This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  guerying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


4 


c.-^-r/^^.  sò 


H^arbarìi  CoUege  i.itirar5 


FROM  THE  BBQUBST  OF 

THOMAS  WREN  WARD 

Trbasurbr  op  Haryard  Collbob 
1830-184J 


Y     TBAETHODYDD. 


AM  Y  FLWYDDYN  1885. 


LLYFR    XL. 


TBEFFTNNON:  P.  M.  EVANS   à  80N. 

llDOOCLXXZy. 


ir^u.'f*^ 


CYNNWYSIAD. 


lONAWB. 


Agoriid    Goleg   Oogledd   Cymrn.     Oah    j    Pareh.    DAniel 

BowlmndSy  If.A.          5 

Aoetehiad  Agoriadol  j  Llywydd,  larll  Powys  ...        84 

Anercbiad  Agoriadol  y  Prìfatbraw  Reicbel        88 

T  Parchedig  Edward  Morgaii,  Dyffryn.    Oan  y  Parch.  Grìffith 

E1U8,MA,        34 

Doethineb  Babebds.    €}an  Mr.  K  Yincent  Eyaus        65 

Tnya  Enlli     Oan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.Q.S.        88 

Luther.    Gan  y  Parcb.  Daniel  RowUndii,  )LA.            94 

Nodiadau  Llenyddol          128 


BBRILL. 

Darlithian  y  Parch.  D.  Caarles  Dayies,  M.A.,'ar  Gristionogaetb. 

Ail  Oyfret.— I.  Peithynae  Criêtîonogaetb  ft  Chrefydd  ...  133 
T  diweddar  Birch.  Griffith  Williatnii,  Talsarnan.    Gan  y  Parch. 

Bobeit  Owen,  M.A. 149 

Oobebiaeth  ihwng  Ebeu  Fardd  a'r  Parch  DüTÌd  Jonee           •••  178 

Morgan  yr  Heretic.    Gan  y  Pdrch.  John  Jonee 185 

Yr  Eigion.    Gan  Mr.  B  D.  Boberts,  M.A.,  D.Sc— IV.  Tnys^ 

oedd  Cwielaidd           194 

TnjB  Enlli.    II.  Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.B.G.S. 808 

Tr  Tmgnawdoliad  gan  Panl  ac  loan.    Gan  y  Parch.  Samnel  T. 

Jones     •••        ...        ...        ...        ...        ...        ...        ...  818 

JnbiU  Dirweet  yn  Nghymm.    Gan  y  Parch.  Daniel  Bowlands, 

M.A.      ...         ..          ...         ...         ...         ...         ...         .•*  825 

Nodladau  Llenyddol          850 


OOBPHSNAF. 

Canmlwyddiant  Tsgolìon  Sabbothol  Cyrora — 
Cycbwyi:iad  a  Chynnydd  yr  Tsgolion.     G^u  y  Parch.  DATÌd 

EVAH«,M.A. 861 

Llafnr  yr  T«gol  Sabbothol  i'w  ddwyn  ymlaen  mewn  ysbryd 

Cariad.    Gan  y  Parch.  Cbarlee  Dayies 874 

CaBU  yr  Tagol  Sabbothol.    Gan  Mr.  Eleazar  Boberte  ...    879 


IV  OTHNWYSIAD. 

TüDÂL. 

7r  Athrawon.    Gm  Mr.  R.  D.  Rober^  &LA.,  D  Se.  ...    285 

7r  Athraw  yn  parotoi  ar  gyfer  ei  Ddosbarth.    G$jí  j  Parch. 

JohaE7aiì8(E^lw>8bich) 287 

7  Oelfyddyd  o  Addÿsga  yn  ei  chysylltiad  ft'r  78gol  Sab- 

bothoL    Oan  Mr.  Q.  J.  WiUiaais 290 

Safonaa  Addyog  yr  78gol  SAbbothol.    Gan  y  Paroh.  John 

OwenJones     294 

Holi.    Qan  y  Paich.  Eyan  Petera       302 

Cyeylltiad  yr  78gol  SabboHua  êht  Band  of  Hope.    Qan 

Ceridwen  Peris  306 

7r  78gol  Sabbothol  yn  Lloegr.    Gan  Mr.  T.  Apdmon        ...    313 
7r    78gol    Sabbothol  fel-  Moddion  Qr8&    QaD    y    Psrch; 

ThomaaLewia 319 

''Chwiliwch  yr  7Bgrythyrau-*    Qan  y  P«rch.  Evan  Reee 

(Dyfèd;...        326 

Olyegrif.    Qan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.      327 

Eflboniad  PHncipal  £dward«  ar  yr  Epistol  C/ütaf  at  y  Coritth- 

iaid.    Oan  y  Parch.  Gríffith  P*rrr 343 

De8cartd8  a  Spiaoza.    Qan  y  Parch.  Hugh  Henry  Williamp, 

B.A.(Oxon.) 363 

Bord  Qron :  Dadgyeylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymra^ 

1,  Qan  y  Parch.  J.  Eiddon  Jonei.       362 

IL  Qan  y  Parch.  E.  Hnghee,  B.A       367 

Nodiadan  Llenyddol  ^       ...        .^    376 

HTPBir. 

7  Owarchodla  Anweledig  ym  dyfod  yn  Weledlg.    Qan  y  Parch. 

RogerEdward8  •        389 

Do8barthiad  Bywyd  ar  Wyneb  y  Ddaear.    Qan  Mr.  R.  D. 

Roberts,  M.A,  D.Sa 399 

Mordaith  Bywyd.  Oan  y  Patck  R.  D.  Bowlanda  (ÄfUhropoiì  408 
DarliẂiaa  y  Parch.  D.  Charlee  Dayiee,  M. A^  ar  QrÌ8tionQgaeth : 

Darlith  Feimiadol  ar    Qyfieithiadaa   o'r    Ddarlith  «Ar 

Berthynai  Oriationogaeth  a  Moesoideb "     .^        414 

7mherodraeth  yr  Hethiaid.    Qan  y  Paich.  O.  T.  Williams    ...    421 

7ny8£nllL    IIL  Qan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.Q.S^ 436 

Sallwyr  Edmond  Prya.  Qan  y  Parch.  Richard  E.  Morris,  RA.  449 
Esboniad  Prinoipal  Edwards  ar  yr^Bpietol  Cyataf  at  y  Corinth- 

iaid.    Qan  y  Parch.  Oriffitb  Pairy.    Ail  Eithygl 461 

Bord  Qron  :  Dadgyeylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymra— 

III.  Qan  Mr.  John  Roberta 482 

7r  Etholiad  Cyffreiinol.  Qan  y  Parch.  Daniel  RowUnda,  M.A.  490 
Nodiadaa  Llenyddol  607 


RHIFYN  CI-VI. 


TRAETHODYDD. 


lONAWR,    1885. 


CYNNWYSIAD. 


Agoríad   Colejr  Gogledd  Cymru.     Gan  y  Parch.  Daíìiel  Row- 

I>ANDS,  IIA.          5 

Anerchiad  Agoriadol  y  Llywydd.     Iarll  Powys 24 

Anerchiad  Agoriadol  y  Prifathraw  Reichel 28 

Y  Parchedîg  Edward  Morgan,  Dyffryn.     Ga|i  y  Parch.  Griffith 

Ellis,  M.A.         34 


Doelhlneb  Rabelais.    Gan  Mr.  E.  Yincent  Eva::s 
Ynys  EnllL    Gan  y  Parcb.  John  Jones,  F.R.G.S. 
Luthcr.     Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A. 
Nodiadan  Llenyddol  ■ 


.      65 

.      82 

94 
122 


CYHOEDDIR    Y  RHIFYN  NESAF  EBRILL    /,    1885. 


TREFFYNNON  : 
P.    M.    EVANS*AND   SON,    CYHOEDDWYR. 


PRI8    DEUflAW    OEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


AGORIAD  COLEG  ÖOGLEDD  CYMRU. 

Y  MAE  genym  fel  cenedl  achos  i  ddwfn  lawenhâu  yn  yr  olwg  ar  y 
manteision  addysgawl  tra  gwerthfawr  sydd  erbyn  hyn  wedi  eu  gosod 
0  fewn  ein  cyrhaedd.  Yr  ydym  wedi  arfer  grwgnach  cryn  lawer  o 
herwydd  ein  hesgeuluso  yn  gymt^nt  gan  y  Llywodraeth  yn  hyn,  tra 
yr  oedtl  rhanau  eraill  o*r  deymas,  a  rhai  o  honynt  ar  bwys  y  cyllid 
cyhoeddus  ag  yr  oeddym  ni  yn  gwneyd  ein  rhan  er  ei  gynnyrchu,  yn 
cael  eu  gwala  a'u  gweddill  o*r  cyfleusderau  goreu  i  ddiwyllio  meddwl 
eo  pobl  ieuainc,  ac  felly  i  roddi  idd^mt  y  parotöad  goreu  i  wjrnebu  ar 
ymdrech  einioes.  Ond  mae  yn  amlwg  fod  ein  hachosion  grwgnach  yn 
diflanu  y  naill  ar  ol  y  llall,  ac  ymhen  ychydiff  amser  na  fydd  Cymru 
fechan,  jn  y  mater  o  addysg,  yn  ol  i'r  un  ran  ot  deyrnas  gyfunol.  Yr 
nnig  anffawd  ydy w  na  fuasai  y  mesur  o  Addysg  Ganolraddol — mesur  a^ 
y  deallir  ei  fod  wedi  ei  barotoi  er  ys  dros  ddwy  flynedd — wedi  ei 
hen  wneyd  yn  ddeddf,  a  bellach  yn  cymhwyso  nifer  mawr  o'n 
hieuenctyd  tirion  i  fwynhâu  y  manteision  uwch  sydd  yn  awr  yn  cael  eu 
gosod  mor  helaeth  o'u  blaen.  Er  hyny  y  mae  hanesyddiaeth  yn  yr 
achos  pwysig  hwn  yn  cymeryd  camrau  mor  freision  yn  ein  plith  fel  y 
mae  braidd  yn  anhawdd  i  ni  synied  mor  fawr  ydyw  y  cyfnewidiadau 
«ydd  yn  cymeryd  Ue.  Yn  1843,  pan  anfonodd  y  diweddar  Syr  Hugh 
Owen  ei  lythyr  enwog  at  ei  gydwladwyr  yn  galw  eu  sylw  at  y  macteision 
a  gynnygid  i  sefydlu  ysgouon  elfenol  ar  egwyddorion  y  Brìtish  and 
Foreign  School  Sodäy,  nid  oedd  nemawr  ysgol  ddyddiol  o  fewn  y 
Dywysogaeth  lle  y  gallesid  rhoddi  yr  hyfforddiad  symlaf  i  blant, 
oddieithr  mewn  cysylltiad  â*r  National  School  Sodetÿj  cymdeithas  ag 
oedd  wedi  ei  sefydluyn  arbenig  i'r  dyben  o  "addysgu  plant  y  tlodion 
yn  egwyddorion  Eglwys  Loegr,"  ac  felly  yn  dra  anaddas  i  gyfarfod  âg 
amgylchiadau  Cymru,  lle  yr  oedd  corff  mawr  y  boblogaeth  yn  Ymneill- 
inwjT.  Ond  yn  awr  y  mae  ein  gwlad  wedi  ei  gorchuddio  ág  ysgolion 
elíenol  o'r  fath  oreu,  ac  ni  ymyrir  yn  yr  un  o  honynt  âg  unrhyw 
aigyhoeddiadau  ar  jdir  cydwybod  a  allant  fod  yn  gysegredig  yn  ngolwfj 
unrhyw  rieni  a  ddymuno  anfon  eu  plant  iddynt  Ac  wedi  i  ni  fod  am 
fljnyddoedd  lawer  yn  dyheu  am  Goleg  cenedlaethol — ac  nid  yn  anfyn- 
1886.  A 


▲OOBIÁD  OOLEO  OOOLBDD  GYMRU. 


ych  yn  dueddol  i  ymollwng  gan  deimlo  fod  y  drychfeddwl  "yn  brydíerth 
fel  un  o'r  sôr,  ond  ow,  mor  bell! " — yr  ydym  yn  awr  yn  cael  llawenycÄu 
yn  modolaeth  tri  o  Oolegau  felly  yn  ein  gwlad,  a  phob  un  o  honynt 
ar  lawn  waith,  ac  yn  nghanol  amgylchiadau  tra  ffafriol  i  Iwyddiant  ac 
enwogrwydd.  Goreu  po  gyntaf,  bid  sicr,  y  cawn  ein  mesur  o  Addysg. 
Ganolraddol  trwy  y  Senedd ;  ond  er  hyny  mae  yn  rfaf^edd  fel  y  mae  ein  . 
Colegau  yn  myned  ymlaen,  ac  mae  yn  ddiammeu  y  bydd  eu  cyflenwad 
o  efrydwyr,  a  hyny  o  ran  nifer  a  chymhwysder,  yn  cynnyddu  o 
flwyddyn  i  flwyddyn. 

Mae  yn  naturíol  i'n  cyfeillion  ieuainc,  yn  ueillduol,  ymofyn  pa  fodd 
y  daeth  hyn  oll  oddiamgylch;  ac  ar  yr  achlysur  dyddorol  hwn  o 
agoríad  ein  trydydd  Ooleg,  mae  yn  addaa  i  ni  gymeryd  mynyd  o 
hamdden  i  edrych  ar  yr  amgylchiadau  ac  ystyríed  pwy  ydyw  y  cym- 
wynaswyr  yr  ydym  yn  arbenig  dan  rwymau  iV  mawrhâu  wrth  weled 
y  manteision  gwerthfawr  hyn  wedi  dyfod  i'n  cyrhaedd. 

Y  mae  ein  cydwladw^rr  parchus,  Mr.  E.  G.  Salisbury  o  Gaer — ^gŵr 
Äg  yr  ydym  yn  ddwfn  yn  ei  ddyled  ef  ei  hun  yn  yr  achos  o  addysg — 
wedi  ysgrífenu  Ilythyr  dyddorol  ymha  un  yr  hòna  anrhydedd  neillduol 
ynglŷn  ft  chychwyniad  y  symudíad  hwn  i  Mr.  WiUiam  WilHams, 
Cymro  Ilwyddiannus  o'r  Deheudir,  a  f u  am  yspaid  yn  Aelod  Seneddol 
dros  Coventry.  Yr  jàym  oll  yn  cwybod  am  ei  rodd  garediç 
ef  o  £1000  at  yr  achos  pan  aed  i  ddechreu  gweithio  gydag  ef,  ona 
geilw  Mr.  Salisbury  sylw  at  y  ffaifli  ddyddorol  ddarfod  iddo  ef  ar  y 
lOfed  o  Fawrth,  1846,  gynnyg  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  "Fod  Anerchiad 
yn  cael  ei  anfon  at  y  Frenhines,  yn  erfyn  ar  ei  Mawrhydi  gyfarwyddo 
ar  fod  ymchwiliad  yn  cael  ei  wneyd  i  sefyllfa  addyog  yn  Nhywysogaeth 
Cymru,  ac  yn  neillduol  i'r  manteision  sydd  yn  nghyrhaedd  y  dosbarth- 
iadau  gweithiol  er  enniU  gwybodaeth  o'r  iaith  Saesoneg."  Mewn 
canlyniad  i  hyn  fe  benodwyd  y  Ddirprwyaeth  a  fydd  yn  enwog  byth 
fel  "  gwŷr  y  llyf rau  gleision,"  a  chyflwynwyd  eu  Hadroddiad  i*r  Senedd 
yn  1847.  Crybwylla  Mr.  Salisbury  ei  fod  ar  ymweliad  ft  Mr.  WiIIiams 
yn  mis  Medi  y  flwyddyn  hono,  a'u  bod  yn  ymddyddan  am  gael  addyefg 
uwchraddol  i  Gymru.  Mynai  Mr.  Williams,  yn  naturiol,  gael  Coleg  y 
Frenhines  yn  y  De,  a  theimlai  Mr.  Salisbury,  yr  un  mor  naturíol, 
awydd  ei  gael  yn  y  Gogledd;  ond  cytunasant  i  ymdrechu  cael 
cymhorth  y  Llywodraeth  tuag  at  gynnal  un  os  nad  dau  Goleg  f elly  i 
Gymru.  Cawsant  gyfarfod  â'r  Marquis  of  Landsdowne  er  ymddyddan 
yn  rhydd  ftg  ef  yn  ei  dŷ  am  hyn,  ond  ni  allent  ei  berswadio  i'w  cyn- 
northwyo.  Ac  mae  yn  ymddangos  fod  dau  rwystr  neiUduoI  y  pryd 
hwnw  ar  y  ffordd  i  gael  ein  cydwladwyr  i  gymeryd  y  peth  i  fyny :  un 
ydoedd  y  berw  o  anfoddlonrwydd  oedd  wedi  ei  achlysuro  gan  gulni  a 
chwerwder  y  "Ilyfrau  gleision;"  y  Ilall  ydoedd  y  gwrthwynebiad  a 
deimlai  Ilawer  at  dderbyn  dim  cymhorth  gan  y  Uywodraeth  at  addysg, 
mwy  nag  at  gynnaliaeth  crefydd,  er  fod  ein  cenedl,  gyda'r  beichiau  eraill 
yr  ymgymerasai  ft'u  dwyn,  yn  amlwg  yn  analluog  ei  hunan  i  ddarpar 
ar  gyfer  ei.hanghenion  addysgawL  Crybwylla  Mr.  Salisbury  fod  y 
ParcL  Henry  Gríffith  o  Aberhonddu,  a'r  Parch.  James  Rhys  Jones 
— a  adnabyddir  yn  awr  drwy  Gymru  benbaladr  fel  y  Parch.  J.  R 
Rilsby  Jones — wedi  rhoddi  cefnogaeth  ddeallus  i  Mr.  WiUiams,  er  fod 
eu  ^dwladwyr  dan  ar&u  yn  eu  herbyn.    Trowyd  Mr.  Williams  o'r 


▲OOBIàD  GOLEO   OOGLEDD  GTMRC.  7 

SeDedd  gan  .Tmneîlldiiwyr  Coventry,  a  chondemnid  Meistrí  Gríffitli  a 
Jones  feî  wedi  bradychn  eu  hegwyddoríon  trwy  feiddio  gofyn  am  arían 
y  cyhoedd  at  gynnal  Colegau  yn  Nghymru.  Argraffòdd  Mr.  SalÍBbnry 
ddau  o  lythyrau  yn  niwedd  1847  o  blaîd  y  symudiad,  ac  anfonodd 
hwynt  i  brif  wemidogion  a  lleygwyr  y  Gogledd,  amryw  o  ba  raí  a 
addawsant  gydwmbredu.  Ond  fel  gyda  llawer  o  amcanion  da,  fe 
fethwyd  ar  y  pryd  a'i  weithio  allan,  a  gadawyd  ef  yn  ddiaylw  hyd  1861, 
pryd  jT  ymunodd  Mr.  Hugh  Owen  gyda  hwynt.  Daîr  blynedd  ^m 
ddiweddarach  cawsant  gydweithrediad  Mr.  Osbome  Morgan.  O  hjmy 
ymlaen  mae  yr  hanes  jn  fwy  adnabyddns,  ac  yr  ydym  yn  rhwymedig 
i  Mr.  Salîsbury  am  osod  o  fewn  ein  cyrhaedd  yn  awr  y  ffeithian 
dyddorol  a  grybwyllwyd. 

Yn  1854  fe  ddygodd  Mr.  Owen  gynnygiad  ger  bron  am  gael  un  neu 
ychwaneg  o  Golegau  y  Frenhines  fel  a  sefydlasid  yn  Iwerddon,  )m 
Nghjrmru,  a  chaed  ymgynghoríad  dylanwadol  yn  Llundain  mewn 
perthynas  îddo.  Yr  oedd  yn  bresennol  y  Parchn.  Henry  Rees,  Lewis 
Edwards,  D.D.,  David  Charles,  D.D.,  a  Meistrí  R  G.  Salisbury  (oedd  v 
pryd  hyny  yn  Aelod  Seneddol  dros  Gaer),  Osbome  Morean,  A.S.,  Hugh 
Owen,  a  Richard  Dayies,  A.S.  Gwnaed  gan  y  boneddigion  teilwng 
hyn  barotoadau  er  ceisio  dwyn  y  symudiad  ymlaen.  Ond  torodd  y 
rhyfel  Rwssiaidd  allan,  ac  ymddangosai  ^rr  adeg  yn  anobeithiol  î  feddwl 
am  gael  cymhorth  y  Llywodraeth  at  addysg  uwchraddol  yn  Nghymro. 
Ymroddodd  Mr.  Owen,  fodd  bynag,  mewn  undeb  â'r  Parchn.  Henry  Rees 
a  John  PhiIIips,  a  Meistrí  Salisbury,  Richard  Davies,  Robert  Davie8, 
David  Roberts,  W.  H.  Darby,  a  Robert  Forster  (ewythr  yr  Aelod 
Seneddol  dros  Bradford),  ac  eraill,  i  sefydlu  y  Coleg  Normalaidd  yn 
Mangor,  yr  hwn  a  agorwyd  yn  1858,  ac  a  symudwyd  iV  gartref  hardd 
a  chyfleus  presennol  yn  1862.  Y  mae  y  sefydliad  er  hyny  wedi  troi 
allan  nifer  mawr  o  athrawon  galluog  a  medms  i  ysgolion  elfenol  Cymm, 
ac  fe  addefír  ei  fod  yn  gwneyd  ei  waith  yn  dda.  Ond  nid  oedd  modd, 
yn  enwedig  i  ŵr  o  benderfyniad  meddwl  Syr  Hugh  Owen,  ollwng 
gafael  ar  yr  amcan  gwych  o  gael  mantais  i'r  Cymry  gyrhaedd  ychydig  o 
addysg  uwchraddol  yn  eu  gwlad.  Yn  1 863  darllenodd  Dr.  Nicholas  bapyr 
yn  Ëisteddfod  Genedlaethol  Abertawe  ar  "Addysg  Uwchraddol  yn 
NghymriL"  Dyma  y  pryd  yr  addawodd  Mr.  WiIIiam  Williams  ei 
£1000  at  yr  amcan.  Bu  Dr.  Nicholas  am  yspaid  yn  gweithredu  fel 
goruchwyliwr  y  symudiad,  a  chasglodd  lawer  o  arían  tuag  ato ;  wedi 
hyny  ymgymerodd  Dr.  David  Charles  êlt  gwaith,  a  bu  yntau  yn  dra 
diwyd  ac  jnndrechgar  gydag  ef;  ac  wedi  iddo  ef  ei  adael,  darfu  i*r 
diweddar  Syr  Hugh  Owen,  yr  hwn  er  mwyn  çwbl  ymgysegro  i'r 
gwaith  a  roddodd  i  fyny  y  swydd  o  bríf  glerc  y  Poor  Law  Board, 
ymdaflu  â'i  holl  galon,  ac  heb  dderbyn  dimai  am  ei  boen,  ie,  at 
ei  dreuliadau,  i*r  ymdrech  o  gasglu  at  a  cheisio  sefydlu  y  Coleg 
oedd  erbyn  hyny  ar  gael  eî  agor  yn  Aberystwyth.  O'r  flwyddyn 
1863,  pan  ddechreuwyd  casglu,  hyd  1880,  yr  oedd  cyfraniadau 
pobl  Cymra  at  y  Coleg  yn  £51,131.  Ac  y  mae  yn  dra  dyddorol 
cofio  fod  100,000  o  danysgrífiadau  wedi  dyfod  i  wneyd  i  fyny  y  swm 
yna  oeddjiit  dan  hanner  coron  yr  un.  Yr  oedd  y  fath  amlyg- 
iad  digyffelyb  oV  dyddordeb  a  gymerai  y  Cymry  yn  y  cwestiwn  o 
addysg  uwcnraddol  yn  ddadl  ryfeddol  o  gref  dros  apelio  am  gymhorth 

A    2 


8  '  ▲OOBtAD  OOLBO  OOOLEDl)  CtMBO. 

o'r  Llywodraeth  tuag  at  ddwyn  y  sef ydlîad  ymlaen ;  a  gwyddid  f od  Mr. 
Gladstone  yn  teîmlo  yn  hynod  o  ffaf ríol  at  yr  amcan  pan  y  rhoddes  ei 
le  i  fyny  ac  y  daeth  y  Toryaid  i  allu  yn  1874.  Yn  Medi  1877,  ynglŷn 
âg  agonad  Coleg  Nottingham,  llefarai  efe  am  Oymm  yn  yr  ymadrodd- 
ion  caredig  a  ganlyn  : — "  Oadewch  i  mi  gyfeirio  at  achos  araÛ  â  pha  un 
yr  wyf  yn  bersonol  gydnabyddus,  i  ddangos  i  chwi,  Ue  bynag  y  mae 
addysg  eìfenol  yn  cael  ei  charu,  y  rhaid  caru  a  chyfranu  addysg  uwch 
hefyd.  Yr  wyf  yn  siarad  am  Oymru,  yn  yr  non  y  mae  genyf  yr 
hapusrwydd  o  dreulio  rhan  fawr  o  m  hamser ;  ac  nid  oes  ran  o  boblog- 
aeth  y  deymas — ac  yr  ydwyf  yn  ei  ddyweyd  ỳn  rhydd  a  hyderus  yn 
eich  clywedigaeth — nid  oes  ond  ychydig  ranau  a  all  gystadlu  â  Chymra, 
ac  nid  oes  un  ran  a  all  ragorí  ami  oV  naill  ben  Vr  ynys  i*r  llall  mewn 
caríad  difrifol,  ac,  mi  allaf  ddyweyd,  angerddol,  at  addysg.  Y  maent 
yn  bobl  grefyddoí,  ac  yn  bobl  mewn  dwfn  garíad  at  wybodaeth;  ac  mae 
yr  hyn  a  wnaethant  wedi  ei  wneyd  heb  ond  ychydig  iawn  o  gynnorth- 
wy.  Heb  help  o  gwbl  o  unrhyw  gylUd  cyhoeddus  o  fath  jm  y  byd,  y 
maent  o  fewn  y  pump  neu  y  chwe*  blynedd  diweddaf  yma  wedi  sefydlu 
Coleg  mawr  a  phwysig  yn  Aberystwyth.  A  ydyw  yn  bosibl  i  chwi  gael 
prawf  cryfach  fod  caríad  at  addysg  elfenol  yn  arwain  ymlaen,  ac  y 
rhaid  iddo  arwain  ymlaen,  i  ymdrech  dra  egniol  er  sefydlu  addysg 
uwchraddoH"  Yn  1876  fe  aeth  dìrprwyaeth  dra  pharchus  o'r  Aelodau 
Seneddol  Cymreig  ac  eraill — i  osod  yr  achos  o  flaen  Duc  Richmond,  yr 
hwn  oedd  mewn  awdurdod  yn  y  Cynghor  Addysg  dan  Arglwydd 
Beaconsfíeld ;  ond  f el  y  gallesid  dysgwyl,  ni  f u  eu  cais  ond  hoUoI  ofer. 
Yn  1880,  fodd  bynag,  wedi  yr  etholiad  mawr  a  wnaeth  y  fath  dro  ar 
fyd  tua  Thŷ  y  Cyffredin  a'r  Llywodraeth,  fe  anfonodd  Cynghor  y 
Coleg  gjrfarchiad  rhagorol  at  Mr.  Oladstone,  ac  fe  gynnygiodd  ein 
cydwladwr   teilwng  Syr  Hussey  Vivian  benderfyniad  yn   y   Senedd 

SQ  flfafr  hawliau  Cymm  yn  y  mater  o  addysg  uwchraddol.  Yr  oedd 
aw  Syr  Hugh  Owen  jm  hyn  oll  hefyd ;  ac  ar  ei  argymhelliad  ef,  fe 
benodwyd  Pwyllgor  dan  y  Cynghor  Addysg,  y  Departmenial  CommiUeef 
ì  edrych  i  fewn  i  sefyllfa  addysg  ganolraddol  ac  uwchraddol  yn 
Nghymm  a  Sir  Fynwy.  Ei  aelodau  oedd^mt,  Arglwydd  Aberdar 
(cadeirydd),  Arglwydd  Emlyn,  Prebendary  Robinson,  a  Meistrí  Henry 
Èichard,  John  Rhys,  a  Lewis  Morrís.  Yr  oedd  Syr  Hugh  ei  hun  allan, 
am  fod  ganddo  ymddiried  llawn  yn  y  boneddigion  uchod,  ac  am  y 
carai  yn  hytrach  gael  cjrfleusdra  i  roddi  tystiolaeth  o  flaen  y  Pwyllgor. 

Yr  oedd  penodiad  y  pwyllgor  hwn  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  hapus 
a  allasai  gymeryd  Ile.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  Llywodraeth  yn 
gweithredu  jm  yr  ysbryd  goreu,  gan  benderfynu  gwneyd  unrhjrw  beth 
a  fuasai  yn  rhesymol  i  g^rfarfod  â*n  hanghenion.  Clywsom  Syr  Hugh 
Owen  yn  adrodd  fod  Mr.  Mundella  yn  dy weyd  wrth  rai  o'r  aelodau 
pan  yu  dechreu  ar  eu  gwaith — fe  allai  rhwng  difri'  a  chwareu,  ond  yn 
amlwg  gan  ystyríed  a  ddywedaî, — "  Ask  enough."  Oofynwch  ddigon  ! 
Ac  felly  y  gwnaethant.  Ymgymerodd  y  chwe'  boneddwr  â'r  gwaith  a 
ymddiríedasid  iddynt  yn  y  modd  mwyaf  calonog.  Mor  anfesurol 
wahanol  oeddynt  i*r  gwýr  ieuainc  o  Saeson  a  ddaethent  i  edrych  noeth- 
der  eÌB  gwlad  ac  i*n  gwaradwyddo  yn  1847  !  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf 
o'r  Deparimenial  CommUtee  yn  gwybod  cryn  lawer  am  danom  eisoea,  ac 
yr  oeddynt  oll  yn  ddiragfara,  ac  yn  barod  i  gymeryd  eu  harwain  gan 


AOOBUD  OOLBG  OOOLBDD  OTMBÜ.  0 

7  tjBtíolBeÜìaa  a  osodîd  o'a  blaen.  Ac  wedi  derbTn  corff  o  dystîolaeth- 
aa  sydà  jn  llanw  cjfrol  íawr  anplyg  o  dros  naw  cant  o  da  dalenaa,  ac 
yn  eynnwys  ystorí  pawb  y  geUid  cael  gafael  arnynt  a  deimlent  fod 
ganddynt  rywbeth  i*w  ddyweyd  o  berthjmas  i  anghenion  addyssawl 
ein  cenedl,  hwy  a  dynasant  i  fyny  eu  Hadroddiad — Adroddiad  sydd  o 
ran  galla,  a  doethineb,  a  thegwctí,  yn  llawer  o  glod  ûidynt,  ac  a  ddylaî 
wneothar  ea  henwaa  yn  anrhydeddus  gân  y  Cymry  hyd  byth.  Mae 
yn  wir  nad  ydyw  yn  cynnwys  dim  nad  ydoedd  berffaith  aniawn  a 
phríodol ;  ond  pan  gofíwn  i  ni  fel  pobl  fod  am  gymaint  o  amser  yn 
dyoddef  jn  yr  achos  pwysig  hwn  y  fath  gamwrí,  a  phan  yr  oedd  gan 
rai  o  honynt  hwjrthau  ragfamau  eu  "Uwyth,"  chwedl  Bacon,  yn 
rhwystrau  cryfion  ar  eu  ffordd  i  ddilyn  y  cyfeiríad  a  nodid  gan  y  tystiol- 
aethau,  ni  faasai  yn  rhyfedd  pe  buasent  hwythau,  fel  Dirprwywyr  1847, 
a  thrachef n  Dirprwy wyr  1866,  ac  amryw  eraill  cyffelyb,  yn  terfjmu  e* 
Ilafur  mewn  oferedd,  os  nad  rhywbeth  gwaeth.  Ond  ni  allasem  fel 
pobl  ddymuno  iddynt  wneyd  yn  well  ar  ein  rhan  nag  y  gwnaethant. 
Nodwedd  arbenig  eu  hadroddiad  ydoedd,  y  mynent  i  ni  gael  ein 
cy&rfod  yn  yr  amgylchiadau  yr  oeddem  ynddjmt,  gan  gydnaood  ein 
cenedlaetholdeb,  ein  hiaith,  ein  hymneillduaeth,  ein  hawydd  angerddol 
am  wybodaeth,  a'n  tlodi, — ac  nid  ymddwyn  tuag  atom  fel  pe  buasem 
oll  yn  Saeson  ac  Ëglwyswyr,  gan  gau  llygaid  ar  yr  holl  nodweddion 
neilldaol  ag  oedd  yn  ein  gwahaniaethu  yn  gymaint  oddiwrth  y  gweddill 
o'n  cyd-ddeiliaid.  Argymhellent,  yn  gjmtaf,  ar  ein  bod  ymhob  man  y 
byddíd  yn  gyíleus,  yn  cael  Ysgolion  Elfenol  Uwchraddol,  Admnced 
Elementary  Schools.  Mae  nifér  da  o'r  ysgolion  hyn  ar  waith  mewn 
amryw  f anan  yn  Lloegr,  a  rhai  yn  Nghymru ;  a  chyda  thaliad  am  yr 
addysg  o  ry w  naw  ceiniog  yr  wythnos  ar  ran  yr  ysgolheigion,  y  mae  y 
Byiddau  Ysgol,  gyda  chymhorth  y  Llywodraeth,  yn  gallu  eu  carío 
ymlaen  heb  fod  ond  o  ychydig  iawn  o  bwys  ar  y  trethi  Yr  oeddynt 
hefyd,  yn  aîl,  yn  argjmihell  ar  ein  bod  yn  cael  cyflenwad  digonol  o 
Ysgolion  Canolraddm  ar  gyfer  ein  bechgyn  a'n  genethod,  gan  roddi 
pwys  neiUduoI  ar  fod  Uy wodraethiad  yr  ysgolion  hjmy  yn  Uaw  cyn- 
nrychiolwyr  y  bobl,  ac  nid  mewn  un  modd  yn  meddiant  unrhyw  sect. 
Ac  argymhellent,  yn  drydydd,  ein  bod  yn  cael  dau  Goleg,  y  naill  i'r  De 
aV  Ilall  i'r  Gogledd,  gyda  chynnorthwyo  blynyddol  o  £4000  o'r  Lly wodr- 
aeth  tnag  at  gynnal  pob  un  o  honynt.  Ac  os  oedd  y  Departmental 
CommiUee  yn  haelfrydìg  a  doeth  yn  gwneuthur  y  fath  argymhelliadau, 
nid  Ilai  oedd  haelfrydedd  a  doethineb  y  Llywodraeth  yn  penderfynu  ar 
unwaith  i  weithredu  yn  eu  hol.  Yn  ddiymaros,  f e  anfonodd  y  Cynghor 
Addysg  at  y  Byrddau  Ysgol  Cymreig  yn  galw  sylw  at  yr  argymhelliad 
0  berthynas  i'r  Admnced  Elementary  Schools,  gan  ddangos  pob  parod- 
rwydd  i  gyfarfod  â'r  Byrddau  hyny  a  ddymunent  eu  sefydlu,  gyda 
çráni  o'r  Lly wodraeth.  Fe  allai  fod  rhai  araaloedd  yn  araf  i  ysgogi  yn 
y  cyfeiriad  yma,  gan  ddysgwyl  gweled  beth  allai  fod  darparíaethau  y 
mesar  Addysg  GÍEtnoIraddoI.  Ond  mae  yn  gwbl  sicr  am  lawer  o  fanau 
Ile  y  mae  ysgolion  elfenol  da,  y  byddai  yn  anhawdd  iddynt  gael  dim 
gwell  nag  Ysgol  Elfenol  Uwchraddol,  heblaw  y  byddai  y  baich  o'i 
chynnal,  gyda  y  granfs,  yn  llawer  ysgafnach  nag  yr  ymddengys  yn 
bosibl  i'r  baich  o  gynnal  Ysgol  Gunolraddol  fod.  Am  yr  Ysgolion 
Canolraddol,  ni  ellid  ysgogi  mewn  ffordd  o  garío  allan  argymhelliadau  y 


10  AOOI.IAD   COLBO   00OLKP|>    OIMRU. 

pwyUgor  gyda  golwg  arnynt  hwy  heb  weitfìred  Seneddol,  ac  ysywaeth 
y  mae  y  dagfa  ar  y  gwaith  cyhoeddas  yn  y  Senedd,  trwy  y  p^átb- 
rwydd  y  mae  cyniíer  oV  aelod^u  anrhydeddas  wedì  gyrhaedd  yn  y 
geliyddyd  o  lesteirìo  pob  amcan  da,  wedi  gwnenthur  hyny  hyd  yma  yn 
anmhosibL  Clywsom  fod  Mr.  Mundella  wedi  arfaeihu  dwyn  y  mesor 
hwnw  ymlaen  yr  adeg  ag  y  teimlai  Mr.  Gladstone  ei  fod  dan  rwymao, 
wedi  gwrthodiad  mesur  yr  etholf raint  gan  yr  Arglwyddi,  i  ddadgEm  na 
allent  ond  dirwyn  y  Senedd-dymmor  i  ben  mor  f uan  ag  y  byddai  modd, 
a  chyf arfod  drachef n  yn  jrr  Hydref  i  aii  ystyried  mesur  jt  etholfraint 
Felly,  am  golli  blwyddyn  yn  ychwaneg  gyda  mesur  yr  Ysgolion  Canol- 
raddol — fel  am  gynnifer  o  fendithion  eraill — ^yr  ydym  i  ddiolch  am  Dŷ 
vr  Arglwyddi  1  Am  y  Colegau,  fe  ddarfu  i'r  Lly  wodraeth  eu  cymeryd 
hwy  i'r  bleidlais  ar  yr  amcan-g^rfrifon,  ac  felly,  can  gynted  ag  y 
gallem  fod  yn  barod  i  alw  am  danynt,  yr  oedd  y  ddau  £4000  at  ein 
gwasanaeth.  Ac  i  aros  i'r  Gogledd  benderfynu  pa  un  a  allai  ymgy- 
meryd  â'r  Coleg  yn  Aberystwyth,  ynte  a  fydoai  yn  well  ei  "  symua  î 
Gaemarfon  neu  Fangor,''  fe  benderfynwyd  hefyd,  yn  y  cyfamser,  rhoddi 
y  grant  ì  Aberystwyth. 

Yn  y  Deheudir  nid  oedd  mor  anhawdd  penderf^mu  ymha  le  y  byddai 
y  Coleg,  gan  fod  yn  amlwg  y  rhaid  ei  sefydlu  naill  ai  yn  Nghaerdydd 
neu  yn  Abertawe.  Wedi  cael  bam  gwŷr  diduedd  ar  hawliau  cymhar- 
iaethol  y  ddwy  dref,  ac  wedi  yr  haelioni  canmoladwy  a  ddangoswyd  at  yr 
amcan  o  sefydlu  y  Coleg,  fe  Iwyddwyd  i'w  agor  mewn  adeilad  gymhwys 
yn  Nghaerdydd  yn  Hycbef,  1883.  Yn  y  Gogledd,  o'r  ochr  arall,  yr  oedd 
yn  anhaws  ymsymud.  Yr  ydoedd  i  fesur  yn  gwestiwn  agored  pa  un 
a  fyddai  Coleg  Aberystwyth  yn  Groleg  y  Gogledd,  ynte  a  ellid  cael  un 
yn  y  Gogledd  ei  hunan ;  ac  os  gellid  cael  CoTeg  yn  y  Gogledd,  yr  oedd 
nifer  mawr  o  leoedd  yn  awyddus  am  dano,  ac  oll  yn  bamu  eu  bod  bob 
un  cystal  a'u  gilydd — a  gwell  hefyd! — fel  cartref  i*r  sefydliad. 
Buwyd  am  gryn  amser  yn  petruso,  heb  fod  neb  yn  gallu  anturìo 
symud  yn  yr  achos  o  çwbL  O'r  diwedd  cynnygiodd  Mr.  Gee  yn 
nghyfarfod  y  Cymmrodorion  yngljn  ág  Ëisteddfod  Dinbych  yn  1882, 
fod  Ilythyr  yn  cael  ei  anfon  at  gyfeillion  addysg  trwy  Ogledd  Cymru 
i  ofyn  eu  bam  am  y  prìodoldeb  o  fod  Cynnadledd  jm  cael  ei  chynnal 
i  ystjrríed  beth  a  fyddai  oreu  ei  wneyd.  Dangoswyd  cymeradwyaeth 
gyfiredinol  o'r  amcan,  ac  mewn  canlyniad  fe  gyfarfu  y  Gynnadledd  a 
gynnaliwyd  yn  Nghaer  yn  lonawr,  1883.  Yno  yr  ydoedd  yn  gwbl 
amlwg  fod  pobl  Gogledd  Cymru  yn  benderfynol  o  gael  eu  Coleg  yn 
Ngo^edd  Cymru.  Yna  fe  ddaeth  y  cwestiwn  dyrys  iV  ystyrieí  P* 
íoad  y  penderfynid  rhwng  y  tri  Ile  ar  ddeg  oedd  yn  cydymgais  am  yr 
anrhydedd  o  gael  bod  yn  gartref  i'r  sefydliad ;  ac  er  nodi  ar  nifer  o 
bersonau  y  tybid  y  gellid  ymddìried  yndd^mt  i  geisîo  penderfynu  y 
mater,  fe  ganfu  y  boneddigion  hyny,  wedi  iddynt  ddyfod  ynghyd,  fod 
yn  anobeithiol  iddynt  allu  dyfod  i  ben  â'r  dasg  a  ymddiriedasid  iddynt, 
yn  ^rmaint  a'u  bod  yn  "  advocates  and  judges," — ^y  dysgwylid  i  bob  un 
ddiSjea  dros  ei  ardal  arbenig  ei  hun,  ac  wedi  hyny  i  eistedd  mewn 
bam  ar  hawliau  y  cyfan.  Yn  wyneb  hyny  nî  ellid  meddwl  am  ddim 
doetbach  na  dilyn  esiampl  ein  cydwladwyr  yn  y  Deheudir,  a  gadael 
y  cwbl  at  fam  tri  o  foneddigion  doeth  a  pharchus  y  tu  allan  i  Gymru, 
gan  ddysgwyl  y  gallasent  hwy  ymgodi  uwchlaw  pob  rhagfamau  Ueol, 


AooaiAD  ooi.Ke  GoouiOD  amau.  11 

ft  gwnejd  jT  hjn  %  fyddai  orea  i'r  wlad  oll,  ao  i  genedlaelhau  j  dyf odol. 
Ae  h  gydoljgwyd  na  ellid  meddwl  am  well  trì  na'r  rhai  ag  oedd  wedi 
bod  yn  ejflabredda  yn  y  Deheodir,  sef  y  Barwn  Bramwell,  Arglwydd 
Oarlu^ord,  a  Mr.  Mundella, — ^y  ddaa  olaf  yn  yr  awdardod  uchaf  ^m 
y  Cynghor  Âddysg,  ao  wedi  profi  yn  gyf eillion  tra  phur  i  Gymra. 
Awst  yr  dlain,  1883,  fe  wnaed  yn  hysbys  fod  y  tri  boneddwr  wedi 
pradeifynu  yn  unfrydol  yn  ffafr  Bangor. 

Gydag  achoa  ag  yr  oedd  teimladau  y  genedl  mewn  perthynas  iddo 
mor  hynod  o  fyw,  fe  fuasai  yn  dra  rhyfedd  pe  na  fuasai  Uawer  yn 
teimlo  yn  siomedig  wrth  yr  hyn  a  wnelsid  gyda  golwg  arno,  a  than  eu 
sîomedigaeth  eu  bod  yn  cael  eu  temtio  i  fod  yn  **  farnwyr  meddyliau 
drwg."  Yr  oedd  Uawer  ag  oedd  wedi  bod  yn  eweithio  yn  ffyddlawn 
gyda  Choleg  Aberyatwyth,  yn  dra  anfoddlawn  iddo  beîdio  cael  ei  gyd- 
nabod,  os  nad  fel  un  Coleg  Prifysgol  i  Gymru  oll,  eto  o  leiaf  fel  un  o 
ddaa.  A  chan  na  ellid  meddwl  am  dano,  er  yn  y  Deheudir,  fel  Coleg 
i'r  Deheudir,  nid  oedd  dim  iV  wneyd  ond  ceisio  profi  ei  fod  yn  y  Ile 
cymhwyaaf  y  gellid  meddwl  am  dano  fel  Coleg  i'r  Grogledd.  Clywsom 
ymreaymu  cy wrun  ac  areithio  hyawdl  er  profi  fod  Aberystwyth  yn  f wy 
^yfleus  i'r  oU  o  Ogledd  Cymra  nag  un  man  yn  Ngogleda  Cymru.  Ond 
md  oedd  unrhy w  gy wreinrwydd  na  hyawdledd  a  allasai  berswadio  y 
Gogleddwyr  i  gredu  peth  felly,  ac  ar  egwyddor  y  dyfyniad  o  Matthew 
Amold  a  argreffir  yn  Adroddiadau  Coleg  Aberystwy th — "  Os  oes  un 
peth  y  mae  fy  mhrofiad  tramor  wedi  fy  ngadael  i  yn  argyhoeddedig  o 
hono — mor  argyhoeddedig  ag  ydwyf  o'n  hangen  am  addysgiaeth  uwch- 
raidol — dyma  ydyw :  y  rhaid  i  ni  gymeryd  yr  addysgiaeth  yma  at  yr 
efrydwyr,  ac  nid  gobeithio  dwyn  yr  efrydwyr  at  yr  addysgiaeth," — fe 
deunlai  pobl  y  (ío;^Iedd  y  dylai  eu  Coleg  hwy  fod  yn  nês  atynt  nag 
AberystwytlL  Ac  fe  farnai  y  Uywodraeth  hefyd  fod  ^anddyut  reswm 
digonol  dros  hyny.  Fe  lefarwyd  ac  fe  ysgrifenwyd  pethau  cryfion 
mewn  ffordd  o  gondemnio  y  Lly wodraeth  am  hyn,  gan  ei  chyhuddo  o 
ddinystrio  y  Coleg  a  godasid  gan  zel  a  chariad  pobl  Cymru.  Mae  yn 
amlwg  nad  oedd  dinystrio  mewn  golwg  o  gwbl,  ond  rhoddi,  yn  Ile  un 
sefydhad  oedd  yn  ymladd  am  fodolaeth  dan  amgylchiadau  mor  anfan- 
teiäol,  ddau  Goleg,  a'r  rhaì  hyny  wedi  eu  planu  yn  y  manau  mwyaf 
eyfleus  yn  nhrwch  poblogaeth  dau  ben  y  dcJaeth,  a  than  yr  amgylch- 
iadau  mwyaf  manteisiol  i  gario  ymlaen  yn  Uwyddiannus  eu  gwaith 
mawr.  Yn  ddiweddarach  fe  feddyliwyd  am  ddadl  arall,  sef  fod  eisieu 
CoW  Aberystwyth  i  Ganolbarth  Cymru,  ac  fe  gaed  fod  ei  gjrflenwad  o 
e&ydwyr  o'r  dechreuad  wedi  dyfod  ymron  yn  gwbl  o  Sir  Aberteîfi  a 
Mui'fFales,  ac  am  hjmy  y  geUid  ei  gario  ymlaen  i  barhâu  fel  Coleg  i'r 
parthaa  hyny,  heb  ymyraeth  â'r  gwledydd  oedd  yn  fwy  cyfleus  i 
Oaerdydd  a  Bangor.  Ar  bwys  y  ddadl  hon,  gyda'r  haelioni  mawr  a 
ddaogosid  droa  ei  gario  ymlaen,  fe  gydsyniodd  y  Llywodraeth — ^yn 
yohwanegol  at  jr  oll  a  argymhelUd  gan  y  Departmenial  GommUu — i 
roddi  £2500  yn  y  flwyddyn  am  bum'  mlynedd  tuag  at  Goleg  Aberys- 
twyth,  fel  y  eaUer  gweled  hef yd  pa  un  a  ydy  w  Cy  mru  yn  galw  am  drydydd 
Gm^  A  S%  iawn  oedd  genym  ddeaU  oddíwrth  areithiaa  Mr.  MundeUa 
yn  Mangor,  ac  wedi  hyny  ei  araeth  garedig  yn  Aberystwyth,  nad  ydy w 
efe  a'r  l^neddigion  teílwng  eraiU  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  Ly wodraeth 
eí  Mawdiydî  mewn  ua  m^d  yn  o6ü  i  Aberystwy  th  ac  derfyn  y  pum' 


12  AGOBIAD    OOLBO   OOOLBDD  OTMBÜ. 

mlynedd  ddjfod  ymlaen  î  wnejd  yn  dda  ei  hawl  î'r  nn  swm  blynyddol 
á'r  Colegau  eraíll,  ond  ea  bod  o  gsJon,  gan  f aint  eu  hawydd  am  ddyrch.- 
afiad  ein  cenedl,  yn  dymuno  llwyddiant  y  cyfan.  Nid  oedd  yn  anna- 
turiol  ychwaitì^  ì*t  rhai  oedd  wedi  rhoddi  eu  bryd  yn  gymaint  ar  gael 
Coleg  y  Gogledd  iV  tref  neillduol  eu  hunain,  deimlo  yn  domedig  fod 
d^amiad  y  cyflafareddwyr  wedi  dis^m  ar  Fangor.  Ar  unrhyw  dir 
md  oedd  fodd  i  ddwsin  o  fanau  beidio  a  chael  eu  BÌomi !  Önd  ar 
wahân  oddiwrth  bob  ystyriaethau  eraill,  ymha  rai,  a  dyweyd  y  Ueiaf, 
nad  ydyw  Bansor  yn  ol  i'r  manau  mwyaf  dymunol,  pan  ystyrir  y  dan- 
gosid  ei  bod  o  fewn  dwy  awr  a  hanner  o  dnifaelio  gyda  y  rheilffyrdd  i 
fwy  na  hanner  poblogaeth  Gogledd  Cymru,  nid  oedd  mewn  un  modd 
yn  ddyeithr  fod  boneddwyr  parchus  a  galluog  fel  y  cjrflafareddwyr  yn 
cytuno  ami  fel  y  lle  mwyaf  manteîsiol  i  fod  yn  eisteddle  i  Goleç 
y  Gogledd.  Mae  yn  ddrwg  genym  fod  teimladau  chwerwon  wedi 
eu  dangos  yn  y  mater  yma,  ac  fod  drwg-dybiau  heb  rith  o  sail  iddynt 
wedi  eu  coleddu  am  ddylanwadau  annheg  yn  cael  eu  dwyn  ar  feddyíiaa 
y  cyflafareddwyr ;  ac  yn  arbenig  fod  y  gwŷr  anrhydeddus  hyny  eu 
nunain  wedi  derbyn  llythyrau  tra  angharedig  yn  eu  cynuddo  o  bartíaeth, 
&'c.  Ond  mae  yn  gysur  mawr  gweled  fod  pethau  yn  yr  ystjrr  yma  yn 
iachâu  mor  hyfryd,  ac  fod  ein  cydwladwyr  yn  gyffredin  yn  gweled  nad 
oes,  wedi  y  cyfan,  gamgymeriad  mawr  wedi  ei  wneuthur.  Clywsom  ar 
un  adeg  daranau  mawrion  yn  llanw  yr  awyrgylch  ac  yn  ein  rhybuddio 
rhag  meddwl  y  telîd  yr  addewidion  a  wnelsid  mor  haelfrydig  at  y 
Coleg,  gan  ei  fod  yn  dyfod  i  Fangor.  Ond  yr  atebiad  i  hyny  ydyw 
fod  eisoes,  jm  ystod  y  flwyddyn  gyntaf,  a  hyny  er  bod  o  dair  i  bum* 
mlynedd  yn  cael  eu  rhoddi  i  dalu  y  symiau  a  addewid,  tua  £23,000 
allan  o'r  cyfanswm  o  £33,000  a  addawyd,  toedi  dyfod  i  law.  Ac  £e 
bregethwyd  gydag  yni  a  dyhewyd  difesur,  gan  fod  y  Coleg  dan  gysgod 
yr  íglwys  Gadeiriol,  ac  wrth  fur  Castell  y  Penrhyn,  y  byddai  o  angen- 
rheidrwydd  yn  sefydliad  Eglwysig  a  Thoryaidd.  Fe  ddysgid  petnau 
cyffelyb  hefyd  am  Goleg  Caerdydd,  gan  hòni  mai  yr  unig  ymwared  i 
Ymneillduwyr  a  Rhyddfrydwyr  Cymru,  os  ydynt  am  wrthweithio  y 
dylanwadau  gwenwynig  yn  y  ddau  Goleg  newydd,  ydyw  cadw  ymlaen 
Goleg  Aberystwyth.  Mae  yn  dda  genym  fod  rhesymau  gwell  droa 
barhâu  yn  yr  ymdrech  i  gario  ymlaen  y  gwaith  da  a  wneir  301  ein  Coleg 
rhagorol  yn  Aberystwytn.  Ond  am  y  dylanwadau  gwenwynig,  nid 
ydynt  yn  bod  ond  yn  nychymyg  y  rhai  sydd  yn  ceisio  ein  dychrynu,  os 
ydyw  yn  bosibl  eu  bod  yn  hanfodi  hyd  yn  nod  yn  y  diriogaeth  hono. 
Fel  y  dy wedai  Arglwydd  Aberdâr  yn  y  cyfarfod  cyhoeddus  a  gynnid- 
iwyd  ynglŷn  â  chyfarfod  diweddaf  Cynghor  Coleg  Aberystwyth, 
"Those  were  mere  idle  dreams,  idle  yisions."  Am  Goleg  Bangor, 
nid  ydyw  yr  Esgob  yn  aelod  o  Lys  y  Llywodraethwyr  nac  o'r 
Cynghor;  nid  oedd  yr  un  Clerigwr  ychwaith  ar  y  Cynghor  ond  y 
diweddar  Ddeon  ;  a  phan  aed  i  ethol  aelod  yn  ei  le  ef,  ni  feddyliwyd 
hyd  yn  nod  am  enwi  Clerigwr,  ond  fe  ddewiswyd,  ac  yn  dra  phriod- 
ol,  yr  ysgolhaig  gwych  a'r  athraw  da,  Mr.  Glynn  WiUiams,  0  Ysgol 
y  Friars,  yr  hwn  sydd  yn  cynnrychioli  yr  Ysgolion  Gramadegol  a 
fyddant  yn  brif  feeders  y  Coleg.  Y  mae  y  Siarter  hefyd  yn  gwbl  an- 
enwadol ;  ac  ar  yr  un  deidltwriaeth  y  mae  grarU  y  Llywodraeth  yn  cael 
eiroddi;  heblaw  hyny  mae  mwyafrif  anferth  y  Llywodraethwyr  yn 


AOOBIAD  COLEO  OOOLEDD  OTMBÜ.  18 

Ymneflldawyr  a  Ehyddfrydwyr ;  mae  yr  un  peth  iV  ddjrweyd  hefyd 
am  y^Cjmghor;  ac  yn  ychwanegol  at  y  cwbl,  yr  ydym  yn  hyf  i 
ddyweyd  am  yr  Eglwyswyr  Toryaidd  parchus  sydd  ar  y  Cynghor,  nad 
oes  neb  yn  fwy  Syddlawn  i  egwydaor  genedlaethol  y  sefyfiiad.  Ni 
íaasai  yn  ddichonadwy  i  Mr.  Miall  ei  hun  fod  yn  f wy  teg  a  diduedd, 
neu  yn  fwv  pur  i'r  dealltwriaoth  am  gymdríad  anenwadol  y  Coleg,  na 
Chadeirydd  parchus  y  Cynghor,  y  Òolonel  yr  Anrhydeddus  Sackville 
West.  Ac  am  Arglwydd  Penrhyn,  er  nad  oes  unrhyw  gysylltiad  o 
gwbl  rhyngom  ni  â'r  pendefig  teilwng,  ac  nad  ydyw,  am  a  wyddom,  yn 
eîn  hadwaen  oddiwrth  Adda,  eto  yr  ydym  yn  rhwym  o  ddyweyd  ei  fod 
wedi  ymddwyn  yn  yr  hoU  helynt  yma  mewn  flfordd  a  ddylai  yn  sicr 
leddfu  ein  hammheuon,  íe,  yn  wir,  ennyn  ein  hedmygedd  a*n  diolch- 
garwch.  Fe  ẃyr  pawb  fod  ei  Arglwyddiaeth  yn  Geidwadwr  o  egwydd- 
or,  ac  yn  Eglwyswr  cydwybodol ;  ac  yn  y  cylchoedd  hyny  mae  ei  hael- 
ioni  trwy  y  blynyddoedd  wedi  bod  yn  dywysogaidd.  Ac  er  fod  ei 
garedîgrwydd  ef  a'i  deulu  mewn  llawer  o  flfyrdd  eraill  wedi  bod  bob 
amser  jm  fawr,  eto  nid  yd^rm  yn  gwybod  iddo  o  gwbl  ddyfod  allan  mor 
amlwg  ag  yn  y  tro  hwn  fel  cymwynaswr  i'r  Cy mry  yn  ddiwahaniaeth.  Fe 
addawodd  £1000  at  y  Coleg,  ac  fe'u  haddawodd  i  Mr.  Rathbone,  gŵr 
oedd  ychydig  cjm  hyny  wedi  ei  drechu  ef  a'i  blaid  mor  Iwyr  yn  mrwydr 
fawr  yr  etholiad ;  ac  ynglŷn  â4  addewid,  fe  ychwanegodd  ammod  oedd 
yn  werth  llawer  mwy  na  £1000, — "os  cai  foddlonrwydd  y  dygid  ef 
ymlaen  yn  rhydd  oddiwrth  bob  gogwydd  politicaidd  ac  enwadol,  y 
byddai  yn  dda  ganddo  ei  gynnorthwyo,  ac  y  rhoddai  tuag  ato  yn  sicr 
ddim  llai  na  mil  o  bunnau."  Drachefn  fe  gyfarfyddodd  y  Cynghor  yn 
j  modd  mwyaf  rhesymol  a  charedig  gyda  gosod  y  Penrhyn  Arms  Hotel 
f el  cartref  i'r  Coleg  dros  dymmor ;  y  mae  hefyd  yn  rhoddi  dwy  ysgolor- 
iaeth  o  £50  bob  un ;  a  phan  ofynodd  y  Cynghor  a  fyddai  efe  cystal  â 
dyfod  ar  ddiwmod  jr  agoriad  i  gyflwyno  yr  allwedd  yn  enw  y  Cynghor 
»'r  Llywodraethwyr  a  phobl  Gogledd  Cymru,  i  Ly wydd  y  Coleg,  larll 
Powys,  fel  y  gallai  yn  ffarfíol  ei  agor,  anfonodd  ar  unwaith  i  ddiolch  am 
en  teimlad  da  ac  i  ddyweyd  y  byadai  yn  hyfryd  ganddo  gydsjmio  â'u 
caia,  ond  dan  yr  amgylchiadau — gan  gyfeirio  mae  ^m  ddiau  at  farwol- 
aeth  ddiweddar  ei  fab— ei  fod  yn  gobeithio  na  ddysgwylient  ychwaneg 
oddiwrtho.  A  phan  oedd  yr  holl  Gynghor  yn  llawenhâu  wrth  glywed 
darllen  ei  lythyr,  ychwanegai  CoL  West  fod  Arglwydd  Penrhyn  hefyd  yn 
myned  i  roddi  agoriad  aur  i'r  perwyl,  oV  fath  ag  a  roisìd  i  Arglwydd 
Aberdâr  yn  Nghaerdydd.  A  hyn  oll  i  Goleg  ag  yr  addawodd  ac  y  talodd 
ci  £1000  tuag  ato,  ar  ol  cael  boddlonrwydd  ei  fod  i  fod  yn  rhydd  byth 
oddiwrth  bob  gogwydd  politicaidd  ac  enwadol !  Y  mae  cyfarfod 
teimladau  o'r  fath  yma  gydag  ammheuon  a  drwgdybiau  yn  ífolach  na 
lladd  y  llâddedigion,  ac  yn  dangos  ysbryd  nad  yw  yn  weddus  i  ni,  yn 
gicr,  ymffrostio  ynddo.  Pan  y  mae  eisieu  ymladd,  a  phan  deimlwn  yn 
enw^ig  fod  ^wyddorion  mawrion  yn  y  chwareu,  gadewch  i  ni  ymladd 
fel  gwyr,  a  dwyn  barn  ein  hegwyddorion  i  fuddugoliaeth ;  ond  pan 
mae  y  goncwest  wedi  ei  hennill,  a  phan  yn  y  mater  ardderchog  yma  o 
addysg  uwchraddol  y  mae  gwŷr  mwyaf  urddasol  ein  gwlad  yn  ein  cyfar- 
fod,  a  hyny  ar  ein  tir  ni  eìn  hunain  o  anenwadaeth  bur  a  digymysg,  wel, 
OB  oes  gronyn  o  ŵreidd-dra  o  fewn  ein  natur,  gadewch  i  ni  eu  cyfarfod 
yn  baräias  a  charedig,  a  mawrhâu  eu  cynnorthwy  gwerthfawr  i  garìo 
ymlaen  y  gwaith  da. 


14  AOOBIáD  oolso  ooglbdd  otmrü. 

Ác  ni  allasai  dím  ddangoa  711  f wy  amlwg  j  teimladaa  da  â  pha  rmi  o 
bob  cTÍeiríad  y  croesawir  y  Coleg  na  helynt  fawr  adeg  ei  agoríadT  Fe 
dderbyniwyd  gwahoddiad  y  Cynghor  i  f od  yn  bresennol  ar  yr  achlysur 

gn  lîaws  mawr  o  faerod,  a  chynghorwyr,  a  gweinidogion,  a  llywyddion 
degaa,  ac  athrawon — ^y  rhai  a  ddeuent  yno  yn  eu  hurddwiagoedd 
dinesig  ac  athrofaol, — gyda  nifer  anferth  o  danysgrif wyr  ac  ewyllyswyr 
da.  Gwnelid  pwyllgor  y  parotoadau  i  fyny  o  is-bwyli^or  o  Gynghor  y 
Coleg,  un  arall  o  Gynghor  dinas  Bangor,  ao  un  arall  a  benodasid  gaa 
gyfarfod  cyhoeddus  yn  Mangor,  ac  fe  addefir  y  buasai  yn  anhawdd  iV 
drefniadau  fod  yn  welL  Yr  oedd  y  "Reception  "  y  nos  Wener  flaen- 
orol  gan  y  Maer  a'i  foneddiges  (Major  a  Mrs.  Platt)  a  Chorfforíaeth 
Bangor,  yn  y  Masonic  Hall,  i'r  Cynghor  a*r  Llywodraethwyr  a'r  Pro- 
ffeswyr,  &c. — ^pob  boneddwr  i  ddyfod  á  boneddiges  gyda^  ef — ^yn  beth 
gwych  dros  ben,  ac  yn  gyfleusdra  hynod  o  ddymunol  1  bobl,  heblaw 
mwynháu  y  miwsig  aV  refrethmerUs,  ì  adnabod  a  mwynhâu  cymdeithaa 
en  gilydd,  ac,  wrth  reswm,  i  gydlawenháu  ar  yramgylohiad  dedwyddoagor 
y  Coleg.  Ac  am  jr  orjrmdaith  ddydd  Sadwm,  ar  ol  Anerchiad  Agoríaaol 
benigamp  y  Llywydd,  larll  Powys,  yn  y  Penrhyn  Hall, — ^nid  ydyw  yn 
ormod  dy weyd  ei  bod  yn  fawreddog.  Dywedir  ei  bod  tua  milldir  a  han- 
ner  o  hyd,  er  fod  y  d^mion  yn  cerdded  ynddi  bob  yn  bedwar,  ac  fynychaf 
bob  yn  chwech.  Fe  allai  ambell  un  dybied  ei  fod  braidd  yn  blentynaidd 
i  çynifer  gerdded  o  amgylch  y  ddina&     Diçon  tebyg.     Ond  phuit  ydÿm 

011,  er  fod  rhai  o  honom  yn  "  children  of  a  Targer  growth."  Ao  mae  yn 
anhawdd  meddwl  am  ddim  arall  a  roisai  y  fath  gyfleusdra  i  gynifer  deiinlo 
eu  bod  yn  cymeryd  rhan  yn  yr  amgylchiad  dyddorol  â  thrwy  ymuno  ar 
y  fath  ddiwmod  hyfryd  mewn  gorymdaith  drefnus,  gyda  seindyrf  a 
banerau ;  heblaw  fod  yr  olwg  amynt  yn  peri  dyddoideb  neillduol  i 
filoedd  lawer  oedd  wedi  dyf  od  y  nghyd  o  bob  cẁr  ar  y  wlad  nad  oeddynt  yn 
cerdded  yn  yr  orymdaith.  Yr  oedd  pawb  yn  teimlo  fod  yr  amgylchiad 
yn  un  mawr ;  yr  oeddynt  yn  f alch  o  hono ;  ac  yr  oedd  vn  dda  gan» 
ddynt  oll  gael  cyfle  i  wneyd  eu  rhan  mewn  ffordd  o'i  "  ddathlu."  Yr 
oedd  Mr.  Mundella  newydd  gyrhaeddyd  o  Sheffield,  wedi  trafaelu  bron 
trwy  y  nos  er  bod  yn  bresennol,  ac  wrth  edrych  ar  yr  orymdaith  fawr 
0  ffenestr  ystafell  wely  yn  yr  Hotel,  a  gweled  dwf n  garíad  y  bobl  at  eu 
Coleg — Coleg  ag  yr  oedd  cynifer  o  honynt,  ac  mewn  ffordd  mor 
sylweddol,  wedi  gwneuthur  cymaint  erddo— yr  oedd  ei  ^alon,  fel  yr 
addef ai  ef  ei  hun,  yn  dychlamu  gan  lawenydd.  Yr  ydoedd  y  processton, 
wedi  ei  drefnu  fel  y  canlyn : — L  Coast  Goards.  2.  Royal  Naral 
Yolunteer&  3.  Band.  4.  Menai  Society,  Medical  Association,  and 
University  Graduates.  5.  Clergy  and  Ministers.  6.  RepresentatÌTes 
of  School  Boards.  7.  Masters  of  Grammar  and  Elementary  School& 
8.  Normal  College  Students.  9.  Representatiyes  of  Local  Bôards  and 
Commissioners.  10.  Eepresentatiyes  of  Corporations, — Chester,  Oa* 
westry,  Beaumarís,  Camanron,  Conway,  Denbigh,  Fiint,  Llanidloes» 
PwUheli,  Euthin,  Ẅelshpool,  and  Wrexham.     11.  Bangor  City  CounciL 

12.  Mayor  of  Bangor,  High  Sheríff  of  Camaryonddre,  and  President  of 
Cardiff  and  Aberystwyth  Colleges  (Lord  Aberdare).  13.  Principab  oí 
Liyerpool,  Cardiff,  and  Aberystwyth  Uniyersity  Colleges.  14.  Begis- 
trar.  lö.  Treasurer.  16.  Vice-Presidents.  17.  President.  18.  Council 
of  North  Wales  Uniyorsity  CoUege.    19.  Principal  and  Frofesaoia, 


A90BIAD  GOLBO   OOOLBIH)  aiMatì.  15 

^.  Coart  of  OoTeTDore.  21.  Band.  22.  Bodies  of  Sabscribers,  Pen- 
rhyn  Quanrymen,*  Dinorwic  Qaarrymen,  &c.  23.  Trades, — Printers, 
Mülers  and  Baker8,  Tailors,  Saüors  and  Ship  Caipenters,  Port  Penrhyn 
and  Slateyard  Workmen,  Bootmakers  and  Cuirìers,  Joiners,  Builders 
and  Maaons,  Cabmen.  24.  Tradesmen  and  general  Public.  25.  Bene- 
fit  Societies.  26.  Clio  Boya.  27.  Grammar  School  Boya.  28.  Ele- 
mentary  Schods. 

Am  resymau  amlwg,  a'r  rhaî  hyny  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  gan  raî 
aç  y  mae  ambell  un  eto  yn  dra  pharod  i V  drwgdybio,  ni  thref nwyd  fod 
dim  gwasanaeth  crefyddol  arbenig  yn  cael  ei  gyflawni  ynglŷn  â'r 
amgylchiad,  er  mae  yn  ddiau  fod  teimladau  addolgar  yn  yrachwyddo 
mewn  aml  i  fynwes  wrth  ystyried  yr  hyn  oedd  yn  cymeryd  lle ;  ond 
wedi  cyrhaedd  y  Coleg,  pan  oedd  y  dorf  fawr  yn  ymgrynhoi  o  amgylch 
y  Ue,  fe  darawodd  rhywun  yr  Hen  Ganfed  ar 

Praiae  God  from  whom  all  bleasings  flow. 

ac  f e  ^rmunodd  rhaî  miloedd  gydag  ef  i'w  chanu ;  wedî  hyny  f e  ganwyd 
yr  un  modd  yn  Gymraeg, 

I  Dad  y  trogareddaa  1  gyd. 

A  diammeu  fod  llawer  gweddi  yn  esgyn  i  fjmy  ar  fod  y  Ooruchaf  yn 
bendithio  yn  helaeth  y  gwaith  ag  oedd  y  diwmod  hwnw,  a  than 
amgylchiadau  mor  addawol,  ^m  cael  ei  ddechreu. 

Yr  oedd  seremoni  yr  agoriad  yn  weddus  a  hardd.  Yr  oedd  y  pen- 
defig  hybarch,  Arglwydd  Penrhyn,  wrth  y  drws  yn  aros  yr  orymdaith. 
Ar  ysgwâr  o  garped  oedd  ar  y  palmant  o  flaen  y  fynedfa,  safai  Lly wydd 
neu  Fresident  y  Coleg,  larll  Powys.  Ac  fel  Cadeirydd  y  Cynghor 
djwedai  CW.  West,  mewn  llais  oedd  yn  gly wadwy  i  nifer  mawr  o*r  rhai 
oedd  yn  bresennol,  fod  dwy  ddyledswydd  dra  phwysi^,  yn  ychwanegol 
at  lawer  o  orchwyiion  eraiîl,  wedi  eu  hymddiríed  idaynt  fel  Cynghor 
gyda  golwg  ar  agor  y  Coleg.  Un  ydoedd  dewis  a  phenodi  y  fath 
Brifathraw  a  Phrofleswjrr  ag  a  hawlient  ymddiried  y  wlad,  ac  a  sicrhäent 
Iwyddiant  y  Coleg.  Y  dasg  arall — ac  nid  y  leiaíf  dibwys— oedd  cael 
preswylfod  i'r  Coleg.  Diolch  i  berchenog  yr  adeilad  hono,  fe  alluogwyd 
7  Cynghor,  a  hyny  ar  y  fynyd  pan  oeda  arnynt  ei  eisieu,  i  sicrhâu  Ue 
ag  ydoedd,  o  leiaf,  os  yn  ddim  mwy  na  chyfleusdra  ar  y  pryd,  yn  eu 
gallaogi  i  agor  y  Coleg  ar  unwaith.  Yr  oeddynt  wedi  gwneyd  eu  goreu 
gyda  golwg  ar  y  parotöadau  angenrheidiol,  ac  wedi  eu  galw  ynghyd  y 
diwmod  hwnw  i  wneyd  yr  agoriad  flfurfiol.  Nid  oedd  yn  perthyn  iddo 
ef  i  siarad  am  waith  y  Coleg.  Yr  oedd  ganddo  argyboeddiad  pur  gryf 
eì  hunan,  y  byddai  v  diwmod  hwnw  ar  ba  un  yr  oeddynt  wedi  dyfod 
ynghyd,  yn  gyfnoa  yn  hanes  Gogledd  Cymru.  Yr  oedd  un  ddyled- 
swydd  yn  gorphwys  amo  ef  y  pryd  hyny,  a  dyna  ydoedd,  yn  enw 
Cynghor  y  Coleg,  ac  yn  enw  pobl  Gogledd  Cjrmru,  ac  yn  enw  pobl  Sir 
G^marfon  â  pha  rai  yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  dros  gynifer  o  flynydd- 

•  Yr  oedd  bener  y  rhal  hp,  "  Chwarelwyr  y  Penrhyn,  Meibion  Llafìir  ao  Addysg/ 
yn  peri  dyddordeb  neilldnol  1  lawer  o'r  boneddigion.    Nifer  chwarelwyr  y  Penrhyn  yn  yr 
oryisdaith  o«ld  UOO. 


16  AOOBIAD  OOLBO  OOOLBOD  OTMBÜ. 

oedd  wedi  cydfy w,  ac  jn  enw  dinaswyr  Bangor  y  rhai  oedd  mor  falch  o 
gael  y  Coleg  i'w  plith,  i  ofyn  i  Arglwydd  Penrhyn  gyflawni  gweith- 
red  ynglŷn  âg  agoriad  y  Coleg,  a  hyny  ydoedd  cyflwyno  agoriad  yr 
adeilad  i'r  Corff  Lly wodraethol,  ac  iV  gosod  mewn  meddiant  o  hono. 
Mewn  atebiad  dy  wedai  ei  Arglwyddiaeth : — **  Fy  arglwyddi  a  bonedd- 
igion, — Yr  wyf  yn  credu  fod  y  rhan  fwyaf  o  honoch  vn  gwybod  am  yr 
am^lchiadau  a  gymerodd  le  yn  fy  nheulu  yn  ddíweddar  sydd  wedi  fy 
lluddias  i  fod  yn  bresennol  yn  y  gwahanol  gyfarfodydd  a  gynnaliwyd 
mewn  perthynas  i'r  Coleg.  Yr  oeddwn,  fodd  bynag,  yn  djrmuno  bod 
yn  bresennol  yn  y  cyfarfod  yma  i  ddangos  y  perffaith  unfrydedd  sydd 
rhwng  pob  pleidiau  gyda  golwg  ar  ddewisiad  y  lle  hwn.  Nid  wyf  yn 
golygu  yr  adeiiad,  ond  fod  Coleg  Gogledd  Cymru  wedi  ei  oaod  yn 
nghymydogaeth  Bançor.  Mae  yn  ymddangos  fod  y  Ue  yn  rhoddi 
boddlonrwydd  mawr  i  lawer,  ac  nid  oes  genyf  ond  gobeithio  y  parhâ  y 
Coleg  am  lawer  o  flynyddoedd  i  fod  yn  berffaith  Iwyddiaut.  Yn  awr, 
Arglwydd  Powys,  yr  wyf  yn  dymuno  eich  anrhegu  £g  agoriad  y  Coleg 
hwn,  yr  hwn,  fei  y  dywedais  o'r  blaen,  a  fydd,  yr  wyf  jm  gobeithio,  yn 
llwyddiant  mawr."  Yna  estynai  iddo  yr  agoriad  aur,  yr  hwn  oedd 
wedi  ei  lunio  yn  hynod  o  gelfydd,  ac  wedi  ei  osod  mewn  case  morocco 
tra  hardd.  Derbynid  ef  gan  Arglwydd  Powys  gyda  moesgarwch  per- 
ffaith  gŵr  Uys,  ac  ar  ran  nid  yn  unig  y  Cjmghor  a'r  Llywodraethwyr, 
ond  hefyd  y  tanysgrifwyr  a  chyfeillion  y  Coleg,  diolchai  i  Arglwydd 
Penrhyn  am  ei  bresennoldeb  y  diwmod  hwnw.  Yr  oedd  yn  ddymunol 
meddwl  fod  ei  Arglwyddiaeth  wedi  bod  mor  dda  a  chymeryd  amo  y 
gorchwyl  o  drosglwyddo  y  diwmod  hwnw  adeilad  y  Coleg,  nid  yn 
unig  o  herwydd  ei  haelioni  mawr  ef  tuag  ato,  ond  am  fod  yr  adeilad  ag 
yr  ydoedd  ei  Arglwyddiaeth  wedi  bod  mor  garedig  a'i  osod  at  eu 
gwasanaeth  yn  ymddangos  yn  un  ag  oedd  mor  hynod  o  gyfaddas  i 
hyrwyddo  ei  Iwyddiant.  Yr  oedd  y  Coleg  yn  ddigon  agos  i'r  dref  i 
fod  yn  gyfleus  i'r  ysgolheigion,  ac  yr  ydoedd  yn  ddigon  neillduedig 
oddiwrth  y  tramwyfeydd  prysur  i  rwystro  iV  hefrydiau  gael  eu  llesteirio 
gan  sŴD  masnach  a  thrafferthion.  Ac  fe  fyddai  y  gerddi  ymha  rai  y 
safai  yn  dra  dymunol  i'r  efrydwyr.  Fe  alluogai  efrydwyr  myfyrgar,  fel 
eu  rhagflaenwyr  yn  Athen,  i  grwydro  inter  Academi  8Ílvas,  rhwng  llwynî 
Academìis.  Fe  fyddai  iV  agoriad  ag  yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  wedi 
bod  mor  dirion  a'i  gyflwyno,  gobeithiai  efe,  agor  trysorfa  gwybodaeth  i 
lawer  o  genedlaethau  dyfodoT.  Ac  yna,  nid  oedd  yn  aios  iddo  ef,  ar 
ran  athrawon  ac  ysgolheigion  y  Coleg  hwnw,  ond  offrwm  gweddi  at  yr 
Awenau  ar  iddynt  fod  yn  ffafriol  i'r  deml  newydd  hono  a  gyflwynid 
iddynt  Unwaith  eto,  meddai,  yr  wyf  yn  diolch  i  chwi,  fy  Arglwydd. — 
Fel  y  gallesid  dysgwyl,  derbynid  sylwadau  y  naiU  a*r  ílall  o'r  pendefìg- 
ion  hyn  gyda  chymeradwyaeth  frwdfrydig.  Yna,  yn  nghanol  mawr 
foddhâd  ar  ran  y  dorf,  a  cherddoriaeth  lawen  y  band,  tröwyd  yr  aeoriad 
aur  yn  y  clo,  ac  aeth  y  Llywydd  a  Uiaws  gydag  ef  i  mewn  i'r  adeilad. 

Nid  drwg  troi  Hotels  yn  Golegau!  Ac  y  mae  yr  adeilad  yma, 
gyda'r  cyfnewidiadau  ag  yr  oedd  yn  rhaid  eu  gwneyd  ami,  yn  troi  allan 
yn  llawer  mwy  cyfleus  nag  y  dysgwylid.  Y  mae  yn  yr  adeilad  ei  hun- 
an,  heblaw  llawer  o  ystafelloedd  eraiU  sydd  yn  angenrheidiol  y  naill 
ffordd  neu  y  llall  at  wasanaeth  y  Coleg,  chwech  o  daarlith-ystafelloedd 
ag  y  byddai  yn  anhawdd  cael  rhai  mwy  cyûeus  a  dymunol,  hebkw  fod 


AOOBIAD   OOLEO   OOOLSDD   OTÌíEU.  17 

áwy  eraill  at  Chemistry  a  Physics^  gyda  laboraiories  a  chyfleusddraa,  711 
caeì  ea  hjchwanegu  Ue  yr  oedd  yr  ystablaa,  &c.,  ynglŷa  â'r  HoteL 
Tchwanegìr  un  anJl  hefyd  at  Biólogy.  Nid  ydyw  yn  debyg  y  bydd  y 
draul  ynglŷn  âV  adeiladaa — heb  son  am  ddodrefn  a  llyfrau  ac  apparatus 
— yn  íwy  na  £3000.  Mae  y  lle  iV  gael  am  yr  ardreth  rhesymol  o 
£200  yn  y  flwyddyn,  ar  brydles  o  on  mlynedd  ar  hagain,  yr  hon  a 
derfyna,  os  dewisir,  ar  bedair  blynedd  ar  ddeg,  nen  saith  mlynedd. 
Ond  yn  ol  dim  sydd  yn  ymddangos  yn  bresennol,  f e  fyddai  yn  annawdd 
i'r  Coleg  wneyd  yn  well  na  chartref a  301  y  lle,  ac  felly  yn  lle  gosod  yr 
arían  mewn  coed  a  cheryg,  gael  ea  gwasanaeth  at  feithrin  a  dwyn 
ymlaen  y  sefydliad. 

Ar  ol  yr  agoriad,  yr  oedd  limcheon  wedi  ei  arlwyo  yn  y  Coleg,  ac 
eisteddodd  taa  500  o'r  rhai  ag  oedd  ya  flaeaorol  wedi  cymeryd  tocynaa, 
heblaw  ymwelwyr  gwahoddedig,  iV  f wynhâa.  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn 
gjfleasdra  rhagorol  i  gyfeiUion  y  Coleg  o  wahanol  ranaa  Gwynedd 
ddyfod  i  adnabod  ea  gOydd  a  chyf newid  teimladaa  da.  Ar  ol  y  luncheon^ 
jT  oedd  wrth  reswm  y  Uwncdestanaa  arferol,  y  rhai  a  yfíd,  mae  yn  dda 
genym  ychwanegu,  yu  helaeth  iawn  mewn  dwfr  glân.  Traddodwyd 
amryw  areithiaa  rhagorol  ar  yr  achlysar,  ac  maa  yn  hyfryd  genym  jm 
arbenig  alw  sylw  at  araeth  dra  phwysig  a  draddodwjd  gan  Is-ly wydd  y 
Cynghor,  Mr.  MandeUa.  Fe  ofynasid  iddo  ef  gynnyg,  "Llwyddiant 
Coieg  Gíogledd  Cymra."  Dywedai  nad  aUai  ymffrostio  ei  fod  yn 
Gymro,  er  na  aUai  ddyweyd  ei  fod  yn  gwbl  rydd  oddiwrth  waed  Cym- 
reig ;  ond  nid  oedd  y  diwmod  hwnw  un  dyn  yn  Nghymru  oedd  yn  fwy 
o  ddifrif  yn  dymuno  Uwyddiant  y  Coleg  nag  efe.  Os  oedd  unrhyw 
ddiffyg  yu  y  boddlonrwydd  a  deimlai  wrth  sefyU  yn  eu  pUth,  yr  ydoedd 
am  na  allai  eu  Uongyfarch  am  fod  trefniadau  addysgawl  y  Dy wysogaeth 
eto  yn  gyflawn.  Os  oedd  un  peth  mwy  na'i  gilydd  ag  yr  oedd  larU 
Spencer  ac  yntau  wedi  gosod  eu  calon  amo  pan  gymerasant  swydd, 
dyna  ydoedd,  eu  bod  yn  gwneyd  yn  y  gongl  hono  o  Brydain  Fawr  gyn- 
Uan,  gynUun  cyflawn,  0  drefniad  addysgawl,  a  fuasai  yn  deilwng  o'i 
ddUyn  gan  y  genedl  Seisonig  fawr.  Sut  bynag,  yr  oedd  pedair  blynedd 
mewn  swydd  wedi  ei  ddysgu  fod  yn  rhaid  iddo  "ddysgu  Uafurio  a 
dysgwyl."  Ond  yr  oedd  boddlonrwydd  mawr  mewn  teimlo  y  diwrnod 
hwnw,  er  nad  oedd  ond  prin  bedair  blynedd  er  pan  roddasid  y  com- 
mìsiwn  dan  ba  un  yr  oedd  ei  gyfaiU  urddasol,  Arglwydd  Aberdâr,  a*i 
gydlafurwyr  wedi  dechreu  eu  hymchwiUad,  ac  nad  ydoedd  ond  prin  dair 
blynedd  er  pan  adawsai  eu  hadroddiad  ddwylaw  yr  argraffydd,  eu  bod 
wedi  gaUu  gwneyd  hyd  yn  nod  gymaint ;  fod  ganddynt  un  Coleg  yn 
Neheudir  Cymru  ydoedd  wedi  bod  ar  lawn  waith,  a  chyda  Uwyddìant 
mawr,  am  dros  flwyddyn ;  eu  bod  y  diwrnod  hwnw  yn  cael  y  fantais  0 
agor  Coleg  Prifysgol  Gogledd  Cymra  dan  aragylchiadau  mor  addawol 
am  ei  ddyfodol;  ac  fod  y  Coleg  cyntaf  oV  cwbl,  Aberystwyth,  yn  para  i 
Iwyddo,  ogylch  yr  hwn  yr  oedd  serchiadau  y  Cymry  yn  glymedig,  ac  mewn 
cysyUtiad  â  pha  un  y  dylai  fod  cofion  tra  serchog  a'r  teimladau  caredicaf 
ar  ran  y  chwaer  golegau.  Yr  oedd  yn  foddhäol  fod  y  tri  y  pryd  hyny 
wedì  eo  sefydlu  ar  sylfaen  dda.  Ond  nid  oedd  y  gwaith  wedi  bod  yn 
hawdd,  a  thybiai  fod  y  Cymry  i  V  Uongyf  arch  ar  y  mesur  o  Iwyddiant  òedd 
wedi  dilyn  eu  hapeUadau  at  y  Cynghor  Addysg.  Pan  osododd  Arglwydd 
Áberdâr  ei  adroddiad  0  flaen  y  Cyfrin-Gynghor,  ac  y  canfyddodd  ef  ei 


18  ÀOOBIAD  OOLBO   OOOLBBD    ÒTM&U. 

fod  yn  argymhell  ffrarä  at  ddau  (îoleg  o  £8000,  yr  oedd  eî  galon  jn 
fluddo  gan  ddychryn.  Sut  bynag  dynesodd  yn  hyf  at  y  Trysorlys,  er  yn 
cyflfesu  wrth  rai  o'i  gyfeillion  ei  fod  yn  dra  ammheus  am  y  canlyniad. 
Ond  dywedai  rhai  Cymry  zelog  a  brwdfrydig,  a  chyfeillion  addysg 
hefyd,  "  Cymerwch  a  ellwch  gaeL  Os  na  eliwch  gael  £8000,  cymerwch 
£6000 ;  os  na  ellwch  gael  £6000,  cymerwch  £5000."  Nid  oedd  yn 
sicr  nad  oedd  rhai  yn  myned  yohydig  yn  îs.  Dywedai  yr  ystori  y  pryd 
hjnj  ar  ol  yr  acldysur ;  fe  aliai  pe  yr  adroddasai  yn  ffyddlawn  i'r  Trysor- 
lys  ar  y  pryd  yr  hyn  a  ddywedasid  wrtho,  na  fuasent  wedi  cael  hanner 
yr  hyn  a  gawsent  Yr  oedd  Cerberus  y  Trysorlys  yn  sefyll  yn  effro  ar 
wyliadwriaeth,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  addef  f od  rhesymau  nerthol  iawn 
3m  cael  eu  defnyddio  yn  orbyn  y  ceisiadau  a  wnelai ;  ond  fe'i  cefnogid 
yn  dda  gan  Arglwydd  Spencer,  ac  wedi  hyny  gan  Arglwydd  Carlingford, 
a  chan  yr  Aeloäau  Cymreig  yn  Nhŷ  y  Cyfíreìdin ;  ac  uwchlaw  y  cwbl — 
ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ei  ddy weyd  i  fod  yn  gyfiawn — yr  oedd  y 
mesur  o  Iwyddiant  a  ddil^masai  ei  gais  yn  ddyledus  yn  benaf  i'r  serch 
trwyadl  at  y  Cymry,  y  gwerthfawrogiad  o'r  cymeriad  Cymreig,  a'r  cyd- 
ymdeimlad  âg  ymestyniadau  meddyliol  pobl  Cymru  a  deimíid  gan  y 
Prif  Weinidog.  Efe  ydoedd  ei  lŷs  eithaf  o  apêl.  Efe  a  roddes  y 
dyfamiad  terf jmol ;  a  phan  gyflwynai  efe  ei  archebion  î  un  o  weision 
enwog  y  Trysorlys,  sydd  yn  edrych  yn  dda  ar  ol  buddiannau  y  cyhoedd 
Prydeinig,  fe  ddywedai,  "Ar  fy  ngair,  yr  wyf  yn  credu  ei  fod  yn 
hanner  Cymro."  Yr  oedd  eu  Colegau  erbyn  hyn  ganddynt  Yr 
oeddynt  wedi  gwneyd  dechreuad  ardderchog,  a  llongyfarchai  Gaerdydd 
ar  eu  Prifathraw  rhagorol  a  ladratasent  oddiwrthynt  hwy  yn  Sheffield. 
Yr  oedd  yn  ddymod  chwerw  iddo  ef  argymhell  i  Gaerdydd  y  goreu  ag 
oedd  erioed  wedi  llywyddu  Coleg  ei  etholiadaeth  ef  ei  hun.  Llongyí- 
archai  hefyd  Goleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru  ar  y  swyddogaeth  dra 
dysglaer  â  pha  un  y  cychwynai.  Ni  chlywsai  ond  un  fam  ar  y  cwest- 
iwn  hwnw,  ac  oddiwrth  wŷr  oeddynt  alluog  i  ffurfio  barn — oddiwrth 
Feistriaid  a  Lly wyddion  Colegau  Rhydychain,  Caergrawnt,  a  Glasgow — 
fod  Coleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru  yn  cychwyn  gyda  swyddogaeth  o  allu 
a  dysgleirdeb  neillduol.  Yr  oedd  y  dechreu  rhagorol  yn  ddyledus,  yn 
y  lle  cyntaf,  ni  ddylid  byth  anghofio,  i'r  ymdrechion  a  ddechreuodd 

Eobl  Cymra  at  sefydlu  y  Coleg  yn  Aberystwyth  yn  1854.  Yr  oedd 
wnw  mewn  gwirionedd  yn  symudiad  cenedlaethol.  Fod  100,000  o 
danysgrifiadau  dan  2s.  6c.  y  pen  wedi  dyfod  at  y  Coleg ;  ei  fod  wedi  ei 
gynnal,  a  siarad  felly,  i  raddau  tra  mawr  trwy  roddion  bychain  y 
dosbarthiadau  tlotaf  o  r  bobl,  trwy  roddion  mewn  eglwysydd  a  chapeli, 
a  thrwy  gasgliadau  o  ddrws  i  ddrws,  ac  fod  y  Coleg  wedi  ei  sefydlu 
felly  er  ys  cymaint  o  amser,  yr  ydoédd  yn  anrhydedd  tragywyddol  i 
bobl  Cymra.  Ond  yr  oeddynt  yn  ddyledus  am  eu  sefyllfa  y  pryd  hyny 
ì  fesur  helaeth  iawn  i  ychydig  foneddwyr,  rhai  o  ba  rai  oeddynt  yn 
bresennol  ar  y  pryd,  ac  a  haeddent  fyw  yn  eu  hadgof  diolchus.  Yr 
oedd  Arglwydd  Aberdâr  aV  pum'  boneddwr  oedd  gydag  ef  yn  teilyngu 
diolchgarwch  goreu  eu  cydwladwjrr,  a  thybiai  y  dylai,  fe  allai,  ddy weyd, 
wrth  fyned  heibio,  ei  fod  yn  credu  ddarfod  i*w  hadroddiad  roddi  y  fath 
ysgogiad  addysgawl  i'r  Djrwysogaeth  na  phrofasai  erioed  o'r  blaen,  a'r 
fath,  gobeithiai  ef,  na  wellhâi  byth  o  hono.  Yna  crybwyllai  ffyddlon- 
deb  amryw  o'r  Aelodau  Cymreig,   a  dywedai  ei  fod  yn  teimlo 


AOOBIAD  0OL8O    GOOLEDD    CTltBU. 


19 


mtádyìhÁ  j  tdmlai  yr  Arglwydd  Lywydd,  fod  yn  rhaid  iddjntÿ  nîd  yn 
unig  ef  mwyn  addysg,  ond  er  mwyn  eu  heddwch  a'u  hamdden  ea 
honain,  gyfarfod  eeìsiadau  rhesymol  y  Cymry.  Cyfeiríai  yn  barchus  a 
thyner  at  y  diweddar  Ddeon.  Wedi  cael  pethau  i'r  fath  drefn,  hydend 
na  fyddaí  yr  hyn  a  ddangosid  yn  dòn  o  frwdfrydedd  a  elai  heibio,  ond 
yn  rhjTwbeÓi  a  eUi  ymlaen  o  f ach  i  f wy,  nes  y  byddai  trysordy  gwybod- 
aeth  wedi  eì  affor  i  hoU  bobl  Cymru.  Wrth  reswm  fe  ddibynai 
cymeríad  y  Befydliad  yn  helaeth  iawn  ar  gymeríad  yr  ysgolion  o  ba  rai 
y  derbyniai  ei  gyflenwadau,  ac  fe  ddibynai  h^my  ar  zel  a  charíad  pobl 
Cymry  at  addysg.  Yr  oedd  ganddynt  gyfundrefn  ardderchog  o 
addysff  elfenol,  yr  hon  oedd  yn  cynnyddu  yn  rhyfeddol,  ac  yn  gwella 
bob  blwyddyn.  Ond  yr  oedd  rhai  manau  tywyll  eto  jn  aros,  ac 
«sieu  eu  deffro.  Cofiai  fod  Arglwydd  Aberdâür,  yn  agos  i  ugain 
mlynedd  yn  ol,  wrtíi  wneyd  apél  aidderchog  at  Dŷ  y  Cyffredin  yn 
&fr  mesur  a  ddygid  i  fewn  y  pryd  hyny  gan  Mr.  Forster,  yn  djrfynu  o 
araeth  gan  Ai^lwydd  Macaiday  i  ddangos  beth  a  wnaethai  addysg  i'r 
Yagotlaid.  Ofnai  nad  ydoedd  jn  ddigon  dealledi^  gymaint  mewn 
gwiríonedd  oedd  Scotland  wedi  ennill  trwy  ei  ohyf unarefn  genedlaethol 
0  addysg.  A  rhoddi  o'r  neiUdu,  yr  hyn  nad  aUent  ei  roddi  o'r  neUIdu, 
ond  am  y  fynyd, — a  rhoddi  o'r  neiUdu  hoU  fanteision  diwyllìad,  yr  holl 
hyfrydwch  a  roddai  i  gartrcf,  i  fywyd  un  ac  iV  hamdden,  mewn 
caríad  at  brydferthwch  ac  at  wiríonedd,  a'r  ymwneyd  â  Uenyddìaeth, 
yr  hyfrytaf  o  bob  ymwneyd  â  pha  un  y  gall  dynolryw  gael  eu  ben- 
dithio — fe  ddywedai,  hyd  yn  nod  a  chymeryd  gwedd  faterol  ar  y  peth, 
fod  ScoÜaud  yn  fwy  dyledus  i'w  chyíundrefn  addysgawl  nag  i  adim 
araU  yn  y  byd.  Yn  nìwedd  yr  ail  ganríf  ar  bymtheg,  yr  oedd  ei 
thlodi  symaint  yn  fwy  na  dim  a  brofasent  hwy  yn  Nghymru 
yn  ystocTyganríf  hon  ag  oedd  ei  chyfoeth  y  dydd  hwnw  yn  fwy  na'r 
eiddynt  hwy.  Yr  ydoedd  yn  un  o'r  cenedloedd  tlotaf  jm  y  byd.  Fe 
ncrheir  ar  brofíon  diymwad  fod  y  bummed  ran  o'i  holl  boblogaeth  yn 
gardotwyr  o  ddrws  i  ddrws — cardotwyr  o  ddosbarth  garw,  gydag 
arferíon  yspeUioI,  a  chynnygiai  un  oV  gwladweinwyr  mwyaf  dyn- 
garol  fod  tríniaeüi  caethíon  India'r  GorUewin  yn  cael  ei  chymhwyso 
atynt ;  f od  y  gadwyn  aV  fflangeU  yn  cael  eu  defnyddio  at  lawer  iawn 
o'i  gydwladwyr  i  wneyd  iddynt  weithio.  Fe  Iwyddodd  cynghoríon 
gweU.  Sefydlasant  gyfundrefn — cyfundrefn  ardderchog — o  addysg 
genedlaethoL  A  beth  fu  y  canlyniad  ì  Yr  oedd  Scotland,  oedd  yn 
watwaredd  a  dirmyg  Lloegr  yn  yr  ail  ganríf  ar  bymtheg,  yn  cael 
cenfígenu  wrthi,  nid  yn  unig  gan  Loegr,  ond  gan  yr  hoU  fyd,  yn  y 
ddeunawfed  ganríf ;  a'r  dydd  hwnw,  mewn  cymharíaeth  iV  nifer,  yr 
ydoedd  yn  Uanw  y  Ue  blaenaf  yn  yr  Ymherodraeth  Brydeinig.  Wel, 
fe  ganfyddai  efe  lawer  iawn  o'r  jrsbryd  Ysgotig  yn  Nghjrmru.  Yr  oedd 
wedi  gweled  Uawer  iawn  a  alwai  allan  ei  edmygedd,  ac  a  ymddangosai 
iddo  ef  yn  addaw,  gyda  chyfundrefn  dda  o  addysg,  am  yr  hyn  a 
wnaethai  Scotland  na  fethai  Cymru  a'i  wneyd.  Canmolai  ymdrechion 
Chwarelwyr  y  Penrhyn,  a  chyfeiríai  at  niferoedd  o  engreifftiau  a 
ddygasid  o'i  flaen  o  ddynion  a  gyrhaeddasent  wir  enwogrwydd  yn 
Nghymm,  a'u  henwogasent  eu  hunain  yn  y  PrifysgoUon  Seisonig,  oedd- 
ent  y  pryd  hyny  ymysg  eu  hysgolheidon  goreu  a  mwyi^  addawol,  ond  a 
ddechreoasent  yn  rhengau  isaf  by  wyd,  oeadent  wedi  cynnUo,  a  dyoddef 


20  AOOBIAD   COLEO    OOOLEDD   OTMBÜ. 

eisieu,  a  gweîthio  fel  y  gallent  gyrhaedd  gwybodaeth.  Dyna  yr  ysbryd 
oedd  arnynt  eisieu.  Hyderai  y  byddai  i*r  Coleg  hwn  a'r  Colegau  eriull 
gael  eu  gwneyd  yn  gyrhaeddadwy  i'r  rhai  tlotaf,  ob  oedd  Duw  wedi  eu 
cynnysgaeddu  â  galluoedd  uwchraddol.  Hyderai  y  byddai  ganddynt  ryw- 
beth  f el  yr  ysbryd  Spartaidd  a'r  fy woliaeth  Spartaidd,  f el  y  delai  dyn- 
ion  yno,  fel  y  delent  yn  Scotland — dynion  a  weithient  hanner  y 
flwyddyn  â'u  dwylaw  ac  a  astudient  hanner  y  flwyddyn  â'u  penau  i 
ennill  gwybodaeth ;  a  hyderai  y  ceid  dynion  a  ddelent  i  Brifyagol  y 
Gogledd  a  fyddent  foddlawn  i  adyfod  gyda  y  gasgen  o  flawd  ac  ychydîg 
benwaig,  f el  y  gwnelai  jt  Ysgotiaid,  ac  ymíadd  y  frwydr  drwodd ; 
hyd  3m  nod  glanhâu  esgidiau  os  rhaid,  fel  y  gallent  ennill  goleuni  eur- 
aidd  gwyhodsLeth.  Cyfeiriai  at  yr  ymdrechion  mawrion  a  welsai  yn 
cael  eu  gwneyd  gan  bobl  Switzerlana  er  sicrh&u  addysg  i'w  plant;  er 
nad  oeddynt  yn  cael  dim  grants  gan  y  Llywodraeth,  ond  yn  ymddibynu 
yn  gwbl  ar  eu  trethi  eu  hunain;  eto  yr  oedd  yr  holl  addysg  jmo,  o'r 
ysgol  elfenol  i*r  brifysgol,  yn  gwbl  rydd.  Am  Gymru,  yr  oeddynt 
wedi  sefydlu  tri  o  Golegau.  Dywedai  rhai  y  deuai  dau  o  honynt  i 
ddiwedd  drwg ;  dy wedai  rhai  y  delai  yr  hoU  dri.  Yr  oedd  efe  wedi 
gwneyd  rhai  cyfrifiadau,  ac  os  oedd  yn  Nghymru  hanner  y  zel  oedd  yn 
Scotland,  yn  lle  bod  y  tri  yn  dyfod  i  ddiwedd  drwg,  fe  fyddai  iddynt 
fwy  na  dyblu  a  threblu  eu  nifer  presennol  o  efrydwyr.  Yr  oedd  gan 
Scotland  6000  o  efrydwyr  yn  ei  Phrifysgolion.  Yr  oedd  Cymru  y 
drydedd  ran  o  faintioíi  Scotland,  dywedid  wrtho  ef  ei  bod  yn  hanner. 
Fe  ddylai  fod  ganddynt,  gyda'u  zel,  yn  agos  i  3000  o  efrydwyr. 
Tybiai  fod  ganddynt  y  dydd  hwnw  bum*  gwaith  y  nifer  oedd  ganddynt 
dair  blynedd  yn  ol,  ac  yr  oedd  ganddynt  ychydig  ychwaneg  na  300 ; 
felly  yr  oedd  lle  iddynt  dyf u.  Pan  ystyríai  fod  ymhob  tref  German- 
aidd  fanteision  addysgawl,  fod  40,000  o  efrydwyr  yn  y  l^rifysgolion 
Germanaidd,  a  phan  welai  yr  angen  oedd  i  ddyrchafu  eu  hoU  bobl- 
ogaeth  a  rhoddi  iddynt  y  wybodaeth  oreu,  yr  arfogaeth  feddyliol  oreu 
&  pha  un  y  gellid  eu  harfogi  i  frwydr  bywyd,  fe  gredai  na  fyddai 
Cymru,  gyda'i  charíad  at  farddoniaeth,  ei  cbariad  at  gerddoríaeth,  ei 
charíad  at  areithyddiaeth,  ei  charíad  at  ddysgeidiaeth,  yn  ol  i  Scotland, 
neu  i  unrhyw  wlad.  Yr  oedd  Cymru  y  pryd  hyny  ar  yr  iawn  ffbrdd  i 
Iwyddiant.  Hyderai  y  byddai  ei  ffawd  dda  ef  yn  fuan  i  garío  y  Mesur 
Addysg  Ganolraddol.  Yr  oedd  wedi  ei  argraffu  er  ys  llawer  o  amser ; 
dygai  ar  ei  gefn  enwau  dau  o  aelodau  Cymreig — Mr.  Osbome  Morgan 
ac  Arglwydd  Richard  Gro8venor.  Credai  y  cai  gefnogaeth  unfrydol 
aelodau  Cymreig  Tỳ  y  Cyffredin,  a  hyderai  pan  ddelai  i  gael  ei  osod 
mewn  gweithrediad,  y  gwnaent  â'r  mesur  hwnw  fel  y  gobeithiai  y 
gwnaent  â'u  Coleg — gadael  i  bob  eiddigeddau,  drwg-dybiau,  a  dygasedd 
lleol  farw  allan.  Yn  ystod  y  tair  blynedd  diweddîä  yr  oedd  efe  wedi 
cael  rhai  profiadau  chwerwon  ar  y  pwynt  hwnw  o  eiddigeddau  Ueol  yn 
Nghymru.     Yr  ydoedd  wedi  cael  rhywbeth  i'w  wneyd  i  beri  i  bobl 

fedu  nad  oeddynt  yn  cymeryd  y  Colegau  i'r  manau  na  ddylasent 
r  ydoedd  yn  uchelgais  pur  naturiol  a  gonest  i  bob  tref  yn  Ngogledd 
Cymru  ddymuno  y  Coleg,  a  gallai  sicrhâu  ei  wrandäwyr  nad  oeddynt 
hwy,  y  tri  chjrflafareddwr — Arglwydd  Bramwell,  Arglwydd  Carling- 
ford,  ac  yntau — yn  cael  eu  harwain  gan  un  cymhelHad  araìl  wrth  osod 
y  Coleg  hwnw  yn  Mangor  a'r  Uall  yn  Nghaerdydd,  ond  gwneyd  yr  hyn  a 


AOOBIAD   0OLK0    OOOLBDD   OTMRU.  *  21 

gredeot  hwy  a  fyddai  er  j  manteision  goreu  i  Gymru.  Hyderai 
y  byddai  pob  sectau  a  chredöau,  pob  pleidiàu  a  lliwiau,  yn  cydweith- 
redu  yn  galonog  er  sylweddoli  y  llwnc^iestun  oedd  ganddo  i'w  gynnyg 
iddynt,  "Llwyddiant  i  Goleg  Prifysgol  Gogledd  Cymru." 

Prin  y  mae  eisieu  dyweyd  y  gwrandewid  yr  araeth  ragorol  o  ba  un 
y  rhoddasom  y  crynodeb  uchod  gyda  mawr  gymeradwyaeth,  a  theimlai 
yr  hoU  gynnulliad  parchus  ddwfn  ddiolchgarwch  i  Mr.  Mundella  am 
wneyd  y  fath  ymdrech  i  fod  yn  bresennol,  am  ei  anerchiad  gwertíifawr, 
ac  am  yr  hoU  ffyddlondeb  caredig  a  ddangosodd  i'n  cenedr  er  pan  y 
mae  yn  ei  sefyllfa  bwysig  fel,  mewn  gwiríonedd,  ein  Gweiniaog  Addysg. 
Traddododd  araeth  gref  a  chynhes  drachefn  yn  y  cyfarfod  a  gynnelict 
dri  o'r  gloch  yn  y  Scaiing  Bink,  dan  ly wyddiaeth  Arglwydd  AbAlâr, 
lle  yr  oedd  llìaws  yn  bresennol  nad  oeddent  yn  y  cynnulb'ad  yn  y* 
Coleg.  Dywedai  Mr.  Mundella  wrth  gydnabod  llaf ur  Arglwydd  Aber- 
dâr  a'i  gymdeiihion,  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  ei  oreu  i  garìo  allan  êu 
hadroddiad,  ac  mewn  rhai  ystyriaethau  fod  y  Lly wodraeth  wedi  mjmed 
tu  hwnt  iddo.  Tybiai  y  buasai  Arglwydd  Aberdâr  a'r  cyfeillion  eraîlT 
yn  synu  yn  fawr  iawn  pe  dywedasid  wrthynt  dair  blynedd  yn  ol  y 
byddai,  yn  niwedd  1884,  dri  o  Golegau  mewn  gweithrediad,  yn  derbyn 
granu  o  dros  £10,000  yn  y  flwyddyn.  Dangosai  yn  amlwg  nefyd  fod 
y  liywodraeth  yn  benderfynol  o  gario  allan  awgrymiadau  yr  adroddiad 
gydi^  Addysg  Ganolraddol,  gan  roddi  ar  ddeall — gyda'r  ymdrechion 
Ueol,  a  gwell  hwsmonaeth  ar  y  gwaddoliadau,  a'r  cynnorthwy  a  ellid 
ddysgwyl  oddiwrth  y  Llywodraeth — na  fyddai  raid  fod  dim  difiyg  yn 
ein  hardaloedd  am  gyflenwad  dieonol  o  addysg  dda  i  lanw  yr  adwy 
rhwng  yr  ysgolion  elfenol  a'r  Colegau.  Ac  ar  ol  yr  hyn  a  ddywedasai, 
golygai  y  byddai  yn  anmhosibl  i  unrhjrw  Lywodraeth  a  allai  ddilyn 
yr  unbresennol  oedi  yn  hir  weithiad  allan  yr  egwyddorion  hjmy.  Yn 
y  ddau  gynnulliad  y  cyfeiriwn  atynt,  fe  draddodwyd  areithiau  gwych 
gan  amryw  foneddigion  eraill,  ond  yn  naturiol  fe  delid  sylw  arbenig  i 
bob  gair  a  ddeuai  o  enau  y  Gweinidog  urddasol  sydd  eisoes  wedi  profí 
ei  hun  yn  gyfaiU  mor  fíyddlawn  i'n  cenedl,  ac  sydd  wedi  gosod  ei  fryd 
mor  Iwyr,  fel  y  dywedai  efe  ei  hun,  ar  wneyd  ein  cyfundrefn  Gymreiç 
0  addysg  yn  gjrnUun  i  Loegr  olL  Nid  oedd  angen  iddo  ddy weyd  ei 
fod  yn  **  caru  ein  cenedl  ni ; "  mewn  parch  a  chariad  atom  nid  all  fod 
yn  ol  i  Mr.  Gladstone  ei  hunan :  ac  mae  yn  amlwg  fod  y  teimladau 
hyny  yn  ei  fynwes  wedi  cael  eu  fí'urfío  a'u  meithrin,  nid  gan  fíansi  i 
uoddi  poblach  ddiniwed  ag  y  cydnabyddir  yn  Ued  gyffredin  nad  ydynt 
hyd  JTÛ&  wedi  cael  eu  hiawnderau,  ond  gan  edmygedd  anrhyddddus 
ó'n  hjrmdrechion  digyffelyb  er  sicrhâu  hunan-ddiwyUiad,  a'r  Uawenydd 
0  gael  cydweithrediad  pobl  sydd  â'u  hoU  galon  o  blaid  addysg  er 
sefydlu  trefniad  a  fydd  yn  ideal  i'r  deymas  oU.  Ac  yr  oedd 
ei  deimlad  da  ya  cael  ei  ddangos  yn  amlwg  yn  ei  waith  y  tro 
hwn  hefyd,  er  mor  fyr  oedd  ei  arosiad  yn  y  gymydogaeth,  yn  mynu 
hamdden  i  ymweled  âV  Normal  Collegey  yr  hwn  amry w  weithiau  bellach 
y  mae  wedi  alw  yn  "sefydUad  ardderchog,"  ac  a  alwai  feUy  yn  ei 
araeth  jn  j  RinJc  hefyd,  gan  ychwanegu,  "  Y  mae  wedi  gwneyd  gwas- 
anaeth  ysplenydd  i'ch  ysgoUon  elfenol."  Gan  fod  yr  efrydwyr,  yn  fuan 
wedi  ei  ddyfod  i  fewn,  yncael  eu  galw  at  eu  tê,  fe  ddarfu  iddo  yntau, 
a'r  foneddigBB  wladgarol  Mrs.  Yemey,  yr  hon  oedd  gydag  ef ,  ymuno 

1885.  B 


22  *    AaOBlÁD  OOLBG  OOGLEDD  CTHRU. 

jrn  y  modd  mwyaf  cartrefol  gyda  hwynt ;  a  chyn  ymadael  fe  roddes 
.anercbtad  iddynt  ar  fawredd  y  gwaith  yr  ymbarotöent  ar  ei 
gyfer,  a  gofir  ganddynt,  ni  a  hyderwn,  hyd  byth.  A  chyn  gadael 
Cymru,  fe  alwodd,  gyda  Mr.  Lewis  Morris,  i  weled  Coleg  Aberystwyth, 
ac  fe  lefarodd  yno  hefyd  eiriau  a  hawliant  iddo  gariad  yr  holl  genedL 
Y  mae  efe  wedi  ei  feddiannu  yn  gwbl  gan  ei  waith,  a  gallwn  yn  rhes- 
ymol  hyderu  y  bydd  eî  ymweliad  y  tro  hwn  â  Chymru  yn  foddion  i 
baro  a  dyfnhâu  ein  cariad  fel  pobl  at  addysg,  gan  beri  i  ni  ymgodi  uwch- 
law  y  bychanderau  a  fynent  ein  llesteírio,  i  frwdfrydedd  dyrchafedig 
sín  nertha  i  ymgolli  yn  ein  gwaith,  ac  felly  i  sicrhâu  amcanion  mawr- 
ibn  ac  ardderchog. 

Art)l  rhîaltwch  yr  agoriad,  yr  oedd  yr  wythnoa  ganlynol  yn  cael  ei 
defnyddio  mewn  parotoi  at  ddechreu  ar  waith  y  Coleg,  a  phob  pryd- 
nawn  (oddieithr  dydd  Sadwrn),  am  2  30,  yr  oedd  yr  Athrawon  yn 
tarâddoai  darlithiau  arweiniol  i'r  gwahanol  wybodaethau  y  penodasid 
hwynt  iV  dysgu.  Yn  ychwanegol  at  yr  efrydwyr,  yr  oedd  y  darlithìau 
hya  yn  agored  hefyd  i*r  cyhoedd,  ac  yr  oedd  yr  ystafell  eangaf  jm  y 
Coleg  a  ellid  y  pryd  hyny  gael  iV  traddodi,  yn  orlawn  o  wrandäwyr 
astud  o'r  ddau  ry w,  a  llawer  o  honynt  o  deuluoedd  parchusaf  y  gym- 
ydogaeth.  Brydnawn  Llun  rhoddodd  y  Prifathraw  Reichel  anerchiad 
agoriadoL  A'r  dyddiau  canlynol  cafwyd  darlithiau  arweiniol  fel  y 
caiilyn : — Ddydd  Mawrth,  gan  y  Proffeawr  Henry  Jones  ar  Athroniaeth, 
a*r  Proffeswr  Rhys  Roberts  ar  y  Clasuron ;  ddydd  Mercher,  gan  y 
Proffeswr  Gray  ar  Anianeg  (Physics)^  slt  Prifathraw  ar  Hanesiaeth  ; 
ddydd  lau,  gan  y  Proffeswr  Dobbie  ar  Fferylliaeth,  a'r  Proffeswr 
Ballard  Matthews  ar  Mathematics ;  ddydd  Gwener,  gan  y  Darlithydd 
Phillips  ar  Fy  wydeg  (Biology),  a'r  Darlithydd  Trechmann  ar  yr  leith- 
oedd  Diweddar.  Fel  yr  ydy  m  yn  ysgrifenu  y  mae  y  Coleg  ar  lawn  waith, 
gydag  eisoes  dros  driugain  o  efrydwyr,  o  ba  rai  y  mae  tua*r  drydedd  ran 
yn  foneddigesau,  ac  amryw  o  honynt  o'r  teuluoedd  uchaf :  ond  y  mae 
maws  yr  efrydwyr  o'r  dosbarthiadau  ag  y  bwriedid  y  Coleg  yn  benodol 
ar  eu  cyfer.  Mae  yn  ddyddorol  deall  hefyd  nad  yr  ysgoloriaethau  a'r 
exhibUions  sydd  yn  cyfrif  am  lîosogrwydd  yr  ef rydwyr :  nid  oes  ond  rhyw 
un  ar  bymtheg  o  honynt  jn  derbyn  dim  cynnorthwy  felly.  Hyderwn 
y  Uwydda  llawer  yn  ychwaneg  yn  yr  arholiadau  nesaf.  Y  mae  yn  dr» 
dyddorol  hefyd  gweled  fod  y  dosbarthiadaii  prydnawnol  ynglŷn  â'r 
Coleg  mewn  amryw  fanau  yn  addaw  yn  rhagoroL  Deallwn  fod  tua 
100  eisoes  wedi  ymrestru  i  gymeryd  cwrs  y  Prifathraw  ar  Hanesiaeth 
yn  Nghaemarfon ;  dysgwylir  y  bydd  nifer  cyffelyb  yn  dilyn  dosbarth- 
iadau  jm  Bethesda  a  Ffestiniog  hefyd ;  ac  y  mae  golwg  am  o  60  i  70, 
neu  ychwaneg,  yn  Llanrwst  a  JBangor.  Y  mae  aiâaloedd  eraill  hefyd 
yn  ymsymud. 

Yr  ydym  yn  ofni  fod  y  Proffeswyr  gyda  rhai  o'u  dosbarthiadau,  "o  her- 
wydd  yr  angenrhaid  presennol,"  yn  gorfod  gwneyd  gwaith  sydd  dipyii 
islaw  iddynt,  fel  y  maent  yn  y  Colegau  erailL  Ond  mewn  amser  fe  ellir 
yn  rhesymol  dysgwyl  i  bethau  wellhâu  yn  yr  ystyr  yma;  a  doeth  a  char- 
edig  y w  eu  gwaith  hwy  yn  cyfarf od  eu  hefrydwyr  Ue  y  maent,  gan  roddi 
iddynt  law  o  gymhorth  i  ddyfod  i'r  lán.  Dywed  ein  cyfaill  hybarch,  y 
Parch.  Ëdward  Price,  am  hen  gyfaül  iddo  yn  y  dyddiau  gjrnt,  oedd 
wedi  myned  i  Sir  Amwythig  i  weithio,  ond  wedi  dychwelyd  i  ymweled 


AGOBIA.D    COLEO   OOGLEDD    OTMRU.  28 

â'i  hen  fro  yn  Llangwin,  yn  galw  gydag  ef  yn  yr  efail.  "  Rbjriedd 
iawn,  Ne<i"  meddai,  "  rhy w  bedolau  bach  oV  fath  yna  ydach  chi  yn 
wneyd;  yr  ydan  ni  yn  gwneyd  pedolau  mwy  o'r  hanner  yn  Sir- 
Amwythig  acw."  **  Wel,  îe,  Twm,"  ebai  Príce,  "  ond  mae  y  rhai*n, 
wyddost,  yn  ddigon  eu  maint  i'n  ceffylau  ni  yma."  Buasai  yn  fwy'cyd- 
weddol  â  chwaeth  ein  Proffeswyr  dysgedig  i  dramwy  hyd  îodfeydd 
nchel  eu  materìon ;  ond  hyderwn  y  cânt  cyn  bo  hir  yr  hyfrydwoh  o 
weled  eu  hefrydwyr  sydd  fwyaf  ar  ol  yn  manteisio  yn  gysaaint-  at  eu 
llafar  nes  profi  eu  hunain  yn  gwbl  deilwng  o*u  trafferth  gyda  hwynt,  íe, 
yn  dyfod  yn  ymffrost  iddynt.  Nes  y  ceir  Siarter  y  Brifysgol  i  Gymru 
— ^yn  yr  hon  wrth  reswm  y  bydd  laith  a  Llenyddiaeth  Cymru  yn  cael  y 
Ue  a  deilyngant — rhaid  i'r  Colegau  Cymreig  weithio  ar  gyfer  arhol- 
iadau  Prifysgol  Llundain,  a  hyderwn  yn  fawr  y  profa  yr  ieuengaf  o'r 
tri  nad  ydyw  yn  ol  i'r  un  o'r  lleiil  mewn  Uafur  a  llwyddiant.  Mae  y 
rhan  fwyaf  o'r  Athrawon  o  allu  a  chyrhaeddiadau  a  fuasent  cyn  hir  yn 
dcrháu  djrrchafiad  iddynt  yn  y  sefydliadau  parchusaf,  megys  yn  yr  hen 
Brifysgolion  ;  ac  mae  yn  sicr  na  fydd  eu  hymdrech  yn  llai  yn  y  Coìeg 
hwn,  lle  y  teimlant  ei  fod  wedi  disgyn  yn  neillduol  i'w  rhan  i  greu  iddo 
enw.  Ymrodded  ein  cydwladwyr  ieuainc,  yn  feibion  a  merched,  î 
weithio  yn  galonog  gyda  hwynt,  gan  deimlo  fod  llygaid  eu  cenedl 
amynt,  a'i  dymuniadau  goreu  o'u  plaid.  Gallant  hefyd  deimlo  ^m 
hyderus,  ond  iddynt  hwy  wneyd  eu  rhan,  gan  "  ofni  Duw  a  chilio  oddi- 
wrth  ddrygioni,"  na  fydd  Ehagluniaeth  dirion  yn  esgeulus  o  honynt, 
ond  j  taena  drostynt  ei  haden  rasol,  ac  yr  egyr  o'u  blaen  ddyfodol 
teg. 

Bydd  yn  dda  gan  lawer  o*n  darllenwyr  gael  cyfleusdra  i  ddarllen  yn 
j  tu  dalenau  a  ganlyn  yn  Gymraeg  Anercniadau  Agorìadol  y  Llywydd 
a'r  Prífathraw. 

Daniel  Rowlands. 


B  s 


ANEBCHIAD     AGOBIADOL     lABLL    POWYS. 
LLyWYDD  COLEG  GOÔLEDÜ  CYMRU, 

A   DRàDDODWYD    YN   Y   PENRHYN    HALL,  HYDREF   18,    1884. 

Yr  oedd  yn  bresennol  y  Cynghor  a'r  Lly wodraethwyr,  ac  yn  ddiatreg 
wedi  agoryd  y  drysau  fe  orlanwyd  y  Neuadd  gan  danysgrifwyr  a 
chyfeillion  y  Coleg.  Galwai  Cadeirydd  y  Cjnghor  am  wrandawiad 
astud  i  Anerchiad  Agoriadol  larll  Powys,  Llywydd  y  Coleg.  Yr  oedd 
yr  uchelwr  dysgedig  wedi  ei  wisgo  yn  urddwisg  ys^arlad  D.C.L., 
a  chafodd  dderbyniad  na  phrofodd,  fe  allai,  ar  unrhy w  adeg  ei  gyffelyb. 
Dy  wedai : — 

Yr  ydym  wedi  dyfod  ynghyd  heddyw  i  agor  sefydliad  at  ba 
nn  yr  edrychai  llawer  ymlaen  fel  dechreuad  dadblygiad  addysg 
uwchraddol  yn  Nghymru,  ac  fel  dolen  a  rwymai  ynghyd  ac  a  unai  yr 
Ysgolion  Elfenol  a  Gramadegol  ar  y  naiU  law,  a'r  Prifysgolion  ar  y 
Uaw  arall.  Fe  alluoga  y  wlad  i  ddadblygu  chwaeth  lenyddol  ac 
ardymher  farddonol  y  Cymry.  Y  mae  pwysigrwydd  y  sefÿliad  a'r 
teimlad  y  profa  yn  llwyddiant  wedi  eu  dangos  gan  y  gefnogaeth  a'r 
cynnorthwy  haelionus  y  mae  y  Coleg  hwn,  gyda^r  Colegau  eraill  yn 
Nghaerdydd  ac  Aberystwyth,  wedi  dderbyn  gan  y  Llywodraeth  a'r 
Senedd ;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  y  gallaf  anturío  dy weyd  y  buasai  yn  dra 
anhawdd  i  ni  gael  y  cynnorthwy  hwnw  oni  b'ai  fod  genym  o'n  plaid 
gydymdeimlad  personol  y  Prif  Weinidog. 

Mewn  cyfarfod  oV  BrUish  Assodation  for  the  AdmncemerU  of  Science  a 
gynnaliwyd  yn  mis  Medi  diweddaf  yn  Montreal — cyfarfod  iV  gofio  fel 
yr  achlysur  cyntaf  y  cynnaliodd  cymdeithas  Seisonig  ddysgedig  ei 
chynnulliad  blynyddol  yn  un  o*n  taleithiau — fe  rybuddiai  un  o'r 
Uefarwyr  dysgedig  a  anerchent  y  cyfarfod  hwnw  efiydwyr  y  gwyddor- 
au  mesuronol  a  chymysg,  i  beidio  bod  yn  rhy  beiriannyddol  yn  eu 
hefrydiau.  Dywedai  fod  mesuronwyr  yn  dueddol  y  dyddiau  hyn  i 
ymddîríed  yn  mherffeithiwydd  eu  hoffer ;  fod  Newton  wedi  gwneyd  ei 
ddarganfyddiadau  mawrion  gydag  offer  Uawer  Uai  perffaith  na'r  rhai 
sydd  at  wasanaeth  sylwedyddion  y  dyddiau  hyn,  a  phan  synid  ef  gan 
rywbeth  annysgwyliadwy  a  ddeuai  i'r  golwg,  yr  oedd  ganddo  yn 
fynych  i  ymofyn  ac  archwüio  i'r  dyben  o  weled  pa  un  ai  nid  oedd  ei 
beíriannwaith  a'i  offer  yn  ei  gamarwain.  Wel,  yr  wyf  fi  yn  meddwl 
fod  hyn  yn  wir  am  efrydiau  Uenyddol  yn  unig,  yn  gystal  ag  am 
fesuroniaeth  a'r  gwyddorau  cymysg.  Beth  aU  fod  yn  fwy  peiriannydd- 
ol  na  "  cram  f  Ystyriwch  y  fath  ryfeddodau  o  ddiwydrwydd  yn  gystal 
a  dysgeidiaeth  raid  f od  yr  ysgrif enwyr  boreuol ;  ysgrifenwyr  nad  ydy w 
y  canrifoedd  dilynol  wedi  bod  yn  abl  i'w  taflu  i'r  cysgod.  Y  mae,  fe 
aUai,   yn  ansicr  pa  un  a  osodwyd  pryddestau  Homer  ar  y  dechrea 


AKBBOHIAD  AOOBIADOL   lABLL  POWTS.  26 

mewn  ysgrifen  ;  y  mae,  fodd  bynag,  yn  sicr  eu  bod  wedi  eu  dwyn  i  lawr 
i'r  oesoedd  yn  unig  gan  glerwyr  neu  ddadganwyr,  y  rhai  a*u  hadroddent 
yn  gyhoeddus ;  ac  nes  y  casglwyd  ac  y  dygwyd  hwy  ynghyd  gan 
Pisistratus,  dibynent  'yn  gwbl  ar  draddodiad  trwy  lafar.  Nid  wyf  jn 
tybied  fod  hanner  dwsin  o  bobl  heddjrw  yn  yr  ystafell  hon  a  ymgymer- 
ent  â  dysgu  ar  dafod  leferydd  bedwar  llyfr  ar  hugain  yr  Iliad,  a'r 
Odyssey,  neu  a  allent  adrodd  i  ni  ar  unwaith  enwau  y  rhai  a  gwymp- 
asant  yn  mrwydr  y  Llyffantod  a'r  Llygod.  Pa  fodd  yr  ennillodd 
Homer  ei  wybodaeth  helaeth?  Neu  yn  wir,  lawer  o  ganrifoedd  yn 
ddiweddarach,  pa  fodd  y  gwnaeth  Shalcespeare  ?  Pa  fodd  y  gwneUd 
y  plentyn  yr  oedd  ganddo  i  ennill  gwybodaeth  oddiwrth  y  fath  arys- 
grâau  â'r  llythyrenau  Oggam  yn  ein  gwlad  ni  ein  hunain,  neu  yr 
arjBgrifau  cýnffurf  a  gerfiwyd  ar  greigiau  yr  ymherodraeth  Assyriaidd 
fawr.  Meddyliwch  am  yr  anhawsderau  raid  fod  y  dyddiau  h^my  nid 
yn  un^  yn  dilyn  cyrhaeddiad  gwybodaeth,  ond  mewn  gwneuthur  y 
cofnodiad  byraf  o  amgylchiadau  a  gymerent  le.  Drachefn  os  trown  iV 
Aipht  henafol,  ni  a  gawn  yr  hieroglyphics  yn  fwy  dyrys  naV  wyddor 
Clunëaidd,  yr  hon  sydd  yn  anobaith  masnachwyr  Seisonig — canys  nid  wyf 
yn  credu,  er  fod  Ëwropeaid  wedi  dysgu  siarad  yr  iaith,  fod  un  Ewropead 
a  allai  ysgrifenu  ei  llythyrenau  astrus.  Yna,  drachefn,  yn  oes  llyfrau, 
gadewch  i  ni  ystjrrìed  yr  anhawsderau  materol  a  safent  yn  ffordd 
cyrhaeddiad  gwybodaeth.  Beth  oedd  y  taclau  ysgrifenu  cyntaf,  a'r 
pethaa  a  wnelent  yn  lle  Ilyfrau?  Tafleni  cŵyredig,  a  rholiau 
mpyn»,  nad  ydoedd  debyg  i'n  papyr  ni  ond  yn  unig  mewn  enw. 
Drachefn,  nid  oedd  gwyddor  yr  ysgriflyfrau  hyn  yn  galonogol.  I  dde- 
chreuwyr,  yr  oedd  Ilythyrenau  yr  arysgrífau  Groeg  a  Lladin,  i  waered 
hyd  y  cyfnod  Cristionogol,  mor  anhawdd  a  thywyll  fel  nad  oes,  mae 
yn  debyg,  ddim  hanner  awsin  o  bersonau  yn  yr  ystafell  a  allent  wneyd 
allan  yn  rhwydd  neu  ddarllen  rhag  blaen  ysgríflyfr  o'r  Testament 
Groeg  o'r  pedair  canríf  cjmtaf.  Ond  wedi  hyn  oli,  y  fath  ystôr  o 
ddysgeidiaeth  sydd  yn  sail  ein  gwybodaeth.  Meddyliwch  am  Homer, 
j  bwld  cyntaf;  Herodotus,  yr  hanésydd  a'r  teithiwr  cyntaf;  a 
Demosthenes,  yr  areithydd  enwocaf  a  gynnyrchodd  Groeg ;  ystyríwch 
weithiau  Livy  a  Cicero  yn  Lladin ;  yn  Palestina  y  Talmud,  a*r  nifer 
anferth  o  esbonwyr  ar  Hebraeg  yr  Hen  Destament ;  Ilaf ur  amyneddgar 
a  diwydrwydd  y  Tadau  Cristionogol  cyntaf,  a'r  nodiadwyr  Groegaidd : 
chwi  a  welwch  yn  y  rhai  hyn  oll  ystôr  o  lenyddiaeth,  o  ran  swm  ac 
ansawdd,  a  allai  beri  cywilydd  i  gynnyrchion  byrhoedlog  amseroedd 
diweddarach.  Gadewch  i  mi  roddi  un  engraifft  ymhellach  o'r  anhaws- 
der  oedd  ynglŷn  âg  ysgrifenu  llyfrau.  Yn  y  Canol-oesoedd  yr  oedd 
memrwn  a  defnyddiau  ysgrifenu  mor  gostus,  fel,  yn  amser  adfeiliad 
dysgeidiaeth  a  ddilynodd  ddymchweliad  yr  Ymherodraeth  Eufeinig, 
yr  uierai  y  mynachod  a'r  copíwyr  nad  oeddynt  yn  meddu  gwybodaeth 
glasurol,  ddileu  trwy  gymysgeddau  fferyllol,  yr  ysgrífeniadau  ar  yr 
ysgríflyfrau  clasurol,  fel  y  gallent  wneyd  defnydd  o  honynt  er  ysgrifenu 
eu  traethodau  duwinyddol  eu  hunain.  Pan  gymerodd  adfy  wiad  dysgeid- 
iaeth  le,  fe  ddarganfyddwyd  trwy  ddamwain  nad  yr  ysgrífeniadau  hyny 
oedd  y  Ilythyrenau  gwreiddiol  ar  y  memrwn,  a  thrwy  waith  gofalus  fe 
symudwyd  yr  ysgrifen  ddiweddaraf,  ac  fe  adferwyd  yr  hon  lythyrenau ; 
ac  yn  y  modd  yma  y  mae  Ilawer  o  weddilliou  pwysig  yr  awduron  Groeg 


2G  ANBRCHIAÜ    AGORIADOL  lARLL   P0WY8. 

a  Lladin  wedi  eu  hachub  rhag  anghoí.  Yn  jr  amser  presennol,  pan  nad 
oes  genjnn  yr  hoU  anhawsderau  hyn,  y  mae  yn  dyfod  yn  f wyfwy  amlwg  yr 
arweinifi  diwydrwydd  a  dyfalbarhâd  i  Iwyddiant  yn  fwy  nag  athrylith 
anniwylliedig.  Y  mae  hanes  ein  cyfeiliion  a'n  cýdymgeiswyr,  neu  ein 
cydysgoleigion  a*u  cydoeswyr,  yn  profi  hyn  yn  helaeth  o  fewn  ein 
gwyboidaeth  ni  ein  hunain.  A  da  mai  felly  y  mae.  Nid  ydyw  "  tân 
cysegredig"  athrylith  yn  cael  ei  roddi  ond  i  ychydig;  ond  y  mae 
diwydrwydd  a  dyfalbarhâd  yn  rhoddion  ag  y  gall  unrhyw  ddyn  eu 
mèddiannu,  os  ewyllysia.  Yn  nhiriogaeth  y  dychymyg  y  mae  athrylith 
yn  oll-fuddugoHaethus.  Am  diriogaeth  y  dychymyg  y  llefarai  Pindar, 
y  telynfardd  mwyaf  o'r  cwbl,  yr  hwn — yn  byw  mewn  oes  pan  gyflawn- 
ai  y  bardd  neu  y  caniedydd  swyddogaeth  bardd  a  gwladweinydd, 
athronydd  a  hanesydd,  gan  ddysgu  amaethyddiaeth  trwy  ei  fugeil- 
gerddi,  egwyddorion  Uywodraeth  trwy  ei  bruddchwareuon,  a  ffurfio 
meddyliau  a  theimladau  gwladgarol  ei  wlad  trwy  ei  gerddi  hanesyddol 
— *  duchanai  yn  erbyn  ei  oganwyr  yn  yr  ^rmdoriad  ysplenydd  hwnw  o 
frwdfrydedd  y  darfu  i'r  Esgob  Heber  eì  roddi  mewn  geiriau  sydd  prin 
yn  Uai  eu  hysbrydiaeth  naV  gwreiddiol : — 

Yes,  he  is  wise  whoru  nature's  dower 

Hath  raised  above  the  crowd, 
Bat,  trained  iu  stady's  formal  hour, 
There  are  who  hate  the  miustrel's  powdr, 
Âs  daw8  who  mark  the  eagle  tower, 

And  oroak  in  envy  loud. 

Ac  am  hyny — er  na  chynghorwn  y  mwyaf  diwyd  o  falwyr  geiriaa  i 
ymestyn  am  gydymgais  âg  ^schyîus  neu  Demosthenes,  neu  y  meistr 
perffeithiaf  ar  y  Geiriadur  Odliadol,  iV  ystyried  ei  hun  ym  ail  i 
Shakespeare  neu  Milton,  oddieithr  ei  fod  yn  ymwybodol  ynddo  ei  hun 
o'r  tân  barddonol  y  gall  diwydrwydd  ei  addurno  ond  nad  ali  gyfranu — 
mi  anturiwn  argymhell  i  chwi  yn  Uywodraethiad  eich  bywyd  ddammeg 
fechan  yr  ysgyfarnog  a'r  crwban,  y  lortoise,  yn  hytrach  na'r  llinellau 
wyf  newydd  ddyfynu. 

Ond  rhaid  i  ni  beidio  caniatâu  i  ni  ein  hunain  ymchwyddo  gyda'r 
teimlad  gwagoneddgar  ein  bod  mor  anfesurol  uwch  na'r  oesau  aethant 
heibio.  Mae  y  rhai  hyny,  mewn  oes  wybodus,  na  wyddant  ddim,  neu 
na  allant  ddarllen,  mewn  gwirionedd  yn  fwy  anwybodus  na'n  cyndadaa. 
Os  na  wyddant  ddim  am  hanes  eu  gwlad  eu  hunain,  y  maent  mewn 
gwirionedd  yn  fwy  anwybodus  nag  ydoedd  y  gwerinwr  Groegaidd  200O 
o  flynyddoedd  yn  ol.  Yr  oedd  efe  yn  trosglwyddo  i  lawr  mewn 
cerddi  orchestion  ei  gyndadau,  er,  fel  yn  Nghymru,  fod  llawer  traddod 
iad  a  chân  oedd  yn  meddiant  y  cyndadau  wedi  myned  ar  goU.  Ond  y 
mae  Uaẁer  wedi  aros  yn  ein  plith  ni,  megys  am  ein  harwr  chwedlonol 
mawr,  y  Brenin  Arthur.  FeUy  yr  ydoedd  yn  Scotland,  pan  achubwyd 
caniadau  cyflSndiroedd  y  wlad  hono  ar  yr  uufed  awr  ar  ddeg  gan  Syr 
Walter  Scott.  Fe  gyflawaodd  efe  yn  Scotland  wasanaeth,  yr  hwn,  fel 
y  mae  goreu  y  modd,  a  wnaethid  yn  flaenorol  er  cerdd-lenyddiaeth 
Seisonig  trwy  lafur  yr  Esgob  Percy.  Mi  gjmghorwn  yr  efrydwyr  hyny 
o  Goleg  Prifysgol  Gogledd  Oymru  sydd  yn  astudio  Uenyddiaelh  glasur- 
ol,  i  wneyd  eu  hunain  yii  föistriaid  ar  ganiadau  godidog  Arglwydd 


ANBBOHIAB   AOOBTADOL  lARLL   P0WY8.  27 

Macaulay,  "The  Lays  of  Ancient  Rome."  Pan  gewch  haneaíaeth 
Rnfeinig  braidd  yn  ddwl,  a  Lívy  dipjm  yn  anhawdd,  chwi  welwch  pa 
fodd  y  mae  Arglwydd  Macaulay — oedd  enwog  fel  ysgrifenydd,  yn 
íardd  o  gryn  alla,  a  hefyd  yn  areithydd  Seneddol  mawr — jn  y  oerddi 
hyny,  "  The  Laya  of  Ancient  Rome,"  wedi  gwisgo  gyda  swyn  barddonol 
lawer  o  helyntion  mwyaf  amlwg  y  Werinlywodraeth  Hufeinig.  Wel, 
ynte,  os  na  wyddoch  ddim  am  y  Mur  Rhiífeinig  yn  nghwr  gogleddoi 
j  deyrnas;  08  nad  ydyw  colofn  Rodney  a  Chlawdd  Ofifa  yn  ddim  mwy 
i  chwi  nag  unrhyw  gareg  fílldir  neu  derfyn  •yffredin  plwyf ;  os  nwi 
jw  arwydd  y  Dderwen  Frenhinol  o  fwy  dyddordeb  hanesyddol  na'r  Cî 
a'r  Hwyaden,  yr  ydych  ymhell  bell  yn  ol  i'r  Bugail  Arcadiaidd,  yrhwn, 
fil  o  flynyddoedd  cyn  y  cyfnod  Cristionogol,  fel  yr  eisteddai  gan 
chwareu  iV  ddeadelloedd,  a  ^rmddifyrai  trwy  gydol  y  dydd  wrth  ganu 
i'w  gymdeithion  orchestion  Herculles,  dewrder  Achiles,  gwladweiniaeth 
Brenin  Ithaca,  neu  swynion  dig^rffelyb  y  wantan  Helen,  yr  hon-am 
ugain  o  hir  flynyddoedd  a  osododd  Ewrop  ac  Asia  ar  dân.  Nid  oes 
gan  yr  efrydwyr  anhawsderau  materol  i'w  gorchfygu  ;  y  mae  ganddynt 
bob  rhwyddineb  mesuronol  a  pheirianyddol  at  eu  llaw.  Mae  y  ffyrdd 
i  Pamassus  i  fesur  helaeth  wedi  eu  palmantu  â  llawlyfrau.  Ond  os 
dechreawch  ymroddi  yn  gyson,  at  ba  israniad  neu  gangen  bynag  o 
wybodaeth  yr  ymgymerwch  â  hwynt,  chwi  a  gewch  nad  oes  yn  y 
bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  fwy  o  ffordd  boblogaidd,  nag  oedd  yn  y 
Caool-oesoedd  o  ffordd  frenhinol  i  ddysgeidiaeth.  Ond  y  mae  un  fan- 
tais  genych  chwi.  Y  mae  ffrwd  fawr  llenyddiaeth  ddiweddar  wedi  ei 
chyfyngn  yn  ymarferol  i  dair  iaith  :  Saesoneg,  iaith  masnach,  morwr- 
iaeth,  a  pheirianyddiaeth ;  Ffrancaeg,  cyfryngiad  cydgenedlaethol  cym- 
deithas,  iaith  gydgenedlaethol  gwladweinwyr  a  Uysgenadwyr ;  German- 
aeg,  iaith  meddwl  amyneddgar  ac  jTnchwiliadau  athronyddol.  Gwel- 
som  yn  ddiweddar  drafodaeth  ynghylch  y  Saesoneg  a'r  Gymraeg,  Ue  y 
dangosid  fod  y  Saesoneg  yn  fwy  cyfaddas  i'r  ymchwiliadau  djrfnaf,  gap 
fod  y  Gymraeg  yn  amddifad  o  dermau  gwyddonol,  yr  hyn  sydd  gan  y 
Saesoneg  yn  helaeth.  Gallai  y  Cymry  hyny  a  ofidiant  am  hyn  eu 
cysuro  eu  hunain  trwy  gofio  fod  y  Saesoneg  yn  iaith  sydd  wedi  ei 
chyfoethogi  ei  hun  trwy  dynu  cyflenwadau  o  holl  ieithoedd  diweddar 
Ewrop,  a  phe  byddai  iddynt  anerch  bachgen  yn  heolydd  Llundaîn  yn 
yr  Anglo-Saxon,  ei  fod  yn  debyg  y  meddyliai  eu  bod  yn  siarad  âg  ef 
yn  Gymraeg. 

Gan  gyfeirio  drachefn  at  y  Coleg,  gallaf  ddyweyd  fod  ei  ddyfodol  yn 
ymddibynu  ar  ddoethineb  a  synwyr  da  y  Llywodraethwyr,  y  Cynghor, 
a'r  efrydwyr.  Mae  yn  hawdd  gwnŵyd  decl^eu  drwg ;  mae  yn  dra 
anhawdd  ei  adgy  weirio.  Mae  llawer  yn  dibynu  ar  yr  efrydwyr  cyntaf  yn 
ystod  y  tair  blynedd  cyntaf.  Os  dangosant  hwy  deimlad  moesol  uchel, 
oe  byddant  yn  hynod  am  eu  moesau  da  a'u  diwydrwydd,  hwy  a  wnant 
eu  rhan,  a  rhan  bwysig  iawn  hefyd,  yn  sefydliad  y  Coleg.  Yr  ydym 
yn  edrych  at  rieni  a  chyf eiUion  yr  ef rydwyr  ar  eu  bod  mewn  ^efyllfa  i 
wneyd  y  defnydd  goreu  o'u  hamser  yn  y  €olcg;  eu  bod  yn  dyfod 
yno  wedi  eu  gwreidaio  yn  dda  mewn  addysg  barotoawl,  ac  nid  cael  eu 
danfon  yno  i  ddysgu  y  wyddor  Roeg  yn  un  ar  bymtheg.  Yn  ngwein- 
yddiad  y  Coleg  fe  gyfyd  anhawsderau  o  bryd  i  bryd.  Yn  gyntaf  mewn 
Coleg  newydd,  tra  mae  yr  efrydwyr  eto  yn  ychydig  o  nifer,  fe  fydd 


28  ^NBRCHIAD    AOORIADOL    7   PRirATHBAW   BEIOHBL. 

anhawsderau  cyllidol  i  fyned  drostynt.  Rhaid  i  zel  Cynghor  y  Coleg 
foeidio  gadael  iddynt  gael  eu  bradychu  i  wastraff  mawreddog  yn  ea 
treuliaíStu.  Fe  gyfyd  cwestiynau  eraiU  ymha  rai  y  bydd  raid  cydnabod 
gwahanol  farnau;  ond  rhaid  peidio  eu  cyfarfod  trwy  gyflfroad  culfeddwl, 
eithr  trwy  ymgjmghoriad  athrofäol.  Bhaid  trafod  barnau  a  rhesymau 
yn  dawel  a  hunanfeddiannol,  a  rhaid  peidîo  gwthio  amcandybiau  a 
mympwyon  i'w  casgliadau  eithaf.  Os  llwydda  y  Coleg,  fe  fydd  iddo, 
gydag  Ysgol  y  Friars,  yn  ddiammeu,  brofi  yn  attyniad  mawr  i'r  ddinas 
hon,  a  áwyn  llawer  yms  fyddant  yn  ceisio  addysg  dda  a  rhadlawn  iV 
plant  Os  ydyw  i  Iwyddo,  rhaid  i'w  lywodraetmad  fod  yn  ffrwyth 
ymgynghoríad  llawn  a  theg,  yr  hwn,  yn  y  diwedd,  a  arwain  i  gasgliadaa 
teilwng.  Bhaid  i  ni  weithredu  yn  ysbryd  yr  hen  ddiareb  Gymraeg : 
"  Y  Gwir  yn  erbyn  y  byd." 


ANERCHIAD    AGORIADOL    Y    PRIFATflRAW 
REICHEL, 

A  DR\DDODWYD   YN  Y  COLEa  DDYDD   LLUN,    HYDREP  20. 

FoNEDDiGiON  A  BoNEDDiGESAU, — Y  mae  Coleg  Prifysgol  Gogledd 
Cymru  o*r  diwedd  wedi  ei  agor.  Ymysg  yr  areithiau  galluog  a  dra- 
ddodwyd  ddydd  Sadwm,  rhaid  mai  nid  y  Ueiaf  byw  yn  nghof  llawer 
o  fy  ugwrandäwyr  ydyw  yr  anerchiad  ysgolheigaidd  ymha  un  y  des- 
grifid  natur  gwir  ddiwylliad  gan  ein  Llywydd,  a  hyny  gyda'r  pwynt  a'r 
coethder  a  nodweddant  yr  hen  ysgolheigdod  Seisonig,  o  ba  un  y  mae 
ei  arglwyddiaeth  yn  eynnrychiolydd  mor  deilwng.  I'r  rhan  fwyaf  o 
honom  mae  yn  rhaid  fod  yr  anerchiad  hwnw  wedi  dwyn  adref  y  gwir- 
ionedd  y  mae  ychydig  yn  arameui  ond  llai  yn  sylweddoli,  fod  perffeith- 
rwydd  offerynau  meddwl  yn  gyd'safol  â,  íe,  fe  allai,  yn  demtasiwn  i, 
dylodi  a  gwendid  meddwl.  Nid  y  w  symledd,  enaid  gwreiddioh'wydd, 
yn  cael  ond  ychydig  le  i'w  gydnabod  mewn  oes  ymha  un  y  mae  darpar- 
iadau,  a  ddyfeisiwyd  ar  y  dechreu  er  gadael  dynion  yn  fwy  rhydd  i 
feddwl  a  gweithredu,  yn  tueddu,  ie,  trwy  eu  llíosogrwydd  a'u  cywrein- 
rwydd,  i  oroi  atynt  eu  hunain  yr  yni  meddyliol  y  bwriedid  iddynt  ei 
gyfnerthu,  ac  felly  i  rodd!  cymhwysiad  newydd  i  ddywediad  y  Duchan- 
fardd  Hhufeinig,  "  Propter  vitam  vivendi  perdere  causas  : "  Er  mwyn 
bywyd  colli  dybenion  byw.  Y  mae  dyfeisiau  celfyddydol  yn  ddi- 
amraeu  wedi  lledu  llifred'ad  gwybodaeth  a  diwyiliad ;  ond  y  mao  o 
leiaf  yn  agored  i  gwcstiwn  pa  un  ai  nid  ydynt  wrth  ledu,  fel  Cynw 


ANEROHIAD   AOORIADOL  T  PRIFATHRAW  âftlCHflL.  29 

gypt,  wedî  darostwng  afon  fawr,  oedd  yn  derfyn  teyrnasoeJd  ac  yn 
brif-ffordd  cenedloedd,  i  ddinodedd  ac  annefnyddioldeb  mil  o  f usgrell 
gamlesydd.  Nid  oes  un  gwirionedd  a  ddylai  gael  ei  gadw  yn  fwy 
cyson  mewn  golwg  genym  na  hyn,  mai  dadblygiad  gallu  meddyliol,  ac 
nid  cyfranu  yr  hyn  a  elwir  gwybodaeth  fuddioT,  ydyw  dyben  ac  amcan 
cyntaf  addysgiaeth.  Mae  ffeithiau  yn  dda,  ond  rhaid  iddynt  fod  yn 
weision,  nid  yn  ormeswyr,  y  meddwl.  Mae  ymborth  na  threulir  yn 
gwenwyno  yn  lle  maethu.  Y  gwirionedd  hwn  ydyw  by wyd  ac  enaid 
addysgiaeth  PrifysgoL 

Beth,  ynte,  ydy w  y  berthynas  sydd  rhwng  hyfforddiad  Ysgol  a  Phríf- 
ysgol,  canys  y  mae  jm  amlwg  y  rhaid  fod  y  wireb  a  grybwyllais  yn 
gyffredin  i*r  naill  a'r  llall.  Mae  y  gwahaniaeth  i'w  gael,  yr  wyf  yn 
meddwl,  yn  y  rhyddid  mwy  sydd  yn  parthyn  i'r  olaf.  Y  mae  gwaith 
Prifysgol,  yn  y  Ue  cyntaf,  yn  fwy  ffafriol  i  efrydiaeth  ysbrydol — ^yn 
wrthgyferbyniol  i  un  gelfyddydol — o  orchestweithiau  henafiaeth  glasur- 
oL  Mae  yr  efrydydd  wedi  myned  dros  yr  anhawsderau  cyntaf  sydd 
yn  cylchynu  y  fynedfa  i'r  palas  hûd.  Mae  efrydiaeth  Groeg  a  Lladin 
iddo  ef  wedì  peidìo  a  bod  yn  elfeniad  sych  o  eiriau  a  brawddegau ;  nid 
ydyw  mwyach  ar  waith  gyda  ffurfiau  dify wyd  yr  ystafell  ddifynio  (dis- 
tedmg  roow»^  iieithyddol,  ond  gyda  meddyliau  a  dychymygion  byw  y 
meddylwjrr  a r  beirdd  mwyaf  a  welodd  y  byd  erioel.  Ac  felly  mewn 
gwyddoniaeth ;  rhaid  i'r  bachgen  ysgol  foddloni,  i  fesor  helaeth,  gydag 
6^m  meirw  ffeithiau  ysgaredig  a  didrefn,  i  ba  rai  yn  ddiwedd- 
arach  y  bydd  gan  efrydiaeth  y  Brifysgol  i  anadlu  anadl  by wyd  a  deddf. 

Ac  nid  yn  unig  yn  nhiriogaeth  gwaith  y  bydd  i*r  bachgen  sydd  yn 
ndael  yr  Ysgol  ac  yn  myn^  i'r  Coleg  ^brofi  y  teimlad  o  ryddid  mwy. 
in  holl  lywodraethuMÌ  ei  fywyd,  yn  nhrefniad  ei  amser,  yn  nghyfeiriad 
ei  ^nion,  yn  newisiad  cyfeillion,  y  mae  yn  dyfod  ar  unwaith  yn  weith- 
redydd  mwy  rhydd,  a  chan  belled  a  hyny  mwy  cyfrifoL  Nid  ydy w  y 
cyfnewidiad  heb  ei  beryglon;  ond  os  ydyw  ffurfio  cymeriad  cryf^ 
hnnan-ddibynol,  yn  un  o  amcanion  cyntaf  bywyd  colegawl,  y  mae  yn 
gyfnewidiad  anocheladwy.  Tra,  fodd  bynag,  yn  Uawn  gydnabod  ei 
werth,  ni  arweiniwyd  ni  gan  awydd  am  berffeithrwydd  rhesymegol  at  y 
drefn  o  anymyriad  a  ddilynir  gan  y  Prifysgoliun  GogleddoL  Fe  aWai  y 
drefn  hono,  yn  wir,  gryfhâu  y  cryf ;  y  mae  yn  andwyol  dueddol  i 
lethu  y  gwan.  Gan  fod  trigiannu  yn  y  sefydliad  yu  cael  ei  wahardd 
gan  Siarter  ein  Coleg,  ni  a'i  teimlasom  yn  ddyledswydd  amom  i 
amddiffyn  efrydwyr  oddiwrth  un  o  ffurfiau  mwyaf  niweidiol,  drwg- 
ddylanwadol, — llettŷau  afiachus  ac  anmhur.  ■  A  gallwn  gyfiawnhâu  ein 
hymadawiad  oddiwrth  yr  arfer  Ysgotfg  ar  seiliau  erailL  Mae  derbyn 
Efrydesau  yn  gwneyd  gwahaniaeth  sylfaenol  rhyngom  ni  a  hwynt.  Os 
oes  llawer  o  rieni  yn  teimlo  anhawsder  i  anfon  eu  meibion  i  dref 
bellenig  i  weithio  eu  ffordd  heb  arolygiaeth,  ymron  heb  arweiniad,  nid 
oes  ond  ychydig  yu  wir  a  dderbynient  y  fath  sefyllfa  iV  merched. 
Mae  ein  gwaith,  gan  hyny,  yn  derbyn  efrydesau  wedi  gwn#uthur  yn 
hanfodol  yr  hjm  ydoedd,  ie,  o'r  blaen  yn  ddoeth.  Yn  wir,  y  mae  yn 
gwestiwn  diírifol  pa  un  a  ydyw  yr  hyn  a  wnaeth  y  Coleg — ìŵ  y  mae 
wedi  gwneyd  yr  oll  a  allai — yn  ddigon  i  gyfarfod  â'r  achos.  Mae  y 
mater  o  hosteh,  neu  lettŷau  penodol,  eisoes  wedi  bod  dan  ystyriaeth.  Y 
mae  rhai  wedi  dechreu  ammheu  ai  nid  allai  ysgariad  addysg  fydoi  a 


80  ANEBOHIAD   AOORIABOL   T   PRIFATHRAW   REIOHSL. 

chrefyddol,  er  yn  ammod  anhebgorol  cjrfundrefn  o  addysgiaeth  sydd  î 
gymeryd  i  fewn  yr  hoU  enwadau,  fod  yn  cario  ynddo  ei  hun  hedyn 
perygl;  pa  un  aì  nid  allai  yr  ymdrech  i  gau  ailan  ymryson  sectau 
Cristionogol,  derfynu  irewn  cau  allan  Gristionogaeth  ei  hun.  I  gyfar- 
fod  y  perygí  hwn  yr  awgrymwyd  gyntaf  y  drefn  o  gael  hosiels,  ymha 
rai  y  gaÚai  efrydwyr  fwynhâu  ar  yr  un  pryd  y  manteision  o  well 
arolygiaeth,  ac  o  addysgiaeth  grefyddol  hefyd.  Am  deilyngdod  sefydl- 
iadau  enwadol  o*r  fath  nid  wyf  yn  bwriadu  dy weyd  dim  ;  fy  amcan  yn 
hjrtrach  yn  bresennol  ydyw  dangos  nad  ydyw  yr  elfen  enwadol  yn  rhan 
angenrheidiol  o'u  cymeriad  ;  ac,  oddieithr  fod  rhy wbeth  o'r  fath,  pa  un 
bynag  ai  enwadol  ai  anenwadol,  yn  cael  ei  sefydlu,  ofer  jw  gobeithio 
y  gall  y  Coleg  dynu  cyflenwad  cyson  o  efrydesau,  oddieithr  yn  unig 
o  gymydogaeth  y  dref.  Gadewch  i  mi,  gan  hyny,  argymhell  ar  nodd- 
esau  addysg  uwchraddol  i  fenywod  hawliau  pwysig  Hostel  ì  Ënethod. 

Yr  ydwyf  eisoes  wedi  cyfeirio  at  y  cyfrifoldeb  sydd  yn  gysylltiedig  â 
rhyddid  mwy  bywyd  mewn  Prifysgol ;  ond,  fe  allai,  na  fydd  allan  o  le 
os  dywedaf  ychydig  eiriau  wrth  efrydwyr  sydd  yn  awr  yn  dyfod  i 
Goleg  am  y  waith  gyntaf,  i  ddanços  fel  y  gellir  defnyddio  yr  ail  yn  y 
fath  fodd  fel  ag  i  gyfarfod  y  cyntaì.  (Jellwch  chwi  gael  y  bywyd  corffor- 
iaethol  hwnw  sydd  yn  flfurfio  rhan  mor  werthfawr  o  hyflforddiad  Ysgol 
neu  Goleg — aV  hwn,  mewn  Ysgol,  a  gedwir  i  fyny  trwy  ymjrriad  swydd- 
ogol — trwy  eich  ymdrechion  rhyddion  eich  hunain.  Neülduad,  isolaiio»^ 
jdyw  perygl  eich  sefyllfa  newydd.  Mae  yn  ddrwg  pan  nad  ydyw  efryd- 
wyr  yn  gweled  eu  gilydd  oddieithr  yn  y  ddarliüi-ystafell.  Oofiwch  y 
dylai  y  Coleg  eich  parotoi,  nid  yn  unig  i  ddarllen  a  meddwl,  ond  hefyd 
i  weithredu ;  ac  y  mae  gweithred  yn  hanfodol  gorflforiaethoL  Mae  ym- 
drech  y  person  unigol  yn  colli ;  am  hwnw  yn  unig  y  gellir  mewn  gwir- 
ionedd  ddy weyd  ei  fod  yn  gweithredu,  yr  hwn  sydd  yn  Uwyddo  i  lefein- 
io  â'i  frwdf rydedd  a'i  grêd  ei  hun  y  gymdeithas  yn  yr  hon  y  mae  yn 
byw.  Dysgwch,  gan  hyny,  weithredu  ynghyd ;  flfurfiwch  gymdeithasau 
er  gwaith  ac  adloniant,  clybiau  dadleuol,  undebau  corawl,  clybiau  pêl 
droed.  Yn  hyn  chwi  gewch  gynnorthwy  calonog  y  swyddogaeth,  ond 
rhaid  i'r  symudiad  ddyfod  oddiwrthych  chwi  eich  hunain.  Ni  fydd 
amser  a  dreulir  felly  yn  cael  ei  wastraflfa.  Nid  yn  unig  fe  ddysg  i  chwi 
gyfrinach  cydweithrediad,  ond  fe  rydd  ddyddordeb  a  gwirioneddol- 
rwydd  nowydd  i'ch  gwaith  jrn  y  dosbarth.  Po  fwyaf  a  drinoch  ar  y 
gwaith  hwnw  gyda'ch  gilydd,  po  fwyaf  bywiog  y  dadleuoch  y  gwahanol 
faterìon  o  ddyddordeb  fydd  yn  eich  cyfarfod  yn  nghwrs  eich  darllen, 
mwyaf  trwyadl  y  deallwch  yr  hyn  a  ddarllenwch,  a  Ileiaf  yn  y  byd  fydd 
eich  perygl  o  ddyfod  yn  yslafiaid  cram,  pechod  parod  i  amgylcha 
addysgiaeth  ddiweddar. 

Ar  gychwyniad  ein  gyrfa  gyda  y  Coleg  fe  ddjrsgwylir  rhyw  eglurhâd 
ar  ein  perthynas  ft  chyrflf  addysgawl  eraill  yn  Nghymru  a  Lloegr,  ac  yn 
f  wy  neiUduol  â  Cholegau  Enwadol  ac  Ysgolion  Canolraddol  y  wlad  hon. 
Yrai  yr  ydym  ar  unwaith  ar  dir  Uednais.  Y  mae  rhai  cyfeillion  ftydd- 
lawn  i  addysg  uwchraddol  yn  dueddol  i  feddwl  fod  sefydliad  Coleg 
Gogledd  Cymru  yn  gynamserol,  ac  mae  yr  ofn  yn  cael  ei  goledd  gan 
lawer,  gan  fod  y  moddion  parotöad  sydd  yn  awr  mewn  bod  yn  annigon- 
ol,  y  bydd  y  Coleg  newydd  yn  analluog  i  ochel  y  gwaith  elfenoî,  yr 
hwn  yn  briodol  a  berthyn  iV  Ysgulion,  ac  y  sudda  felly,  yn  raddol,  i  fod 


▲NBBOHIAD   A60BIADOL  T   PBirATHBAW   BBtOHBL.  81 

yn  Ysgol  Rammadegol  yn  derbyn  cjnnhorth  y  Llywodraeth,  ac  felly  yn 
cydymgais  yn  annhêg  âV  Ysgolion  Canolraddol  presennol.  Pe  gallwn 
greda  hyn,  ychydig  obaith  fyddai  genyf  am  ddyfodol  y  Coleg.  Ond  fe 
allai  y  caniateir  i  mi  ammeu  a  ydyw  y  fath  drychineb  yn  anocheladwy. 
Gallwn  gyfeirio,  ar  y  llaw  arall,  at  y  terfyn  o  ran  oedran  a  osodwyd  gan 
reoiaa  y  Coleg ;  at  reddfau  proffeawriaethol  y  swyddogaeth ;  ac  yn  olaf 
oU  at  hanes  Colegau  Prifysgolion  erailL  Mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt 
wedi  dechreu  jn  nghanol  cydgor  prophwjdoliaethol  o  anrhaith  a  dad- 
f eiliad  a  gyfodid  gan  yr  Ysgolion ;  ac  mae  yr  oll  o  honynt,  a  gafodd 
amser,  wedi  profi  geudeb  y  daroganau  aethus  hyny.  Nid  yn  unig  y 
mae  Ysgolion  oeddent  eisoes  mewn  bodolaeth  wedi  cynnyddu  yn  lle 
UeihAu  yn  eu  rhifedi,  ond  y  mae  Ysgolion  newyddion  wedi  eu  sefydlu  i 
gyfarfod  â'r  alwad  newydd.  Ac  yn  ddiammeu,  djnna  y  casgliad  y  mae 
hyd  yn  nod  ymofjmiad  ysgafn  i'r  berthynas  rhwng  Colegau  ac  Ysgolion 
yn  wneyd  yn  anocheladwy.  Mae  yn  amlwg  nad  ydyw  yn  llai  o  fantais 
i'r  Proffeswyr  ochel  nag  ydyw  i'r  Ysgolfeistriaid  gael  iddynt  eu  hunain 
waith  elfenoL  Oblegid  betb  a  alluoga  GU>legau  rrifysgolion  i  gyd^rm- 
gais  yn  erbyn  yr  Ysgolion  cyhoeddus  am  wasanaeth  dynion  sydd  wedi 
ennill  anrhydedd  ucnel  yn  y  Prifjrsgolion  î  Yn  sicr  hyn,  fod  y  cyntaf, 
er  nad  yn  dal  allan  y  fath  ragolygon  arianol,  yn  cynnyg  gwaith  uwch- 
raddol,  ac  felly  mwy  cydnaws;  a  hefyd  yn  rhoddi  cylleusdra  i  ymchwil- 
iad  gwreiddiol.  Yn  wir,  jrmysg  dyledswyddau  Prifysgol,  nid  oes  dim 
yn  fwy  hanfodol  i  gadw  i  fyny  dyfiant  iachus  na  chefnogi  yr  hyn  a  allai 
jrmddangOB  iV  cyhoedd  y  tu  allan  yn  ddim  ond  coll  amser.  Yr  oriau 
nad  yw  y  Proffeswr  ar  waith  yn  bendant  yn  dysgu,  ydynt  fe  allai  ymysg 
j  rhai  gwerthfawrocaf  iV  efrydwyr ;  oblegid  ynddynt  hwy  y  mae  yn 
cynnal  y  cymundeb  bywiol  hwnw  â'i  fater,  yr  hwn  yw  yr  unig  ammod 
ar  ba  un  y  gall  ei  ddysgu  i  eraill  fel  gwirionedd  byw.  Y  bywyd  a 
gyfrana,  nid  yr  eiddo  ei  hun  ydyw :  torwch  ymaith  y  cysylltiad  yna,  ac 
yn  fuan  fe  beidia  a  bod  yn  athraw,  ac  fe  ddaw  yn  beiriant  ag  y  mae 
arholiadau  y  CM  Sermce  wedi  ei  gynnyrchu  a4  freintlythyru — y  Orinder, 
Ond  06  rhaid  ymgymeryd  â  gwaith  elfenol,  ni  ellir  hebgor  yr  amser  at 
y  fath  ymchwiliad.  Felly  yn  y  naill  olwg  a'r  llall,  y  mae  yn  fantais 
nniongyrchol  i  swyddogaeth  Coleg  wrthod  ymyraeth  o  gwbl  â  gwmith 
sydd  yn  perthyn  yn  briodol  i  Ysgolion ;  ac  nid  ydwyf  ond  yn  dísMÌgan 
deddf  mewn  trefnidedd  gwladol  pan  ddywedaf  y  byddai  i  unrhyw  Gole^ 
a  ddewisai  felly  anghofio  ei  waith  priodol  ei  hunan,  yn  fuan  golli  ei 
swyddogaeth.  Os  oes,  gan  hyny,  gan  Golegau  ac  Ysgolion  bob  rheswm, 
pa  un  bynag  ai  o  zel  dros  addysgiaeth  ar  y  naiU  law,  neu  hunan-fudd  ar 
y  llall,  i  ochel  y  fath  gydymgais,  a  all  fod  unrhyw  sail  resymol  i  fraw- 
ychu  ?  Nid  yn  unig  yr  ydym  ni  yn  gwrthod  cydnabod  unrhyw  berycl, 
ond  JT  ydym  yn  credu  mai  un  o  brif  ddyledswyddau  y  Coleg  fydd 
cefnc^  yr  Ysgolion  Canolraddol.  Ac  fe  ellir  gwneyd  hyny  mewn  dwy 
ffordd,  trwy  greu  safon  a  thrwy  sefydlu  gwobrwyon.  Gellir  gweithio  y 
naill  a'r  llall  trwy  arholiadau :  ac  mae  yn  hyfryd  canfod  fod  sefydlu 
rhyw  drefn  o  arholiadau  ar  ysgolion,  fo  yn  cael  ei  gweithio  gan  y 
Coleg,  wedi  ennill  cjrmeradwyaeth  llawer  nad  oeddent  ar  y  dechreu  yn 
annhueddol  i  edirch  ar  ein  symudiadau  gyda  drw^dybiaeth.  Mae  y 
drefn  eto  jn  aneiwig,  ac  fe  of^ma  ofal  a  chydweithrediad  y  rhai  y 
b  wriedir  hi  ar  eu  cyfer  i'w  dwyn  i  oleuni. 


82  ANBROHIAD   AOORIADOL   Y   PRIFATHRAW   EBIOHBU 

.  Gyda  golwg  ar  y  Colegau  Duwinyddol  y  mae  y  syniad  o  wrthdaraw- 
iad  wedi  bod  yn  llawer  llai,  os  yn  wir  y  bu  yn  bod  o  gwbl.  Mae  y 
rhan  fwyaf  wedi  cydnabod  y  bydd  y  cyfleusdra  o  gyfyngu  eu  hunain  at 
eu  gwaith  neiUduol,  a  estynir  iddynt  gan  y  Coleg,  yn  fantais  ddirfawr 
i'r  rhai  fydd  yn  dysgu  a'r  rhai  a  ddysgir.  Fe  fydd  ProflFeswyr  y  Colegau 
hyny  beUach  yn  abl  i  ^rmroddi  yn  gwbl  i  astudio  y  materìon  ag  y 
bwriedid  iddynt  eu  dysgu  ar  y  dechreu,  yn  Ue  gwasgar  eu  hegníon  dros 
nifer  o  efrydiau  parotöawl,  y  tybid  eu  bod  yn  arwain  i'r  lleiU,  ond  yn 
rhy  fynych  na  adawent  le  iddynt 

Am  beth  amser  fe  fydd  gwaith  y  Coleg  yn  gynnwjrsedig  yn  benaf 
mewn  parotoi  efrydwyr  at  arholiadau  PrifysgoÌ  Llundain.  Mae  y 
Brifysgol  hono,  mae  yn  ddiammeu,  wedi  gwneyd  llawer  mewn  darpar 
iV  Colegau  newyddion  sydd  yn  codi  i  fyny  trwy  yr  hoU  wlad  gwrs  o 
efrydiaeth  a  grâdd,  sydd  yn  gwasanaethu  ar  unwaith  i  arwain  a  chyn- 
hyrf u  ymdrechion  profifeswyr  ac  efrydwyr.  Ond  er  y  manteision  Uîosog 
y  mae  wedi  estyn  i  addysgiaeth,  mae  y  g^rf undref n  yn  cynnwys  diffygion 
amlwff.  Y  mae,  yn  ddiammeu,  fesur  helaeth  o  wirionedd  yn  yr 
egwyddor  gyffredinol  ar  ba  un  y  mae  y  gyfundrefn  hono  wedi  ei  seilio, 
sef  yr  egwyddor  fod  cynnydd  i  fod  o  wybodaeth  ëangach  i  un  fwy 
neiUduoL  Yn  nechreuad  hyfforddiad  bachgen,  yr  amcan  ydyw  dodrefnn 
ei  feddwl  â  gwybodaeth  gyffredinol,  yn  hjrtrach  na'i  lanw  â  manyUon 
celfyddus  galwedigaeth  neu  grefft.  Yn  ddiweddarach,  y  mae  ffeithiau 
celyd  einioes  yn  eu  hòni  eu  hunain ;  rhaid  iddo  ddewis  galwedigaeth,  a 
chyfyngu  ei  ef rydiaeth  yn  fwy  neu  lai  at  y  gangen  hono  o  ddysgeidiaeth 
sydd  yn  perthyn  yn  uniongyrchol  iddi.  Yn  y  dyddiau  hyn  o  gydym- 
gais  sydd  yn  parhâus  gynnyddu,  ni  all  y  cyfreithiwr,  y  meddyg,  neu  j 
duwinydd  dyfodol,  ond  yn  Uai  laî  fforddio  aberthu  y  fantais  y  rhaid  i  r 
rhai  sydd  yn  y  Prifysgolion  yn  gwneyd  efrydiaeth  arbenig  mewn  cyf- 
raith,  meddygaeth,  neu  dduwinyddiaeth  feddu,  ar  y  rhai  ydynt  wedi 
boddloni  ar  ddUyn  cwrs  o  ddiwyUiad  cyffredinol.  Ac  y  mae  hyn,  nad 
ydy w  yn  Uai  gwir  am  yr  athraw,  yn  dal  hyd  yn  nod  gyda  nerth  mwy 
am  yr  ymchwüydd.  Yr  ydym  yn  byw  mewn  oes  o  ymchwUiad  a  dar- 
ganfyddiad.  Y  mae  gwyddoniaeth  anianyddol,  hyd  yn  nod  wedi  Uiwio 
yr  efrydiau  hŷn  o  hanesiaeth  ac  iaith.  Yn  y  manylrwydd  amyneddgar 
â  pha  un  y  mae  ffeithiau  mwyaf  aneglur,  ac  ar  yr  olwg  gyntaf,  Ueiaf 
pwysig  hanesiaeth  wedi  eu  chwilio  a*tt  helfenü;  yn  ngwyddoniaeth 
gramsâeg  cymhariaethol,  a  grëwyd  gan  lafur  yr  ieithyddwyr  Grennan- 
aidd ;  ac,  f e  aUai,  yn  y  dibrisdod  o  ffurf  gelfyddgar  sydd  yn  rhy  fynych 
yn  nodweddu  yr  ymchwU  newýdd,  mae  yn  hawdd  cydnabod  ysbryd 
gwyddoniaeth  sydd  bob  amser  yn  cael  ei  demti<>,  yn  awyddfryd 
ymchwüiad,  i  anghofio  nad  all  ffurf  ac  ysbryd  gael  eu  hysgaru  heb 
niwed  i'r  naill  ar  IlaU.  Fel  hyn  y  mae  gogwydd  ein  hamser  yn 
y  byd  proffeswriaethol  ac  yn  y  gaiwedigaethau  at  y  neUIduoI,  a  rhaid 
i'r  addysgiaeth  athrofäol  sydd  i  gyfarfod  anghenion  yr  amser,  gan 
hyny,  gael  ei  seiUo  ar  gydnabyddiaeth  oV  neiUduoI.  Nid  ar  yr 
egwyddor,  ond  ar  ei  chymhwysiad  yr  ydys  i  weled  baL  Fe  eUid 
dadleu,  ac  y  mae  yr  wrthddadl  yn  gref,  fod  trefn  Prifysgol  Llundaîn 
yn  galw  am  ormod  o  ëangrwydd  ar  y  cychwyn.  Mae  yn  anhawdd 
osgoi  y  casgliad,  wrth  hawTio  dim  Uai  na  saith  o  faterion  i  arholiad 
mairiculatim, — yn  cynnwys  pedair  iaith,  dau  fater  gwyddonol,  a  mesur- 


▲MBBOHIAD    AOOBTADOL  T   PBIFATHBAW    REIOHEL.  83 

oniaeth — ^fod  y  rhai  a  ffarfiaBant  y  cynllan  wedi  deddfwriaetha  heb 
feddwl  am  y  dosbarth  Ihosog  hwnw  o  feddyliau  yr  hwn,  gyda  gallu 
natoríol  arbenig  at  un  nea  awJl  o'r  efrydiau  hyn,  a  all  fod  yn  hynod 
ddiffygìol  gyda  golwg  ar  y  lleill ;  a  hyd  yn  nod  gyda  golwg  ar  y 
dosbarth  Uai,  sydd  yn  meddu  y  gallu  i  ymafaelu  âV  materíon  mwyaf 
amrywiol,  eu  bod  wedi  trefnu  ymborth  y  gellir  yn  wir  ei  lyncu,  ond 
maí  prín  y  gellir  ei  dreulio.     Ond  y  mae  eto  reswm  arall.     Un  oV 
ffeithiau  mwyaf  tarawiadol  mewn  bywyd  Prydeinig  diweddar  ydyw 
yr  hyn  sydd  wedi  ei  alw  yn  gyfodiad  y  taleithiau.     Mae  y  brifddinas 
wedi  peidio  bod  yn  eisteddle  by wyd  cenedlaethol.     Ymhob  man  y  mae 
canolbwyntiau  newyddion  o  fywyd  politicaidd  a  dealltwríaethol  yn  eu 
hònì  6u  hunain,  ac  ni  all  fod  ond  ychydig  ammheuaeth  na  fydd  i'r  duedd 
yma,  yn  fuan  nea  hwyr,  ^rmwthio  i'r  dŵdflyf r  yn  y  ffurf  o  rjrw  gynllun 
o  hunan-lywodraeth  leol.     Mae  yn  debyg  y  byad  i  ddad-ganolbwyntiad 
ddadrys  Uawer  o'r  djrrysbynciau  cymdeithasol  a  pholiticaidd  hyny  sydd 
yn  bresennol  yn  blino  meddyliau  meddylwyr  tawel.     Ni  aU  efrydydd 
hanesiaeth  ammeu  fod  hyn  yn  arwydd  o  iechyd.     Fe  allai  canolbwynt- 
iad,  yn  wir,  roddi  effaith  f wy  i  aUu  a  dealltwríaeth  cenedl  mewn  adeg 
neÓlduoI,  ond  y  mae  bob  amser  ar  draul  bjrwiolrwydd  dyfodol.     Ŷ 
mae  cenedl,  fel  planigyn,  yn  tyfu  oddi-isod,  nid  oddi-fyny.     Yn  adfyw- 
•  iad  by  wyd  cenedlaethol  Ueol  y  mae  ein  gobeithion  penaf  am  y  djrfodol 
politicaidd,  fel  mai  diffoddiad  y  by wyd  hwnw  ydy w  y  perygl  mwyaf,  ac 
sydd  weii  bod  yn  ddinystr  i  ymherodraethau  mawríon.     Ond  y  mae 
Corff  Arholiadol  mewn  canolbwynt  yn  Llundain,  yn  nodi  efrydiau  ac  yn 
ptsio  trwy  yr  un  fold  feddyUau  cynnyddol  y  gwahanol  daleithiau,  yn 
gwbl  ar  wahftn  oddiwrth  yr  egwyddor  hon.     Ac  mewn  unrhyw  diríog- 
aeth  nîs  gaU  ei  threisiD  fod  mor  lawn  o  ganlyniadau  ag  yn  nhiríogaeüi 
addysgiaeth.     Os  ydyw  yr  egwyddor  o  ddad-ganolbwyntiad  yn  dal — 
ac  y  mae  y  rhan  f wyaf  o  feddylwyr  y  dydd  presennol,  beth  bynag  eu 
plaid  neu  eu  credo,  yn  cael  eu  gorfodi  i  gydnabod  ei  bod — yna  y  mae 
yn  wiríonedd  amlwg  y  dylai  y  taleithiau  fod  mor  rydd  oddiwrth 
lìnynau  arweiniol  y  brífddinas  mewn  addysgiaeth,  ag  mewn  crefydd  neu 
wleidyddiaeth.     Yn  wir,  ni  fyddai  yn  ddim  Ilai  na  thrychineb  fod  y 
eyntaf  yn  cael  ei  ddwyn  o  le  araU,  a'r  ddau  olaf  yn  dyfíant  cynhenid, 
canys  fe  olygai  yn  anocheladwy  fod  pobl  addysgiaeth  yn  cadw  draw 
oddiwrth  fywyd  politicaidd  a  chrefyddol.     Mae  yr  ystyríaethau  cyffred- 
ìnol  hyn,  gan  hyny,  yn  hawHo  sefydHad  Prifysgolion  taleithiol ;  ac  yr 
ydym  feUy  yn  cael  ein  cyfiawnhâu  wrth  edrych  tu  draw  iV  gwaith 
presennol  at  weithgarwch  mwy  amrywiol  a  mwy  cenedlaethol  fel  un  o 
adranau^rífysgol  Gymreig.     Eto  tra  yn  cadw  yr  amcan  yma  mewn 
golwg,  ni  ddylai  fod  genym  mewn  un  ysbryd  o  gulni.     Mae  gwiríonedd 
yn  amrywiol  ei  ffurfiau,  ond  mae  gwiríonedd  hefyd  yn  un.     A  thra  yn 
ai^hoeddedig  y  rhaid  fod  gosod  Uawn  Iywodraethiad  addysgiaeth 
Gymreig  yn  nwylaw  corff  o  ddynion  sydd  yn  cynnrychioli  un  ysgol  o 
feddwI'Seisonig — y  rhai,  pa  mor  ddysgedig  bynag,  nad  ydynt  yn  deaU 
ac  nad,  allant  ddeaJI  cymeriad  ac  anshenion  Cymru — yn  niweidiol,  nid 
yn  unig  i  fywyd  Cymreig  Ueol,  ond  hefyd  i  f uddiannau  yr  addysgiaeth 
achaf,'yn*^yffredinoI,  ni  a  ddylem  hefyd  fod  yr  un  mor  benderfynol  nad 
ydyw  PrîÇsgoI  Gymreig  i  fod  yn  foddhâd  i  falchder  diniwed,  neu  yn 
eflgas'amjaddysgiaeth  îs  neu  lai  eang. 


Y  PARCHEDIG  EDWARD  MORGAN,  DYFFRYN. 

EiN  bwríad  ar  y  cyntaf  oedd  gwneiithar  ychydie  sylwadaa  ar  y  Ddwy 
Gyfrol  0  Bregethau  Mr.  Morgan  sydd  wedi  bod  ger  bron  y  cyhoedd 
bellach  er  ys  rhai  blynyddoedd ;  ond  wrth  gasglu  defnyddiau  i'r  amcan 
hwnw,  teimlasom  awydd  cryf  i  ddodi  i  lawr  ychydig  adgofion  am  y 
pregethwr  yn  ei  gysylltiad  â  Chyfarfod  Misol  Gorllewin  Meirionydd,  a 
gwneuthur  rhai  crybwyllion  am  ei  berthynas  â  phrif  symudiadau  y 
Methodistiaid  Calfinaidd  mewn  blynyddoedd  diweddar.  Ac  ar  hyn  o 
bryd  cyfyngwn  ein  sylw  yn  unig  at  y  pethau  hyn.  Hyderwn  nad 
ystyrir  ni,  ar  y  naill  law,  yn  gwneyd  yr  hyn  sydd  ddiangenrhaid,  nac 
ar  y  llaw  arall  yn  ymyryd  â  mater  a  ddylai  gael  ei  adael  mewn  dwylaw 
mwy  galluog.  Dichon  nad  yw  yr  amser  wedi  dyfod  eto  i  ysgrifenu 
hanes  y  ddau  symudiad  mawr  yr  oedd  a  fynai  Mr.  Morgan  yn  arbenig 
â  hwynt,  sef,  yn  gyntaf,  y  symudiad  er  rhoddi  addysg  deilwng  i'n  preg- 
ethwyr,  ac,  yn  ail,  y  symudiad  er  sicrhâu  gofal  gweinidogaethol  ir 
eglwysi.  Nid  ydym  ni,  pa  fodd  bynag,  yn  meiddio  ymgymeryd  â'r 
fath  orchwyl ;  ond  nis  gallwn  ymattal  rhag  gwneuthur  ychydig  nod- 
iadau  ar  y  lle  mawr  a  lanwyd  gan  Mr.  Morgan  mewn  perthynas  iddynt; 
ac  yn  fwyaf  neillduol  mewn  perthynas  Tr  diweddaf. 

Nid  ydym  yn  bwriadu  gwneyd  llawer  heblaw  adrodd  ffeithiau.  Mae 
beimiadu  ymddygiad  Mr.  Morgan  ar  y  naill  law,  ac  ymddygiadan  y 
rhai  a  deiinlent  eu  hunain  dan  rwymau  iV  wrthwynebu  ar  y  llaw  arall, 
yn  waith  na  fwriadwn  wneyd  un  cais  at  ei  gyflawni.  Edmygedd  dwfn 
a  serch  cryf  yw  ein  hunig  deimladau  tuag  ato.  Efe  oedd  y  dyn  gwir 
f awr  cyntaf  y  cawsom  y  f raint  o  ddyfod  o  dan  ei  ddylanwad  ;  a  hawdd 
gan  hyny  ydyw  deall  nad  oes  ynom  un  duedd  i  eistedd  mewn  bam  ar 
ei  ymddygiadau.  Rhaid  i  ni  edrych  ar  yr  adeg  y  daethom  i  gyfarfydd- 
iad  âg  ef  fel  un  o  adegau  pwysicaf  ein  bywyd — fel  adeg  y  cawsom  eîn 
dwyn  i  mewn  i  fyd  newydd  a  chwbl  ddyeithr  i  ni  hyd  y  pryd  hwnw. 
Ac  ni  raid  ychwanegu  fod  ei  goffadwriaeth  yn  gysegredig  ac  anwyl  yn 
ein  golwg.  Ni  fynem  ychwaith  geisio  adgyfodi  dim  a  wnaed  mewn 
gwrthwynebiad  i  r  symudiadau  neu  y  cynlluniau  y  safai  efe  yn  gryf 
drostynt,  a  allai  fod  yn  ddolurus  i  deimladau  y  personau  hyny  eu 
hunain,  neu  ynte  gyfeillion  iddynt  sydd  eto  yn  aros.  Am  y  rhee- 
ymau  hyn  ymattaliwn  rhag  dodi  i  lawr  lawer  o  fanylion  mewn 
cysylltiad  â  dygwyddiadau  sydd  erbyn  hyn  yn  meddu  ar  ryw  íesor  o 
bwysigrwydd. 

Anhawdd  ydyw  meddwl  am  neb  o  fewn  yr  hanner  canrìf  ddiweddaf 
a  lanwodd  le  mwy  a  phwysicach  nag  a  lanwyd  gan  Mr.  Morgan  am  yr 
ugain  mlynedd  diweddaf  o'i  oes  yn  Nghyfarfod  Misol  Gorllewin  Meir- 
ionydd.  Dywedodd  un  blaenor  a  adwaenom  ^m  dda  fesur  o  wirionedd 
ar  y  mater  hwn  un  tro  wrtho  ef  ei  hun.     Wedi  ei  gyfarfod  yn  ddam- 


T    PAB€HEDIO  BDWABD    MOBOAN,   DTFFBTN.  85 

weìmol  ar  y  ffordd,  gosododd  o'i  flaen  ryw  fater  o  bwycj  yn  yr  eglwys 
y  perthynai  iddi,  gan  ofyn  ei  gyfarwyddyd  gydag  ef.  "  Wel,"  meddai 
Mr.  Mo^ao,  "de'wch  âV  mater  Tr  Cyfarfod  MisoL"  "Iba  bethî" 
meddai  yntao,  "onid  chwi  yw  y  Cyfarfod  Misolî"  Efe  yn  ddiau 
ydoedd  ei  brif  ysgogydd  gyda  phob  symudiad,  a'i  brif  gynghorwr  a 
chyfarwyddwr  ymhob  amgylchiad  yn  ystod  y  blynyddoedd  hyny.  Yr 
oedd  y  blaenaf  o  ddigon  f el  pregethwr.  Djrwedai  gweinidog  a'i  hadwaenai 
yn  dda,  ac  oedd  yn  ŵr  o  synwyr  cryf,  fel  y  canlyn  am  dano  pan 
nad  oedd  eto  ond  cymharol  ieuanc : — "  Mi  fydda'  i  yn  teiralo  f od  amr^rw 
o'm  brodyr  yn  pregethu  yn  well  o  lawer  na  mi;  ond  ni  byddaf  yn  clywed 
yr  un  o  honynt^  oddieithr  Mr.  Morgan,  na  byddaf  yn  credu  y  gallwn,  pe 
yr  ymdrechwn,  bregethu  cystal  â  hwythau.  Am  dano  ef,  byddaf  yn 
teimlo  ar  urwaith  na  fedrwn  byth,  er  gwneyd  fy  ngoreu,  bregethu  yn 
gyffelyb  iddo." 

Yn  niwedd  1840  y  dechreuodd  bregethu,  a'r  pryd  liwnw  yr  oedd 
y  gweinidogion  yn  ychydig  mewn  nifer.  Cyn  ordeinio  y  Parchedig 
Rees  Jones  (yn  awr  o'r  Felinheli),  a'r  diweddar  Barchedig  Robert 
Williams,  Aberdyfi,  yn  1844,  nid  oead  ond  pedwar  o  weinidogion  yn  y 
rhan  Orllewinol  o  Feiríonydd,  sef  y  Parchedigion  Daniel  Evans, 
Penrhyn;  lUchard  Humph^eys,  Dyffryn;  Hugh  Jones,  Towyn;  a 
Eobert  Oríffith,  Dolgellau.  A  bu  farw  y  diweddaf  o*r  pedwar  hyn 
ymhen  y  mis  ar  ol  ordeinio  y  ddau  frawd  eraill.  Dichon  nad  annydd- 
orol  fyddai  rhoddi  rhestr  y  "  pregethwyr  "  fel  y  ceir  hi  yn  y  Dyddiadur 
wn  1845, — ddeu^ain  mlynedd  yn  ol : — Lewis  Morrís,  Síon ;  Edward 
Fooltes,  DolgeUau;  Eowland  Davies,  Dyffryn;  Richard  Roberts, 
Dolgellau ;  Lewis  Williams,  Llanfachreth ;  David  Williams,  Talsamau ; 
Bobert  Thomas,  Ffestinic^ ;  WiUiam  Jones,  Maethlon ;  £van  Eoberts, 
Sìon;  Evan  Morris,  Rehoboth;  John  Williams,  Dyffryn;  Humphrey 
E?an8,  Yotradgwyn ;  Edward  Morgan,  Dyffryn ;  James  Donne, 
Ffestinic^ ;  Morrís  Davies,  Dyffryn.  Am  bedwar  o*r  rhai  hyn  nid  oes 
genym  gof  o  gwbL  Nid  oes  ond  trí  o  honynt  yn  awr  yn  fyw.  Yr 
oedd  ymysg  y  gweinidogion  aV  pregethwyr  hyn  amryw  o  wŷr  a 
jBtyrid  yn  "dywysogion  yn  yr  holl  d5."  Felly  yn  arbenig  yr  oedd  y 
Parchedí^  Richard  Humphreys;  a  pharchus  iawn  oedd  safle  y 
Parchedie  Daniel  Evans,  yr  hwn  oedd  Ysgrífenydd  y  Cyfarfod  Misol 
ar  y  pryd,  Ond  nid  ydym  yn  defnyddio  unrhyw  ormodiaeth  pan  yn 
dywedyd  ddarfod  i  Mr.  Morgan  ^onçodi  yn  fuan  uwchlaw  iddynt  oll 
fel  pregethwr.  A  phan  nad  ydoedd  ond  ieuanc,  daeth  yn  fuan  vn 
feddiannol  ar  ddylanwad  mawr,  ac  i  gael  ei  gydnabod  fel  arweinydd. 
Derbyniasai  addysg  uwch  o  lawer  na  neb  o'i  frodyr;  ac  yr  oedd  ^m 
amlwg  o  gychẁyn  ei  yrfa  yn  y  Gwynfryn  nos  Sabboth,  Rhagfyr  20, 
1840,  ei  fod  wedi  ei  godi  gan  Dduw  i  lanw  Ile  pwysig  ymhlith  y 
Methodistiaid.  Gawn  ei  fod  yn  pregethu  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala 
yn  Mehefin  1846 ;  ac  yn  ei  Gyfarfod  Misol  ei  hun,  daeth  ei  bregethau 
ef  yn  fnan  i  ffuiíSo  ei  brif  attyniad.  Gelwid  amo  i  bregethu  vmhob 
Cy&rfod  o'r  bron,  hyd  yn  nod  yn  y  Ileoedd  agosaf  iV  gartref ;  a  r  rhan 
fynychaf  ddwywaith,  os  nad  ychwaneg.  Ymysg  y  swyddogion,  wrth 
drafod  pethau  amgylchiadol  yr  achos,  daeth  ar  unwaith  yn  arwein- 
ydd;  ond  pan  ymgasglai  y  gynnulleidfa  ynghyd  yn  yr  hwyr  nid  oedd 
un  arwydd  ar  ei  bregeth  fod  dim  wedi  bod  ar  ei  feddwl  er  ys  diwmod- 


86  Y  PABOHBDia  EDWABD  MOBaAN,   DTFFBTN. 

au  ond  ei  bregeth.  Am  lawer  o  fljmyddoedd  ba  ei  bregeth  ef 
ar  noson  gjmtaf  y  Cyfarfod  Misol  yn  un  o'r  pethan  mwyaf  gogoneddas 
yn  hanes  Methodistiaeth  yn  y  rhan  hono  o  r  wlad.  Fel  y  cawn  sylwi 
eto,  byddai  ei  gynlluniau  yn  nghyfarfod  y  prydnawn  yn  peri  i  lawer  o 
frodyr  da  ei  wrthwynebu;  ond  unwaith  y  dringai  i'r  pulpud  byddai 
pawb  yn  estyn  eu  gyddfau  mewn  dysgwyliad  dan  ei  weinidogaeth. 
Byddai  bob  amser  yn  feistr  y  gynnulleidfa  ;  ond  nid  ydym  yn  credu  y 
byddai  yn  pregethu  yn  un  man  yn  rhagorach,  a  dyweyd  y  lleiaf,  nag  y 
gwnai  yn  y  Cyfarfodydd  MisoL  Cofiwn  yn  dda  am  lawer  o'r  odfeuon 
hyn,  pan  y  byddai  y  capelau  wedi  eu  gorlenwi,  a'r  teimlad  cyn  y 
diwedd  wedi  rhedeg  yn  uchel  iawn.  I  ni  byddai  yr  olwg  ar  yr  hen 
flaenoríaid  o  gwmpas  y  pulpud,  oU  ar  eu  traed,  yn  gwenu  ac  yn  wylo, 
ac  yn  bwrw  ailan  eu  Hamenau  brwd,  y  fwyaf  swynol  y  byddem  un 
amser  yn  cael  y  fraint  o  syllu  ami.  Y  gweinidogion  a'r  pregethwyr  yr 
un  modd,  byddai  pawb  yn  cael  gwledd  wrth  wrando  amo  yn  pregetho. 
Ac  nid  oes  un  ammheuaeth  na  bu  ei  bregethu  yn  y  Cyfarfodydd  Misol 
yn  allu  pwysig  i  godi  Methodistiaeth,  ìe,  a  chrefydd  yn  Ngorllewin 
Meiríonydd,  yn  gystal  al  ofal  cyson  a  llygad-agored  am  yr  achos  yn  yr 
hoU  ardaloedd. 

Yr  oedd  yn  enthusiast  trwyadl  gyda  golwg  ar  bregethu.  Yr  ydym 
yn  cofio  yn  dda  iddo  ein  goddiweddyd  ar  ein  taith  un  boreu  Sabboth,  a'n 
gwahodd  i  fyny  ato  iV  gerbyd ;  ac  un  o'r  cwestiynau  cyntaf  a  ofynodd 
i  ni,  ymhen  ychydig  eiliadau,  ydoedd,  "  A  ydych  chwi  yn  hoff  o  breg- 
ethu  ì "  Yn  yr  ymddyddan  a  ddilynodd,  dywedodd,  "  Mae  araa'  i 
eisieu  i  chwi  feddwi  ar  bregethu :  ni  wnewch  chwi  ddim  byd  o  honi 
heb  hyny."  Yr  oedd  ef  ei  hunan  yn  ddiau  wedi  meddwi  amo.  Nid 
trwy  siarad  am  ei  bregethu  y  byddai  yn  dangos  hyny ;  ond  trwy  fod 
yn  Uawn  o  hono  ymhob  mar,  edrych  ar  bob  peth  trwy  lygad  pregeth- 
wr,  a  Uafurio  yn  ddibaid  er  mwyn  cyflawni  ei  weinidogaeth  yn  deilwng. 
Codai  yn  foreu,  gweithiai  yn  egniol,  a  gwnai  at  bob  ymddangosiad  cy- 
hoeddus  y  parotöad  mwyaf  trwyadl  oedd  yn  ddichonadwy.  Yr  oedd 
ganddo  syniad  uchel  am  weinidogaeth  yr  efengyl,  ac  ni  choUai  un 
cyfleusdra  i  geisio  cyflwyno  y  syniad  hwnw  i  bregethwyr  ieuainc, 
"  Llafuríwch,  meddai  un  tro,  "  Hafuríwch  yn  ddibaid.  Pe  b'ai  genych 
ddawn  angel,  fe  flinai  y  bobl  ar  hwnw  wrtho  ei  hun ;  ond  am  lafur,  fe 
geidw  hwnw  newydd-deb  yn  eich  pregethu  na  flina  eich  gwrandäwyr 
byth  arao.  Am  danaf  fy  hun,  yr  wyf  fi  heb  wneyd  fy  mhregeth  oreu 
eto ;  bydd  hono  ar  ei  hanner  pan  y  byddaf  farw."  Byddai  yn  pregethn 
am  flynyddoedd  ymhob  claddedigaeth  yn  y  Dyffryn,  a  hawdd  fuasai 
iddo  wneuthur  hyny  yn  dra  chymeradwy  heb  nemawr  o  barotöad  blaen- 
orol ;  ond  byddai  yn  darpara  mor  drwyadl  a  phe  buasai  i  bregethu  yn 
y  Gymdeithasfa.  Wedi  i'w  orchwyHon  amlhâu,  gorfodwyd  ef  i  roddi 
nyn  heibio  ;  a  chlywsom  ef  yn  dywedyd  ei  bod  yn  rheol  ganddo  yn  ei 
flynyddoedd  diweddaf  i  beidio  treulio  mwy  nag  awr  i  barotoi  at  yr 
amgylchiadau  hyny.  Bu  yn  pregethu  unwaith  i  Gymdeithas  Gyn- 
northwyol  yn  y  Dyffrjm.  Yr  oedd  ar  y  pryd  mewn  gwendid  mawr,  a 
gofynasai  iV  gyfaill,  y  Parchedig  David  Jones  (yn  awr  o  Ddôl-gareg- 
ddu),  i  ddyfod  yno  i  gymeryd  ei  le  os  byddai  yn  anaUuog  i  f^med  trwy 
y  gwaith.  Clywsom  Mr.  Jones  yn  dywedyd  fod  y  bregeth  ar  yr 
achlysur  hwnw  yn  un  anarferol  o  brydferth ;  ac  ychwanegai  na  chlyw- 


T   PARCHBDIO  BDWABD   MOBOÁN,   DTFFBTH.  87 

odd  ganddo  byth  wedi  hyiiy  gyinaÌDt  a  sylw  neu  ^mhariaeth  o  honi 
mewn  unrhyw  gysylltiad  aralL  Pan  gjrmheUai  Mr.  Jones  ef  i*w 
phregeihu  drachefn,  dywedodd,  "Na  wnaf,  byth."     "Beth  wnewch 

chwi  â  hî  ynteî"     "Wel,"  atebai  yntau,  "Mi  a'i  hanfonaf  i  ," 

gan  enwi  hen  frawd  ag  yr  oedd  ei  hoffder  o  Lyfr  y  Diarebion  yn  dra 
adnabyddus.  Trwy  garedigrwydd  Mrs.  Morgan  yr  ydjrm  wedi  Cael 
copi  o'r  bregeüi,  ac  y  mae  i  w  gweled  yn  Y  Drysorpa  am  y  mis  hwn. 
Mae  yn  engraifft  nodedig  oV  ilafur  dirfawr  a  gymerai  i  gyflawni  pob 
gwaith  a  ddisgynai  i'w  ddwylaw  yn  y  modd  goreu  yr  oedd  yn  ddichon- 
adwy  iddo. 

Nid  anmhriodol  fyddai  cyfeirio  at  Mr.  Morgan  fel  gwrandäwr  yn 
gystal  ag  fel  pregethwr.  Cwynir  weîthiau  mai  gwrandáwyr  gwael  yw 
pr^ethwyr;  ond  am  bregethwyr  gwael  yn  unig  y  mae  y  gẃyn  vn 
wirionedd.  Mae  pregethwyr  da  yn  gyffredin  yn  wrandäwyr  da.  Felly 
o  leiaf  yr  oedd  Mr.  Morgan.  Ar  y  mwyaf  cyffredin  o*i  frodyr,  byddai 
yn  gwrando  gydag  astudrwydd  a  sirioldeb  ;  ac  ar  adegau  gwelwyd  ef 
yn  wylo  yn  hidl.  Byddai  yn  gwbl  rydd  i  siarad  yn  ^rinachol  wrth 
ei  frodyr  yn  y  weinidogaeth  am  eu  dìffygìon  ;  ond  ni  ddangosai  wrth 
eu  gwrando  un  amser  ei  fod  yn  gweled  ynddynt  unrhyw  ddiffyg.  A 
chafodd,  o  herwydd  ei  wendid,  gyfleosderau  mynychach^i  wrando  ar  ei 
f rodyr  nag  a  gawsai  pe  buasai  ei  iechyd  yn  gryfach. 

Edrychai  yn  uchel  ar  ei  swydd  fel  gweinidog.  Yr  oeddym  yn  bres- 
ennol  yn  y  Cyfarfod  Misol,  pan  y  dangosodd  deimlad  cryf  o  herwydd 
fod  ei  enw  wedi  ei  roddi  mewn  gweithred  fel  "Edward  Morgan, 
FarTneTy*  ac  y  mynodd  hefyd  ei  newid.  "  Yr  ydwyf  yn  byw  mewn 
ffarm,"  meddai,  "  er  mwyn  Eglwys  y  Dyffryn ;  ond  nid  ffarmwr  ydwyf 
fi."  Yr  ydym  yn  cofio  ei  glywed  dro  araíl  mewn  ymddyddan  yn 
dyweyd  fod  gwahaniaeth  pwysig  rhwng  "ffarmwr  yn  pregethu"  a 
"  phregethwr  yn  ffarmio."  Ystyriai  fod  urddas  yn  perthyn  iV  swydd 
fel  gweinidog,  a  byddai  yn  dra  gofalus  na  byddai  dim  yn  ei  ymddygiad 
ar  unrhyw  adeg  yn  annheilwng  o  hono.  Nid  bob  amser  y  teimlai  fod 
ei  frodyr  yn  d<Sgon  gofalus  yn  y  peth  hwn,  ac  y  mae  o  fewn  ein  cof 
iddo  geryddu  un  o  honynt  am  ei  ddiffyg  dan  amgylchiadau  rhy  ddigrif- 
ol  i'w  gosod  i  lawr  yn  y  lle  hwn. 

Anhawdd  i  ni  f yddai  peidio  crybwyll  am  ei  garedigrwydd  at  bregeth- 
wyr  ieuainc.  Neülduobwydd  ei  garedigrwydd  ydoŵid  ei  fod  yn  cyd- 
drigo  ynddo  &'r  gofal  mwyaf  am  urddas  y  weinidogaeth.  Byddai  y 
weinidogaeth  yn  wastad  yn  cael  y  lle  blaenaf  yn  ei  feddwl,  a'r  ymgeis- 
ydd  y  lle  nesaf.  Mynai  bob  amser  brofion  eglur  o  gymhwysder  at  y 
weinidogaeth,  yr  hyn  mewn  ambell  amgylchiad  a  barodd  i  ymgeiswyr 
dybio  ei  fod  "yn  eu  herbyn."  Un  o'r  pethau  y  teimlai  gryfaf  drosto 
oedd  cadw  i  fyny  safon  y  weinidogaeth.  Holwr  caled  ydoedd.  Yr  ydym 
yn  cofio  yn  dda  am  lymder  yr  oruchwyliaeth.  Ond  yr  oedd  yn  berffaith 
deg,  ac  fel  pob  dyn  teg  yn  drugarog  hefyd.  Wedi  holi  dau  o  honom  yn 
ddiarbed  ar  "  Y  pechod  gwreiddiol,  yr  oedd  yn  gwbl  barod  i*n  hamddi- 
ffyn  rhag  cwestiwn  a  ystyriai  yn  annheg.  ©ofynodd  un  gweinidog  i  ni, 
"Pa  beth  a  wnaech  chwi  pe  gwrthodai  y  Cyf arf  od  Misol  heddy  w  ganiatâd 
i  chwi  i  bregethu  î "  Wedi  i  ni  ateb,  cododd  Mr.  Morgan — ef e  oedd  y 
Uywydd — a  dywedodd,  "  'Dyw  y  cwestiwn  yna  ddim  yn  deg  i  wŷr  ieuainc 
fel  hyn.  Yr  ydw  i  yn  cofio  yn  bur  dda  yr  adeg  yr  oeddwn  yn  cychwyn 
1886.  0 


98  Y  PÁBOHBDIG  BDWABD  MOBOAN,   DYFfRm 

iy  hun.  Pe  dywedasai  rhywun  wrthvf  y  pryd  hwnw  nad  oed4  ^nji 
yr  un  genadwri,  buaswn  yn  dyweyd  wrtho  fel  y  dywedodd  AhiTntiaft 
gynt^  *Beth  bynag  a  fyddo  gad  i  mi  redeg.'  Gofyn  am  gael  pr^etha 
y  mae  y  brodyr  hyn,  ac  nid  y w  yn  áQg  gofyn  iddynt  yn  awr  pa  beth  a 
wnaent  pe  gwrthodem  eu  caîa"  I^lurwyd  i  ni  wedi  hyny  yn  gyfiin- 
achol  y  rheswm  am  y  cwestiwn.  Nid  oedd  dim  a  fynai  &  ni.  Engraifft 
ydoedd  o'r  hen  drefn  annhrugarog,  "Taro'r  post  gael  i'r  pared  glywed." 
Mae  ymgeiswyr  wedi  dyoddef  llawer  oddiwrthi  o  dro  i  dro,  heb  f od  neb 
yn  teiiolo  yr  angharedigrwydd  lleiaf  tuag  atynt.  Ond  yr  oedd  Mr. 
Morgan  ei  hun  ar  yr  un  pryd  yn  anfoddlawn  i  hen  frawd  arall  i  roddi 
cynghor  i  ni  gyda  golwg  ar  bregethu  0301  ein  bod  wedi  derbyn  caniatád 
i  hyny.  "  Cynghor  da  iawn,"  meddai,  "  os  cânt  ry wun  i  agor  drws  y 
pulpud  iddj^nt :  mae  hyny  eto  heb  ei  benderfynu.'*  Am  y  weinidog- 
aeth  yn  ddiau  yr  oedd  ei  of al  cyntaf ;  ond  vt  oedd  ei  of al  am,  a*i  gared- 
igrwydd  at  bregethwyr  ieuainc  hefyd  ya  daiammheuoL  Gofalai  am  ea 
hamgylohiadau,  a  threfnai  ryw  foddion  esmwyth  iV  cynnorthwyo  pan 
y  byddai  angen  amynt ;  a  dygai  hwynt  i  sylw  yn  y  Cyf arfod  Misol  pan 
y  byddent  yn  bresennoí  ar  adegau  dysbeidiant  yr  athrofa. 

Yn  y  peth  hwn  ceir  engraifft  o'r  ëangder  oedd  yn  ei  gymerìad  mewn 
^wahanol  gyfeiriadau.  Nis  gellir  cael  yr  holl  widonedd  mewn  athraw- 
laeth  heb  gyf uno  pethau  a  ymddangosant  yn  wrthwynebol ;  ac  nis  gellir 
ychwaith  cael  yr  holl  rínwedd  mewn  cymeriad  heb  gyf uno  nodweddaa 
a  ymddangosant  yn  wrthwyneboL  Yr  oedd  Mr.  Morgan,  f el  pob  dyn 
gwir  f awr,  yn  dcUof al  àm  gysondeb  arwj^nebol  ei  ymddygiadau ;  ac  ni 
ddiangodd  rhag  cael  ei  gamddeall  rai  gweithiau  oblegid  hyny.  Yr  oedd 
jm  ddyn  gwir  haelionus,  ond  meiddiodd  sefyll  i  fyny  dros  gydnabydd- 
jaeth  deilwng  i  weinidogion  yr  efengyl  am  eu  llafur,  a  chafodd  ei  ystyr- 
led  gan  lawer  mewn  canlyniad  yn  ddyn  aríangar.  Am  y  dadleuai  da 
ddylid  rhoddi  Uai  nag  ugain  swUt  i  weinidog  am  Sabboth,  tybiwyd  ei 
fod  yn  ddyn  ariangar  1  A  daeth  rhai  o'i  frodyr,  yn  enwedig  y  diweddar 
Barchedig  Robert  Williams,  Aberdyfi,  dan  yr  un  cyhuddiad.  Ni 
ddylid  condemnio  yn  ormodol  eu  cyhuddwyr ;  oblegid  yr  oedd  punt  v 
Sabboth  yn  swm  mawr  o'i  gymharu  â'r  hyn  oedd  arferol  am  ôynydd* 
oedd  weai  iddynt  hwy  ddechreu  pregethu.  Yn  ei  araeth  yn  Nghym- 
deithasfa  Dolgellau,  yn  Mehefín  1870,  ar  "  Sefyllfa  yr  Achos  Methodist- 
aîdd  vn  y  Rhan  Orllewinol  o  Sir  Feiríonydd,"  dywedai  Mr.  Morgan  fel 
y  caiuyn : — "  ügain  mlynedd  yn  ol  nid  oedd  yma  na  *  chy^og  i  ddyn  na 
Ilôg  am  anifaiL'  Gellwch  chwi  wenu  wrth  fy  nghlywed  i  yn  dywedyd 
hyn,  ond  geiriau  gwirionedd  a  sobrwydd  ydynt.  Pum'  swllt  y  oabboth 
oedd  y  swm  mwyaf  a  gefais  i  gan  ein  heglwysi  cryfaf  cyn  i  fugeiliaeth 

Brchw^m,  a  Uai  na  hyny  yn  aml.  Bdm  yn  dyfod  i  Ddolgellau  am  rai 
ynyddoedd  am  bum'  swllt  y  SabbotL"  Cyn  ei  ddyddiau  ef  nid  oedd 
un  cais  teilwng  wedi  ei  wneyd  i  godi  y  "  gydnabyddiaeth  Sabbothol" 
yn  Ngorllewin  Meirionydd.  Yr  ydym  yn  tybio  fod  Sir  Gaemarfon  y 
pryd  hwnw  yn  rhagori  i  ryw  f esur  ar  Sir  Feirionydd.  Ond  ymhob  Sir 
yr  oedd  y  pregethwyr  goreu  yn  dibynu  braidd  yn  gwbl  ar  ryw  alwedig- 
aeth  fydol  sao.  eu  cynnaliaeth  eu  hunain  a'u  teuluoedd,  ac  yn  Mà 
gofalus  i  rybuddio  pre^ethwyr  ieuainc  i  ymo^el  rhag  meddwl  am  fod  yn 
"  faich  w  yr  eglwysi. '  Pregethai  rhai  o  honynt  yn  eu  cartrefì  lieb 
unrhy  w  gydnabyddiaeth  o  gwbl,  ac  yn  annibynol  ar  ei  rhadlondeb  yr 


T  PABOHEDiO  SPWABO  MOfiaiN,   DIFFBTM*  99 

oedd  gẁeinìdogaeth  y  brodjrr  hyii  yn  fynych  y  fwyaf  opneradwy  yn  y 
Ueoedd  hyny.  I  ran  Mr.  Morgati,  fel  arweinydd,  y  disgynodd  y  gor- 
chwyl  sDnymnnolf  ar  ryw  gyfrifon,  o  ddjrsgn  yr  eglwyei  i  gyfrana  yn 
deilwng  tuag  at  gynnaliaeth  y  weinidogaet£  Dywedodd  y  Parchedig 
Sicfaard  Hamphreys  eiríau  oiyfion  ar  y  mater  wrth  draethu  ar  **  Natur 
Eglwys"  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala  yn  1841.  A  galwodd  y  diwedda^ 
Barehedig  John  Hughes»  Pontrhobert,  sylw  at  yr  nn  mater  yn  yr  un  llei 
ae  o  dan  yr  on  amgylchiadau,  yn  1845.  Yr  ydjrm  yn  dyfynu  yr  hyn  a 
gÊBÌyn  e'i  aylwadau  fel  y  cof nodir  hwy  yn  y  Drysorfa : — 

Brodjr  ieatDgaf  yr  apostoMoii  yâym  ni ;  yr  oedd  y  weinidogaeth  yn  eiireddiaeth 
ìddynt  hwy  fel  y  rhai  cyntalanedig,  oiid  trwy  lafor  yr  ydym  ni  yn  dyfod  iddi ;  a 


dylul  cynnorthwyo  a  chydnabod  v  Ilafor  hwnw.  Nid  pregethn  yw  hoU  waith 
gweîmáogMn  yr  efeBgrl ;  h«ry  sydd  i  fngeiHo,  i  dHn  yr  afforiadan,  i  weinjdda 
newn  dMjD  a  diarddel  aelodan,  ftc.     Mae  Pen  yr  Eglwys  wem  rhoddi  yr  agonadBa 


iddynt  hwy,  ac  nid  i  neb  arall ;  ac  anmhotibl  yw  i  weinidogion  fyned  i  ymweled  â> 
eglwysi»  ac  arfer  y  gofal  angenrheidiol  am  danynt»  heb  en  rhyddh&u  yn  gwbl  at  ea 
gwaith. 

Bfw  wrth  yr  efengyl  sydd  elmea,— nid  oaegla  eyfoetìi,  a  myned  yn  foneddigion, 
OMÌ  eaal  modd  i  fy w,  heb  ea  beíofaio  gan  ofalon  bjdol  llae  pwyi  y  gwaith  yn 
ddäcon  iddynt  hwy. 

<^Uwch  ddeaH  nad  wyf  fi  yn  traetha  ar  y  pwnc  hwn  er  fy  mwyn  fy  han.  Pe 
boaaai  rhywbeth  yn  cymeryd  fle  ddeog  mlynead  ftr  bngain  yn  ol,  bnasai  byoy,  h 
■Da^  yn  rbyw  ftintais  i  mi ;  ond  er  mwyn  y  gwaith  a'r  aehoe  yoddo  ei  han,  ystyríwoh 


£u  y  mater  dan  Bylw  y  Gymdeithasfa  rai  gweithiau,  a  hysbyswyd  ni 
ddarfod  i  G^rfeisteddfod  gael  ei  benodi  ganddi  un  adeg  iV  ystyried. 
Yb  hwnẃ  neu  mewn  Cymdeithasfa  tuaV  un  adeg  y  dywedai  y  diweddar 
Bardiedig  John  Jones,  Tremadog : — **  Ni  wn  i  yn  y  byd  beth  yáyw*f 
mater.  Mae  yr  eglwysi  yn  rhoddi  i  mi  arian  na  wn  beth  iV  wneyd  â 
hwy ;  deuddeÿ  swilt  am  Sahboth  oeddwn  i  yn  gael  yn  bur  ddiweddar  I '' 
Swlit  a  deunaw  eeiniog  oedd  y  gydnabyddiaeth  a  dalwyd  yn  Nghymni 
am  y  pregethau  grymusaf  a  bregethwyd  ynddi  eríoed ;  ac  wrth  gofîo 
hyny  dyl^n  fod  yn  gymedrol  yn  ein  eondemniad  ar  y  brodyr  da  oeddr 
ynt  yn  dygwydd  bjrw  yn  y  cyfwng  rhwng  yr  oruchwybaeth  hono  a'r 
oruehwylîaeth  breaennol.  Mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt  wedi  myned  i'r 
neloedd  bellach,  ar  ol  gwasanaethu  eu  cenedlaeth  yn  ffyddlawn  yn  ol  eu 
goleuni,  a'u  holynwyr  wedi  eu  llanw  âg  ysbryd  gwahanol.  Diau  fod 
genym  le  i  wella  eto,  ond  y  mae  y  cynnydd  yn  ystod  y  deugain,  a  hyd 
yn  nod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf,  wedi  bod  yn  rhyfeddol.  Ac  nid 
oes  neb  y  mae  y  Methodistiaid  yn  fwy  dyleduB  iddo  am  y  cynnydd 
hwnw  na'r  diweddar  Barchedig  Edward  Morgan  o'r  Dyffryn.  Dyodd- 
efodd  lawer  wrth  çyfiawni  y  gwaith,  ond  dygodd  fam  i  fuddugoliaeth. 
Dyn  o'r  fath  fwyafhaelioous  ydoedd  ei  hunan.  Felly  yr  adnabyddid  ef 
ymhob  (^lch.  Siríolid  calon  pob  hosüer  yn  y  trefî  yr  arferai  fjmed 
iddynt  pan  y  gwelid  ef  yn  agosâu;  a  bu  agos  i  un  o  honynt  roddi 
eurfa  dda  un  tro  i  un  a  feiddiodd  ddy wedyd  yn  ei  gly w  fod  Mr.  Morgan 
yn  armngar.  Credai  mewn  haelioni,  a  gwnaeth  ei  oreu  trwy  athraw- 
íaeth  ac  eaiampl  i  gynnyrchu  y  gras  hwn  yn  yr  eglwysi.  Cofíwn  yn  dda 
am  eî  sel  dros  y  casgliad  at  y  Genadaeth.  Ar  fuieg  derbynîad  y  casgl- 
iad  hwnw  yn  Nghyfarfod  Misol  Dolgellau,  byddai  yn  wastad  ar  ei  dra^ 
yn  gwBeo^tir  sylwadau  ar  y  swm  a  ddygid  o  bob  lle.     Canmolai  y  rhaí 

o  2 


40  T  PAJtOHlDia  BDWABD  MORGAW,   DTFFRTK. 

a  haeddent  hyny,  a  rhoddaî  symbyliad  caredig  î  eraill  oeddynt  mewn 
angen  am  yr  omchwyliaeth  hono.  Iddo  ef,  yn  ddian,  i  fesur  mawr,  y 
mae  y  teinüad  cynhes  at  y  G^nadaeth  Dramor  yn  Ngorllewin  Meirion- 
ydd  nyd  heddyw  yn  ddyledus. 

A  mawr  mewn  gwirionedd  fu  llwyddiant  ei  ymdrechion  yn  mhlaîd 
haelioni  at  achos  crefydd.  Yn  ei  ddyddiau  ef,  ac  i  raddau  helaeth 
trwy  ei  lafur  ef,  yr  adeiladwyd  capelau  newyddion  ymhob  cymydogaeth 
bron  trwy  gylch  y  Cyfarfod  Misol.  Yr  ydym  yn  cofio  am  dano  mewn 
lle  unwaith  yn  gofyn  i'r  blaenoriaid  wrth  ymddyddan  â  hwynt  ac  ymholi 
am  hanes  yr  achos  yn  y  lle,  "  Oes  amoch  chwi  ddim  awydd  tynu  yr 
hen  gapel  yma  i  lawr  1  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda  y  tro  cyntaf  y  daeth- 
um  iddo  bedair  blynedd  ar  hugain  yn  ol  Yr  oeddwn  yn  ei  weled  yn 
fawr  iawn.  Mi  welais  amryw  o  raî  mwy  wedi  hyny ;  ond  nid  wyf  yn 
gwrbod  am  lawer  o  rai  heblaw  hwn  sydd  yr  un  f ath  yn  union  ag  oeddynt 
bedair  blynedd  ar  hugain  yn  ol."  Bu  yr  awgrym  yn  ddigon«  Cyn  pen 
Uawer  o  amser  tynwyd  ef  i  lawr  bob  careg  o  hono,  a  gwnaed  yn  ei  le 
gapel  rhagorol,  yr  hyn  a  f u  yn  fendith  ddurfawr  i'r  eglwys  aV  gynnull- 
eidfa.  Trwy  ei  ofal  a'i  graffder  ef  byddai  ymweliad  y  Cyfarfod  Misol 
á  chymydogaeth  yn  fynych  yn  gychwyn  newydd  i'r  achos  yna 
Yn  hyn  yn  ddiau  yr  oedd  yn  wahanol  i  ac  yn  rhagorí  ar  lawer  o  ẃyr  da 
eraill,  yn  eî  graffder  i  ganfod  anghenion  neülduol  pob  cymydogaeth,  ac 
i  roddi  sylw  i  fanylion  nad  ystyrír  gan  rai  eu  bod  yn  deilwng  o  sylw 
neb  ond  dynion  bychain.  Dangosodd  ef  fawredd  yn  y  feistrolaeth 
hollol  oedd  ganddo  ar  yr  holl  fanylion  bychain  mewn  cysylltiad  á 
gwaith  y  Cyfarfod  MisoL 

Ond  y  mae  yn  Uawn  bryd  i  ni  ddyfod  at  y  ddau  symudiad  y  cys^- 
ôdd  i  fesur  mawr  ei  fywyd  iddynt  Fel  yr  awgrymasopi  ar  y  dechreu 
ni  wnawn  ond  ychydig  grybwyllion  gyda  golwg  ar  yr  hyn  ydoedd  ar 
lawer  cyfríf  yn  brif  waith  ei  oes,  sef  casglu  y  Gronfa  at  Athrofa  y  Bala 
Ceir  yn  yr  erthygl  ragorol  yn  y  OwyddoífUadur  (Cyf.  vii.  657 — 659) 
Çyfeiríad  at  y  príf  ffeithiau  mewn  cysyUtîad  á  helynt  y  Gronfa ;  ac  ofer 
fyddai  adrodd  eiiwaith  yn  y  Ue  hwn  yr  un  pethau.  Ac  nid  oes  eenym 
y  wybodaeth  angenrheidiol  i  gofnodi  manyUon  y  gwaith  rhyfeddol  a 
ddechreuwyd  gan  Mr.  Morgan  yn  1857,  ac  a  ddygwrd  ymlaen  ganddo 
yn  anrhydèddus  i'w  orpheniad.  Mae  hanes  yr  Atli^ofa  heb  ei  ysgrífenu 
eto.  Nid  oes  yn  awr  ond  tair  blynedd  hyd  adeg  ei  Jubìli ;  a  gcMÌdefer 
i  ni  awgrymu  mai  tra  dymunol  fyddai  casglu  ynghyd  erbyn  y  piyd 
hwnw  hanes  yr  Athrofa  o*i  chychwyniad  hyd  yr  aaeg  bresennot  a*i 

fyhoeddi  mewn  cyfrol  ddestlus  a  chyfleus.  Ni  ddarUenasom  ddim  yn 
diweddar  oedd  yn  fwy  dyddorol  i  ni  na'r  adroddiad  a  gyhoeddwyd  yn 
1856  o'i  hanos  o1  dechreu  hyd  yr  adeg  hono.  Yn  gynnil  iawn  y  codir  y 
Uen  yno  oddiar  y  ewrthwynebiad  oedd  ymysg  y  Methodistiaid  ir 
Athrofa.  '*  Gwelwyd  mewn  rhai  manau  ychydig,  a  dim  ond  ychydig, 
o  ragfara  a  gelyniaeth  benderfynoL"  '*£r  na  chafwyd  Uawer  o 
wrthwynebiad  i  ddwyn  ymlaen  ryw  fath  o  ysgol,  yr  ydym  wedi  cyfar- 
fod  â  rhwystrau  anorfod  i'w  gwneyd  yn  deilwng  o'r  enw  Athrofa.'' 
"  Y  gwiríonedd  yn  y  mater  hwn  ydyw,  fod  rhifedi  mawr  o'r  Method- 
istiaid,  hyd  yn  nòd  eu  pregethwyr  a'u  diaconiaid,  heb  amgyffred  eto  pa 
beth  y  w  addysg,  ac  heb  deimlo  yr  angenrheidrwydd  am  dano.  Ac  y 
mae  anwybodaeth  y  rhai  hyn,  nid  yn  unig  yc  dirymu  pob  ymdrech. 


t  PABOHBDIO  SDWABD  IfORGAH,   DTFFBTH.  ál 

moT  bell  ag  7  mae  ea  cylch  hwj  yp  cyrhaedd,  ond  hefyd  yn  effeithio  ar 
7  Ueill,  trwy  lesteirìo  ea  hymgais  i  helaetha  defnyddioldeb  yr  Athrofa." 
Awgrymìadaa  tyner  y w  y  rhai  hyn,  ag  ystyrìed  yr  amgylchiadau,  am  yr 
BDhawsderaa  y  eorfa  i'r  sefydliad  yn  ei  gychwyniad  fyned  ymlaen  yn 
ea  herbyn.  Ond  nid  oes  a  fynom  â'r  Athrofa  yn  bresennol  hyd  yr  adeg 
7  dygw^d  Mr.  Morgan  i  fath  o  gysylltiad  swyddogol  â  hi  yn  Nghym- 
deithanfa  Caei^bi  yn  Rhagfyr  1865.  Yr  oedd  yr  Adroddiad  y 
gwnmed  7  dyfyniadaa  achod  o  hono  wedi  ei  addaw  er  ys  amser,  a 
riìanma  o  hono  wedi  ea  darllen  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala  Mehefin  1855; 
ond  yn  Nghymdeitiiasfa  Caergybi  yn  Rhagfyr  y  flwyddyn  hono,  cawn 
fod  7  penderfTnìad  canlynol  wedi  ei  basio: — '*Fod  Meistrì  D.  Dayies 
m  D.  Ëoberte,  Liyerpool,  i  arofygu  cyfrifon  arianol  yr  Athrofa,  gyda 
golwg  ar  ea  darpara  i V  cyhoeddi  gyda  yr  Adroddiad ;  a  bod  y  Parch- 
edig  Ëdward  Morgan,  Dyffryn,  i  ofalu  am  y  cyf ryw  Adroddiad,  ei  argraffu 
a'ì  anfon  i'r  Siroedd,  &c."  Yn  yr  Adroddiad  hwn,  a  ddygwyd  allan  y 
flwyddyn  ganlynol,  dadleuir  yn  gryf  o  blaid  Cronfa  at  gynnal  yr 
Athroât;  a  gwneir  cyfeiriad  at  ymdrech  aflwyddiannus  a  wnaethid 
eisoee  at  gyrhaedd  yr  amcan.  Mae  y  dyfyniad  canlynol  erbyn  hyn  yn 
ddyddorol: — 

OwTdddom  nad  yw  bwn  jn  bwnc  derbypiol  gan  y  cyffredin  o'n  brodyr  yn 
Hcogfodd  Cymm ;  ond  pe  d«ulent  mor  bwysig  y  mae  jm  ymddangos  i  ni,  mae  yn 
dman  na  thramgwrddent  wrthym  am  ei  grybwyll  nnwaith  eto.  Nid  oes  nn 
•efydliad  wedi  llwyddo  yn  hir  ond  ar  yr  egwydaor  hou  ;  a  byddai  yn  anhawdd  eowi 
im  dyn  aydd  wedì  cyrhaedd  enwogrwrdd  mewn  dys^eldiaeth  heb  fod  yn  ddyledos 
am  hyay,  mewn  rhyw  ffordd  nen  gilydd,  i  drysorfa  o'r  fath  yma.  Ac  heblaw  hyny, 
maa  y  siroedd  yn  mcr  o  flino  mewn  amser  yn  oyfrann  yn  flynyddol  at  achos  nad  yw 
yn  Apelio  at  deimlad  y  Uîaws  ;  a'r  syndod  yw  na  fnaseot  wedi  blino  yn  barod.  Ond 
pe  na  byddai  perygl  i  hyny  fod,  mwy  anrhTdeddas  o  lawer  fyddai  i  r  rhai  sydd  yn 
meddn  aylanwad  a  modd,  beDderfynn  yn  nnfrydol  na  thrafferthant  y  siroedd  mwyach 
yn  yr  aehos  hwn,  ond  y  cyfranant  ao  y  casfflant  ddigon  ar  nnwaith  i  osod  cynoaliaeth 
yr  Atbrofa  ar  sylfaen  sefydlog.  Tybir  gan  lawer  mai  dystawrwydd  a  mnsgrellni  y  rhai 
sfdd  yii  dwyn  perthrnas  yn  fwyaf  nniongyrchol  ft'r  Áthrofa  yw  yr  achos  na  fnasai  hyn 
wedi  ei  gyflawni.  Ood  nid  felly  y  mae ;  oblegid  bnont  am  flynydduedd  yn  dwyn  y 
mater  hwn  ger  bron  y  Oymdeithasfa.  Ównaetbant  bob  ymdrech  a  allent  i  gael  gan 
y  Gymdeithasfa  weithredn ;  ac  o'r  diwedd,  gan  nad  oedd  y  gobaith  lleiafyn  ym- 
dda^gos  i'r  Cyftmdeb  ysgogi  jn  y  ffordd  hono,  dechreaasant  weithredn  en  hanain. 
Cawsnot  addewidion  am  |^noedd  o  bnnnan  yn  liyerpool  a  manaa  eraiU,  ar  yr 
ammod  y  byddai  i'r  hoU  siroedd  gydweithreda ;  ac  yna  aethant  i  bob  sir,  a  rhoddasant 
jr  achos  ger  bron  pob  CyfarfodMisol ;  ond  er  y  cwbl,  ni  Iwyddwyd,  oddieithr  yn 
Sìr  Feirionydd  yn  nnig. 

Yn  ei  Adroddiad  fel  Arholwr  am  y  flwyddyn  hono  (1866),  gwnaed  y 
aylwadan  canlynol  gan  y  Parchedig  Owen  Thomas,  Llundain: — 

T  mae  yn  resyn  na  byddai  sefydliad  sydd  mor  gyfaddas  yn  ei  natni  i  wasanaetha 
adios  crefydd  yn  ein  gwlad,  sc  y  mae  hoU  arwyddion  yr  amseroedd  preeennol  mor 
amlwg  yn  dangos  yr  angheurheidrwydd  am  dano,  yti  derb^n  cefnogaeth  fwy 
eyffredinol.  .  .  .  Fe  ellid  meddwl  wrth  wedd  isel  cynnaliaeth  em  Hathrofa  ni,  ein 
biod  eto  yn  beU  iawn  oddiwrth  deimlo  fel  y  dylem  y  pwys  0  gael  addysg  effeithiol  i'n 
gweinidogion.  ...  7  mae  eisien  ffarfio  trysorfa  gref  er  diogela  ei  pharhftd,  heb  ei 
gadael  jn  flynyddol  i  feichio  yn  gardodaidd  ar  y  Siroedd. 

Çynnaliwyd  Cymdeithasfa  yr  Haf  y  flwyddyn  hono— y  tro  cyntaf 
îddi  gael  ei  symud  o'r  Bala — yn  Llanfaircaereinion,  Mebefin  lOfed  a'r 


42  T  TLWomEma  bdwaad  moboaii,  dtffbyw. 

lleg.  Yb  7  Balâ,  ar  jr  176g  o'r  nn  mia,  nuie  yn  7Vkddttngoi^  y  ejmnBl- 
îwjd  Cjfeìsteddlod  yr  Athrof a,  yn  yr  hwn  y  gwnBeth  Dr.  ÉdwudB  j 
dadgammd  y  cyfeirír  ato  yn  y  Owyddionadwr,  "ýod  yt^  fhúid  ead  Ortmfa 
ì  ddwyn  yr  Athrola  ymlaen  yn  U^ryddiannna,"  yr  hwn  yr  yehwaiiegk 
i'r  diweddar  Mr.  Jacob  Jones,  Bala,  ei  gymeryd  i  fyny  yn  wreeog»  gan 
awgrymu  "  y  byddai  y  Parchedig  Edward  Morgan,  Dyffryn,  yn  debye 
o  lüia  fforfio  Cronfa,  os  gallai  neb/'  Y  drafodaeth  hon  a  arweÌBÌodd 
i'r  iMmderfyniad  dyddoroT  a  ganlyn  yn  Nghjmdeithasfa  BaDgcNr  yn 
Medì : — "  Fod  y  G^rmdeithaefa  yn  rhoddi  drws  agored  i  frawd  a 
anfonir  gan  y  Cyfeisteddfod — y  Parchedig  Edward  Morgan,  Dyfifryn, 
oe  gallai  efe  fyned,  neu  ynte  rywun  araU — i  osod  achoe  yr  Athrofa» 
gyda  golwg  ar  ffurfio  Cronfa  sefydlog  ar  g^rfer  ei  dygiad  ymlaen  mewn 
modd  gr^rmus  ac  effeithiol,  o  flaen  aelodau  a  chynnulleidfaoedd  7 
Cyfundeb  trwy  y  Siroedd."  Mae  yn  amlwg  nad  oedd  unrhyw  bery^ 
y  pryd  hwnw  i'r  Gymdeithasfa  symud  yn  rhy  gyfiym  mewn  unrhyw 
gyfeiríad.  Yn  Nghymdeithasfa'yr  Wyddgrug,  y  Rhagfyr  canlynol,  7 
c^merwyd  y  cam  penderfynol  gyda'r  achos,  pryd  y  penodwyd  Mr. 
Morgan  yn  "Oruchwyliwr  tuag  at  ddwyn  yinlaen  y  Gronfa,  ac  i'w 
gydnabod  fel  y  cyfryw.''  Ac  yn  1857  dechreuodd  yntau  o  ddiMf  ar  7 
gorchwyl. 

Nid  hawdd  fydd  i  neb  anghyfarwydd  â'r  amgylchiadau  sylweddoli 
mawredd  y  gwaith  yr  ymgymerodd  âg  ef.  Nid  oedd  y  fath  waitìì 
eríoed  wedi  ei  gynnyg  o'r  blaen,  ac  nid  oedd  ond  ychydig  yn  creda 
fod  ei  gwblhâd  yn  bosibL  Gwanaidd  oedd  iechyd  Mr.  Morgan  ar  7 
goreu ;  ac  yr  oedd  y  llafur  teithiol,  dan  yr  oruchwyliaeth  oedd  mewn 
grjrm  y  pryd  hwnw,  yn  ddirfawr.  Nid  oedd  wedi  dechreu  preârethu  er 
ys  mwy  nag  un  mlynedd  ar  bymtheg ;  ond  yr  oedd  eisoes  weai  ennül 
ei  le  fel  un  o'r  prif  bregethwyr,  er  nad  oedd  eto  wedi  cyrhaedd  y  safle 
yn  y  Cyfundeb  a  gyrhaeddodd  ar  ol  hyny.  Ond  yr  oedd  ynddo  y  cyd- 
^farfyddiad  hapusaf  o'r  cymhwysderau  angenrheidiol  at  gas^lu  7 
Gronfa;  ac  nid  y  lleiaf  yn  eu  mysg  oedd  ei  arabedd  a'i  ffraemineb 
digyffelyb,  trwy  ba  rai  y  rhoddai  yn  fuan  unrhyw  gynnuUeidfa  mewn 
tymher  dda,  a  phenderfyniad  di-droi-yn-oL  Yr  oedd  yn  Uawn  o  ysbryd 
y  gwaith,  yn  credu  yn  ddwfn  yn  yr  angen  am  addysg  athrofäol  i  breg- 
ethwyr,  ac  yn  gwbl  argyhoeddedig  nad  oedd  modd  ei  sicrhftu  heb 
gael  Cron^  Nid  oedd  ganddo  yr  ammheuaeth  Ueiaf  wrth  dreulio 
ac  ymdreulio  nad  oedd  yn  cynnorthwyo  tuag  at  ddarpor  yr 
hyn  oedd  hanfodol  i  Iwyddiant  teymas  y  Gwaredwr  mewn  amser 
dyfodoL  Ac  ni  roddir  byth  gyfríf  Uawn  a  theilwng  am  eì  gymheUion 
ef  i  ymgymeryd  â'r  gwaith  heb  roddi  ymlaenaf  yn  eu  plith  ei  garíad 
crjrf  at  y  Gwaredwr,  a'i  zel  danUyd  dros  Iwyddiant  ei  deyrnas. 

Ofer  fyddai  ceisio  yn  y  fan  hon  roddi  ond  desgrífiad  gwanaidd  o 
fawredd  ac  amrywiaeöi  ei  lafur  gyda'r  "casglu."  Teithiai  yn  ddî- 
ddiwedd,  ac  am  rai  blynyddoedd  bu  ei  gartref  yn  un  o'r  Ueoedd  mwyaf 
dyeithr  iddo.  *<  Mam,"  meddai  un  o'r  plant,  ar  ei  ddychweUad  un  tro, 
"  A  fydd  nhad  çartref  yn  hir  yrwan  1 "  Ac  ynìhob  Ue  yr  ymwelai 
ftg  ef,  pregethai  yn  y  modd  mwyaf  egnìoL  Yr  oedd  Uawer  nad 
oeddynt  yn  hoffi  y  "casgUad;"  ond  swynid  pawb  gan  ei  bregethu. 
Wedi  pregethu  Ä'i  hoU  nerth,  a  rhoddi  anerchiad  gwresog  wedi  hyny  ar 
ran  y  casgUad,  disgynai  i  fysg  y  gynnuUeidfa  i  ofyn  am  addewìdì(m, 


t  TAmmEmB  ibwab»  «oaoa»,  BYmnm.  4È 

fpn  gyfailod  jn  yr  yniddyddaiiioB  bob  matli  o  jmàâymA — sarag  a 
mrìet^  ooeg,  eync^iì,  a  eharedîg.  Oofas  genym  eì  glywed  unwaith  yn 
gofyn  am  addewíd  i  frawd  a  ddywedai  nad  oedd  ef  wedi  cael  ei  Iwyr 
sẃioeddî  gyda  golwg  ar  werth  yr  Athrofa,  a'i  fod  mewn  anoen  am 
yeBwwaeg  o  oleoni  Yr  oedd  Mr.  ìlorgan  ar  y  pryd  mewn  fleegedd 
mawr,  ac  yn  Ilawer  cymhwysach  i*w  w^y  nag  i*r  pnlpnd ;  a'r  cwW  a 
ddywedodd  wrtho  ydoedd  fod  digon  o  olenni  i'w  gael,  os  oedd  ef  jibl 
peMÌìo  troi  ei  gefn  ato.  Dygwyddodd  llawer  o  bethan  digrìfol  yn  ystod 
ei  ymweHadan,  yr  adroddiad  o  ba  rai  ganddo  ef  a  barent  lawer  o 
ddifyrwcfa  i'r  cynnuUeidfäoedd.  Hir  gofir  y  modd  yr  adroddai  am  nn 
hen  wndg  y  gofynodd  iddi  am  addewid  at  yr  Athrofa.  "Yn  wir," 
meddai,  "nid  oee  gen'  i  ddim  i'w  roi  i  chwi :  cardota  yr  ydw  i  fy  hun ; 
ond  'dydw  i  ddim  agos  mor  ddigywilydd  a  chwi."  Atebodd  yntau  ei 
fod  ef  yn  cardota  dros  Un  gwell  na  hi ;  a'r  diwedd  f u  i'r  hen  wraig 
WDeathnr  addewid.  Mae  yn  bnr  sicr  na  chlywyd  erioed  fwy  o  "ddawn 
yn  ngfaynnnlliadan  y  Methodistiaid  nag  a  glywyd  yn  ei  anerchiadan 
flf  ar  ran  yr  Athrofa.  Cofir  am  danynt  yn  y  Gymdeithasfäoedd  mewn 
gwahanol  fanau ;  ae  nid  anhawdd  yn  Liyerpool  ydyw  cael  unrhyw 
amm  adroddiadau  hwyliog  am  ei  areithiau  yn  y  "  Seiat  Fawr  "  ar  Lun 
y  Solgwyn.  Cofir  yn  BeUPast  hyd  heddyw  am  ei  anerchiad  doniol  yn 
Ngfaymanfa  yr  HeDaduriaetíiwyr  yno  yn  1863.  Adroddai  brawd 
wrtìiym  fod  un  o  flaenoriaid  yr  Henaduriaethwyr  yn  coff&u  am  Mr. 
Morgan  wrtho  yn  ystod  y  PcmrPreshyterian  Councü  a  gynnaliwyd 
yno  yr  haf  diweddaf.  "A  ydych  chwi  yn  cofio  rhywbeth  o'i 
ioerdiiad  t "  meddai  ein  brawd.  "  O  ydym,"  atebai  y  gẃr,  "  yr  ydym 
oD  yn  cofio  *  Robert' "  Ac  y  mae  Uawer  mewn  gwahanol  leoedd  yn 
N^ymm  yn  cofio  yn  dda  am  y  "  Bobert "  hwnw.  Mewn  rhai  capelaa 
hyddai  y  blaenoríaid  yn  cadw  ymheU  oddiwrtho,  ac  yn  eistedd  yma  a 
tfaraw  ymhUtfa  y  gynnuUeidfa,  yn  Ue  bod  yn  y  sédd  fawr  fel  arferol ;  a 
fayn  oU  obl^d  arswyd  y  Casglydd.  Mewn  un  Ue  ^rr  oedd  y  sêdd  fawr 
yn  gwbl  wag,  er  fod  y  gynnuUeidfa  yn  lUosog ;  a  tfaeimlodd  yntau  mor 
ddolnnM  o  faerwydd  yr  ymddygiad  angfaaredig,  fel  yr  aetfa  aUan  ar 
ddìwedd  y  bregetfa  faeb  roddi  acfaos  yr  Atfarofa  ger  bron.  Aetfa  rfayw- 
un  ato  i'r  tŷ  capel  i  ymliw  ág  ef ,  ac  i  erfyn  amo  ddycfawelyd  eU- 
waith.  "  Na,"  meddaî,  *•  ni  ddof  yn  oL  Fe  adawodd  jv  Arglwydd 
lesu  Nasaretfa :  dyma  Najsaretfa  Cymru,  ac  yr  wyf  nnnau  yn  ei 
sadaeL"  Brawd  arall  a  ymwelodd  wedi  fajmy  á'r  Ue  fawnw,  ac  a 
îwyddodd  i  wneyd  cas^Uad  da  yno. 

Nid  yn  y  gynnuUeidfa  yn  unig  y  gwnai  ei  waitfa.  Byddai  yn  ym- 
weled  vn  bersonol  â  brodyr  fyddai  yn  debyg  o  gydymdeimlo  â'r  amcan 
cyn  y  bregeth,  ac  yn  cael  rhy  w  fath  o  addewid  ragbarotöawl  er  mwyn 
fawyinso  y  gwaith  yn  y  cyhoedd.  Galwodd  mewn  caoDoedd  os  nad 
müoedd  o  dai,  gan  aif er  ei  hoU  ddawn  er  sierfaftu  cyfraniâdau  teUwng. 
A  gadawodd  mewn  Uawer  teulu  adgof  serchog  am  ei  ymweUadau. 
Gwyddom  am  nn  teulu  yn  neiUduol  y  mae  ei  enw  byth  yn  barcfaus  ac 
anwyl  ynddo  o  herwydd  y  cyd^rmdeìmlad  tyner  a  ddangosodd  tuag  ato 
mewD  profedígaeth  yn  ystod  ei  ymweUad.  "Yr  wyf  yn  galw  yma," 
meddai,  "  nid  i  gasglu  heddy w,  ond  yn  unig  rhi^  i  chwi  eymeryd  yn 
aDgbaredig  amsi  am  fyned  heibio  i  chwi"  Casglu  yr  ydoedd  y  tro 
kwn  at  yr  adailad;  ac  yr  oedd  adgofion  y  teiila  yn  hapna  aaa  ei  ym- 


44  T  PABOHBDia  BDWABD  MOBGAH,   DYFFBTB. 

weliad  blaenoroL  "  Yr  wyf  wedî  clywed,"  meddai,  "  fod  eich  mab  yn 
wael  iawn."  Dygwyddai  f od  yn  y  mab  hwnw  gryn  lawer  o  ysbiyd 
cenadol,  a  ba  y  darlun  oV  Athrofa  a  adawodd  Mr.  Morgan  yn  barchoB 
iawn  ganddo  yr  ychydig  ddyddiau  y  caniatäwyd  iddo  fyw  ar  ol  hyny. 
Wedi  derbyn  ar  ei  daith  hysbysrwydd  am  ei  farwolaeth  anfonodd  'bíi, 
Morgan  lythyr  tra  charedig  o  gydymdeimlad  â'r  teulu  yn  eu  profedigr 
aeth.  Yn  nghanol  brwdaniaeth  ei  zel  dros  y  casgliad,  yr  oedd 
ynddo  y  lledneisrwydd  mwyaf  prydferth  mewn  amgylchiadau  oedd* 
ynt  yn  galw  am  amlygiadau  o  honp.  Ond  yr  oedd  ganddo  hefyd 
fflangell,  yr  hon  ni  phetruaai  ei  defnyddio  yn  weddol  fynych  at 
rai  yn  haeddu  yr  oruchwyliaeth.  Cofir  yn  hir  am  ei  sylwadau 
miniog  yn  yr  Adroddiadau  a  gyhoeddid  gydaV  Drysorfa.  Dyma 
un  engraififìb : — "  Clywais  o  un  man,  Ue  yr  addawyd  i  mi  mewn  pwyll 
ac  ystyríaeth,  eu  bod  oü  wedi  newid  eu  meddwl.  Djrmunwn 
iddynt  yn  y  fan  hono  oU  ddysgu  y  15fed  Salm,  a  sylwi  yn  neilldmol 
oll  ar  ddiwedd  y  4edd  adnod,  a  holi  eu  hunain  oll  darluniad  o  bwy 
ydyw  hono.  Clywais  o  le  arall,  eu  bod  yn  teimlo  mwy  yno  at 
sefydliadau  dipyn  mwy  daearol  nag  Athrofa  y  Bala.  Nid  vdyw  yn  beth 
newydd  yn  y  byd,  fod  mwy  o  gydymdeimlad  â  phethau  daearol  nag  á 
phethau  sydd  a  fynont  â  byd  ysbrydol ;  ond  y  mae  yn  Uawen  genyf 
feddwl,  fod  digon  o  gydymdeimlad  â'r  rhai  olaf  ymysg  Methodistiaid 
Gogledd  Cymru,  fel  y  cyflawnant  yr  hyn  a  addawsant,  beth  bynag  a 
wna  ychydig  leoedd  neu  ychydig  bersonau."  Anmhosibl  fuasai  gwneyd 
y  gwaith  heb  y  gwroldeb,  y  penderfyniad,  a'r  dawn  neiliduol  oedd 
wedi  cydgyfarfod  ynddo  ef.  Cafodd  y  fraint  hefyd  o  ddyoddef  cryn 
lawer  er  mwyn  enw  Crist ;  ond  trugaredd  â  phawb  beUach  ydyw 
gadael  i  len  anghof  dewhau  a  llwyr  guddio  am  byth  yr  ymosodiadau 
a  wnaed  amo.  Meiddîwn  ddywedyd  na  wnaed  eríoed  waith  mor  f awr 
am  can  Ueied  o  gydnabyddiaeth.  Clywsom  Mr.  Morgan  ei  hun  yn 
dywedyd  mewn  Cyfarfod  Misol,  iddo  ddechre  ar  y  gwaith  heb  i  unrhyw 
gyflog  gael  ei  benodi  iddo,  a  phan  y  gwnaed  hyny  mai  y  swm  ydoedd 
JB150  yn  y  flwyddyn.  Ac  os  talwyd  y  swm  hwn  iddo  am  y  pum 
mlynedd,  nid  oedd  y  cwbl  ond  JÊ750  am  gasghi  cronfa  o  £26,000! 

Rhaid  i  ni  fyned  heibio  Vw  iafur  gyda  chasglu  at  yr  adeilad.  Dy- 
fynwn  yn  unig  frawddeg  o  lythyr  wedi  ei  arwyddo  gan  Meistrí  Richard 
Dayies,  A.S. ;  Dayid  Hoberts,  U.H. ;  a  Robert  Rowlands,  ar  ran 
Cyfeisteddfod  yr  Athrofa,  dyddiedig  Medi  25,  1877  :— "  Yn  1863,  yn 
Nghymdeithasfa  Llangefni,  llwyddwyd  trwy  daeríneb  mawr  i  gael 
gan  y  diweddar  Mr.  Morgan,  yn  ychwanegol  at  ei  lafur  blaenorol  gyda'r 
Gronfa  G^rffredinol,  i  ymg^rmeryd  â  chasglu  at  draul  yr  adeilad,  a 
chasglodd  tua  £7000.  Ond  Iluddiwyd  iddo  gan  farwolaeth  barhâu." 
O'r  Gronfa  Gyffredinol  casglwyd  rhwng  £24,000  a  £25,000 ;  ac  wedi 
yr  ychwanegir  at  y  swm  hwn  y  £7000  uchod,  gwelir  i'r  gŵr  y  dymunwn 
yn  yr  erthygl  hon  anrhydeddu  ei  goffadwríaeth,  gasglu  rhwng  £31,000 
a  £32,000.  Gwir  iddo  dderbyn  cynnorthwy  effeithiol  gan  ugeiniau 
lawer  o  frodyr  ffyddlawn  yn  y  gwahanol  Siroedd  a  lleoedd,  ac  ni  bydd- 
ai  un  amser  yn  esgeuluso  cydnabod  y  buasai  ei  waith  yn  anmhosibl 
hebddo.     Yn  un  o4  Adroddiadau  dywed  fel  y  canlyn : — 

Tflgrífena  oaaglydd  arall  ataf.  <*  fod  yn  rhaid  cael  yr  areithiwr  hyawdl,  mednu,  a 
selog  ì  gael  yr  addŵwidioii,  ond  fod  yn  rhaid  oael  caaglydd  da  i  gaêl  yr  aiian  i  law ; 


T  PABOHSDIO  BDWABD  MOBOÁN,   DTFFBTM.  45 

bod  ftdeTyiì  mewn  llaw  yn  werth  dau  mewn  Uwyn."  Gwìr  iawn ;  ond  nid  oet 
l>erTgI  jr  ä  yr  areithiwr  i  ymryson  dim  â'r  casglyddion  am  y  clod.  Dalier  tt  adar  ; 
wedi  gwnenthnr  hyny,  c<'ir  bamdden  i  benderfyna  pa  faint  o'r  olod  fydd  yn 
deüwng  i'r  neb  a'n  dygodd  i'r  Uwyn,  a  pha  faint  i'r  neb  a'a  dygodd  i'r  llaw.  Ao 
00  ca  yigrífenydd  y  Uinellan  byn  fod  yn  nn  o'r  rhat  fvdd  yn  penderfTnn  y  pwnc,  gaU 
y  CMglyddion  fod  yn  dra  hyderaa  mai  oid  ychydig  a  iydd  ea  oyfran  hwynt. 

Ond  amlwg  iawn  ydyw  mai  efe  a  roddodd  íod  i'r  hoU  beiríanwaiih, 
Bc  mai  eíe  hefyd  a  barhaodd  yn  ysgogydd  iddo  i'r  dìwedd.  Tybed 
na  ddylìd  rhoddl  darlun  o  hono  mewn  cadwraeth  barchus  yn  yr  Athrof a  1 

Yr  ydym  yn  awr  yn  myned  ymlaen  at  y  Bymudiad  araU  y  bu  iddo 
gyeyUtiad  arbenig  âg  ef,  amcan  pa  un  oedd  sicrháu  gofal  gweinidog- 
aethol  am  yr  eglwysl  Owelir  ar  unwaith  fod  y  ddau  yn  dal  perthynaa 
agos  á'a  gUydd.  Wedi  rhoddi  addysg  brìodol  i'r  pregethwyr,  gwelai  yn 
BDgenrheidlol  rhoddi  gwaith  iddynt,  ac  estyn  iddynt  gynnaUaeth 
briodol  at  ei  gyflawni.  Ond  níd  gofid  am  y  pregethwyr  al  hysgogai 
^da'r  naiU  symudiad  na'r  UaU,  eithr  yn  hytrach  gofal  am  yr  eglwysL 
Er  yn  ieuanc  yr  oedd  yn  aUuog  i  ddarUen  •*  arwyddion  yr  amaeroedd," 
a  gwelai  fod  yn  rhaid  sicrhâu  addysg  i'r  pregethwyr  cyn  y  gellid 
gobeithio  am  weinidogaeth  addas  i  gyfarfoa  anghenion  ^rr  oes.  Ni 
welwyd  eríoed  neb  oedd  yn  fwy  parchus  o'r  hen  breeethwyr,  na  neb 
yn  crodu  yn  gryfach  yn  eu  cymhwysder  i  gyf arf od  anghenion  eu  hoes ; 
<Hìd  yr  0CKÌd  yn  ddigon  craff  i  ganfod  fod  vn  rhaid  wrth  rywbeth  yn 
mhr^ethwyr  ei  ddyddiau  ef  nad  oeddynt  hwy  wedi  cael  mantais  iV 
gyrhaedd.  Yr  oedd  ei  gydymdeimlad  yn  drwyadl  yn  hyn  âg  athrawon 
yr  Athrofa,  a'r  ychydig  wŷr  a  estynent  i'r  athrawon  eu  cefnoeaeth. 
Gwelai  hefyd  fod  Uwyddiant  crefydd  yn  galw  am  ofal  dros  yr  eglwysL 
Yr  oedd  yn  hoUol  o'r  un  fam  â'r  Parchedig  John  Hughea,  Pontrhobert, 
yn  y  dyf yniad  a  wnaed  eisoes ;  a  chredai  yn  gryf  f od  crefydd  yn  rhwym 
o  ddyoddef  os  na  cheid  rhyw  drefniant  i  sicrhâu  iV  eglwysi  yr  hyn  y 
deawyd  yn  raddol  iV  alw  yn  "  Fugeüiaeth."  AV  gorchwyl  mawr  yr  ym- 
g^rmerodd  âg  ef  yn  Ngorllewin  Meiríonydd  oedd  dwyn  hyn  oddiamgylch. 

MeddyUer  am  foment  am  yr  anhawsderau  oeddynt  ar  ei  ffordd. 
Nid  oedd  cymaint  ag  un  gweinidog  o  fewn  cylch  y  Cyfarfod  Misol  nad 
oedd  yn  dibynu  am  ei  gynnaUaeth  ei  hun  a'i  deulu  u*  r^rw  alwedigaeth 
fydol ;  ac  fel  y  crybwyUwyd  eisoea,  nid  oedd  y  **  gydnabyddiaeth  Sab- 
bothol"  yn  yr  eglwysi  cryfaf  yn  cyrhaedd  mwy  na  phum'  swUt  y 
Sabboth.  I  ddangos  agwedd  pethau  ^da  golwg  ar  y  "gydnabydd- 
iaeth  "  am  bregethu  yn  NgorUewin  Meiríonydd  tua'r  flwyddyn  1837 — 
ac  nid  oedd  wedi  gweUa  dim  erbyn  1845 — ^goddefer  i  ni  adrodd  yr 
hanes  canlynol  a  gawsom  gan  weinidog  sydd  eto  yn  fyw.  Owahoddasid 
ef  ar  daith  yn  1837  i'r  rhan  hono.  Yr  oedd  yn  y  Bala  y  Sabboth,  ac 
aeth  oddiyno  Ddydd  Llun  i  Wyl  Ddirwestol  yn  Nolgellau,  lle  yr  areith- 
iodd  ál  hoU  egni  i^  hyd  y  dydd — galwesid  odf a  yn  ol  yn  LlanuwchUyn 
er  mwyn  hyny — a  derbyniodd  am  ei  lafur  y  swm  anrhydeddus  o  ddau 
twUt  I  Wedi  pr^ethu  yn  y  Bontddu,  aeth  jrmlaen  erbyn  nos  Fawrth 
i  Gyfarfod  Misol  yn  yr  Abermaw,  a  phregethodd  ynddo  ddwywaith. 
Ar  ei  ffordd  oddiyno  i'r  D^rffryn  i  bregethu  nos  Fercher,  gofynodd  Mr& 
Humphreys  iddo  na  faint  o  gydnabyddiaeth  a  gawsai  yn  y  Gyfaríod 
MÌBoL  Tynodd  ulan  o'i  logeU  y  papyr  a'i  cynnwysai,  a  chyn  ei  agor 
cîpíodd  Mrs.  Humphreys  ef  o'i  íaw.     Erbyn  ei  agor  yr  oedd  yn  cynnwys 


4ê  T  PAIl01lBiyf4  BBWABD  «OBGAIT,   ŴirFttlW. 

5un  «wm  ag  a  grybwyllwyd  o'r  blaen — dau  sidlt  /  Cadwodd  Mra. 
amphreys  y  8wm  a  rhoddodd  iddo  sowreiçn  yn  ei  le»  gan  ei  hjrsbyaa 
y  gofalai  hi  am  ei  chael  yn  oL  "  Chwi  fyddwch  yn  bór  lew,  Ann,  os 
Uwyddwch,"  meddai  Mr.  Hamphreya  Ÿr  oedd  y  pr^thwr  yn  taln 
tri  swllt  yn  y  dydd  am  fenthyg  merlyn,  ac  yn  coÚi  ei  gyflog  gydal 
alwedigaeth — gini  yn  yr  wythnos,  os  yd^rm  yn  iawn  gofio — gydA  hyny ; 
ond  am  eì  ìníur  áeThjnm  ÿn  ol  hta  dau  swlU  yn  y  dydd/  Clywsomfodyr 
hen  gof Dodaa  mewn  an  Ue  yn  y  sir  yn  dangoe  mai  ptfmtheg  suilê  fyddaî 
y  casglîad  at  gynnal  Cymdeithasfa  yno ;  a  bod  y  lath  fednnrwy4tii  yn 
cael  ei  ddangoe  wrth  rana  y  swm  hwnw  i'r  pr^ethwyr,  fel  y  Uwyddid 
i  gadw  cyfnin  Ued  dda  o  hono  at  draal  yr  achoe  ar  amgylduadaiB 
ìíyÎFredin !  Djrma  oedd  y  tál  am  bregethn  yn  NgorUewin  Meirîonydd 
ddeagain  mlvnedd  yn  ol  Adroddodd  y  Parchedig  Reee  Jonee,  PelÌB- 
heli,  yn  nghladdedigaeth  Mr.  Morgan,  ymddyddan  a  gymerani  le 
rfayngddjmt  ar  y  fibrdd  i  Ffeetmiog  nn  Sabboth,  pan  oeddynt  iU  dam 
3m  ieuainc  fel  pregethwyr :  "  Rhaid  i  ni  ddysgn  yr  eglwyst  i  gyfrftnn," 
meddai  Mr.  Morgan.  "  WeV'  meddẃ  Mr.  Jonee,  **  os  gwnawn  kyBy 
ni  a  roddwn  ein  hanain  yn  agored  i  gyhnddiadaa  ein  bod  yn  fydol  ae 
ariangar."  "  Oadewch  i  hyny  fod,"  meddai  yntaa,  "  ni  a  gawn  y  fraint 
o  ddyoddef  er  mwyn  crefydd."  Cawsai  Mr.  Jonee  alwad  cyn  hyny  i 
fyned  i  DdolgeUaa  ;  ond  ni  theimlodd  yn  ddigon  hyderos  i'w  derbyn ; 
a  symadodd  tua  1846  neu  1847  i'r  FeHnheH  i  ddüjm  ei  alwed^aeth  fel 
Hong-adeiladydd.  Owelai  Mr.  Morgan  fod  yn  anmhoaibl  iddo  ef 
barhâu  i  lafurio  fel  ysgolfeistr  ac  fel  pregethwr,  a  bod  yn  liiaid  iddo 
roddi  y  naiU  orchwyl  neu  y  UaU  heibio.  Penderfynodd  ymroddi  Fr 
weinidogaeth,  gan  athrawiaethu  yn  jt  eglwysi  ar  en  d^riedewydd  i 
estrn  cynnaHaeth  deilwng  i  weinidogion  y  Gair.  Yn  1847  derbyiríodd 
wahoddiad  yr  eglwys  yn  NolgeUan  i  fyned  yno  vn  weinidog  iddi,  a 
dechreuodd  ar  ei  lafnr  tna  Oorphenaf  neu  AwBt  y  flwyddyn  hono.  Càn 
beUed  ag  yr  ydym  wedi  cael  aUan,  efe  ydoedd  y  trydydd  i  dderbyn 

S'wad  feUy  yn  Ngogledd  Cymru.  Y  cyntaf  ydoedd  y  diweddar 
rchedig  John  PhüHpe,  yn  NhrefiVnnon,  yn  1835 ;  yr  aU  ydoedd  y 
Parchedig  Dr.  Thomae,  yn  MhwUheH,  yn  1843.  Ond  yr  oedd  Mr, 
Morgan  yn  benderfynol  o  gael  bugeiHaeth  yn  sefydHad  cyffredinol  trwy 
hoU  e^lwysi  y  Cyfarfod  Misol.  ríid  hawdd  ydyw  cael  hanee  eî  ym- 
drechion  boi^uaf  yn  y  cyfeiriad  hwn,  a  hwyrach  mai  nid  doeth  fyddai 
gwneuthur  unrhyw  gaie  at  gadw  mewn  cof  helyntion  y  cyfnod  hwBw. 
Ond  y  mae  yn  anmhosibl  gwneuthur  cyfíawnder  ft  choffadwriaetíi 
gwrthddrych  yr  erthyçl  hon  heb  sylwi  i  ryw  fesur  ar  yr  anhawaderma 
mawrion  a  orchfygwyd  ganddo  yn  ei  ymdrechion  o  blaid  BageiHaetk. 
"  Oni  b'ai,"  medd  Dr.  J^wards,  mewn  erthygl  arno  yn  y  Goleuad,  "ein 
bod  yn  anfoddlawn  i  dynu  y  naiU  achos  i  lawr  er  mwyn  dyrehafa  y 
Uall,  braidd  na  fuasem  yn  dywedyd  mai  y  gwaith  mwyaf  a  gyflawnodd 
oedd  yr  hyn  a  wnaeth  o  blaid  y  fageUiaeth.  Buasai  yr  Athrofa  yn 
myned  ymlaen  rywfodd  heb  y  gronfa,  ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  addef 
nas  çallwn  weled  pa  fodd  y  dichon  i'r  Methodietiaid  bara  yn  hir  heb  j 
fugeiHaeth."  Yn  ddiddadl  jt  oedd  yr  anhawsderau  yn  fawrion,  a  da 
iawn  oedd  fod  gan  y  Metìiodistiaid  un  gŵr  a  roddodd  ei  wyiíeb  fel 
calleetr  yn  eu  herbyn. 

Ymadawodd  Mt.  MiNrgan  o  DdolgeUau  yn  1849,  wedi  dwy  flyneèl  o 


T  PASCBSDIO  mTAM  MOTOAIT,   PTFriWH.  47 

kfar  ag  y  mae  ea  h^  fw  ganfod  ar  eî  Methodistíaeth  hjd  heddyw. 
Teimlodd  ryw  agosrwydd  parhäol  %t  Ddolgellau ;  ac  y  mae  y  Uythyr 
canlynol  oddiwrtho  at  yr  Eglwys  yno  ymhen  blynyddoedd  wedi  hyny 
o  dayddordeb^gwirìoneddoL 

Dyffryo,  lonawr  8,  1855. 
At  Eglwyt  Dolgellaii. 

Anwyl  Oyièilliaii, 

OweÌDyddodd  y  Uyihyr  a  dderbyniais  oddiwrthych  gpnr  nid  byohaii 
i  auL  md  oedéwn  yn  ammben  nad  oeddych  yn  cydvmdeimlo  â  mi,  ac  yn  gweddio 
drosof ;  ond  yr  oedd  y  mynegiad  caredig  o  hyny  fel  bahn  i  fy  ysbryd ;  ao  yn  fwy 
blhr  am  nad  oeddwn  wedi  áyngyirjì  dim  o'r  fath  beth. 

Hîd  Aoghof  o  hoDoch  chwithaa  oedd  yr  achoe  na  boaswn  wedi  ysffrífenu  i'ch 
eyCarch  er  ya  talm  beilach  ;  ond  yr  hyn  yn  benaf  a'm  llnddiodd  oedd  tpimlo  oad  oedd 
yn  rhaÂd  i  obwi  wrth  ddìm  a  allwn  i  ei  ddywedyd,  am  fod  eenyoh  gyflawnder  o  bob 
■nth  o  frnntiaay — yr  efeogyl  yn  cael  ei  phregetha  yn  ei  phnrdeb,  a  chyda  mesar  o 
nesthy  i  chwi  bob  Sabboth, — eich  cyfarfodydd  eglwysig  yn  cael  en  cynnal  /n  gyson, 
i  ehfwi  eael  adeilada  eich  gílydd  ar  eich  sancteidtliaf  ffydd  ;  ao  y  mae  hefyd,  yr  wyf 
yn  owbl  gredn,  y  Dysg%wdwr  mawr.  a  all  arwain  i  bob  gwirionedd,  yn  trigo  jn  eich 
plitlL  Yr  ystyriaethAa  hyn  a'm  ilnddiodd,  ac  nid  diffyg  teimlád  oynhes  atoch ; 
oUflgid  beth  bynag  a  fa  y  ^Sjrlltiad  hannerog  sydd  rhyngwyf  ft  chwi  tel  eglwys,  er 
ja  biynyddoodd  beHadì,  i  chwi,  y  mae  wedi  bod  i  mi  yn  gysor  ac  yn  fendìth  hefyd ; 
agaUaí  grda  phob  gonestrwydd  adywedyd  fy  mod  yo  teimlo  yn  dra  rhwymedig  i  chwi 
am  gyd-ddwyn  ft  mi  lawer  gwaith.  Bam  yn  eich  plitb  yn  fynych  mewn  ofh  a 
gwoBdid  ;  bnm  yn  eoog  o  ymddwyn  lawer  gwaith  yo  y  fath  fo<íd  ag  y  gallaseoh  jn 
Batim^  ddiystyni  fy  ienenctyd  ;  ond  vn  Ue  hyoy  taflisooh  faDtell  caruul  dros  fy  hoU 
ddiffygîoo ;  derbyniasocli  air  y  oyoghor  geoŷf,  pan  y  bnasai  yo  fwy  cydaool  ft'm 
taimfaáiaa,  fel  ft'm  hoedran.  ac  ft'm  cyrhafadìadan  cr^fyddol,  i  mi  eistêdd  wrth  draed 
llawer  o  honoch  chwi  sydd  wedi  peowynn  yn  y  gwaHsnaeth ;  ac  os  cefais  y  fraint  o 
fad  o  ryw  les  i  rai  o  hoooch,  dymoown  briodoli  byny  oll  i  Un  aral). 

Kia  gwn  a  gftf  eto  y  frainl  o  weithio  yn  y  winllan  ai  peidio :  y  mae  ei  Harglwydd 
hiy  jr  hwn  aydd  yn  dywedyd  wrtb  hwn,  Dos,  wrth  arall,  Tyred,  ao  wrth  ei  waa, 
6wD&  hyn,  wedi  gorcbymyn  i  mi  fyned  o'r  neillda.  T  mae  genym  oU  rjrw  wersi  i'w 
áytga^  nad  ellir  en  dysgo  yn  dda  heb  fyned  o  ganol  y  twrw  o'r  Deilldn,  megys  yr 
êmth  Moeas  gynt  o'r  Aipht  i*r  aniahrch  ;  ac  yr  wyf  yn  gobeithio  y  cftf  fionan  y  fraiot 
o  ddysgn  rhai  pethan  yn  y  neiUdoaeth  hwn  nad  oeëd  setyllfa  gyhoeddns  nemawr 
faotaia  i  hyny ;  ae  o  ran  diia  sydd  yn  ymddaogos  yo  awr  nis  gallaf  obeithio  cael  eich 
gweied  am  fisoedd,  os  byth  ar  y  ddaear ;  ond  yr  wyf  yn  hydem  y  cawn  gydgyfarfod 
o  fl^en  gorsedd  gras  bob  dydd. 

Y  mae  egli^s,  o'ch  nifer  chwi,  yn  fyd  bychao  ynddi  ei  han.  T  mae  yn  eioh  pliih 
bob  amser  yr  hoU  amrywiaeth  sydd  yn  y  byd  oatnriol  nea  foeaoL  T  mae  hi  yn  hftf 
ar  rai,  tra  y  mae  hi  yn  anaf  ar  y  Ueill.  Profiad  rhai  o  honoch  ydyw,  '*  Dyfnder  a 
eüw  ar  ddyfnder,  .  .  dy  hoU  dòoan  a'th  Hfeiriaint  a  aethant  droac/."  Ood  y  mae 
efaiU  yn  eich  plith  yn  ddigon  esmwyth  aroyot  i  alla  caun  Salmau.  T  mae  hyn  yn 
mi  fôá  yn  anhawdd  dywedyd  dim  a  fyddai  yn  '*air  yn  yn  ei  bryd"  wrth  bawb. 
Ood  gelUr  dywedyd  byn  wrthyoh  oU,  gan  nad  beth  yw  eich  amgylchiadan,  Owyliwch 
rhagcolU  y  teimlad  g^astadol  o'ch  hymdfUbyniad  ar  Tsbryd  Dow,  nea  yn  iaith  y 
Teatament  Newydd,  ar  yr  Tsbryd  Glftu,  am  bob  peth  crefydd.  Nid  wyf  yo  meddwl 
fod  neb  o  honocn  yn  gwadn  y  gwiriooedd  hwn  fel  pwnc  ;  ond  gelhr  ei  ddal,  ao  eto  ei 
golH  o*r  tetmlad ;  a  phan  y  eolUr  y  gwiriooedd  hwn  o'r  teimlad,  bydd  byuy  yn 
arwydd  sicr  fod  y  Person  mawr  wedi  oUio  i  raddan.  Yna  fe  á  y  Bibl  yn  Uyf r  seliedif , 
•blegid  Bfa  vdyw  ei  esboniwr  mawr ;  ä  y  byd  yo  anialwch  mawr  ac  ofuadwy ;  dyrysir 
yr  eoaid  vnddo ;  oblegid  Efe  ydyw  Cyfarwyddwr  y  pererinion  ;  fe  goUir  y  dprddanwoh 
sydd  jm  í^gbrist,  obI<'gid  Efe  yn  nnig  a  all  gymeryd  o'i  eiddo  £t  i'w  fyoegi  i'r  eiiaid. 
Hebddo  ä  y  Ortstion  naiU  ai  yn  alaros  trwy  orthrymder  y  gelyo,  oen  yote  fegefoa  ar 

Îtŷ  mewn  gwrthgiliad  ;  a  bydd  raid  ei  ddwyo  i  deimlo  ei  werth  drachefo  ft.Aîeri  ao 
drain  proiedigasthaa.  Am  hyoy  er  mwyn  eich  cyunydd,  eich  oynoaiiaeth,  a'eh 
cysor,  fel  er  mwyn  gogoniaot  Duw,  'Mlaower  chwi  ftr  Tsbryd  Glfto  ;"  a  thaag  at 
eicfa  cael  fel  eglwys  yo  Uawo  o  hoDo,  bydd  yo  rhaid  eich  cael  yo  bersonol  felly. 
Oỳdag  Sf  oid  y w  o  nemawr  bwys  beth  a  fydd  yr  hio  yn  rhaglaniaeth  Üaw,  neo  pa 
friintiw  a  gewch  en  mwynhfto.    Hebddo  nid  yw  o  bwys  p»  mor  enwog  y  gaU  yr 


48  T  PABOHBDIO  BDWABD  MOBOAH,  DTTFBTR. 

offerynaii  a  fjrdd  yn  gweim  i  chwi  fod ;  pe  byddent  jn  Panl,  ao  yn  Apolos,  ni  byddai 
hyn  oU  yn  Uee&a  dim  i  chwi. 

Wrth  derfyna  dymnnwn  i  chwi  barhfta  i  weddîo  drosof,  am  i  mi  gael  yr  hyn  a 
fydd  fwyaf  o  fendith  i  fy  ysbryd  fy  hon  ;  oe  oystadd  ^dy w  hyny,  gwell  i  mi  a  gwell 
i  eraiU  ydyw  iddo  barhaa,  na  phe  cawn*fy  adfern  i'm  nieehyd  oynnefin,  heb  dderbyn 
bendith  cystadd.  Ac  jm  ngeiriaa  yr  Apoetol,  **  Yr  awrhon,  frodyr,  yr  ydwyf  yn  eich 
gorchymyn  i  Ddnw  ac  i  air  ei  ns  Et  yr  hwn  a  all  adeiladn  ychwaneg,  a  rhoddi  i 
chwi  etifeddiaeth  ymhlith  y  rhai  a  sancteiddiwyd." 

Yr  eiddoch  yn  ffyddlon, 

yn  rhwyman  yr  Éfengyl, 

Edwabb  Moboah. 

Am  raî  blynyddoedd  wedi  hyn  (1849),  nîd  oedd  un  gweinidog 
perthynol  i'r  Cyfarfod  Misol  yn  alwedig  gan  unrhy w  eglwys.  Rhoddai 
y  gweinidogion  eu  gwasanaeth  yn  rhad  yn  yr  eglwysi  yr  oeddynt 
yn  aelodau  o  honynt;  a  gwneid  hebddynt  oreu  y  gellid  yn  eglwysi 
y  cymydogaethau  nad  oedd  un  gweinidog  yn  dygwydd  preswylio. 
Trwy  garedigrwydd  y  Parchedig  Robert  Owen,  M.A.,  Pennal,  ysgrifen- 
ydd  presennol  y  Cyfarfod  Misol,  yr  ydym  wedi  derbyn  dyfyniadau  o'r 
cofnodau  am  y  gwahanol  drafodaethau  ynghyloh  Bugeiliaeth  Eglwysig. 
Yn  Nghyfarfod  Misol  yr  Abermaw,  Ebrill  1,  2,  1862,  ceir  fod  y  mater 
wedi  bod  dan  sylw.  Cymerasai  ymweliad  â'r  eglwysi  le  yn  ddiweddar, 
ac  mewn  cysylltiad  â*r  Adroddiad  gwneir  y  sylw  canlynol : — "  Gyda 
golwg  ar  eglwysi  Abergeirw,  Bontddu,  Llanelltyd,  ac  eraill,  dywedwyd 
fod  yn  rhaid  i'r  eglwysi  cryfion  ddyfod  allan  i  gynnorthwyo  y  rhai  hyn 
a'u  cyffelyb,  a  bod  mawr  eisieu  anfon  brodyr  o  ddawn  yno  i  ymweled  â 
hwy  yn  awr  ac  eilwaith."  Ar  yr  un  dyddiau  cynnelid  y  Oymdeithasfa 
yn  y  TraUwm.  Yr  oedd  tair  cenadwri  wedi  eu  hanfon  yno  gan  Gyfarfod 
Misol  Sir  Drefaldwyn ;  ac  wele  un  o  honynt : — "  Dymunid  cael  sylw  ar  y 
moddion  goreu  i  gadw  ac  amddiffyn  yr  achos  crefyddol  mewn  lleoedd 
gweiniaid.  Cafwyd  ymdmiaeth  ar  y  mater  mewn  cysylltiad  âV 
Adroddiad  am  ansawdd  yr  achos  yn  y  Sir.  Dyma  y  cohiod- 
iad  yn  Nghylchlythyr  y  Gymdeithasfa : — "  Cafwyd  adroddiadau  am 
ansawdd  yr  achos  crefyddol  yn  Sir  Drefaldwyn,  a  dangoswyd  y  mawr 
angen  sydd  am  rywbeth  effeithiol  tuag  at  ymgeleddu  eglwysi  gwein- 
iaid.  Cymhellwyd  fod  trafodaeth  fanwl  ar  y  mater  hwn  ymhob 
Cyfarfod  Misol,  jmghyd  ae  yn  y  Cymdeithasfäoedd  dyfodoL"  Yn 
îfghyfarfod  Misol  Penrhyndeudraeth,  Mai  3  a'r  4,  daeth  y  mater  ger 
bron,  a  gwneir  y  cofi^odiad  canlynol  am  yr  ymdríniaeth  : — "  Gwnied 
sylw  ar  ddymuniad  Cymdeithasfa  y  Trallwm  ar  yr  angen  am  ryw  Iwybr  , 
príodol  i  fugeilio  y  mân  eglwysi  sydd  ar  hyd  y  wlad.  Mjmegwyd 
am  gynllun  yr  oeddid  newydd  ysgogi  gydag  ef  ymhen  draw  ein  Sir, 
sef  íod  i  bob  eglwys  çeisìo  cymhorth  un  pregethwr  atynt  un  Socuífy 
o  bob  mis,  ac  yn  amlach  os  dewisir:  fod  iddynt  ddewis  y  neb  a 
fynont  hwy,  ond  fod  y  neb  a  ddewiser  i  barhâu  yn  y  swydd  am 
flwydd^m.  Cydsyniwyd  i  dreio  cael  hyn  yn  y  pen  yma." — Yn  y 
Cytarfod  Misol  dilynol  yn  Llanegryn,  Mai  24  a  25,  daeth  yr  un  pwnc 
dan  sylw  eto,  a  cheir  y  cofnodiad  canlynol : — "Gwnaed  sylw  w  y  mater 
a  nodwyd  yn  Nghyfwrfod  Misol  y  Penrhjm,  ynghylch  bugeiliaeth  yr 
eglwysi,  sef  fod  i  bob  eglwys  alw  rhyw  frawd  i'w   chynnorthwyo  i 

fadw  Societyy  ac  i  Iygadu  ar  sefyllfa  yr  achos  yn  gyffredinol  yn  y  Ile. 
)angoflwyd    yr    angenrheidrwydd  mawr  sydd  am  hyn    y  dyddiaa 


T  PABOHBDIO  EDWABD   ItOBGAH,   DTfFBTH.  49 

presenuol  yn  ngwyneb  ymosodîftd  grymus  a  wneir  ar  y  wlad  gan  Babydd- 
ion,  Fueeyaid,  &c"  Yn  Nghymdeithaafa  Mehefin,  18Ö2,  yn  Llangefni, 
daeth  yr  achos  dan  sylw  drachefn.  Wele  ddyfyniad  o*r  Cylchlythyr : 
— "  Ymholwyd  â'r  Siroedd  pa  ymdriniaeth  a  wnaed  â'r  mater  a  f u  dan 
aylw  yn  Nghymdeithasfa  y  Trallwm,  am  yr  angenrheidrwydd  o 
ymgeleddn  eglwysi  gweiniaid.  Caf wyd  fod  Sir  Feirionydd  wedi  gosod 
trefniadao  gweithredol  ar  droed  tuag  at  gyrhaedd  yr  amcan.  Ac 
annc^wyd  y  Cyfarfodydd  Misol  eraill  i  gjrmeryd  y  mater  dan  eu  sylw 
manylaf*"  Yn  ei  anerchiad  yn  Nghymdeithasfa  Dolgellau,  Mehefin, 
1870»  ni  anghofiodd  Mr.  Morgan  wneyd  y  sylw  canlynol  am  y 
Fngeíliaeth : — "  O'r  pen  dwyreiniol  iV  sir  y  daeth  goleuni  ar  hyn,  fel  ar 
lawer  peth  arall,  i'r  pen  gorllewinoL"  Oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod 
gwelir  pa  fodd  y  dechreuodd  Bugeilîaeth  Eglwysig.  Ofer  ydyw 
ymdroi  i  gymeryd  sylw  oV  ymosodiadau  a  wneir  ami  yn  bresennol,  o 
herwydd  nad  ydyw  eto  ond  ychydig  gyda  deng  mlwydd  ar  hugain  oed ; 
gan  fod  yn  amlwg  nad  oedd  y  symudiad  a  gychwynwyd  ^m  1852,  ond 
cynllun  newydd  i  garìo  ymlaen  yn  effeithiol  yr  "  arolygiaeth  "  dros  yr 
e^wyaì  yr  amcanai  tadau  cyntaf  Methodìstiaeth  ei  sicrhâu. — Fel  hyn  y 
dywedir  yn  Adroddiad  yr  Athrofa  (1856):  "Mae  yn  hawdd  profi  fod  y 
Meẁodistiald  cyntaf  yn  cadw  golwg  ar  y  rheol,  ac  yn  ymestyn  hyd  y 
gallent  i  gydffurfio  â  hi.  Yr  oeddynt  hwy  yn  gofalu  am  yr  eglwysi,  a'r 
eglwyn  yn  ol  eu  gallu  yn  gofalu  am  danynt  hwythau."  Darllen 
Sethodisticeth  Cymfu  yn  unig  sydd  yn  angenrheidiol  i  weled  hyn. 
A  phe  buasai  yr  hyn  a  wneid  gan  y  tadau  boreuaf  wedi  cael  ei  barhâu 
am  yr  hanner  canríf  gyntaf  o'r  ganríf  bresennol,  buasai  yn  ddian  wedd 
amgenach  ar  Fethodistiaeth  nag  ydoedd  yn  1850.  Oydag  adg^rfodiad 
yr  arolygiaeth,  bydd  i  Ddwyrain  a  Gorllewin  Meiríonydd  a  Threfald- 
wyn  le  parchus  ac  anrhydeddus.  Dwyrain  Meiríonydd  a  ddargan- 
fyddodd  y  cynllun ;  Trefaldwyn  a  ddŷg  achos  yr  eglwysi  gweiniaid  i'r 
Oymdeithasfa ;  ond  Gorllewin  Meiríonydd  a  ddangosodd  y  gwroldeb 
a'r  penderfyniad  mwyaf  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen  yn  wyneb  pob  an- 
hawsderan. 

Yn  Nghyfarfod  Misol  Maentwrog,  Awst  2,  3,  1852,  "Gwnaed  sylw 
ar  eynnygiad  Cyfeisteddfod  Cymdeithasfa  Llangefni  ynghylch  y  modd 
i  ddefnyddio  arían  Eisteddleoedd  y  Capeli  diddyled.  Dygodd  y  Parch- 
edig  Edward  Morgan  ei  gynllun  gyda  golwg  ar  y  pen  yma  i'f  Sir  i  sylw, 
sef,  Fod  £S  ì  gael  eu  rhoddi  ar  gyfer  pob  eglwys  fel  eu  gilydd  iV 
pregethwr  a  elwir  ganddynt  iV  bugeilio ;  a  bod  ^r  arían  hyn  i  ddyfod 
odiuwrth  eisteddleoedd  y  gwahanol  gapeli, — ^rhai  fwy  a  rhai  lai,  yn  ol 
eu  maintioli  a'u  cryfder, — yr  eglwysi  cryfaf  i  roddi  £5  yr  un  i'r  Fund, 
eraill  £4,  eraUl  £3,  eraill  £2,  a  rhai  £1  lOs.  neu  lai,  yn  ol  fel  y  c^rtunid 
ar  hyn  rhagllaw ;  fod  yr  eglwysi  cryfion  yn  y  wedd  hon  i  ddyfod  allan 
i  gynnorthwyo  y  rhai  gweiniaid.  A  phenderfynwyd  myned  â  hyn  i 
Bwllheli  yn  fynegiad  o*r  modd  y  bwríadwn  ni  weithredu  y  ffordd  hyn." 
Yn  Nghylchlythyr  y  Gymdeithasfa  hono  ceîr  yr  hyn  a  ganlyn : — 
"  Wedi  sylwadau  ar  y  mater,  yn  benaf  gan  frodyr  o  ddiaconiaid,  pen- 
derfynwyd  yn  unfryd, — Ein  bod  yn  teimlo  yr  angenrheidrwydd  am 
drefnu  rhyw  foddion  i  weinyddu  ymgeledd  mwy  effeithiol  i'r  hoU 
^wysi,  ac  yn  dymuno  cefnogi  yr  ymdrech  a  wneir  yn  barod  mewn 
rhai  síroedd  at  gyrhaedd  yr  amcan  hwn,  a'n  bod  f el  Cymdeithasfa  yn 


60  Y  PAEOHSOIO  EDWAW  liOROAN,   DTFFaTN* 

cjAwjno  yr  achos  i  sylw  yr  hoU  Gyfarfodydd  Misd.  Dysgwjdir  hefyd 
i  bob  Sir  benodi  dau  frawd  i  ymweled  â'r  hoU  eglwysi  o'i  mewn  er 
mwyn  goeod  y  mater  ger  bron  yr  aelodau."  Yn  Nghyfarfod  Misol 
Corris,  Medi  2,  3,  1852,  "Holwyd  y  gwahanol  eglwysi  rhwng  y  Ddwy 
Afon  ynghylch  y  modd  yr  oeddynt  yn  gweithredu  gyda  golwg  ar 
y  Fugeiliaeth  Ëglwysig.  Dangoswyd  y  pwys  sydd  ^m  hyn  gyda  golwg 
ar  yr  eglwysi  eu  hunain,  yn  gystal  a  chyda  golwg  ar  y  rhai  a  elwir  gan 
yr  eglwysi  i  ofalu  am  danynt,  o  dan  yr  enw  o  fugeiliaid.     Gadawyd  y 

Êth  i  fod  dan  ystyríaeth  yr  eglwysi  hyd  y  Cyfarfodydd  Misol  dilynoL" 
byn  Cyfarfod  Misol  Ffestiniog,  Hydref  8,  9,  yr  oedd  yn  amlwg  foü 
gwrthwynebiadau  yn  cyfodi,  o  herwydd  yr  anhawsder  i  ddyfod  o  hyd 
i'r  arían ;  ond  wedi  llawer  o  siarad  "  boddlonodd  pawb  yn  y  Cyfarfod 
hwn  i  roddi  prawf  ama"  Yn  ei  anerchiad  yn  Nolgellau  dy  wedai  Mr. 
Morgan:  "Èu  genym  ninnau  frwydrau  yn  achos  y  fugeiliaeth,  na 
anghofir  yn  fuan  y  manau  yr  ymladdwyd  hwynt  Fel  y  mae  Waterloo 
a  Trafalgar  yn  cael  eu  cofio  ynglŷn  â'r  brwydrau  a  fu  yno,  feliy  fe  gofii 
am  Towyn  a'r  Gwynfrjm,  a  manau  eraill,  ynglŷn  â  brwydrau  y  fugeil- 
iaetíL"  Yn  Nghyfarfod  Misol  Towyn,  Tachwedd  1,  2,  1852,  yr  ym- 
laddwyd  y  gyntaf  o>t  rhai  hyn ;  ond  yr  ydym  yn  gwbl  barod  i  fyned 
heibio  heb  wneuthur  unrhyw  gyfeiríad  pellach  atL  Yr  oedd  yn  amlwg 
yn  y  Cyfarfod  Misol  dilynol  yn  Harl^,  Tachwedd  25,  26,  fod  Mr. 
Morgan  wedi  teimlo  oddiwrthi ;  a  thraddododd  araeth  gref  ar  y  mater. 
Yn  yr  araeth  hon  y  mae  yn  cymeryd  i  fyny  ei  safie  ar  awdurdod  y 
Testament  Newydd,  ac  yn  dadleu  yn  gryf  fod  y  gweinidog  yn  rhaîi 
hanfodol  o'r  eglwys.  Ceir  gweled  y  syniadau  hyn  yn  fwy  eglur  yn  ei 
areithiau  ar  Natur  Ë^wys  mewn  adegau  diweddaracL  Wedi  y  cryn- 
höad  o  sylwadau  Mr.  Morgan,  ä  y  ^nodiad  ymlaen  fel  y  canlyn : — 
"Ond  wedi'r  cwbl  rhyw  led  ddyrys  oedd  hi  yma  gyda'r  cynllun. 
Cwynid  gan  amryw  oblegid  maint  y  dreth  a  osodid  amynt  at  hyn,  ao 
ymwrthodai  cyfeillion  Ffestíniog  â'r  rhwymiad  a  osodid  amynt  hwy  o 
estyn  £2  i  gynnorthwyo  yr  eglwysi  gweiniaid.  Nid  oedd  yn  ymddaa- 
g9fi  eu  bod  am  roddi  y  £3  eraill  ychwaith  i'r  tri  phregethwr  sydd  yn  eu 
plith  yn  by w,  pa  rai  yr  oeddynt  yn  eu  dewis,  meddynt  hwy,  i  arolygu 
arâiynt  Felly  rhwng  pob  peth,  edrych  yn  dywyll  yr  oedd  hi  ar  y  peth 
hyd  yma;  a'r  diwedd  íu  penderfynu  fod  Cyfeisteddfod  i  gyfarfod  yn 
Nolgellau  i-  ystyríed  y  mater."  O  aelodau  y  Cyfeieteddfod  hwnw  lud 
oes  yn  awr  neb  yn  fyw  ond  Mr.  Griffith  Jones,  Towyn,  a'r  Parchedig 
John  Williams,  oV  Dyffryn  (yn  awr  yn  yr  Ameríca).  Y  diweddaf  yd- 
oedd  Ysgrífenydd  y  Cyf arf od  Misol  ar  y  pryd.  Nid  annyddorol  fydd  y 
penderfyniadau  a  fi'uríiwyd  gan  y  Cyfeisteddfod : — "1.  Fod  gan  bob 
eglwys  hawl  i  ddewis  y  neb  a  ewyilysio  iV  bugeilio.  2.  Fod  y  bugail  i 
arolygu  holi  achoa  yr  eglwys,  ac  i  fod  yn  gyfrifol  i'r  Cyfarfod  Misol  sm 
)rr  oll  a  drínir  yno.  3.  Dysgwylir  iddo  fod  yn  bresennol  yno  o  leiaf 
unwaith  yn  y  mis,  a  gwneuthur  ymdrech  i  fod  yn  amlach  os  bydd 
modd.  4.  Fod  i'r  eglwys  dalu  swm  blynyddol  ^iddo  am  ei  lafur.  5. 
Fod  y  Cyfarfod  hwn  yn  rhoddi  hawl  i  bob  eglwÿs  i  ddefnyddio  y  swm 
a  famont  hwy  yn  angenrheidiol  o  arian  eu  heisteddleoedd  at  ddwyn 
traul  y  fugeiliaeth.  6.  Fod  y  lleoedd  canlynol  .  .  .  .  i  roddi  punt  yn 
flynyddol  i  gynnorthwyo  y  lleoedd  canlynol  .  .  .  ."  (Yma  enwir  deu- 
ddeg  o  leoedd  cryfìon  i  g^mnorthwyo  deuddeg  o  leoedd  gweiniaid.)    Yn 


T  PiiRCHSDia  BDWABD  HOBOAN,  DTTFam  51 

^lAyfMTtoá  Miaol  y  DTffryn,  Mawrth  1,  2, 1 853,  gwnaed  Tmfaoliad  a  oedd 
TrÌioll  ^lwjsi  wedi  dewis  ea  bugail  neu  eu  haroljgwr,  ac  atebwyd  eu  bod. 
Yna  7  mae  yn  canljn  yn  j  cof nodau  restr  o*t  holl  egl wysi,  fach  a  mawr, 
ac  ar  gyfer  pob  e^wjrs  enw  y  bugail  oedd  i  ofalu  am  dani.  A  dyma 
gjcfawyniad  Bugeiliaeth  Eglwysig  yn  Ngorllewin  Meirìonydd ;  ac  y  mae 
7  gwŷr  da  a  laf oríasant  i  roddi  bdd  iddo  yn  deilwng  o  goffâd  parchus. 
Tmlaenaf  yn  eu  phth  yr  oedd  y  Parchedig  Ëdward  Morgan ;  ond  cafodd 
gynnorthwywyr  gwerthfawr  yn  amryw  o'r  gweinidogion  eraill,  ac  jm 
eowedig  yn  y  Parchedigion  Bobert  Williams,  Aberdyfi,  a  Eichard 
Hamphreys,  ei  dad  yn  nghyfraith.  Nid  ydy w  coffadwriaeth  y  cyntaf 
o'r  ddaa  hyn,  f e  ddichon,  wedi  cael  y  sylw  a  fuasai  yn  ddymunoL  Bu 
7n  gjdlafurwr  ffyddlawn  ac  yn  gyd-ddyoddefydd  amyneddgar  â  Mr. 
Horgan  am  fljmyddoedd.  £fe  oedd  yr  un  a  ddewiswyd  i  ofalu  am 
eglwysi  Corris  ac  Aberllef eni ;  ac  yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  am  ei  ym- 
weliadau  â  hwynt  Mae  rhai  o'i  anercluadau  yn  fyw  yn  ein  meddwl 
hjd  heddyw,  ac  nid  oes  un  ammheuaeth  na  bu  ei  laf ur  o  werth  anmhria- 
iadwy  yn  y  Uiaws  eglwysi  yr  ymwelai  â  hwynt  Nid  ydym  yn  sicr  dros 
lia  amser  y  parhaodd  y  cynllun  hwn  i  gael  ei  gario  aìlan  yn  effeithiol ; 
ond  syrthiodd  i'r  llawr  yn  raddol,  am  fod  y  riian  f wyaf  oV  eglwysi  ya 
dewis  y  naill  neu  y  Uall  o  dri  o  weinidogion,  tra  na  ddewisid  y  gweinid- 
ogion  eraiU  ond  gan  ychydig  mewn  cymhariaeth.  Yn  y  Gwynfryn  y 
dywedai  Mr.  Moi^an  fod  brwydr  fawr  arall  wedi  cymeryd  lìe;  a 
dygw^ddodd  hono  Mawrth  31  ac  Ebrill  1,  1856.  Yr  oedd  y  Gymdeith- 
tslayn  1655  wedi  sefydlu  Cŷmdeithas  er  Gynnorthwyo  Gweinidogion 
s  Phr^thwyr ;  ac  anfonodd  Gorllewin  Meirionydd  genadwri  yno  fel 
hya : — "Fod  y  Cyfarfod  Misol  hwn  yn  cymeradwyo  amcan  a  chynllun 
'Trysorfa  y  Weinidogaeth,'  ac  yn  penderfynu  ymuno  â  hi  y  flwyddyn  • 
hoo,  ond  yn  gohirío  y  penderfyniad  ar  y  cynllun  a  gymerir  i  gasglu  yr 
srian  hyd  y  Cyfarfodydd  Misol  nesaf."  Ymddengys  na  chariwyd  j 
peiiderfyniad  hwn  allan ;  oblegid  yn  Nghyfarfod  Misol  yr  Abermaw, 
Mawrth  1856,  penderfynwyd  peidio  ymuno  â'r  Gymdeithasfa,  a 
gwneuthur  rhywbeth  yn  sirol.  Bu  cryn  drafodaeth  ar  y  mater,  a 
phenderfyn¥ryd  fod  Mr.  Humphreys  i  ysgrifenu  anerchiad  at  yr 
c^wysi  o  berthynas  i  hyn,  a  bod  yr  holl  eglwysi  i  gymeryd  y 
peth  i  ystyriaeth  ddifrifol  hyd  y  Cyfarfod  Misoí  dilynoL  Ac  yn  y 
Gwynfryn  yr  oedd  hwnw.  Nid  yd^rm  yn  gwbl  sicr  pa  gynnygiad 
oedd  ger  bron  yno,  neu  ymha  ffurf  yr  oedd  y  mater  dan  ystyriaeth; 
ond  yr  oedd  yr  areithiau  yn  llymion,  a'r  teimladau  yn  tueddu  at  f od  yn 
ehwerwon.  Clywsom  ean  un  gweinidog  dyeithr  oedd  yn  dygwydd  bod 
▼n  bresennol  iddo  orfod  pregethn  ei  hun  y  noson  ^ntaf,  a  threulio  yr 
noll  sodety  am  wyth  o'r  gloch  boreu  drannoeth  i  siarad  ar  y  mater 
goeodedig,  sef,  Person  Crist,  am  nad  oedd  neb  o'r  brodyr  yn  teimlo  eu 
nimaÌD  yn  yr  agwedd  bríodol  i  estyn  iddo  unrhyw  gynnorthwy.  Y 
eofDodiad  yn  y  Ilyfr  am  y  cwbl  ydyw  hyn : — **  Ba  ymddyddan  maith  ar 
y  CTnllun  a  g^mnygiwyd  yn  Nghyfarfodydd  Misol  Dolgellau  a'r  Aber- 
maw  taag  at  wneyd  Fund  er  cynnorthwyo  cynnaliaeth  y  weinidogaeth ; 
ood  ohlegid  diffyg  cydwelediad,  ni  ddaethpwyd  i  unrhyw  benderfyniad." 
Nid  yw  y  <^nllun  wedi  ei  gofnodi ;  ond  y  mae  yn  amlwg  os  achlysur- 
wjrd  ef  gan  gynllun  y  Gymdeithasfa  gyda  yr  hyn  a  elwid  "  Trysorfa  y 
einidogaeWy"  ei  fod  wedi  ymestyn  ymhellach  nag  amcanion  y  Gym- 


5: 


62  T  PABOHEDIG  BDWARD   MOBOAN,   DTFFBTN. 

deithasfa.  Yn  Ngorllewin  Meirionydd  jt  oedd  wedi  ei  ddwyn  i  gyByllt- 
iad  àV  amcan  o  sìcrhâu  bugeiliaeth  i'r  eglwjsi.  Teimlodd  Mr.  Morgan 
yn  ddwys  oddiwrth  y  drafodaeth  yn  y  Gwynfryn ;  ac  os  nad  ÿdym  yn 
camgymeryd,  bu  am  beth  amser  yn  gwrthod  rhoddi  ei  bresennoldeb  yn 
y  Cyfarfodydd  Misol.  Ond  aeth  yr  ystorm  heibio;  ac  yn  1857 
cychwynwyd  y  G^nadaeth  Sirol,  yr  hon  a  f u  yn  hynod  Iwyddiannus  yno 
,  hyd  gychwyniad  y  Drysorfa  Gynnorthwyol  jnewn  cysylltiad  â*r  Gym- 
deithasfa.  Y  diweddar  Barchedig  Owen  Éoberts  oedd  y  gweinidog 
cvntaf  a  alwyd  mewn  cysylltiad  â'r  Genadaeth  hono,  ac  yn  Rhiwspardyn 
a  r  eglwysi  cylchynol  yr  oedd  maes  ei  lafur.  Edrychai  Mr.  Morgan  ar 
y  G^nadaeth  gyda  hoffder  tadol  hyd  ddiwedd  ei  oes,  gaa  ei  hystyried 
fel  ei  ddrychfeddwl  ei  hun,  er  y  clywsom  frawd  arall  yn  dadleu  gydag 
ef  fwy  nag  unwaith  am  yr  hawl  i  gael  ei  ystyried  yn  dad  iddl  Ei 
hamcan  oedd  dwyn  yr  eglwysi  cryfion  i  gynnorthwyo  eglwysi  gweìniaid 
er  sìcrhâu  gofal  gweinidogaethol ;  a  gweithiodd  yn  hynod  esmwyth,  yn 
enwedìg  wedi  i'r  angen  derfynu  am  anfon  cyfran  o  arian  yr  eisteddle- 
oedd  at  gynnaliaeth  yr  Athrofa.  A  chymhwysiad  o'r  un  egwyddor, 
gyda  rhai  gwahaniaethau  pwysig,  a  geir  yn  y  Gronfa  Gynnorthwyoí 
mewn  cysylltiad  á  Ghymdeithasfa  y  Gogledd. 

Yr  ydym  wedi  manylu  cryn  lawer  ar  hanes  cychwyniad  y  Fueeiliaeth 
yn  Ngorllewin  Meirionydd,  i  ry w  fesur  o  herwydd  ei  ddyddordeb  ynddo 
ei  hun,  ond  yn  benaf  o  herwydd  mai  gwrthddrych  ein  hysgrif  oedd 
y  prif  ysgogydd  yn  y  cwbL  Nid  ydym  yn  ymgymeryd  â  r  gorchwyl 
o  olrhain  dylanwad  y  symudiad  yno  ar  Sìroedd  eraill;  a  dealla  eîn 
darllenwyr  nad  ydym  yn  gwneuthur  un  cyfeiriad  at  y  symudiad  o  gwbl 
yn  y  Dehau.  Ond  y  mae  yn  angenrheidiol  i  ni  alw  sylw  at  rai  o  ym- 
drechion  Mr.  Morgan  o  blaid  y  Fugeiliaeth  yn  y  GymdeiÜiasfa.  Cyf- 
eiriwn  yn  nnig  at  dri  amgylchiad.  Galwyd  ef  i  draddodi  ^rr  araeth  ar 
"Natur  Eglwys,"  yn  Nghymdeithasfa  Llangefni  yn  Mehefin,  1857; 
a  chan  nad  ydym  yn  gwybod  fod  gair  o'r  hyn  a  draddodwyd  ganddo 
yno  wedi  ymddangos  erioed  trwy  y  wasg,  yn  gystal  ag  o  herwydd 
ihagoroldeb  ei  chynnwysiad,  yr  ydym  yn  ei  rhoddi  i  lawr  yma  fel  y 
cafwyd  hi  yn  ei  ysgrif  ef  ei  hun : — 

YB  EGLWYS. 

Ar  yr  achl jsnr  o  neiUâao  rba!  i  swyddaa  yn  nbeymas  nefoedd,  arferir  yn  ein  plith 
ni,  fel  gan  Eglwys  CrÌBt  yn  gyffredìnol,  draetha  rhyw  gymaint  am  natar  j  deyrDM 
hono.  Ond  nid  ydyw  yn  bar  amlwg  i  fy  meddwl  i  paham  y  gwneir  hyn — ai  er  mwyii 
y  BwyddogioD  sydd  yn  oael  ea  hordeinio,  ai  ynte  er  mwyn  yr  aelodaa — ^yr  £glwy«. 
OaU  ^ai  nid  diaDgeorbaid  ydyw  hyn  er  mwyn  y  swyddogion.  Yr  ydym  yn  cael  fod 
yn  rnaid  i  frenin  Israel,  pan  yr  eisteddai  ar  y  deymgadair,  yBgrifena  iddo  ei  hnn 
mewn  llyfr  gopi  o'r  gyfraith,  yn  ol  yr  hwn  yr  ydoedd  i  lywodraethn,  a  bod  y  Uyfr 
hwnw  i  fod  gydag  ef  yn  wastado),  i  gael  ei  ddarllen  ganddo  hoH  ddyddiaa  ei  fywyd. 
Yn  hanea  goaodiad  Joas  ar  yr  orsedd,  fe  ddywedir  i  Jehoiada  roddi  y  goron  anr  ar  m 
ben,  a'r  dystiolaeth  yn  ei  law  ar  yr  nn  pryd ;  y  naill  yn  arwydd  o*i  osodiad  mewn 
•WTdd,  ar  Uall  yn  rheol  iddo  pa  fcdd  i'w  gweinyddn.     Dacgosai  hyn  nad  oedd 

Îorenin  ond  ^orachwyliwr — gweinyddwr  deddfaa,  ac  nid  eu  gwneutbarwr.  Yn 
yn  y  mae  gweinidog  y  Testament  Newydd  yn  debyg  i  frenin  Israel ;  y  mae  gan- 
ddo  awdardod,  ond  awdnrdod  i  weinydda  deddfaa  y  deymas,  ac  nid  i'w  ffurfio  ydyw 
hono.  Ac  wrth  ei  osod  vn  ei  swydd  nid  anmbriodol  ydyw  galw  ei  sylw  at  natar  t 
deymaa  y  mae  yn  swyddwr  ynddi— rhoddi  me^s  gopi  o'r  dystiolaeth  yn  ei  law  wrta 
Mod  y  goroD  1  ei  ben,  <*  fel  na  ddyrchafo  ei  galon,"  mwy  nag  on  brenin  Iirael, 


T  PABOBSDie  BDWABD  MOBOÁN,   DTFlBm  58 

"iwdüaw  à  froâyr,  to  nm  èhìHo  odáhrrth  7  gorolijmyii  i'r  ta  debMi  nao  i'r  tii 

Ae  y  mM  mor  angeiirlieidiol,  ar  yr  aehlyfnr  0  orddnio  i  twydd,  galw  sylw  t  deil- 
tiid  at  natar  y  deymaa  j  pcffthynaot  iddi,  ag  ydyw  galw  sylw  y  swyddogion  at  nyny ; 
oUegid  gall  diffyg  TBtynaeth  o  hyn  ynddynt  hwy  wanbân  breiohian  en  awyddwyr  a'a 
buttUnoffi  i  wnenthnr  tt  hyn  a  wnaethent  pe  bnaaai  pob  aelod  yn  cydymdreoh  yn  ei 
]•  príodol  ei  hon.  Kid  all  y  cadlywydd  mwyaf  medrns  ennill  y  nrwrdr  heb  gyd- 
WMthiediad  £^dUwn  pob  milwr.  Y  mae  i  Iwyddiant  eglwyeig  ei  ddeddfan,  ao  7 
mae  yn  anmhotibl  aieroän  y  Uwyddiant  hwnw  heb  gadw  y  deddfan.  T  mae  7 
deddfim  hyn  oU  vn  tarddn  o  natnr  eglwya  :  ffweddne  gan  hynr  ydrw  galw  iylw  jn 
hraych  at  hyn«  rnag  bod  ein  traed  m  ar  rai  o'r  deddfan,  a  hyny  yn  Unddiaa  ein 
Uwyddiaot.  Y  mae  i  awyddogion  ac  aelodan  iawn  synied  am  natnr  teymaa  nefoedd 
yn  tneddn  i  berì  iddynt  oll  ffydymdrech  o  blaid  y  flfydd. 

Eglwys  :  pa  beth,  a  pha  mh  ydyw  ?  CeÌBÌwn  mor  fyfgj  medrwn  ateb  ▼  oweat- 
ÌTBaa  yna.  GeUir  gwnenthnr  hyn  naiU  ai  trwy  chwilio  y  Teatament  Newydd  i  gael 
dtfhnuad  mewn  geirian  o  natnr  cyfanaoddiaid  yr  eglwys,  oe  oea  darlnniad  feUy 
ynádo ;  nen  ynte  trwy  olrhain  ffeitluan  hanes  yr  eglwyi,  ae  oddiwrth  y  rhai  hynr 
giel  illan  beûi  ydyw  ei  natnr.    Ond  credn  yr  ydym  nad  eUir  penderfynn  oddiwrtn 


graddan  o  BÌcrwrdd  pa  fath  sefydUad  Tdyw  eglwys  o  ran  natnr  el 
hyfaneoddiaäl  Cjnnwrair  yr  hoU  ffeithian  angenrheidiol  hyn  yn  Llyfr  yr  Actan.  a 
thybir  gan  rai  beimiaid  mai  dyben  yagrifeniâ  y  Uyfr  oedd  cyflwyno  y  ffeithian 
hrn  i'r  byd  fel  y  geUid  oddiwrthynt  gaef  aUan  ymhob  oea  pa  faui  ydyw  yr  Eglwya 
uríftionogoL 

T  mae  yr  ymadroddion  cyntaf  yn  y  Uyfr.  t  rhai  ydynt  yn  oyfeirio  at  Tr  Efengyl  a 
yigrífnii^  gan  yr  nn  awdwr,  yn  agoríad  i  ddeaU  y  iJyfr  yn  y  golenni  hwn.  Tn  7 
traethawd  cyntaf  yr  oedd  Loc  wedi  rhoddi  ser  bron  Theophüna  y  ffeithiaii 
am  yr  lesn — yr  «engyl— t  gwirioneddan  am  lesn  Oriat,  trwy  ba  rai  y  mae 
Tábnpd  Dnw  yn  cynnyrchn  t  bywyd  Tsbrydol  yn  enaid  pechadnr.  Tn  7 
tiasthawd  hwn  denm  yr  awawr  y  modd  yr  amlygwyd  y  bywyd  ysbrrdol  ei 
hnn  yn  y  byd.  "  Y  pethan  a  ddechrenodd  yr  lesn  en  gwnenthnr  a'n  aysgn," 
eedd  cfnuwys  y  traethawd  cyntaf,  sef  ei  waith  rha^barotoawl — ^y  gwaith  mawr 
yr  oedd  raid  ei  wnenthnr  tnag  at  gyflawni  y  gwaith  pwysig  o  Mhnb  y  byd. 
Ae  yn  awr  wedi  rhoddi  hanes  y  gwaith  rhagbarotoawl  yn  yr  Efeogyl,  y  mae  Lno  yn 
myaed  rhagddo  i  roddi  haneo  yr  lesn  yn  cymeryd  meddiant  ar  deTmas  y  tywyUwäi. 
ae  yn  ei  gwnenthnr  yn  deymaa  nefoedd.  Ôs  dúUenir  t  Uyfr  yn  nmwl  Tn  y  golenni 
yma,  gweUr  y  deymas  yn  ymffnrfio  yn  ei  law  trwy  ddylanwad  ei  TsbrTO^  yn  gyffalyb 
ag  y  gwelir  y  greadigaeth  gyntaf  Tn  dyfod  i  drefn  a  phrydferthwon  yn  y  chwe' 
mwrnod  yn  Uaw  Tr  nn  Gŵr  trwT  ddylanwad  yr  nn  Tebnrd.  Tn  gyntaf  ffweUr  hi  yn 
cael  ei  dwyn  i  fod  yn  greadigaetii  newjdd  yn  Nghrist  lesn.  Tn  raddoi  y  mae  jm 
ymddadUygn  yn  mndeithas  drefnns  fel  y  corff  ájnoL  a  phob  aelod  Tn  ei  le  ei  hnn» 
rhaì  yn  Uywodraethn,  eraiU  yn  nfnddhâo.     Tna  gwelir  hi  Tn  d'od  1  ffy^Utiad  â'r 


byd—yn  jmiadd,  ond  yn  gorchfygn  bob  tro.  T  mae  yn  diddymn  Inddewaeth  trwy 
sâgDo  ei  bywyd  iddi  ei  hnn  ;  yn  gorchfy^  eUnnaddoUaeth  trwy  ddimi  Dnw  byw» 
a  hwnw  yn  Ddnw  yr  heddwch  yn  Nghnst  ger  bron  y  byd ;  yn  meddiannn  Jem- 
■alem,  eartref  ffhrfioldeb ;  yn  meddiannn  Athen,  cartref  phUosophi  ;  yn  meddiannn 
Bhnfain,  cartref  awdnrdod,  moethnsrwjdd,  a  balchder  y  byd. 

Ni  oddef  amser  i  ni  enirí  ond  ychydig  o  nodweddion  eglwys  a  gyflwynir  i  ni  yn  7 
Dyfrhwn. 

L  T  peth  orntaf  sydd  yn  taro  ein  sylw  ydyw,  mai  cymdeithas  o  ddnwiolion,  o 
Mint,  yaTW  egiwys,  ac  o  neb  ond  saint.  wedi  ymgyfammodi  ft*n  gUydd  i  ymwnerd 
Ig  ordinhadan  teyrnas  nefoedd,  a  thrwy  hyny  i  wnenthur  y  deyraas  yn  welediff 
tf  y  ddaear.  TywaUtîad  'yr  Tsbryd  Olftn  ar  ddTdd  t  Penteoost  a  roddodd  fôd  i'r 
«glwyi  GrístionogoL  Fe  ddwysbigwyd  y  miloedd  oedd  yn  gwrando  gan  yr  Tsbryd, 
•c  fe  fêdyddiwyd  y  dysgybUon  yr  nn  pryd  A*r  Tsbryd  ;  ac  feíly  y  dygwyd  yr  eglwys 
i  fod  gan  Tsbiyd  I>uw.  Ac  wrth  olrbain  hanes  yr  eglwys  trwy  y  llyfr  hwn,  ni  a 
welwn  nad  oedd  iddi  fôd  mewn  nn  man  nes  y  bydoai  yno  ryw  rai  yn  oredn ;  ond  pa 
h  bynag  t  credai  dan  nen  dri  byddai  eglwrys  yn  y  fan  hono.  "  Rhai  a  fyddent 
gidwedig'' oedd  yn  oael  en     wanegn  ati ;  rhai  yn  credn  yn  yr  Arglwydd  oedd  el 

1885.  D 


(4  Y  PABOHBDIO  &DWABD  MOBaAJI,    OTFFBYM. 

«tíHftidU.    lUŵM  Sftiü  gMl  derbfnlftd  IV  •glwys  yB  Jarosftlem  a«  6l  bod  jn  oÉm 

**  Y?<^d fîlSwyt  wftlftdig  ft*r  •glwyft  ddirg«ledîg  o  dftm  yr  hea  «««^^^[Jî^,*^^ 
BWfthuiifteẃa  Nid  ydoêdd  ftelodftu  y  nftill  o  ftngenrheidrwydd  yn  e^^odaa  y  U^ 
Plftnt  Ahmhftm  yn  ol  y  caftwd  oedd  ftelodftn  y  weUdig,  ond  plant  Abnlàftm  trwy 
C?dd  oedd  ftelodftu  y  ddirgeledig.  O  dan  yr  omohwylifteth  hon  y  naae  yr  ^^T* 
Weledig  ft'r  eglwys  ddirgeledig  i  ìod  yr  un  ;  ft  phftn  y  prawf  rhyw  ftelod  o  r^^j; 
weledig  nftd  ydy  w  yn  y  ddiigeledig,  nid  oes  gan  y  weledig  o  r  foment  y  prawf  1 
hynddim  awdnrdod  i'w  oddef  ynddi,— rhaid  Mdi  ymwrthod  ftg  ef,  nen  fod  yn  «>»- 
flÿddUwn  i'w  Bmìh.  Nid  sefydliad  pendant  ydyw  eclwyB ;  y  mfte  ordinhaiUii  felly 
yn  perthyn  iddi.  ond  y  mae  hi  ei  hna  yn  gefydUad  sydd  yn  bod  o  angenrheidrwydd. 
Üin  fod  etefydd  yn  y  byd,  y  mae  yn  rhiid  i  eglwyt  fod  ynddo.  oblegid  flfurf  allaaol 
y  bywyd  y«brydol  ydyw  eglwys.  Crefydd  yn  ei  flfurf  ffymdeithaaol  ydyw,  ao  y  inao 
y  ffnrf  gymdátàftftol  mor  hanfodol  i  grefydd  yn  y  byä  hwn  ««^  ydyw  hi  i  r  natur 
édynol.  Qaa  hyny  y  mae  mor  ftnmhoeibl  fod  eglwye  Ue  nftd  oea  dnwioUon  ag 
fdyw  bod  oyMdeithaf  lle  nad  oes  dynion. 

Dywedwyd  gen  nn  Bagob  fod  gan  y  Pabyddion  efclwyt  heb  yr  nn  grefydd,  a  bod 
nn  Ymnwlldnwyr  grefydd  heb  yr  nn  eglwyi,  ond  fod  gan  Eŵobaethwyr  oglwyft  a 
nhrefydd.  Yn  ol  y  dyb  yoa,  nid  duwiolion  sydd  yn  gwneyd  eglwys,  ond  ^ddogioa 
wedi  «n  goiod  yn  eu  swyddam  mewa  rliyw  dduU  penodol.  Am  fod  awyddogion  yr 
Sglwya  Babaidd  wedi  eu  goeod  felly,  oydnabyddir  hi  yn  eglwya,  er  nad  oodd  yno 
nefydd :  am  nad  oedd  swyddogioa  YmneiUdnwyr  wedi  eu  goaod  feUy,  nid  oeddynt 
Ewyyn  ^wyi,  meddaiefe,  er  fod  rno  grefydd.  Ond  gwrthbrofir  y  dyb  yma  gM 
hoii  Lylr  yr  Actao.  Perthyna  swyddogion  i'r  egl  wye  yn  ei  hyëtad  bresennol,  ond  nia 
•wyddogion  aydd  yngwneyd  eglwya;  yn  hytrach,  eglwye  sydd  yn  gwneyd  w^y4à 
ogion  (  eblegúl  fe  gaaglwrd  amry  w  o'r  eglwyei  cyntaf  g*n  rai  na  wyddom  ni  ddim  «a 
bod  mewn  swydd  o  gwbl,  sef  gan  y  rhai  a  wasgftrwyd  yn  erUdigaeth  y  merthyr 
Stephan.  Phylip  j  diaoen  a  eefydlodd  Ëgl  wys  Samaria ;  ao  er  i  Pedr  ao  loan  ddyfod 
yno  ar  ol  hyny,  oid  i  geryddu  Phylip  am  redeg  heb  ei  anfon  y  daethant,  ond  i 
woled  grfts  D«w.  Eglw/s  Antioohia,  gwỳr  Gypros  a  Cyrene,  aelodau  oyffredin  yn 
Itflwys  Jenualem,  a  sefydlodd  hono^  Fe  weitiiiodd  Uaw  yr  Aiglwydd  ^da  hwynt 
ÌtìLf  casglwyd  eglwyt  Uoeog  trwy  eu  Uafur.  Pan  ddaeth  y  newydd  i  Eglwv»  Jor- 
«satem,  aníonw^  eenad  i  Antioohia,  ond  nid  apostol  na  diaoon  a  aafonwyd,  eithr 
BamaWs.  Chwanegwyd  Uawer  at  yr  oglwys  drachefn  trwy  ei  lafur  yntau.  Aoth 
Baniabfts  o  Antioehia  i  Tarsus  i  geiaio  Saal,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  apostoly  nid  Ì 
iTarfio  yr  e(^wys  yn  rheolaidd  gan  apostol,~na,  yr  oedd  hi  wedi  ei  ffurfio, — ood  yn 
hytraoh  i  gydúfurìo  ftg  ef  am  fod  y  mftos  yn  rhy  eang  iddo  ef  a'r  Uafnrwyr  oedd  ymo 
î^  blaen.  Ni  buasfti  Eglwys  Antioehia  jn  oael  ei  chydnabod  yn  eglwys  gan  cai  yn 
Nghymm  Tn  y  dyddiau  hyn,  ond  oauesid  hi  allan  i  ryw  "dmgareddaa  anghyf- 
àmmodol;''  ond  gan  fod  yno  dduwioHon,  cydnabyddid  hwynt  yn  e^lwys  gan  yr 
apofttoUon  heb  ymofyn  unwftith  trwr  bwy  yr  oedd  hi  wedi  ei  eefydln.  A  pha  gym- 
dcith—  hynftg  ft  ftU  fod  ya  hftwUo  idm  ei  hun  yr  enw  "eglwys,"  nid  sm  fod  ei  hael- 
4)daa  yn  ddawi<dion,  ond  sm  fod  yno  swyddogion  o  ryw  fath  penodol,  y  mae  yn 
^meryd  emi  ei  hun  enw  nftd  yw  yn  perthyn  iddL  Hi  ftU  fod  yn  glwb ;  ni  aU  tod 
yn  gymdeithas  i  wasanaethu  rhy w  amoanioa  bydol  neu  wladol ;  ond  nis  gaU  fòd  yn 
eglwye  yn  yetyr  y  Testament  Newydd  i'r  gair. 

Edrjroh  ar  yr  efflwys  fel  yn  gynnwysedig  o  swyddogion  a  ffurfiau,  ao  nid  o  saintL  a 
«rweiniodd  i  Babyddîaeth.  Yr  nn  cyfeiliornad  sydd  yn  oael  ei  ledaenn  mor  ffydd- 
lawn  ao  yn  rhy  Iwyddiannas  mewn  rhai  ardaloedd  trwy  Oymra  yn  y  dyddiaa  Ityn. 
Rhpddir  yr  eglwys  yn  Ue  Crist,  neu  o*r  hyn  lleiaf  yn  nnig  ffordd  at  Grist ;  yn  Ue 
edrych  amî,  fol  y  dangosir  hi  yn  y  Bibl,  yn  effaith  hyny.  Nid  dyfod  trwy  yr 
eglwys  at  Grist  yr  ydys,  ond  trwy  Grist  at  yr  eglwys. 

Gran  mai  saiut  ydrw  yr  Eglwys,  nid  gorchwyl  anhawdd  ydyw  oael  aUan  y  irîr 


IglwYS  Tmhob  oes,  oblegyd  nid  oes  achau  yn  perthjrn  iddi.  Y  mae  yn  yr  ystyir  bon 
heb  daa  ac  heb  fam  ddaeÌBtrol.  Nid  wyrìon,  ràwyrìon,  goresgynydcuon  yr  AnoetcÂ- 
ion  a'r  Bglwysi  Cyntefig  ydyw  yr  Eçlwys  sydd  ar  y  ddaear  yn  awr.  Pe  buasai  feUy, 
mor  ofalua  y  dylesid  bod  i  ffâdw  llyfr  yr  achau— i  gadw  hoU  ddolenaa  oadwan  yr 
olyniadt  i  brofi  v  berthynas,  rhag  dygwyddo  i  ryw  ganghen,  fel  i'r  offeiriaid  hyny  yn 
Uyfr  Esra,  y  rhai  a  dorwyd  o'r  offeiriadaeth  am  en  bod  wedi  ooUi  yftgrìfen  ea 
haohaOi  ac  na  eUid  eu  derbyn  yn  ol  hyd  oni  chyfodai  offeirìatd  â^  Urim  a  Thammim 

S^ddo  i  hysbysu  oddiwrth  Dduw  eu  bod  yn  perthyn  iddo.     Yn  hytrmch  brodyr 
dynt  ydym  ni,  plant  yr  un  Tad.     Yr  ydym  yu  perthyn  mor  agos  iddo  a  hwythau  ; 


T    FAB0HKT>1Ŵ  KOWABD  MOBOAH,   DTfFBTN.  êê 

m  tbe  iMimsai  Podr  ao  loan  yn  dTÍod  i  ymweled  â  Chymni  Tn  y  dydditu  hyn  i  gml 
•Uftn  pa  le  yr  oedd  y  wir  Eglwya,  nid  (rorchymyn  i  bob  e^lwys  ddyfod  â  Uy&  ei 
hiehaa  iddynt  e  wnaethrat,  er  mwyn  gwâed  pwy  oedd  wedi  áìa^yn  yn  rheolAÌdd 
odâiwrth  yr  ApoetoUon,  ond  yn  hytrach  edrych  a  wnaetbent  am  áábìw  en  Tad.  Ao 
ar  ba  gynnnUeìdfa  bynag  y  gweleot  hono,  cydnabyddent  hono  yn  Eglwys,  heb  eylwi 
pa  on  mewn  ai  mewn  CaÙiednU  ai  mewn  Yagabor  ▼  b^ddent  yn  ymffynnoU.  Lle 
Dynag  y  byddai  Ueferydd  dFOÌoo  yn  peri  iddynt  aogono  Ueferydd  yr  leso,  cydnab- 
yddent  y  rhai  hyny  ya  fToíyr  Vr  Cyatafanecug  jrmysg  brodyr  lawer.  Lle  bynag  y 
gwelent  aancteiddrwjrdd  yn  dyagleirio,  fel  ar  wyneb  Mosee,  dywedent  yn  y  fan, 
DjmA  Eglwyg.  Nid  oee  eisieo  gofala  am  tyfr  achau  tra  y  bydd  yr  Urim  a'r  Thnm- 
mim  yn  ein  pUth,  Daw  yn  selio  gwirionedd  ein  honiad  ein  bod  yn  eglwya  iddo  trwy 
osod  eí  ddelw  amom.     Cymdeitbas  o  eaint  ydyw  Eglwye. 

IL  Ni  a  welwn  yma  hefyd  fod  yr  eglwya  yn  gymdeitfaAS  aydd  yn  bod  yn  fmitaf  ao 
yn  benaf  er  ei  mwyn  ei  han.  Y  mae  iddi  ddybenion  pwraig  i'w  cyrha^d  yn  ei 
pherthynaa  â'r  byd ;  ond  yr  nnig  ffordd  i  gyrnaedd  y  mai  hyny  yayw  trwy  ya 
gyntaf  gyrhaedd  y^  dyben  mawr  o'i  hadeiladn  ei  ban.  Ýr  oedd  yr  eglwya  gyntaf  "yn 
parhâo  yn  athrawiaeth  ac  yn  nghymdeithaa  yr  ApoatoUon,  yn  tori  bara  ac  mewa 
gweddiaa.'*  Tr  oedd  a  fynai  yr  hoU  bethan  hyn  ft  chryfhftn  ei  bywyd  yabrydol  hi  ei 
han.  Ar  ol  yr  erUdieaeth  gyntaf,  fe  ddywedir  fod  yr  eglwys  yn  cael  heddwoh,  yn 
cael  d  hadeUado,  ac  fel  canhiiiad  i  hyny  ^  cael  ei  hamlhfta.  Am  fod  adeiladaeth 
yr  eglwys  yn  gofyn  hyny  y  de^riswyd  y  diaconiaid  cyntaC  Oai  baaaai  fod  adeilad 
corff  Cnst  yn  p;alw  am  hyny,  ni  baasai  nac  apostol.  nao  efengylwr,  nac  atìiraW|  na 
ba^l,  wedi  ei  osod  yn  yr  egiwys ;  a  pha  beth  bynag  sydd  yn  angenrheidiol  i 
adeiladaeth  ^rr  eglwys  yn  y  dyddiaa  hyn,  dylai  pob  peth  gael  ei  abertha  i  gyrhaedd 
hwnw.  Os  ydyw  Eglwyai  y  Hethodistiaid  yn  gofyn  noU  amser  en  gweinidogìon  i'w 
bogeUio,  fel  y  mae  yn  ddiaa  ea  bod,  ni  ddylai  dim  fod  yn  rheswm  dros  oedi  hyn  : 
oblegyd  os  ei^alasir  adeüadaeth  yr  ^lwys,  ▼  mae  y  vüal  prineiple»  bywydoUon  yr 
eglwys,  y  rhai  sydd  yn  rhoddi  nerth  yn  ei  holl  ewynaa«  grym  yn  ei  hoU  gyfansodd- 
ijui,  yn  cael  ei  eageafaso ;  ac  nid  hir  y  byddys  cyn  ffweíed  gwywdra  a  gwendid  tnqf 
ei  hoU  gyfansoddiad  yn  ganlyniad  i  hyny.  Nid  aU  yr  eglwys  ddim  ateb  y  dyb^ 
^oaMT  gyda  golwg  ar  y  byd  heb  iddi  gael  bod  yn  gryf  ei  hna  yn  {nmtaf ;  ond  os  caiff 
hi  ei  hadeiladn,  bydd  yn  brydferth  ac  yn  nerthol^— '<yn  deg  lel  yUeaad,  ac  yn 
ofioadwy  fel  Ua  banerog." 

II L  Gwelwn  yma  fod  yr  Eglwys  yn  gymdeithas,  yn  yr  hon  y  mae  cydraddoldeb 
perffaìth  rhwng  ^rr  aelodan,  ao  y  mae  ganddynt  yr  nn  hawliaa  a'a  gUydd  i  ddewis 
ea  swyddogion,  ac  i  drefìin  anrhyw  fesoraa  a  daeddont  at  addladaeth.  T  maent  oU 
yn  bropbwydi,  oU  yn  offeiriaid,  oU  yn  frenhinoedd  ;  a  phan  y  maent  yn  gosod  an  o'a 
niíer  mewn  swydd,  rhoddi  i  fyny  ei  hawlian  ei  hon  y  mae  pob  aelod  i  nwnw  er  mwyn 
ttefm,  T  mae  hyn  nid  yn  nnig  yn  caa  allac  awdardod  neb  swyddogìon  gwladol  i 
lywodraethn  yr  eglwys,  ond  hefyd  awdordod  yr  eglwys  mewn  an  oes  i  wneathar' 
trefniadan  i'r  eglwys  ymhob  oes  a  ddelo  ar  pì  hyny.  Fel  nàá  oedd  yr  ApostoUon  yn 
derbyn  en  hawdnrdod  oddiwith  eu  gilydcl,  felly  y  mae  yr  efflwys  ymhob  oee  yn 
derbyn  ei  hawdardod  i  ^n  oddiwrth  ei  Phen  mawr.     T  cymhwysder  i  hyn  ydyw 


yr  hennriaid  y  dywedir  i  Panl  a  Bamabas  en  nordeinio.  Wrth  ddychwelyd  o'a 
taith  genadol  yr  ordeiniwyd  hwynt  gan  Paal  a  Bamabas  :  a'r  rbeswm  am  hyny  oedd 
nad  oedd  y  teimlad  o  aiighen  am  danynt,  na'r  cymhwysder  i'w  dewis,  wedi  aadfeda 
cyn  hyny.  Gwoaeth  Titns  yn  gyffelyb  yn  Creta.  Y  mae  yr  hawlfraint  ho»  yn 
perthyn  i'r  eglwys  eto  ;  ac  os  ceisir  diiyn  llythyren  rhyw  drefniadaa  a  ddisgynodd 
oddiwrth  y  tadaa,  yn  lie  gadael  yr  eglwys  yn  rhydd  i  ddarpam  ar  gyfer  amgỳichiad- 
an  fel  y  maent  yn  codi,  byddys  yn  sicr  o  wanhâa  ei  nerth  hi,  o  gyÇnga  ei  defnydd- 
ioldeb  hi,  ac  o  berygla  ei  bywyd  hi.  Nid  peirianwaitb  ydyw  yr  egiwys,  ond  bywyd; 
ae  y  mae  y  rhyddid  hwn  yn  hanfodol  i  gnrnnydda  nerth  y  bywyd  ysbrydoí.  Na 
ddyweded  neb  y  peidiwn  ni  a  bod  yn  Feth<xlistiftid  wrth  beidio  dUyn  llythyren  rhyw 
hen  drefniadaa  o  eiddo  y  tadao.  Ni  a  bt^idiwn  a  bod  yn  Eglwys,  bob  yn  dipyn,  oa 
yapeiliwn  ni  y  bjrwyd  ysbrydol  o'i  ryddid. 

iy.  Gwelwn  yma  hefyd  fod  yr  EgìwyB  yn  gymdeithas  nad  oes  fforf  benodol  yn 
anhebgorol  íddi»  hyny  yw,  nid  oes  yr  aa  fforf  wedi  ei  rhoddi  yn  y  Testament 
Newydd  i'r  Eglwrs  Grístionogol,  fel  yr  oedd  i'r  Iaddewi|(  yn  yr  Hen  Destament. 
Eco  ni  bydd  heb  nwrî ;  ond  d^^em  gofio  fod  ei  ffarf  yn  codi  o  natar  ei  bywyd.    Tyfa 

D    2 


t6  T  PABOHBDia  2DWABD  MOBGAN,   DTFFBTN. 

0  hwnw  f  mM  y  ffarf,  ae  nid  cael  ei  wneyd  yn  rhywbeth  i  hwnw  gutrefn  ynddo ; 

0  ganlynÌAd  ni  oydd  yr  eglwYB  ddim  yn  nnffarf,  obíegid  y  mae  amrywiaeth  yn  on  o 
nodweddion  pob  bywyd.  Ý  mae  yohydig  bethan  pendant  wedi  en  goiod  yn  yr 
eglwys,  ond  nid  ydynt  ond  ychydig.  Gadawodd  y  Pen  mawr  yr  eglwys  yn  rhydd  i 
egwyddorion  mawnon  y  bywyd  ysbrydol  weithio  en  hunain  allan  nen  ymgorffori  yn 

01  yr  amffylohiadan.  Nid  oes  dim  i  fod  yn  yr  eglwye  nad  ydyw  yn  amlygiad  o 
fywyd  ysbrydol,  nen  yn  waaanaethgar  iddo  :  pa  beth  bynag  a  alì  f od  ynddi  nad  Tdyw 
yn  ateb  y  naiU  nen  y  Dall  o'r  dybenion  hyn,  fel  y  oryfhâ  bywyd  ysbrydol  yr  e^lwy^ 
ysffydwir  y  peth  hwnw  i  ffordd.  Nid  anhawdd,  pe  goddefasai  amser,  a  fnasai  pron 
nMToea  yn  y  Testament  Newydd  yr  nn  ffarf  eglwyaie  yn  cael  ei  dadgnddio.  1.  Oâd- 
awodd  yr  Apostolion  y  byd  heb  ei  hyHgrifeun  mewn  llyfr.  2.  Nid  oee  gen^rm  hanee 
■m  ffarnad  nn  eglwys,  nac  am  y  dnU  o  gario  ymlaen  y  gwasanaeth.  8.  Kae  y  dadl- 
enon  yn  Eglwye  Oorinth  a  Ueoedd  eraiU  yn  profi  hyn.  Yr  oedd  rhyddid  bywyd  gan 
yr  Eglwyai  Apostolaidd  ;  ac  am  hyoy  yr  oedd  cryn  wahaniaeth  rhyngddrnt.  Ym- 
gadwai  yr  Inddewon  crediniol  at  lawer  o  ddefodan  en  hen  grefydd  ;  ac  nid  oedd  neb 
yn  gwahardd  hyoy  iddynt,  am  nad  oedd  dim  ynddo  yn  groes  i  Mpiryddorìon  mawrion 
Orietionogaeth.  Addoli  y  Tad  mewn  ysbryd  ao  mewn  gwirionedd  oedd  y  peth  mawr, 
•0  nid  addoU  yn  Jemsalem  nao  yn  Qerizim ;  ond  os  byddai  teml  Jernsalem  yn  fiantais  i'r 
Inddew  i  addoU,  a  theml  Oerìiìm  yn  fantaia  i'r  Samariaid,  croesaw  iddynt  o  honynt ; 
ond  y  foment  y  ceisient  hwy  osod  yr  hyn  oedd  yn  fantais  iddynt  hwy  yn  bersonol,  yn 
ddeddf  i'r  Genedloedd,  gwaherddid  hyny  iddynt,  am  fod  gan  y  Genedloedd  hawl  i'r 
nn  rhyddid  a  hwythan. 

Ond  y  mae  yr  eglwys  yn  rhwym  o  g^rmeryd  rhyw  ffarf,  ao  y  mae  rhai  ffnrfian  yn 
fwy  cydweddol  A'r  by wyd  ysbrydol  nag  eraiU  ;  ond  ni  ddylai  yr  nn  eglwys,  bydded 
Esffobaethol,  Presbyteraidd.  neu  GynnaUeidTáol,  ddywedyd  mai  hi  ydyw  Yr  Bglwyt, 
Gul  fod  yn  eglwys,  ond  nid  yr  Sglwys. 

DraohefD,  gan  mai  tarddn  o'i  bywyd  hi  y  mae  ffnrf  yr  eglw^rs,  fe  ffarfia  y  bywyd 
hwnw,  ond  cael  ei  irddid,  y  ffnrf  fwyaf  manteisiol  iddo  ef  ei  hnn  i  weithredn  ynddL 
Ofna  rhai  fod  crefydd  yn  darfod  ymysg  y  Methodistiaid,  am  fod  ei  ffnrf  hi  yn  newid 
ychydig  ;  ac  os  na  wneir  deddfan  i  sicrhJaa  parhftd  y  teithio,  a  phob  peth  arall  fel  yr 
oeddynt  o'r  dechrenad,  credant  fod  dinystr  wrth  y  drws.  Ond  heb  ddeall  cyfiansodd- 
iad  Eglwys  y  Testament  Newydd  y  mae  y  brodyr  yna ;  yr  nn  bywyd  sydd  eto  yn 
gweithio,  er  nad  ydyw  y  corff  yn  gwbl  yr  nn  fatn. 

T.  Gwelwn  hefyd  fod  yr  Egiwys  yn  sefydliad  hoUol  annibynol  ar  bob  peth  tn  aUan 
iddi  ei  hnn.    Teymas  ydyw  ac  nid  rhaglawiaeth ;  nid  oes  iddi  Frenin  ond  leso. 
Bhaid  yw  iddi  nfnddhftn  i  Ddnw  ;  ftc  y  mae  derbyn  gorchymynion  gan  neb  heb  law  . 
yr  lesn  yn  fesnr  o  anffyddlondeb  i'w  chyfiawn  Frenin. 

YI.  Yn  olaf,  Gwelwn  ei  bod  hi  yn  gjrmdeithas,  tra  y  ceidw  hi  at  y  pethan  a  enwyd, 
a  fydd  yn  rhwym  o  gynhyrfn  gwrthwynebiadan.  Y  mae  y  byd  yn  ei  lywodraethan, 
yn  ei  srefyddan,  ae  yn  ei  ddoethineb  yn  ei  herbyo.  Ymosododd  ami  yn  forea  yn  ei 
lywoc&aethan,  trwy  Herod,  Aerippa,  a'r  Uywodraethwyr  Rhnfeinig;  yn  eigrefyddan, 
ẃry  yr  offeiriaid  Inddewiff  a  rhaffanaidd  ;  yn  ei  ddoethineb,  trwy  phUosophyddion 
Groeg  a  Rhnfain ;  ond  nid  ymroddodd  yr  eglwys  iddo  trwy  ddarostyngiad,  naddo 
dros  awr.  Er  i  philosophi  a  chrefydd  gael  cTeddyf  y  Uywoaraethwr  i'w  pleidio,  fe 
fethodd  deddyf  Rhnfain,  oedd  wedi  darostwng  pawb,  fenn  ami  hi.  A  phe  goddefasai 
amser,  difyr  a  fnasai  genym  olrhain  ei  himes  yn  y  byd  er  ei  gweled  fel  Uestr 
ardderohog,  yn  sportf  dybygid,  i'r  stormydd,  yn  dawnsio  ar  frígan  y  tòoan,  ar  fyned 
ÿn  ddrylliaa  yn  nghanol  y  creigian  danneddog,  ac  eto,  am  fod  rhyw  pilÌÂ  medros 
wrth  y  Uyw,  yn  cyrhaedd  yr  hafan  dymanol  wedi  y  cwbl. 

•od  y  mae  yn  rnaid  i  ni  adael  ar  yr  ychydig  brif  linellan  hyn  ;  a  cbofiwn  mai  i'r 
graddan  y  cedwir  nn  o  honynt  yn  ol,  y  bydd  Uygredigaeth  yn  rhwym  o  ddyfod  i 
mewn  i'r  eglwys.  Gymerer  oddiar  yr  aelodan  yr  hawl  i  ddewis  en  swjddogton, 
Uyffredigaeth  mawr  fydd  canlyniad  hyny  ;  dalier  yn  dỳn  fod  ffnrf  eglwysig  arbenig 
wedi  ei  rhoddi  yn  y  Testament  Newydd,  ysbryd  cnl,  rhagfamUyd,  fydd  cacljrnìad 
hyny ;  gwader  nad  dnwioUon  ydyw  jt  eglwys,  dilnw  o  lyffrodigaeth  fydd  canlyniad 
h^y ;  yspeiUer  yr  egl^^  o'i  rhyddid,  a  chylymer  hi  wrth  draddodiadan  neb  tadan. 
ffnrnoldeb  difywyd  a  ddiwedda  mewn  Uyg'  edigaeth  mawr  fydd  canlyniad  hyny.  Ond 
pe  cai  pob  nn  o'r  petban  hyn  yr  nn  arbenigrwydd  yn  awr  ag  yr  oeddynt  yn  ei  gael 
Tn  sefydliad  cyntaf  y^  eglwys,  O  y  fath  nerth,  y  fath  brydferthwch,  a'r  fatii  ddy- 
lanwad  a  f^^ddai  ganddi  I  Pan  oedd  y  pethan  hyn  yn  amlwg  ynddi,  gorchfygodd  y 
byd  ;  ao  md  byd  o  anwariaid  fel  trigoUon  Oanoldir  Affrica  nen  goedwigoedd  America, 
ond  byd  wedi  ei  oleno  gan  grefydd,  wedi  ei  gaboli  gan  phüosophi,  wedi  ei  dreíun 


Y   PABOHEDIO   EDWABD   MOBOAN,   DTTFBTN.  57 

gu  gjfr^thUa  RhnftuD — ^byd  yr  oedd  ei  opinÌTiiMi  yn  filoedd,  ei  Motaa  Tn  UMÌrif— 
pob  gwlftd  ynddo  jn  gljnn  wtíh  ei  dawiaa  mor  llwyr  fel  na  wrbowjd  i'r  an  wUd 
newid  ei  dnw  erìoed.  Yr  oedd  Bhafâin  wedi  newid  llTwodrmetn  pob  gwUd  ;  Groeg 
wedi  newid  ei  philosopbi ;  ond  nid  oedd  neb  yn  meddwl  am  newid  en  daw.  Tn 
hytTAch,  gwydoAÌ  y  Rbafeiniaid  yn  dda  mai  y  ffordd  orea  i  gael  alodd-dod  i'r  Uyw* 
odraeth  newydd  oedd  bod  yn  bor  barchas  o*r  hea  demlaa.  Gwyddaì  y  Groegiaid  nad 
oedd  ond  ffawd  lled  sal  i'w  •dTsgwyl  i'r  philoeophi  newydd  heb  iddi  ymgylymn  o 
amgylch  yr  hen  grefydd.  Ond  &  orchfyffodd  yr  eglwys  y  dawiaa,  er  fod  yr  athron* 
ydda'r  nmwr  yn  ea  namddiffyn.  Fe  fethodd  rheeymeg  y  nafll  a  chleddyf  y  llall  ea 
diogela.  Aeih  yn  drech  na  theml  Jernsalem,  nag  i&eopagas  Atheo,  na  ffonedd 
Bhofun.  Yr  oedd  hi  yn  ffjrrthio  yn  aml,  ond  yn  oonoro  wrth  ayrthio.  Diwedd 
hanea  pob  ymoeodìad,  fel  eiddo  y  Sanhedrìm  ami,  ydyw  :  **  A  gair  Dnw  a  gynnydd- 
odd«  a  rhifedi  y  dyagyblion  yn  JeroBalem  a  anilhiíodd  yn  ddirfawr."  Bydded  genym 
ÍMá  gan  hyny  yn  egwyddorion  mawrion  j^Teatament  Newydd.  Nac  ofown  atíael 
iddynt  wdthio  en  hanain  allan—fe  wyddai  ŷ  Pen  mawr  pa  fôdd  y  ^eithient  yn  well 
na  ni.  Nae  ammheawch  ei  ddoethineb  trwy  eeiaio  gwellh&a  ei  waith.  Oi  ydyw  yr 
ardi  yn  jagwyd  ar  ambell  ran  ^o  arw  o'r  ffordd,  cofiwn  fod  ei  Pherohen  ra  ddigon 
medma  i  obln  am  daoi  heb  i  ni  fyned  ar  draws  ei  orchymyn  £f  i  wneyd  hyny.  Y 
mae  gan  jt  e^lwye  waith  mawr  i'w  wneathar,  ond  wedi  ei  bedyddio  ft>  Tsbryd  Glin. 
ac  wäi  ei  gwiaffo  ft  hoU  arfogaeth  Daw,  nid  oea  dím  a  eaif  o'i  blaen  hi.  Ot  caiff  ei 
bywyd  YibrTdoT  hi  ddìgon  o  faeth,  nid  rhaid  iddi  ofni  dim  ;  yn  hwn  y  mae  cnddiad 
ei  chryfder  hi.  Heb  hwn  bydd  pob  peth  arall  nid  yn  anié  ju  ddiwerth,  ond  yn 
niweidio).  Y  mae  talentan  mawnon  heb  fywyd  yabrydol  wedi  ei  haorheithio,  oyfoeth 
hebddo  wedi  ei  llygra,  dyageidiaeth  hebddo  wedi  ei  harwain  oddiwrth  y  •rmledd 
•ydd  yn  Nghrist ;  ond  gyda  hwn  y  mae  yr  hoU  bethan  hyn  yn  addamiadao  iodi,  fel 
y  gwaith  arian  oerfiedig  i'r  afalao  aor. 

Dyben  yr  h^  sydd  yn  cael  ei  wneyd  yma  heddyw  jàrw,  goeod  y  brodyr  hyn  mewn 
eyflráadra  i  feithrin  y  bywyd  yebrydol.  Bhoddwch  ohwithaa  bob  mantaia  iddynt  i 
wnenthor  hyny.  Gadewch  iddynt  vn  llawen  fedi  o'ch  pethao  coawdol  ohwi,  yr  hyn 
•ydd  yn  anghenrheidìol  i'w  cynnal  yn  deilwnff  i'w  swydd,  er  mwyn  iddynt  (nel 
mantaia  i  haa  i  chwithan  bethaa  ysbnrdoL  Na  ddywedwn  trwy'r  blynyddoâd« 
"  Ni  ddaeth  yr  amaer.  yr  amaer  i  adeilada  tỳ  yr  Arglwydd  "  yn  hyn  o  beth.  A  gaiff 
j  rhai  oeddjmt  yn  ddiweddar  yn  fwytäwyr  dynion  yn  Tnyioedd  Môr  y  De  roddi 


oea  Uawer  Baimabaa  yma  heddyw  a  allai  adeìlado  t  Ai  nid  oea  yma  lâwer  Timotheoi 
ieoaoc  a  wir  ofalai  pe  cai,  a  brofai  ei  hoo  jn  foao  yo  weithiwr  difefl  pe  rhoddai  yr 
echrya  gyfle  iddynt  f  Y  mae  gan  Fethodistiaid  Gogledd  Gymra  weinidogion  na  raid 
îdaynt  gael  Uythyrao  cymeradwyaeth  oddiwrth  neb.  Y  mae  y  cyfoeth  angenrheidiol 
i'w  cynnal  ganddynt  hefyd.  Bhodded  Daw  yr  ewyUyi  i  hyny  iddynt  yn  foan,  onidé 
y  mae  yn  ofnnB  y  gwelir  cyegodao  yr  hwyr  yn  gorchoddio  ein  ffdr&fen  ninnaa  heb 
lod  yn  hir. 


ehaboU  yn  bor  achel  fel  ag  i  adlewyrcho  pelydraa  y  mawr  rágorol  ogoniant  yn 
gywir.  Pan  loegwyd  dinas  C^rinth  fe  ddywed  y  chwedl  i'r  hoU  feteloedd  ffwerthíawr 
oedd  yn  y  ddinae  gael  eo  toddi  gan  y  gwres,  a  thrwy  redeg  i'w  gUydd  iddynt  flllrfio 
metel  werthfawroMch  na'r  nn  oedd  yn  y  byd  o'r  blaen.  Nid  oedd  dim  ar  y  ddaear  a 
adlewyrchai  ddelw  Dow  hyd  nes  y  toddodd  yr  Yebryd  Glftn  galonan  rhyw  nifer  o 
ddynion  ft  gwrea  cariad  Gnst.  Felly  fe  galwjd  y  fetel  a  adlewyrohai  y  ddelw ;  ond  i 
wneyd  hyny  yn  effeithiol  rhaid  ei  bod  wedi  ei  pholiêhio  gan  sanoteiddrwydd.  Allan 
o  l^ûm  felly  yn  nnig  y  nnig  y  gaU  Dow  lewyroho. 

Nid  ydym  yn  awyddas  i  wneuihur  unrhyw  sylwadau  ar  yr  araeth 
ragorol  hon.  Gwelir  fod  ei  hawdwr  wedi  taíu  sylw  manwl  i  ddysgeid- 
iaeth  y  Testament  Newydd  ar  y  mater  yr  ymdriniai  ftg  ef ;  ac  y  mae  y 
fljniadaa  a  enniUodd  oddiwrth  ei  ddysgeidiaeth  yn  esboniad  i  ry w  fesur 
ar  ei  ymdrechion  o  blaid  BugeiUaeth  ^lwysig.    Edrychai  ar  weinidog 


08  T   PAB0H8DIO   lOWABD   UOBŴAN,    DTFFRTM. 

yn  rhan  htnfodol  o  eglwys ;  ac  ar  alwad  eglw^rs  yn  hanfodol  i  roddì  ì 
weînìdoç  ei  safle  briodol  ynddl  Yn  nnol  â'r  argyhoeddiad  hwn  yr  ym- 
ddygodd  yn  eglwys  y  Dyffryn,  pan  y  dywedai  nad  oedd  ond  aelod 
cyffredin  ynddi  nes  y  gelwid  ef  ganddi  i  fod  yn  weinidog  iddi 

Yn  Nghjrmdeithasfa  Llanrwst,  yn  1864,  traddododd  araeth  arall 
ar  "  Natur  Eglwys  "  a  barodd  lawer  iawn  o  gynhwrf  ar  y  pryd.  Nid 
ymddangosodd  hono  ychwaith  eríoed  trwy  y  wasg ;  ond  y  mae  genym 
.  yn  awr  y  pleser  o'i  chyflwyno  yn  gyflawn  i  daarllenwyr  y  Traethodydd. 
Olywsom  ef  yn  dywedyd  iddo  ysgrifenu  yr  hyn  a  fwrìadai  ddywedyd,  a 
darllen  pob  gair  o'r  hyn  a  ysgrif enasaL 


BGLWYS:   EI  SWYDDOGION.   A'ü  PERTHYNAS   A'U  OILYDD. 

Yn  y  berth  a  welodd  Moses  yn  Horeb  yn  llosgi  heb  ei  difa,  yr  hon  a  elwir  ganddo 
yn  "  Weledigaeth  fawr,"  ni  »  gawn  ddarloniad  cywir  o  EglwYS  Ddnw,  nid  jn  nnlg  yn 
ei  pharhftd  er  pob  ymdrech  a  wnaed  i'w  dinystrio,  ood  hefyd  yn  ei  bòdolaeth  fel 
cymdeithaB  yn  y  byd.  Y  mae  ei  gweled  hi  yn  bod  ar  y  ddaear  yn  beth  mor  ddy- 
elthr  aff  ydoedd  gweled  y  berth  yn  llosgi  yn  dftn  heb  ei  difa  ;  oblegid  er  ei  chyfadd- 
uder  vi  natnr  d(iynol,eto  amlwg  ami  ydyw  mai  teyrnas  heb  fod  o'r  byd  hwn  ydyw. 
Y  mae  ei  h^g^wyddorion  a'i  harferíon  yn  ei  daDeos  hi  felly  ;  ac  wrth  sylwi  ar  ei  hanes 
gwelir  fod  ei  nerth  a'i  hjmjá  yn  anwahanof  gysylltiedig  ftg  iddi  ^rmgadw  felly ; 
obl^d  er  pan  y  sefydlwyd  hi  j  mae  wedi  bod  yn  gref  nea  yn  wan  i'r  nn  graddaa 
•g  y  mae  wedi  cano  alíaD  ei  hegwyddorìon  a'i  harferíon  príodol  ei  hnn,  heb  en  cy- 
mysgn  mewn  dim  ftg  eiddo  y  byd.  Ac  ar  ol  adeg  o  ddirywiad,  paa  yr  ymgyfyd 
eglwySy  fel  y  gwna  hi  weithian,  i  yigwyd  ymaith  egwyddoríon  neag  a  thlodion  y 
byd, — i  beidio  ffweled  y  fodrwy  anr,  na  cbydnabod  dim  mawredd  ond  mawredd 
ysbr^dol,  na  phlygn  i  nn  cleddyf  ond  cleddyf  yr  Ysbryd,  Dac  i  nn  ^fraith  ond 
cyfraith  ei  Brenin,~y  pryd  byny  y  mae  hi  "yn  bnr  fel  yr  hanl,  yn  deg  fol  y  llenad, 
ac  yn  ofbadwy  fel  lln  banerog." 

Ÿ  mae  i  eglwys  fod  yn  ymwybodol  yn  barh&nB  o'i  chymeríad  ysbrydol  yn  anheb- 


gorol  i'w  IlwyddìaDt ;  ond  y  mae  yn  y  f an  hon  ddan  beth  i'w  gochel :  y  naill  yàjw, 
am  ei  bod  yn  ysbrydol,  gochel  gwadu  yn  ymarferol,  os  aad  ar  eirían,  fod  ffnrf  yn 
nerthyn  iddi, — y  mae  y  PlymotUh  Brethren  wedi  cyfeiliomi  yn  y  fan  hon,  a  rhai 
Hethodistiaid  hefyd;  y  ììaìì  ydyw,  am  eì  bod  jm  ysbrydol,  gochel  rhag  oeiaio 
gweithredn  ar  yr  nn  egwyddorion  ag  y  g^a  teyrnasoedd  y  byd  hwn.  Yn  y  fan  hon 
y  mae  Eglwys  Rhufain  nc  eraill  wedi  cyfeiliomi  mor  fawr.  Bhodio  wrth  olwg  y 
mae  teyrnasoÌBdd  y  byd  hwn  ;  ond  wrth  ffydd  y  mae  yr  eglwys  i  rodio.  Arfer 
teymasoedd  y  byd  ydyw  ymofyn  betíi  a  fedrant  ei  wneathor,  a  chyfaddasa  y  gfraith 
at  y  galln  sydd  ganddynt  i'w  gyflawni ;  ond  cweatiwn  ^r  Ëglwys  a  ddylai  fod,  beth 
syiá  eiaien  ei  wnenthar,  ao  nid  edrych  ar  ei  gallu  ei  hun ;  oblegid  er  nad  ydyw  i 
ddysgwyl  gwyrthiau,  eto  yn  y  cyflawniad  ffyddlawn  o'i  dyledswyddan,  y  mae  i 
ddyegwyl  yr  hyn  a  etyb  idoi  hi  yn  awr  yr  uu  dyben  ag  a  atebwyd  gan  wyrthiaa  y 
dyddian  gynt  Os  ydyw  Dnw  vn  dywedyd  wrthi  nm  gerdded  rbagddi,  fe  ofela  Efo  na 
onaifF  na  môr  nac  aniaíwch  ei  rhwystro.  Fe  egyr  y  naill  rywsut,  ao  fe  ddarpara  mor 
wiríoneddol  ar  gyfer  y  llall  a  phe  baasai  Efe  yn  gwlawio  bara  o'r  nefoedd  ac  yn  t^mn 
dwfr  o'r  graig  gallestr.  Am  hyny  nid  aros  a  ddylai  eclwys  heb  ymaflyd  yn  yr  hyn  a 
ddengys  y  ffibl  sydd  yn  waith  iddi  hyd  nfs  y  gwel  hi  fodd  i'w  gyflawni,  ond  ym- 
aflyd  yn  y  gwöith  yn  ddioed,  gan  ddysgwyì  i'r  modd  ddyfod  o  le  aiall.  Hyn  ydrw 
rhodio  wrth  ffydd  ;  a  gellir  dywedyd  wrth  eglwys  bob  dydd,  **  Yn  ol  dy  ffydd  bydded 
i  ti." 

Ond  er  mai  cymdeitbas  ysbrydol  ydy w  eglwys,  teyrnas  ydyw  er  hyny ;  ac  fel  y 
(^fryw  y  mae  yn  perthyn  iddi  swyddogion.  a  deadfau,  a  threfn ;  ac  y  mae  iddi  gael  ei 
torefn  yn  anhebgorol  i'w  nerth  a'i  llwyddi-mt  mwyaf.  Tybir  gan  rai  fod  abaennol- 
deb  trefn,  nen  otg(mki$ation,  yn  yr  eglwys  yii  siorh&u  purdeb  yr  eglwys,  am  en  bod  yn 

Bireled  rhai  eglwysi  ag^  oedd  yn  medau  org  'niscUion  manwl  wedi  myned  yn  clra 
ygredig;  ond  camsyniad  mawr  ydyw  tybiü  fod  absennoldeb  trefn  yn  sicrh&a 
pnraeb.  Yr  oedd  trefn  yr  eglwysi  hyny  yn  dda  can  belled  ag  yr  ydoedd  yn  ol  Gair 
I>iiw  ;  y  drwg  oedd  fod  y  bywyd,  yr  esiûd,  wedi  ymadael ;  ond  oni  b'ai  am  yr  orgami» 


T  PABOHBDIO  SOWàBO   ||Oa«AÌI,   BTFPBTN.  59 

,  y  oorff  oedd  y*o.  ìmtmù  yr  eriwyid  hyny  wedi  darfod  yn  llwyr  oddiar  wrneb 
j  4ẃuor ;  tm  yr  orgamiiêaíûm.  yo  foddion  i'w  o»dw  ynghyd  hyd  neo  y  deeth  yebryd 
j  ptth  byw  i  uudla  einioes  iddynt  eilwûth ;  tra  y  mae  gODym  aiampUa  o  eglwŷii 
BftwTMB  o  ddifiÿg  hyn,  diffyg  trefn,  diffys  oyfansoddÌAd,  wedi  darfod  oddiar  WTneo  y 
ddaeer.  Y  niM  lliawa  o  eglwysi  Whitefieîd  felly.  Y  mae  cyfaneoddiad  nunwí  yr  no 
pitíi  i  fforf  allanol  eglwys  ag  ydyw  0}ffféê  Ff^  i'r  athrawiaeth  a  gredir  ganddi. 
MaotMi  fr  bywyd  weithredn  drwyddi  yw  y  drefn  ;  ac  08  yinedy  y  bywyd,  y  maa  y 
drtúi  yno  yn  gorff  i  difyagwyl  am  dano  eilwaith,  fel  y  mae  Cyŷe»  Ffi^  i*r  gwiríoa- 
eddan  a  gradir  gaa  eglwya. 

6all  nad  oea  yr  nn  fi^f  eglwyaig  yn  berffaith  yn  ol  ▼  oynllon  dwyfol;  ond  dyled- 
fwydd  peb  eglwya  ydyw  astndio  ▼  Testament  Newydd  yn  fanwl  i  geiaio  deall  beth 
yityw  y  porlnad,  ac  hyd  y  mae  hi  yn  ei  ddeall,  i  wylio  ar  wnentbnr  yn  ei  ol ;  oblegid 
djnol  ^pdd  pob  petti  aydd  ynddi  yn  groee  i'r  cynllnn ;  ao  y  mae  y  dynol,  pa  mor 
dnoeth  bynag  y  gall  ymddangoa  ar  y  pryd,  yn  wan  :  y  dwyfol  yn  nnig  iydd  yn  gryí 
io  ya  barhftna* 

Ond  rhaid  i  mi,  ar  gaîs  y  Oymdeithasíay  gyfynga  yr  yohydig  aylwadan  a  wnaf  ar 
jr  9ijnrj%  at  ei  awyddogion,  sef  eagobion  a  cUiMsoniaid,  a'n  gwaîttL 

Y  mae  awy^iogion  eglwys  yn  codi  o  honi  ei  hnn.  Tr  oedd  yr  Apoetolion  yii 
nryddogion  anghymcdinol ;  ond  am  bob  ewyddoff  arall  perthynol  iddi,  ffrwyŴ  dad* 
blygnd  yr  «^iwys  ydyw.  Amgylchiadan  oedd  íel  yo  galw  am  danTnt,  fel  t  gwelwm 
ya  laoea  ganrad  y  diaconiaid  eyntaC  Ond  nid  jrdym  o  herwydd  hyny  i  dy  uo  nad 
ydyw  y  airyddaii  hyn  yn  ddwyfol,  nac  i  dybied  fod  eglwrs  at  ei  rhŷddid  i  gymeryd 
ivyddogion  nen  fyw  hebddynt  fel  y  ffwelo  hi  yn  dda.  Yn  bytraeb,  t  maa  en  bód 
vn  Ifrwyth  dadblygiad  eglwya  yn  ddadl  gref  droa  en  dwyfbldeb ;  oblegid  y  maent  yo 
byn  yn  dwyn  defw  y  dreâi  ddwyfol  gyda  bron  bob  peth,  jt  hon  STdd  yn  ymddangoa 
ya  íbwyth  natarìol  amgylohiadaa,  ae  eto  yn  drefh  ddwyiol.  Felly  y  mao  swyddog* 
MŴiin  yr  eglwya  yn  oaoaiadan  ei  Phen,  er  ea  bod  wedi  ea  haohlyaoro  gan  amgylch* 
iidHi,  mor  wirisneddol  a  phe  bnaaai  Efe  wedi  rhoddi  gorchymvn  peodant  yn  eq 
^ieh  eyn  gada^  y  ddaear.  Y  mae  yr  Apostolion  yn  90  cydnabod  felly ;  '*  £fe  n 
leddM  rai  yn  apostolion,  &c"  Ao  yr  oedd  ealwya  Oriit  wedi  dadblyga  i'w  Uawn 
fciat  eyn  i*r  Apostolion  adael  y  ddaaar ;  ac  íeify  y  mae  y  Teatament  Newydd  n& 
eynwys  portread  eywir  o*r  eglwys  yn  ei  phob  peth ;  a  pha  heth  bynM  a  all  fod 
■ewn  nn»yv  eglwya  nad  ydyw  yn  y  Llyfr  hwn,  dynol  ao  nid  dwyfof  yoyw  y  path 

hWBW. 

Y  nae  fod  swyddogion  yr  eglwys  wedi  tyfb  megya  0  amgylehiadaa  yr  eglwyi^  ya 
diBgoi  fod  swyddogion  wedi  en  gwnenthnr  er  mwyn  eçlwya,  ac  nid  eglwys  er  mwyn 
•Yydáogion ;  gan  hyny  y  mae  swyddogaeth  eglwysig  1  gael  edryoh  ami  yn  ei  i|her<» 
thynMl  tàrefn  ac  ag  adeiladaeth  yr  eglwya.  Ei  hnnig  ddyben  ydyw  "i  berffeithie 
y  «inL  i  adeilad  oorff  Oriat ; "  ac  y  mae  goiod  nn  mewn  iwydd  i  nnrhyw  amoan  arall 
ya  baahod  yn  arbyn  Pen  yr  eglwys.  Ao  mewn  gwirìonedd  nid  oes  neb  yn  iwyddog 
m  ii  esod  lelly  ;  oblegid  i  wneyd  nn  yn  aẃyddog  yn  yr  eglwjri  y  mae  dan  beth  yu 
«gwrheìdiol,  sef  donian  yabrydoi,  a  dewiiiad  yr  eglwye.  Y  mae  y  donian  ag  ydjn^t 
ynormhwTsdaraa  swydd  esgob  a  diacoo,  yn  cael  en  rhoddi  gan  Ben  yr  eâwys: 
^m  a  roddea  rai  yn  apostolion,"  &o.  Ond  nid  ydyw  fod  nn  yn  meddn  ar  y  donua 
Yibrydol  ajdd  yn  gymhwyaderan  i  swydd.  yn  ei  wnenthnr  yn  iwyddog  yn  yr  iglwyi 
bib iddi  fai ei  oaod;  ond  oa  heb  y  donian  hyny  nid  ydyw  yn  ewyddog  ond  mewn  enw 
m  ei  ddewia.  Oan  hyny  dylid  oofio  fod  dewisiad  yr  eglwya  mor  anhebgorol  i  awydd» 
igMth  eglwyaig  ag  ydyw  donìan  Pen  yr  eglwya. 

Y  mae  dewia  ei  iwyddogion  yn  bawlfraint  na  ddylai  ej^lwys  er  dim  oddef  i  nab  ei 
hy^etüo  o  honi ;  ond,  fel  pob  braint»  y  mae  rhai  egiwyii  yn  ei  ohamddefnyddio,  ao 
yn  tybio  gan  mai  hwy  aydd  yn  dewii,  mai  hwy  ydyw  £^noneIl  awdnrdod  y  iwrdd* 
ig.  OndnidfillyydyigyTestameotNewydd.  FfynnoneUawdardodygwirawyddog 
ydfw  Pen  yr  eglwya  Awdnrdod  i  weinyddn  deddfao,  ae  nid  i'w  gwneathar  aydd 
gMddo ;  oblegid  nid  oea  i  ni  ond  nn  Brenin,  sef  lesn.  Am  hyny  nid  gweini  bam 
yr  iglwya  ydyw  dyledswydd  ainrddog,  ond  ffweini  oyfraith  Oriat ;  ac  oa  nad  ymg«» 
tynga  yr  eglwya  t'r  gyfraith,  bydd  hyny  ynbwnc  iddi  ei  hnn  ei  itílo  á'i  Breniiu  V 
aae  anafàdd  dod  vt  awyddog  yn  annfndd-dod  i  Oriat ;  ond  oi  bama  eglwyi  nid 
yÿw  y  swyddog  yn  gweinyddn  eyfraith  Oriat,  ei  hamddiffyn  hi  ydyw  ymwrthod  â'r 
^íiyw  ewŷddog. 

Ond  pa  betii  ydyw  perthynaa  y  iwyddogion  hyn  &'a  gilydd  ao  ft'r  eglwyai  t  Yr 
fdyu  wadi  gwaled  fod  y  naiU  fel  y  UaU  yn  ddtwyfol  ac  vn  aBgenrheidiol  i  eglwys 
Wrfhith ;  ond  y  siae  y  naiU  yn  oynnwys  y  UaU— y  gweinidog  nea  yr  e^^>b  yn  oya- 


60  T  PABOHEDIO  EDWARD  MOHaAM,   DTFFBTH. 

nwys  7  dîaooD.  Nid  am  nad  oedd  ffanddyiit  hawl  i  "  wmsanaetlia  bjrrddan  "  yr  oed4 
yr  apostoUon  yn  ymwrthod  i  fesur  f  r  gwaith,  ond  am  fod  gwaîth  mwy  pwyrig  jn 
galw  am  en  holl  amser.  Ac  er  nodi  dJaconiaid  at  waith  allanol  iý  jt  Aiglwyddy  m  a- 
gawn  fod  yr  apoetolion  ar  ol  hyny  yn  talo  sylw  i'r  peth.  Y  mae  dadl^  yn  bòd 
ynghylch  yr  **  hennriaid,"  ai  nid  ydyw  y  gair  yn  golygn  "  gweinidog,"  a'r  hrn  a 
elwir  genym  ni  yn  •*flaenor  "  hefyd--rttZtn^  aìid  teaching  elders,  fel  y  geilw  y  Pr«- 
byteriaid  hwynt  Y  mae  lle  i  amrywiaeth  bam  ynghylch  hynyna;  ond  nid  oes 
cysgod  o  le  i  ddadl  yn  ngwyneb  y  Testament  Newydd,  nad  ydyw  swyddog  nchaf 
eglw^s  yn  cynnwys  pob  nn  arall ;  ac  mai  nid  rhai  i'w  drol  ef  o'r  neilldo  yw  y  Ueill, 
ond  i'w  ffynnorthwyo  ef  i  wneyd  ei  waith  yn  fwy  effeithiol.  Os  ydynt  yn  ddan,  j 
mae  y  ddan  yn  llywodraethn,  a'r  nchaf  o  honynt,  yr  hwn  sydd  yn  ymboeni  yn  ▼gair 
a'r  athrawiaeth,  i  gael  parch  danddyblyg.  Nid  dau  waith  ydynt,  cofiwch,  ond  nn  ; 
a  dan  awyddog,  os  ydynt  yn  ddan,  yr  isaf  i  gynnorthwyo  yr  nohaf  i  gyfiawni  j 
gwaith  yn  drwyadl,  fel  yr  oedd  y  swyddogion  hyny  a  oeodwyd  yn  Israel  ar  gais 
Hobab,  yn  oynnorthwyo  Moees  i  lywodraethn  y  bobl  yn  dda,  ac  nid  yn  troi  Moeea  o'r 
neilldn. 

Y  mae  hjn  yn  fy  arwain  yn  nniongyrchol  i  wnenthnr  sjlw  nen  ddaa  ar  Fngeiliaath 
Eglwydg ;  ac  oa  deallir  lle  hon  yn  yr  e^lwys,  fe  ddeallir  Ue  pob  swydd  aralL        

I.  Y  mae  Bngail  i  fod  yn  perthyn  i  bob  eglwys,  yn  ol  apwrntiad  Pen  yr  Eÿw^. 
Enwir  y  iwydd  non  yn  benodol  fel  nn  a  osodwrd  ganddo  Éf  ei  Han, — bngeüiaid. 
Ac  y  mae  y  cyfarwyddiadan  a  rydd  Panl  i  Timothens  a  Titns,  ynghyd  a  hyny  o  haaea 
"'  '  .-*  •    ^wys  a  ddylai  fod 

)l  oyntaf  at 
,         _  ...  agaü,"fel  y 

gelwir  ef  mewn  lleoedd  eraiU.    Dywedir  yn  benodol  ei  fod  i  ffymeryd  gofal  troe 
*"'  ■"'•'        .-«,*,*       ,,     .  -.^  •  ^^^  golwff  amynt 

yl  ydyw ;  oblegid  am 

^    _  ^-    ^  „^     „^    .  ^  _  ttwydi,  o  dan  yr  Hen 

bestament,  óeddýnt  y'bn^iliaid,  ac  ẃrth  weinidog'y  Gair  y  "dy wedir  yn  y  Newrdd, 
•*  Portha  fy  nefaid,"  "  Portha  fy  ẃyn."  Y  mae  yntan  yn  ỳ  cymeriad  o  hennriad  yn 
rhoddi  yr  nn  siars  i'w  ^dhennriaid,  "  Porthwch  braidd  Daw.  "  Meddyliwch  am 
eidi  blaenoriaid,  y  rhai  a  draethasant  i  chwi  air  Dnw,"  nen  yn  ol  y  Saeaoneg^ 
"Meddyliwch  am  y  rhai  sydd  yn  eich  Uywodraethn."  Y  mae  yn  eglnr  oddiwrth 
y  geirian  hyn  fod  yr  hwn  sydd  yn  traethn  y  Gair  jra  llywodracthn  hefyd.  Y  mae^ 
lel  y  dy wedwyd,  le  i  ddadl  ^rnghylch  yr  "  hennriaid,"  ai  nid  ydyw  yn  cynnwya  y 
••ffweinidog,"  a'r  **blaenor ;"  ond  nid  oes,  os  cymerir  y  Testament  Newydd  yn  rheol,  le 
i  ddadl  pa  nn  a  ddylai  eglwys  fod  heb  y  cyntif,  sef  y  "  gweinidog."  Gall  fod  heb  yr 
«hennnaid  lljrwodraethol,"  fel  y  gelwir  hwyot,  oblegid  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  ym- 
boeni  yn  y  Oair  a'r  athrawiaeth  yn  oynnwys  hwnw.  Gall  fod  mewn  am^nrlchiaaan 
heb  y  **  díacon,"  oblegid  y  mae  yr  "  e^ob  "  yn  cynnwys  hwnw ;  ond  ni«  ^ul,  heb  fod 
yn  gwbl  groes  i'r  cyfarwyddiadaa  dwy&l,  fod  heb  wemidog.  Drachefh  y  mae  hoU 
fiTfarwyc&itdaa  y  Testament  Newydd  i  weìnido^on  ac  i  eglwysi  yn  rhagdybio  fod 
biogail  yn  perthyn  i  bob  eglwys.  Cynghorir  ef  i  lywodraethn  yn  dda,  i  fwrw  golwi^ 
* \  gofgl  dros  eglwys  Ddnw.     Cyfeirir  ef  at  ddydd  y  cyfrif  i  g^ffroi  ei  z^ 


a  delir  o  fiaen  ei  lygaid  annifianedig  goron  ffogoniant  yn  wobr  ffyddlondeb.  Gelwir 
ar  yr  eglwys  i  nfnddhâa  ao  ymddarostwng  rdao.  Y  mae  yr  holl  oethan  hyn  yn  ddi* 
ys^  08  nad  oes  perthynas  wirioneddol  i  fod  rhwng  eglwys  a  gweinidc^ ;  hyny  jWp 
08  nad  008  Bagail  i  berthyn  iddl  Dichon  i  eglwys  fod  yn  rhy  dlawd  i  gynnal  ei 
bagail,  er  mai  ordinhfid  Pen  yr  Eglwys  ydyw  i'r  hwn  a  ddysgwyd  yn  y  Gair  a'r 
atm«wiaeth  ffyfrann  ft'r  hwn  sydd  yn  ei  ddysgn ;  ond  nid  ydyw  eglwys  o  herwydd 
tlodi  i  feddwTbyw  heb  fogai].  Nid  oes  a  fyno  arian  ddim  ft  r  mater.  Os  tlawd  ydyw 
eglwys  dylai  y  bngail  a'r  eglwys  gydoddef.  Nid  ydyw  yn  ddaros^rngiad  amo  se^U 
ger  ei  bron  a  dywedyd,  "  Y  dwylaw  byn  a  wasanaethasant  i'm  cyueidian  i,"  obleÿd 
y  mae  nn  mwy  nag  ef  wedi  gwnenthnr  hyDy  o'i  fiaen.  Ond  hyd  y  mae  yn  boeibl 
dylaì  eglwya  oÌila  am  ei  osod  mewn  amgylchìadan  Ue  y  gaU  ynuoddi  i  weinidogaeth 
yGair. 

II.  Nid  oes  yn  ol  y  Testament  Newydd  neb  yn  FngaU  i  eglwys  heb  ei  ddewia  gan 
yr  eglwys  hono.  Dewisiad  o  an  ta  a  chydsyniad  o'r  ta  araií  sydd  yn  ffarfio  perth- 
ynaa  rhwng  swyddoffion  ac  efflwys.  Gydnabyddir  hyn  gan  y  Methodistiaid  fel 
ffwirionedd  yn  ei  gysylltiad  ft  r  blaenor.  Dewisir  ef  trwy  Dleialais  yr  eglwya ;  am 
hyny  fe  gydnaby£íir  ei  awdaidod  gan  yr  eglwys  hono.  Ý  mae  yr  nn  peth  yn  an- 
hebgorol  angenrheidiol  yn  ei  berthynas  ft'r  gweinidog  cyn  y  bydd  oysyUtiad  rhyngddo 


T  P^BOHBDIO  SDWABD  MOBOiLN,    DTFrBTN.  61 

ẁ  ^wjM  «  rydd  âwdnTdod  swyddoi?  iddo  jn  yr  wlwyt  hono.  Am  hjnj  nid  yw  y 
ddsmwain  o  fod  nn  wodi  dyfod  i  fyw  i  le  peoodol  o  angenrheídrwydd  yn  rhoddi 
iéào  le  gweinidog  yn  •elwri  y  fftn  hono;  oblegtd  oe  dywedir  hya  fe  wedir  nn 
o  bawlinn  gwerthfiiWToear  c«ìwya,  sef  yr  hawl  i  ddewie  et  •wyddogioo  ei  hnn ;  m  nia 
gnll  dim  â  fydd  yn  ei  difnddìo  o'r  hawlfiraint  hon  fod  yn  gydaool  â'r  Teatunent 
JNewydd.  Mi  a  wn  j  dywedir  wrth^  yn  y  f an  hon  fod  gweinìdogion  y  Methodiet- 
iûd  wedi  en  hordeinio  yn  weinìdogion  i'r  holl  Gk>rfl;  a  bod  hyny  o  gaolyniad  yn 
cyiinwyB  en  bod  jn  Fageiliaid.  Ond  gadewch  i  ni  edryoh  beth  ydyw  Tttyr  y 
gniian,  "ordeinio  i'r  hoU  Ghnrff/'—i  bn  beth  y  maent  yn  dyfod  wrth  en  cano  allan 
yn  weìthredol  f  oblegid  hyny  ydyw  en  gwir  yityr.  Mewo  dadl  ar  bwnc  fel  hyn, 
fÌB  ddywedir  mai  en  hyatyr  ydyw  fod  yr  ordeiniad  yn  rhoddi  awdnrdod  i*r  ordein- 
iadig  i  gyflawoi  gwaith  gweinidog  yr  efengyl  ymhob  man  o  fewn  i  hoU 
^wysi  y  Gyfondeb.  Ond  beth  ydyw  jgwaitH  gweinidog  yr  efengyl  t  Onid 
pregethn   y   gair    a    Uywodiaethn    yr    eglwysf      Ond    edrycbwoh    ar    y    peth 

Sntaf'pregethn  y  gair.  A  ydyw  yr  ordeiniad  yn  rhoddi  awdordod  i'r  ffwetn* 
ogîott  Methodistaidd  i  tyned  i'r  Ue  a  fynont  ac  ar  yr  amaer  a  tynont 
i  bregethnf  Gwyddoch  oU  i>e  ceiaiai  rhyw  nn  o  honom  weithredn  feUy»  nad 
oea  ^  nn  eglw^  pa  mor  yohTdig  bynag  fyddai  ei  nifer,  na  aafai  droa  ei 
hawlian.  Owadai  awdínidod  neb  o  nonom  i  bregethn  iddynt  hwy,  ond  yn  nnig  ar  en 
dewisîad  hwy  en  hnnain.  Wel,  oa  nad  oee  g«nvm,  er  ein  hordeinio,  awdordod  i 
bregẁhn  heb  gael  ein  dewis  gan  Treglwya.  nis  ffaíl  fod  genym  ychwaith  awdnrdod  i 
hwodraethn  nnrhyw  eglwyi  neUldnol,  heb  ein  dewis  gan  Tr  efflwyi  hono  i'r  gwaith. 
Oan  hyny,  ▼  mae  ein  hordeiniad  ni  yn  dyfod  i  hyn — ^stiolaetb  ydyw,  i  ddangoa  fod 
nn  yn  meddn  ar  y  cymhwTsderan  a  oaodir  yn  y  Teatament  Newydd  i  gyflawni  gwaith 
ffwonidoff  yr  efengy),  oe  dewiair  ef  ffan  nnrhyw  eclwyt  i*r  gwaitb.  Y  mae  mewn 
ÌjawN>  o  bmian  yn  dinrn  delw  y  Uyäyran  cymeradwyaeth  a  roddid  yn  nyddian  jt 
«poatolion,  i  ddaÌDgoa  fod  brodTr  aff  oeddynt  yn  tramwyo  y  wlad  yn  gyíaddas  i  lafnno 
jmw9^  jT  eẃwjú,  oe  caniateid  iddynt  Ac  nid  oedd  y  caniatftd  hwn  bob  amaer  jm 
eau  ei  rodai,  fel  y  dengyB  Epiatol  loan.  Ond  ai  hyn  a  olygir  yn  ngwyneb  y  Teata- 
ment  Newydd  wrth  ordeiniad,  sydd  bwnc  araU.  Ac  fe  allai  y  byddiu  Tn  anhawa  nag 
T  trbia  rhaa  gael  aUan  yn  j  Teetament  Newydd,  fod  y  fath  beth  êa  ordeiniad  cyffred- 
inoì  yn  bod  o  gwbl ;  oblegid  y  mae  pob  ordeÌDÌad  y  mae  g(^ym  hanea  am  duio  yn 
ordeioiad  i  waith  penodo).  Tr  apoetolion  oeddynt  yr  nniff  swyddogion  oeddynt  yn 
dal  perthimaa  gyflredinol  â'r  eglwya,  ae  nid  oea  olTnwyr  iddynt  hwy  ;  eto  er  hyn  ni 
a  wuwn  fod  yr  elfen  o  berthynaa  neiUdnol  yn  cael  ei  chydnabod  mn  yr  apostolion — 
Pedr  Tn  Apoatol  yr  Enwaediad,  Paol  yn  Apostol  y  Cenedloedd.  At  yr  M^lwyai  a 
Unnodd  ei  hnn,  gydaff  nn  eithriád,  jrr  oedd  Panl  yn  yagrifenn  ei  lythyran  ;  a  hw]rnt 
▼r  ydoedd  yn  Tmweled  drachefn  a  thrachefn.  Tynai  nerth  i'w  gynghorioo  iddynt  o*r 
oaîhynaa  oedd  rhyngddo  a  hwynt  Mewn  gair  yr  oedd  y  berthynaa  bono  Tn  rhoddi 
mantaia  iddo  ef  ragor  nn  dyn  ar  t  ddaear  i  fod  yn  fendith  iddynt.  Ond  nid  oea 
perthynaa  o'r  fath  rhwng  gweinidogion  y  Methomstiaid  a'r  eglwysi.  Nid  ydyw  y 
gyflredinol  y  aonir  am  cbni  ond  peth  mewn  enw ;  i'w  gwnenthnr  Tn  rtaliiy  dylai 
godi  o  iyw  nn  neiUdaoL  Heb  hfn  nid  ydyw  gweinidog  ond  gweinidog  i  ryw  Oorff ; 
ond  pan  y  ceiaiwoh  chwi  ei  gysyUtn  â  rhyw  ran  o  hono,  ni  fedrwoh — ^y  mae  y  corff 

În  myned  yn  fforfifTsbrydo^  nad  oes  moidd  cael  gafael  ama     Nid  dychymyg  ydTW 
yn,  ond  naith.    T  mae  ngeiniaa  o  eglwrsî  na  phetmsant  wadn  awdnrdod  gweinidog 
n  ^ddo  yn  d^gwyddo  byw  yn  y  Ue,  pan  heb  ^dweled  âg  ef  ar  bwno  eglwysig.    Dt* 
'   "  Nid  gweinioog  i  ni  ydyw,  ond  gweinidog  y  Corff :  pwy  a'th 


wedaDtŷn 

osododd  di  yn  f amŵr  f 
Tn  y  fan  hon  rhaid  i  tai  dynn  tri  cha^gUad :— 

1.  Fod  BnffeiHaeth  Kfflwysig  yn  sefyll  Tn  yr  nn  berthjmas  á*r  eglwys  ag  ydyw 
gwetnidogaeth  y  gair.  Y  mae  mor  angenrheidiol  i*w  pherffeithìo  hi  ag  Tdyw  t  UaU; 
ae  06  nad  ydTw  gweinidogaeth  y  gair  at  ddewisiad  yr  eglwys,  yna  nis  gall  fod  bn^U- 
Ìaeth  eglwysig  at  ei  dewisiad  ychwaith.  T  mae  y  person  at  ei  dewisiady  ond  md  y 
petìi ;  j  Bngail,  ond  nid  BageUiaeth. 

2.  Nad  ydyw  eglwys  sydd  heb  fogeiUaeth  eglwysig  ond  eglwys  anmherflUth  iawn 
yn  ngwyneb  y  Testament  Newydd. 

8.  Nad  ydyw  gweinidoff  tt  efengyl  sydd  heb'fod  jm  fogaU  yn  cyflawni  ond  rhy 
bsin  hanner  gwaiui  ei  swydd. 

Drachefii,  y  mae  diflyg  y  berthynaa  hon  yn  anfantais  ddirfawr  i*r  ddwr  blaid,  sef 
f r  s^lwya  ao  i*r  gweinidog  hefyd.  T  mae  yn  anmhosibl  i'r  gweinidog  ei  hnn  laftirio 
gyda'r  nn  ymroiuiad  a  tâm  deimlad  o*r  on  cyfiifoldeb  a  phe  bnasai  perthynas  wir- 


62  T  PABOHBDIO  EDWABD  MOBeAN,    DTF7BTS. 

ioneddol  rhynffddo  A'r  eglwys.  Ifì  â  wn  fod  gao  y  Methodfgtiftid  aebot  diokfa  Ì 
Ddnw  am  ffyddlondeb  ac  ymroddiad  oifer  mawr  o'n  gweÌDÌdogion  ;  ond  ni  phetnuuj 
ddywedyd  y  baasai  yr  ymròddiad  jrn  llawnr  mwy  pe  baasai  peithynas  aniongyrchol 
rhyngddynt  &'r  eglwys.  Ae  y  mae  ystâd  breaeanol  pethaa  yn  r hoddi  bôd  i  damtasiwn 
grel^ — temtasiwn  y  mae  aml  i  weinidog  Methodistaidd  yn  syrthio  yn  ysglyfaeth  iddi 
— sef  myned  yn  ddilafnr,  yn  ddiofal,  ac  mewn  canlyniad,  bob  yn  dipyn,  golli  ysbrjd 

Íweinidogaeth.  Yna  y  mae  y  swydd  yn  troi  allan  yn  anfantais  i  grefydd  y  dyn  ei 
an,  ac  i  ffrefydd  pobl  eraill  hefyd.  Nid  oes  dyn  ar  y  ddaear,  bydded  mor  ddowiol 
ag  y  byddo,  nad  ydyw  yn  dda  iddo  gael  pob  mantaia  i  ymdeimlo  ft'i  gyftíftddeb ; 
ond  y  mae  trefn  bresennol  y  Methodistiaid  yn  temtio  y  gweinidogion  i  yiagnddio  yn 
nghysgod  en  gilydd,~pawb  yn  gyfrifol,  a  neb  vn  ffyfrifor;  «'r  achoemawr  yn  gwywo 
mewn  rhan  o  wlad  heb  fod  neb  yn  teimlo  fod  a  fyno  ef  yn  bersonol  ddim  ft  hyny. 
Oysylltwch  ni  ft  rhan  benodol  o'r  winllan,  ni  a  deimlwn  yn  gyfrifol  am  y  rhan  hono. 
ifid  difater  genym  ^dd  ffweled  y  rhan  hooo  yn  wywedig ;  bydd  diffyg  llwyddiaiìt  y 
rhan  hono  yn  peri  i  ni  dayfalbarh&a  mewn  gweddi.  Gwna  ni  yn  fwy  dnwiolÊrydi^ 
a  chewch  chwi  fel  ninnaa  fantais  ar  hyny. 

Nid  wyf  wedi  edrych  ar  y  pwnc  fel  mater  o  eapediefícy^ — fel  peth  y  byddai  jn  dda 
ei  gael  o  herwydd  neilldaolrwydd  sydd  yn  yr  amgylchiadan  preseonoL  Y  mae  llawer 
0  hyny  wedi  ei  wneathar  gan  eraiU  eisoes ;  îe,  gymaint  o  edryeh  wedi  bod  ar  y  pwno 
yn  y  golenni  hwn,  fel  y  mae  wedi  myned  yn  deimlad  rhy  gyffredinol  mai  pwno  o 
opiniwn  ydy w.  Ond  yr  wyf  fi  wedi  oeisio  edrych  arno  yn  ngolenni  y  Testament 
Newydd,  a  daugos  beth  ydy w  oyf^ith  ein  Brenin  ni  ar  y  pwno.  Baasai  yn  hawèd 
duigos  ein  bod  fel  Cyfündeb  wedi  cyrhaedd  cyfood  nàd  allwn  fod  yn  ddisylw  o'r 
gyfraith  ar  hyn  heb  i  wywdra  a  dirywiad  ddilyn  hyny  ;  a  dangos  hefyd  ob  na  ymeflir 
o  ddifrif,  a  hyny  yn  fnan,  mewn  bageiliaeth  eglwysig,  fod  an  o'n  hen  sefydUadaa  ôm 
ni, — sefydliaa  sydd  yn  ein  nodweddn  ni  fel  eglwys, — ar  ben  y  flordd  i  gael  ei  goUi 
o'n  plith,  sef  y  eyfarfod  eglwyaig.  Y  mae  y  cyCarfod  hwn  yn  oael  ei  gadw  mor 
aneneithiol  fel  y  mae  y  Ilíaws  yn  myned  yn  gwbl  ddiawydd  am  ddyfod  iddo ;  ac  y  mae 
ogeinian  os  nad  cannoedd  o  egl wysi  y  Methodiatiaid  heddy  w  nad  oee  mo'r  bedwaredd 
ran  o'r  aelodan  ^m  dyfod  i'r  cyfarfod  eglwysig  an  amser.  Ac  erbyn  cly wed  hanes  y 
cyfarfodydd  yn  y  Ileoedd  hjmy,  nîd  dyeithr  ydyw  ea  habsennoldeb.  Oanlyniad  hyo 
fÿdd  i'r  doebaTth  ienanc  fyned  i  ammen  baddioldeb  a  chyfreithlondeb  y  cyfrjrw 
gyfarfodydd;  a'r  cam  nesaf  fydd  gwada  y  ddaa,  fel  y  ba  hi  gyda  phregethn  ya 
Eglwys  Loegr.  A  gwae  i  Fethodistiaeth  y  dydd  y  derf ydd  y  aeitU  brofiad !  Owaded 
y  neb  a  wado,  a  gwawdied  y  neb  a  wawdio,  hen  gyfarfodydd  anwyl  ydynt  wedi'r 
cwbl, — cyfarfodydd  nad  all  crefydd  Cymra  ddim  fforddio  ea  colli.  Cadw  y  cyfarfod- 
ydd  hyn  yn  effeithiol,  ynghyd  a  gofaln  am  y  pulpad,  ydyw  prif  waith  y  bagail :  nid 
ymweled  â'r  cleifion,  nac  o  dỳ  i  dŷ,  ydyw  ei  waith  mawr,  er  fod  hyny  i'w  wneothar 
fel  y  byddo  amgylcbiadaa  yn  galw  ;  ond  oadw  cyfarfod  eglwysig  da,  oyfarfod  y  bydd 
yr  aelodaa  yn  dyfod  o  hono  wedi  ea  nawseiddio  ftg  ysbryd  yr  efengyL  Y  maent  yn 
dyfod  iddo  o  ganol  helyntion  y  byd,  gan  ddysgwyl  cael  paro  ea  meddyliaa  a  dyrchaìfii 
eo  Berchiadao  ;  oblegid  er  fod  trìo  y  byd  yn  wasanaeth  i  Grìst,  eto  y  mae  rhywbeth 
arlethol  i  grefydd  ynddo,  yn  enwedigol  yn  y  dyddìan  hyn ;  ao  oe  na  chftnt  ddyfod  ea 
hunain  i  fyny  yn  fynych,  fjmych,  i  awyr  bor  mynydd  l5aw,  y  mae  y  by wyd  ysbrydol 
yn  sicr  o  iyned  ya  dra  gwywedig.  A  pbwy  sydd  i  fod  yo  offeryn  i  hyo  ood  yr  hwn 
sydd  wrth  ei  swydd  wedi  ei  osod  mewn  anigylchiadao  y  gall  ymroddi  i  weinidogaeth 
y  Gair  a  gweddi,  ac  nad  ydyw  gwasanaetha  dím  byrddan  yn  anghymhwyso  ei  fädwl 
at  y  gwaith  ysbrydol, — nn  sydd  wrth  ei  swydd  wèdi  cael  mantais  i  fyw  mewn  awyr 

Îchydig  yn  bnrach  na'i  frodjrr  ar  hyd  y  dydd,  ac  felly  a  all  ddywedyd  with  bob  ou  o 
onynC  **  Driog  i  fyny  yma  ? " 

Draohefn,  y  mae  ystad  Cymm  yn  ei  pherthynas  a'r  iaith  Seesonw^  jtì. 
dangos  y  dylid  yn  ddioed  daln  sylw  i  Fageiliaeth  Bglwysig,  onidô  fe  gollir  i 
Fetnodistiaeth  aidaloedd  a  throfydd  cyfain.  Paham  y  mae  Wesleyaeth  yn  galki 
cyfaddasn  ei  han  at  yr  am^Iohiadau,  ac  Annibynìaeth  yn  gwnenthur  yr  nn  peth  f 
Ooid  am  fod  yn  yr  eglwysi  byny  rai  wrth  eo  swydd  yn  sylwi  o  hyd  beth  a  adylei 
Israel  ei  wnenthor,  tra  nad  oes  gan  y  Methodistiaid  neb  felly ;  a*T  oanlyniad  ydyw 
fod  ardaloedd  yn  cael  ea  coUi  i'r  ai^  graddaa  ag  y  mae  yr  iaith  Oymraeg  yn  gwj^wo 
ynddynt. 

Panam  nas  gellir  cael  hyn,  gan  fod  amgylchiadaa  y  Methodistiaid  yn  galw  am  deno^ 
a  Oair  Dnw  yn  eglor  ddaDtfos  ei  fod  yo  apwyntìad  Pen  yr  Eglwysf  Wd,  dao 
rwystr  sydd  ar  y  ffordd,  y  naill  yn  y  blaenoriaid  a'r  Uall  yn  y  pregethwyr.  Am  yr 
eglwysi,  y  maent  hwy,  gydag  y<uiy«ugiawn  o  eithriadan,  yn  dyhea  am  hy«  3  eo  am  yr 


T  PABOHBDie  SDWABD   MOBOAH,   DTFFBTN.  DD 

flitMMM,  rlirv  rai  sydd  w«di  oyinflryd  iiiAiìtirft  sr  MwrbodMtli  yt  eÿwrti  hyny 
am  AiiBÌb^iiÌMth  a  Methodiatueth  i  gymiyrcha  rh»gfArn  yn  en  meddylÌAa  «t 
Tageiliaeth,  rhag  iddi  hi  eo  gwnenthnr  yn  ADnìbyiiwyr.  Ond  nid  ydyw  y  rhagfam 
yna  çrin  yn  werth  sylw,  obiegid  j  mae  mor  sicr  o  gilio  pan  y  deallir  beth  ydyw 
BogeiHaeth  ag  ydyw  tywyllwch  y  noa  i  gilio  o  flaen  oyfodiad  yr  haol.  Kid 
oe»  yma  ddim  gwir  rwyatr  ar  ei  ÍFonld ;  oad  y  mae  rhwystr  gwiríoneddol  mewn 
doebarth  Uîoaog  o  fiaraLoriaid,  er  nad  yn  nihawb  o  honynt.  Y  mae  oannoedd 
o'n  Uaenoriaid  goraa  ni  yn  dyhea  am  weled  hyn  yn  cymeryd  lle,  yn  gwneathur 
yr  oU  a'r  a  allant  i'w  ddwyn  o  amgylch ;  ond  y  mae  eraill  nad  ẃynt  yn  gwelei 
dhn  ynddi  ond  rh^wbeth  fel  y  tybiant  i  dro«g)wyddo  awdardod  o  u  dwylaw  hwynt 
i  ddwylaw  y  gweniidogion,  fel  pe  na  boasai  Egíwys  Ddow  ond  ohwareafwrdd  i'r 
naiU  ddoabarth  ymryaoo  â'r  IẂl  am  awdnidod.  Byddai  yn  dda  i  nt  oU,  yn 
weinidogion  ac  yn  flaenoriaid,  gofio  nad  ydyw  yr  eglwys  wedi  ei  gwneothor  er 
ôn  mwyn  ni,  ond  ni  er  mwyn  yr  eglwys ;  ac  oe  ydvw  tt  Aohoa  mawr  yn  gwywo 
obtfwydd  nad  ymostyngwn  ni  i  gyfraith  ein  Drenin,  nid  ychydig  ^yw  ein 
cy&übldeb.  Fa  allai  na  «MyUd  cymhwyso  geiriao  ein  Hiachawdwr  at  neb  o  honom. 
yn  Y  cyfìryw  amgylehÌAdaa,  mai  "  gweU  a  fyddai  rhoddi  maen  melín  o  amgylch  ein 
gwodí  a'n  bwrw  i'r  môr,**  naf  i  ni  wneothnr  hyn ;  ond  ni  phetroswn  gymhwytto 
geirian  Caiaphaa  at  hyn  mai  "  boddiol  ydyw  marw  oo  dyo,  ao  oa  ddjrfether  *'  Eglwys 

Y  oiae  doabarth  rhy  lîoeog  o  bregethwyr  hefyd  yo  erbyo  hyo ;  ac  fel  hyn  y  dywed 
Dr.  Oweo  ar  y  pwne  yma :  "  Nia  gwn,"  medd  y  Doctor,'''  *•  wrth  ba  reol  y  maey  rhai 
byny  yn  rhodio  y  rhaî  s^rdd  yn  preffetho  drwy  y  blyoyddoedd,  ac  eto  nad  ydynt  yn 
dymono  nac  yn  bwriadu  derbyn  giJwad  i  wneothor  gwaith  bogeiliaid  yn  yr  eglwys  — 
boli  nerth  eo  meddwl  yn  cael  ei  roddi  ar  drin  y  byd,  ac  eto  yn  dwyn  enw  gweioidog- 
tstt  yr  efengyL*  Yr  ôeád  y  Dootor,  er  fod  ganddo  lygad  eryiaidd,  yn  metha  gweled 
yn  y  Testament  Newydd  le  y  brodyr  yna.  TStL,  fy  mrodyr,  o*^  na  wnawn  ni  y  gwaith 
flin  honain,  na  fÿddwn  ar  ffordd  eraiU  i'w  wnenthor.  Os  ydyw  yn  well  geoym  drin 
y  byd — aros  mewn  Uongao  fel  Don,  neo  ymysg  y  corlaoao  defaid  fel  K«abeo.  nag 
ymaberthn  i  wneotbor  gwaith  gweinidog  yr  efengyl,  na  fyddwn  ar  ffordd  eraiil  i'w 
wneothnr.  Y  mae  cyflawniad  y  ewaith  yn  gofyn  honanymwadiad  mawr,  oblegid  y 
nae  yr  annil^iaeth  sefyUfa  a'r  rhyddid  oddiwrth  Ufop  meddyUol  ealed  sydd  gao  yr 
bwn  sydd  ym  trin  y  byd,  ao  yn  p'e^thn  yo  ol  fel  y  caiff  gyfleosdra,  ragor  yr  hwo  sydd 
wedi  ymabertho  i  gymeryd  lle  gweioidoff  ac  i  g^rflawoi  gwaith  aweioidog,  yo  jperí  fod 
Ut  y  naiU  jrn  ymddangoe  yn  Utd  snmioryn  f^ych  ragor  Ue  y  Ilaìl ;  îe,  gymaintfeUy 
M8  perí  i  ni  Aimlo  weithiao  mai  Demss  a  wnaeth  yn  gall  ac  nìd  Paol.  Ood  y 
cwestiwn  yv,  Pa  on  o'r  ddan  oedd  yo  düyn  esiampl  "  yr  Hwn  ac  Efe  yn  ffarf  Dnw 
a  irpíìerodd  agwedd  gwas  T' 

Nid  ydwýf  yn  dysgwyl  gweled  hyn  yn  ^meryd  Ue  heb  acbosi  ychydig  gynhwrf ; 
ond  y  maa  pethao  gwaeth  na  ohynhwrf.  Ý  mae  dystawrwydd  a  heddwcn  angeo  yo 
soDhraethadwy  waeth  oa  chTohwrf  gwyUtaf  bywyd.  Nid  ydyw  eio  Oyfondeb  wedi 
dÿfod  trwT  onrhyw  gyfoewidiad  mawr  heb  ffyohwrf.  Pe  baand  yo  abertho  pob  peth 
i  beddwcb,  oi  boaaai  genym  jt  oo  YsgoT  Sabbothol  beddyw ;  ood  yr  oedd  Mr. 
Obarles  yn  gweled  fod  CTohwri  yn  weU  oa  heddwch  feUy ;  ac  ooid  ydym  oU  jro 
diolch  i'r  Arglwrdd  am  iddo  ddewis  y  cyohwrf  yn  hytrach  na'r  heddwch  f  Pe  boasid 
jn  abertha  pob  peth  i  heddwch  ni  boasai  çuij  Methodistiaid  yr  oo  gweic- 
idog  haddjrw  ;  and  fe  famodd  Hr.  EUas,  lir.  £beoezer  Morris,  ac  eraiU,  fod 
eynnwrf  yn  weU  na  heddwch  feUy  ;  am  hyny  yr  ydym  trwy  ras  Dow  yo  Gyfaodeb 
mtnoa  heddyw ;  ood  pe  boasid  yo  abertho  pob  peth  i  beddwch,  boasem  oyn  hyn 
wedi  darfod  oddiar  wyneb  y  ddaear.  Pe  boasid  yo  dilyo  heddwch  ar  onrhyw  bns, 
iü  boasai  genym  nac  Athrofa  na  Ohronfa  i'w  chynnal  hi ;  ond  am  y  dewiswyd  y 
cynhwrf  yo  Ue  ji  heddwoh  y  mae  y  ddao  geoyio.  Os  düyoir  heddwch  oi  bydd  gao 
eu  beglwysi  ddim  bogeiUaia  ;  ood  a  ydyw  yo  iawo  abertho  crefydd  i  gadw  beddwch 
o'r  fatht  Na,  os  oa  ulwo  oi  gael  yr  hyo  sydd  yo  haofodol  i'o  Uwyddiaot  beb  yr 
Tstorm,  gadewch  i  oi  gael  yr  ystorm.  Nid  ydwyf  yn  caro  yr  ystorm  er  ei  mwyn  ei 
ban ;  ond  nid  jáwjí  yn  ei  hofni  hi  Yr  ydwyf  yn  credo  yn  yr  hen  leetr  Fethodist- 
aidd,  am  fy  mod  wedi  ei  gweled  yn  dal  aml  stonn,  ao  erddynt  oU  heddyw  eto  â*i 
chyfeiríad  ^m  deg  at  yr  hafan  dymoooL  A  phe  yr  elai  hi  yn  ychydig  o  storm,  oao 
ofnwn,  y  mae  Perchen  y  Uestr  yo  oo  a  fedr  rodio  brígao  y  tònao,  yo  oo  a  fedr  ddy- 
wedyd,  '*  Ooetega,  dystawa,"  wrth  bob  gwyot  a  môr ;  ac.  oid  hynŷ  yo  ooig,  ood  yo 
nn  a  all  hefyd  berí  mewn  oanlyniad  i'r  oll,  i'r  Uestr  fod  wrth  y  tir  yr  oeddym  yn 
oeisio  myned  idda 


64  Y  PAROHBDia  EDWABD   MOBGAH,    DTFFEYN. 

Diau  na  baasai  yr  araeth  hon,  pe  traddodasîd  hî  yn  1884  yn  creu 
y  fath  gynhwrf  ag  a  achosodd  yn  1864  ;  ond  yr  ydym  yn  credu  ei  íod 
yn  wiríonedd  hefyd  mai  nid  yn  hoUol  ar  y  liinellau  a  dorir  allan  yma 
y  mae  y  Fugeiliaeih  wedi  Ûwyddo  yn  ein  plith  yn  ystod  yr  ugain 
mlynedd  diweddaf.  Yr  angen  ymarîerol  am  y  ti^efniant,  yn  hytrach 
nag  unrhyw  syniadau  am  le  y  swydd  yn  y  Testament  Newydd  aydd 
wedi  creu  llwyddiant  y  symudiad.  Ac  oddijrma  hefyd  y  mae  yr  ar- 
wyddion  am  ei  llwyddiant  yn  y  dyfodoL  O  hyn  allan  yr  unig  beth  a 
ddichon  ei  Uadd  fydd  ei  haneffeithiohwydd  i  gwblhâu  y  gwaitíi  a 
ddysgwylir  oddiwribi.  Ac  os  ydym  yn  deall  yr  arwyddion  yn  gywîr, 
y  mae  mwy  yn  cael  ei  ddysgwyi  yn  awr  nag  a  ddysgwyiid  ugaìn 
mlynedd  yn  oL  At  Fugeiliaeth  yr  edrychir,  nid  yn  unig  am  ymgeledd 
yr  eglwysi  yn  y  Cyfarfodydd  Egiwysig,  ond  hefyd  am  waiw  cen- 
adol  ymysg  esgeuluswyr.  A'r  cwestiwn  pwysig  yn  awr  ydyw,  A  wna 
Bugeíliaeth  y  gwaith  hwn  î  Y  mae  genym  belladi  nid  yn  unig  i  gadw 
eafael  ar  ein  gwrandäwyr,  ond  i  godi  llawer  mewn  ardaloedd  poUog  i 
lod  yn  wrandäwyr. 

Rhaid  i  ni  deiiynu  heb  gyfeino  ond  mewn  ychydig  eiriau  at  anerch- 
iad  Mr.  Morgan  yn  Nghymdeithasfa  Dolgellau  yn  Mehefìn,  1870,  yn 
yr  hwn  y  dangosodd  yn  y  modd  mwyaf  amlwg  y  fendith  annhraeth- 
adwy  a  ddeilliasai  i  Fethodistiaeth  ac  i  grefydd  ynNçorllewin  Meirion- 
ydd  oddiwrth  y  Fugeiliaeth.  Ehoddwyd  i'r  anerchiad  hwnw  y  fath 
gyhoeddusrwydd  ar  y  pryd  ag  sydd  yn  gwneyd  yn  ddiangenrhaid  ei 
adgynnyrchu  yma.  Am  yr  un  rheswm  yr  ydym  yn  gadael  allan  bob 
cy feiriad  at  yr  anerchiad  a  barotowyd  ganddo  yn  ei  waeledd  diweddaf, 
ac  a  ddarllenwyd  wedi  ei  farwolaeth  yn  y  Gymanfa  O^rffredinol  yn 
Liyerpool,  yn  yr  hwn  y  gwelwyd  yn  amlwg  iddo  barhâu  yn  un  o  wylwyr 
mwyaí  effro  y  Cyfundeb  hyd  ei  fynydau  diweddaf. 

Yr  ydym  weaì  taflu  golwg  amnherfifaith  ar  ranau  pwysig  o  waith 
oes  un  oedd  yn  hynod  anwyl  genym.  Gofidiwn  na  fuasai  Bywgraffiad 
teilwng  o  faono  wedi  ymddangos  er  ys  blynyddoedd;  a  da  fyddai 
genym  i*r  ychydig  sylwadau  hyn  fod  yn  foddion  i  çreu  syched  yn  y 
cyhoedd  am  dano.  Mae  yn  ffodus  fod  iV  gael  yn  Ngorllewin 
Meirionydd  weinidog  yn  meddu  ar  bob  cymhwysaerau  iV  gynnyrchn. 
Galwer  ef  at  ei  waith,  ac  estyner  iddo  bob  cefnogaeth  ynddo. 


GRiFPrra  Euia 


DOETHINEB  RABEIAIS. 

BáMLoÁ»  (Formgn    C^ameê  for  BngHih  Btadtrs)  hj  Walter  Betaiit,   M.A. 

^.  Blaekwood  &  Sons. 
Bêodmgê  %a  jBoMoû,  by  Walter  Besaiit    W.  Blackwood  à  Sona. 


CREDiNiAsrH  sydd  yn  myned  ar  gynnydd  y  dyddiau  hyn  ydyw, 
fêdd  y  byd  ddyddordeb  a  ddeil  i'w  gymharu  â  r  dyddordeb  a  dein 


na 
deimlir 
yn  y  dynion  hyny  sydd  wedi  byw  ynddo,  a  gwneyd  eu  hôl  amo.  Trŷ 
7  meddwl  heibio  am  yspaid  i  astuiuo  ffeithiau,  i  f wynhftu  cyflawniadau, 
ac  i  benderfynu  damcanìaethau;  ond  cyn  hir  dychwel  at  y  dynion  fu  yn 
e^uro  y  ffeithiau,  yn  cyflawni  y  eweithiau,  ac  yn  gosod  i  lawr  y  dam- 
caniaethau.  Wrth  edrych  yn  ol,  yr  ydym  yn  cael  mai  nid  trwr 
ddamwain  y  cyrhaeddodd  mawrion  y  dcíaear  eu  huchellanau.  Dethol- 
wyd  a  manwl-chwìlìwyd  hwynt  gan  y  mwyaf  llygadgraff  o'r  holl 
feimiaid,  nid  amgen — Amser.  Oes  ar  ol  oes,  syrth  rhai  o  honynt  i 
ddifancoU  yn  ol  fel  y  bo  meddwl  dyn  yn  eu  cael  yn  fyr  o  ddyddordeb 
parhaol,  ac  nid  erys  ar  draeth  y  gorphenol  ond  y  cewrí  yn  unig. 
in  nçoleuni  hanesiaeih  ymddengys  y  rhai  hyn  ger  ein  bron  i  gyn- 
nrychioli,  un  ac  oll,  ryw  ran  bwysig  o  feddwl  a  bywyd  y  canrífoedd  a'u 
magodd,  ac  i  roddi  i  nì  yr  arddangosiad  nchaf  yn  y  nalll  gyfeiriad  neu 
y  Uall  o'r  gaUu  sydd  yn  gorwedd  i  fesur  yn  natur  pob  un  o  nonom. 

Ymhlith  y  cyéyw  yr  ydya  heb  betrusdod  yn  gosod  Rabelaìs.  Yn  ddi- 
gwestiwn,  ysdywed  Colerídge,  rhaid  cyfrif  yr  awdwr-fynach  a  ysgrífenodd 
Oargofẃia  a  Faniagruel  yn  un  o  feddylwyr  dyfnaf  a  mwyaf  gwreiddiol 
y  Renaissance — sef  adfywiad  mawr  llenyddol  yr  unfed  ganríf  ar  bym- 
tlieg.  Yr  un  modd  cydnebydd  beimiad  gaUuog  araU  ef  fel  un  o  arch- 
feddylwyr  y  byd, — "  one  of  the  world's  master-minda ;"  un  a  lywodr- 
aetha'r  byd  o  ddyfnder  bedd ;  oblegid  perthyn  y  mae  i'r  dosbarth  ag 
sydd  iddynt  *'  arglwyddiaeth  barhftus."  O'i  g^rmhara  â  Uenoríon  ei  oes 
yn  ei  lineU  ei  hun,  diau  y  saif,  o'i  ysgwyddau  i  fyny,  yn  uwch  na  hwynt 
oU.  Y  mae  ei  ddysg  yn  ddofn,  ei  ddychymyg  yn  eang,  a  chyfoeih  ei 
ymadroddiad  yn  ddäysbydd  O  ran  ffaethineb  ac  arabedd,  nid  oes,  fe 
aUai,  yn  hoU  ddalenau  Uenyddiaeth  on<i  un  a  saif  ochr  yn  ochr  âg  ef. 
Cymeradwyaeth  helaeth  yw  hon,  ni  a  addefwn,  ond  nid  yw  ond 
bechan  o'i  mesur  Â'r  ganmoUaeth  sydd  o  dro  i  dro  wedi  disgyn  iV  ran. 
Ymdebyga,  medd  un,  i  Arístophanes  mewn  ffrwjrthlondeb,  by wioe- 
rwydd,  a  phenrhyddid,  ac  i  Shakespeare  mewn  digríf wch  ac  arabedo. 
Medda  hoU  ddysgeidiaeth  Erasmus,  diwyUiant  athronyddol  Ficinus, 
dychjrmyg  a  díanelydd  Aríosto,  a  naturíolder  a  thlysni  Boccaccio. 
Oddiwrtho  sugnodd  rhai  o'n  prif  awduron  eu  hysbrydoUaeth, — ^yn  eu 
pUth,  Burton,  awdwr  parchus  yr  Anaiomy  of  Melancholy;  Swifl^  crëawd- 
ydd  LiUiputia  a  Broboignagia ;  Steme,  y  gŵr  a  ysgríf enodd  y  SerUimenr 
ial  Jowmey  a  Trislram  Shandy;  a  Eobert  Southey,  awdwr  "  Thalaba  y 


66  DOXTHIM£B   BABELÁIB. 

Dinystrydd  "  a  **  Melldith  Kehama."  Ac  eto  i  gyd  y  mae  y  dyn  ei  hunan 
yn  annealladwy,  a'i  lyfr  ymron  yn  anesboniadwy.  Cyfnniad  rhyfedd 
ydy w  o*r  aruchel  a'r  llygredig ;  gwyneb  prydferth  merch  wedi  ei  osod 
ar  gorflf  anghenfil ;  athrylith  angel  wedi  ei  gymhlethu  â  llygredigaeth 
diafoL  Naturiol  gan  hyny  ydy w  ei  fod  ef  a'i  lyfr  yn  destun  dadleu  di- 
ddiwedd.  Oddigerth  Shafeespeare,  nid  oes  un  awdwr,  o  bosibl,  wedi  bod 
yn  achlysur  o  gymaint  o  siarad,  o  ysgrifenu,  ac  o  feimiadu  ft  Rabelais  ; 
ac  nid  ydym  eto  mewn  un  modd  yn  ngolwg  y  diwedd.  I'r  naiU  ochr  y 
mae  jn  llawn  o  brydferthion  llenyddol  wedi  eu  cydwau  â  doethinẃ 
ymarferol ;  i'r  ochr  arall,  "  nid  oes  man  glftn  na  chyfan  amo : "  ni  ddylid 
ei  gjrffwrdd,  ni  ddylid  edrych  amo,  yn  wir  ni  ddylid  cymidnt  a  Bon  am 
dano.  Ymhlith  ei  wrthwynebwyr  geilir  cyfrif  Luther  y  diwygiwr,  a 
Yoltaire  yr  anftyddiwr,  Calvin  a  Fénélon,  La  Bruyère  a  Lamartineÿ  a 
lliaws  o  ddynion  da,  doeth,  a  dysgedig  eraill  01  blaid,  oV  tu  araU, 
rhaid  nodi  y  Cardinal  Duperron,  yr  nwn  a  edrychai  ar  Pantaçruel  fel 
llyfr  y  llyfrau,  yr  Esgob  Hûet,  yr  hwn  a  adolygodd  yr  awdwr  trwy 
bedwar  argraffiad,  Coleridge  y  bardd,  Michelet  yr  hanesydd,  Charles 
Ringsley  a  Yictor  Hugo,  a  llu  iV  canlyn  o  rai  a  godant  eu  Uais  yn  hyf 
ac  yn  uchel  i  edmygu  y  dyn  ac  i  ganmawl  ei  waith.  Teimia  pob 
Ffrancwr  svdd  yn  dyddori  ei  hun  gyda  llenyddiaeth  o  gwbi,  fod  yn 
ddyledswydd  arno  astudîo  ac  amddiffyn  Eabelais  rhag  pob  ymosodydd ; 
ac  er  fod  yn  naturiol  i  Brydeiniwr  ilengarol  dyngu  yn  mlaenaf  i  Shake- 
speare,  nid  ydyw  er  hyny  (fel  y  prawf  rhestr  aelodau  y  Gymdeithas 
Rabelaisaidd)  yn  hollol  esgeuluso  gŵr  a  ystyrir  ond  yn  ail  yn  unig  Tr 
Prif-fardd.  Parhft  y  ddadl  fawr,  dros  ac  yn  erbyn,  i  fyned  ynüaen ; 
ond  nid  yw  y  cwestiwn,  fel  yr  awgrymwyd,  un  gronyn  nês  i  gael  à 
benderfynu.  Dim  ond  ychydig  wythnosau  yn  ol  caf wyd  ein  hen  gyfaill 
pert  a  pharablus,  "  Mr.  Punch,  "  yn  colli  ei  dymher  ac  yn  ymwylltio,  am 
fod  ein  cydnabod  syber  a  sych,  y  Saturday  BevieWy  wedi  dygwydd 
dyweyd  fod  ffi^ys  weithiau  yn  t^rfu  ar  ddrain,  ac  y  gallai  da  ddyfod  hyd 
yn  nod  o  Rabelais !  Pan  yr  anghytuna  doctoriaid,  ofer  yn  wir  ydyw  i 
ddyBgyblion  ddadleu. 

Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gellir  casglu  mai  yr  anhawsder  cyn- 
taf  sydd  yn  cyfarfod  yr  hwn  a  fjrno  ymyryd  yn  gyhoeddus  Â  Babelaís, 
fel  y  sylwa  Mr.  Besant,  yn  ei  lawîyfr  ar  js  awdwr  yn  nghyfres  y 
"  Foreign  Classics,"  ydyw  fod  yn  rhaid  iddo  ymattal  rhag  argymhell  ei 
ddarllenwyr,  oddigerth  iddynt  ymgjrmeryd  Â'r  gwaith  o  safle  efrydiaeth 
ddif  rif  ol,  i  ddilyn  yr  hanes  a  roddir  am  dano  trwy  ddarllen  ei  gynnyrchion 
yn  y  gwreiddiol.  Mae  yr  hyn  oedd  yn  anhawsder  i  Mr.  Besant  yn  graîg 
rhwystr  i  ni  pan  yn  myned  i  geisio  dyweyd  ychydig  am  Rabehi^  a  i 
ddoethineb  wrth  ddarÛenwyr  C^onreig.  Ycnwanegir  yr  anhawader 
pan  y  dywedir  fod  gorchestwaith  yr  awdwr  yn  gofyn  am  ei  astudio  fel 
cyfanwaith  er  ei  iawn  ddeail ;  tra  o'r  ochr  arall  fel  cyfanwait^  y  mae 
y  fath  na  feiddia  neb  ei  gymeradwyo  i  sylw  mwyafrif  darllenwyr  unrhyw 
oes.  I  wragedd  ac  i  ieuenctyd  pob  gwlai  rhaid  iddo  aros  dros  byth 
yn  llyfr  cauedig.  Ëfrydiaeth  ddifrifoX  ar  sail  amcan  cywìr,  yn  unig  a 
ddylai  roddi  agoriad  i'w  gloriau  hyd  yn  nod  iV  dosbarth  mwyii  cyfríf- 
oL  Ni  wnelai  ymyraeth  âg  ef  ond  ychwanegu  ffolineb  yr  ynfyd^  a 
llygru  yn  fwyfwy  yr  isel  ei  chwaeth.  Ond  fel  y  dywed  Bunyaa,  yn  ei 
Apology  i'w  iyfr : — 


DOSTHmS   EABBlJLia  67 

A  ptmú  BMj  in  a  tead't  besd  dwell, 

Aad  nuiy  be  iMod  too  in  «n  oyatar  ■belly^ 

felly  yma,  yn  nghanol  sorod  fe  geir  perlao. 

AmrAn  uniongyrchol  yr  yigrif  breaeonol  ydyw  arddan^oe  ychydig  o'r 
cyíryw.  Yn  yr  amlygiad  a  geir  drwyddynt  o'r  doethineb  a  orwedd 
dan  yr  ymddangosiad  ffol  a  wisgir  yn  rhy  íynych  gan  ein  hawdwr, 
denir  o  hyd  i'r  nodweddaa  trwy  ^  rai  y  Uwydda  i  enniU  a  chadw  can- 
moliaeth  ac  edmygedd  cynifer  sydd  yn  ymofyn  âg  ef  mewn  ysbryd 
priodoL  Yn  y  llyfraa  a  nodir  ar  ddechreu  ein  hysgrìf,  ymrodda  Mr. 
Walter  Besant,  gŵr  sydd  wedi  ennill  safle  achel  ymhlith  llenorìon  y 
dydd,  i  egioro  trwy  esiamplau  y  "  ddoethineb "  y  cyfeiriwyd  ati.  I 
Mr.  Besant  gan  hyny  yr  yaym  yn  ddyledus  am  y  cynnorthwy  angen- 
rheidiol  i'r  gorchwyl  sydd  genym  mewn  Uaw.  Yn  narlunlen  y  ddynol- 
ia^  fel  ei  ceir  gan  Babelais,  fe  ddefnyddir  i'n  dysgu  bob  math  o 
êìegOTÌ^  dammeg,  a  chynfhor.  Y  mae  pen  y  dyn  yn  llawn  synwyr,  al 
gidon  yn  drom  o  gydymdeimlad.  Hyd  yn  nod  pan  jr  ymgolla  mewn 
syniadaa  ffol  a  gwrthun,  nid  anghoâa  yn  hollol  mai  y  "penaf  peth" 
wedi'r  cyfan  yw  doethineb.  Ni  thybia  Mr.  Besant  y  bydd  i  unrhyw 
arddangosiad  o'i  ddoethìneb  Iwyddo  i  wneuthur  Rabelais  yn  boblog- 
aidd ;  ond  hydera  y  gall  f od  yn  foddìon  i  ddangos  i  rai  fod  y  doethaf 
a'r  caredicaf  o  Ffnuicwyr  vn  rhywbeth  hebUw  ffol-ddyn  Uygredig. 
Fel  yr  awgrymwyd  yn  barod,  perl  yw  perl  er  dW  o  enau  Uyffant,  a 
ffbl-ddyn  neu  beidio,  y  mae  gan  Eabelais  wersi  i V  dysgu  sydd  a  fynont 
â'r  ddynoliaeth  ymhob  oes,  am  eu  bod  yn  cynnwys  rhan  o'r  hyn  sydd 
angenrheidiol  er  prysuro  a  hyrwyddo  *'  te^rrnas  nefoedd  ar  y  ddaear." 

Ganwyd  François  Rabelais  yn  nhref  Chinon,  yn  Nhalaeth  Touraine, 
yn  y  flwyddyn  1483.  Myn  rhai,  yn  enwedig  y  rhai  hyny  a  wnant 
y  mab  yn  ddyn  glwth  ac  yn  yf  wr  gwin,  mai  tafamwr  ydoedd  ei  dad ; 
ond  bam  yr  ymchwüwyr  diweddaraf  ydirw  mai  apoüiecari  parchus 
ydoedd,  yn  perchen  gwinUan  neu  ystád  fechan  ychydig  beUder  o'r  dref. 
Mae  Chmon,  fel  aml  i  ddinas  araU,  wedi  newid  Uawer  yn  ystod  yr 
oesau  er  pan  anwyd  Rabelais  o'i  mewn.  Bedwar  can'  mlynedd  yn  ol, 
08  geUir  credu  hanesiaeth,  yr  oedd  yn  ei  sefyUfa  a'i  hamgylchiadau 
lawer  o  bethau  cymhwys  i  danio  dychymyg  plentyn  o  feddwl  bywiog. 
Mae'n  amlwg  iddynt  adad  argraff  anmlëaawy  ar  feddwl  ein  hawdwr, 
oblegid  parhaodd  yr  hyn  a  welodd  ac  a  glywodd  pan  yn  blentyn  i 
e&ithio  yn  ddwys  amo  hyd  derfyn  ei  oes.  Gbsodwyd  ef  mor  ieuanc 
jn  nghaethiwed  y  mynachdŷ  fel  na  chafodd  amser  i  newid  ei  syniadau 
plentynaidd.  Ar  adgofion  ei  febyd  y  hn  yn  bvw  trwy  flynyddoedd 
nirfaith  ei  fynachaeth,  a'r  adgofion  hyny,  ynghyd  a'r  chwedlau  a'r 
tnddodiadau  oeddynt  wedi  ymwftu  ft  hwynt,  a  gawsant  y  Ue  blaenaf 
yn  eì  feddwl  pan  ddaeth  awr  ei  ryddhâa  Ag  ysgrifeU  y  dyn,  fel  y 
dywed  Mr.  Besant,  croniclodd  argraffiadau  ieuenctyd.  Ganwyd  ef  ar 
aa^  ffodus  yn  hanes  y  byd,  sef  cyn  i  lanw  mawr  y  Èmaissance  ddechrea 
troi,  ond  taflwyd  ef  fel  hyn  pan  yn  blentyn  i  dywyUwch  v  fynachgelL 
Yno  heigiai  anwybodaeth  a  rhagfam,  a  phan  ddaeth  Rabelais  aUan  o*a 
cano)  agorodd  ei  lygaid  ar  oleuni  dysgleiriaf  yr  Adfywiad. 

Anfonwyd  ef  yn  gyntaf  gan  ei  ríeni  i  leiandŷ  SeaîUy,  yr  hwn  oedd 
gy{àgo8  i'w  gartrei^  ond  symudodd  oddiyno  cyn  hir  ac  aeth  i  fynachdy 


68  DOBTHIFflB   BáBBLáIS. 

La  Baumette^  vn  a^ot  i  Angers.  Tnglŷn  â'r  sefydliad  mjnacluddd,  yr 
oedd  Goleg  o  drefmad  7  Brenin  René  o  Anjou,  yn  cael  ei  ^ario  jmlaen 
ar  egwyddorion  eang  a  rhyddfrydig.  Yn  y  Coleg  daeih  1  gyfffrddiad 
â  chwmni  o  fechgyn  ieaainc  doeth  a  dysgedig,  yn  eu  plith  y  brodyr  Du 
Bellay,  i  eyfeillgarwch  y  rhai  y  bu  yn  ddyledus  am  nodded  a  chyn- 
northwy  nynyddoedd  wedi  hyny.  Ar  ei  ymadawiad  0  La  Baumette, 
ymunodd  yn  fíurfiol  ft'r  Eglwys  Babaidd  yn  Footenay-le-Comte  yn 
Poitou,  a  chymerodd  ei  le  fel  mynach  yn  ^rr  urdd  Franciscaidd. 
Trôdd  ei  ddewisìad  allan  yn  un  hynod  anffortunus ;  syrthiodd  ei  lindl- 
au  mewn  lleoedd  tra  anhyfryd.  Yn  Uawn  awydd  a  zei  am  wybodaeth, 
ymgymerodd  ftg  aelodaetn  yn  ^rr  urdd  oedd  yn  anad  un  yn  edrych  yn 
ddigllon  ar  bob  dysgeidìaeth.  Yn  ngolwg  dilynwyr  St  Francis,  yr 
oedd  bod  yn  ysgoiaig  ryw  gymaint  yn  waeth  na  bod  yn  heretic  !  Ac 
nid  hyny  yn  unig,  ond  yr  oedd  y  f rwydr  fawr  sydd  yn  cael  ei  charìo 
ymlaen  mewn  rhy w  ffurf  neu  gilydd,  ymhob  oes,  rhwng  gwybodaeth  a 
rhagfam,  y  pryd  hwnw  wedi  cyrhaedd  eithafbwynt  Ar  y  naill  law 
safai  nifer  bychan  o  ddysgedigion  a'u  dysgyblion ;  ar  y  llaw  arall,  t 
byd  anwybodus,  yn  cael  ei  gynnrychioli  a'i  flaenorí  gan  y  mynachod. 
Ymhob  ymgais  at  gyrhaedd  gwybodaeth  annibynol,  gwehti  y  rhai  olaf 
hyn  ryw  amcan  i  ddrygu  y  Pab  a'i  weision.  Yn  ffodus  daeth  BabeliÛB 
ò  hyd  i  lyfrau,  ac  ni  phetrusodd  wneuthur  ymchwiliad  i*w  cynnwya. 
O  dan  yr  amgylchiadau  darlienai  bobpeth  o  fewn  ei  çjrrhaedd.  Ym- 
gydnabyddodd  felly,  nid  yn  unig  ftg  awduron  ei  wiad  ei  hun,  ond  hefyd 
Âg  ysgnfenwyr  Lladinaidd,  Groegaidd,  ac  Arabaidd.  Gyda'i  hoffder 
eynhenid  at  y  dychymygol  a'r  digrifol,  naturiol  ydoedd  iddo  dalu  sylw 
manwl  i  ffugchwedleuaeth  ei  ddydd,  y  Chansons  de  Oêstes,  a'r  Bhamant- 
au  Arthuraìdd.  Yr  un  pryd  nid  esgeulasai  ddjrfnion  bethau  gwybod- 
aeth,  eithr  treìddiai  i  mewn  i  gyfrinion  meddygiaeth,  gwyddoniaeüi, 
seryddiaeth,  a  mesuroniaeth.  Yn  ol  arf erìad  ysgoleigìon  y  Benaùssanee^ 
amcanai  wybod  yr  holl  wybodaethau.  Yn  nghanol  ei  efrydiau  Uîosog 
cawn  iddo  gael  amser  i  sicrhftu  cjrfeillgarwch  amry w  o'i  gyfoedion  myn- 
achaidd,  ac  i  ddilyn  rheolau  ei  urdd  nes  oael  ei  hunan  yn  offeirìad. 
Ond  yr  oedd  erbyn  hyn  wedi  blino  ar  gaethiwed  tywyll  y  mynachd/, 
a'r  diwedd  fu  iddo  ef  a'i  gyfaill  Pierre  Amy  ddìanc  oddiyno.  Unwaith 
y  tu  allan  i  furiau  ei  garchar,  y  mae  yn  d*od  i  oleuni  dydd;  yn  ẃr 
deugain  oed  wele  ef  yn  dechreu  byw.  Am  y  gweddiU  o'i  oes  ni 
pheidiodd  a  chodi  ei  lef  yn  erb^m  rhagrith,  twyll,  a  ffolineb  mynach- 
aeth.  Er  hyny  nid  ydoedd  mewn  sefyllfa  i  gadw  yn  hollol  glir  oddi- 
WTÜi  y  drwg.  Wedi  sicrhftu  dylanwad  cryf  o'i  blaid,  a  chael  cyf ran  o'r 
maddeuant  y  mae  Bhufain  mor  barod  i'w  estyn  pan  fyddo  rhywbeth 
iV  ennill,  ymunodd  ft'r  Benedictiaid,  a  gwnaetnpwyd  ef  yn  Canon 
Maillezais ;  ond  ni  ddaeth  y  symudiad  newydd  hwn  ft  hapusrwydd  iV 
fynwes,  a  chyn  pen  nemawr  amser  newidiodd  fywyd  adgas  y  mynach 
am  fy wyd  rhydd  yr  ysgolaig  crwydroL  Ar  oi  astudio  meddygìaeth  a 
gwyddoniaeth  naturiol  o  dan  nawdd  Geo&ey  d'Ëstissac,  Esgob  Maü- 
lezais,  aeth  i  Brifys^ol  Montpellier,  Ue  y  graddiodd.  Yn  fuan  wedi 
hyn  ni  a'i  cawn  yn  dilyn  yr  idwedìgaeth  feddygol  yn  yspyttai  Lyona, 
lle  hefyd  y  darlithìai  yn  gyhoeddus  ar  ddifjmiaeth  a  gwyddorau  endlL 
Defnyddiai  ei  amser  hamddenol  i  astudio  henafìaethau  a  rheiihofydd- 
iaeth,  ac  i  olygu  amryw  gyhoeddiadau  ar  wahanol  bynciau.    Yn  yr 


1>0BTHIKEB   BABELAI&  69 

adeg  hon  hef yd  yr  ysgrifenodd  eî  lyfr  cyntaf,  ^^  Hippocraiis  et  Oaleni 
lìbndiguoty^  llyfr  at  wasanaeth  efrydwyr  meddygol,  yr  hwn  a  gyflwynodd 
i>  noddwr  a'i  amddiffynwr  Geoffrey  d'Estissac.  Wedi  talu  ymwelìad 
âRhufain  yp  ngosgordd  y  Cardinal  du  Beilay,  dychwelodd  i  Montpel- 
lier  i  gymeryd  ei  radd  o  Ddoctor,  yn  ddilynol  i'r  hyn  y  bu  yn  ymarfer 
felmeddyg  yn  amryw  o  ddinasoedd  deheubarth  Ffrainc  Cyrhaedd- 
odd  gryn  raddau  o  Iwyddiant  ac  enwogrwydd  ^m  y  cyfeiriad  hwn,  ond 
yr  hyn  yn  fwyaf  neiUduol  a'i  dygodd  i  sylw  ydoedd  cyhoeddiad  rhamant 
ddìgrìfol  o'i  eiddo,  seiliedig  ar  un  o  draddodiadau  poblogaidd  yr  oes, 
dan  yr  enw,  "  Croniclau  y  Cawr  Grargantua,"  neu  i  fod  yn  fanwl,  "X« 
Grandes  et  InesHmaòles  Chr<micques  du  Orant  ei  Enorme  Géant  OargantuaJ' 
(fT  ^nyn  hwn  y  tyfodd  yr  enwogrwydd  sydd  wedi  cadw  ei  enw  yn 
tfw  am  yn  agos  i  bedwar  cant  o  flynyddoedd.  Dywed  ef  ei  hun  iddo 
ysgrífenu  y  rhamant  "  tra  yn  bwyta  ac  vn  yföd,"  er  difyrwch  i'r  cleifîon 
di^  eî  ofaL     Y  fath  f u  y  Uedaeniad  a  gaíodd  fel  yr  ychwanegai,  f od  mwy 

0  gopîau  o'r  rhamant  wedi  eu  gwerthu  mewn  naw  mis  nag  o  lyfrau 
gweÛ  mewn  naw  mlynedd  1  Llwyddiant  y  digrifdod  hwn,  mae'n  ddiau, 
a  barotôdd  y  ffordd  i  waith  cyflawnach  a  pherffeithiach  y  Pwntagruel^ 
8ef  yr  ail  ran  yn  ngwaith  gorphenedig  ein  hawdwr.  Pan  yr  ymgym- 
erodd  fel  hyn  âg  ysgrifenu  Attodiad,  newidiodd  Babelais  ei  gynllun,  os 
nad  ei  safle.  Yn  hytrach  nag  jrmroddi  yn  hollol  i  ddigrif-wawd,  y  mae 
yn  rhoddi  De  i  sjmiadau  dwys  ac  ystjrrlawn,  er,  mae'n  wir,  yn  rhy  aml 
ochr  yn  ochr  â*r  ffolineb  mwyaf  yníjà.  Yn  gymysg  â  ffrwyth 
dychymyg  penrhydd,  yr  ydym  yn  awr  yn  cael  beimiadaeth  ddoeth  a 
goleaedig.  Nid  ydyw  y  cyfnewidiad  yn  bobpeth  y  gellid  ei  ddymuno, 
ond  y  mae  yn  anfesurol  well  na'r  hyn  a'i  rhagflaenai,  ac  arweiniodd  i 
gyfnewidiadau  eraill.     Er  mwyn  gwneuthur  ei  Oargantua  yn  deilwng 

01  Paniagruel,  adysgrífenodd  ei  Groniclau  yn  gyfangwbl,  a  rhoddodd  i 
ni  "Iyfr  çjrntaf "  newydd,  yr  hwn  sydd  lawnach  o  ddoethineb  nag  yw 
hyd  yn  nod  yr  aîl. 

Yn  yr  un  flwyddyn  âV  Croniclau,  sef  1532,  cyhoeddodd  Babelais  y 
**  Rbagfynegiad  Pantagruelaidd,"  ynghyd  ag  Almanac  o'r  un  natur,  yr 
hwn  y  parhaodd  i'w  gyhoeddi  am  rai  bljmyddoedd.  Yn  un  o'r  rhai  hyn 
cT^^hora  ei  ddarllenwyr  i  beidio  credu  mewn  daroganiadau,  gan  ddy- 

Ot  dtt  amaer  d*,  fe  ddaw  nid  trwy  addewid  y  sêr ;  os  heddwch,  fe  ddaw  nid  o 
ddìíl^  tnedd  mewn  tywysoipon  at  ryfel,  ond  o  ddiffyg  achlysor.  0*m  rhan  fy  hnn 
dywêdiáf  fi,  os  bjdd  1  frenhinoedd,  ^wysogion^  a  ffwerînlywodraethan  Oriationogol 
àun.  ajlw  i  Air  Dnw,  a  rheoli  en  hnnain  a*a  deiliaid  yn  ol  y  Oair  hwnw,  ni  welwyd 
«rìoed  flwyddjrn  mwy  iachns  i'r  corff,  mwy  tangnefeddns  i'r  enaid,  a  mwy  ffirwyth- 
|mi  er  didoni,  na'r  nn  sydd  ar  ddechreo,  a  bydd  gwyneb  y  nefoedd,  rhinwedd  y 

,  a  bachedd  ei  thrigolion  yn  Uawen  a  hyfryd  y  tn  hwnt  i  ddim  a  welwyd  er  ys 

rcanrif. 


Yn  1534  aeth  eilwaith  i  Rufain,  Ue  y  cafodd  ddefnyddiau  newydd 
fw  yBgrifelI  wawdlym.  Llwyddodd  i  gael  gan  y  Pab  Paul  IIL  i 
fiuldea  ei  grwydriadau  ac  i  roddi  iddo  drwydaed  i  ymarfer  meddyg- 
aeth  yn  gysûd  ag  i  ddal  bywoliaeth  eglwysig.  Yn  1535  ymddan- 
gosodd  argraffîadau  newyddion  o'r  Oargantua  a'r  Pa/ntagruel,  ond 
aeth  dros  ddeng  mlynedd  heìbio  cyn  i  ail  lyfr  Pantagruel  gael  ei 
gyhoeddl     Oddeutu  chwe*  blynedd  yn  ddiweadarach,   sef  yn  1552, 

1885.  B 


70  DOËTHINSB   lUBELAIS. 

jchjdig  amser  cyn  marwolaeth  yr  awdwr,  daeth  y  pedwerydd  llyfr 
bSÍbxl  Ni  cbyhoeddwyd  y  pummed  llyfr  hyd  y  flwyddyn  1564.  Der- 
byniodd  y  gwaith  gymeradwyaeth  breHninol,  er  i  ddysgedîgìon  y 
Öorbonne  sefyll  yn  gryf  yn  eî  erbyn.  Ymddengys,  fel  y  sylwa  Mr. 
Besant,  mai  Sáwà  Babelaîs  trwy  ei  oes  ydoedd,  cael  ei  erlîd  gan 
fynachod  a'i  amddifijm  gan  dywysogìon.  Yn  1547  bu  farw  y  brenin 
írancis  L,  äc  yn  ddiatreg  cyfododd  gwrthwynebiad  i  ryddid  bam.  Ym- 
osodwyd  yn  fi^rnîg  ac  Rabelais,  jr  hwn  a  ddiangodd  drachefn  i  Rofaîn 

Ín  nghyegod  ei  gyfaiU  y  Cardinîd.  Tra  y  bu  yno  ganwyd  mab  i  Henrí 
[.>  a  dathlwyd  yr  achlysur  gyda  Uawer  o  rwysg  yn  ninas  y  Pab. 
Anfonodd  Rabelais  ddesgrííiad  o  r  llawenydd,  dan  y  teitl  Sdomaehiey  fr 
Cardinal  de  Lorraine.  Pan  ymhen  yspaid  y  dychwelodd  i  París,  der- 
IjYHiodd  y  Cardinal  ef  yn  eroesawus,  a  gwnaeth  ef  vn  ofieiríad  Mendon. 
Dywedir  íddo  lanw  y  swydd  er  anrhydedd  iddo  ei  hun  a  boddlonrwydd 
î*w  blwyfolíon.  Cyn  hir,  fodd  bvnag,  ac  oddiar  resymau  nad  ydynt  yn 
höllol  eglur,  rhoddodd  y  fywohaeth  i  fyny.  Gallai  eî  fod  yn  tçimlo 
rhyw  gymaint  o  anghydnawsedd  rhwng  eì  sefyllfa  swyddogol  yn  yr 
I^wySÿ  a  rhaì  o'r  pennodau  yn  y  gwaith  oedd  o'i  flaen,  ac  nid  ydy w  yn 
anmhosibl  ei  fod  yn  ei  hen  ddyddiau  wedi  dyfod  i  weled  y  flblineb,  os 
nad  i  deimlo^  diy^oni  o  ymarfer  â  ffurfíau  eglwysig  nad  oeddynt  îddo 
ef  ond  fíwÊÊi  gweigion  mewn  gwasanaeth  Ilawn  o  Iygriadau.  Gyda'! 
bedwerydifilyfr  allan  o'r  wasg,  a'r  pummed  wedi  d  orphen,  ond  heb  ei 
gywiro,  yn  y  meddiant  o  enw  a  barai  i  offeiríaid  a  mynachod  wingo,  a 

Shawb  eraiU  ganmol,  yn  feddylìwr  enwog,  yn  Ilysieuydd  gwyci^  yn 
ditjmydd  rhagorol,  ac  yn  ieîthyddwr  di-ail,  ymneillduodd  Kabelais  i 
Parie  i  dreulio  gweddill  ei  oes  ac  i  aros  y  diwedd.  Bu  farw  yn  y  Rae 
des  Jardins,  plwyf  St.  Paul,  a  chladdwyd  ef  wrth  droed  coeden,  yr  hon 
a  gadwodd  ei  enw  yn  gerûedig  am  o  leiaf  gan'  mlynedd  ar  ol  ei  farwol- 
aeth. 

Mor  g^mted  ag  yr  ymadawodd,  dechreuodd  gelynion  a  chyfeillion  wan 
a  chymhwyso  iddo  bob  math  o  chwedlau,  nes  yr  aeth  hanes  ei  fywyd 
Ýn  ^ulwen  o  ystraeon  ffol  a  dìsaiL  Dan  bwys  y  rhai  h^m  y  mae  wedi 
bod  am  oesau,  ac  nid  yw  eto  ond  prin  wedi  ei  wared  oddiwrthynt  trwy 
ymdrechion  ei  fywgraffwyr  diweddaraf,  o  ba  rai  nid  y  Ueiaf  cymeradwy 
ydy w  Mr.  Walter  Sesant 

Nid  ydyw  yn  bosibl  yn  y  fan  hon  i  roddi  unrhyw  grynodeb  teg  o 
€fargmíua  a  Paniagruel;  yn  wir,  gofynai  amrywiaeth  a  chymysgedd  y 
^eithiaa  gymaint  o  grynodeb  bron  a  phe  riioiddid  y  gweithiau  eu  hnn* 
ain.  Digon  gan  hyny  fydd  dy weyd  mai  arwyr  anturíaethau  wedi  eti 
digrif-Iunio  ar  ffurf  gwrolgampau  y  Canol-oesoedd  ydyw  y  oewrí  Gar- 
gantua  a  Pantagruel.  Príf  daygwyddiadau  y  rhamaat  gyntaf  ydynt  y 
Ayfei  rhwng  Grandgousier,  tad  Gargantua,  cynllun  o'r  brenin  tawel  a 
difater,  a  Picrochole,  brenin  Leme,  ideal  y  teym  sydd  â'i  duedd  at  iyfe! 
a'i  fnrd  ar  goncwest;  a  sefydliad  abattỳ  Thelema,  sefydliad  dychymygol 
yn  ûhrefniad  pa  un  y  gesyd  Rabelais  ì  lawr  fei  egwyddoríon  sylfaenol 
bobpeth  ag  vdoedd  wrthwynebol  i'r  egwyddoríon  hjmy — neu  y  dfflyg  o 
honynt — a  lywodraethent  y  sefydliadaa  mynachaidd  a  adwaenai  mor 
dda  ac  a  gashâi  mor  Uwyt.  Mab  ydyw  Pantagrael  iGargantua,  a 
chawr  fel  yntau,  ond  nid  ydyw  yr  eithafion  a  seilid  ar  y  Ssàm  hon  yn 
cael  eu  cadw  i  fyny  yn  yr  ail  ran  fel  yn  y  rhan  gyntaf.     Ün  o'r  cymer- 


DOKTHIK£B    BABBLAI9.  71 

udAü  hynotaf  a  phwysicaf  yn  y  Pantagrud  ydy w  Panurge.  Tybia  Mr. 
Saiotsbary  i  BaDelaìs  giel  rhyw  syniad  am  dano  odoiwrth  Cingar» 
Uerlinos  GocGaius,  nea  roiengo,  on  o  f eirdd  Macaronaidd  yr  £ìdal|  ond 
iT  y  çyfan  y  mae  f  anorge  yn  gymeriad  gwir  wreiddiol,  teUwng  o  sefyll 
ochr  yn  ochr  â  Syr  Jolm  Falstaff  ei  hunan.  Ar  ol  yspaid,  yn  nghwra 
pa  un  y  mae  Pantagruel  a'i  gyfeillion  (yn  eu  plith  Friar  J  ohn,  un  o 
gymeriadau  hynod  y  Oarganim,  jt  hwn  sydd  yn  gorfforiad  o'r  anianol 
mewn  dyn)  yn  cario  ymlaen  rjrfeloedd  jn  ol  hen  ddull  rhamantua  yr 
inwer  gynt,  jr  mae  chwim  o  eiddo  Panurge  yn  penderfynu  terfyniad  jr 
chwedL  Teunla  awydd  cryf  i  briodi,  ond  nid  ydyw  yn  sicr  pa  un  ^ 
doôtìi  ai  annoeth  ydy w  iddò  wneuthur  hyny.  Treulir  un  Uyfr  cyfan  î 
groniclo  y  moddion  a  ddefnyddiodd  i  geisio  atebiad  i'r  oweatiwn.  Wed^ 
dyhysbyddu  yr  hoU  ddyf eisiaa  adnabyddus,  penderfyna  ymgynghori  âg 
md  y  Dive  ÌouUüle,  Yn  y  ddau  lyfr  càai  cawn  hanes  ei  grwydri^au 
mwn  gwahanol  wledydd  yn  ei  ymchwü  am  yr  orad ;  yr  hwn,  pan  eti 
ceffir,  a  etyb  gyda  gair  a  adawa  Panurge  mewn  cymaint  o  benbletl;  ag 
erioed.    Ar  y  gair  a'i  ystjrr  cawn  eylwi  eto. 

Fel  yr  awgrymwyd  eisoeç,  y  mae  dadl  barháus  yn  myned  ymlaen  o 
barthed  i  yatyr  ac  amcan  Oargantua  a  ParUagrueL  Cymysga  yr  awdwiy 
yn  fwriadol  feUy,  bUth  draphUth,  bersonau  gwirioneddol  wrth  eu 
henwau  prìodol,  a  phersonau  gwiríoneddol  eraill  o  dan  çnwau  camar- 
weimd,  gyda  chymeríadau  hollol  ffugiol,  ac  mewn  modd  nas  gaU  un 
dewin  llenyddol,  pa  mor  fedrus  bynag^  byth  eu  dadrys.  Ar  rai  prydiai^ 
tiaeiha  ddoethinab  gyda  difriifwch ;  Drydiau  eraiU  llwyr  ymrodaa  fr 
ffwlbrìaeth  mwya|  (Uystjrr.  Mae'n  eitnaf  posibl,  er  byny^  ei  fod  yn 
gwûgo  mash  yr  ynfytyn,  er  cael  gweU  mantais  i  ymosod  jm  ddigerydd  ar 
gsrfeiüormulau  a  Uygredigaetbau  ei  oes.  O'r  hyn  Ueiaf  y  ma^  rW  o'i 
feimiaid  mwyaf  manwl  yn  barod  i  faddeu  ej  goUiadau,  a  ''  gormod 
rhysedd  "  ei  ysgrifeniadau,  yn  ngwyne^  y  ddoethineb  ymarferoTa  gan- 
fyddant  yn  rhedeg  drwyddjmt.  Dwy  nodwedd  arbenig  jm  ei  ysgruen- 
iadau  ydynt^  yr  arfenad  barhâus  o  bentyru  geiriau  cyfystyr  a  Gbyfl^i^ 
rhestr  faìth  o  epwau  at  eu  gilydd,  a'r  deínyddiad  dibaid  o  gyfeiría^&u 
a  de^rifiad^a  isel  ac  anghoeth.  Mae'n  wir  n^  ydpedd  y  pet)^  hyi^ 
i  íesor  ond  dilyniad  yn  ffordd  aw^uron  bioreua^b ;  ar  yr  up  pryd  rlw4 
eydnabod  eu  bod  hefyd  301  nodweddion,  personol  iV  awd<wr.  Y  mae  y 
^íyb  Ua  cyfanwaitb  wedi  cael  Uawer  m^  0  esboniad.  Edrycb^  vhi^ 
mo  fel  gûgan-gerdd  bersonol  a  gwleidyddpl,  ,ac  olrheini^nt  yn  ei  gymer- 
iẃn  a'i  4dygwyddiadau  berthynas  agos  â  hai;i^s  yr  oejs ;  e^ill  dra- 
thefio,  ar  9aU  tystiolaeth  fawnd,  a  welimt  ynddo  dra^th^wd  ^ffurf awr 
ju  erbyn  yr  F^Iwys  9a1;>ajidd.  Bamjft  rhai  íddo  gael  eÿ  y^grìf en^  fel 
amddifiymad  i  fati^oUaetiiÌL  Epicurëaidd;  eraUI,  fel  ymoso^ia^  fur  h<^ 
Mwyddorion  moesoldeb  a  chrefydd  j  ^c  eraill  drachefn  a  dylMant  na4 
pvw  yn  ddim  amgen  na  phentwr  o  ddyrysni  wçdi  eji  amcanu  o  b\miiaff 
i  awyl^o  darUenwyr.  Ar  y  pen  hwn  yr  ydjrm  ni  yn  credu  gyda  lÿr. 
Sẁt^bary,  yr  awdurdpd  Seisonig  uchaf  0  bosibl  ar  l^nyddiaet^  Ffrainc, 
aad  oes  rhyw  lawer  0  anhawsd^r  i  ddyfod  o  hyd  i  epbonj^  derbyni<;4i 
ond  i'r  esboniwr  ym^adw  rbag  myned  i  chwiUo  9s%  ystyron  U^  n^  oe^ 
ystyron  i'w  cael  Mae  yn  Ued  amlwg  i  ffurf  y  Ìlyjír  g^  ei  ^nderfj^i^ 
gan  yr  hen  r^i^an^u  finturi^tjhol,  ac  mai  ẃ  (entihyca,ao  ì^i^  ^  447;f^M? 
a  ddarfa  Rabelais.     Ehyfel  ac  ymchwU  oeddynt  dest\Lnau  pob  çh)¥edj 

E    2 


72  DOBTHrNBB    BABELAIS. 

o  eiddo  ei  ragflaenwyr  mewn  barddoniaeth  a  rhyddiaîth  am  dros  bom' 
canrìl  Ond  onwaith  y  penderfynwyd  ffurf  ac  y  dewiswyd  teston, 
goUyngodd  Rabelais  y  ffrwyn  ar  wàr  ei  ddychymyg,  a  chymerodd  ei 
ryddid  i  ddyfeiíio  a  chymhwyso  yn  ol  fel  y  gwelai  ei  feddwl  gwreiddiol 
ei  hun  yn  dda.  Dylid  cofio  yn  wastad  fod  ein  hawdwr  yn  ŵr  dysgedi^ 
yn  nn  a  gymerai  ddyddordeb  arbenig  yn  mhynciau  gwleidyddoi  ac 
egiwysig  y  dydd,  ac  yn  barod  i  chwareu  ei  ran  ar  bob  adeg  fel  ''a  man 
of  the  world."  Yr  cîedd  yn  llawn  o'r  yni  a*r  awydd  a  nodweddent  dde- 
chreuad  y  Benaissance  ymhob  gwlad,  ac  yn  enwedig  yn  Ffrainc  Am 
eî  fod  fel  hyn,  jt  ydym  yn  ei  gael  bob  amser  yn  afrad  wrth  arddimgos 
ei  wybodaeth.  Yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  nodwyd,  rhaid  ei  fod  yn 
meddu  ffraethineb  ac  arabedd  tu  hwnt  iV  cyffredin.  Treîddiant  trwy 
ei  holl  waith,  gan  droi  yr  anturíaethau  ymddangosiadol  penchwiban,  yn 
alegorí  wawdlym  ac  addysgiadoi ;  a  chadwant  ei  waith  yn  fyw  ac  yn 
newydd  hyd  y  dydd  hwn.  Ymddengys  fod  amrywiol  achosion  i'r 
anghoethder  a'r  bryntni  sydd  yn  nodweddu  rhanau  o  hono,  ac  yn  ei 
wneuthur  yn  annarllenadwy.  Hanfod  ei  Ijrfr  ydyw  eithafrwydd,  ac  y 
mae  yn  myned  i  eithafion  yn  y  peth  hwn  fel  gŷda  phobpeth  arall. 
Heblaw  hyny  yr  oedd  ei  dueddiad  cryf  at  y  digrifol  a  math  o  ddigywil- 
ydd-dra,  yn  codi  oddiar  neillduolion  personol  yn  gystal  a  dygiad  i  fyny,  yn 
eî  arwain  yn  naturíol  i  benrhyddid.  Ond  er  gwaethaf  y  colliadau  hyn 
yr  oedd  gan  Rabelais  wybodaeth  oV  natiir  ddynol,  a  gallu  i  osod  y 
wybodaeth  hono  allan  nad  jdynt  i'w  cael  fe  allai  mewn  un  awdwr 
arall  oddigerth  Shakespeare.  Gwir  ei  fod  weithiau,  fel  y  rhan  fwjai 
ò'i  f rodyr,  yn  ymostwng  at  y  lleol  a'r  amserol  yn  unig ;  ond  yn  hyn 
drachefn  jt  ydym  ar  ein  mantais,  am  ein  bod  trwy  hyny  yn  cael  darlun 
byw  o'r  oes  yr  ysgrifenai  ynddi.  Er  gorfod  addef  fod  llawer  o'i  gymer- 
iadau  wedi  eu  digrif-lunio — jn  bwrpasol  felly — nid  ydyw  yn  anhawdd 
eu  dadwisgo,  a  dyfod  o  hyd  i'w  helfenau  a'u  maintioli  priodoL  0  ran 
arddull  ienyddol  yn  unig,  y  mae  genym  awdurdod  Mr.  Saintsbury  dros 
ddy weyd  fod  yr  ysgrifeniadau  y  cyfeirir  atynt  jn  rhagori  ar  y  cyfan  a 
ymddangosodd  am  flynyddoedd  lawer  ar  ol  marwolaetti  yr  awdwr.  Ac 
o  ran  mater,  fel  yr  awgrymwyd  yn  barod,  cynnwysant  iawer  o'r  hyn  sydd 
ddoeth,  uchel,  a  da,  fel  yr  ydym  yn  awr  am  geisio  dangos. 

Dechreua  "Bywyd  Gargantua,  tad  Pantagruel,"  gyda  chyfarchiad 
barddonol  o  eiddo  yr  awdwr  at  ei  ddarllenwjrr,  yn  diweddu  gyda'r  sylw 
mai  ^ell  yw  ysgrifenu  am  wenau  ua  dagrau,  gan  mai  chwerthin  sydd 
briodol  i  ddyn.  Er  hjuj  nid  peri  iV  ddarflenwjrr  chwerthin  ydyw 
amcan  mawr  yr  ysgrifenydd,  oblegìd  ar  ol  rhaglith  Uawn  o  afràdedd 
gwybodaeth  a  llawenydd  îlawn  afiaeth,  gwahodda  "  gwmni  anrhydedd- 
us  yr  ymyfwyr  "  i  roddi  yr  ystyriaeth  ddifrifolaf  i'w  lyfr  a*i  g^mnwys. 
Fel  y  blwch  diaddum  a  geidw  o'i  fewn  y  nard  gwertlifawr,  neu  féí 
Socrates  gynt,  yr  hwn  o  dan  ymddangosiad  allanol  gwrthun  a  guddìai 
rínweddau  anmhrisiadwy,  felly  yntau  y  Ilyfr,  o  dan  enw  dibrís,  a 
gynnwys  fater  gwerth  ei  ystyried.  Gwir  fod  ynddo  ''matters  merry 
enough  "  i  gyf ateb  i V  deitl,  ond  erchir  hwy  i  ddeongl  hyd  yn  nod  y 
cyfryw  mewn  ystyr  uwch  nag  a  warantir  gan  eu  hymddangosiad.  Fel 
y  ci  gyda'r  asgwm  merog,  felly  y  dymunai  weled  ei  ddarllenwyr  yn 
Bugno  allan  y  meddyliau  dwfn  a  roisai  iV  cadw  ar  eu  cyf er.  Teg  gan 
hyny  ydyw  i  ninnau  gymeryd  Rabelais  ar  ei  air,  a  dysgwyl  dyfod  ohyd 


DOETDIKBB    BABELAIS.  78 

iV  amcan  yn  ei  grechwen  a'r  ystyr  yn  ei  ffolineb,  neu  yn  ngeiriaa 
Shak6speare  y  "method,  in  his  madnesa"  Hawdd  yw  i  ddyn  fod  yn 
M ;  pwnc  a«dl  ydy w  bod  yn  ffôl  i  bwrpas,  oblegid,  ys  dywed  Shake- 
speare  mewn  man  arall : 

To  play  tbe  fool, 
And  to  do  that  well  craTes  a  kiiid  of  wit. 

I  ddychwelyd  at  Rabelais  a*i  lyfr,  desgrifir  Gargantua  fel  mab  i  Grand- 
gooBÌer  a  Gargamelle  ei  wraig,  merch  brenin  y  ParpaiUos.  0  faintîoli 
cawraidd,  fe'i  cynnysgaeddir  â  nodweddau  aruthrol,  ond  treulia  ei 
&bandod  yn  Ued  debyg  i  fabanod  eraill,  sef  mewn  "yfed,  bwyta  a 
chy^ ;  bwyta,  cysgu  ac  yfed ;  a  chysgu,  yfed  a  bwyta."  Fel  plentyn 
cawn  ef  eto  yn  tebygu  i  blant  eraill,  oblegid  "  ymdreiglai  yn  y  baw, 
pardduai  ei  wyneb,  a  sathrai  ei  esgidiau  dan  ei  sodlau;  miniai  ei 
ddannedd  gyda'i  slipper^  golchai  ei  ddwylaw  yn  ei  botes,  cribai  ei  wallt 
^da  chwpan,  eisteddai  rhwng  dẁy  ystôl  a  syrthiai  i'r  llawr,  cuddîai 
ei  hun  yn  y  dwfr  rhag  ofn  y  gwlaw,  curai  y  ci  o  flaen  y  llew,  rhoddai  y 
gert  o  flaen  y  march,  dysçwyUai  ddal  hedyddion  pan  s^rrthiai  y  wybren, 
ac  yn  fynych  ystyriai  raid  yn  rheswm," — y  cyfan  wrth  gwrs  gyda  rhyw 
gymaint  o  wahaniaeth.  Gan  adael  heibio  ddyddiau  ei  blentyndod,  cawn 
yr  awdwr  yn  gosod  y  cawr  o'r  neüldu  ac  yn  rhoddi  y  dyn  o  dan  addysg. 
Ar  y  cyntaf  ymddiriedir  ef  i  ofal  y  Sophist  dysgedig,  Doctor  Tubal 
Holofemes,  yr  hwn  mewn  pum'  mlynedd  a  chwarter  a'i  dysgodd  i 
ddyweyd  y  wyddor  yn  ei  gwrthol.  Wedi  cyrhaedd  hyn  o  orchest» 
hyffbrddir  ef  yn  nghyfrînion  yr  hen  awduron,  Donat,  Facet,  Theo- 
dolet,  Alanus,  Hurtebise,  FasquÌD,  a  Uu  iV  canlyn ;  a  chyda  hwynt  y 
bo,  nes  y  galwyd  Dr.  Holofemes  oddiwrth  ei  laf ur  at  eî  wobr.  Canlyn- 
wyd  yr  un  drefn  gan  yr  athraw  newydd,  un  JobeUn  Bridó,  ond 
effaith  y  cyfan  ydoedd  cynnyddu  anwybodaeth  y  dysgybL  O'r  diwedd 
cynhyrfwyd  digUonrwydd  y  tad,  ac  anfonwyd  Gargantua,  yn  nghwmni 
Ponocrates,  athraw  o  safon  wahanol,  i  Paris,  i  ddysgu  y  gwybodaethau 
diweddaraf.  Yn  y  cysyUtiad  hwn  dadblyga  Eabelais  ei  syniad  ef  o'r 
hyn  a  ddylai  cyf undref n  o  addysg  f od,  ac  wrth  wneuthur  hyny  arddengys 
wir  ddoethineb.  Taflwn  olwg  yn  gyntaf  ar  yr  hen  gyfundrefn  yn  ol  pa 
un  y  gweithiai  y  Maitre  Tubaí  Holofernes  a'i  olynydd.  0  dan  hon 
goddefid  i  Grargantua  barhâu  ei  gydnabyddiaeth  â*i  orweddle  hyd  wyth 
neu  naw  y  boreu,  gan  nad  pryd  y  codai  yr  haul.  Yn  wir,  f eUy  yi 
ordeiniasai  ei  athrawon  iddo,  a  hyny  ar  sail  YsgrythjTol,  oblegid  oni 
ddywedodd  Dafydd  mai  "ofer"  i  ddynion  "fore-godi  1"  Wedi  dyfod 
o'i  wely,  ni  wastraffai  amser  i  drwsio  ei  waUt  (oddigerth  yn  y  duU 
Germanaidd  gyda'i  fawd  a'i  fysedd^  nac  ychwaith  i  drin  ei  berson,  eithr 
eisteddai  i  lawr  fei  yr  ydoedd  i  lythu  boreufwyd  bras  a  thrymaidd. 
Wedi  gorphen  hyn  o  orchwyl,  cyrcha  i'r  eglwys  i  wrando  rhyw  "  chwech 
neu  ddeg  offeren  ar  hugain,"  ac  i  adrodd  (trwy  gymhorth  rosaries) 
gynifer  o  weddìau  ag  a  fuasent  ddigon  i  un  meudwy  ar  bymtheg  am  yr 
un  amser.  Yna  hanner  awr  o  efrydiaeth  dlawd,  ei  lygad  ar  ei  Iyfr  ond 
ei  galon  yn  y  gegin.  Ar  giniaw  ymblesera  mewn  bwyta  cymaînt  ag  a 
t^  y  corff  gario,  ac  yfed  nes  y  metha  godi  oddiar  ei  eistedd.  Dygir 
cardian  i'r  bwrdd,  a  threuUr  rhan  helaeth  o  weddill  y  dydd  gyda  hap- 
chwareuon,  o  ba  rai  yr  enwa  Babelais  dros  ddau  gant.    Ar  ol  hyn, 


74  DOETHIKEB    RÁBISLATS. 

ittM  yn  Aàid  cjrsgu  dwyawr,  úto  os  deffhrir  cyn  pryd  awper,  adh^ddîr 
ychwafieg  b  ffurfweddîau,  ac  eir  allan  i  faglu  cwningod.  Yüa 
dradiefü  &t  y  pryd  bwyd,  ychwaneg  o  yfed  a  chwareu  cardiau,  ac  yna 
i  orweddfa  anesmwyth  y  dyn  glwth  aV  yfwr  gwin.  Dyma  ddarlnn 
cywir,  mae'n  ddiammeu,  o'r  cwrs  addysg  a  femid  yn  fuddiol  ac  yn 
ddigonol  i  ŵr  ieuanc  o  dan  yr  hen  drefn.  O  flaen  pobpeth  telid  syíw 
i  ddyledswydd  d^m  tuag  at  yr  eglwys.  Er  mwyn  argraffu  y  ddyled- 
Bwydd  ar  teddwl  y  dysgybl,  ychwanegid  at  eu  gilydd  offerenau,  paderau, 
a  gweddîau,  heb  rif.  Yn  anwybodaeth  tywysogion  y  gorweddai  nertìi 
y  fynachaeth,  am  hyny  cymerid  gofal  na  oleuid  hwynt  Nid  yw  athraw- 
on  Gargantua  yn  ei  ddyseu  hyd  yn  nod  mewn  ymarferìadau  corffopol. 
Ni  ddadblygir  ei  alluoedd  o  gwbí,  éithr  gadewir  ef  yn  hoUol  i  reddfaü 
aniféilaidd  ei  natur. 

Yn  awr,  edrychwn  ar  yr  ochr  arall  i'r  darlun.     Wedi  deall  anianawd 
ei  ddyBgybl,  y  mae  Ponocrate»  yn  defnyddio  moddion  physigwrol  i 
wneyd  i'ffwrdd  ft  rhai  o  ddrwg  effeithiau  yr  hen  drefn  o  addysgiaeth. 
Yna  cymer  ef  i  gwmni  dynion  coeth  a  dysgedig,  er  mwyn  cynnyrchu 
Itwydd  ynddo  i  ymdebygu  iddynt.     Yn  ruan  gesyd  ol  flaen  drefn 
gyflawn  o  waith  ac  efrydiaeth.     C^rfyd  yn  awr  am  bedwar  o'r  gloch  y 
boreu.    TVa  o  dan  ddwylaw  ei  law-weision,  darllenir  yn  ei  glywedig- 
aeth  ran  o*r  Ysgrythyrau  Sanctaidd.     Ofirymir  gweddi  Byml,  a  rhydd  ei 
athraw  e^urháà  ar  y  bennod  a  ddarllenwyd.     Wedi  ei  wiago  megys  y 
gweddai  i  dywysog,  cymerir  ef  i  fan  cyfleus  i  astudio  arwyddion  yr 
wybrenau.     Adgoffeir  iddo  wersi  y  dydd  blaenorol,  y  riiai  drachefii  à 
ailadroddif  ganddo,  gydal  gasgliadau  ymarferol  oddîwrthynt     Ar  ol 
darllen  y  pra  awduron  am  deirawr,  rhoddir  rhyddhâd  i'r  meddwl  trwy 
ymarier  y  corff.    Oẃ  bydd  awr  o  hamdden  cyn  ciniaw,  treulîr  hi  i 
adgo£fà  gwersi  y  boreu.     Yn  yr  adeg  briodoi  eisteddir  i  lawr  i  f wyta, 
tra  y  darliena  un  o'r  gẅteision  hanes  rhyfelwyr  a  rhyfeloedd  y  dyddiau 
gynt.     0«  ceir  digon  ar  hyn,  siaredir  am  elfenau  y  bwydydd  o'u  blaen, 
a  gwneir  yn  hyabys  ddysgeidiaeth  yr  henafiaid,  nid  amgen  Pliny  ac 
AnBtotle,    Galen  a  Polybius,   Athenaeus  a  Heliodorus,   o  berthyna» 
iddynt     Wedi  golchi  genau  a  dwylaw  mewn  dwfr  glân,  a  thalu  caniad 
o  ddiolch  i  Eoddwr  pob  daîoni  am  ei  haelfrydedd  ^i  ddonìau,  cymerir 
ychydig  fynydau  o  seibiant.     Dygir  y  cardiau  i  mewn,  ond  nid  megys 
cynt  i'w  ^luogi  i  ytnroddi  i  hapchwareuaeth,  eithr  i  ddysgu  drwyddynt 
y  gwyddorau,  rhifyddiaeth  a  mesuroniaeth,  yn  y  rhai  y  ceir  mawr 
bleser.   Yna  dadgenir  rhan-ganau,  ac  ymarierìr  A  gwahanol  f athau  o  offer 
cerdd.     Wedi  cael  drŵy  hyn  orphwysìad  i  gorff  a  meddwl,  daw  teîrawr 
arall  o  efrydiaeth  galed  yn  mhrif  ganghenau  gwybodaeth,  yr  hyn  a 
ddiiynir  vn  eu  tro  gan  ymarferiadau  railwrol  a  gorchestol.     Yn  ei  ddeB- 
grìfiad  o  r  rhai  hyn,  rhydd  Rabelais  esiampl  o'r  wybodaeth  helaeŵ  a 
feddai  âr  faterion  tu  allan  i  gylch  ysgrifenwyr  cyffredin.     Wedi  ymlan- 
hftu  ar  ol  Ilafur  y  gorchestion,  treulit  awr  dawel  i  astudio  Uysieuaeth  y 
maes,  ac  i  fẅynhâu  prydferthion  natur.     Mae  y  dydd  bellach  yn  tynu 
at  ei  derfyn.     Ar  swper  dilynir  yr  un  drefn  addysgiadol  ag  ar  giniaw, 
a  cheir  rhyw  gyraaint  ychwaneg  o  gerddoriaeth  a  chwareu,  neu  o  fwyn- 
hftu  cymdeithas  teithwyr  a  dynion  dysgedig  a  dyddorol  erailL     Pan 
ddôl  cysgodau  y  nos  edrychir  drachefn  ar  arwyddion  y  nef ;  aileoffeîr 
gwersi  y  dydd;  ac  yn  y  man  ymollyngír  i  gysgu,  "ond  nid   cy*n 


DOSTHnrSB    BABBLAIS.  75 

gireddîo  ar  Ddnw  ea  Crëwr,  a  sjrthio  ^r  ei  fron  Ef,  gan  gadamhia  ea 
£Eydd  l^iiag  ato,  a'i  ogoneddu  am  ei  daiderfTn  ddaîoni,  a  chan  roddi 
dìolch  iddo  am  yr  amser  a  baaiodd,  cyflwyno  ea  hanan  iV  oíú  al  dru- 
garedd  am  y  dyfodol.'' 

Os  dyçwyddai  yr  hîn  fod  yn  wrthwynebol  i*r  cwtb  a  nodwyd, 
defnyddid  y  cyflensdra  i  ddysgu  gwahânol  grefitaOf  ac  i  ymarfer 
ynddyntj  neu  ynte  i  ^rmweled  â'r  gweithfioeidd  gyda'r  an  amcan. 
Cyrchid  hefyd  i  wrandaw  y  darHthiaa  cyhoeddus,  dadleoon  y  cjrfreitli- 
wyr,  a  phregethau  yr  efengylwyr ;  ac  felJy  o  ddydd  i  ddydd  elai  cwm  yr 
«ddysgiaeth  ymlaen  er  dinawr  ennìll  i  Gamtntua  a'i  gydefrydwyr.  Ër 
f od  y  gwaith  ar  y  dechreu  yn  anhawdd,  íe  ddaeth,  trwy  ymiiferiad, 
mor  gyfarwydd  a  dymunol  fel  yr  ymddangoeai  yn  hytrach  fel  difyrwch 
brenin  ni^  efrydiaeth  ysgolaig. 

Fo  welir  f od  vr  addysgiaeth  a  gymeradwjrir  gan  RabeUÌB  yn  cymeryd 
i  mewn  yr  holl  wybodaethau,  a  phob  math  o  ymarferiadau.  Nid  oes 
unrhyw  fasnach  na  gwaith  yn  rhy  isel  f w  dyega  na'u  dilyn.  DyigyHir 
pob  c^mneddf  o  eiddo  y  corff  yn  gystal  Ä'r  meddwl,  ae  ni  adewir  m 
mynydyn  o'r  dydd  i  fyned  heibio  yn  «egar.  T  mae  y  chwaren  yn 
rluBsymol  ac  o'r  tu  fewn  i  derfynau  priodoC  tra  y  mae  yr  efrydìaeth  yn 
wirîoneddol,  ac  heb  fod  yn  ormodol.  Ni  wastreflir  amser  ar  ofierenaa 
a  g^eddBiu  ffurfiol ;  gosodir  dy^Maeth  foeaol  î  ddibjma  ar  «ghirhàd 
BySil  oV  Ysgrythy r  a  gweddi.  Rhoddir  o'r  naili  du  ddadíeuaeth  ddifadd, 
yn  oi  ffnrfiau  cyfyng  rhesymeg  farbaraidd,  ac  ymroddir  i  jrmdrin  mewn 
modd  çoleaedig  ar  byiicîaa  ymarferol  Anhawdd,  ni  dybiwn,  ydyw 
meddwî  am  gyf undrefn  o  addysg  f wy  rhagorol  a  rhesjrmol  naV  un  a 
OTinygir  yma.  Llawer  o  ddadleu  sydd  wedi  bod  ynghylch  y  eyŵm- 
mef nau  o  ddyddiau  Rousseau  a  Pe8talozri  hyd  yn  bresennol ',  ond  odid 
na  chydnabyddai  y  dadleuwyr  oll  mai  "  the  true  higher  Educatîon*  yw 
yr  un  sydd  yn  amcanu  at  ddadblygiad  cymesurol  corff,  meddwl,  ac 
ysbryd;  sef  perffaith  addfediad  dyn  yn  yr  oU  aç  ydyw.  Fei  y  gwelir, 
at  hyn,  ac  nid  at  ddim  llai,  yr  ymgeisiai  Rabelais ;  ac  nîd  ydym  ni  yn 
barod  i  wrthddyweyd  Mr.  Besant  pan  y  sylwa  nad  oes  on  oynllun 
ibagorach  wedi  ei  gynnyg  eto  iV  byd  na*r  un  a  geir  jm  Oa/rgtjmtm^  ac 
na  cheir  an  gwell  nes  y  byddo  i  addysgwyr  gydnabod  egwyddorion 
sylfaenol  addysgìaeth  fel  ea  gosodir  i  lawr  gan  Rabelais. 

Mae  cwrs  addysgiad  Grargantua  o'r  diwedd  yn  cael  ei  derfyno,  trwy 
ír  brenîn  Picrochole  gyhoeddi  rhyiel  yn  erbyn  Grandgousier.  Ynglŷn 
â'r  dygwyddiad  hwn  cymer  Rabelais  achlysur  i  ddangos  iV  ddarllenwyr 
ffolineb  uchelgais,  pechadurusrwydd  rhyfel  diachos,  a'r  canlyniadau 
dinystriol  sydd  yn  diljm  y  naill  a*r  UalL  Breuddwydia  Picrochole  am 
gonewest  gyffredinol,  a  thyna  ddarlun  prydferth  o  rwysç  ei  oresgynîad. 
Ŵid  yw  y  darian  yn  ddárychau  er  hyny,  oblegid,  ar  ei  orpheniiid  tiŷ 
hen  filwr  st  y  brenin  a  gofyna  iddo,  Pa  beth  a  wna  ar  ol  goresgyn  y 
hjrd  î  •*  O,  eistedd  i  lawr,  a  gorphwys,"  ebe  Picrochole.  "  Onid  gwdl  a 
fyddai  i  ni  orphwys  yn  awr?  ychwanega  yr  henafgwr.  Ond  nid  oes  a 
wrendy,  a  rfiuthra  Picrochole  a*i  fyddin  iV  dinystr. 

Yn  y  rhyfel  yr  ydym  yn  dyfod  i  gydnabyddiaeth  â  mynac'h  thyfcÄ- 
gar,  y  Friar  John  des  Entommeures,  "  a  quick  despatcher  of  hours,  a  fine 
DUrrier  of  masses,  and  fair  accomplisher  of  Tigils,"  g^  yn  ol  calon 
OwgaBtim  a'i  grëwr  Rabehûs.     Trwy  ei  gynnorthwy  ef  a   dynÌOTi 


76  BOBTHINEB    BABSLÁI8. 

dewrion  endll  try  y  frwydr  o  blaîd  y  gwaiL  Dathlir  v  faddugoliaeth 
yn  ndiastell  Grandgoosìer  a  gwahodífír  Fríar  John  i  r  wledd,  Ue  yr 
nynoda  ei  hun  mewn  mwy  nag  un  ystjrr.  Try  yr  ymddyddan  ar 
fynachaeüi,  ac  ymosoda  Rabelais  ar  y  grefft  yn  ddìdroparedd. 
"Paham,"  meddai  an  o'r  cwmni,  "yr  ymgeidw  pawb  odaiwrth 
fynachod?"  Friar  John  al  hetyb,  "Os  gwyddoch  paham  y  blinir 
ac  y  dirmygìr  mwnci  mewn  teula,  chwi  ddeallwch  paham  y  cashêir 
mynachod.  Nid  yw  y  mwnci  yn  gwylio  y  tŷ  fel  y  ci ;  nid  y w  yn  tynu 
y  f èn  f el  ^rr  ŷch ;  ni  rydd  wlân  f el  y  ddafad ;  ac  ni  ddwg  f eichiau  f el  y 
march.  .  .  .  FeUy  am  y  m^mach.  Nid  yw  yn  trin  y  tir  f el  yr  amaethwr; 
nid  yw  yn  amddiffyn  y  wlad  fel  y  müwr ;  nid  yw  yn  iachâu  y  cleifion 
fel  y  physygwr ;  nid  yw  yn  addysgu  yr  anwybodus  fel  yr  ef engylwr ; 
nid  yw  yn  cyflenwi  nwyddau  fel  y  masnachwr."  **  Ond  fe  weddia  droa 
bawb,"  sylwa  Grandgouiser.  "  Dim  byd  Uai,"  ateba  Gargantua ;  "  nî 
wna  ond  bUno'r  gymydogaeth  trwy  ganu  clychau."  "  Gwir  iawn, "  ebe 
Friar  John ;  "  y  mae  canu  cloch  yr  offeren  cystal  â  hanner  ei  dyweyd ! 
Âm  y  mynachod  hyn  hwy  adroddant  doraeth  o  Salmau  y  rhai  ni 
ddealîant,  cyfrifant  Baderau  a  Henfiych  Feiriau  y  rhai  ni  chredant^ 
yr  hyn  yn  ol  fy  marn  i  yw  gwawdio,  ac  nid  gweddío  Duw.  A'u  helpo, 
08  drosom  ni  y  gweddîant,  ac  nid  rhag  of n  coUi  eu  seigiau  breision  ! " 
Ymosodiad  brwnt,  f el  y  gwelir,  a  chan  un  a  wyddaì  y  dirgelion  1 

Wedi  talu  i*w  filwyr,  niyddhâu  ei  garcharion,  a  chosbi  ei  wrthwyneb- 
wyr,  y  mae  Gargantua  yn  cymeryd  hamdden  i  wobrwyo  ac  anrhydedda 
eij^eUUon.  I'r  naUl  rhoddodd  deymas,  ac  i  araU  rhodaodd  gyfoeth,  ond 
î  fria/r  John  adeiladodd  Abattŷ.  Prin  y  gellir  edrych  ar  y  Friar  fel  on 
cymhwys  i'r  fath  ymddiriedaeth,  ond  gan  mai  fel  arall  y  bamodd  yr 
awdwr,  gadawer  iddo.  Mae  drychfeddwl  y  sefydUad  a  ddesçrifir  gan 
Babelais  yn  un  oV  rhai  mwyaf  prydferth  ac  arddunol  a  ddaeth  eríoed  i 
feddwl  dyn.  Ff urfia  gymhar  teUwng  o  ran  harddwch  a  thlysni  i*r  cyn- 
Uun  araU  y  buwyd  eisoes  yn  ymdrin  âg  ef. 

Gyfansoddir  Cymdeithas  Thelema  o  bobl  ieuainc  yn  byw  yn  gytun, 
3m  rhydd  oddiwrth  reolau  ac  arferiadau  cyffredin  a  difudd.  Trwy 
wyUo  dymuniadau  a  gofalu  am  anghenion  eu  gUydd,  y  maent  i  ddysga 
pa  fodd  i  fyw ;  ym^adwant  hyd  y  mae  ynddynt  rhag  bUnderau  bywyd, 
a  threuliant  eu  dyddiau  i  ymaffer  y  corff,  i  ddiwyUio  y  meddwí,  ac  i 
buro  yr  ysbryd.  Hanfod  yr  Abattŷ  a'r  urdd  a'i  preswyliai  ydoedd  eu  bod 
ymhoD  peth  i  wahaniaethu.  Gan  fod  Abattai  eraill  wedi  eu  cau  oddi- 
amgylch  â  muriau,  yr  oedd  Abattŷ  Thelema  i  fod  yn  hoU-agored ;  gsn 
f od  3m  arf eriad  mewn  Abattai  eraiU  i  yseubo  y  Ue  y  sangai  troed  merch 
amo,  ordeiniwyd  yn  Thelema  i  ysgubo  y  nin  y  sansai  troecL  mynach  amo ; 
gan  fod  rhai  mynachdai  yn  trefnu  pobpeth  yn  ol  "  yr  oriau,"  trefnwyd 
nad  oedd  awrlais  na  deial  i  ddyf od  o  f ewn  i  llielema,  ond  f od  pob  gwaith 
i  gael  ei  gario  ymlaen  yn  ol  yr  achlysur  a'r  cyfleusdra,  obfegid  gwas- 
traff  ar  amser  yw  cyfrif  oriau,  a  ffolineb  yw  i  ddyn  reoU  ei  hun  wrth 
ganiad  cloch,  ac  nid  yn  ol  bam  a  sjmwyr  cyffredìn ;  gan  mai  y  cloff,  yr 
hyll,  y  ffol,  a'r  Ilygredig  a  dderbynid  i  mswn  i  rai  lleiandai,  ordeiniwyd 
mai  yr  uniawn,  yr  hardd,  y  doeth,  a'r  pur  yn  unig  a  gaent  ddyfodiad  i 
mewn  i  Thelema ;  gan  f od  gorfodiad  ar  bwy  bynag  a  ymunai  â'r  ordd- 
au  eraül,  ar  ol  blwyddyn  brawf,  i  aros  gyda'r  cyfryw  am  y  gweddiU  o*u 
hoes,  trefnwyd  fod  cyflawn  hawl  i  neb  pwy  bynag  ymadael  mewn 


DOSTHIHSB   BABELAIS.  77 

heddwch  âg  ardd  Theleina  pryd  bynag  j  teìmlai  ar  ei  galon  wnenthor 
bjny ;  a  chan  fôd  mynachod  a  lleianod  fel  rheol  yn  diofrydu  ea  hunain 
i  dlodi,  ufudd-dod,  a  gwjrryfdod,  ordeiniwyd  yn  Thelema  fod  cyfoeth 
yn  beth  i'w  ennill,  fod  rhyddid  jm  beth  iV  hoflS,  a  bod  prìodas  yn  beth 
iV  anrhydeddn. 

Wedi  penderfynn  fel  hyn  ar  yr  egwyddorion  oedd^mt  i  lywodraethu 
y  sefydliad,  aethpwyd  i  adeiladu  y  tŷ.  Teg  ydyw  dyweyd  fod  yr 
awdwr  wedi  gwneuthur  yr  adeilad  yn  deilwng  ol  gynnwys.  Y  fath 
ydyw  manylder  y  dessnfiad  fel  y  dywedir  fod  yn  boeibl  ei  adsyn- 
nyrchu  yn  gyflawn  yn  ol  rheolau  cywiraf  adeiladaeth,  oddîar  y  cynllun 
oêdd  yn  meddwl  yr  awdwr.  Wedi  gorphen  y  tŷ,  sefydlodd  yr 
urdd  ynddo,  ac  yno  '*  treuliasant  eu  bywyd,  nìd  yn  ol  deddfau  a 
riieolau,  ond  yn  ol  yr  egwyddor  a  gerfiwyd  ar  y  porth — *  Fay  ce  quê 
Youldras,* — Gwnewch  fel  y  mynoch :  a  hyn  a  wnaethant,  yn  gymaint  a 
bod  dyn  rhydd,  o  brìodol  ddygiad  i  fyny,  wedî  ei  gynnefíno  â  chwmni 
ftnrhydeddus,  yn  sîcr  o  feddu  tueddiad  naturiol  fydd  yn  ei  gymhell  i 
weithredoedd  rhinweddol,  ac  yn  ei  gadw  rhag  drwg." 

Yn  anffodosy  nid  ydyw  yr  awdwr,  ar  ol  rhoddi  bôd  iV  ddrychfeddwl, 
yn  ei  fagu  a'i  feithrín  megys  ag  y  dylai.  Nid  ydyw  yn  ei  weithio 
allan  i'w  ganlyniadau  prìodol.  Syniai  Rabelais  yn  ardderchog,  ond  ni 
pherffeitmai  ei  syniadau.  Rhaid  felly  ymfoddloni  ar  shetch  lle  y  dylesid 
cael  çjrfanwaitL  Ond  hyd  yn  nod  fel  y  mae,  erys  ^rr  amlinelliad  yn 
un  0  etifeddiaethau  gwerthfawrocaf  llenyddiaeth.  Nis  gallwn  wneyd 
yn  well  yn  y  f an  hon  na  rhoddi  ffordd  i  Mr.  Besant  i  draethu  ei  fam 
amo: — 

YmááÊsnm  detgrífiad  yr  Abattŷ  i  mi  (meddai)  fel  brenddwyd  ogoneddnsaf  yr 
mfed  gaiinf  ar  bjrmtheg,  pryd  yr  ymddatigoBii  cymaiut  o  betbaa  yn  bosibl  ao  yr 
ymddyrehafai  meddyliaa  dynion  i'r  fath  ncbelderao.  Gweledigaetb  ydoedd  a 
ddylaiai  ddyfod  at  ryw  brif-fardd  i  gael  ei  cbysyllta  ft  barddoDÌaetb  anfarwol.  Yn  y 
•efydliad  hwn  (Thelema)  Ue  y  oeir  y  byd  ar  ei  orea,  nid  oes  anaf  moesjl  na 
bacrwch  corfforol  iV  ganfod;  ni  chadwynir  ei  breewylwyr  ft  rheolan  arferiftd; 
arweinir  pob  dyn  gan  ei  gydwybod  ei  hon  ;  nid  oes  yno  gyfríf  paderan  a  chann  clychan, 
eithr  eymdeithasa  pob  an  ft'i  Ddaw  jn  anigrwydd  ei  gell;  oid  oes  yno  ^mprydìan 
na  neb  yo  tala  jrmostyngiad  gwaeaidd  i  ddeddfaa  dynion  eydd  yn  blino  y  bvd 
oddiallan.  Cymdeithas  ydyw  o  ysgoleiidon,  o  efrydwyr,  a  cnelfyddydwyr,  bone  Id 
oU,  yn  hrw  yn  gytûo,  yn  of  rheolan  natnr,  yn  cael  en  cadw  ar  jt  nniawn  gan  synwyr, 
urbydedd,  a  cbariad  at  Ddaw;  yn  barháos  yn  dysgn  trwy  seroh  ac  efrydiaeth  i 
bareha  fwyfwr  gyinnion  y  rhyfeddod  anamgyffredadwy  a  elwir  y  grrâdigaeth, 
te  yn  ymgyrhaâd  yn  waetad  ar  hyd  llwybr  hananymwadiad  at  y  bywyd  achaf, 
yr  hwn  a  ymddengys  i  ni  eydd  o  ysbryd  tywylledig,  mor  anghyrhaeddadwy.  T 
maeot  bob  amser  yn  siríof,  bynaws,  a  gofalas,  y  naill  taag  at  y  UalL  Nid 
ymroddant  o  gwM  i  r  gwledda  a'r  gloddesta  a  wnaent  y  tro  i  lŷs  Oargantna,  ac  i 
w>bl  gyffiredin.  Y  mae  en  bryd  fel  yr  eiddo  Rabelais  pan  yn  ysgrifena  y  pennodaa 
byo,  ar  bethaa  ^dd  awob.  Yn  ea  plith  hwy  y  mae  serch  yn  rhydd,  a  phriodas  ^n 
gaolyniad  natnnol.  T  mae  pob  petn  yn  anrhydeddns,  pob  i>eth  yn  dayrchafedig, 
pob  peth  yn  deilwng ;  ac  i  goroni  y  cyfan  (o  safle  Rabèlais)  nid  oes  mynach  nac 
offainad  yn  agoe  Vt  lle. 

Ti^rîfenwyd  "llyfr  cyntaf  Pantagrud,''  fel  y  sylwyd,  o  flaen  y 
OargaiUua^  ac  ar  lawer  cyfrif  y  mae  yn  israddol  iddo,  er  ei  fod  i  fesur 
yn  tramwy  ar  yr  un  Uinellau.  Desgrifir  genedigaeth,  mabandod,  a 
phlentyndod  y  tywysog  ieuanc  fel  yn  yr  olaf,  ond  nid  gyda'r  un 
eitbafrwydd  digrìfdod.     Wedi  iddo  fyned  dros  amryw  o  anturìaethau 


78  t>0£THlKBB   HABeLAlS. 

cymhwys  î  dywysog  mor  gawraidd,  enfyn  yr  awdwr  eî  Pantagmel  i*r 
ysgol  yû  Poîtiers,  ac  oddiyno  ar  daith  o  ymweliad  âg  amryw  o  brif- 
ysgolion  Ffrainc,  megya  Bordeaui,  Toulouse,  Montpellier,  Avignon,  ac 
Onean6,  y  rhai  a  frasddarlunir  wrth  fyned  heibio.  Yn  Orleana  ni  aî 
cawn  yn  cyfarfod  ac  yn  dymchwel  ysgolaig  o  Limousin,  un  o  ddilynwyr 
Ronsard  a*i  gyfeillion,  yr  hwn  a  ddadwnâi  iaith  ei  fam  trwy  gymysgu  â 
hi  eiriau  dyeithr.  Gwawdia  Rabelais  yr  arferìad  yn  ei  ffordd  finiog  eá 
hun,  a  thrwy  hyny  rhoddodd  achlysur  i  Ronsard  i V  gashâu.     O  Orieans 

?'  mae  Pantagruel  yn  myned  i  Paris,  "  lle  braf  i  fy w  ond  angfay^eos  i 
arw  ynddo.  Tra  yno,  ymwêl  â  Uyfrgell  St  Victor,  casgliad  o  weithiaa 
yegoieigion  y  Canol-oesoedd,  y  rhai  a  fawr  ddirmyçid  gan  yr  "ys^ol 
newydd,"  o'r  rhai  y  rhydd  Rabelais  ddesgrifíad  eithafol  o  ddjgriL 
Tmrodda  Pantagruel  i  astudiaeth  fuddiol,  ac  yn  fuan  derbynia  lyfchyr 
oddiwrth  ei  dad,  Gai^antua,  yn  ei  argymhelî  i  hyny  fwyfwy.  Cyn- 
nwysa  y  Uythyr  hedyn  y  gyf undrefn  o  addysg  a  fu  dan  sylw  yn  barod. 
Fei  llawer  taa  ar  ei  ol,  cwyna  Gargantua  nas  ganwyd  ef  i'r  un  manteis- 
ion  a'i  f  ab. 

Paa  oeddwn  Ì  yn  astadio,  meddai,  nid  oedd  yr  adeg  mor  gyfiens  ag  ydyw  jn  awi, 
ac  ni  ddaeth  i'm  rhan  i  y  cyflawnder  o  athrawon  aff  a  gefaist  ti ;  tywyll  ydoedd  jr 
amaeioedd  hyny,  ftc  yn  dyoidef  i  feeor  oddiwrth  y  dinystr  anhapoa  a  ddaeth  ar 
lenyddiaeth  dda  tiwy  ▼  Ootbiaid.  Ond  trwy  ddaioni  dwyfol,  daeth  golenni  oo 
— n -1  t  1 ij.-.xu  —  jî — jj  # XT "jj^j^  adnewyadwyd  pob 

{rdd  ydyw  i  neb  alw  ei 
lvâaa  cywir  a  ehoeth 

,      ., ^  ._,  _  /llawarall  ymaearlaii 

milwrol,  0  ysbrydoliaetb  gytbreulig.  Mae  y  byd  yn  llawn  o  yagoleigion  a  dysgawd* 
wyr,  ac  o  lyfrgelloedd  cyfoetbog,  ac  o  h^n  allan  ni  bydd  mwyacn  yn  boeibl  dyfod  o 
byd  mewn  cwmpeini  i  nn  a  fyddo  beb  ei  byfforddiyn  ngweithdŷ  MiDerm  .  .  .  Am 
hyny,  fy  mab,  argymbellaf  dydi  i  ddefnyddio  dy  ienenctyd  i  elwa  mewn  gwybodaeth 
a  rhmwedd.     Amcanwyf  a  dymnnwyf  ar  fod  i  ti  ddyegn  yr  ìeithoedd  yn  berffaìth — 


Si  gyntaf  y  Groeg  megya  y  dymuna  Qaintilian  ;  yn  ail  y  Lladin ;  ac  yn  drydydd  tt 
ebraeg,  er  mwyn  yr  Ysgrytbyraa  Sanctaidd  ;  y  Oaldaeg  a'r  Arabaeg  yr  uo  modd  ; 
ac  er  ffurfio  dy  arddall  yn  y  Oroeg  dysg  yn  ol  Plato,  ac  yn  y  Lladin  yn  ol  Cicero. 


Ka  foed  nn  hanee  heb  fod  genyt  ar  gôf,  ac  ^m  hjm  fe'tb  gynnortbwyir  gan  ysgrife] 
iadau  y  daearyddwyr.  O'r  oelfau  breiniol,  Mesuroniaetb,  Bhifyddiaeth,  a  Cherddor- 
iaeth,  rhoddaÌB  i  ti  ryw  flâs  pan  yn  blentyn.  Do8  rhagot  ynddynt  Astadia  hoU 
reolan  Seryddiaeth,  ond  dos  heibio  i  Serddewiniaeth,  gan  nad  yw  ddim  namyn 
gwagedd.  Oyda  golwg  ar  y  Oyfraith  Wladol,  mi  fynwn  i  ti  wybod  y  pynciaa 
a'u  cymharu  á  pbynciau  Atbroniaeth.  Mewn  gwybodaeth  o  weithian  natur  mynwn 
i  ti  ymroddi  fel  na  byddo  mewn  môr,  afon,  na  ffynnon,  bysgodyn  ar  nas  ad- 
waenot;  holl  ehediaid  y  nefoedd  heíyd,  boll  brenau  v  coedaphUnbigion  y  maes;  yr 
hoU  feteloedd  sydd  vn  ngbrombil  y  ddaear;  holl  feini  gwerthfawr  v  dttbau  a'r 
dwyraiu  ;  na  fydded  díim  o  byn  oll  yn  anwybyddus  i  ti.  .  .  .  A;  yn  onau  y  dydd, 
na  fydd  fyr  o  ymweled  â'r  Ýagrythyrau  Sanctaidd,  yn  gyntaf  yn  y  Oroeg  y  Testa- 
meut  Newydd  a  Llytbyrau  yr  Apostolion,  a'r  Hen  Bestament  yn  yr  Hebraeg. 
Mewn  gair,  ^d  i  mi  weled  ynot  ddyfnder  gwybodaeth,  oblegid  fel  y  tyfi  yn  ddyn 
bydd  raid  i  ti  adael  heddwch  a  gorphwysdra  efrvdiaeth  ac  ymroddi  i  ddysgu  elfenan 
marchofyddiaetb  ac  ymarfeiiadRU  milwiol,  fel  y  th  gymhwyser  yn  well  i  amddìffyn 
fy  nhỳ  ac  i  gynnorthwyo  ein  cyfeiUion  yn  eu  haogeTi  yn  erbyn  ymosodiadaa  y  drwg 
weithwyr. 

Mae'n  amlwg  oddiwrtb  y  llythyr  hwn,  yn  gystal  ag  oddiwrtìi  y 
gyfundrefn  a  luniodd  wedi  hyny,  fod  Rabelais  yn  teimlo  y  dirfawr 
angen  oedd  «m  drefn  newydd  o  addysg  gyŵ'edinol,  ac  mae  yr  tin  mor 
amlwg  ei  fod  yn  amcann  ei  wybodaeŵau,  nid  yn  unig  i*r  3^olaîg  a*r 


DOBTHTKKB   BABSLÌ1&  79 

áawînÿddj  ond  î  bwy  hjnhf^  oedd  a  wnelaî  â  chyflawniad  dyledswyddau. 
Àm  hyny  7  mae  yn  rhoddi  i  Gargantua  a  Pantamiel  y  cyfryw  hyffordd- 
itat  a^  a  aaeddai  i V  gwnenthur  y  /joreu  â'r  doethaf  o  dywysogiou — 
**  tjrwysogion  o'r  fath  a^  y  mae  y  byd  wedi  bod  yn  dyheu  am  danynt 
er  pan  yn  gyntaf  yr  ordeiniwyd  brenhinoedd." 

Uelwìr  Pantagrnel  o  Paris  gan  yr  angenrheidrwydd  o  amddit^  tir- 
iogsethau  ei  d!ad  rhag  ymosodiadau  Ânarchus  a'i  bencadben  Loup- 
giSrojL  Fel  y  mae'n  widdus,  ennilla  fuddugoliaeth  Iwyr  ar  ei  elynion, 
bnd  yn  y  frwydr  lleddir  ei  athraw  fiyddlawn  Epistemon.  Nid  yw  hyny  0 
|7inidnt  pwys  ag  y  eelUd  tybio,  oble^d  cynnysgaeddir  Panurge  â*r  gallu 
f  w  fywìocâu  dracneni ;  ac  yr  jáym  ninnau  ar  ein  mantais  o'r  dygwydd- 
iad,  gan  eîn  bod  yn  cael  desgrifiad  newydd  o  Hades  o  enau  Epistemon. 
Llawer  yw  y  desgrîfio  syda  wedi  bod  ar  y  fangre  obry  o  ddyddiau 
▼irgìl  a  Dante  hyd  at  ddyddiau  Mr.  Lewis  Morris  o  Penbrrn,  ac  am- 
rjrwiol  yw  y  darlonìau  a  roddîr  o'r  gwahanol  orchwylion  Bydd  vn  cael 
«n  cario  ymlaen  yno.  Profiad  Epistemon  ar  y  pen  hwn  ydyw  fod  pur- 
dui  pob  dyn  yn  nollol  wrthgyferbyniol  i  ddull  ei  fy wyd  tra  ar  y  ddaear. 
0  hyn  rhydd  esiamplau  syd^  a  dyweyd  y  Ueiaf ,  yn  meddu  cryn  lawer 
0  hrnodrwydd. 

Wedi  gorchfygu  Anarchus  a  chymeryd  meddiant  o'i  wlad,  y  mae 
Pàntaghiel  ymneû  byr  amser  yn  ennill  hefyd  ei  ddeiliaid  i  fod  yn 
trfadd  waeanaethyddion  iddo.  "Am  bjmy  eylwch  yn  y  f an  hon," 
'medd  Rabelaia  wrth  ei  ddarllenwyr,  *'mai  yr  iawn  ffordd  i  ennill  ä 
ch&dw  gwîedydd  a  orchfygir  ydyw,  nid  fel  y  bamodd  rhai  trwy  an- 
Aâith  a  gorfodaeth,  gorŵrwm  a  dinystr,  ond  yn  hvtrach  trwy  ysgafn- 
hAû  beidbiau  y  bobl,  a'u  dysgu  i  fyw  mewn  tangneredd  o  dan  ddeodfau 
cyÄaẅn  a  da.  Ysgrifenwyd  y  doeth-eirîau  hyn  ganrifoedd  yn  oì,  ond 
y  mae  Aai  o  wlwdyddwyr  ^oleuedig  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg 
wedi  mettn  hyd  yn  nod  a  chanfod  eu  gwirionedd  1 

Ond  wedi  yr  hoU  siarad,  dygwyddiad  mawr  llyfr  Pardagruél 
ydyw  yr  tmgyfarfyddiad  â  Panurge.  Cymerodd  hyn  le  yn  Paris,  pan 
yr  oedd  l^antagruel  yno  yn  dilyn  ei  efcrydiau.  Derbyniwyd  ef  i  df  a 
gwasanaeth  y  tywysog,  ac  o  hyny  allan  dilynodd  ffawd  ei  feistr.  Iddo 
ef,  fel  ei  gymeríad  mwyaf  gwreiddiol,  y  rhydd  Rabelais  0  hyn  i'r  diwedd 
y  He  penaf.  Y  drychfeddwl  Uywodraethol  yn  mhersonoliaeth  Panurge 
ydyw  anf oesoldeb,  yn  yr  ystyr  ëang  a  rydd  Aristotle  i'r  gair.    Y  mae 

Sjddo  er  hyny  lawer  o  nodweddion  sydd  yn  werth  sylw  yr  efrydydd. 
i  chaniatâ  terfynau  ein  hysgrif  i  ni  ddîîyn  yr  anturiaethau  sydd  yn 
tad  cymaSnt  o  le  yn  ei  hanes.  Boddlonwn  ar  roddi  yr  engraifffc  a  gan- 
tyno'i  "foeeoldeb."  Un  oV  bobl  hyny  ydoedd  Panurge  á  gyfrifant 
«fradlonedd  yn  rhinwedd.  Wedi  iddo  un  tro  wastraffu  etifeddiaeth 
.  ^oeŵog  mewn  ychydig  ddiwmodau,  çalwyd  ef  i  gyfrif  gan  ei  feistr. 
in  lle  derbyn  cynghor,  trodd  Panurge  1  amddîflyn  gwastraff,  ac  i  gan- 
lûawl  dyled.  "Na  ato  neb  i  mi  fod  yn  rhydd  oddiwrth  ddyled!" 
TDeddai.  "Byth  mwrach  ni  chawn  undyn  a  roddai  fenthyg  i  mi 
Yr  hwn  ni  adawo  iefam  dros  nos,  fydd  bnn  o  does  boreu  drannoeth. 
A  ydych  chwi  mewn  dyled  i  rjrwun  ?  Efe  a  weddía  ar  i  chwi  gael 
hywyd  nudth  a  llwyddiannus ;  mewn  gofal  am  ei  ddyled  sieryd  yn  dda 
*m  danoch  jrmhob  cwmni;  dwg  î  chwi  doraeth  0  echwynwyr  newydd- 
ion,  fel  drwyddynt  hwy  y  llanwer  ei  gôd  ef.  .  .  .  I  roddi  echŵyn  ac 


80  DOETHINBB   BABBLAIS. 

î  gymeryd  benthyg  y  crëwyd  dyn.  Yr  wyf  fi  yn  dal  mai  dylad  sydd 
yn  uno  y  teulu  dynol ;  heb  ddyled  darfyddai  hil  Adda  oddiar  y  ddaear; 
neb  ddyled  ni  redai  y  planedau  yn  eu  cwrs,  a  buan  y  deuai  amom 
eelanedd  a  dinystr."  Engraifift  eto  o  ddoethineb  Rabelais,  oblegid  o 
dan  eiriau  bostfawr  Panurge  gorwedd  gwers  bwysig  ar  gyd-ddibynìad 
pob  peth  by  w. 

Yr  ydym  yn  awr  jn  dyfod  at  y  cwestiwn,  chwilio  am  atebiad  i'r  hwn 
sydd  yn  cymeryd  i  fyny  y  gweddill  o'r  llyfr.  Ar  y  dechreu  nid  ydyw 
ond  ychydig  o  ammheuaeth  yn  meddwl  Panurge,  p8  un  ddoeihaf  ìddo 
briodi  ai  peidio.  Yn  fuan  y  mae  y  cwestiwn  yn  ymeangu.  Apelìa  i 
bob  cyfeiriad  am  atebiad  i'w  gwestiwn;  ymgynghora  â'r  bemld,  a 
chyrcha  at  ddewiniaid ;  ymwêl  â'r  oraclau,  a  thâl  dreth  i'r  sibylau,  ond 
nid  oes  llais  na  neb  yn  ateb.  Fel  y  mae  ^rr  ymofyniad  yn  myned  rhagddo, 
jT  ydym  ya  gweled  rhy wbeth  dyfnach  yn  meddwl  yr  awdwr  na  chyw- 
reinrwydd  Panurge  o  berthjmas  i'r  ystâd  briodasoL  Y  pwnc  yn  awr 
yw,  y  djrfodol  a'i  gyfrinion.  A  all  "y  meidrol  hwn"  dreiddio  i  mewn 
iddo,  a  dwyn  oddiamo  ei  ddirgelion  ?  Ai  nìd  oes  o  fewn  natur  alluoedd 
a  deddf au,  y  rhai,  o'u  darganf od,  a  roddant  agoriad  i'r  byd  tu  draw  i 
hwn  1  Ymhlith  ein  helbulon  a'n  trafiíerthion,  ein  petrusdod  a'n  dyry^ 
ni,  ai  nid  oes  Ilais  i'w  gael  a'n  hetyb  gyda  sicrwydd  ac  a'n  harweinia 
gydag.  awdurdod  ì  Ghwilia  Panurge  yn  gyntaf  am  oleuni  ar  ei  faterion 
bychain  personol  ei  hun,  trwy  yr  hen  aduUiau  a  arferid  yn  f ynych  gan  ein 
cyndadau,  trwy  ymgynghori  â*r  sortes  TirgüiancB^  trwy  ddeonglìad 
breuddwydion,  trwy  îyfrau  y  sybil,  trwy  eiddo  bardd  ar  fin  marw,  trwy 
ddewinìaeth  y  sêr,  a  llawer  math  arall  o  ymofyn  â'r  goruwchnaturìol  na 
waeth  heb  aros  iV  henwi.  Ond  druan  o  hono,  naill  ai  y  mae  yr  oracl  yn 
fud,  neu  ynte  yn  anneaUadwy.  Oddiwrth  arferion  yr  henafíaid  try  at 
wybodaeth  doethion  ei  oes  ei  hun ;  ond  yma  drachefn  y  mae  y  duwinydd 
yn  tywyllu  y  dyfodoi  âg  "os,"  v  physygwr  yn  peri  iddo  wneyd  yn 
fawr  o  ddyddoríon  y  presennol,  a  r  athronydd  yn  ei  ddyrysu  á  gwag- 
ymresymiadau.  Un  cwrs  yn  unig  a  ymddengys  yn  agored  iddo,  sef 
ymgynghori  âg  oracl  la  Dive  Bouteüle — y  Gostrel  Ddwyfol.  Cyn  dyfod 
o  hyd  ÌT  oracl,  rhaid  wynebu  peryglon  ar  fôr  a  thir,  a  chyfarfod  myrdd 
a  mwy  o  anhawsderau  a'u  gorchfygu.  Desgrífiad  o'r  fordaith  ryfedd 
hon  sydd  yn  cymeryd  i  fyny  y  pedwerydd  a'r  pummed  o'r  llyfrau,  ac 
yn  dwyn  gwaith  yr  awdwr  i  derfyniad.  Anmhosibl  yw  i  m'  yn  awr 
ddilyn  y  mordeithwjrr  gyda  manylrwydd,  er  y  cawsem  drwy  hyny 
aml  i  belydryn  o  ddoethineb  i  oleuo  y  fFordd.  Ehaid  boddloni  ar  y 
braslun  mwyaf  brysiog.  Fel  yr  awgrymwyd,  y  cwestiwn  mawr  sydd 
o'r  tu  ol  i  ymofyniad  Panurge  ydyw,  yr  un  sydd  yn  dyrysu  doethion 
pob  oes,  sef,  a  oes  cymundeb  rhwng  ein  byd  ni  â'r  byd  anweledig  I 
Ac  a  oes  modd  troi  y  cyfryw  gymundeb  i  bwrpas  ymarferol  yn  rheol- 
eiddiad  bywyd  dynion  ?  Ófer,  fel  yr  ydym  eisoes  wedi  gweled,  ydyw* 
dysgwyl  gwybodaeth  gan  ddewiniaeth  y  byd.  Os  am  wirionedd 
yr  ydym,  rhaid  chwilio  am  dano  ein  hunain.  Bydd  rhwystrau  a 
siomedigaethau  yn  sicr  o'n  cwrdd,  ond  ymlaen  y  mae'r  Oracl.  Am 
hyny  cymerwn  atom  ystor  o'r  Ilysieuyn  Pantagruelion  (trwy  yr  hwn 
y  dynoda  Rabelais  wroldeb,  amynedd,  a  gobaith),  ac  ond  odid  na 
chyrhaeddwn  rywdro  Wlad  y  Llusemau,  Ue  y  teymaaa  goleunì  ac  y 
tnga  gwiríonedd. 


DOSTHHrEB   BABSLâIS.  81 

Trwj  seremoniaa  lawer  dadlenîr  cyfrínion  y  Dive  Bouieüle  i  Panorge 
aî  ddilyn  wyr,  ac  allan  o  geudod  y  Grostrel,  atebir  ei  )rmofyniad  â'r  un  gair 
Trmcq  I  Pa  beth  yw  ei  ystjrr  a  pha  fodd  ei  deonijlir  1  Nid  oedd 
Panar|e  fymryn  doethach  er  ei  gael ;  y  cwbl  a  welai  ynddo  ydoedd 
ttchiad  i  yfed  !  Ond  i  ddjmion  mwy  teilwng,  mae  iddo  ystyr  ddyfnach. 
Gollyngir  yr  ymofynwyr  ymaith  gan  geidwad  y  Gostrel,  yr  offeiríades 
Bacbac,  gyda'r  geiríaa  hyn  :  "  Yn  ein  plith  ni  yr  ydys  wedi  penderfynu 
fod  y  daioni  penaf  yn  gorwedd,  nid  mewn  cymeryd  a  derbyn,  ond 
mewn  rhoddi  a  chyfranu ;  a  chyfrifwn  ein  hunain  yn  ddedwydd,  nid 
pan  y  byddwu  yn  cymeryd  eiddo  eraiU,  ond  yn  hytrach  pan  yn  hael- 
frydig  yn  cyf rana  ein  heiddo  ein  hunain.  Ewch,  gyfeiUion,  yn  nodded 
y  cylch  meddyUol  sydd  â'i  ganolbwynt  ymhob  man,  yr  hwn  yw  Duw. 

Er  mwyn  yn  sicr  a  diogel  dramwy  flfordd  ddwyfol  gwybodaeth, 

a  chyrhaedd  doethineb,  ystyriai  athronwyr  y  cjmfyd  ddau  beth  yn 
angenrheidiol,  arweiniad  üuw  a  chjfeiUgarwch  dynion.  Yn  awr  ewch 
yn  ei  enw  Ef,  yr  hwn  hefyd  a  fyddo  i  chwi  yn  arweinydd."  Yn 
ttebiad  yr  Oracl  a'r  eglurhâd  a  roddir  amo  gan  Bacbuc,  canfydda  Mr. 
Beaant  amlineUiad  o  gredo  Rabelais.  Yn  ol  hwn,  y  mae  ymarweddiad 
bywyd  i  f od  yn  unol,  hyd  y  mae'n  bosibl,  â  deddf au  natur.  Dyledswydd 
flâenaf  dyn  ydy w  casglu  a  chyf ranu  gwybodaeth  yn  oi  arferíad  trísolion 
Gwlad  y  Gk»leanì.  Ni  fedd  y  byd  ddim  sydd  jm  werth  iV  enniU  ond 
gwybodaeth.  Boed  i  bob  dyn  fèddianna  ei  enaid  mewn  siríoldeb ;  boed 
iddo  fwynhâu  yr  haulwen  euraidd,  a  chanu  a  chwerthin  yn  nghwnmi  ei 
gyfeiUion ;  boed  iddo  gymhell  a  chael  ei  g^rmheU  i  bob  math  o  efryd- 
iaeth  fuddiol ;  boed  iddo  ymarfer  ei  hunan  mewn  am^medd,  gobaìth,  a 
chMÌad;  ac  awchlaw  y  cyfan,  boed  iddo  feithrín  ffydd  tuag  at  ei 
Grëawdwr,  yr  hwn  a  rydd  iddo  ei  ras  iV  aUuogi  i  garu  gwybodaeth  ac 
i  garo  ei  gyd-ddyn.  Siríoldeb,  synwjrr  cjrffredin,  doethineb,  a  charíad, 
•ydd  i*w  canfod  yma  yn  nodweddu  enw  Rabelais.  Mü  gresyn  fod  yn 
îhaid  i'r  neb  a'i  hysgrífeno  gyplysu  ei  enw  âg  esgusawd.  Mae  eî 
ddoethineb  a'i  athryUth  ^m  fi^wr,  ond  mae  meddwl  am  dano  ymron  yr 
im  peth  â  meddwl  am  angei  wedi  syrthio. 

E.  YlNCENT  EvANa 


YNYS   BNLLI. 


Yb  enw  Seisonìg  ar  yr  ynys  hon  ydyw  Bardsey  Island^  yr  hyn  a  olyg^ 
"  Ynys  y  Beirdd."  Yr  enw  Cymreig  ami  ydyw,  "  Ynys  Enlli,'*  yr  byn 
a  olyga,  Ynys  yn  y  Lli — i'r  hyn  y  cyfetyh  yn  llythyrenoL  Týhia  rhai 
iddi  dderbyn  ei  henw  oddiwrth  yr  hen  sant  Cymreig — "HenllL"  Hefyd 
gelwid  hi  gan  y  rhai  gynt  yn  "  Ynys  y  Seintiau.  Ni  cheiaiwn  ben- 
derfynn  pa  un  aydd  gywir. 

Oorwedda  yn  yr  Iri$h  Channelf  ar  y  pwynt  gogleddol  i  Cardigan  Bay 
— yn  Uedred  62**  45'  ŵog.,  hydred  4'  48'  Gor. — ^a  chyferbyn  â  thrwyn- 
dir  Aberdaron.  Khyngddi  ft'r  "  tir  mawr  " — ^gwlad  Lleyn,  ceir  colfor, 
y  sotmd  íel  ei  gelwir  yn  gyffredin — yn  fôr  dwfn,  yn  mesor  tringain 
gwrbyd  mewn  rhai  manau,  ac  y  mae  tua  dwy  fìlldir  o  dir  i  dir. 
Dywedir  fod  y  curreat  yn  rhedeg  drwodd  yn  ol  saíäi  miUdir  yn  yr  jiwr,- 
ar  y  Uanw  rheda  oV  gogledd,  tua  Môr  yr  Iwerddon,  ac  ar  d!rai  o'r  cyf- 
eiriad  cvferbyniol,  i  fynwes  y  Cardigan  Bay.  Y  ddau  amser  gorea  i 
groeei  arosodd  ydy w,  un  ai  ar  derfyn  y  Uanw,  neu  ynte  derfyn  y  tral 
Byddid  drwy  hyny  yn  osgoi  grym  y  weilgi,  yr  hyn  eydd  yn  gwneyd 
morìo  yno  ar  brydiau  yn  enbyd,  os  nad  yn  anmhosibL 

Fe  geir  dwy  graig  arbenigol  yn  y  soundy  pa  rai  ydynt  o  ran  eu  safie 
yn  hynod  dwylTodrus  a  pheryglus.  Un  ydy w  y  "  Maen  du,"  yr  hon 
sydd  â'i  phen  i  fyny  o'r  dwfr,  ac  yn  hynod  ysgythrog  ac  aflawen.  Y 
UaU  ydyw,  "Maen  Bugail,"  yr  hon  sydd  oddeutu  hanner  nulldir  o'r 
Ynys,  ac  yn  weledig  yn  unig  ar  drai,  a^  hefyd  yn  dra  pheryghis  i 
fordwyaeth.  Pan  y  bydd  y  ty wydd  yn  ffafríol,  a'r  gwynt  yn  fanteisiol, 
croesir  drosodd  yn  gyflym.  Gyda  gwynt  teg,  geUir  croesi  o  borthladd 
Aberdaron  i  borthladd  ËnlU  mewn  oddeutu  hanner  awr.  Ond  ar  adeg 
anfifaf ríol,  pan  fydd  y  môr  ya  gryf ,  a*r  gwynt  yn  wrthwynebus,  rhaid 
bod  am  onau  ar  y  fordaith,  er  tynu  a  rhwyfo  yn  galed,  ao  nis  gwyddai 
neb  ond  y  cyf arwydd  pa  un  ai  yn  ôl  ynte  ymlaen  yr  eUd,  gan  mor  sni 
yr  ymddangosai  symudiad  y  cwch.  Ac  yn  iled  aml,  bydd  nid  yn  unig 
yn  anhawdd  croesi,  ond  hefyd  yn  gwbl  anmhosibL  Aeth  pregethwr  un 
tro  i'r  Ynys  i  bregethu,  yn  oi  yr  arfer,  ac  wrŵ  forío  tuag  adref  cafodd 
dywydd  tymhestlog  dros  ben,  fel  yr  oedd  y  fordaith  yn  un  wleb, 
annifyr,  ac  enbyd.  Wedi  cyrhaedd  y  "tir  mawr,"  gofynai  rhywun  iddo, 
"  Sut  yr  oeddych  yn  leicio  EnUi  î  Beth  gawsoch  yno  î "  Yntau  gan 
ateb  a  ddywedai,  "  Wel,  mi  gefais  ras  yno."  "  Gras  o  beth  a  gaw80<£î" 
gofynid.  "  Gras  o  edifeirwdí,'*  meddai,  "  ac  ni  bydd  i'r  un  o'm  traed 
sengu  ei  daear  byth  yn  rhagor."  Yr  hyn  a  gynnyrchodd  y  graa  hwn 
ydoedd  y  fordaith  ystormus  a  gafodd  i  groesi  y  sound,  Fel  y  canlyn  y 
dywed  y  Parch.  W.  T.  Jones  ar  y  mater  hwn : — "  Anaml  y  byddwn  yn 
croesi  yn  y  gauaf  yma.     £r  myned  drosodd  yn  y  boreu,  gan  ddysgwyi 


YIITS  BNLU.  B8 

d'od  ynoìy  prydnawn,  bydd  ya  fynyoh  yn  codi  yn  dywydd  mawr,  fel 
maì  y  mis  wed'yn  y  dychwelir  "  Y  mae  liawer  un,  cyn  hyn,  wedi  cael 
y  profiad  a  dwyn  y  penyd  o  orf od  aros  ar  yr  Ynys  jn  wealher^wnd  am 
wythnosao.  A  gellid  yn  arbenig  nodi  Arglwydd  Newborough  fel  un  a 
aeth  drwy  yr  ordeal  hon.  Ond  mewn  amgylchiadau  ffafriol,  mae  y 
fordaith  i  r  Ynys  yn  un  fer  a  dymunoL 

Mae  yr  Yny*  yn  ei  ffiirf  yn  debyg  i  bysgodyn  yn  meddu  pen  mawr, 
ac  yn  meinhâu  yn  raddol  jrn  ei  gorff  hyd  at  ei  gynffon.  Ac  er  gallu  ei 
gweled  felly,  rhaid  edrych  arui  o  gyfeiriad  y  gogledd  Ei  mesuriad 
ydy  w  tua  dwy  fiUdir  o  hyd,  a  thua  miUdir  o  led  jm  y  pen  gogleddoL 
Yn  y  de,  ceir  ei  bod  yn  cuihâu.  Mae  un  ran  o  dair  o  honi  yn  ìynydd, 
yr  hwn  sydd  yn  gorwedd  yn  y  pen  gogleddddwyreiniol,  ac  yn  wynebu 
at  y  "  tir  mawr,"  ac  sydd  hefyd  yn  gwasanaethu  fel  cysgod  ac  amddiffyn 
i'r  Ynys  a'r  ynyswyr  rhag  ystormydd  eubyd  y  dwyraiu,  a  rhag  rhy- 
ferthwy  yr  eigíon  cylchynol. 

Y  mae  gwastadedd  yr  ynys  yn  dir  ffrwythlawn  a  chynnyrchîol,  a  thyfir 
o  hono  haidd  a  cheirch  rhagorol,  ac  amryw  fathau  o  lysiau.  Yn 
raarchnad  PwlIheU,  bob  amser,  ymofynir  yn  awchus  gaa  amaethwyr  y 
tir  mawr  am  **  haidd  hadyd  Enlli,"  pa  un  yn  y  tyomior  a  ddygir  yno, 
ac  hefyd  a  gyrhaedda  bris  uchel.  Ac  heblaw  bod  yn  amaethwjrr 
llwyddiannus,  y  mae  gwŷr  EnlU  hefyd  yn  bysgotwyr  dihaiaL  Y  maent 
yn  hynod  ddeheuig  a  Uwyddiannus  yn  y  gelfyddyd  hono.  DaUant  yn 
eu  eewyü  a'u  rhwydau  wahanol  fathau  o  bysgod — megys  ceimychiaid, 
wystiysiaid,  penwaig,  crancod,  ac  amryw  fathau  eraill,  ac  anfonir  hwynt 
drosodd  i'r  gwahanol  farchnadoedd.  Amser  jn  ol  arferent  eu  cludo 
mewn  cychod  i  Liverpool  ac  i  Gaernarfon.  Ond  yn  awr  anfonir  bwynt 
i  AberdEuron,  gan  y  ceir  yno  ddigon  o  farchnatäwyr  yn  dysgwyl  yn 
bryderus  am  danynt,  i  w  dwyn  i'r  gwahanol  farohnadoedd  íw 
gwerthu.  A  dwg  y  fasnach  yn  y  tymmor  gryn  elw  i'r  pysgotwyr  a'r 
marsiandwyr.  Ac  hefyd  ystyrir  cregyn-bysg  EnUi  yn  wastad  yn 
nwyddau  gwerthadwy,  os  nad  hefyd  yn  íoethau  gwerthfawr  yn  y 
fardmad. 

Yr  ydym,  trwy  garedigrwydd  y  Parch.  W.  T.  Jones,  yn  gaUu  rhoddi 
ger  bron  ystadegau  o'r  Ynys,  yr  hyn  sydd  yn  newyddbeth,  ac  yn  cyn- 
nwys  pob  p^  a  geid  arni,  yn  aymudol  ac  yn  ansymadol,  yn  fy w  ac  yn 
farw,  am  y  fiwyddyn  1880.     A  ganlyn  ydyw  y  census: — 

Nîfar  hoU  dai  yr  Ynys  ydoedd  16,  o  ba  rmi  yr  oedd  10  yn  fformdai. 

Mesnr  yr  hoU  dir  Uafnr  ydoedd  250  o  erwan,  y  gweddill  yn  fynydd. 

KIfer  y  ds  comiog  ydoedd  58,  gan  gynnwya  pob  rhyw  a  maint. 

Nifer  y  ceffjrlaa  ydoedd  21. 

Cẃd  yoo  rai  ageinian  o  ddefûd,  rhid  degau  o  f5ch,  rhai  dwsinan  o  ieir^  ao  ychydig 
ohwyud. 

Tr  oedd  ar  yr  Ynysie  o  eathod,  a  deaddeg'o  gŵn. 

Khif  yr  hoH  eneidiaa  ydoedd  72,  yn  cynnwys  86  o  wrywod  a  86  o  Isnywod. 
Gwelir  tod  y  ddan  ryw  yn  ^artal  mewn  rhil 

Ceid  yno  y  pryd  hwnw  12  o'r  meibion  yn  hen  lanciaa,  a  18  o'r  benywod  yn  hen 
lanceaan ;  go  gynrtal  eto,  onidê  ? 

Nifer  y  ^ant  ydoeëd  12,  ae  fe'a  meddienaid  ftsn  dri  thaolm  jn  naig. 

Nifer  yr  ynyswyr  y  pryd  hwnw,  gan  fflrmeryd  yr  hoU  enaidiaa  i'r  cy^,'ydoedd 
72.  Ond  ceid  y  nifer  jrn  amrywio  ychyd^  o  bryd  i  bryd — weithiaa  yn  flai,  ao  weith- 
ian  yn  fwy.  Ar  nn  adeg  yn  tted  ddiwradar,  bn  yno  d«t>8  gnnt  o  ddynion  ya  trig. 
iiana. 


8i  YKYS  ENLLI. 

Eto,  rhoddwn  ger  bron  enwau  hoU  dai  yr  Ynys,  gan  gynnwjs  yr  holl 
deuluoedd,  yn  benau  teuluoedd,  yn  wŷr  a  gwragedd,  yn  blant,  ac  yn 
weision  a  morwynion. 

1.  ffendŷ, — Dyma  breswjlfod  V  diweddar  Baroh.  Robert  'Williams,  j  gweinidog, 
am  yr  hwn  y  cawn  eto  sôn.  Geid  pamp  o  deala  yma,  sef  Cadben  Griffiths  a'i  wraig, 
JT  hon  sydd  ferch  i'r  hen  weinido^;,  ac  an  mab  a  dw/  o  ferched. 

2.  Nant, — Dyma  áý  Morrís  WÚIiaais,  y  blaenor,  a  Jane  ¥^lliams  ai  wraig ;  yr 
oedd  yma  hefyd  ferch  a  gwas,  yn  gwneyd  pedwar  o  nifer. 

8.  Misaion  ffou8e,—Dymtí  dý  j  gweioidog,  y  Parch.  W.  T.  Jones ;  ar  y  pryd  yr 
oedd  y  preswylwyr  yn  bamp  o  nifer. 

4.  Tŷ  Neurydd,—-YmA  j  trigiaonai  Samnel  Jones  a'i  wraiff,  a  phomp  o  blant 
Hefyd,  Thomas  Jones,  brawd  Samael  Joaes,  a'i  fab,  yn  gwneydy  nifer  yn  naw. 

5.  Tŷ  BacK — Yma  y  ceid  Ânn  a  Jane  Williaìns,  dwy  o  chwîorydd;  hdydt 
Thomas  a  John,  daa  o  frodTr,  a  Mary  merch  Ano,  yn  gwneyd  pamp  o  deala. 

6.  Oareg  Bach. — Trìgai  Nathanael  yma,  mab  i'r  hen  weinidog,  a  Mary  WiUiams 
ei  wraig,  a'n  mab  Thomas,  -oll  jrn  dri  o  nifer. 

7.  Careg  Fator, — Y  teala  yma  ydoedd  Sydney  ao  Ellen  Jones^wy  chwaer ;  ao 
hefyd  E?an  Jones  en  brawd,  yn  án  o  rifedi.  Dyma  berthyoasaa  y  diweddar  Cadben 
Williaois,  o  Mount  ffazelt  Llandwrog. 

8.  Pìas  Baeh, — Mae  y  fferm  hon  yn  cynnwys  chwarter  yr  holl  Ynys,  ao  felly  hi 
ydyw  fferm  fawr  y  Ue.  Yma  y  byddai  Arglwydd  N^ewboroagh  yo  cymeryd  el  lettŷ 
pan  yn  dygwydd  ymweled  &'r  Ynjs.  Fe  ffeir  yma  ystafelloedd  arbenig  ar  ei  gTfer, 
y  rhai  a  adefnyddir  yn  naig  gaa  ei  Arglwyddiaeth.  Gwneir  y  teala  i  firny  o  Mrs. 
Ann  Williams— gwraig  weddw,  a  tnri  o  feibioa,  meroh,  a'i  merch  hithao,  yn 
gwneyd  y  nifer  ya  saith. 

9.  Crtttin  üehaf, — Dyma  y  palas  brenhiool,  lle  y  preswyliai  y  brenin  a'r  fr«nhin«s» 
sel  John  a  Jane  Willfams.  Y  plant  aM  cyfanaeddaat  ^n  awr,  sef  Joho,  Sydney,  a 
Jane — tri. 

10.  Oristin  laaf, — Owrai^  weddw  o'r  enw  EUen  WiUiams,  meroh  i'r  hen  wein- 
idog,  sydd  yn  byw  yma,  a'i  dan  fab,  a  merch— pedwar  mewa  nifer. 

l\,  Tŷ  Pellaf,—DymB.  breswjlfod  yr  hen  batiarch  Oriffith  Pritchard.  Cymeríad 
hynod  ydoedd  efe.  Yr  oedd  yn  ei  hen  ddyddiaa  naa  y  daeth  at  grefjrdd,  ac  feUy  oi 
ba  gyrfa  ei  broffes  grefyddol  ond  ber.  Ymanodd  ft'r  eglwys  yn  EnUi,  Ebríll  laf, 
1876,  a  ba  farw  lonawr  16eg,  1883.  Oad  ba  ya  hynod  zelog  ac  ymroddgar  hyd  ei 
ddiwedd.  Claddwyd  ef  ar  yr  20fed  o  lonawr  yn  Mynwent  y  Seintian,  yn  ËnUi. 
Yn  adeg  ei  farwolaeth,  dygwyddai  fod  y  ty wydd  mor  ddryghinoff  a  thymhestlog;  fel 
yr  oedd  yn  anmhosibl  croesi  drosodd  ì  ymofyn  saer  i  wneyd  arch  iddo.  A  bn  nSd  i*r 
gweinidog  ddyfod  ymlaen  i  gyfarfod  ft'r  amgylchiadan,  a  gwneyd  arch  i'r  hen  bererin 
ei  hnnan.  Cafodd  gladdecUgaeth  barohns;  a  chan-y  caed  tipyn  o  egwyl  yn  y 
tywydd,  j^odd  amryw  o'í  berthynasaa  groesi  trosodd  i  fod  ya  bresennoL  Fel  y 
sylwyd  eisoes,  ba  Oriffith  Pritchaffd  yn  nodedig  o  weithgar  a  ffyddlawn  syda'r  aohoe 
bychan  ar  yr  Ynys.  Cafodd  ei  ddewis  yn flaenor  ar  yr  eglwys  ar  yrnn  adeg  a  Morrìs 
WUliams.  Er  nad  oedd  ei  ddawn  ond.bychan  a  phrin,  eto  yr  oedd  yn  weddîwr 
mawr.  Dywedai  yn  aml  ymadroddion  dyeithr  yn  ei  weddîaa,  ao  ambeU  on  lled 
ddysglaer  hefyd.  Oweddîai  vn  aml  am  grefydd  a  ddaliai  i  gael  ÿolwg  ar  hen  Ught- 
holue  Calfaria — am  gael  gafael  ar  y  life-buoy—eim  gael  ei  dynn  i'r  Ufe-ì>oat^  ae  am 
gael  ei  letntio  i  hen  long  fawr  yr  iachawdwriaeth !  OweUr  fod  ûfeos  yr  Ynys  yn 
gydwanedig  ft^i  ddeisyfiadaa. 

12.  Dyno  Ooch,^Ymh  j  ceir  chwech  o  deala— Hagh  a  Margaret  Hnghes,  WUlÌAia 
Haghes,  brawd  Hagh,  a'i  chwaer  EUen  Hnghes,  a  dan  o'r  plant 

18.  TIÁgMhouse.  — Ceir  yn  y  sefydUad  hwn  dri  o  dai,  a  naw  o  bersonan  ynddynt. 
Yn  nn  eeir  y  prineipal — sef  Mr.  Bowen  a  Mrs.  Bowen,  a'n  tair  meroh.  Yn  y  Uall 
ceirMr.  Davies,  y  lightJcecper,  Ao  yn  y  UaU  Mr.  Neal.  y  lightkeq»er,  a  Mrs.  Neal^ 
ei  chwaer,  a  phlentyn. 

Dyma  restr  gywir  am  y  flwyddyn  1880  o  hoU  dai  a  phreswylwyr  yr  Ynyi. 

Eto  gosodwn  ger  bron  ein  darllenwjrr  yr  Ogofäau  a  geîr  yn  Enlli»  a 
gwelir  oddiwrth  y  rhestr  eu  bod  yn  Ued  lîosog : — 

1.  Ogo'r  Cwch  Bach.  2.  Ogo'r  Oẃr.  8.  Ogo'  Dic.  4.  Ogo'  Trwyn  yr  Hwoli 
fawr.  5.  Ogo'  Trwyn  yr  Hwch  bach.  6.  Ogo*  Lâs.  7.  Ogo*r  Benddn.  8.  Ogo' 
Hir.    9.  Ogo'  tan  ddaear.     10.  Ogo'  Werbod.    11.  Ogo'r  Owman.     12.  Ogo'r  hesi 


TKY8  BNLIl.  86 

WrindiíiiL  13.  O^o't  h<»u  Fuwch.  14.  Ogo*  Hen.  16.  OgoV  N'int.  16.  Ogo'r 
liM'  17.  Ogo'  PwU  Tarw.  18.  O^o'  M»rlai9.  19.  Og.'r  Pum*  Ceimach.  20. 
«ígri'RnhÌD.  21.  Ogo'  Felan  Fawr.  '22.  Ogo'  Felan  Bach.  23.  Ogo' Rhona.  24. 
Ẁ'r  EllyU.  25.  Ogo'r  Gwalch.  26.  Ogo^  Shâu  Goch.  27.  Ogo'  Sgairen.  28. 
Ogo'  BrAÌch  y  Fwyall.  2».  Ogo*  Tvrll  yn  y  Tiwyu.  80.  Ogo'  Gron.  81.  Ogö'r 
Barcad.  82.  Ogo'  Llettỳ  Malain.  33.  Ogo'r  GiSeg.  »4.  Ogo'  Goch.  36.  Ogo' 
Lom.  86  Ogo  r  Cafn.  37.  O20'  Mo'-gan.  38.  Ogo'  Ddelaa.  89.  Ogo'  Codsyn. 
40.  Ogo'  Dibeij.  41.  Ogo'r  Lladron.  42.  Ogo'r  Stwffwl  Glâs.  43.  Ogo'r  Tylwyth 
Teg.    44.  Ogo'  Gwman  Shôo. 

Dyna  dyllau  ac  ogofäau  yr  Ynys,  ac  fe'u  ceir  yn  y  tir  ac  yn  y  môr. 

Yn  nesaf  nodwn  DyUau  y  Crancod^  pa  rai  a  ystyrir  yn  sefydliadau 
pwyag  gan  y  brodorion  : — 

L  TwU  y  uir  Crances.  2.  Twll  y  Uaw  chwith.  8.  TwU  ar  el  hen.  4.  TwU  taa 
ygwely.  5  TwUllech  y  bais.  6.  TwU  Un  y  fargod.  7.  TwU  Cyfyng.  8.  TwU 
Orynonog.  9.  TwU  y  Crochan.  10.  TwU  y  öryniog.  11.  Twll  Ýnys  bach.  12. 
TwU  Twm.  18.  TwU  y  Gareg  Felen  14.  TwU  ffos  Owen.  16.  TwU  tocyn 
Sieiicyn.  16.  TwU  tyllau'r  CwpTws.  16.  TwU  tyUau  Bichard  Hughea.  17.  TwU 
O^-  Wîia  18.  Twil  Robiu  O^o'  ddefu.  19.  TwU  Gaswellt.  20.  TwU  Pen  Gŵr. 
21  T*U  PhUwP.  22.  TwU  y  Trwyn.  28.  TwU  oer.  24.  TwU  Casnod  Glâa.  36. 
Twll  Ogo'  Barcut.     26.  TwU  Ebol  Pen  Oristin. 

Dyna  enwau  Uochesau  y  crancod. 

Yn  nesaf  edrychwn  ar  Ffynmnau  yr  Ynys,  pa  rai  ydynt  anhebgorol 
it  gysur  y  trigoHon,  a  pha  rai  hefyd  ydynt  wedi  diodi  cenedlaeth  ar  ol 
cenediaeth  o'r  Ynyswyr,  ac  yn  parhâu  i  wneyd  hjmy  hyd  y  dydd 
hwn:— 

1.  Ffynnon  Com.  Hon  ydyw  prìf  bydew  yr  Tny8,  a  cheir  hi  yn  ngodre  y 
B/oydd.  2.  Ffynuon  y  Barfau.  Ceir  hou  ar  ben  y  graig.  Canfyddir  ynddi  ddau 
^U,  pa  rai  ydynt  lawnion  o  ddwfr  glân  gloew.  Dywed  traddodiad  mai  ôl  traed  un 
oV  oewrí  gynt  ydyot,  y  rhai  a  ^naed  ganddo  pan  yn  yr  oc^  0  neidio  oddiar  y 
Byaydd  drosodd  i'r  "Maea  Bagail"  yn  y  sound.  Dywed  traddodiad  araU  hefyd,  y 
^fààaì  j  seintiaa  yn  myned  at  y  ffynnon  hon  i  dorì  eu  barfau,  ao  yn  defnyddio  y 
ddto  dwU  a'r  dwfr  dysglaer  fel  dau  looking-gla88  i'r  amcan  ;  a  dywedlr  hefyd  fod  yno 
dwU  yn  ymyl  er  cadw  yr  arfau.  Ond  ffynnon  werthfawr  ydy w  hon,  gan  ei  bod  yn 
liawn  dwfr  bob  amser — baf  a  gauaf.  8.  Ffynnou  Owen  Rulant  Nid  yd;^w  hoa 
MppsII  oddiwrth  "  Ffynnon  y  Barfau,"  ac  fe  honir  iddí  rinweddau  meddyiâniaethoL 
i  Ffynoon  Dolysgwydd.  5.  Ffynnon  Weirglodd  Bach.  6.  Fryanou  Uchaf.  7. 
D>U.  8.  Ffyunon  Diliarana.  9.  Fiynnon  WMen  Crìstin.  10.  Ffynnon  Cae  Dwfìr. 
11«  Ffjrnnon  Careg.     12.  Ffyunonau  Defaid.     18.  Ffynuon  Tan  RadeU. 

Fe  geir  amryw  o  geryg  arhenigol  ar  yr  Ynys  a'i  hamgylchoedd. 
Dyma  rai  o  honynt : — 

L  Mettn.  Du,  Ceir  hwn  yn  y  soiméi,  yn  agos  i  Parwyd.  2.  Mtun  Bugaü, 
Sooiasiim  am  hwn  o'r  blaen.  8.  Maen  lau.  Y  mae  hwn  yn  y  môr  i'r 
gvleddurUewin  i'r  Ynys.  Lle  hynod  ydyw  am  y  pysgod  a  adwaenir  fel  y  rtd 
ẁ,  pa  rai  a  ddelir  yn  y  nos  wrth  oleuui  Ileuad  4.  Careg  Rhona.  Gwasta'iedd 
addeatu  hanner  acer  o  fesnr  ydyw  hwn,  ac  oddeutu  chwarter  milldir  i'r  môr,  ar  gjrfer 
Aitth  Solach,  ac  yn  weledíg  yn  unig  ar  drai.  5.  Oareg  Oybi,  Ceir  hon  yn  y 
So^fldd-orUewin  i  Borth  Solach,  ac  nis  gallai  neb  hawlio  broe  y  môr  a  seid  o  fewn  i 
«ìfynau  hon,  ond  y  darganfyddwr  ei  ìiun.  6.  Oumpaa.  Eir  heibio  i'r  lle  hwn  wrth 
Jàoio  yn  y  •*  Cafn."  Ceryg  ydynt  wedi  eu  gosod  ar  eu  gilydd  yn  rheoUidd  ar  ffurf 
^•ttlia.  7.  Careg  Coelcerth,  Üyraa  y  liecyn  uchaf  ar  y  mynydd,  a'r  Ue  y  gwueid 
coelcerUii  er  dath;u  amgylchiadan  pŵysig.  8  Trwyn  y  Fynwent.  Ceir  hwn  yn 
)Mtyn  allan  yn  ymyl  y  "Cafn.*  9.  Careg  Hena/ol.  Ar  hou  ceir  ysgiifen 
ádyeithrol  ac  oedranos.  Y  mae  Uawer  o  ddysgedigicm  o  dro  i  dro  wedi  bod  yn  ceisio 
«  darUen,  ac  yn  treio  ei  deongli ;  ac  yn  en  pTith  bu  Mr  J^ne^  Parry,  A.8., 
lüdryn,  yn  ceisio  wneyd  hyny — a  dyma  ydyw,  fei  y  dywed  ef— ŵííu  Marchvelio  — 
>rhyii  a  olyga— Ettiiu  Marchŵiael. 

18Ö5.  F 


6(1  tNYS  HÌHWU 

GáUaBem  nodi  hefyd  yn  ychvaiiegol  y  llfoedd  canlynol :— Trap  /^nrAyn^o^»— 
Cì^riau*r  Qwalch—Ogo*  y  Oumteh — Fant  y  Oanu — Pant  yr  hên  ŵ*—  K  Smgrig — 
LẂ%  BribioU^Llyn  y  Ftlin,  Fe  red  y  dwfr  o  hwo  i'r  borth  eydd  ar  gyfer 
"  Boìaoh."  Ceir  olioo  o  hea  Min  ya  ei  ymyl,  a  dyma  y  llyn  yn  ddian  oedd  yn  ei 
chyflenwi  &  dwfr.  Brynbaglau.  B^ddai  yr  oAn  seintian,  fel  ydywedir,  yn  ymolclii 
yn  y  ffynnon  sydd  gHrlliw,  ac  wedi  derbyn  gwellhâi,  yn  gadael  ên  ffyn  ar  ol  yn  y 
fangre  hon,  yn  greiriau  coffadwriaethoL  Dyna'r  rheswm,  fel  y  tybir,  dros  alw  y  Ue  ar 
yr  enw  hwn. 

Mae  yn  perthyn  i'r  Ynys  amrjw  borthfaoedd. 

1.  HHgiol  Borth  N'ewydd. — Y  maa  hon  yn  wyaebn  tua'r  aound,  A  dyma'r  uaig 
fan,  yr  ochr  bono,  y  gellir  rhede}{  cwch  iddo  am  shelter.  Ao  yu  ddiweddary  gwoaed 
hi.  2.  Porth  Solaeh, — Porth  S  )lfacb,  fe  allai.  Gorwedda  hon  inewn  lle  oiâd,  yn 
ymyl  yr  hen  fynaohlog.  Yn  yr  hen  amseroeld  dyma  borth  y  smuggUrB,  am  b«  rai  y 
cawnsoneto.  Yn  achlysnrol  y  gwneir  defuydd  o  honi  yn  bresennol  8.  YOafn.  Djrma 
brif  borthfa  yr  Ynys,  yr  hon  eydd  ar  yr  ochr  ddehenol,  ao  ar  y  gwastad  yn  ngh#r  y 
graig,  ao  hefyd  mewn  oeeail  glyd.  Yn  h«)n  y  goiphwysA  yr  agerddlong  Fairy  ae 
angerddlongan  eraill,  yn  ystod  en  hyrnweliadau,  a  obeir  yno  yn  waatad  lyngea^pref  o 
gyehod  pysgota  yn  angorí.     4  Porih  Fadog,     Ceir  hwn  yn  lled  agos  i'r  Hghihouêe. 

Yn  nesaf  gosodwn  ger  bron  enwau  prif  Oychod  Enlli,  pa  rai  yn  j 
dyddiau  gynt  fyddent  yn  mordwyo  i  Liyerpool  a  manau  eiaill. 

1.  Happy, — Bu  y  ewch  hwn  lawer  gwaith  yn  LiyerpooL  a  chatiai  bedair  tnnnelL  2. 
Nêwhorough, — Bu  iiwn  droion  yn  Liyerpool,  a  chariai  chwe  thnnnell.  3.  Fatiny, — 
Cariai  hwn  chwe  íhannelì,  a  bu  yn  tradto  yn  gyaon  i  Liyerpool,  gan  glndo  pysgod, 
^y^^»  ymenyn,  gwichiaid,  ieir,  a  aamplers.  4.  Ramphinion, — Rhedai  hwn  i  Lìyer- 
pool  yn  gyson  am  amser,  a  chariai  chwe  thunnelL  Dyna  y  prif  gychod,  a  diaa  M 
yno  lawer  eraiU  ÌBraddol. 

Yn  tyfu  ar  yr  Ynys  ceir  amryw  fathau  o  lysiau,  ac  yn  eu  plith  rai 
prinìon  a  defnyddiol.  Ceir  yno  gyflawnder  o*r  "  wermod  Iwyd,"  a'r 
"  wermod  wen,"  sypynau  o  ba  rai  a  gerir  drosodd  gan  yr  ymwelwyr. 
Ceir  yno  hefyd  yr  hyn  a  elwir  yn  yellow  ochrey  er  na  wneir  yr  un  defn- 
ydd  o  hono.  Yn  y  mynydd  ceir  haenau  oV  llechfaen  a'r  galchfaeD, 
er  mai  ei  brif  ddefnydd  ydyw  y  Jine  granite — careg  gymhwys  at  bal- 
mantu. 

Y  mae  yr  ynyswyr,  er  eu  bod  yn  wýr  annibynol  mewn  un  golygiad, 
eto  yn  hoUol  ddibynol  mewn  golygiad  arall.  Nis  gellid  meddwl  yB 
wir  am  neb  yn  fwy  felly.  Y  maent  yn  dibynu  yn  gwbl  am  lawer  o 
bethau  angenrheidiol  er  cynnal  eu  bodolaeth  o  wlad  arall  Ac  weithiau 
bydd  yn  myned  yn  brinder,  os  nad  yn  newyn  yn  y  tir,  am  y  petbau 
hyny — 301  enwedig  os  bydd  y  tywydd  yn  gwrthod  caniatâu  myned 
drosodd  iV  hymofyn.  Ni  cheir  o  fewn  yr  hoîl  dalaeth  jt  un  fehn  ni^ 
Biop,  yr  un  gôf  na  saer,  yr  un  crydd  na  theihwr,  yr  un  doctor  na 
thwmai.  Ac  nid  oes  yn  yr  hoU  Ynys  y  fath  beth  a  thafamwr  na 
thafam ;  ac  y  mae  hyny  yn  fendith.  Un  o  anfanteision  arbenigol  yr 
Ynys  ydyw  prinder  ei  hadnoddau  er  cyfarfod  â'r  gofynion  ymhob  am- 
gylchiad.     Éhaid  cael  cyflenwad  o'r  "  tir  mawr,"  ac  nid  bob  amser  y 

fellir  cael  hyny  yn  ol  yr  angen.  Ac  un  o'r  amgylchiadau  arbenigol 
yny  ydyw,  pan  y  mae  damwain,  nou  afiechyd  peryglus  yn  cyfarfod  âg 
un  o'r  trigolion.  Gan  nad  oes  yno  yr  un  apothecari  na  meddyg  yn 
trigianu,  os  bydd  yr  afiechyd  yn  un  pwysig,  rhaid  croesi  y  sound  i 
chwiHo  am  ymwared.  Wrth  gwrs  rhaid  i'r  tywydd  fod  yn  ifaf riol,  neu 
nis  gellid  cael  hyny  o  gwbl     Ond  a  chaniatâu  iV  tywydd  fod  yn  ffafriol 


niTB  BHUJt  ^ 

i  groesi,  bydd  raid  teiihio  wedi  hyny  mor  beU  a  Nefyn  cyn  eael  gafael 
ar  un.  A  chjn  y  bydd  i'r  meddyg  gyrhaedd  yr  Ynys,  gallaî  y  claí  fod 
wedi  marw  er  ys  talm.  Erbyu  y  daw  afiechyd,  nid  ydyw  yr  Yny»  yn 
Ue  hapas  a  diogel  o  gwbL  Dyma  a  ddy  wed  Mr.  Jonea  ar  y  mater 
hwn.  "  Ddechre  y  flwyddyn  y  mae  amryw  wedi  bod  yn  wael  yma, 
ac  an  mor  wael  fel  y  bawyd  yn  cyrchn  meddyg  ato ;  ond  gobeitluo  y 
caiff  adferíad  bnan.  Y  mae  yma  le  hynod  o  ddigalon  i  ddyn  fod  yn 
wael  ynddo.  Ond  o  drugaredd  jr  Argliinrdd,  anaml  y  mae  salwch 
Mij^as  yn  cymeryd  Ue.  Dylid  hefyd  hysbysa  fod  Mr.  Jones  ei 
Mlfn  hynod  ddeheuîg  a  chyfarwydd  mewn  cyfrann  meddyginiaeth 
ì  aanwylderan  cyffrecün.  Byddai  ganddo  gist  feddygol  lawn  bob 
amser  at  wasanaeth  y  trígolion.  Mewn  achosion  pwysig  yn  nnig  y 
teímlir  yr  anfantais. 

Nîd  oes  ar  yr  Ynys  yr  an  félin  i  f ala  yr  ŷd,  a  rhûd  ei  anfon  dcosodd 
i  Aberdaron.  A  mawr  y  pryder — jn  enwedig  oe  bydd  y  stoc  jm 
ẁel— am  dywydd  cyfaddas  i'w  anfon  drosodd,  ac  hefyd  iV  gael  yn  oL 
Bu  y  trígolion  lawer  gwaith  cyn  hyn  yn  ofni  newyn  am  fara.  Ond 
pan  y  byddai  yn  myn^  yn  gyfyng,  byddai  gwaredigaeth  yn  dyfod  yn 
ei  hamsOT.  Ba  yno  brínder  glo  fwy  nag  unwaith.  Ond  y  newjm 
mwyaf  annyoddefol  o'r  cwbl  yn  hanes  yr  Ynys  ydyw  newvn  tô 
ymhlith  y  gwragedd,  a  newyn  tybacco  ymhlith  y  meibion.  Ni  íyddai 
y  newyn  am  lô,  am  ddwfr  a  bara,  yn  ddim  mewn  gerwinder  i  hwn. 
Arteithiaa  y  newyn  am  dê  a  thybacco  a  fyddai  yn  ofnadwy !  Dyma 
dystiolaeth  un  a  fu  fyw  yn  y  cyfryw  newyn: — "Yr  wythnosan  o'r 
bíaen,  pan  oedd  y  môr  fel  crochan  berwedig,  mewn  rhyfel  fíleinig  â*r 
gwynt,  natur  drwyddi  fel  wedi  ymd^mghedu  na  cheid  un  math  o  gymun- 
deb  rhyngom  â*r  tir  mawr,  darfu  ir  h^m  a  elwir  ^mia  "newyn  tô 
a  thybacco  "  wneyd  ei  ymddangosiad,  yr  hwn,  bob  blwyddyn,  os  bydd 
y  tywydd  yn  dymhestlog,  a  deimlir  genym  i  raddau  mwy  neu  hû,  pryd 
y  bydd  y  merched  heb  ddim  i'w  yfed,  a'r  meibion  hwythau  heb  ddim 
i'w  gnoi.     Bydd  newyn  tybacco  yn  gwneyd  ei  ymddangosiad  drídiau 

0  flaen  newyn  y  tê ;  a  hynod  o  ddif rifol  fydd  pethau  yn  debyg  o  fyned, 
08  na  cheir  tywydd  ffafríol  i  fyned  am  arlwyaeth  oV  tir  mawr." 

CrybwyllBom  eisoes  am  rai  pethau  sydd  yn  canspicuom  hy  iheir  ahsence 
oV  Ynys,  nad  ydynt  i'w  cael  o  gwbl  o  fewn  iV  therfynau.  Ac  yn 
ychwanegol  gellid  nodi  y  creaduríaid  canlynoL  Yn  gyntaf  olL  ni  cheir 
yno  yr  un  mul  nac  as^m,  o'r  hyn  lleiaf  yr  un  pedwartroed.  Y  mae  y 
Ujrffant  yn  absennoL  Ac  y  mae  yr  Ynys  mor  lân  oddiwrth  nadrodd  o 
bob  math  â'r  Ynys  Werda  ei  hun.  Ac  ni  cheir  o  fewn  y  tir  yr  un 
betrisen,  iar  goed,  nac  ysgyfamog.  Y  peth  nesaf  i  helwríaeth  a  geir 
yno  ydyw  yr  wningen,  yr  hon  sydd  yn  dra  mosog.  Ac  onid  oes  yno  yn  y 
pethìau  hyn  baradwys  o  le  i  fyw  î    Dyma  le  heb  yr  un  bwystfil  gormes- 

01  na  chreadur  gwenwynig  o*i  fewn ;  Ue  heb  gamey  ac  heb  yr  un  keeper 
na  game  lam  i  flino  eneidiau  y  tenantiaid  1  Onid  ydy  w  y n  y  pethau  hyn 
yn  Ynys  ddedwydd  % 

Ond  fe  delir  ymweliad  â'r  Ynys  hefyd  o  bryd  i  bryd  gan  lawer  o 
fodau  hynod  a  dyeithríol,  ac  yn  eu  plith  lawer  o  adar  dyeithr.*  Ar 
amserau  nodedig  bydd  heidiau  o'r  oirds  of  passage  yn  troi  i  mewn  i 
orphwys  ar  eu  hymfudiad  i  wlad  bell.  Ac  fe  ymwelir  â  hi  yn  achlys- 
urol  gan  aderyn  arbenig,  yr  hwn  a  adwaenir  wrth  yr  enw  Mack^'ì 

F   2 


i  ymyi 


83  TlíYS  ENLI.L 

€Ock^  aderTn  tehyg  i'r  golomen.  Bydd  oernadau  ac  ysgrechfejdd  hwn 
yn  peri  mawr  ddychryn  i'r  Ynyswyr,  ac  yn  eu  cadw  yn  effro  am  ncw- 
weîthiau.  Dygwyddai  y  Parch.  Robert  Hughes,  üwchlaw'r  ffynnon, 
fod  un  tro  yn  cysgu  ar  yr  Ynys,  pan  dalwyd  ymweliad  â  hi  gan  y 
creadur  hwn ;  ac  wrth  swn  y  ddolef  a  glywai  uwch  ei  ben,  deflfrodd 
mewn  dychryndod  dirfawr  o'i  gwsg,  a  dywedai  y  dychymygai  fod  wylo- 
fain  holl  blant  Bethlehem  yn  y  lle  !  Nis  gali  ehedeg  oll,  os  na  bydd  y 
môr  yn  y  golwg  iddo.  Pe  dodid  ef  ar  y  cae,  serch  y  byddai  yn  ymyl 
y  môr,  os  na  byddai  yn  ei  weled,  nis  gallai  arfer  ei  aden  o  " 
Hefyd  gwelir  ar  yr  Ynys  y  fran  big-coch,  yr  hon,  fel  y  dywedir,  y  j 
ei  dysgu  i  siarad. 

Yr  oedd  Enlli  yn  jt  hen  amseroedd,  am  yr  hjn  y  cawn  son  ychwaneç 
eto,  yn  gladdfa  gyseCTedig  i*r  seintiau.  Cyrchent  iddi  o  bob  cẁr  i 
farw,  ac  er  mwyn  cael  eu  claddu  yn  ei  daear  sanctaidd  hL  Bu  ar  an 
adeg  yn  un  gladdfa,  fel  y  mae  bob  Uathen  o  honi  yn  gadwrfa  i  werth- 
fawr  Iwch  yr  hen  bererínion.  Ond  ar  ol  hyny  bu  amser  maith  heb  i 
neb  gael  ei  gladdu  ynddi.  Ac  fe  ddygid  pob  marw  drosodd  oddiyno 
i'w  claddu  i  ^nwent  Aberdaron  a  manau  eraill. 

Ymhlíth  papyrau  yr  hen  weinidog,  Robert  Williams,  cawsom  y  cyfrif 
oanlynol,  sef  cyfrif  y  gôst  o  gludo  corff  marw  i  Gaemarfon  i'w  ^addo. 
A  dodwn  ef  ger  bron  heb  newid  dim  amo : — 

Bardsey  IsIadcÌ,  Jaly,  1824 

▲ocoant  of  all  the  eipeuses  of  what  I  pAÌd  to  bary  the  Body  That  I  c€UeK 
out  of  Bardsey. 

£    8.  d. 

to  go  to  Carnaryon            ...            ...            ...            ...     1    1  0 

Foraẃ:Ait          ...            ...            ...            ...            ...     0    6  0 

For  send  it  cross  aad  home  back      ...            ...            ..      0  10  0 

TheClark            ...             ...             ...             ...             ...     0    2  6 

For  liqaor  and  ale              ...            ...            ...            ...    0    8  0 

For  Coffin            ...             ..             ..            ...            ...     1     1  0 


jes   2   6 


Settled  Jaly  1824 

ROBSRT  WlLLIAMB. 

Diwraod  pwysig  ar  yr  Ynys  fydd  diwmod  "  Ffair  v  Cafn."  Boreu  y 
dydd  hwn  gwelir  amryw  o  gychod  llwythog  o  anifeiliaid — gwartheg, 
defaid,  ceffylau,  a  moch — yn  cyfeirio  tua  phentref  Aberdaron,  a  cheir 
rhedegfa  f^rwiog  rhyngddynt^  i  fod  yn  gyntaf  i  gyrhaedd  yr  hafan. 
Bydd  llawer  o  foch  tewion  yn  cael  eu  gym  ymaith  y  pryd  hwn,  pa  rai, 
fel  rheol,  fyddant  yn  rliai  godidog ;  ac  aiff  yr  holl  frodorìon  allan  er 
bod  yn  llygad-dystion  o'r  ^rmfudi^  ;  ant  i V  hebrwng  i  làn  y  môr,  ac 
wedi  gweled  eu  llwytho  yn  ddiogel  yn  y  cychod,  ffarweliant  â  hwy  yn 
diríon  a  theimladol.  A  dysgwylir  eu  glaniad  yn  nhir  Aberdaron  yn 
aidd^ar  gan  haid  o  brynwjrr  parod  ac  awyddus.  Bydd  y  brodorion 
befyd  yn  prynu  anifeiliaid  yn  y  wlad  i'w  trosglwyddo  drosodd  er  llanw 
y  gwagle  ar  yr  Ynys. 

Fel  rheol,  y  mae  trìgolion  Enlli  yn  ged^rm  o  ^rfansoddiad,  yn  wfr 
nerthol  a  grymus,  yn  gorfforol  a  meddyliol.     Y  maent  oU  yn  abl  i 


TNTS  BKLLI.  69 

ddjoddef  Uawer  o  galedi,  ac  i  gyflawnî  llawer  o  waîth.  Fe  ddeilliodd 
aUân  0  honi  linach  o  gadbeniaid  dewrwych — oU  yn  ddynîon  tàl,  Uun- 
ÌÄÌdd,  a  pyniuB.  Ac  oddiwrth  hen  hanesiaeth,  yn  gystal  ag  oddiwrth 
ddargan^ddiadau  a  wnaed  yn  y  Ue,  ceir  fod  eu  henafìaîd  yn  wŷr 
oorffol  a  nerthol,  os  nad  yn  gewri  mewn  maîntioli.  Yn  ddiweddar 
wrth  gloddio  ynddi  daethpwyd  o  hyd  i  eirch  yn  cynnwys  shdeions 
cyfain,  ac  yn  mesnr  o  saith  i  wyth  troedfedd  o  hŷd.  Ac  y  mae  jt 
ynyswyr  heddyw  yn  y  peth  hwn  yn  olynwyr  teUwng  iddynt,  ac  yn 
engreiÔtiau  da  o'r  hen  Frythoniaid  gynt  Y  maent  erbpi  hyn  wedi  ar- 
ddangoe  Uawer  o  gynnydd  mewn  gwareiddiad  a  moesau.  DaUant  gymhar- 
ÌMth  fiafriol  â'u  cymydogion  ar  yr  ochr  araU  i'r  dwfr  yn  hyn.  Mae  y 
l^t  yn  derbyn  addysg  a  hyfforddiant,  yn  fydol  a  chrefyddol ;  ac  y 
mae  yr  hoU  f rodorion,  oddigerth  ychydig  eithriadau,  yn  ymagweddu  yn 
addas  a  gweddaidd.  Y  mae  y  mwyafrif  o  honynt  yn  gpaedTol  a  sobr, 
ac  amiyw  yn  eu  pUth  yn  Uwyrymwrthodwyr.  Mae  y  tasnach  anghyf- 
reithlawn  mewn  gwirodydd,  yr  hon  a  ddygid  ymlaen  flynyddoedd  yn 
ol,  erbyn  hyn  yinhlith  y  pethau  fu.  Gwir  fod  yno  ychydig  o  feddwon 
cyhoeddns,  pa  rai  a  ddilynant  eu  harferion,  yn  enwedig  pan  drosodd  jn 
j  wlad,  ac  feUy  yn  rhoddi  anair  iY  Ynys.  Ond  ychydig  ydynt,  ac  y 
mte  y  nifer  yn  lleihâu.  Ymhob  golygiad  y  mae  gweUiant  mawr  wedi 
cymeryd  Ue  yn  muchedd  ac  ymarweddiad  y  trìgoUon,  ac  y  mae  hyny 
iV  brioddi  i  ddylanwad  yr  Efengyl. 

Y  maedt  hefyd,  jm  ddiweddar,  wedi  gwneyd  Uawer  o  gynnydd  mewn 
Çwybodaeth  a  dealltwriaeth.  Ò'r  blaen  ni  cheid  neb  ar  yr  Ynys  a 
fyddai  yn  darUen  ond  y  nesaf  peth  i  ddim;  ambeU  i  un  yn  darUen 
ychydig  ar  y  Bibl,  ac  ychydig  a  fyddai  hyny.  Ond  yn  bresennol  ceir 
yn  eu  pUth  amryw  o  ddarUenwyr  Ued  fawr.  DarUenant  eu  Biblau  yn 
gyson,  nid  yn  unig  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  ond  hefyd  yn  eu  tai.  Ac 
y  mae  amryw  o  honynt  yn  meddu  esboniadau  er  eu  cynnorthwyo  i'w 
ddeaU.  Y  mae  amryw  o  newyddiaduron  yn  medru  eu  flbrdd  yn 
bresennol  drosodd  i'r  Ynys,  megys  Y  Oolemd,  Y  OenecU^  ac  hefyd  rai 
oV  papyrau  Seisonig.  Hefyd  y  mae  y  ddwy  Drysorfa  yn  croesi  drosodd 
iV  pUth,  ac  amryw  gylchgronau  eraiU.  Yn  y  pethau  hyn  y  mae  cryn 
gyfnoì^idiad  wedi  cymeryd  Ue.  Yn  wir,  geUid  dyweyd  fod  yr  Ynys 
fechan  hon,  yn  ddiweddar,  wedi  myned  trwy  gwrs  o  drawsffurfiad 
pendant  ac  amlwg.  Y  mae  yma  bob  peth  yn  newydd — y  tai  aV  hoU 
adeUadau  yn  newyddion,  a  bywyd  y  preswylwyr  mewn  ystyr  foesol 
hefyd  yn  newydd  yr  un  modd.  Ac  ni  a  obeithiwn  y  bydd  cynnydd 
parhaol  yn  h^m,  ac  y  daw  y  trigoUon  yn  bobl  gyfiawn  oU,  aV  Ynys  i 
gyfateb  i'w  hen  enw,  yn  "  Ynys  y  Seintiau  " — yn  gynUun  o  Ynys,  ac 
na  fydd  yr  un  Canaanead  iV  gael  o  fewn  y  tir. 

Y  mae  gwŷr  yr  Ynys  yn  ddiarebol  am  eu  Uettŷgarwch  a*u  caredig- 
Twydd.  Nid  oes  dim  yn  ormod  ganddynt  ei  wneyd  i'w  gilydd,  ac 
hefyd  i  ddyeithriaid.  Y  maent  yn  hynod  gymwynasgar  y  naUl  Tr  UaU, 
yn  enwedig  mewn  tlodi  ac  afiechyd.  Mae  yr  Ynys  .yn  cadw  ei  thlodion, 
er  mai  anaml  y  ceir  neb  o'r  dosbarth  hwn  arni.  Pan  y  dygwyddo  fod 
nn  0  honynt  mewn  tlodi  ac  afiechyd,  byddant  oU  am  y  goreu  i  ddangos 
pob  help  a  chydymdeimlad.  Yn  ymarferol,  y  maent  oU  yn  gymdeith- 
Mol  gydradd,  ac  yn  aelodau  i'w  gilydd.  Pan  y  bydd  un  yn  dyoddef 
ymaentoU  yn  cyd-ddyoddef,     Fel  y  canlyn  y  dywed  iÉr.  Jones  ar 


90  THT8  EHIXI. 

hyn : — "  Y  mae  CÄredigrwydd  ^rr  ynyswyr  yn  ddiarebol.  Y  madat  o 
galon  yn  cyflwyno  eu  rhoddion ;  a  phan  y  bydd  un  tenlu  neu  bereon 
mewn  caledi  a  salwch,  aV  cyffelyb,  bydd  yma  bawb  yn  cydymdeimlo, 
le,  fel  un  teulu."  Ac  y  maent  hefyd  yn  arfer  dangos  yr  un  caredìg- 
rwydd  i  ddyeithrîaid.  Nid  ydynt  wedi  anghofio  Uettŷgarwch,  ac 
yn  enwedìg  dangosant  h^m  i  bregethwr.  Nid  oes  dim  yn  ormod  gan- 
ddynt  wneuthur  erddo,  yn  enwedig  os  bydd  efe  i  fyny  â*u  safon  hwy. 
A  geUir  dyweyd  mai  nid  pob  pregethwr,  yn  enwedig  yn  yr  hen  amser, 
a  fyddai  yn  cyfateb  iV  safon  ymhob  peth — megys  mewn  toriad  a 
gwisg,  er  fod  eu  syniadau  hwythau  wedi  cyfnewid  ar  bethau  felly. 
Yn  yr  hen  amser  nis  gallent  mewn  un  modd  ddygymmod  â  phregethwr 
os  dygwyddai  droi  ei  wallt,  neu  feddu  "llyfiad  buwch,"  f el  y  ^went 
hwy  hyny.  Gwyddom  am  un  gŵr  ieuanc  o  bregethwr  a  aeth  yno  i 
efengylu,  ac  yr  oedd  yn  ŵr  ieuanc  digon  llednais  a  dirodres,  ac  hefyd 
yn  breçethwr  cymeradwy.  Ond  o  herwydd  fod  arwydd  "  Uyfiad  y 
buwch  ar  ei  ben,  yr  hyn  oedd  gyfystyr  â  nôd  y  bwystfil,  collodd  ei 
weinidogaeth  bob  awdurdod  amynt  Ond  y  mae  eu  syniadau  a*u 
chwaeth  hwythau  wedi  newid  llawer  yn  ddiweddar  mewn  pethau  oV 
fath. 

Hefyd  y  maent  oll,  oddigerth  ychydig  eithriadau,  mewn  ystyr  wleidydd- 
ol,  yn  Rbyddfrydwyr  zelog.  Gwir  nad  oes  gan  yr  un  o  honynt  bleidlaia, 
a  hyny  o  herwydd  fod  yr  Ynys  yn  anfreinioL  Ond  er  hyny  eu  crcdo 
politicaidd  ydyw  Rhyddfrydiaeth.  Ond  fe  allai  fel  rheol,  mai  ychydig 
o  egwyddor  a  gwybodaeth  sydd  yn  eu  zel  wleidyddol,  fel  llawer  eraill, 
ond  eu  bod  yn  codi  yn  hytrach  oddiar  awydd  myned  yr  un  ffordd  â*r 
"meistr."  Ond  beth  bynag  am  y  cymhelliadau,  ymddangosent  yn 
hynod  frwdfrydig  o  blaid  llwyddiant  yr  ymgeiswyr  Rhyddfrydig  yn  yr 
etholiadau  diweddar.  Fel  y  canljm  yr  ysgrifenai  Mr.  Jones  ar  hyny : 
— '*  Yr  ydym  jn  awr  wedi  derbyn  y  newydd  am  oruchafíaeth  Wattón 
Williams.  Nis  gall  yr  un  byw  ddychymygu  ein  sefyllfa  pan  am  ddydd- 
iau  yn  dysgwyl  y  newydd,  ac  yn  gwylied  rhyw  foddion  er  cael  allan 
pwy  oedd  wedi  gorchfygu.  Gwelem  goelcerthi  mawrion  yn  filamio  tr 
ochran  Abordaron  ar  y  nos  Fercher  fythgofìadwy,  ond  nis  gallem  ni 
yn  Enlli  ddeall  er  hyny  pwy  oedd  y  gorchfygwr.  Ymhen  tipyn  y  nue 
cwch  bychan  yn  cyfeirio  at  yr  Ynys  o  Aberdaron,  a  mawr.  oedd  ein 
dysgwyuad  am  weled  y  rhai  oedd  ^rnddo  yn  glanio.  Pan  ddaeth  iV 
lan,  gwelem  mai  cwch  Rhyddfrydwr  trwyadl  ydoedd,  yr  hwn  yn  y  fan 
a  anfonodd  signal  ì  ben  y  store-rooam,  ac  yna  aeth  y  newydd  fel  gwefr 
am  y  fuddugoliaeth  drwy  yr  Ynys.  Yn  yr  hwyr  cynneuwyd  coelcerth 
mawr  ar  ben  y  mynydd  yn  goffadwriaeth  am  yr  amgylchiad,  a  bloedd- 
id  am  oriau  Watkin  Williams  am  by th  1  a  Lord  Newborough  am  byth ! 
A  gwnaed  peth  tebyg  hefyd  yn  muddugoliaeh  Mr.  Rathbone."  Y  mae 
enw  Mr.  Gladstone  yn  anwyl  iawn  ganddynt  oIL  Dyma  fel  y  dywed 
y  gweinidog  ar  hyn  eto: — "Yr  oedd  jrma  ocheneidio  pan  ddeall- 
wyd  fod  y  dyn  anwyl  hwn,  Mr.  Gladstone,  yn  wael ;  a  mawr  lawenydd 
pan  ddeallwyd  nad  oedd  y  clefyd  i  farwolaeth." 

Perchenog  presennol  yr  Ynys  ydy w  Arglwydd  Newborough.  Dywed 
Pennant  yn  ei  lyfr,  Tours  in  fTaUs,  ddarfod  iddi  ar  y  cyntaf  gael  ei 
rhoddi  gan  Ëdward  VI.  i'w  ewjrthr,  Syr  Thomas  Seymour,  ac  ar  ei  ol  ef 
i  John,  larll  Warwick.    Ac  ar  ol  iddi  fyned  iatwy  ^rfnewidiaa,  a 


YNT8  ENULJ.  91 

disgyD  trwy  amryir  ddwylaw,  prynwyd  hi  gan  y  diweddar  Syr  John 
Wynn  oddiwrth  ŵr  parchedig  o'r  enw  Dr.  Wilson  o  Newark.  Dyna 
ddarnodiad  oV  cwrs  trwy  ba  un  y  daeth  i  íeddiant  teulu  urddasol 
Glynilifoa 

Ond  fe  ddywedir  yn  nn  o  gyfrolau  y  Trcmactions  of  the  Cymmrodorion  y 
darfa  i  Edward  VI.  ei  rhoddi  hi  a'r  Cwrt,  yn  mhlwyf  Aberdaron,  i  John 
Wynne  ap  Hugh,  o  deulu  Bodfel,  am  ei  wasanaeth  fel  Lluman-ddygied- 
ydd  (Sícmdard  Bearer),  yn  mrwydr  fawr  NorwicL  Bu  hwn  yn  uchel- 
nrydd  Sir  Graemarfon  yn  y  flwyddjrn  1561. 

Ond  er  naa  gellir  olrhain  ei  gyrfa  g^rntefig  yn  ei  hoU  fanylion,  eto 
^lur  ydyw  mai  ei  meddiannydd  presennol  ydyw  Arglwydd  New- 
bofough ;  ac  y  mae  ei  Arglwyddiaeth  yn  teimlo  dyddordeb  dwfn  ac 
arbenìgol  yo  ei  etifeddiaeth  ynyaig  hon.  Yn  ddiweddar  y  mae  hoU 
adeila£iu  yr  Ynys  wedi  eu  gwneyd  yn  newyddion  ganddo  ef.  Ac  fe 
geìr  yma  míer  o  dai  ffermydd,  ac  adeiladau  perthynol  iddynt,  na  cheir 
eu  rhagorach  mewn  unrhyw  wlad,  a'r  cwbl  wedi  eu  gwneyd  ar  draul  y 
prchenog.  Mae  ei  Arglwyddiaeth  hefyd  wedi  adeiladu  synagog 
iddynt— capel  rhyfeddol  o  brydferth,  a  thŷ  eang  a  chymhwys  i'r  gwein- 
idog — am  Im  rai  y  cawn  sôn  eto.  Cyfanswm  ardreüi  yr  Ynya  ydyw 
£120  yn  y  flwyddyn.  Y  mae  y  "  Meistr  tir  "  yn  wir  benaeth  yr  Ynys, 
yn  barchuB  ac  301  uchel  iawn  yn  syniadau  y  trìgolion;  a  hyd  yn 
ddiweddar  byddai  yn  arfer  talu  jrmweliad  à  hwynt,  ac  yn  gwneyd 
ei  hunan  yn  gartrefol  yn  eu  plith.  Mewn  gair,  ei  Arglwyddiaeth  ydy w 
eu  harwr,  os  nad  eu  heilun.  Fe  ddvwedir  gan  bobl  y  "  tir  mawr  "  maî 
dan  feîstr  yn  unig  sydd  ar  bobl  Ënlli,  sef  Angeu  ac  Arglwydd 
Newborough  1 

Y  mae  un  arbenigrwydd  pertJiynol  iV  Uanerch  hon  o'r  ddaear 
— ac  JÔB  gwyddom  a  oes  Uanerch  ^anneddol  arall  ar  eî  gwjmeb  yn 
debyg  iddi — sef,  nad  oes  yno  dreth  na  degwm  i  flino  v  preswylwyr. 
Nid  oee  yno  na  threth  y  tiodion,  treth  y  cŵn,  na  threth  eglwys,  nac 
ychwaith  dreth  i'r  un  Bwrdd  ar  y  ddaear.  Wedi  iddynt  dalu  y  rhent  i'r 
meistr  tir,  dyna  eu  holl  gyf rífoldeb  ar  ben,  a  gallent  herío  holl  awdurdod- 
ao  goruchel  Sir  Gaemarfon  a  Sir  Benfro  hefyd  i'w  gosod  hwy  dan  unrhy  w 
ddonnach.  Qallant  ddyireyd,  "  Gwŷr  rhyddion  ydym  ni."  Y  mae  yn 
ffiûth  yn  eu  hanes  hefyd  y  bu  Ilawer  ymgais  o  bryd  i  bryd  i  geisio  eu 
tretho,  ond  yn  aflwyddiannus  hyd  yn  hjm.  Gwnaed  jrmgais  f elly  yn 
amaer  Ëdward  IL,  yr  hyn  a  drodd  allan  yn  fethiant  A  bu  mwy  nag 
nn  ymgais  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  ond  oll  yn  aflwyddiannus. 
Ychydig  flynyddoedd  yn  ol  bu  gwŷs  allan  yn  erbyn  y  Parch.  Robert 
Williams,  fel  cynnrychiolydd  yr  Ynys,  am  dreth  y  tlodion.  Ond  er 
eeisio,  methwyd  yn  lán  al  wasanaethu  â  hi,  gan  y  Ilwyddai  i  ddianc  i'w 
lochesau  rhag  golygon  y  swyddog.  Unwaith  pan  yn  pregethu  ar  f oreu 
Sibboth  yn  Nghapel  Penycaerau,  eisteddai  y  ceisbwl  o4  flaen  a*r  wŷs  yn 
ei  logell,  a  phenderfynai  ei  wasanaethu  â  hi  ar  ddiwedd  y  cwrdd.  Ond 
rywfodd,  gan  rywun,  fe'i  perswadiwyd  ef  i  ohirío  y  weithred  hyd  dran- 
noeth,  gan  ddadleu  na  f uasai  hyny  yn  gyson  â  sancteiddrwydd  y  diwmod, 
tc  y  cafiai  gyfleusdra  rhagorol  i  wneyd  ei  waith  bore  drannoeth  wrth  i'r 
precethwr  ddychwelyd  adref.  Ond  erbyn  trannoeth  nid  oedd  y  gŵr  ar 
gad,  gan  ei  fod  wedi  gofalu  am  ddianc  ymaith  yn  ddigon  plygeiniol  i 
m  ol  ddirgel-fanau.    Ac  yno  y  bu  yn  Uechu  nes  y  daeth  yn  ddigon 


92  TNYS   BNLLÎ. 

clir  a  diberygl  Bn  y  trethîad  yn  bwnc  pwysig  a  chynhyrfiol  am 
amser  maith,  ond  cyfryngodd  Arglwydd  Newborough  yn  y  raater,  a 
mynegodd  y  ddeddf,  os  codid  treth  aV  yr  Ynyswyr,  y  byddai  hawl  gan- 
ddynt  hwythau  i  godi  tâl  gan  bawb  a*r  a  ymwelai  â*r  Ynys,  a  dy wedai  y 
deuai  hyny  i*r  un  peth  yn  ymarferoL  Ac  felly  y  dybenodd  yr  ysgarmea 
A  hyd  yn  hyn,  beth  bynag,  er  gwaethaf  pob  ymgais,  y  mae  Enlli  yn 
wlad  rydd  oddiwrth  y  deyrnged. 

Ac  y  mae  y  brodorion,  fel  y  gallesid  tybied,  bob  amser  yn  hynod 
ammheus  ac  eiddigeddus  ar  bwnc  y  dreth.  Byddant  yn  edrych 
yn  hynod  ammheus  ar  bob  gŵr  dyeithr  a  ymwêl  â  hwynt,  rhag  ofn  y 
ndlai  fod  yn  un  o  swyddogion  y  doUfa.  Ac  ni  fynant  gludo  neb 
drosodd  heb  ei  adnabod,  a  chael  pob  sicrwydd  nad  ydyw  yn  medda 
un  gyfathrach  â*r  publicanod.  Yn  lled  ddiweddar  yr  oedd  ar  un  o 
Arholwyr  yr  Ysgolion  Elfenol  awydd  croesi  drosodd  er  arholi  yr  yggol 
fechan  sydd  yno,  a  gwneyd  adroddîad  am  ei  sefyllfa  arbenigol  i'r 
Cynghor  Addysg.  Ond  ni  f jment  ef  i*r  cwch  ar  un  cyf  rif,  rhag  of  n  mai  un 
o'r  teulu  ammheus  ydoedd,  ac  mai  treth  fuasai  y  canlyniad.  Ac  ar  y  làn 
y  bu,  yn  sjmu  am  iddynt  ei  adael  yno  mor  ddiseremoni !  Ac  mae'r 
ysgol  heb  ei  harholi  eto.  Ac  yn  wir  pa  feili  neu  drethwr  a  fentrai  i'r 
cwch  gyda  hwynt  iV  sound  ì  Byddai  y  gŵr  cyn  cyrhaedd  y  làn — os 
cyrhaedd  y  làn  hefyd,  wedi  cael  profiad  o  lawer  Uewygfa,  ac  wedi 
derbyn  bedydd  dwfr  i  "edifeirwch"  fwy  nag  unwaith,  a  byddai  yn 
sicr  o  ddychwelyd  heb  ei  neges. 

Ystyrid  yr  Ynys  yn  deymas  amser  jm  ol,  a  cheîd  arni  frenin  neu 
f renhines,  yn  ol  fel  y  byddai  yr  anigylchiadau.  Y  teulu  brenhinol  a 
choronog  ydoedd,  ac  ydyw,  teulu  *'  Cristin  Uchaf."  Mae  y  brenin  »'r 
frenhines  wedi  marw  er  ys  talm ;  y  plant,  tri  mewn  nifer,  sydd  yn  aros, 
ac  jm  eu  meddiant  hwy  y  mae  y  regalia,  sef  coron  a  snuf  6at 
Yn  amser  ewythr  i'r  Arglwydd  Newborough  presennol,  bu  coroniad 
flfurfiol  ar  "  John  Williams,  Cristin,"  yn  frenin  ar  yr  holí  Ynys,  ac  yr 
oedd  cryn  ríaltwch  ynglŷn  â'r  seremoni.  Cymerodd  y  ddefod  le  yn  yr 
awyr  agored  wrth  y  "  Cafn."  Rhoddwyd  y  brenin  etholedig  i  sefyll  ar 
gadair,  pan  y  rhoddwyd  y  goron  ar  ei  ben,  ac  yna  bloeddid  Hwré  ean 
yr  holl  wyddfodolion  nes  rhwygo  yr  awyr.  Yr  oedd  cynifer  a  deuddeg 
o  yachis  yn  Uawnion  o  foneddigesau  a  boneddigion  yn  gorwedd  gerllaw, 
ac  wedi  dyfod  yno  ar  gyfer  yr  amgylchiad.  Ac  er  dathlu  y  coroniad, 
saethid  o*r  magnelau  yn  barhâus,  lluchid  tân  gwyllt  drwy  y  nos  o'r 
Uongau,  a  rhenid  arian  jonhlith  yr  ynyswyr.  Yr  oedd  y  diwniod  yn 
ddydd  o  lawen  chwedl  yn  yr  Ynys.  Ac  mae  y  frenhiniaeth  yn  aros  yn 
nheulu  "  Cristin  Uchaf  "  hyd  heddyw,  er  nad  oes  frenin  na  brenhines 
swyddogol  a  choronog.  Mae  y  rcgalia  ar  gael  yno,  ac  fe*u  dangosir 
gyda  llonder  a  boddhâd  iV  ymwelwyr. 

Ceir  hefyd  yr  edrychid  ar  y  diweddar  Robert  Williams,  ar  y  "tir 
mawr,"  nid  yn  unig  fel  esgob,  ond  hefyd  fel  brenin  yr  Ynys. 
Byddai  y  Parch.  W.  T.  Jones  hefyd,  ar  brydiau,  yn  cael  ei  alw 
yn  frenin,  yn  gystal  âg  yn  esgob  Enlli.  Ond  cawn  yr  hen  e^ob  yn 
hòni  hyn  iddo  ei  hun  unwaith.  Pan  yn  areithio  ar  Ddirwest  yn  Ëettws- 
y-coed,  dywedai  yn  ei  araeth : — "  Y  mae  y  brenin  aV  frenhines  yn  y 
wlad  lle  yr  ydwyf  fi  yn  byw  wedi  signio  Dirwest,  ac  y  maent  iU  dau  yn 
ddirweswyr  2elog."    Synai  y  gwrandäwyr  at  hyny,  ac  yn  fwy  fyth  pan 


TNTB  ENT.LI.  98 

ddealItsaDt  mai  Enlli  ydoedd  y  wlad  hono,  ac  mai  yr  areithîwr  ydoedd 
y  brenin,  ac  mai  Sian  Williams  ei  wraig  ydoedd  y  frenhines.  Fe  brawf 
hyn  yr  edrychai  amo  ei  hun,  pan  oddicartref,  fel  gwir  gynnrychiolydd 
a  Melchisedec  yr  Ynys.  Ac  fe  ddengys  yr  hanesyn  canlynol  yr  ed- 
rychid  amo  felly  hefyd  gan  eraiil.  Pan  oedd  y  diweddar  Dr.  William 
Reŵ  un  tro  yn  pregetha  mewn  Cjrfarfod  Misol  yn  Llithfaen,  a  Robert 
Williams  yn  pregethn  o'i  flaen,  wedi  diolch  i'r  brodyr  am  gael  pregethu 
yn  eu  capel  ac  yn  y  Cjrfarfod  Misol,  ychwanegai,  "  A  dyma  y  fraint 
fwyaf  a  gefais  erioed  yn  fy  oes,  sef  cael  pregethu  ar  ol  y  brenin!"  Cyf- 
eiriai,  wrth  gwra,  at  y  pregethwr  cyntaf  fel  y  brenin  hwnw.  Ond  y 
rnyil  famly^  y  wir  olyniaeth  f renhinol,  ydy w  teulu  "  Crispin  Uchaf,"  ac 
iiid  ydyw  pawb  eraiU  ond  ymhonwyr  sl  pretend^rs,  Iddynt  hwy,  yn  eu 
henaíiaid,  y  rhoed  jr  anrhydedd  hwn,  ac  yn  eu  meddiant  hwy  y  ceir  yr 
hen  rdìcSy  fel  profìon  o  hyny. 

Sefydliad  pwysig  a  bendithiol  iawn  ar  yr  Ynys  ydy w  y  lAghihousej  a'r 
pethau  cysylltiedig  âg  ef.  Saif  yn  y  pen  deheuol,  a  cheir  yno  dri  thŷ 
i'r  lighirhe^fers  a'u  teuluoedd,  am  ba  rai  y  sonia-'om  o'r  blaen.  Adeilad- 
wyd  ef  gan  y  Uywodraeth  yn  y  flwyddyn  1821.  Clywsom  y  bu  tad  y 
brodyr  enwog  o  Liverpool,  sef  y  ddau  Ddr.  Thomas  a'u  brawd,  yn 
gweithio  ar  yr  adeìlad.  Ac  y  mae  bellach  er  ys  blynyddoedd  yn  taflu 
goleu  chr  ar  Iwybrau  peryglus  y  dyfroedd  dyfnion,  ac  yn  cadw  Uawer 
Uestr  rhag  syrtnio  i  ddinystr  a  cholledigaeth. 

Hefyd  yn  yr  un  sefydliad,  ac  yn  gwasanaethu  i'r  un  amcan,  ceir  y 
creadur  rhyfedd  a  elwir  y  Fog  Hom — y  "Niwl  Gom  " — udiadau  aflaflar 
yr  hwn  sydd  i  gyfarwyddo  y  llestri  yn  y  niwl.  Gorphenwyd  y  peiriant 
hwn  yn  y  flwyddyn  1877.  Fel  hyn  y  dywed  Mr.  Jones  am  dano: 
"Oddifewn,"  sef  oddifewn  iV  adeilad,  "ymae  dau  beiriant,  y  rhai  a 
weithiant  ar  unwaith,  o  nerth  chwech  o  geffylau,  ac  yn  gweithio  trwy 
dwymno  awyr,  heb  ddim  dwfr — jrr  hon  a  jtìt  i  ddau  cylinder  mawr, 
nes  crynhoi  yno  ddeugain  pwys  o  awyr,  yr  hwn  a  weithir  i  fyny  trwy 
bibeD  gopr  dair  modfedd  o  dryfesur  Ar  ol  gwneyd  dwy  fil  a  phedwar 
cant  0  droadau  mewn  un  mynyd,  daw  allan  trwy  y  irumpet  yn  fath  o 
«ŵn  dychrynllyd,  nes  bod  yn  glywadwy  am  ddeng  milldir  o  bellder,  a 
hyny  yn  erbyn  awel  gymedrol  gref.  Gwneir  y  sẃn  bob  pum*  mynyd,  a 
pharhi  bob  tro  am  saith  eiliad.  Pan  y  clywid  ei  sain  anhynod  gyntaf, 
yr  oedd  yr  anifeiliaid,  ac  yn  enwedig  y  cefíylau,  yn  methu  yn  lân  a 
deall  y  mater,  yn  codi  eu  penau,  yn  moeli  eu  clustiau,  ac  yn  nacâu 
gweithio.  Ond  erbyn  hyn  y  maent  wedi  cynnefino,  a  phob  peth  fel  oV 
blaen."    Dyna  ddesgrifiad  graphic  o'r  Fog  Hom. 

Pan  y  bydd  rhywun  o  ochr  "  y  tir  mawr  "  eisieu  croesî  drosodd  i'r 
Ynys,  rhaid  yn  gyntaf  oll  dynu  sylw  yr  Ynyswyr,  a'u  galw  iV  ymofyn, 
a  gwneir  hyny  trwy  oleuo  tân  oddiar  ochr  Aberdaron.  Ac  ar  ol  gweled 
y  ffagl  oleu  ar  yr  uchelfeydd  ýr  ochr  arall  i'r  dwfr,  atebant  hi  — hyny  yw, 
atebant  hi,  os  ewyllysiant,  ac  os  gallant  gan  y  ty wydd  groesi  drosodd  i 
ymofyn  y  passenger — neu  ni  wneir  dim.  Ac  yna  yn  ddiymaros  gwelir 
y  cwch  yn  cychwyn,  yn  prysuro  ymlaen,  ac  yn  dynesu  at  y  tir,  ac  jrn 
cael  ei  feddiannn  gan  wŷr  grymus  a  medrus.  Ac  yn  ddiatreg  eir  â'r 
teithiwr  drosodd. 

Rheol  sefydlog — er  nad  ysgrifenedig — y  signah  tanllyd  hyn,  ac  ni  wiw 
i  neb  ei  throseddu,  ydyw  un  tân  i  berson  cyfíredin,  dau  dân  i  wŷr  y 


_  j 


94  LÜTHBB. 

Trínity,  ac  ì  bregethwr,  a  (hrí  thân  mewn  achos  o  afiechyd  nen  íarwolaŵth. 
A  gwae  fydd  i'r  neb  a  droseddo  y  ddeddf  hon  trwy  roddi  signal  heb 
neges,  neu  trwy  roddi  mwy  o  nifer  na  r  rheol  ddealledig  I  Os  eid  â'r 
troseddwr  drosodd  o  gwbl,  nid  yn  y  duU  mwyaf  hawddgar  a  grasosol  y 
gwneid  hyny.  Clywsom  am  fenyw  un  tro  wedi  cynneu  trí.thÈHy  pan  yr 
atebwyd  ef  yn  ebrwydd  gan  yr  Ynyswyr,  gan  dybied  fod  rhywbetíi 
pwysig  wedi  cymeryd  He.  Ac  wele  hwynt  yn  y  fan  yn  cychwyn,  yn 
morio  yn  gyflym,  ac  yn  prysuro  i  groesi  drosodd.  Ond  wedi  cyrhacdd 
yr  hafan,  yr  hyn  welent  yn  dyfod  atynt  oedd  benyw  a  chydaid  o  goose- 
bemes  ar  ei  chefn,  yn  edrych  yn  rhadlon  ddigon,  ac  yn  dyweyd  wrûiynt 
ei  bod  am  fyned  drosodd  i  w  gwerthu,  ac  yn  eu  canmawl  fel  rhai  rhagorol ! 
Gellid  dychymygu  nerth  eu  cynddaredd  wrth  y  f ath  sell  /  Ond  ymaitii 
â  hwy  ar  ffrwst,  ac  heb  y  fenyw  dirion ! 

JOHN  JONES  j 


LUTHEB. 


IL 


Martin  Luther:  Student,  M(mk,  Beformer,  By  John  Rab,  LL.D.,  F.8.A. 
With  Six  IUustrtttioDS  by  J.  A.  Vihtbii.  London :  Hodder  and 
Stoughton. 

Cyhoeddwyd  y  llyfr  uchod  'ychydig  wythnosau  yn  ol,  ac  yn  ychwan- 
egol  at  y  gweithiau  eraiU  ar  Luther  y  galwasom  sylw  atynt  yn  ein 
herthygl  flaenorol,  mae  yn  dda  genym  gael  cyfleuetra  i  gyflwyno  y 
gyfrol  hon  hefyd  i  sylw  ein  darllenwyr.  Y  mae  wedi  ei  hysgrifenu  yn 
rhagorol,  ac  yn  rhoddi  hanes  y  Diwygiwr  mewn  dull  cryno  a  thra  dir- 
llenadwy.  Nid  ydyw  yr  awdwr  yn  ymdrafíerthu  ypghylch  y  cwestiyn- 
au  o  berthynas  iddo  ag  y  mae  ymchwiliadan  diweddar  wedi  gosod 
y  fath  arbenigrwydd  amynt,  ac  y  mae  braidd  yn  hynod  fod  llyŵr  o'r 
fath  ar  Luther  yn  cael  ei  gyhoeddi  yn  1884  heb  gynnwys  yr  un  cyfeir- 
iad  at  lafur  Röstlin ;  ond  y  mae  Dr.  Eäo  wedi  astudio  yn  dda  yr 
awdurdodau  goreu  o'r  dyddiau  gynt,  ac  y  mae  yr  hanes  yn  cael  ei  osod 
ganddo  o*n  blaen  gyda  medr  a  ffyddlondeb  a  bâr  i  ni  deimlo  ein  bod  yn 
cael  cyfleusdra  gwerthfawr  i  ymgydnabyddu  â'r  Diwygiwr.  Nid  amo 
ef  y  bydd  y  bai  os  na  thueddir  ni  i  ogoneddu  Duw  yn  y  gwaith 
rhyfèddol  a  gyflawnwyd  trwyddo.  Mae  yr  illusiraHons  gan  Ŷinter  yn 
dda  iawn,   ac  y  mae  y  gyfrol  brydferâi  wedi  ei  chyflwyno  i  larll 


LUTHBB.  95 

âhaftosbory.  Y  mae  yn  agoA  i  500  o  du  dalenan,  a'i  phris  jdjw 
7».  6c 

Y  mae  bjwyd  Lnther  jn  un  o  gyf nodau  mwyaf  pwyaig  hanesydd- 
îaetìL  Yr  ydym  yn  ei  hanes  yn  cael  golwg  ar  dd}dfnder  y  dirywiad 
ag  yr  oedd  y  byd  Crìstionogol  wedi  suddo  iddo  pan  yr  oedd  pobl,  "  a 
ehaoiddynt  ritíi  duwioldeb  eithr  wedi  gwadu  ei  grym  hi,"  yn  gallu  ym- 
droi  yn  y  llygredigaethau  mwyaf  ysçeler,  a  hyny  dan  broffes  o*r  crefydd- 
dder  mwyaí  dyrchafedig.  Vt  rhai  a  ddylasent  fod  yn  arweinwyr,  yr 
oedd  "chwedl  "  yr  efengyl,  fel  y  galwent  hi,  jm  werthfawr  yn  unig  am 
yr  elw  a  ddygaì.  Ac  yr  oedd  y  werin  yn  tawelu  eu  cydwybod  i  fyw 
mewn  anwiredd,  gan  ystyried  eu  bod  trwy  yr  arian  a  dalent  a'r  penyd- 
ian  a  oeodid  arnynt  yn  gwneyd  iawn  digonol  am  y  cwbl.  Fe  ddangosir 
i  ni  hefyd  yn  amlwg  yn  hanes  y  dyn  rhyfeddol  hwn  fel  y  mae  y  Brenin 
Mawr  yn  gallu  peri  i  oleuni  gyfodi  yn  y  tywyllwch,  ac  yn  troi  cysgod 
angeu  jn  foreuddydd.  Y  mae  gwersi  y  dyddiau  rhyfedd  hyny  yn 
daranau  i'r  oesoedd  am  y  mawr  berygl  o  ymollwng  mewn  ffuríioldeb  i 
ymfoddloni  ar  rith,  yn  lle  ymaflyd  yn  egniíol  yn  ngwirionedd  Duw ;  ac 
ymaent  yn  dangos  yn  bur  amlwg  mai  yr  unig  bosibilrwydd  i  gadw 
bywyd  crefydd,  pa  un  bynag  ai  yn  y  Cristion  unigol  ai  mewn  cymundeb 
0  GrìBtionogìon,  ydyw  trwy  gredu  yn  barhâus  ac  yn  ddibetrus  y 
"dysiiolaeth  a  dystiolaethodd  Duw  am  ei  Fab,"  a  thrwy  ymlyniad 
ffyddiog  a  obarìadlawn  wrth  Berson  y  Gwaredwr.  Fe  arweiniwyd 
meddwl  Lnther,  fel  y  gwelsom,  mewn  dull  tra  hynod,  ac  jn  sicr  trwy 
"ymdrech  mawr  o  helbulon,"  i  ddeall  ac  i  brofi  y  pethau  hyn ;  ond 
wedi  iddo  gael  ei  ddwyn  o  dan  eu  Dwyfol  nerth,  ymgysegrodd  i  wasan- 
aetìi  yr  Arglwydd  ynddjmt  yn  y  fath  fodd  ag  a  brofodd,  trwy  ras  Duw, 
yn  fendiüì  sydd  yn  parhâu  hyd  y  dydd  hwn,  ac  yn  ymdaenu  yn  ddaionì 
dros  yr  hôU  ddaear. 

Yn  eîn  hysgrif  flaenorol,  wedi  galw  sylw  at  nifer  o  lyfrau  a  gyhoedd- 
asid  ar  y  Cyfandir  ac  yn  y  deymas  hon  ynglýn  â  phedwar-canmlwydd- 
iad  genedigaeth  Luther,  a  dangos  ychydig  oV  dygn  dywyllwch  a 
ŴTueni  a  orchuddiai  y  gwledydd  a  broffesent  fod  yn  Gristionogol  cyn 
ei  ymddangosiad  ef,  rhoddasom  fras  adroddiad  o'i  hanes,  o'i  enedigaeth 
hyd  ei  ^rmosodiad  nerthol  a  diarbed  ar  athrawiaeth  y  maddeuon  a 
bregethid  gydaV  fath  rwysg  a  llwyddiant  gan  Tetzel.  O  ddechreuad 
isel  a  thlawd,  yr  ydoedd,  trwy  nodded  tirion  Rhagluniaeth,  wedi  cael 
addysg  dda;  ac  yn  arbenig  yr  ydoedd,  trwy  Ddwyfol  ras,  wedi  ei 
oleuo  am  drefn  ogoneddus  yr  Ëfengyl  i  ^fiawnhâu  pechadur  trwy  ffydd 
yn  Nghrist  yn  unig,  heb  weithreäoedd  y  ddeddf.  Yr  ydoedd  wedi 
cyrfaaedd  hyny  trwy  ingoedd  mawrion,  ac  fe  brofodd  y  gwirionedd 
iddo  yn  fywyd  o  farwolaeth.  O'r  goleuni  clir  ag  oedd  bellach  yn 
Hewyrchu  ar  ei  ysbryd,  nid  allai  lai  na  dwfn  anghymeradwyo  Uawer  o 
ffieidd-derau  y  Babaeth  a  ddelent  o  dan  ei  sylw ;  ond  yn  y  teimJad  o'i 
wendid  a'i  annheilyngdod,  ni  ryfygai  i  feddwl  am  fynyd  y  gallasai  ei  fod 
wedi  dkgyn  i'w  ran  ef  iV  d^moethi,  ac  i  geisio  dwyn  oddiamgylch  ddi- 
wygiad.  Yn  neillduol  yr  oedd  clywed  am  Tetzel  yn  myned  oddiamgylch 
i  werthu  maddeuant  pechodau  am  arian,  yn  cynhyrfu  ei  holl  enaid. 
A  phan  ddaeth  i  Wittenberg,  ac  y  cafodd  fod  y  bobl  pan  yn  dyfod  ato  ef 
i^rffesu,  ar  oLbod  gyda  Tetzel,  yn  teimlo  eu  bod  yn  rhyddion  oddi- 
wrth  eu  pechodau,  heb  fod  angen  hyd  yn  nod  am  iddynt  edifar- 
bâa  o'u  plegid,   fe  deimlodd  fod  yn  rhaid  iddo    godi  ei   laìs  yn 


96  LUTHBR. 

erbyn  anfadrwydd  mor  felldigedig.  Fe  bregethodd  yn  grjrf  yn  ei  erbyn 
o*r  pulpud,  ac  fe  hoeliodd  ei  osodiadau,  ei  theses^  ar  ddrws  yr  i^lwys, 
yn  condemnio  yr  holl  athrawiaeth,  ac  yn  dadgan  yn  glir  a  diammwya 
drefn  Duw  i  faddeu  a  chyfiawnhâu.  Wrth  reswm  nid  ^rmddangoBodd 
neb  yn  ei  erbyn  i  ddadleu,  ac  fe  ledaenwyd  y  gosodiadau  dros  Ewrop 
gyda  chyflymdra,  ac  ystyried  amgylchiadau  y  dyddiau  hyny,  sydd  ymron 
yn  anhygoel.  Nid  rhyfedd  i  Myconius  ddyweyd  eu  bod  yn  cael  eu 
gwasgaru  "  fel  pe  buasai  yr  angelion  eu  hunain  yn  negeswyr  iddynt  ac 
wedi  eu  gosod  o  flaen  Uygaid  pawb."  Tila  iawn  ydoedd  ymdrech 
Tetzel  1  ymosod  amynt  yn  Frankfort  Cafodd  Luther  gyfle  da  y 
flwyddyn  ganlynol,  1518,  i  osod  ei  olygiadau  o  flaen  cynnuUiad  o*ì 
frodyr  Augustinaidd  yn  Heidelberg,  Ue  y  caed  dadl  gyfeillgar,  ac  y 
Uwyddodd  yntau,  mewn  ysbryd  rhagorol,  i  ddysgu  y  gwirionedd  yn  y 
fath  fodd  fel  ag  ì  enniU  llawor,  yn  enwedig  o'r  rhaì  ieuengaf,  i  fod  yn 
flafríol  iddo. 

Ond  fe  ddeuai  i  deimlo  yn  fwjrfwy  fod  yr  Eglwys  eisieu  ei  diwygio,  a 
galwai  sylw  ei  gydwladwyr  yn  neiUduol  at  hyny.  Proffesai  barch  i  Leo 
X.  y  Pab,  ac  ysgrif enodd  lythyr  rhagorol  ato  yn  galw  ei  sylw  at  athraw* 
îaeth  y  maddeuon  fel  peth  newydd  a  dyeithr,  ac  fel  peth  oedd  jn  achlysoro 
gwarth  a  thramgwydd ;  a  chyda  dwf n  ostyngeiddrwydd  rhoddai  ei  hun 
yn  gwbl  yn  ei  law.  Ond  cyn  hyny,  yr  oedd  Rhufain  wedi  cyhoeddi  ei 
hun  yn  ei  erbyn.  Ysgrifenasai  Carídinal  Raphael  yn  enw  y  Pab  at 
Frederíc,  ^m  ei  osod  ar  ei  wyliadwríaeth  rhag  amddiflyn  Luther. 
Anfonodd  Frederíc  yn  ol :  "  Ni  bydd  genyf  byth  un  dymuniad  amgen 
nag  i  ddangos  fy  ymostyngiad  i'r  Eglwys  Gyffredinoí  Am  hyny  ni 
amddiffyniais  erioed  nac  ysgrifeniadau  na  phregethau  Doctor  Martìn 
Luthor.  Yr  wyf  yn  deaU,  heblaw  hyny,  ei  fod  ef  bob  amser  wedi  cyn- 
nyg  ymddangos  dan  deithnodded,  o  flaen  bamwyr  teg,  'dysgedig  a 
Christionogol  i  amddiffyn  ei  athrawiaeth,  ac  i  ymostwng,  os  profîr  o'r 
Ysçryth^rrau  ei  bod  yn  gyfeüiomus."  Yr  oedd  Leo  hyd  yn  hyn  wedi 
gadael  i  bethau  gymeryd  eu  cwrs;  ond  wedi  ei  gynhyrfu  ganddadwrdd 
y  duwinyddion  a'r  mynachod,  yr  oedd  beUach  wedi  penodi  ddirprwy- 
aeth  eglwysig  yn  Rhufain  i  brofi  Luther,  yn  yr  hwn  yr  oedd  Pierio, 
gelyn  mawr  y  Diwygiwr,  ar  yr  un  pryd  yn  gyhuddwr  ac  yn  famwr. 
Tra  yn  tawel  ddysgwyl  atebiad  iV  lythyr  at  y  Pab,  ac  ymhen  deu- 
ddydd  wedi  anfoniad  Uythyr  Frederic,  derbyniodd  Luther  wŷs  y 
frawdle  Rufeinig.  "Y  foment,"  meddai,  "pan  oeddwn  jm  dysgwyl 
bendith,  mi  welais  y  daranfoUt  yn  disgyn  amaf.  Myfi  oedd  yr  oen 
a  gymysgasai  y  dwfr  a  yfai  y  blaidd.  Diangodd  Tetzel,  a  myfi  oedd  î 
gael  fy  nhraflyncu."  Ond  trwy  lais  cryf  oddiwrth  awdurdodau  uchel, 
fe  fu  raid  i'r  Pab  ganiatâu  iV  prawf  hwnw  gymeryd  Ue  yn  Germany. 
Yr  oedd  y  fradwriaeth  waethaf  wedi  ei  gosod  ar  droed  yn  erbyn 
Luther,  ond  eto  yr  oedd  amgylchiadau  yn  gwneyd  yn  angenrheidiol 
peidio  tynu  yn  groes  i  Frederic  Yr  oedd  y  prawf  i  gymeryd  Ue  yn 
Augsburg,  o  flaen  y  Cardinal  Cajetan,  cenad  y  Pab.  Teimlai  hoU 
gyfeiUion  Luther  yn  dra  phrydems,  a  mynent  ganddo  beidio  myned. 
Ond  yn  dawel  a  gwrol,  penderfynai  efe  fyned.  "Yr  ydwyf  fel 
Jeremiah,"  meddai,  **yn  ŵr  o  gynhen  ac  yn  ŵr  o  ymryson  ;  ond  po  fwyaf 
y  cynnydda  eu  bygythion  mwyaf  ydyw  fy  Uawenydd."  Wedi  ei 
foddhâu  yn  fawr  trwy  ymweUad  o  eiddo  Frederic,  addawsai  Cajetan, 


LtTTHCB.  07 

08  jmddangosaî  j  mynach  o'í  flaen,  y  gwrandawai  arno  mewn  modd 
tadol,  ac  yr  anfonai  ef  ymaith  yn  dirion.  Wedi  i'r  Diwygiwr  gyrhaedd 
Aögsboig,  derbynid  ef  yn  garedig  gan  gynghorwyr  ac  eraill  y  cyflwyn- 
aaid  ef  iddynt  gan  yr  Etholwr,  a  thrwy  eu  cynghor  hwy  gwrthododd 

Çnddangos  ger  bron  cenad  y  Pab  heb  saýe  canducij  neu  deithnodded. 
r  oedd  cenadon  Cajetan  â'u  geneuau  yn  llyfnach  nag  olew,  eisieu  iddo 
ymddiried  ei  hun  i*w  garedigrwydd.     "  Y  mae  efe  yn  dad  tra  thrugar- 
og,"  ebai  un  o  honynt ;  ond  un  arall  a  ddyneâai  ato  gan  sibrwd  yn  ei 
glust,    "Na  chred  yr  hyn  a  diywedant  wrth^-t ;  nid  yw  byth  yn  cadw 
ei  air."     O'r  diwedd  caed  y  teithnodded.     Nid  oed  efe  trwy  ei  hawlio 
yn  pwyso  ar  fraich  o  gnawd,  oblegid  gwyddai  nad  oedd  hyny  wedi 
cadw  Huss  rhag  merthyrdod ;  ond  dymunai  wrando  ar  gais  cyfeillion 
ei  feistr,  yr  Ëtholwr.     Meddyliai  y  legaí^  na  fyddai  nemawr  draflerth 
i  ŵr  o*i  urddas  a4  ddysgeidiaeth  ef  i  berswaílio  y  mynach  tlawd  i  alw  ei 
eiríaû  yn  ol ;  a  theimlai  yn  fwy  hyderus  fyth  wrth  weled  ymostyngiad 
tra  pharchedîg  Luther  pan,  gydag  ychydig  o'i  gyfeillion,  yr  ymddangos- 
odd  ger  ei   fron.     Ond  anobeithiol  iawn  oedd  i  ddim  daioni  ddyfod 
oddiwrth  eu  cyfarfyddiad.     Ni  fynai  Cajetan  ddim  ond  cael  gan  Luther 
dynu  y  cwbl   yn   ol.     Yr  oedd  arno  yntau  eisieu  gwybod  pa  beth  y 
gelwid  amo  iV  dynu  yn  ol,  a  phaham.     Wedi  hir  helynt,  nodwyd  dau 
beth :  yr  hyn  a  ddysgai  am  athrawiaeth  y  maddeuon,  a'r  angenrheid- 
rwydd  anhebgorol  am   fíydd  yn  y  cyfranogiad  o'r  swper  sanctaidd. 
Ond  ar  y  pethau  hyny  yr  oedd  mor  anhawdd  ei  syflyd  ef  ag  a  fuasai 
syflyd  sylfeini  y  mynyddoedd.     Nid  oedd  urddas  y  Cardinal  ond  fel  dim 
yn  y  diafodaeth  ;  ac  ni  chydnabyddid  mwy  na  hyny  benderfyniadau  y 
Pabau ;  ac  ar  bob  tir  arall  nid  oedd  y  eẃr  mawr  ond  blewyn  yn  Uaw  y 
mynach.     "  Nid  allaf  ddadleu  yn  hwy,   meddai,  "â*r  bwystfìl  hwn ;  mae 
guiddo  gwpl  o  lygaid  drygionus  a  meddyliau  rhyfeddol  yn  ei  ben."  Wedi 
tri  chyf i^yddiad,  torodd  y  cwbl  i  fy ny  trwy  waith  y  Cardinal  yn  gwaeddi, 
"  Galw  yn  ol  neu  paid  a  dychwelyd,"  ac  i  Luther  ei  gymeryd  ar  ei  air. 
Yn  ychwanegol  at  ddadganiad  parchus  a  chlir  oi  olygiadau  ar  y 
cwestiynau  mewn  dadl  a  roisai  mewn  ysgrifen  i  Cajetan,  fe  ysgrífenodd 
ato  drachefn ;  a  chan  na  chawsai  atebiad,  fe  dynodd  i  fyny  apél  at  y 
Pab  ei  hun — "  Oddiwrth  y  sancteiddiaf  dad  y  Pab,  gyda  gwybodaeth 
anmherffaith,  at  y  sancteiddiaf  arglwydd  a  thad  yn  Nghríst,  Leo  X. 
trwy  ras  Duw,  yn  gwybod  yn  well, — a  chefnodd  ar  Augsburg. 

Yr  oedd  iddo  aJ^u  dianc,  wedi  bod  yno  am  ddenç  niwmod  yn  Uaw 
Bhufain,  yn  beth  rhyfedd  iawn.  Yr  oedd  y  Cardmal  yn  wallgof ;  yr 
achos  oedd  i  ddwyn  iddo  y  fath  ogoniant  yn  ngwasanaeth  yr  Èglwys, 
wedi  troi  y  fath  fethiant,  ar  mynach  yn  gwbl  o^  afael  1  "Fe  fynasai 
y  Cardinal,"  medd  Luther,  "  fy  nghael  yn  ei  ddwylaw  i'm  hanfon  i 
Hufain.  Mae  yn  ddig,  mae  yn  ddiau,  fy  mod  wedi  dianc.  Dvchymygai 
fy  mod  yn  ei  afael  yn  Augsburg ;  meddyUai  fy  mod  ganddo ;  ond  yr 
oiôdd  yn  dal  Uŵysen  wrth  ei  chynffon.  Onid  yw  yn  warthus  fod  y 
bobl  hyn  yn  çosod  y  fath  bris  uchel  amaf  ?  Ehoddent  bentwr  o 
goronau  i'm  caeî  i V  crafansau,  tra  y  gwerthwyd  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  am  ddeg  dara  ar  hugain  o  arian."  Fel  y  gaUesid  dysgwyl, 
ysgrifenodd  v  Cardinal  at  Frederíc,  yn  pwyso  yn  fawr  arao  anfon 
Luther  i  Rufain ;  ond  wedi  i  Luther  gael  cyfle  trwy  ly thyr  gwych  i  ad- 
rodd  iddo  yr  hyn  oU  a  gymerasai  le  yn  Augsburg,  atebodd  yr  ítholwr, 


LUTHB& 


*'Qan  fod  Doctor  Martîn  wedi  jmddangos  o'ẁ  blaen  jm  Angsbinrg, 
dylech  fod  yn  foddlawn.  Ni  ddysgwyliem  y  buasech  yn  ceisio  ganddo 
dynu  yn  ol  heb  ei  argyhoeddi  o'i  gyfeilioraadau.  Nid  oes  neb  o'r  gwŷr 
dysgedig  yn  ein  tjrwysogaeth  wedi  fy  hysbysu  i  fod  athrawiaeth  Martín 
yn  annuwiol,  anghristionogol,  neu  hereticaidd."  Ni  raid  dyweyd  fod 
Uawenydd  mawr  yn  Wittenberg  am  ei  ddychweliad.  Yr  oedd  ei 
groesaw  yn  y  Brifysgol  yn  dra  chynhes.  A  iawn  y  gallasai,  canys  yr 
ydoedd  ei  enwogrwydd  wedi  ei  d^rrehafu  goruwch  yr  hoU  Athrofeydd. 
Deuai  efrydwyr  yno  o  bob  parth  ar  (Jermany,  a  phan  welent  binaclan  j 
ddinas  o  bell,  safent  a  chodent  eu  dwylaw  i'r  nefoedd,  gan  fenditiiìo 
Duw  am  beri  i  oleuni  gwirionedd  lewyrchu  o  honi  fel  o  Sîon  gynt,  ac 
ymdaenu  i'r  gwledydd  pellaf.  Yr  oedd  Melanchthon  yno  bellach  er  ys 
rhai  blynyddau,  yr  hwn  a  brofodd  yn  gyfaill  oV  fath  anwylaf  i  Luther, 
ac  oedd  fel  yntau  yn  llwyddiannus  ryfeddol  fel  Athraw.  "  Mae  eín 
hefrydwyr  yma,"  ysgrifenai  Luther,"  mor  brysur  â  morgrug." 

Yr  oedd  yr  adeg  ar  bob  llaw,  er  hyny,  yn  dra  phryderus.  Elai  pob 
math  o  furmuron  o  amgylch  am  amcanion  Rhufain  gyda  golwg  ama 
Anfonodd  Frederic  am  iddo  ymadael  o  Wittenberg ;  a  tìirachefn  an* 
fonodd  i  ofyn  paham  yr  oedai  cyhyd ;  ond  pan  ydoedd  ar  fyned,  ac  heb 
wybod  i  ba  le  i  droi,  cafodd  air  drachefn  yn  dyweyd  fod  Uysgenadwr 
newydd  y  Pab  yn  meddwl  y  gellid  trefnu  pobpeth  trwy  gynnadledd,  ac 
am  hyny  iddo  aros  lle  yr  ydoedd.  Yr  oedd  Cajetan  dan  gwmwl  yn 
Rhufain,  fel  un  oedd  wedi  methu  yn  waradwyddus.  Gofjmid  iddo 
paham  y  cythruddasai  Luther  trwy  sarhâd  a  bygythion,  yn  lle  ei  ddenu 
trwy  addewid  am  esgobaeth  gyfoethog,  neu  hyd  yn  nod  het  Cardinal  I 
Wrth  reswm  nid  oedd  dim  allai  sefyll  y  swynion  nerthol  hyny  !  Cy- 
hoeddodd  y  Pab  trwy  ei  lysgenadwr  bìdl  yn  cadarnhâu  athrawiaeth 
maddeuon.  Dysgwylid  trwy  hyny  y  buasai  Luther  yn  ymostwng,  neu 
yn  tori  allan  yn  gyhoeddus  fel  aflonyddydd  ar  heddwch  yr  eglwys,  ao 
yn  diystyru  yr  esgobaeth  apostolaidd.  Sut  bynag  y  tröai  pethau,  tybid 
y  ceid  daioni  i  Eufain.  Ond  drwg  mawr  a  ddaeth.  Dy wed  hanesydd 
Rhufeinig  fod  y  bobl  "  yn  meddwl  fod  y  biUl  hwn  wedi  ei  roi  allan  yn 
unig  er  mwyn  y  Pab  a'r  mynachod,  y  rhai  oeddent  yn  dechreu  gweled 
na  phrynai  neb  eu  maddeuon."  Am  Luther,  anfonodd  allan  wrth- 
dystiad  cryf  yn  ei  erbyn,  i*r  hwn,  trwy  awydd  Uyfrwerthydd  i  wneyd 
ennill,  y  rhoddwyd  ar  unwaith  ledaeniad  ëang, — ac  apeliai  am  gyngfaor 
cjrffredinol  o'r  hoU  eglwys.  Yn  nghanol  penbleth  y  Babaeth  ac  am- 
gylchiadau  anesmwyth  yr  amseroedd,  yr  oedd  Luther  yn  dawel  yo 
ymddiried  yn  Nuw ;  ac  wrth  ddarllen  Ordeiniadau  y  Pabau,  ysgrìfenai 
at  Spalatin,  gan  sibrwd,  medd  efe,  yn  ei  glust :  "  Ni  wn  pa  un  a  yw  y 
Pab  yn  Anghrist  ei  hunan,  neu  ei  apostol ;  i'r  fath  raddau,  y  mae  Crist 
yn  cael  ei  gamddarlunio  a*i  groeshoelio  ganddynt."  Ëto  dalìai  nad 
oedd  efe  wedi  gadael  Ehufaiu,  ond  mai  Rhufain  oedd  wedi  cefnn  ar 
ff^dd  yr  Eglwys  Gatholig,  ac  felly  wneyd  yn  anmhosibl  iddo  aros  gyda 
hi.  Danfonwyd  y  "rhosyn  euraidd"  gan  y  Pab  yn  anrheg  i  Frederic, 
— yr  anrhydedd  uchaf  a  ellid  roddi  ar  dywysog ;  ond  chwedl  Lnther, 
"yn  rhy  ddiweddar."  Nid  oedd  efe,  mwy  na'r  mynach,  bellach,  yn 
teimlo  dychryn  Rhufain,  ac  ni  fyddai  yn  oflPeryn  i  gario  idlan  ei  brad- 
wriaeth.  Yr  oedd  gwaith  y  Diwygiad,  trwy  y  cwbl,  yn  myned  rhag- 
ddo  yn  nerthol.     "Prin  y  gall  ein  tref,"  meddai  Luther,  "gynnwys  y 


tüTBW.  99t 

Aèì  sjdd  yn  hèìdîo  iddi."  A  thrachefn,  "  Mae  nifer  yr  efryd\¥7r  yn 
cynoydda  yn  fawr,  fel  afon  orlifoL''  Ac  ymledai  y  cjmhwrf  trwy 
Eirrop. 

Yn  Gennany  ei   hunan,  sut  bynag,   yr  oedd  pethan  yn  dechrea 

tawelo,  nes  y  dÁrfa  i  Eck — ^gẃr  oedd  yn  ymlyngar  wrth  y  Babaeth,  ac 

ydoedd,  jn  ol  arfer  yr  amseroedd,  wedi  ennill  enwogrwydd  mawr  fel 

dadleuydd — ail  godi  y  cyffro.     Yr  oedd  peth  croesi  cleddyfau  wedi  bod 

rhyngddo  ef  â  Garlstadt,  ac  yn  awyddas  uwchlaw  pobpeth  am  ennili 

enwogrwydd  trwy  orchfygu  Luther,  taflodd  faneg  i  lawr  drachefn.     Yr 

oedd  ei  gyfeillion  a  duwinyddion  Leipzig — y  rhai  a  deimlent  heíyd 

eiddigedd  am  fod  Athrofa  Wittenberg  yn  taflu  yr  eiddynt  hwy  Vt 

cysŵid — yn  cytuno  i  fwrw  pob  dirmyg  ar  Luther,  gan   feddwl   ei 

gythruddo  i  ymdrech  a  fuasai,  dybygent,  yn  rhwym  o  brofi  y  fath 

ddarostyngiad  iddo.     Yr  oedd  Tetzel  eto  yn  fyw,  ond  wrth  gofio  am  a 

foasai,  dywedir  iddo  ddeffro  i  waeddi  o  ddyfnder  ei  neillduedd,  "  Y 

diafol  sydd  yn  eu  gyru  ymlaen  i'r  ^rmdrechfa  yma."    Gwelai  Luther 

yn  amlwg  fod  gosodiadau  £ck  yn  annelu  ato  ef ;  ond  cydsyniasai  i  fod 

yn  daweL     Cipiodd  Carlstadt  yr  her,  a  chyfarfuant  yn  Leipzig  yn 

Mehefin,  1519.     Deuai  £ck  Vt  ddinas  mewn  rhwysg  mawr,  a  dy^odd 

gydag  ef  wt  ienano  o  Ingolstadt  i  gymeryd  nodiadau,  fel  y  gallai  yr 

oesoedd  weled  gogoniant  ei  oruchafîaetÌL     Ymhen  tridiau  daeth  Carl- 

stadt  yno,  a  chydag  ef  Luther  a  Melanchthon,  a  chyfeülion  eraiU  o 

Wittenberg,  ynghyd  a  rhyw  ddau  gant  o  efrydwyr,  y  rhai  oeddynt  wedi 

gDsod  eu  hunain  dan  arfau,  i  amddiffyn  eu  hathrawon.     Parhaodd  y 

ddadl  rhwng  Eck  a  Carlstadt  am  dri  díwmod  ar  ewyllys  rydd,  ac  wrth 

reswm  hawlid  y  fnddugoliaeth  gan  y  naill  ochr  a'r  UalL     O'r  diwedd 

llusgwyd  Lnther  i'r  ddadl,  a  dechreuodd  yr  ymgyrch  rhyngddo  ef  ac 

Eck  ar  y  4ydd  o  Oiphenaf,  a  pharhaodd  hyd  y  14eg.     Yr  oedd  Eck 

yn  alluog  a  hyawdl  ac  uchelgeisiol,  a  Rwnaeth  yr  oll  oedd  yn  ei  allu 

toag  at  amddiffyn  pethau  fel  yr  oeddynt     Yr  oedd  Luther,  o'r  ochr 

Äraíl,  yn  gryf  mewn  nerth  na  wyddai  ei  wrthwynebydd  nemawr  am 

dano, — argyhoeddiad  o  fawredd  gwirionedd,  ymddibyniad  ar  Dduw,  ac 

ymwybodolrwydd  ei  fod  yn  ymlsäd  rhyfel  yr  Arglwydd  lesu  Grist     Yr 

oedd  ei  hjríder  yn  fawr.     Daliai  nad  oedd  ffydd  yn  uchafìaeth  Eglwyg 

Bhofain  yn  angenrheidiol  er  iachawdwríaeth ;  nad  oedd  gan  neb  hawl 

i  orfodi  Cristion  i  addef  unrhyw  beth  nad  ydoedd  iV  gael  yn  yr  Ys* 

grjrthyr ;  ac  am  y  waith  gyntaf ,  haerai  f od  llawer  o'r  erthyglau  am  ba 

m  y  condemniwyd  Huss  yn  Nghynghor  Constans  yn  1414,  yn  gyson  â'r 

Y^rythyrau,  er  fod  Huss  y  pryd  hyny  trwy  Germany  oll  yn  cael  ei 

gyfrif   fel  heretic.     Daliai  Luther  ymhellach  fod  awdurdod  yr  Ys- 

grythyrau  yn  uwch  nag  eiddo  yr  Egíwys  aV  Tadau,  a  gwrthodai  gyd- 

Juiod  f el  yn  ysbrydoledig  Iyfrau  yr  Apociypha.     Am  y  maddeuon,  f e 

wnaed  byr  waith  amynt     Cydnabyddai  £ck  ei  hun,  "i)e  na  fuasai 

wedi  dadleu  â  Dr.  Martin  ar  nchafiaeth  y  Pab,  y  buasai  ymron  yn 

cytuno  âg  ef."    Gellid  dyweyd  fod  geiriau  Luther  ar  derfyn  y  ddadl 

yn  ddangoseg  o  ysbryd  y  ddadl  oU:    "Mae  y  Doctor  parchedig  yn 

dianc  rhag  yr  Ysgrythyrau,  fel  y  mae  y  diafol  yn  dianc  rhag  y  çroes. 

Am  danaf  fi,  gyda  phob  dyledus  barch  ì'r  Tadau,  yr  wyf  yn  dewis  yn 

hytrach  awdurdod  y  Gair  Sanctaidd,  ac  mi  argymhellwn  y  prawf-faen 

hwn,  i'r  rhai  a  fyddant  yn  ein  bamu."    Parhaodd  y  draîodaeth  hon 


100  LüTHEa 

am  ugain  niwrnod,  a  chynhyrfai  yr  holl  wlad.  Ac  er  fod  cyfeillion  y 
Babaeth  yn  groch  yn  eu  condemniadau  o*r  "heretic,"  eto  mae  yn  aicr 
fod  y  Babaeth  ei  hunan  wedi  derbyn  trwy  yr  helynt  ddirfawr  Diwed. 
Yr  oedd  ysgariad  Luther  oddiwrthi  bellach  yn  anadferadwy ;  yr  oedd 
Melanchthon  wedi  teimlo  yr  alwad  i  waith  mawr  ei  oes  fel  duwinydd  y 
Diwygiad ;  ac  yr  oedd  gwiriónedd  Duw,  ymhob  cyfeiriad,  yn  myned 
rhagddo,  "yn  gorchfygu,  ac  i  orchfygu." 

Nid  oedd  Eck  yn  foddlawn  ar  ei  f uddugoliaeth  dybiedig,  ond  sychedai 

am  ddial.     "Gadewch  i  ni,"  meddai,  "Iwyr-ddifa  y  pryfed  hyn  cyn 

iddynt  amlhâu  y  tu  hwût  i  bob  terfynau."    Daw  Tw  ran  y  gwynfyd  o 

gael  ei  anfon  gan  y  Duc  George  i  Rufain,  i  wasgu  ar  y  Pab  yr  angen- 

rheidrwydd  o  weithredu  ar  unwaith  mewn  ffordd  o  ddarostwng  yr 

heresi.     Wedi  deall  fod  Charles,  oedd  newydd  gael  ei  wneyd  yn  Ym- 

herawdwr,  wedi  dangos  ei  duedd  trwy  orchymyn  llosgi  yôgrifeniadaa 

Luther  yn  yr  Iseldiroedd,  tybiai  ei  Sancteiddrwydd  y  gallai  fentro 

gwneyd  fel  yr  annogid  ef  gan  Eck.     Felly  ar  y  16eg  o  Fehefin,  1620, 

anfonodd  allan  y  Pab-archiad  neu  y  bull  hynod  "  yn  erbyn  y  baedd 

gwyllt  oedd  wedi  tori  i  fewn  i  winllan  yr  Arglwydd."     Condemniai  un 

a  deugain  o  osodiadau  Luther  fel  yn  anghristionogol,  yn  warthos,  a 

llygredig, — er  eu  bod  oll  yn  ol  yr  Ysgrythyrau.     Cynnyrchodd  y  buü 

ffieidd-dod  mawr  yn  Germany,  a  gommeddid  mewn  llawer  o  fanau  ei 

^hoeddi.     Efrydwyr  Erfurt  a  dorent  y  papyr  yn  ddamau  ac  a'i  taflent 

iV  afon,  gan  ddyweyd,  mewn  ffordd  o  chwareu  ar  amwysedd  y  gair 

Lladin,  ìmÜOy  "Bwrlwm  ydyw,  nofíed  yn  y  dwfr."    Cyhoeddodd  y 

marchog  enwog,   Ubîch  yon  Hutten,  y  Pab-archiad  gyda  nodiadaa 

coeglyd,  ac  ysgrifenodd  lythyr  cryf  at  Etholwr  Sasony.     Luther  a 

gymeraî  arno  haeru  na  ddaethai  o  dan  hiw    y  Pab,  ac   mai    dichell 

gelwyddog    o    eiddo    Eck    ydoedd.      Ysgrifenodd    "yn   erbyn    buU 

Anghrist,"  ac  yn  fwy  beiddgar  fyth,  ar  y  lOfed  o  Ragfyr,  1520,  cy- 

hoeddodd  trwy  hysbyslen  y  byddai  iddo  am  naw  oV  gloch  bore  dran- 

noeth  losgi  papyrau  y  Pab.     Daeth  nifer  mawr  o  ddoctoríaid  ac  efryd- 

wyr  gydag  ef  at  borth  Elster,  Ue  yr  oedd  y  weithred  i  gael  ei  chyflawni 

Un  o  athrawon  h^maf  y  Biifysgol  a  gynneuodd  y  goelcerth,  a  phan 

oedd  y  fflamau  yn  llosgi  yn  uchel,  tafl(äd  Luther  ìt  tôn  ordeiniadaa  a 

bull  y  Pab,  gan  ddy  weyd,  "  Am  i  ti  flino  Sanot  yr  Arglwydd,  bydded 

i'r  tân  tragywyddol  dy  flino  a'th  ysu  dL"    Yr  oedd  yr  efrydwyr,  pan 

oedd  y  papyrau  yn  llosgi,  yn  canu  y  Te  Deum — *'Ti,  Dduw,  a  folwn." 

Myn  y  Pabyddion  mai  efe  ei  hun  a  olyçai  wrth  "  Sanct  yr  Arglwydd." 

Casglai  Kö8tlin  yn  naturíol  oddiwrth  euîau  Janssen  ei  fod  yntau  yn 

golygu  felly ;  a  phan  ymddyheurai  ynt&n  nad  oedd  ei  eiríau  yn  cyn- 

nwys  byny,  eto  daliai  fod  Luther  yn  caniatâu  ei  arddangos  fel  "  Sanci 

yr  Arglwydd,"  ac  apeliai  at  y  ffaith  fod  darlun  Luther  mewn  amryw 

o'i  ysgrífeniadau  a  gyhoeddwyd  ar  ol  1520,  aV  halo  neu  y  cylch  goleu 

o  amgylch  ei  ben,  neu  gyda'r  Ysbryd  Glân  fel  yn  disgyn  amo.    Atebai 

Kö8tlin  nad  oedd  hyny  yn  yr  un  oV  argraffiadau  a  gyhoeddwyd  yn 

Wittenberg,  dan  olygiad  Luther  ei  hun,  ac  nad  allai  wrth  a  wnelid  gan 

ei  edmygwyr  ar  eu  cyfrífoldeb  eu  hunain.     Cyfeiríai  Janssen  at  ar- 

graffîad  yn  dwyn  yr  enw  "  Wittenberg"  ar  y  wynebddalen  ;  ond  profai 

Köstlin  drachefn  oddiwrth  imprimaiur  yr  argraffwyr  mai  yn  Strassburg 

yr  oedd  hwnw  wedi  ei  argraffu.     Ni  allasai  fod  dun  yn  fwy  afresymol 


LUTHBB.  101 

na  ihybied  neu  geisio  haero  fod  gẃr  o'r  fath  ddwfn  ostjngeiddrwjdd  a 
ehrefyddolder  a  Luther  yn  priodoli  iddo  ei  han  y  fath  eiriau.  "  Sanct 
yr  Arÿwydd,"  ganddo  ef,  mae  yn  ddiammeu,  oedd  Crist.  Ac  wrth 
edrych  ar  y  weithred  fel  arwydd  o'i  ffyddlondeb  iddo  Ef,  y  mae  yn  fawr 
ac  arddunol.  Dy  wed  ei  fod  yn  crynu  cyn  cyflawni  y  weithred  feiddgar, 
ond  wedi  ei  gwneyd  ei  fod  yn  cael  ei  foddhâu  ynddi  yn  well  nag  un- 
rhyw  weithred  yn  ei  iywjá.  Ysgrifenai  at  Staupitz,  yr  hwn  a  deinüai 
y  pryder  dyf naf  wrth  weled  fel  yr  oedd  pethau  yn  myned  ymlaen : 
"Nid  ydyw  yr  holl  helynt  hyd  yma  wedi  bod  yn  ddim  ond  chwareu ; 
.  .  mae  yr  ystorm  yn  dyfod  yn  fwy  fwy  ystormus,  ac  ni  ymddengys  i 
mi  fod  yn  bosibi  ei  thawelu,  oddieithr  yn  y  dy dd  olat"  Y  mae  dros 
dri  chant  o  âyny<ldoedd  wedi  profi  gwirionedd  ei  air. 

Yr  oedd  y  cynhwrf  erbyn  hyn  yn  ofnadwy.  Djma  oedd  yn  ngenau 
pawb,  ac  yr  oedd  yr  argraffwasg  yn  bwrw  allan  doraeth  o  ysgrifeniadau 
ag  oedd  ymhob  ffurf  yn  cymeryd  y  mater  i  fyny,  ac  yn  tued  lu  at 
chwyddo  a  chryfhâu  y  dymhestl.  **  Wylwch  ac  udwch,"  ebe  Ulrich  von 
Hutten  wrth  wŷr  Rhufain.  Ac  wrth  y  Grermaniaid,  a  phob  gwir  Gríst- 
ionogion  dywedai :  "  Byddwch  lawen  a  hyfryd.  Mae  maglau  deddfau 
»c  ordeiniadau  dynol  yn  y  rhai  y  delid  ni,  trwy  ewyllys  Duw  a'i 
g^rmhorth,  wedì  eu  dryllio  megys  â  bwyell  lem.  Diolch  i  Dduw,  yr 
ydym  wedi  ein  rhyddhâu  oddiwrthynt  Yn  awr  fe  all  dyfroedd  iachäol 
y  ddeddf  Ddwyfol,  a  gynhyrfwyd  ac  a  wenwynwyd  cyhyd  gan  gors 
aflan  y  gosodiadau  Rhufeinig  a'r  ordeiniadau  Pabaidd,  redeg  yn  bur 
drachefn.  Yn  awr  fe  ellir  llefaru  y  gwiríonedd  yn  rhydd  ac  yn  ddiofn. 
Yd  awr  ni  a  allwn  yn  ddiofn  fod  yn  Grístionogion.  Mae  y  nefoedd  eto 
wedi  agur  uwch  ein  pen  trwy  ddaioni  a  thrugaredd  Duw.  Mae  taran- 
folltau  esgymundeb  Pabaidd  wedi  eu  torí  yn  deilchion  fel  gwydr. 
Arglwydd,  pâr  iddynt  orphwys  yn  dragjrwyddol."  Yn  Hhufain  yr  oedd 
y  digofaint  yn  ddifesur,  a  phrin  yr  oedd  y  dychryn  yn  Uai.  Dywedai 
gwŷr  y  llys  mewn  marwoî  fraw  y  naill  wrth  y  llall,  fod  y  mynach  o 
Wittenberg,  fel  Attila  arall,  yn  dyfod  gyda  70,000  o  farbaríaid  i 
anrheithio  y  Ddinas  Sanctaidd.  Ond  ni  allai  dim  fod  yn  bellach  oddi- 
wrih  ei  feddwl  ef  na  defnyddio  moddion  felly.  Pan  ofynai  y  creadur 
gwych  gan  Ulrích  von  Hutten,  ar  y  pryd  "  heb  wybod  o  ba  ysbryd  yr 
ydoedd,"  am  ei  ganiatâd  i  gynhyrfu  rhyfel  sanctaidd  yn  erbyn  y  Bab- 
aeth,  ei  ateb  ardderchog  ydoedd :  "  Nid  wyf  yn  dymuno  bod  neb  yn 
ymryaon  gyda  nerth  a  Uofruddiaeth  o  blaid  yr  Efengyl.  Trwy  y  Gair 
y  mae  y  byd  i  gael  ei  orchfygu ;  trwy  y  Gair  y  mae  yr  eglwys  i  gael  ei 
chynnal ;  íe,  hyd  yn  nod  Anghríst,  fel  y  dechreuodd  heb  y  dwrn,  felly 
hefyd  heb  y  dwm  y  dryllir  ef  yn  ddamau  gan  y  Gair."  Ond  atebiad  y 
Pab  i  hyn  oU  oedd  anfon  allan  ar  y  4ydd  o  lonawr,  1521,  Bab  archiad 
araU  yn  esgymuno  Luther  a*i  ganlynwyr,  ac  yn  gwneuthur  yn  anghyf- 
reithüeiwn  eu  Uochi  mewn  unrhyw  le. 

Ni  ynganodd  Frederíc  y  Doeth  air,  ac  ymofynai  pawb  beth  a  wnelai 
Charles  V.,  yr  Ÿmherawdwr  newydd-etholedig.  Yr  oedd  Di^f^  neu 
Ëisteddiad  Tywysogion  yr  Ymherodraeth  i  gyfarfod  yn  mis  EbriU  y 
flwyddyn  hono,  1621,  yn  Worms,  a  galwodd  Charles  Luther  i  ymddan- 
gos  ynddL  Yr  oedd  yn  rhaid  i*r  wŷs  ddyfod  trwy  ei  dywysog,  yr 
Ethoiwr  Frederíc,  a  chafodd  yntau  gan  Cliarles  deithnodded  iddo.  Nid 
oedd  hyny  y  peth  a  fynasai  Rhufain.     Yr  ydoedd  Luther  wedi  ei 

1885.  G 


102  LUTHBB. 

esgTmano,  «e  ystyríai  pob  Pabydd  da  yn  beehod  fod  dìm  a  wnelai  âg  eL 
Ae  eto  dyma  efe  jn  cael  ei  wysio  i  ymddangos  ac  i  gael  ei  arholi  o  flaen 
Cfaarles  a'r  tywjsogion  yn  y  Diet^  a  safe-ccmduä  ymherodrol  yn  cael  ei 
roddi  iddo.  Ond  os  nad  oedd  hyny  yn  gjrmaint  ag  a  fynasai  Rhufain 
ofjm,  mae  yn  debyg  fod  Charles  jm  gweled  ei  fod,  dan  yr  amgylchiadan, 
yn  gymaint  ag  a  allasai  efe  ganiatâu.  £to  yr  oedd  amsylchiadau  y  fath 
ag  a  band  i  gyfeillion  Luther  ddh^awr  bryder.  Ni  allent  lai  na  chofío 
fod  Hnss  wedi  cael  ei  lofruddio  er  y  teithnodded,  ac  fod  Bhofain  yn 
allnog  i  g^rfiawnháu  unrhyw  anfadrwydd  a  fynai  gyflawm.  Ond  yr 
oedd  y  Diwygiwr  ei  hun  mewn  hunan-feddiant  rhyfedd.  Yr  ychydig 
obaìth  oedd  ganddo  oedd  oddiwrth  eiríau  yn  y  wŷs  a  sonient  am 
wneuthur  ymchwiliad  yn  ei  gylch  (scrutinium  de  te  sumere),  ond  teimlai 
nad  ydoedd  ond  pur  ychydig.  Er  y  cwbl  nid  oedd  amo  ddim  ofn. 
"Mi  a  af,*'  meddai,  "os  rhaid  fy  ngharío  yn  glaf  yn  fy  ngwely.  Fe'm 
gelwir  gan  yr  Arglwydd  pan  eilw  yr  Ymherawdwr  fi.  Yr  wyf  yn 
hyderu  yn  unig  na  fydd  i  Ymherawdwr  Germany  ddechren  ei  deymaa- 
iaíd  trwy  dywallt  gwaed  gwìríon.  Mi  ddewiswn  yn  hytrach  gael  îj 
Uofraddio  gan  bobl  Ehufain."  Mjrnai  Melanchthon,  rhyngddo  âV  hwn 
y  tyfasai  cyfeiUgarwch  fel  yr  eiddo  Dafydd  a  Jonathan,  fyned  gydag  ef, 
ond  ni  oddefai  Luther  iddo.  Dywedai  wrth  flarwelio  âg  ef,  "  Os  na 
ddychwelaf,  ac  os  bydd  i'm  gelynion  fy  llofraddio,  yr  wyf  yn  dy  djme- 
hedu  di,  anwyi  frawd,  na  fo  i  ti  beidio  dysgu  a  sefyU  o  du  y  gwiríonedd. 
Oweithia  yn  y  cyfamser  drosof  finnau  hefyd,  oblegid  ni  aÙaf  fod  yma ; 
gelli  di  wneyd  yn  well  na  mL  Nid  yw  o  nemawr  bwys  beth  a  ddaw  o 
honof  fí,  08  byddi  di  yn  aros.  Mae  gan  yr  Arglwydd  ryfelwr  dysgedig 
wedi  ei  adael  ynot  tL"  Rhwygodd  ei  hun  oddiwrth  ei  gyfeillion  yn 
Wittenberg,  heb  gymeryd  gydag  ef  ond  Nicholas  Amsdorff",  Jerome 
Schurff",  y  cyfreithiwr  dysgedig,  un  boneddwr,  a  James  ei  frawd;  a 
chychwynasant  mewn  math  o  wagen  orchuddiedig  tua  Worms.  Yr  oedd 
3rr  herald  ymherodrol,  Casper  Sturm,  yn  ei  wisgoedd  swyddol,  gan 
ddwyn  yr  eryr  ymherodrol,  gyda'i  was,  yn  marchógaeth  o  flaen  LuÚber 
a'i  gymdeithion. 

Dyma  yr  adee  fwyaf  arddunol  yn  hoU  fy wyd  y  Diwygîwr.  Yr  yd- 
oedd  dan  feUdith  Bhufaìn,  ac  yn  mjmed  i  sefyU  prawf  ger  bron  nifer 
Uîosog  o  fawríon,  y  rhai,  er  yn  meddu  amryw  swynion  yn  erbyn  y  Pab, 
oeddent,  gan  mwyaf  o  lawer,  yn  wrthwynebol  iddo  ef.  Yr  oedd  peryglon 
ei  hoU  yrf a  anturíaethus  hyd  hyny,  yn  yr  heljmt  f awr  hono,  megys  wedi  ea 
crynhoi  i  bwynt.  Ond  yr  oedd  ei  nerth  a'i  wroldeb  yntau  yn  gyf ateboL 
Yr  ydoedd,  fel  Moses,  yn  **ymwroU  fel  m  yn  gweled  yr  anweledig." 
Yr  oedd  dwfn  gydymdeimlad  y  bobl  âg  ef  yn  cael  ei  ddangoe  ymhob 
man,  ao  yr  oedd  ei  siwraai  ymron  fei  gorymdaith  buddugoUaeth.  Wrth 
roddi  hanes  y  daith  dy wed  Myconius :  "  Pan  ddeuai  i  f ewn  i  dref  fe 
dyrai  y  bobl  ynghyd  i  weled  y  dyn  rhyfedd  oedd  mor  wrol,  a'r  hwn  a 
feiddiai  sefyU  yn  erbjm  y  Pab  aV  hoU  fyd  a  ddaliai  ei  fod  yn  Dduw 
mewn  gwrtiiwynebiad  i  Gríst  Rhai  a  roddent  iddo  gysur  tlawd,  ac  a 
ddywedent,  gan  fod  cynifer  o  gardinaliaid  ac  esgobion  yn  Worms  yn  y 
Diet,  y  Uosgid  ef  yn  Uudw  yn  union,  fel  Huss  yn  Constans.  Ond  atebai 
Lnther  y  fath  ddynion  gan  ddywedyd :  "  A  phe'r  adeüadent  dán  rhwDf 
Wittenberg  a  Worms  a  gyrhaeddai  hyd  y  nefoedd,  yn  enw  yr  Ar^wydd 
mi  a  ymddangoswn,  a  cherddwn  i  enau  Behemoth,  rhwng  ei  ddannedd 


LUTUBB.  108 

mAwríon,  a  chyffeswn  Grist,  gan  adael  tddo  Ef  wneathnr  ei  ewyUys." 
Cjíarfa  Bncer  ág  ef  jn  Oppenheim,  yr  hwn  oedd  yn  ngẃasanaeth  y 
Mardiog  ron  Sickingen,  a  chynnygiai  ei  gastell  eí,  yr  Efa^mharg,  ìddo 
fel  noddfa,  ac  ychwan^ai  y  gailai  yno  ddyfod  i  gyd-ddealltwriaeth  â 
Glapio,  cyffeswr  yr  Ymberawdwr,  yr  hwn  oedd  mewn  awdurdod  i  siarad 
âg  ef,  heb  fod  yn  angenrheîdiol  iddo  fyned  i  Worms.  Ar  bob  llaw  jt 
oedd  ei  fyned  yno  yn  beth  na  ellid  bod  yn  awyddos  am  dano  !  Ond 
atebai  Lnther :  "  Mî  a  af  ymlaen ;  oe  oes  gan  gyíSeswr  yr  Ymherawdwr 
rywbeth  i'w  ddyweyd  wrthyf  fi,  fe  aU  ei  ddyweyd  yn  Worma." 
Ânfonodd  Spalatin  hefyd,  caplan  Étholwr  Saxony,  a  chyfaili  mynwes- 
ol  iddo  yntao,  trwy  genad  arbenig,  nad  oedd  wiw  iddo  fyned  i 
Worms.  Djma  pan  lefarodd  yntaa  y  geiriaa  bythgofiadwy :  "  A  phe 
byddai  cynifer  o  ddiafiiaid  yn  Worms  ag  sydd  o  lechi  ar  benau  y  tai, 
mi  awn  yno."  Ac  nid  oedd  yn  dyweyd  hyn  mewn  jrmflrost  nac  anys- 
tyriaeth,  ond  yn  yr  ymwybodohrwydd  tawel  o'r  nerth  a  roisid  iddo  gan 
Dduw  i  ddwyn  tystiolaeth  drosto.  Gan  gyfeirio  at  hyn  mewn  adeg 
ddiweddarach,  ysgrifenai :  "  Yr  oeddwn  yn  eofn,  ac  heb  fod  amaf  ofn 
dim.  Mae  Daw  yn  abl,  mae  yn  ddiammen  genyf,  i  wneyd  dyn  mor 
wallgof  hyderos.  Ni  wn  a  fyddwn  mor  eofn  yn  awr.^'  Am  ddeg  oY 
gloch  borea  yr  16eg  o  Ebril),  1521,  aeth  Lather  i  fewn  i  Worms.  Yr 
oedd  amiyw  nchelwyr  wedi  eì  gyfarfod  y  ta  allan  i'r  ddinas,  ac  yr  oedd 
y  rhai  a'i  dilynent  i V  lettý  dros  2000  o  nifer.  **  Fel  hyn,"  meddai, 
^^gyda'm  cwcwll  am  fy  mheo,  aetham  i  fewn  i  Worms  mewn  gwagen 
agored.  Yr  holl  bobl  a  ddylifent  i'r  heol,  yn  awyddas  i  weled  Dr. 
Martin,  y  mynach." 

Y  boren  wedi  ei  ddyfodiad,  gwysiwyd  ef  gan  ringyll  yr  ymherodr- 
aeth,  Pappenheim,  i  ymddangos  ger  bron  yr  Eisteddiad  cynnuUedig. 
Wedi  iddo  adael  ei  ystafell,  syrthiodd  Lather  ar  ei  Hniaa  a  gweddìodd : 
"  Dduw,  Daw,  O  fy  Naw !  tyred  Di  yn  gymhorth  i  mi,  ac  amddifiyn 
fy  acboa  a'r  eiddot  Tithaa  yn  erbyn  doethineb  y  byd.  Caniatâ  i  mi  y 
deìsjrfiad  hwn  ;  Ti  yn  anig  all  wneyd.  Dy  achos  Di  ydyw,  O  fy  Naw, 
nid  fy  achos  i ;  Tydi  sydd  i  fy  amddifiyn  rhag  mawrion  y  ddaear.  Dy 
achoB  Di  ydy w,  achos  cyfiawnder  a  thragywyddoldeb.  Daw  amser  oll, 
tyred  yn  gyîínhorth  i  mi ;  dyro  y  cymhorth  nad  all  neb  dynion  ei  roddi. 
Cnawd  sydd  gnawd,  dyn  sydd  greadur  tlawd,  gwan,  methedig,  llesg. 
O  fy  Nuw,  a  oes  genyt  glustiau  t  Ai  nid  wyt  yn  fy  nghlywed  î  A 
ydwyt  wedi  marwî  Na,  ni  elli  Di  farw.  Gan  hyny,  O  fy  Nuw, 
oymhorth  fi  yn  enw  dy  anwyl  Fab  lesa  Grist,  fy  nerth  a'm  cjnnorthwy, 
fy  nghasteil  a*m  hamddiffynfa.  Pa  le  yr  ydwyt,  O  fy  Nuw,  pa  le  yr 
ydwyt;  Tyred,  tyred  !  Yr  wyf  yn  barod  i  roddi  fy  mywyd  i  fyny  fel  oen. 
Achos  cyfiawnder  ydyw  ;  dy  achos  Di ;  ac  ni  ysgaraf  fy  hun  oddiwrth- 
yt  Ti.  Ni  all  y  byd  orchfygu ;  a  phe  bjddai  yn  meddiant  lleng  fwy  o 
ddiafliaid,  hyd  yn  nod  pe  byddai  i  waith  dy  ddwyhiw  Di  ymollwng,  ac 
i'r  ddaear  agor  ei  cheuf  äoedd  o'm  blaen,  arosaf  yn  ddiysgog ;  fy  enatd 
sydd  eiddot  Ti,  a  chyda  Thi  i  dragywyddoldeb.  Amen.  O  fy  Nuw, 
cymhorth  fi.  Amen."  Nid  rhyfedd  fod  g^  a  allai  weddio  fel  yna  yn 
gryf.  Galwodd  Pappenheim  am  dano  bedwar  oV  gloch  y  prydnawn,  ac 
aeth  o'i  flaen,  gyda  yr  herald  ymherodrol.  Yr  oedd  ganddynt  i  weithio  eu 
ífordd  trwy  dyrfa  anferth  o  bobl  y  rhai  a  lanwent  yr  heolydd,  a  gorfod- 
id  hwy  yn  fynych  i  f  jned  trwy  y  gerddi  ocdd  gerllaw  î  gyrhaedd  y  **  tý 

o   2 


104  LCTHHB. 

barn,"  fel  y  galwai  Luther  j  Ue  yr  oedd  y  Diet  yn  eistedd.  Wrth  ddrws 
y  neuadd,  *  yr  oedd  y  gwron  briglwyd,  Freundsberg,  wedi  ei  oeod. 
Ehoddodd  hwn  ffat  ar  ysgwydd  Luther  wrth  iddo  fyned  i  mewn,  a  dy wei- 
ai  yn  garedìg,  "  Fynach  bach,  íynacb  bach,  yr  wyt  yn  awr  yn  myned  i 
sefyll  ymgyrch  na  wybuwyd  eríoed  am  ei  chyffelyb  na  chenyf  fi  fy  hun 
na  chan  lawer  cadlywydd  arall  yn  nydd  y  frwydr  boethaf.  Os  wyt  ar  yr 
iawn  ac  yn  sicr  o'tíi  achos,  dos  ymlaen,  yn  enw  Duw,  a  bydd  galonog, 
oblegid  ni  wrthyd  Efe  dl"  "  Ai  tydi  ydyw,  anwyl  Freundsberg  1 "  ebc 
Luther,  gan  wasgu  llaw  y  cadben  gonest ;  "  mae  genyf  i  ddiolch  i  ti  am 
air  yn  ei  amser."  Wedi  myned  i  fewn  yr  oedd  yr  oly^a  yn  newydd  iawn 
iddo.  Yr  oedd  yr  Ymherawdwr  yno  yn  ei  ogoniant  ar  ei  deymgadair, 
a  cherllaw  iddo  yr  Archdduo  Ferdinand  ei  f rawd ;  yr  oedd  yno  hefyd 
chwech  o  dywysogion  etholiadol,  wjrth  ar  hugain  o  dduciaid,  deg  ar 
hngain  o  breladiaid,  nifer  o  diríeirU  ac  o  ardalyddion,  archesgobion, 
es^obion,  abadau,  cynnrychiolwyr  dinasoedd,  a  llysgenadon  o  ymron 
holl  deyrnasoedd  Ewrop,  yn  gwneyd  cynnulliad  o  tua  200  o  wŷr  urdd- 
asol.  Yr  oedd  dau  genad  y  Pab,  Caraccioli  ac  Aleander,  hefyd  yn 
bresennol.  Yr  oedd  amryw  filoedd  o  bobl  hyd  y  mynedfeydd  i'r 
neuadd,  yr  heolydd  cylchynol,  ac  o  amgylch  y  ffenestrL  Ar  fwrdd 
yn  nt;hanol  y  neuadd,  gorweddai  Uyfrau  Luther.  Gofynai  John 
von  Eck,  canghellydd  Archesgob  Treyes  —  nid  y  dadleuydd  o  Ligol- 
stadt,  fel  yn  amryfus  y  tybiai  Froude,  gan  ei  alw  "ei  hen  elyn," 
— a  oedd  efe  yn  cydnabod  y  Uyfrau  hyny  fel  yn  eiddo  ef  f  Atebáì 
Luther  ei  fod.  Yna  gofynid  iddo  a  wnai  efe  eu  galw  yn  olf 
Gofynai  yntau  am  amser  i  ystyríed  y  cwestiwn  hwnw.  Caniata- 
wyd  ei  gais,  a  thybid  yn  sicr  ei  fod  yn  myned  i  wneyd  yr  hyn 
a  geisid  ganddo.  Drannoeth  drachefn  daethpwyd  i  ymofyn  am  dano 
am  bedwar  o*r  gloch,  ond  gan  faint  y  dorf  yr  ydoedd  yn  chwech  cyn 
y  cyrhaeddasant  neuadd  yr  Eisteddiad.  Pan  roed  cenad  iddo  siarad, 
dechreuai  trwy  ymesgusodi  gyda  llawer  o  wylder  am  unrhyw  drosedd 
o  ran  ffurf  a  allai  gyfiawni  yn  ei  anerchiad,  neu  am  unrhyw  gamgymer- 
iad  a  allai  wneyd  gyda  golwg  ar  deitlau  y  rhai  y  safai  yn  eu  gwydd, 
"  gan  nad  ydoedd  efe  wedi  ei  ddwyn  i  fyny  mewn  llysoedd,  ond  mewn 
mynachdai,  ac  am  hyny  yn  anghynnnefin  â  siarad  o  fiaen  arglwyddi 
mawrion."  Am  ei  lyfrau,  dangosai  fod  yn  anmhosibl  iddo  alw  yr  un  o 
honynt  yn  ol,  can  biölled  ag  yr  oedd  hanfod  eu  cynnwys  yn  myned,  er 
y  cydnabyddai  y  gallai  ei  fod  yn  awr  ac  yn  y  man  wedi  defnyddio  ym- 
adroddion  mwy  tanllyd  nag  oedd  yn  gweddu  i V  sefyllfa.  "  Ond," 
ychwanegai,  "ni  allaf  fi,  nad  wyf  ond  dyn,  helpu  nac  amddiffyn  fy 
Uyfrau  truain  mewn  un  ffordd  amgen  nag  a  ddefnyddid  gan  fy  Ar- 
glwydd  a'm  Giwraredwr  gyda  golwg  ar  ei  athrawiaeth.  Pan  holid  ef  gan 
yr  archoffeiriad  Annas  am  ei  athrawiaeth,  ac  wedi  iddo  gael  ei  daro  gan 
was  yr  archoffeiríad,  Efe  a  ddywedodd,  *0s  drwg  y  dy  wedais,  tystiolaetha 
oVdrwg;'  yn  awr  os  nad  oedd  yr  Arglwydd,  oedd  yn  gwybod  na  aUai 
gyfeUiorni,  yn  gwrthod  gwrando  tystiolaeth  yn  erbyn  ei  athrawiaeth, 
hyd  yn  nod  oddiwrth  wasanaethydd  isel  a  dirmygedig,  pa  f aint  mwy  y 
dylwn  i,  nad  wyf  ond  Uwch  a  Uudw,  a  thueddol  i  gyfeiliomi,  ofyn  am 
dystiolaeth  yn  erbyn  fy  athrawiaethî  Am  hyny,  trwy  drugaredd 
Duw,  yr  wyf  yn  erfyn  ar  eich  uchelder  ymherodrol,  eich  grasau  etíiol- 
iadol  a  thywysogol,  neu  unrhyw  berson  araU,  boed  uchel  boed  iael,  a 


LÜTHBB.  105 

feddo  y  galla  angenrheidiol,  i  ddwjn  tystiolaeth  jn  fy  erbyn,  a  phrofi 
trwj  YagrythTraa  y  prophwydi  a'r  apostolion  fy  mod  wedi  cyfeiliomL 
Os  argyhoeddir  fì  o  hyn,  byddaf  ewyllysgar  a  pharod  i  alw  yn  ol  bob 
cyfeüiomad,  a  byddaf  y  cyntaf  i  dafla  fy  llyfraa  i'r  tán."  Y  geîriaa 
hyn,  a  Uawer  yn  ychwaneg  a  lefarodd  Lather,  yn  gyntaí  yn  y 
Germanäeg,  ac  yna  ar  gais  yr  Ymherawdwr,  yn  Lladin.  Cydnabyddid 
ei  fod  yn  siarad  yn  bEurchas  a  cbydag  arddas  tawel,  ond  yr  oedd  yr 
argraff  a  gynnyrchai  ei  eiriaa  yn  annesgrifiadwy.  Adgofíd  ef  gan  y 
Ganghellydd  nad  atebasai  y  cwestiwn  a  roÌBÌd  iddo,  pa  an  a  ydoedd  yn 
galw  ei  ysgrífeniadau  yn  ol ;  ac  ychwanegai  nad  ydoedd  wedi  ei  gael 
yno  i  alw  i  gwestiwn  benderfyniadaa  cynghoraa ;  galwesid  ef  i  roddi 
atebiad  ciir  a  diamwys,  heb  gym  :  a  ydoedd,  ai  nid  ydoedd  yn  ealw 
yn  ol  1  Yna  atebai  yntan  yn  ewbl  ddibetras  :  "  ŵan  fod  eich  mawrhydi 
teg  a'ch  achelderaa  dyrchafedig  yn  gofyn  genyf  atebiad  clir,  syml,  a 
chryno,  mi  roddaf  i  chwi  un,  heb  iddo  na  cnyrn  na  dannedd,  a  d^rma 
f e :  Ni  allaf  ddarostwng  fy  ffydd  i  na  Phab  na  chynghorau,  oblegid  y 
mae  mor  amlwg  á'r  dydd  eu  bod  yn  fynych  wedi  cyfeiliomi  a  gwrth- 
ddywedyd  eu  giiydd.  Oddieithr  gan  hyny  fy  ar^hoeddi  trwy  dystiol- 
aeth  yr  Ysgrythyrau,  neu  y  rhesymiad  cliriaf,  ao  oddieithr  iddynt  felly 
wneyd  fy  nghydwybod  yn  rhwym  trwy  Air  Duw,  ni  allaf  ac  ni  wnàf 
alw  yn  ol,  oblegid  nid  yw  ddiogel  i  Gristion  sîarad  yn  erbyn  ei  gyd- 
wybod."  Ac  yna,  gan  edrych  o  amgylch  ar  y  cynnulliad  o  flaen  pa  un 
y  safai,  a'r  hwn  yr  oedd  ei  fjrwyd  yn  ei  law,  dy wedodd  y  geiriau  byth- 
gofíadwy :  "  Yma  yr  wyf  yn  sefyU,  ni  allaf  yn  amgen ;  cynnortìiwy- 
ed  Daw  fí.     Amenl" 

Yr  ydoedd  bellach  yn  dywyll,  a  chynneuasid  fflamdyrch  yn  y 
neuadd  cyn  i'r  eisteddiad  derfynu.  0*r  diwedd  danfonwyd  Luther 
yinaith,  a  ttybîd  ei  fod  yn  cael  ei  gymeryd  i  ddaeargell,  ac  mae  yn 
eithaf  tebyg  mai  felly  y  bwriedid.  Ond  yn  ffodus  yr  oedd  ean  y  rhan 
fwyaf  o*r  tywysogion  cwynion  o'r  eiddynt  eu  hunain  yn  erbyn  y  Pab; 
ac  er  yn  wrthwynebol  i  Luther,  nid  oeddynt  yn  awchus  i  foddh&u 
Hhufain  trwy  ei  gondemnio  nes  i'r  cwynion  hyny  gael  eu  symud.  Yr 
oedd  eraiU  o  honynt  yn  cydymdeimlo  âg  ef.  Ac  eraill,  tra  heb  falio 
nemawr  am  y  ddadl  rhyngddo  ft  Rhufaîn,  eto  yn  teimlo  c^rmaint 
oddiwrth  y  gwroldeb  ardderchog  a  ddangosasai  fel  nad  oedd  yn  hawdd 
ganddynt  ei  gondemnio.  Wedi  cael  ei  anadl  ar  ol  y  cyffro,  dywedai  jt 
imherawdwr  ei  hunan  :  '*  Mae  y  mynach  yma  yn  siarad  ft  chalon  wrol 
ac  ft  dewrder  di-droi-^m-ol."  Wedi  cyrhaedd  ei  lettŷ,  taflodd  y  Diwyriwr 
ei  ddwylaw  i  fyny,  a  dywedodd  :  "  Yr  ydwyf  drwodd  !  Yr  ydwyf  drw- 
odd  !  Pe  buasai  genyf  fíl  o  benau,  buasai  raid  eu  tori  ymaith,  y  naill  ar 
ol  y  llall,  cyn  y  buaswn  yn  galw  fy  ngeiriau  yn  ol."  Tra  yr  oedd  Spalatin 
a  chyfeiUion  eraiU  o'i  amgylch  yn  diolch  i  Dduw  ac  yn  ymddyddan  ftg 
ef,  daeth  gwas  gyda  fflagen  arian  wedi  ei  llanw  o  gwrw  Eimbeck,  gan 
ddyweyd  fod  ei  feistr  yn  ei  wahodd  iV  adloni  ei  hun  gyda'r  dracht 
hwnw.  "  Pwy  ydyw  y  tjrwysog,"  ebai  yntau,  "  sydd  yn  fy  nghofío  mor 
dirionî"  "Y  Duc  Eric  o  Brunswicfc.  Mae  ei  uchelder  wedi  ym- 
ddarostwng  iV  brofí  cyn  ei  anfon  i  chwi."  Yna,  yn  sychedig,  tywallt- 
odd  beth  o  gwrw  y  Duc,  ac  wedi  ei  yfed,  dy wedodd :  "  Fel  y  mae  y 
Duc  Eric  heddyw  wedi  fy  nghofío  i,  felly  bydded  i'n  Harglwydd  lesu 
Grist  ei  gofío  yntau  yn  awr  ei  ymdrech  olaf."    Dywedir  i  r  Duc  oed- 


106  LUTBKB. 

raoos,  pan  ddaeth  yr  awr  hono,  gofio  ei  eirían,  a  chan  gTfarch  page 
ieuanc  a  safai  wrth  ei  wely,  iddo  ddy weyd  :  '*  Cymer  y  Bibl  a  darllen 
ef."  Darllenodd  yntau,  er  cysur  i'r  hen  uchelwr,  y  geiriau:  "CanyB 
pwy  bynag  a  roddo  i  chwi  gwpanaid  o  ddwfr  oer  yn  fy  enw  i,  am  eich 
bod  yn  perthyn  i  Grist,  yn  wir  meddaf  i  chwi,  Ni  chyll  efe  ei  wobrwy." 
Yr  oedd  y  landgra^e  ieuanc,  Philip  o  Hesse,  a  ddaeth  wedi  hjmy  yn  an 
o  gjrfeillion  ffyddlonaf  y  Diwygiad,  ymysg  y  rhai  a  alwent  i  weled 
Luther,  a  phan  yn  ysgwyd  llaw  wrth  ymadael,  dy wedai :  **  Os  ydych 
ar  yr  iawn,  Doctor,  Duw  a'ch  cynnorthwyo  ! "  A'r  hyn  oedd  bwysic- 
ach  fyth  iddo  ef,  yr  oedd  ei  dywysog  ef  ei  hunan,  yr  Etholwr  Frederic, 
bellach  wedi  ei  ennill  drosodd  yn  gwbl  at  ei  achos,  a  phenderfynai 
wneyd  ei  oreu  o'i  blidd. 

Gwnaed  ilawer  ymdrech  wedi  hyny  yn  ddirgelaidd  i  geisio  ei  gael  i 
alw  yn  ol ;  ond  nid  oedd  o  un  dybeu.  Grofynodd  yr  hybarch  Arch* 
esgob  Treves  iddo,  **  Pa  ymwared  gan  hyny  a  elli  di  enwi  î  *'  "  Dim," 
meddai  yntau,  "  ond  geiriau  Gamaliel :  ^Chs  o  ddynion  y  mae  y  gwaith^ 
fe  a  ddiddymir;  eithr  os  o  Dduw  y  mae,  nis  gellwch  chwi  ei  ddi- 
ddymu.'"  Wedi  bod  bythef nos  yn  Worms  fe'i  goUjmgwyd  ymaith,  gyda 
gorchymyn  na  phreçethai  ar  ei  ffordd  adref.  Ond  gan  ddyweyd  fod 
Gair  Duw  yn  rhydd,  fe  bregethodd  yn  Hirschfeld  ac  Eisenach.  Ac 
wedi  troi  o'r  neilldu  o'r  Ue  olaf  i  ymweled  â  rhai  o'i  berthynasau  yn  yr 
hen  ardal  Möhra,  wrth  iddo  ddychwelyd  fe  ddisgynodd  pump  o  wŷr 
meirch  ar  y  cwmni,  y  rhai  oeddynt  dan  fwgwd,  ac  yn  arfog  o'u  pen  i'w 
traed.  Can  gynted  ag  y  gwelodd  James  Luther  hwynt,  neidiodd  allan 
a  diangodd  am  ei  hoedl  Yr  oedd  y  gyried^rdd  am  wrthwynebu. 
"  Aros  !  "  ebai  un  o'r  ymosodwyr  mewn  llais  ofnadwy,  gan  syrthio  amo 
a'i  f wrw  i'r  Uawr.  Cymerodd  un  arall  afael  yn  Amsdorff,  gan  ei  ddal  o 
hirbeU.  Yn  y  cyfamser  ymaâodd  y  tri  eraiU  yn  Luther,  ac  heb 
ddyweyd  gaîr,  tynasant  ef  allan  o'r  wagen,  taâasant  fanteil  filwraidd 
drosto,  a  gosodasant  ef  ar  geffyl  a  arweinid  gandd^rnt  Gadawodd  y 
ddau  eraUl  Amsdorff  a'r  gy riedydd  ;  neidiodd  y  pump  iV  cyf rwyau— coU- 
odd  uu  ei  het,  ond  ni  fu  yn  wiw  ganddynt  aros  i  w  chodi — ac  mewn 
amrantiad  diflanasant  gyda'u  carcharor  i'r  goedwig  dywell.  Nid  oedd 
y  fath  amgylchîad  heb  fod  i  gryn  fesur  yn  frawychus,  a  thaenid 
pob  math  o  chwedlau  am  dyngod  y  Diwygiwr.  Aeth  y  cri  drwy 
Germany,  fod  Luther  wedi  syrthio  i  ddwylaw  ei  eiynion  1  Ar  yr  8fed 
o  Fai,  cyhoeddwyd  ediä  Worms,  yr  hwn  oedd  yn  ei  osod  dan  felldith 
yr  ymherodraeth,  a'i  fywyd  feUy  yn  fforfed.  Ond  yr  oedd  efe  wedi 
diflann  mor  Iwyr  o  olwg  y  byd  â  phe  buasai  y  ddaear  wedi  agor  ei 
safn  a'i  lyncu,  a  chau  am  dano  fel  o'r  blaen.  Fe  ddarfu  i'r  meirch- 
fìlwyr  ei  gymeryd  igam-ogam  hyd  ffyrdd  mor  anhygyrch  yn  y  goed- 
wi^,  fel  na  buasai  ond  ofer  meddwl  am  fyned  ar  eu  hol  a  cheisio  eu 
goddiweddyd.  Yr  oedd  eu  carcharor,  gan  ei  fod  yn  anghynnefin  â 
marchogaeth,  yn  fuan  wedî  bUno  yn  fawr,  a  chaniateid  iddo  ddyfod  i 
lawr  am  ychydig  a  gorphwys  dan  ffawydden,  ac  yfed  dwfr  o  ffynnon,  a 
elwir  eto  ar  ei  enw.  Can  gynted  ag  y  dechreuodd  dywyUu,  cymerasant 
gyfeiriad  araU,  a  thuag  un  ar  ddeg  o'r  gloch  o'r  nos^  daethant  at  droed 
mynydd  ;  esgynai  y  ceffylau  yn  araf  i'w  ben,  ac  yno,  yn  gylchynedig  o 
bob  cyfeiriad  ond  yr  hwn  ar  hyd  pa  un  yr  esgynent,  gan  goedwig 
Thuringia,  yr  oedd  heo  gasteU  y  Wartburg.     Yno  fe  roddwyd  pob  ym- 


LUTHU.  107 

geledd  î  Lather,  a  ohsfodd  orphwys  oddiwrth  ei  lafor.  Nowidiwjd  ei 
ddiUad  am  wiag  marchog ;  yr  ydoedd  i  adael  i'w  ìbtí  dyfu,  ac  i  gario  eî 
gleddyf,  ac  adwaenid  ef  gan  bawh  yn  y  lle  f el  y  "  ìíaTçhog  George." 
Yr  o€dd  hyn  oll  wedi  ei  drefno — nid  heb  wybodaeth  yr  EÜiolwr — mewn 
gofal  caredig  am  dano;  oblegid  dan  esgymondod  y  Pab  a  melldith  yr 
ymherodraeth  ni  foasai  ei  fywyd  yn  ddiogel  yn  unlle  aralL  Ac  yr  oedd 
jn  werihfawr  iddo  mewn  liawer  ystyr  gael  ei  gipiò  o  gand  y  dymhestl 
gynhyrfus  y  buaeai  ynddi  cyhyd,  i  neiUduedd  y  fath  orphwyefa  dawel,  î 
'*  ymddyddan  â'i  galon  "  ac  i  gjmnal  cymnndeb  â  Duw.  Yn  achlysurol 
eymerìd  ef  aihtn  i  hela,  ond  ni  allai  wneyd  hyny  heb  fod  ei  feddyliau 
yn  Ihàwn  o'r  pethau  mawrion.  Un  diwmod,  301  nghanol  cyflEro  yr 
helwríaeth,  safai  y  Marchog  George  yn  llonydd,  ac  wedi  meddwl 
yehydig,  gofynai :  "  Onid  yw  hyn  yr  un  fath  áV  diafol  yn  gosod  ei  g^ 
— ^hyny  yw,  yr  esgobion,  y  cynnrychiolwyr  h^y  o  eiddo  Anghriet,  ac 
yn  eo  gjrru  ymlaen  i  erlyn  eneicüaa  9 "  Daliwyd  unwaith  ysgyfamog 
ieuanc,  ac  yn  llawen  o'r  cyfle  i'w  rhyddhân,  hipiodd  hi  yn  ei  fantell  a 
goeododd  lu  i  lawr  yn  nghanol  prysglwyn  ;  ond  prin  yr  aethai  fwynag 
ychydig  gamrau  o'r  Ue  mui  oedd  y  cẃn  wedi  ei  sawru  aì  Uadd.  Wedi 
tynn  ei  sylw  gan  y  sẃn,  a  gwded  yr  hyn  oedd  wedi  cymeryd  Ue, 
gwmeddai :  *^  O  Bab !  ac  O  dithau  Satan  I  fel  hyn  yr  ymdrechwch 
ddinystrio,  íe  yr  eneidiau  hyny  a  achubwyd  rhag  marwolaeth."  Am 
y^>aid  yr  oedd  ei  gyfeiUion  yn  y  pryder  mwyaf  yn  ei  gylch,  a  chyn 
hir  yr  oedd  digofaint  y  bobl,  dan  yr  ofnad  fod  ei  elynion  wedi  ei  ddin- 
ystrio,  yn  cynneu  mor  fíymig  fel  yr  oedd  hyd  yn  nod  Uawenydd  ei 
elynion  yn  troi  yn  ddychryn  mawr.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  Aleander 
mewn  marwoi  fraw.  Ysgnfenai  un  Pabydd  at  Arohesgob  Mentz :  '*  Yr 
unig  ffordd  i  ni  i'n  hachub  ein  hunaîn  ydyw  goleu  fflamdorchau  a 
chwilio  am  Luther  trwy  yr  hoU  fyd,  er  ei  adf er  i*r  ffenedl  sydd  yn  galw 
am  dano."  Dywedid  "y  byddai  i  farwolaeth  Luther  beri  tywalit 
cenllifoedd  o  waed."  Ond  cyn  pen  nemawr  yr  oedd  Mehtnchthon  yn 
gaUu  eicrhâu  ei  gyfeiiUon  ei  fod  yn  ddiogel  Mae  y  Uythyrau  a  anfonai 
y  pryd  hyny  "o  Patmos,"  "o'r  anialwch,"  "o  deymas  yr  awyr  a'r 
adar,"  fei  y  galwai  fangre  ei  neiUduaeth,  yn  taflo.  goleu  hynod  ar  ei 
gymeriad,  ac  yn  dangoe  y  mawr  anhawsder  a  deimlai  i  ddygymmod  â'i 
dynged  pan  oedd  rhyfel  yr  Arglwydd  yn  cael  ei  hymladd.  "  Byddai  yn 
weU  genyf,"  meddai,  "  gael  fy  ngosod  ar  farwor  tanUyd,  na  gorwedd  yma 
yn  hanner  marw."  Yr  oedd  ganddo  ymddiried  mawr  yn  Melanchthon. 
"  Os  byddaf  fi  farw,"  meddai,  "  ni  fydd  i'r  Efenffyl  goUi  dim  ;  fe  fydd  i 
ti  fy  niiyn  fel  y  dilynodd  Eliseus  Elias,  gyda  cleuparth  o'm  hysbryd." 
Ac  yr  un  pryd  cofiai  ofnusrwydd  ei  gyfaiU,  a  dywedai :  "  Weinidog  y 
Gair !  cadw  furiau  a  thyrau  Jerusalem,  nes  dy  daro  i  lawr  gan  y  gelyn." 
Am  dano  ei  hun  dywed  "ei  fod  yno  ar  hyd  y  dydd  mewn  seguryd  a 
phleserau."  Mae  yn  debyç  fod  y  "pleserau"  yn  golygu  y  Uuniaeth  a 
osodid  o'i  flaen,  yr  hwn  oedd  gryn  lawer  yn  fwy  danteithiol  nag  a  gai 
yn  y  fynachlog,  ac  a  brofodd  gymaint  yn  ormod  felly  fel  y  bu  raid  iddo 
ofyn  am  gael  dychwelyd  at  yr  ymborth  mwy  syml  yr  arfera«ai  âg  ef. 
Am  "seguryd,"  er  ei  fod  allan  o  gyffro  y  rhyfel,  ac  yn  mwynhâu 
gronyn  o  seibiant  y  mynydd,  ac  yn  cael  ychydig  o  gymdeithas  &  natur, 
eto  wrth  gofio  am  ymdrechion  ei  ysbryd,  aV  Uaf ur  diorphwys  yr  aeth 
drwyddo  yn  ystod  un  mis  ar  ddeg  ei  arosiad  yn  y  Wartburg,  yr  oedd  ei 


108  LÜTHBB. 

"  seguryd "  yn  ddiaa  jn  un  anghyffredin.  Yn  yr  un  Uythyr  dy wed  : 
"  Yr  ydwyf  yn  darllen  y  Bibl  yn  Hebraeg  a  Groeg ;  yr  wjrf  yn  myned 
i  ysgrífenu  traethawd  yn  Germanäeg  ar  Glust-Gyìlesiad ;  myfì  a  barhâf 
y  cyfíeithiad  o'r  Salmau,  a  chyfansoddaf  gjrfrol  o  bregethau,  gan  gynted 
ag  y  derbyniaf  yr  hyn  sydd  arnaf  eisieu  o  Wittenberg.  Yr  wyf  yn 
ysgrifenu  yn  ddibaid."  Ysgrifenai  draethawd  ar  ol  traethawd,  ar  y 
naiU  hiw  i  adeiladu  a  chadarnhâu,  ac  ar  y  Uaw  arall  i  chwalu  a  dadjrm- 
chweL  Cyhoeddid  y  rhai  hjmy  y  naill  ar  ol  y  ilall  gyda'r  fath  fflrflym- 
dra,  a  darllenid  hwy  ar  bob  Uaw  gyda'r  fath  awch,  fel  yr  oedd  Luther 
yn  neiUduedd  ei  aUtudiaeth  yn  peri  ei  deimlo  ymron  yr  un  fath  â  phe 
buasai  yn  ughanol  yr  ymgyrch.  Ac  yn  arbenig  fe  lafuriodd  yn  dra 
egniol  y  pryd  hyny  gyda  y  gwaith  mawr  o  gyfieithu  yr  Ysgrythyrau 
Vt  Germanäeg.  Dyma  y  cyfraniad  pwysicaf  o4  eiddo  o'r  cwbl  i  achos 
y  Diwygiad.  Wedi  dymchwelyd  awdurdod  y  Babaeth,  fe  sefydlodd  yn 
ei  Ue  awdurdod  Gair  Duw,  ac  fe  roddes  hwnw  yn  bur  a  dilwgr,  ac  yn  yr 
iaith  a  ddeallent,  yn  Uaw  gwerin  ei  genedL 

Yr  ydys  weithiau  yn  edrych  ar  neiUduaeth  y  Wartburg,  ynglŷn  â 
chyfieithiad  yr  Ysgry thyrau  i'r  Germanäeg,  fel  alltudiaeth  loan  i  Patmos, 
Ue  y  derbyniodd  at  wasanaeth  yr  eglwys  y  Dadguddiad  gan  lesu  Grist 
Ac  y  mae  mesur  o  briodoldeb  yn  hyny,  yn  gymaint  ag  mai  yno  y 
dechreuwyd  ar  y  gwaith,  ac  fe  wnaed  hjmy  mewn  fiordd  mor  effeithiol 
ag  a  sicrhâi,  mewn  amser,  ei  gwbUiâd.  Yr  oedd  yr  amcan  o  osod  gair 
Dnw  o  flaen  ei  genedl  yn  ei  hiaith  ei  hun,  wedi  Uwyr  feddiannu  ysbryd 
y  Diwygiwr,  ac  mor  ddwfn  oedd  ei  ymdeimlad  o*i  bwjrsigrwydd  fel  na 
fynai  adael  i  ddim  ei  lesteirio  i'w  ddwyn  oddiamgylch.  Ond  y  mae 
myned  i  fewn  i*r  hanes  yn  gwneyd  i  ffwrdd  i  gryn  fesur  â*r  rhamant- 
rwydd  ag  y  mae  y  syniad  poblogaidd  yn  gysyUtu  âV  gwaith  hwn.  Yn 
Ue  bod  y  Bibl  i  gyd  wedi  ei  eyfíeithu  yn  y  Wartburg,  a  thrwy  fath  o 
ysbrydoHaeth^  fel  ag  a  briodolir  yn  y  chwedlau  i  gyfieithiad  y  Deg  a 
Thriugain,  ni  chyfieithiwyd  yno  mewn  gwirionedd  ond  y  Testament 
Newydd  a  Phum'  Llyfr  Moses,  ac  oV  rhei'ny  ni  wnaed  ond  y  brasysgrif 
neu  y  draft  cyntaf.  Y  rhyfeddod  fawr  ydyw  fod  cymaint  yn  y  ffordd 
hono  wedi  ei  wneyd;  ond  yr  oedd  y  gwaith  o  ddwyn  y  cyfieithiad  o'r 
Ysgrjrthyrau  i'r  perffeithrwydd  ag  y  mae  Germaniaid  o  hyny  hyd  jm 
awr  yn  ymffrostio  ynddo,  yn  Uafur  na  chwblhäwyd  hyd  1534,  neu  dair 
blynedd  ar  ddeg  yn  ddiweddarach.  Fe  gafodd  Luther  gynnorthwy  tra 
gwerthfawr  gan  Melanchthon  ac  eraiU  yn  y  gwaith  hwn,  ac  yr  oedd  y 
boen  a  gymerodd  efe  ei  hunan  gydag  ef  jrmron  yn  anhygoel.  Ysgrifen- 
ai  yn  1528  at  Wenceslaus  Link  fel  y  canlyn  :  "  Yr  ydym  yn  awr  ar 
waith  ar  y  Prophwydi,  yn  eu  troi  i'r  Germanäeg.  Y  fath  waith  anferth 
a  bUnderus  ydy w  gorfodi  yr  ysgrifenwyr  Hebreig  i  siarad  Germanäeg ! 
Fel  y  maent  yn  gwingo  yn  ei  herbyn,  ac  na  fynant  adaei  eu  Hebra^  i 
ddilyn  y  Germanäeg  arw.  Y  mae  yr  un  fath  â  phe  ymdrechai  un  i 
wneyd  iV  ëos  adael  heibio  ei  pheroriaeth  felus  a  dynwared  y  gôg."  A 
thrachefn  mewn  cyfeiriad  at  yr  un  anhawsderau :  "  Yr  ydwyf  w^i  bod 
yn  ymdrechu  yn  barhâus  i  drosglwyddo  yr  Hebraeg  i  Germanäeg  bur  a 
chlir,  ac  y  mae  wedi  dygwydd  yn  fynych  ein  bod  wedi  gweithio  ar  un 
gair  am  ddwy,  tair,  a  phedair  wythnos,  ac  er  hyny  weithiau  heb  gael 
cyfieithiad  boddhäol  iddo.  Yn  Job,  byddai  Meistr  Phiiip,  Aurogelus, 
a  minnau  weithiau  bedwar  diwrnod  yn  cael  dros  dair  Uinell.     Wel,  yn 


LÜTHSB.  109 

awr  p&n  j  mae  wedi  ei  droi  i'r  Germanäeg  a'i  orphen,  fe  all  y  neb  a 
fyno  ei  ddju'llen  a'i  feistroli.  Gallai  un  redeg  ei  lygaid  dros  dri  neu 
bedwar  o  dudalenau  heb  yr  un  trip,  ac  heb  ddychymygu  pa  nifer  o 
greigiau  a  boncyffion  unwaith  a  orweddent  yno — yno  Ue  mae  yn  awr 
mor  esmwyth  ft  bwrdd  wedi  ei  lyfnhân,  ond  Ue  bu  raid  i  ni  chwysu  a 
thrafferthu.  Mae  yn  hawdd  aredig  pan  mae  y  maes  wedi  ei  glirio.'* 
Fe  ystyrir  iddo  fod  yn  hjmod  Iwyddiannus,  fel  ein  cyfieithwyr  ni  ein 
hunaÌD,  mewn  cadw  ar  ganol  y  llwybr,  rhwng  gormod  rhyddid  mewn 
araUeirìo  ar  y  naiU  law,  ac  ymlyniad  rhy  gaeth  wrth  briod-dduUiau  yr 
ieithoedd  gwreiddiol  ar  y  Uaw  araU.  Fe  wnelai  yr  ymdrech  fwyaf 
^ìol  i  ddeaU  yn  gUr,  yn  y  Ue  cyntaf,  feddwl  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd; 
ac  wedi  gwneyd  hyny,  gan  ei  fod  yn  bwriadu  ei  gyfieithiad  at  wasanaeth 
gwerín  ei  wlad,  fe  chwiliai  gyda  dyfalwch  mawr  am  yr  ymadroddion  a'i 
gaUaogai  iV  ddwyn  adref  yn  y  modd  mwyaf  efféithiol  at  feddwl  a 
chalon  ei  gydwladw)rr.  Er  mwyn  gaUu  dynodi  yn  briodol  y  meini 
gwerthfawr  y  aonir  am  danynt  yn  Dadguddiad  xxi,  fe  geisiodd  trwy  ei 
gŵiUl  Spalatin  fenthyg  dethoHad  oV  fath  emau  o  cabinet  yr  Etholwr. 
Hefyd  fe  fynodd  wyl^aeth  gyffawn  a  manwl  am  enwau  anifeiHaid, 
adar  ysgi^rfaetíius,  ac  ymlusgiaid  y  Bonir  am  danynt  yn  y  Bibl  Ym- 
gymyggai  yn  f ynych  â'r  bobl  gyffredin  yn  y  farchnadf a,  f el  y  gallai  gipio 
eu  duU  o  iefaru  hyd  yn  nod  o'u  genau,  megys ;  ac  fe  roddes  ei  gyfeiU- 
ion  ar  waith  i  geisio  iddo  gyfienwad  o  ymadroddion  poblogaidd  da, 
obl^d,  meddai,  **ni  aUaf  ddefnyddio  geiriau  ceetyU  a  ilysoedd." 
Dywed  Mathesius  iddo  ar  un  achlysur  wneyd  i  gigydd  ladd  dafad  ol 
flaen  ac  esbonio  iddo  ei  hoU  ddifyniaeth,  fei  y  gallai  ddefnyddio  y 
termau  priodol  wrth  gyfieithu  y  fath  ^rmadroddion  yn  y  Bibl  ag  sydd 
yn  8on  am  aberthau  a  rhanau  mewnol  anifeiliaid.  Ac  yn  wir  hyd  y 
diwedd,  fe  ystyriai  efe  a'i  gyfeiUion  unrhyw  lafur  yn  ateb  dyben  da  os 
taeddw  i  ryw  fesur  i  berffeithio  y  cyfieithiad  o'r  Ysgrythyrau.  Yr 
oedd  amry w  geisiadau  wedi  eu  gwneyd  oV  blaen  i  gyfieithu  yr  Ysgry th- 
yrau  i'r  Germanäeg,  ond  yr  oedd  y  cyfieithiadau  hyny  wedi  ou  gwneyd 
o'r  FulgaU  Lladin,  ac  mewn  duU  nad  aUasai  ddyfod  adref  ond  i  fesur 
bychan  at  feddwl  a  chaion  y  genedl,  heblaw  eu  bod  hefyd  yn  gostus,  ac 
yn  llafurio  dan  yr  anfantais  o  ymddangos  ar  adegau  rhy  farwaidd  i 
deimlo  nemawr  ddyddordeb  ynddynt.  Ond  yr  oedd  y  cyfieithiad  hwn 
yn  cael  ei  wneyd  gan  ysgolheigion  gwych,  oV  Hebraeg  a'r  Groeg  yn 
oniongyrchol ;  yr  ydoedd  hefyd  yn  caei  ei  wneyd  yn  yr  ardduU  f wyaf 
cyfaddaa  i  gyrhaedd  y  werin  yn  eu  hymadroddion  neiUduol  hwy  eu 
hunain ;  ac  yr  oedd  ysbryd  y  Diwygiad  wedi  parotoi  y  bobl  iddo  yn  y 
fath  fodd  fel  nad  ydoedd  mor  ryfedd,  ac  ystyried  pobpeth,  i  Agricola 
ddyweyd,  "  Yn  awr  y  mae  Duw  wedi  dechreu  siarad  Germanäeg. 

Ac  yr  ydoedd  Luther  yn  hyii  ^m  dangos  cymaint  o  fawredd  ag  mewn 
dim  yn  ei  hoU  hanes.  Yr  oedd  y  gwaith  mawr  yn  myned  rhagddo 
ymhobman ;  fe  brofwyd  trwy  neiUduaeth  y  Wartburg,  yn  arbenig,  ei  fod 
0  natur  a  bywiolrwydd  a'i  codai  ymheU  uwchlaw  dibynu  ar  ei  ymdrech 
bersonol  ef,  er  mor  werthfawr  ydoedd,  ac  er  maint  yr  amddifadrwydd  a 
deimlai  ei  gyfeiUion  o  goUi  ei  bresennoldeb  a'i  gynnorthwy.  ^  Ac  fe  i 
hẅweiniwyd  yntau,  ac  yn  ddiamraeu  gan  ddoethineb  uwch  na'r  eiddo 
ef  ei  hun,  i  grynhoi  ei  ymadferthoedd  ar  wasanaeth  a  fyddai  o  fwyaf  o 
werth  mewn  ffordd  o  sicrhâu  parhâd  y  gwaith  da.     Er  hyny  fe  gyfranai 


110  LUTHU. 

lawer  tuag  at  rymuso  yr  ymdrech  ar  j  pryd.  Fel  y  gwelaom,  yr  ydoedd 
o  neiUduŵld  dyeithr  ei  **  Batmos  "  yn  gymaint  o  ddychryn  i  elynion  y 
swirionedd,  os  nad  mwy,  nag  ydoedd,  íe,  yn  Worms.  Ar  y  jwyd  fe 
dybiodd  Albert,  Archesgob  Mentz,  fod  Luther  bellach  wedi  ei  gwU 
ddystewi,  a  chan  faint  ei  angen  am  arian  i  gynnal  i  fyny  rwyag 
ei  iys  a'i  anferth  wastraff,  fe  anturiodd  ail  gyfodi  yn  Halle  hen 
fasnach  y  maddeuon.  Ysgrifenodd  Luther  ar  unwaith  lythyr  ofn&dwy 
ato  iV  rybuddio,  ac  os  na  pheidiai^  y  cyhoeddai  lyfr  a  ysgrìfenaaai  **¥]i 
erbyn  Eilun  Newydd  Halle."  Prin  y  buasai  taranfollt  yn  peri  mwy  e 
ddychryn ;  ac  fe  ymoetyngodd  y  gŵr  mawr  i'r  gwaseidd-dra  o  ysgrífeaa 
Uythyr  ato  yn  derbyn  ei  gerydd  ac  yn  ymoBtwng  yn  ddirfawr.  Fe 
wyddai  Luther  mai  rhagrith  ydoedd  y  cwbl,  ac  ni  alLu  lai  na'i  ddiyrtyro; 
ond  rhoddwyd  masnach  warthua  y  maddeuon  i  fyny,  ac  yr  oedd  hyny 
iddo,  wrth  reswm,  yn  Uawenydd  mawr. 

Cyn  hir,  fodd  bynag,  fe  gododd  profedigaeth  o  gyfeirìad  arall,  a 
barodd  fwy  o  bryder  ac  a  wnaeth  fwy  o  niwed  na  holi  ymoaodiad  y 

felynion  oddiallan.  Fel  yr  Apostoliou  ar  ol  y  Pentecost,  nid  oecM 
lUther  o  gwbl,  oddieithr  gyda  heresi  beryglus  y  maddeuon,  wedi  ei 
wneyd  yn  bwynt  i  ymosod  ar  y  cyfeiliomadau  a'r  coelgrefydd  ag  oedd- 
ent,  mewn  oesoedd  o  ddirýwiad,  wedi  ymgasglu  o  amgylcli,  ac  i  feenr 
helaeth  wedi  Uethu  gwirionedd  yr  efengyl.  £i  nôd  arbenig  ef  oedd 
gosod  y  gwirionedd  ei  hunan  o  flaen  meddwl  y  bobl ;  ac  wrth  gadw  ea 
meddwl  yn  barhâus  mewn  cymundeb  bywiol  â'r  gwirionedd,  fe  deimlai 
yn  gwbl  hyderus  i  adael  y  canlyniadau  yn  llaw  Duw,  yr  Hwn  a  barai 
iV  pethau  annymunol  ddiflanu  megys  o  honynt  eu  hunain.  Felly  y 
dygasid  oddiamgylch  y  chwyldröad  mawr  yn  ei  feddwl  ef  ei  hunan ;  ao 
wröi  feddwl  hyny,  a  chofío  mor  araf  mewn  cymhariaeth  y  dygasid  ef 
i  weled  pethau  "o  bell  ac  yn  eglur,"  a  chyda  y  ffydd  ddiderfyn 
oedd  ganddo  yn  ngallu  y  gwirionedd,  yr  ydoedd  i  raddau  mawr 
yn  ddiystyr  o'r  ymarferiadau  ag  y  gwyddai  nad  ydoedd  eu  llwyr  ddif- 
htniad  ond  cwestiwn  o  amser,  ac  amser  byr.  Yn  debyg  hefyd  y  teimlai 
Melanchthon  a'r  gwŷr  teilwng  eraiU  oeddynt  wedi  eu  codi  gan  Dduw  i  gyd- 
weithio  âg  ef.  Buont  feUy  am  gryn  amser  yn  ymwneyd  trwy  rym  hen  u- 
feriad  â'r  seremoníau  Pabaidd,  wedi  i  ffydd  oieuedig  yn  y  gwirionedd  yra 
allan  o'u  meddwl,  ac  i  gryn  fesur  o  feddwl  y  bobi,  bob  crediniaeth  yn 
yr  athrawiaethau  ag  y  golygid  eu  bod  yn  sylfaenedig  amynt  Yn  ysUni 
neiUduad  y  Wartburg,  fodd  bynag,  fe  deimlodd  rhai  dynion  zelog  fod 
yn  bryd  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  seremonîau,  a  diddymu  yr  offeren,  &c 
Un  o'r  rhai  mwyaf  blaenUaw  yn  hyn  oedd  Carlstadt  Yr  oedd  efe  yn 
ŵr  cryf  ac  uchelgt-isiol ;  efe  ydoedd  yn  gweinyddu  pan  wnelsid  Lather 
yn  Ddoctor  mewn  Duwinyddiaeth  ;  ac  nid  ydoedd  mewn  un  modd  yn 
gaUu  dygymmod  â'r  enwogrwydd  ag  oedd  gymaint  yn  fwy  na*r  eiddo 
ef  a  ennUlasai  Luther  yn  y  ddadl  íg  £ck  yn  Leipsig,  ynghyd  aV  hoU 
fawredd  a  osodasid  ar  ei  enw  gan  yr  amgylchiadau  oeddynt  wedi  cymeryd 
Ue  ar  ol  hyny.  Yn  absennoldeb  Luther,  yr  oedd  efe  yn  Wittenberg  yn 
ŵr  mawr,  ac  fe  dybiodd  y  gallai  wneyd  gwaith  pwysig  ac  ennill  iddo  ei 
hun  enw  dysglaer  trwy  ymosod  ar  yr  hen  seremonìau.  Yr  oedd  y  bobl 
yn  eithaf  parod ;  ac  yn  anffodus  fe  ddarfu  iddo  yntau,  wrth  ei 
gael  ei  hun  yn  wron  y  symudiad,  goUi  ei  hunanfe^diant  i'r  fath  raddao 
fel  ag  i  ymdaflu  yn  gyfangwbl  iddo,  ac  i  osod  ar  bethau  nad  oeddynt 


LUTUB.  111 

mewii  gwiríoiiedd  ond  pur  ddibwys,  y  mawredd  y  djrlftsai  fod  yn  ofalcu, 
awdilaw  pobpeth,  i*w  gadw  ar  y  pethau  hanfodoL  "  Y  mae  Gair  Duw," 
meddai  Carlstadt,  "wedi  dyfod  i  fy  enaid  gyda*r  fath  fywyd,  ac  wedi  fy 
Uanw  â'r  fath  benderfyniad  diysgog  fel  nad  allaf  aros  yn  llonydd. 
Gwae  fydd  i  mi  oni  phregethaf."  A  chyda  Zwilling,  mynach  ieuanc 
a  chaplan  y  fynachlog,  fe  aeth  rhagddo  gyda'r  penboethni  mwyaf  i  gon- 
demnio  yr  offeren,  cluBt-gyffesiad,  galw  ar  y  saint,  addoliad  delwau, 
ymattal  oddiwrth  gig  ar  ddyddiau  ympryd,  gwyr^rfdod  yr  offeiríaid, 
ynghyd  ag  athrawiaeth  a  dysgyblaeth  ^lwys  Rhufain  yn  gyffredinoL 
Wrth  luchio  gwreichion  tanîlyd  feliy  oddiamgylch,  hawdd  oedd  gosod 
meddyliau  o^dynt  wedi  dyfod  yn  addfed  iddynt  yn  oddaith ;  a  äiyda 
phoU  ag  y  mae  eu  haddysg  yn  v  petliau  mawríon  yn  bur  ddiffygiol,  y 
mae  gymaint  yn  fwy  naturíoi  idaynt  feddwl  eu  bod  yn  gwneyd  pethau 
mawríon  *'  mewn  trwst,  a  diUad  wedi  eu  trybaeddu  âgwaed,"  na  pnan  yu 
ceisio  ymberffeithio  mewn  rhinweddau  ysbrydoL  Yr  oedd  y  werín,  wedi 
eu  cynhyrfu  gan  Carlstadt  a  Zwillìng,  301  rhuthro,  ie,  yn  ystod  y  gwaa- 
anaeth,  i  Eglwys  yr  Holl  Saiot  yn  Wittenberg,  o  ba  un  yr  oedd  Carl- 
stadt  yn  Archddiacon,  a  chan  floeddio  yr  ail  orchymyn,  yn  tynu  i  bwr  y 
oerâunian,  y  darluniau,  a  delwau  y  saint,  gan  eu  lluchio  aUan  a'u  diuYstrío. 
Yr  oedd  y  fath  benboethni  gwallgof  yn  andwyol  i  grefyddoíder,  a 
hawdd  meddwl  y  fath  drallod  a  gofíd  a  barai  i'r  dynion  doethaf  a 
mwyaf  sanctaidd.  Ysgrifenodd  Melanchthon  yr  hoU  hanes  at  Luther, 
ac  yr  oedd  ei  ofid  yntau,  o  ddeall  fel  yr  oedd  pethau  yn  myned  ymlaen, 
yn  ddifesur.  Nid  ydoedd  heb  ragweled,  ìe,  a  dysgwyl,  perygl  o'r  fath ; 
ond  yr  oedd  ei  weled  wedi  dyfod  yn  y  fath  fodd,  ac  yn  gwneyd  y  fath 
anrhaith  ar  waith  Críst  yn  eneidiau  dynion,  yn  brofedigaeth  annrhaeth- 
ol  iddo.  Ysgrífenodd  lythyr  doeth  a  charedlg  iawn  at  ei  ddeadeU 
yn  Wittenberg.  "  Yr  ydych,"  ineddai,  "yn  crynhoi  eich  egniíon  i  ym- 
oBod  ar  yr  offeren,  delwau,  a  phethau  eraiU  Uai  eu  pwys;  ac  wrth 
wneyd  hyny  yr  ydych  yn  gadael  oV  neilldu  ragoríaethau  mwy  y  ffydd 
a'r  cariad  yr  ydych  yn  y  fath  angen  am  danynt.  Trwy  eich  ymddygiad 
Uidiog,  yr  ydych  wedi  trallodi  yn  fawr  lawer  o  gydwybodau  duwiol- 
frydig.  Yr  ydych  wedi  anghofío  yr  hyn  sydd  ddyledus  i'r  gwan.  Os 
rhed  y  rhai  cryfion  gyda'u  c^rflymdra  eithaf,  heb  faiio  am  eu  brodyr 
gwanach  sydd  yn  dyfod  yn  fwy  araf  ar  eu  hôl,  rhaid  iddynt  hwy  ym- 
oUwng.  Mae  Duw  wedi  rhoddi  i  chwi  fendith  fawr,  y  Gair  yn  bur  a  di- 
halog.  Eto  nid  wyi  yn  ^weled  dim  mwy  o  gariad  ynoch.  Ni  estyn- 
wch  law  o  gymhorth  i'r  rnai  na  chlywsant  eríoed  y  Gair.  Nid  vdych 
yn  meddwl  am  eich  brodyr  a'ch  chwîorydd  yn  Leipsig,  Meissen,  a  Ilawer 
o  fanau  eraill,  y  rhaî  yr  ydych  yn  rhwym  iV  hachub  fel  ohwi  eich 
hunain.  Yr  ydych  wedi  rhuthro  i'ch  gweithrediadau  presennol  gyda'ch 
Uygaid  yn  nghau,  a'ch  penau  i  lawr,  fel  tarw,  heb  edrych  i'r  ddehau  cac 
i'r  aswy.  Yr  ydych  yn  dymuno  gwasanaethu  Duw ;  nid  ydych  yn  ystyr- 
ied  nad  ydych  ond  rhagredegwyr  i'r  diafol.  Yr  ydych  yn  cüanrhydeddu 
y  Gair ;  yr  ydych  yn  anghofio  pob  ffydd  a  chariad."  Ond  nid  oedd  ei 
eiríau  ond  ofer.  Pan  ddaDgosodd  Staupitz  y  Uythyr  i  Carlstadt,  ateb- 
odd  gan  wenu  yn  ddiamynedd :  "  Y  mae  yn  ysgrifenedig,  y  dylem 
afuddhâu  i  Dduw  yn  hytrach  nag  i  ddyn."  Yn  wyneb  hoU  ymliw 
doeth  yr  henafgMrr  parchedig,  ei  ateb  oedd,  "  Tewch.  Yr  ydych  yn 
anghofio  yr  hyn  a  ddywedodJ  Luther,  Nid  yw  Gair  yr  Arglwydd  yn 


112  LÜTHBR. 

Air  heddwcli,  ond  cleddyf."  Ac  elai  pethaa  yn  waeth  waeth.  Yr  oedd 
tri  o  ddynion  jn  Zwickau,  Nicholas  Storch,  Marc  Stubner,  a  Marc 
Thomas,  wedi  myned  ymhellach  fyth  yn  yr  un  cyfeiriad,  ac  yn  hòni 
eu  bod  dan  Ddwyfol  ysbrydoliaeth.  Dywedai  Storch  fod  yr  angel 
Gabriel  wedi  jrmddangos  iddo  301  y  nos  gan  ddywedyd  wrtho,  "  Tl  a 
gei  eistedd  ar  yr  orseddfainc."  Ymunodd  Thomas  Manzer  â  hwynt, 
yr  hwn  oedd  weinidog  yr  efengyl,  a  thrwy  ei  allu  rhagorach  fe  brofodd 
yn  llawer  mwy  peryglus.  Cawsant  blaid  gref  iV  dilyn,  ac  ymddan- 
gosai  y  greadigaeth  newydd  brydferth,  y  llawenychai  Duw  a  dyn  yn  ei 
gogoniant,  yn  prysur  ymollwng  ac  yn  dychweîyd  i'r  tryblith  yn  oL 
Daethant  i  Wittenberg,  ac  er  nad  oedd  Carlstadt  yn  hoffi  eu  credo 
neillduol  fel  Ail-fedyddwyr,  eto  fe'i  taniwyd  yntau  a  Zwilling  gan  eu 

?enboethnî,  a  chydredasant  gyda  hwjmt  "  i*r  unrhy w  ormod  rhyaedd." 
T  oeddynt  yn  hòni  gweledigaethau,  a  breuddwydion,  a  dadguddied- 
igaethau  uniongyrchol  oddiwrth  Dduw,  gan  ddiystyru  y  Gair,  a  chyn- 
hyrfent  y  werin  i  bob  gwylltineb.  Dysgent  fod  Uywodraethwyr  llygredig 
yr  Eglwys  i  gael  eu  dymchwelyd,  yr  oflfeiriaid  iV  rhoddi  i'r  cleddyf, 
a'r  annuwioRon  i  gael  eu  dinystrio.  .Wedi  ei  buro  trwy  waed,  fe 
wnelid  y  byd  yn  Deyrnas  i  Grist,  ac  fe  deyrnasai  y  saint.  Yn  y  cyf- 
amser,  pregethent  gydraddoldeb  c^rffredinol,  a  pherchenogiad  cyffredin 
ar  feddiannau. 

Wedi  deall  am  yr  annhrefn  a'rtrueni  oedd  felly  yn  cael  ei  achosi  gan 
ddysgeidiaeth  y  penboethiaid,  a  gweled  fod  pethau  yn  cyflymu  yn  y  fath 
foad  o  ddrwg  i  waeth  fel  na  wyddid  pa  drychineb  a  allai  ddilyTi,  fe 
benderfynodd  Luther  adael  y  Wartburg  a  dychwelyd  drachefn  i 
Wittenberg.  Fe  wyddai  y  byddai  yr  Etholwr  yn  anfoddlawn,  obieeid 
yn  ei  olwg  ef  ei  neillduedd  oedd  ei  unig  ddiogelwch.  Ond  fe  deimlai 
Luther  bellach  fod  llais  uwch  yn  ei  alw  i  ddychwelyd  i*r  maes  llo  yr 
oedd  rhyfel  ei  Arglwydd  yn  cael  ei  hymladd,  a'r  bendithion  gwerth- 
fawrocaf  mewn  perygl  0  gael  eu  colll  Yr  oedd  Frederic  yn  anfodd- 
lawn  iawn  iddo  d^mu  Albert  0  Mentz  yn  ei  ben  yn  achos  y  maddeuon 
a  werthid  yn  Halle,  ac  felly  aflonyddu  ar  heddwch  y  wlad;  ond  er 
maint  ei  barch  iddo  ni  allai  Luther,  mewn  achos  o'r  fath  ddirfawr 
bwys,  adael  iV  ddymuniad  oefyll  ar  ei  ffordd.  **Yr  Etholwr  ddim 
goddef!"  meddai  mewn  llythyr  at  Spalatin;  "a  minnau  hefyd  ni 
oddefaf  i'r  Etholwr  beidio  caniatâu  i  mi  ysgrifenu.  Os  gwrthwynebaÌB 
y  Pab,  yr  hwn  a  greodd  eich  Cardinal,  paham  y  dylwn  gilio  o  ffordd  ei 
greadur  î  Mae  yn  bur  wych,  bid  siwr,  i'ch  clywed  yn  dyweyd  y  rhaid 
i  nî  beidio  aflonyddu  ar  heddwch  y  wlad,  pan  y  caniatewch  i  heddwch 
tragy wyddol  Duw  gael  aflonyddu  arno !  Spalatin,  ni  chaiff  fod  felly  I 
Dywysog,  ni  chaiff  fod  felly!"  A'r  un  modd  yn  awr  ni  all  oddef  i 
bryder  yr  Etholwr  am  ei  ddiogelwch  ef  ei  lesteirio  rhag  dychwelyd  i 
Wittenberg.  Ar  ei  ffordd,  yn  Borna,  ysgrifenodd  lythyr  at  yr  Etholwr 
i  ddyweyd  ei  fod  yn  dychwelyd,  ac  i  roddi  ei  resymau.  Dangosai  fod  y 
pethau  a  gymerasent  le  yn  Wittenberg  wedi  peri  iddo  y  fath  boen,  fol 
oni  b'ai  ei  fod  yn  sicr  am  wirionedd  eu  hachos,  y  buasai  yn  ymollwag 
mewn  anobaith.  Yr  ydoedd  wedi  derbyn  yr  Efengyl  o'r  nefoedd,  trwy 
ein  Harglwydd  lesu  Grist  Ac  os  galwasai  am  ddadl,  fe  wnaethaì 
hyny  nid  o  ammheuaeth,  ond  mewn  gostyngeiddrwydd,  a  gobaith  ennill 
eraill.     Ond  gan  fod  ei  ostyngeiddrwydd  yn  cael  ei  droi  yn  erbyn  yr 


LUTBSB.  118 

Efengyl,  jt  oedd  eì  gydwybod  yn  ei  orfodi  i  weithredu  yn  wahanol.  Yr 
oedd  wedi  ildio  digon  iV  uchelder  trwy  dreulio  y  flwyddyn  hono  mewn 
Ddilldaedd.  Fe  wyddai  y  diafol  yn  dda  na  wnaethai  hyny  trwy  ofn. 
Fe  aethai  i  Worms  pe  buasai  yno  gynifer  o  ddiafliaid  yn  y  ddinas  ag 
oedd  0  lechi  ar  benau  y  baL  Ac  yr  oedd  Duc  Grebrge,  â  pha  un  y 
dychiynai  ei  uchelder  ef,  i'w  ofni  yn  llawer  llai  nag  un  diafl.  Pe 
bôasai  yr  hyn  a  gymerai  le  yn  Wittenberg  yn  cjrmeryd  Ue  yn  Leipsig 
(Ue  y  trígai  y  Duc),  fe  elsai  ef e  ar  unwaith  ar  gefn  ei  geflyl  ac  yno,  pe  am 
HAw  diwmod  yn  olynol  y  buasai  yn  gwlawio  dim  ond  Duciaid  Grèorge, 
a  phob  un  yn  naw  ff^ymicach  nag  ydoedd  ef.  Beth  a  feddyliai  wrth  ym- 
oeod  amo  efî  A  ydoedd  yn  cymeryd  Crist  ei  Arglwydd  fel  gẃr 
gwellt  î  Dymunaì  iV  uchelder  wybod  ei  fod  yn  dychwelyd  i  Witten- 
berg  dan  amddiflyn  Uawer  uwch  na'r  eiddo  Tywysogion  ac  Etholwyr. 
Ni  cheisiai  nodded  ei  uchelder ;  yn  hy trach  dymunai  ei  amddiffyn  ef. 
Nid  ehû  yno  dan  amddiffyn  ei  uchelder.  Nid  oedd  gleddyf  a  allai 
wasaoaetha  jrr  achos  hwnw.  Ehaid  i  Dduw  wneyd  pobpeth  ei  hunan. 
Tr  hwu  oedd  yn  meddu  fwyaf  o  ffydd  oedd  fwyaf  abl  i  amddiffyn. 
Eithr  yr  oedd  ei  uchelder  yn  wan  mewn  ffydd.  Ond  os  dymunai 
wybod  beth  oedd  ganddo  i V  wneyd,  ei  ateb  ef  gyda  phob  parch  ydoedd, 
ei  fod  eisoes  wedi  gwneyd  gormod,  na  ddylai  wneyd  dim.  Gadawed 
i  bethau  gymeryd  eu  cwrs.  Yr  oedd  ganddo  ef  i  ymwneyd  â  gŵr  tra 
gwahanol  i  Duc  George.  Yr  ydoedd  efe  yn  ei  adwaen  yn  dda,  ac  yx 
oedd  yntau  yn  ei  adwaen  yntau  yn  Ued  dda ! — Effeithiodd  ei  lythyr 
yn  ddwys  ar  yr  Etholwr,  a  phenderfynai  ei  amddiffyn,  os  byddai  raid, 
yn  y  Biet.  Ond  dywedai  wrth  Schurff:  "Ysgrifened  lythyr  ataf, 
yn  esbonio  paham  y  mae  yn  dychwelyd  i  Wittenberg,  a  dy weded  ei  fod 
yn  gwneyd  heb  fy  nghaniatâd  V*    Felly  fu. 

Ysgrifenodd  y  Uythyr  o  Boma,  ddydd  Mercher  y  Lludw,  1522.  Y 
dydd  Mawrth  blaenorol  (Mawrth  Ynyd),  yr  ail  ddydd  o'i  daith  o  Wart- 
burg,  fe  ddygwyddodd  amgylchiad  tra  dyddoroL  Yr  oedd  dau  ẃr 
ienanc  o  Switzerland,  John  Kessler  a  chyfaiU  iddo,  ar  eu  taith  i  Witten- 
berg,  Ue  y  bwriadent  efrydu.  Wedi  eu  goddiweddyd  gan  ystorm 
ohiadwy,  prysurent  i  geisio  Uoches  yn  ninas  Jena.  Buont  mewn  cryn 
helbul  wedi  dyfod  i'r  ddinas,  yn  methu  cael  Uettŷ,  gan  fod  Jena  ar  y 
pryd  yn  Uawn.  O'r  diwedd  fe'u  cyfeirwyd  at  y  Baedd  D%  y  tu  allan  i'r 
pyrt^  Yn  ddigalon  a  Uuddedig,  aethant  yn  arafaidd  tuag  yno. 
Derbyniodd  y  gwesttŷwr  hwy  yn  garedig.  Eisteddasant  wrth  ddrws 
yr  ystafeU  gyhoeddus,  gan  fod  arnynt  gy wilydd  oV  ystad  y  gadawsai  yr 
ystorm  hwynt  Wrth  un  o'r  byrddau  gwelent  ẃr  yn  eistedd  ar  ei  ben 
ei  hun,  yn  ngwisg  marchog ;  gorphwysai  ei  law  ddehau  ar  ben  ei  gledd- 
yí,  a'i  law  aswy  a  ymaflai  yn  ei  gam ;  ac  o'i  flaen  yr  oedd  Uyf r  agored, 
yr  hwn  yr  ymddangosai  ei  fod  yn  ei  ddarllen  yn  dra  astud.  Wrth  drwst 
dyfodiad  y  ddau  ẃr  ieuanc,  cododd  ei  ben,  cyfarchodd  hwynt  yn 
S^^^i&  &  gwahoddodd  hwynt  i  eistedd  wrth  ei  fwrdd  ef ;  yna  rhoddai 
iddynt  wydríad  o  gwrw,  ac  mewn  cyfeiriad  at  eu  hacen  dywedai: 
"Swissiaid  ydych,  mi  welaf ;  ond  o  ba  ganton  1"  "  O  St.  GaU."  "  Os 
ydych  yn  myned  i  Wittenberg,  chwi  a  gyfarfyddwch  yno  â  chydwlad- 
wr,  Doctor  Schurff."  Wedi  eu  calonogi  gan  ei  garedigrwydd,  gofyn- 
aaant :  "  Syr,  a  allech  chwi  ein  hysbysu  pa  ie  y  mae  Martin  Luther  yn 
bresennol  î"     **Mi  wn  yn  sicr,"  ebe  y  marchog,  "nad  ydyw  yn  Witten- 


114  LUTHEB. 

berg;  fe  fydd  yno  jn  fuan.  Mae  Philip  Melanchthon  yno.  Astud- 
iwcn  Roeg  a  Hebraeg  fel  y  galloch  ddeall  yn  glir  jrr  Ysgrythyrau  sanct- 
aidd."  "  Os  erbyd  Duw  ein  heinioes,"  ebe  un  o  honynt,  "  ni  ddych- 
welwn  adref  heb  weled  a  chly wed  Doctor  Luther ;  canys  er  ei  fwjm  ef 
y  cymerasom  y  siwmai  faith  hon.  Gwyddom  ei  fod  ef  yn  dymuno 
diddymu  yr  oífèiriadaeth  a'r  offeren ;  a  chan  fod  ein  rhieni  wedi  ein 
bwriadu  i'r  ofPeiriadaeth  o'n  mebyd,  ni  a  garem  wybod  yn  glir  ar  ba 
Bail  y  gorphwysa  ei  gynnygiad."  Ẃedi  peth  dystawrwydd,  gofynai  y 
marchog,  "Pa  le  y  buoch  yn  astudio  hyd  ymaî"  "Yn  Basel."  "A" 
ydyw  Ërasmus  o  Rotterdam  yno  etoî  beth  mae  efe  yn  wneydî" 
Atebasant  ei  gwestiynau,  ac  yr  oedd  dystawrwydd  drachefn.  Ni 
wyddai  y  Swissiaid  beth  i  feddwl.  "  Onid  yw  yn  rhyfedd,"  meddylient, 
"  fod  j  marchog  hwn  yn  siarad  wrthym  am  Schuẁ,  Melanchthon,  ac 
am  jT  angenrheidrwydd  o  ddysgu  Hebraegî"  "Anwyl  gyfeillion," 
meddai  y  gŵr  dyeithr  yn  sydjm,  **beth  y  maent  yn  feddwl  o  Luther  yn 
Switzerlai3dî"  *'Syr,"  ebe  Ressler,  '*ymaebarnau  yn  dra  gwahanol 
am  dano  yno  fel  ymhob  man  arali.  Mae  rhai  na  allaut  ei  ddyrchafu  yn 
ddigon,  ac  eraill  yn  ei  gondemnio  fel  heretic  adgas."  **Ho,  yr  ofFeir- 
iaid,  yn  ddiammeu,"  ebe  y  gŵr  dyeithr.  Yr  oedd  ei  sirioldeb  yn  peri 
i'r  gwŷr  ieuainc  deimlo  yn  gartrefol  gydag  ef.  Yn  y  man  anturíodd  un 
o  honynt  edrych  beth  oedd  y  llyfr  a  ddarllenai  pan  ddaethent  i  fewn, 
yr  hwn  erbyn  hyny  oedd  wedi  ei  gau  yn  ei  ymyl  Ac  er  mawr  syndod 
i'r  ddau,  Uyfr  y  Salmau  yn  Hebraeg  ydoedd  !  Rhoddodd  ef  i  lawr  jn 
union,  ac  megys  i  dynu  sylw  oddiwrth  ei  hyfder  yn  ymaflyd  ynddo, 
dywedai :  **  Äíi  roddwn  yn  ewyllysgar  un  o  fy  mysedd  am  wybod  yr 
iaith  yna."  **  Chwi  gyrhaeddwch  eich  dymuniad,"  ebe  y  gŵr  dyeithr, 
**os  bydd  i  chwi  yn  unig  gymeryd  y  drafferth  iV  dysgu."  Ÿmhen 
ychydig  fynydau  gwelai  Ressler  y  gwesttŷwr  yn  ei  alw  o'r  neilldu ;  a 
phan  oedd  y  gẃr  ieuanc  gwylaidd  yn  ofni  fod  rhywbeth  allan  o  le, 
dy wedai  wrtho :  **  Yr  wyf  yn  gweled  f od  genych  ddymuniad  cryf  am 
weled  a  chlywed  Luther;  wel,  yr  hwn  sydd  yn  eistedd  gyda  chwi 
ydyw."  Tybiai  Ressler  mai  ysmalio  yr  ydoedd  ;  ond  wedi  dychwelyd, 
estynodd  ei  ben  a  sibrydodd  yn  nghlust  ei  gyfaili  yr  hyn  a  ddywedaa- 
ai.  '  Fe  allai  mai  Hutten  a  ddy wedodd,"  ebai  hwnw,  **  ac  i  ti  gam- 
gymeryd  !"  Ar  hyny  clywyd  swn  traed  ceffylau,  a  daeth  dau  farsian- 
dwr  i  fewn  i  geisio  llettŷ.  Wrth  ddodi  eu  pethau  o'r  neilldu,  gosododd 
un  o  honynt  lyfr  heb  ei  rwymo  ar  y  bwrdd,  yr  hwn  yn  fuan  a  dynodd 
sylw  y  marchog^  **  Pa  lyfr  yw  hwnal"  meddai.  **  Esboniad  ar  rai  o'r 
Éfengylau  a*r  Epistolau  gan  Doctor  Luther,"  ebe  y  marsiandwr;  **y 
mae  newydd  ei  gyhoeddi."  **Mi  a'i  ceisiaf  yn  fuan,"  ebe  y  marchog. 
Yna  dywedwyd  fod  swper  yn  barod.  Y  ddau  efrydydd,  yn  ofni  y 
draul  o  twpera  gyda  y  marchog  Ulrich  von  Hutten  a  dau  iarsiandwr 
cyfoethog,  a  ofynent  i'r  gwesttywr  rhoddi  rhywbeth  iddynt  o'r  neilldu. 
**De'wch  ymlaen,  fy  nghyfeillion,"  ebe  gŵr  y  Baedd  Du  ;  **cymerwch 
eich  lle  wrth  v  bwrdd  gerllaw  y  boneddwr  hwn ;  ni  roddaf  arnoch  ond 
yn  rhesymol. '  **Deuwch  ymlaen,"  ebe  y  marchog,  **  mi  dalaf  fi  y 
cyfrif."  Wrth  y  bwrdd,  siaradai  y  marchog  mor  ragorol,  fel  y  talai  y 
cwmni  oU  lawer  mwy  o  sylw  i'w  eiriau  nag  i'r  dysglau  oedd  o'u  blaen. 
Wedi  yohwaneg  o  garedigrwydd,  ar  ol  i'r  marsiandwyr  adael  y  bwrdd, 
cododd  y  marchog  a  thaflodd  fantell  fiiwraidd  drosto,  a  chan  roddi  ei 


LUTHSm.  116 

Jiw  iV  efrjdwyr,  dywedaî :  "Pan  gjrrhaeddwch  Wittenbeig,  anerchwcfa 
Dr.  Schnrffdrosof."  "0  ewyllys  calon,"  meddont  hwythau;  "ond  pa 
enwaroddwnt"  "Dywedwch  wrtho  yn  nnig,"  meddai  yntau,  "mae 
JT  hwn  sydd  yn  dyfod  jn  eich  anercL"  Ymadawsant  gydaV  trìmlad- 
■a  mwyi^  caredig  tnag  ato.  Ac  ebe  Ressler  yn  mheUach,  wrth  son 
«m  danynt  wedi  cyrha^d  Wittenberg :  "  Ddydd  Sadwm  aethom  i  dŷ 
Scharff  i  gyflwyno  ein  llythyraa;  ac  wedi  i  ni  gael  ein  cymeryd  i'r 
yitafeli,  wele  ni  a  gawsom  Martin  yno  fel  yn  Jena,  a  chyda  ef  Melanch- 
thon,  Jostas  Jonas,  Nicholas  Amsdorff,  a  Dr.  Augustin  Schurff,  yn  ad- 
rodd  iddo  yr  hyn  a  gymeraaai  le  yn  Wittenberg  yn  ystod  ei  absennol- 
deh.  Cyfarchodd  ni,  a  threnUasom  y  diwmod  gyda  hwynt  er 
hjfiydwch  a  boddhád  mawr  i  nL"  Rhydd  Ressler  mewn  Uythyr  ar  ol 
hjny  ddesgrífiad  o'i  ymddangosiad  personol :  "  Yr  ydoedd  braidd  yn 
tôechln  î  fod  yn  dew ;  yn  sefyU  yn  syth ;  ei  wyneb  jm  f ynych  jm 
dyrchafu  toa'r  nef ;  ei  aeUau  ty wyU  yn  cysgodi  dros  ei  lygaid  d^rf nion 
traddgar,  a  lewyrchent  fel  sêr,  i  ba  rai,  prín  y  gaUech  edrych  yn 
scfydlog." 

Drannoeth  wedi  cyrhaedd  Wittenbere  aeth  Luther  i  dŷ  Schurff  a 
gwelodd  lythyr  yr  Etholwr.  Atebodd  ef  ar  unwaith.  Dywedai  ei  fod 
wedi  ei  alw,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  uf uddhâu.  "  Yr  oedd  Satan,  yn 
ei  absennoldeb,  wedi  treiddio  ì'w  gorlan,  ac  wedi  gwneyd  anrhaith  yno 
nad  oedd  ond  ei  bresennoldeb  ef  ei  hunan  a  allai  adfer.  Ni  wnaethai 
Dythyr  y  tro — yr  oedd  yn  rhaid  iddo  wneyd  defnydd  o'i  lygaid  a*i  enau 
ei  hnn  i  weled  a  Uefaru.  Ni  oddefai  ei  gydwybod  iddo  oedi  yn  hwy,  ac 
yn  hytraeh  na  eweithredu  yn  erbyn  hono,  yr  oedd  yn  weU  ganddo  ddigio 
yr  EUiolwr  aV  hoU  fyd.  Yr  oedd  pobl  Wittenberg  yn  ddef aid  iddo,  y 
ihai  a  ymddiríedasai  Duw  iV  ofaJ :  ei  blant  oeddynt  yn  yr  Ar^wydd. 
Er  en  mwyn  yr  ydoedd  yn  barod  i  ddyoddef  merthyrdod.  Yr  ydoedd  yn 
myned,  gan  hyny,  i  gyflawni,  trwy  ras  Duw,  yr  hyn  a  ofynai  Crist  gan 
y  rhai  a'i  harddelent.  Pe  buasai  ei  air  ysgrífenedig  yn  gwneyd  i  yru 
ynuith  y  mawr  ddrwg,  a  dybiai  efe  y  buasent  yn  anfon  am  dano  gyda'r 
&th  daeríneb  1  Byddai  farw  yn  hytrach  nag  oedi  yn  hwy ;  marw  fel 
y  gweddai  iddo  dros  iachawdwríaeth  ei  gymydog." 

Ac  yr  oedd  y  gwaith  oedd  ganddo  iV  wneuthnr  yn  rh)rfeddol  o 
anhawdd.  Yr  oedd  doethineb  a  gfdlu  Melanchthon  a'r  gwŷr  da  eraiU 
wedi  Uwyr  ballo,  a  theimlai  y  cyfan  mai  Luther  oedd  yr  unig  un  y 
geUid  gobeithio  y  byddai  iddo  allu  ei  gyflawni.  Y  gamp  a  ddysgwyUr 
yn  gyffi>Ddìn  oddiwrth  hyawdledd  ydyw  ennyn  teiml^  mewn  difrawder, 
a  chynhyrfa  dynion  i  weithredu  mewn  duU  neUIduol  pan  y  maent  heb 
unrhyw  duedd  at  hyny,  neu  yn  wir  yn  tueddu  yn  grjrf  i'r  gwrthwyneb. 
Yr  oedd  yr  orchest  oedd  y  pryd  hyny  o  flaen  Luther  yn  gwbl  wahanol, 
tc  yn  llawer  anhaws.  Y  gwaith  oedd  ganddo  ef  iV  wneyd  oedd 
goetegn  y  dymhestl  oedd  yn  ymgynddeiríogi  mor  frawychus,  a  byny 
ptn  ymddangosai  y  fath  orchwyl  i  bawb  eraiil  yn  gwbl  anobeithioJ. 
Ond  fe  wynebodd  efe  amo,  fel  ar  ei  holl  orchwylion  mawríon,  gan  ym- 
ddibynn  am  nerth  ac  arweiniad  ar  y  Goruchaf.  Yn  fuan  iawn  fe  aeth 
y  gair  trẃy  Wittenberg  ei  fod  wedi  dychwelyd,  a  thrannoeth,  yr  hwn 
ocdd  yn  ddydd  Sabboth,  gan  y  deaUid  ei  fod  yn  debyg  o  bregethu,  fe 
ymgynnnUodd  tyrfa  anferth  iV  Ëglwys.  Yr  oeddynt  dan  Iywodraeth 
Utwer  o  gymysg  deimladau  mae  yn  ricr,  ond  oU  yn  mawrhân  y  cyfleusdra 


116  LUTHEB. 

o  gael  gweled  Luther  eto  jm  eu  plith,  a  chael  ei  wrando  eto  yn  pregetha. 
Safai  yntau  o'u  blaen  gydag  urddas  hunan-feddiannol  gŵr  yn  ymdeimlo 
â  mawredd  y  cyfrifoldeb  oedd  amo,  a  chyfarchai  hwynt  mewn  modd 
hynod  o  syml  a  charedig.     Dadganai  y  llawenydd  a  deimlai  o  herwydd 
y  cynnydd  oeddynt  wedi  wneyd  mewn  amryw  gyfeiriadau  yn  ystod  ei 
absennoldeb;  ac  yr  oedd  hyny,  gyda'i  ddull  cartiefol  a  charuaidd,  a 
holl  swyn  ei  ddylanwad  personol,  a'r  adgofion  a  gyfodent  yn  meddyliau 
ei  wrandäwyr  am  eu  hen  gysylltiad  âg  ef,  a*r  peryglon  a  wynebasai  gyda'r 
fath  ddewrder  er  mwyn  sicrhâu  iddynt  wirionedd  Duw,  yn  eu  tawelu 
mewn  modd  rhyfedd  i  wrando  amo;  mewn  ychydig  fynydau,  ac  yn 
ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  yr  oeddynt  wedi  eu  gosod  megys  yn  ei 
law.     A  chyda  ffyddlondeb  a  doethineb  ag  y  mae  yn  anhawdd  gwybod 
pa  un  i'w  edmygu  fwyaf,  fe  wnaeth  yntau  y  defnydd  goreu  o'r  cyfleus- 
dra  i  lefam  wrthynt  y  genadwri  ag  oedd  yn  arbenig  gyfaddas  iV  sefyllfa 
ddyeithrol  ag  yr  oeddynt  wedi  eu  gweithio  iddo.     Fel  tad  tirion  gyda'i 
blant,  canmolai  yn  garedig  eu  cynnydd  mewn  ffydd,  ond  adgofìai  hwynt 
fod  eisieu  cariad  hefyd.     Yr  oedd  y  fam  yn  gyntaf  yn  rhoddi  llaeth  i'r 
plentyn,  ac  yna  ymborth  ysgaf n.     Felly  y  dyient  h wythau  wneyd  gyda'u 
brodyr.     Oeddynt  hwy  wedi  bod  ddigon   wrth  y  fron  ?     Da.     Ond 
bydded  iddynt  ganiatâu  i'w  brawd  yfed  faint  a  fyno.     Parai  iddynt 
sylwi  ar  jrr  haul.     Yr  oedd  efe  yn  rhoddi  dau  beth ;  goleuni  a  gwres. 
Nid  oedd  un  brenin  yn  ddigon  cryf  i  droi  o'r  neiildu  ei  belydrau ;  deu- 
ent  atom  ar  eu  hunion  ;  ond  yr  oedd  gwres  yn  gwasgaru  ac  yn  cael  ei 
roddi  ymhob  cyfeiriad.     Felly  fíydd,  fel  goleuni,  a  ddylai  fod  yn  uniawn 
ac  anmhlygadwy ;  ond  dylai  cariad,  fel  gwres,  wasgar  ar  bob  liaw,  a 
phlygu  i  hoU  anghenion  a  gwendidau  ein  brodyr.     Yr  oedd  yr  offeren 
yn  beth  drwg,  ac  yr  oedd  ei  diddymiad  yn  ol  yr  Ysgrythyr.     Gwyn 
fyd  na  chymerasid  ei  Ue  trwy  y  byd  gan  Swper  yr  Arglwydd.     Ond  pa 
fodd  yr  oeddynt  wedi  gweithredu  yn  y  mater  î     Pa  drefn,  pa  weddeidd- 
dra  a  ddangosasent  î    Dylasent  weddío,  ac  appelio  at  yr  awdurdod 
osodedig.     Os  oedd  y  peth  o  Dduw,  yr.  oedd  y  Gair  yn  ddigon.     Yr 
oeddynt  hwy  i  bregethu ;  yr  oedd  y  gweddill  yn  llaw  Duw.     Pe  buasai 
efe  yn  defnyddio  nerth,  beth  a  ennillasai  ]     Ystum,  ordeiniadau  dynol, 
a  rhagrith;  buasai  purdeb  calon,  ffydd,  a  chariad  yn  eisieu.     Ehaid 
iddynt  enniU  calonau  dynion;   dyna  nod  a  dyben  eu   hoU  bregethu. 
Trwy  ei  Air,  fe  allai  Duw  mewn  amrantiad  wneyd  mwy  nag  allent  hwy 
ac  yntau,  aV  holl  fyd,  trwy  eu  nerth  unedig.     Nid  ydoedd  am  adfer  jrr 
oíferen.     Gan  ei  bod  i  lawr,  yn  enw  Duw  arosed  yno.     Ond  a  oedd 
trefn  ei  ddiddymiad  wedi  bod  yn  ol  Gair  Duw  î    Fe  welsai  St.  Paul, 
yn  Athen,  allorau  ar  ba  rai  yr  aberthid  i  dduwiau  gau.     Fe  welodd  yr 
anfadrwydd  hyny,  ond  ar  y  pryd  fe  dawodd.     O'r  farchnadfa,  fodd 
bynag,  fe  gyhoeddodd  nad  oedd  y  duwiau  ond  eilunod.     Fe  gyrhaedd- 
odd  ei  eiríau  galonau  y  bobl,  ac  fe  syrthiodd  yr  eilunod  heb  i  St  Paul  eu 
cyffwrdd.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef  ei  hun  bregethu,  perswadio,  ysgrifenu ; 
ond  ni  orfodai  neb.     Yr  oedd  ffydd  yn  wirfoddoL     Galwai  eu  sylw  at 
vr  hyn  a  wnaethai  efe.     Safasai  yn  erbyn  y  Pab,  a'r  maddeuon,  a'r  hoU 
îu  Pabaidd.     Heb  drais  na  therfysg,   pregethasai  Air  Duw;  dyna'r 
cwbl.     Ac  eto,  tra  yr  oedd  efe  yn  cysgu,  neu  yn  eistedd  yn  gyfeillgar 
wrth  y  bwrdd  gydag  Amsdorff  a  Melanchthon,  yr  oedd  y  Gair  wedi 
dymchwelyd  y  gallu  Pabaidd.     Nid  oedd  efe  wedi  gwneyd  dim;  y  Gair 


LUTHEB.  117 

awnebu  ycjfan.  Pe'r  appeliasid  at  nerth,  buasai  Gkrmanj  wedi  ei 
porchaddio  â  gwaed.  Ond  beth  f oasai  yn  canlyn  ?  Dinystr  ac  anrhaith 
1  gorff  ac  enaid.     Yr  ocwid  v  Gair  yn  rhedeç  trwy  y  byd. 

Felly,  am  wyth  niwmod  yn  olynol,  ac  i  gynnulleidfäoedd  Uíosog  a 
dderbynient  gyda'r  dyddordeb  dyfnaí  bob  gair  a  ddeaai  o'i  enao,  y 
pr^Óiai  Lnther.  Ni  chrybwyllai  unrhyw  bersonao,  ni  ch)rfeiriai  at  y 
rhai  oeddent  wedi  ea  camarwain,  ac  ni  ynganai  air  a  dueddai  iV  cyth- 
roddo,  er  ei  fod  gyda  gonestrwydd  mawr  yn  eu  hargyhoeddi  am  y 
pethaa  a  wnaethent  yn  groes  i*r  Gair ;  ond  amcanai  yn  unig  i  V  hyfforddi 
yn  yr  Efengyl,  ac  felly  eu  dychwelyd  i'w  Ue.  Dywed  Döllinger  am 
dano:  "Ni  fu  erioed  Germaniad  ydoedd  yn  deaU  ei  gydwladwyr  mor 
berffaith,  a'r  hwn,  yn  gyfnewid,  a  ddeaUwyd  mordrwyadl,  ìe,  ac  ysbryd 
yr  hwn  a  lyncwyd  mor  gwbl  gan  ei  genedl,  â'r  mynach  Augustinaidd 
bim.  Yr  oedd  meddwl  ac  ysbryd  y  Germanîaid  dan  ei  ly wodraeth  fel 
y  mae  y  delyn  yn  Uaw  y  cerddor."  Ac  ni  ddangoswyd  hyny  o  gwbl  yn 
fwy  amlwg  nag  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Wedi  y  chweched  pregeth 
ysgrífenai  Schorff  at  yr  Ëtholwr :  "  0,  y  fath  lawenydd  y  mae  dychwel- 
iad  Dr.  Martin  wedi  ei  ledaenu  yn  ein  pHth !  Mae  ei  eirìau,  trwy 
Ddwyfol  drogaredd,  bob  dydd  yn  dwyn  yn  ol  ein  pobl  druain  oeddynt 
vedi  myned  ar  ^feiiiom,  i  ffordd  gwirîonedd.  Mae  mor  amlwg  ft'r 
haol  fod  Ysbryd  Duw  ynddo,  ac  mai  trwy  ei  Ragluniaeth  arbenig  £f  y 
dychwelodd  i  Wittenberg."  Yr  oedd  ÉwiUing  wedi  ei  ddystewi  ai 
gyfnewid.  "  Mae  yn  jrmddangos  i  mi,"  meddai,  "  fy  mod  yn  gwrando, 
md  ar  lais  dyn,  ond  Uais  angeL"  Cyn  hir  cydnabyddai  ei  fod  wedi 
ei  dwyUa  "  Y  mae  yn  ddyn  araU  hoUol,"  ebe  Luther.  Gorfu  i  Carlstadt 
fldio,  a  dychwelyd  at  ei  waith  yn  y  Brîfysgol ;  a  gwnaed  byr  waîth  ar 
brophwydi  Zwickau.  Darostyngwyd  yr  aflonyddwch  trwy  yr  hoU 
wlad,  a  phlant  y  Diwygiad,  weidi  eu  rhyddhftu  ar  y  naiU  law  oddiwrth 
gyfeiliomadau  y  Babaeth,  a'u  darostwng  ar  y  Uaw  araU  dan  awdurdod 
y  Oair,  "  a  gawsant  heddwch,  ac  a  adeiladwyd ;  a  chan  rodio  yn  ofn  ^rr 
Aiglwydd,  ac  yn  nyddanwch  yr  Ysbryd  Glân,  hwy  a  amUiäwyd."  Yn 
mis  Medi  y  flwyddyn  hono,  1522,  cyhoeddwyd  y  c^rfieithiad  G^rmanäeg 
o'r  Testament  Newydd  mewn  dwy  gyfrol  unplyg,  a  werthid  am  ffiorín  a 
bamier,  neu  tua  hanner  coron  o'n  harian  ni.  Gan  faint  yr  awydd  am 
dano  fe  werthwyd  yr  argraffiad  cyntaf  o  3000  o  gopiau  yn  fuan  iawn,  a 
cbyhoeddwyd  ail  argraffiad  yn  mis  Ehagfyr;  ac  erbyn  1533,  yr  oedd 
dau  argraffiad  ar  bymtheg  wedi  eu  cyhoeddi  yn  Wittenberg,  trî  ar  ddeg 
yn  Aogsburg,  deuddeg  yn  Basel,  un  yn  Ërfurth,  un  yn  Grîmma,  un  yn 
Leipdg.  a  tj^  ar  ddeg  yn  Strasburg.  Ac  yr  oedd  y  cyfíeithiad  o'r  Hen 
Destament,  fel  y  crybwyUwyd,  yn  cael  ei  barotoi ;  ac  i  eyfarfod  â'r 
awyddfryd  nerthol  oedd  ar  led  i  astudio  Gair  Duw  fe'i  cyhoeddid  yn 
gy&anau.  Yr  oedd  Uaf ur  Luther  gyda  hyn,  a  hoU  waíth  y  Diwygiad 
ymhob  man,  yn  anferth.  Ond  jrmgymerai  yn  sirîol  ftg  ef  wrth  weled 
fod  yr  achos  mawr  yn  myned  rhagdao  gyda'r  fath  nerth. 

Yr  oedd  traUodau  mawríon  eraiil  yn  dyf od  yndŷn  ft  Bhyfel  y  Werín 
a'r  Ddadl  ar  y  Sacrament  Nid  oedd  Carlstadt  mewn  un  modd  yn 
dawel  ar  y  modd  y  diffoddasid  drwy  Luther  y  t&n  a  g^mneuasai  yn 
Wittenber;g^  ac  o  bryd  i  bryd  pregethai  yn  erbyn  y  seremonîau,  &c.,  san 
oaod  ar  bethaa  bychain  bwysigrwydd  a  dueddai  i  berí  i'r  bobl  ddycmy- 
nyga  ea  bod  yn  gymeradwy  gan  Dduw  am  bethau  nad  oedd  a  fynent 

1885.  H 


iMim  nii  medd  V\x  míy4âxAéffí.  Yr  TdodU  w«fi  cael  dylaaimfai  yn 
gÊji  ama  gm  ddÿchymjgÌM  oTfrí&ìol  a  tyniadaa  eitlMfol  Muimr,  a 
phenboethiaid  ^wichau;  a  chan  j  gweliâ  nad  allai  ei  addysg  laá  nae 
•ffMtliio  JD  ddrwg,  fe  orfn  i  Littber,  yn  nechreu  11^23,  trwy  gydajniad 
armînwjr  j  Br^i^ol^  wahardd  iddo  bregethn  jn  Wittenbetg.  Yr 
oedd  gohebuMth  rbjMddo  ft  Munzer,  jr  hwn  hef jd,  ac  am  jr  ob 
rbesjmau,  a  alltudiaeia  o  Saxonj  gan  jr  Etholwr.  Yr  oeddjnt  jn 
mjned  jn  fwjfwj  eithaloL  Djwedai  Munsor,  mewn  ffordd  o  ddaagos 
mw  ddiwerth  oedd  jr  Ysgrjthjrau  mewn  cjmhariaeth  i'r  dadguddied- 
îcaethMt  newjddìon  a  ddwrbjniai  efii  a'i  frodjr :  ^^  Ni  f  jddai  o  nn  Uea  i 
ddjn  pe  lljncai  ^an'  mil  o  Fiblau."  Yr  oedd  j  djnion  hjn  jn  gaUu 
efléfthio  ar  j  werm  ju  rh jf edd^  a  efajnhjrfent  Rjda'r  gwjUtineb  mwjaf 
eu  rhagfamau  jn  erbjn  j  mawrion  aV  awdurdodau.  Ac  nid  oedd  jn 
aahawdd  iddjnt  gael  digon  o  gjnnud  i'w  tftn,  canjs  ^rr  oedd  j 
werin  jmhob  man  j  djddiau  hjnj,  jn  djoddef  dìrfawr  orthrwm. 
Cjnhjiîwjd  hwjnt  i  godi  mewn  gwrthrjfel  dan  arweiaiad  Munaer, 
jr  kwD  a  arwjddnodmi  bob  proelamasiwn  o'i  eiddo^  **Munxer  gjda 
oitleddjl  Oideon,"  ac  ^'u  ojffröai  trwj  i^peUadau  crefjddol  a  phoU- 
Ẃcaidd  o'r  fttth  fwjaf  taaUjd  i  fentro  pobpeth  er  mwjn  jsgainhâu 
eu  beichiaUi  AnpeHent  at  Lutàer,  ond  jetjriai  efe  mai  ar  waüh 
te jmai  Dduw  j  djlaaai  grjnhoi  ei  jmdreohion.  Ond  jsgrifenodd  ja 
grjl  mewn  ffordd  o  annog  j  bobl  i  arafu^  gaa  ddangoe  nad  alká  j  petfa 
jr  oeddjnt  hwj  jm  f jgwth  lai  na  therÇmu  mewn  anchaith  a  dinjatr 
jmhob  jst^m  O'r  ochr  arall,  appeUai  jn  j  modd  mwjaf  gonesi  m 
difrífol  at  j  mawríon  i  leddfu  gorthrwm  j  werin,  a  chaniatftu  iddjnt  eu 
oeisiadau  riiesjrmoL  Oud  i  rjlel  jr  aed,  a  Uaddwjd  ynddi,  medd 
B«ttmer,  ddim  U»i  na  hiuuier  can'  mü  o  wŷr,  heblaw  j  dif rod  ofnad- 
wy,  fiel  j  Tiiagwelai  Lnther,  a  aohoeodd  mewn  Uawer  o  ffjrdd  erailL 
Aic  jajwaeth)  ni  cheid,  ar  derfjn  j  trjohineb,  fod  dim  wedi  ei  ennül  gjda 
gelwg  ar  jr  amcaoion  jr  aetfaìid  i  rrfel  er  eumwjn!  AthuaTun 
flmser  j  cododd  j  Ddadl  ar  Swper  jr  Arghpjdd.  Djagaí  ZwìngUuB  a 
dowiojddion  Zuriofa  mai  arwjddion  o  gorff  a  ewaed  Griat  owid  jv 
dlenan,  ao  na  eUid  jmborthi  ar  Orist  jndd jnt  oddieithr  jn  jabrjdoL 
▲c  er  j  buaaai  Lother  ar  adegau  eraiU,  mae  jn  deb jg,  jn  barod  i  fab* 
wjsiadu  jr  un  çoljgiad,  eto  wedi  gweled  Carlstadt  sJr  penboethiaid  jn 
gwne jd  j  h,ih  hnfoFg  ar  bethau  cjsegredig,  ac  wrtfa  dori  pob  cjmundds 


âg  eglwjs  j  gorphenol  jn  riiedeg  i'r  nith  eithafíon  o  wjUtineb,  fe 
deimlai  f od  jn  rhaid  aros  jn  dijn^le ;  a'r  tir  a  gjmerodd  oedd  ^rr  un  a 
•dnabjddîr  rol  cjdsjlweddiad,  sef  er  nad  jdy w  jr  elfenau  jn  ^rr  ordin^ 
faftd  jn  peidio  bod  jn  fara  a  gwin;  eto  eu  bod  hefjd  jn  gorff  a  gwaed 
ieBu  Oriat.  Rhaid  addef  ei  fod  jn  hjn  jn  Uaì  a  íawer  nag  j  d jsgwjl- 
iaeem  ei  gaei^  ac  fòd  ei  wrtfawjnelnirjr,  mewn  gaUu  i  jmreBjmn  ac 
iMwn  faniian-ljwodraeth^  jn  tra-rfaagori  amo.  Oná  pan  gofiwn  "nad 
jw  j  goreu  o  ddjnîon  ond  djnion  ar  j  goreu,"  gan  jstjried  befyd  jr 
am^ícfaiadau  j  cawaat  ei  faun  jnddjnt,  a'r  saâa  neiUduol  e  ba  ua  ^rr 
oedd  efe  jn  edrjofa  ar  j  mater,  nì  a  deimiwn  maì  anaddaa  jdjw  i 
ddjaîon  aoioBniol  ìti  ei  gjfauddo  o  jatjln^wjdd,  os  n&  tfaeimlwBi  faefjd 
ei  lod,  ec  mewn  amrjf nsedd,  jn  deilwng  o'n  parcfa  a^n  ojdjmdeimlAd. 
Ond  fe  ddjgoddi  j  ddadl  faon  lawer  o  cfawerwder  iV  gwpan ;  fe  wnaetfa 
jsgariad  rfajngddo  ft  tfa jfelwjr  pjl^  j  buaaai  ja  dda  iddo  gaeLUaweBh 


119 

jdra  jn  en  cyniwrthwy  yn  erbyn  y  gtàj^  cjrffredîn ;  fe  wanhäodd  yn 
íiwr  nerth  y  Diwygiad ;  ac  fe  adawodd  yn  gynoysgaeth  i'w  ganlynwyr 
tthrawiaeth  am  Swper  yr  Arglwydd,  ac  ynglŷn  â  hyny  am  Berson  Crist, 
a  fu  yn  llawer  o  anf antais  i'w  Uwyddiant  a'u  cynnydd  ysbrydoL 
Ond  pe  buasai  genym  le,  fe  fnasai  yn  llawer  mwy  dyddorol  ei  ddilyn 

fjrda'i  denlo,  ymysg  ei  gyfeillion,  ac  yn  holl  gwre  ei  lafnr  cyffredin. 
él  rhan  o'r  ymddattodiad  mawr  ar  drefn  flaenorol  pethau  a  ddygwyd 
oddiamgylch  trwy  y  Diwygiad,  yr  oedd  y  mynachod  yn  gadael  eu  hen 
ddnll  o  fjrw  ac  yn  ymgymjrggu  â'u  cydwladwyr ;  ac  yr  oedd  y  Ueianod 
yn  ffadael  y  canvenis  ac  yn  cymeryd  y  Ue  a  drefnasid  iddynt  yn  y  gym- 
deithas  ddynol, — ^yn  dychwelyd  at  eu  teuluoedd,  yn  priodi,  neu  yn 
ymgym^d  â  chylchoedd  eraiU  o  wasanaeth.  0V  rhai  hyn  yr  oedd 
naw  yn  lleiandŷ  Nimptschen  yn  dyheu  am  ryddhâd,  ac  ysgrilenaflaûfc 
at  Lother  gati  appeHo  at  ei  gydymdeimlad,  a  gofyn  am  ei  gynnorthwy  i 
ddianc  o'u  carchar.  Anfonodd  yntau  Leonhard  Koppe,  dinesydd 
pirclras  o  Toi^u,  yr  hwn  a  Iwyddodd  i'w  gwaredn,  a  dygodd  hwynt 
it  Luther  i  Wittenberg.  Gosododd  yntau  hwynt  yma  a  tbraw  yn 
nhenluoedd  eî  gyfeiUion,  tra  fyddai  yn  anfon  at  eu  perthynasau  ac  yn 
gwneyd  trefniadau  eraill  go^er  â'u  dyfodol.  Priododd  amrjrw.  A 
thra  yr  ydoedd  yn  ceisio  tref nu  príodas  rhwng  un  o  honjmt,  Catherine 
von  Bora,  merch  ieuanc  o  deulu  parchus,  ac  efrydydd  ieuanc  o  Nurem- 
bwg  y  meddyUai  yn  dra  uchel  am  dano,  fe  ganfu  fod  ei  ymdrech  yn 
aflwyddiannus ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  fe  roed  ar  ddeaU  iddo,  pe 
bnasai  yn  ceisio  dadleu  ei  achos  ei  hun,  y  gaUesid,  fe  aUai,  ei  gymeryd 
i  ystyriaeth !  Yr  ydoedd  efe  erbyn  hyny  wedì  hen  beidio  a  bod  yn 
fyDach,  ac  wedi  dadleu  yn  gryf  o  blaid  i  weinidogion  yr  efengyl  briodi, 
a  ihoddi  pob  cefnogaeth  i  briodas  amry w  o'i  gyf eiUion ;  ac  yr  oedd  ei 
hybarch  dad  jm  gwas^  yn  barháus  arno  yntau  i  wneyd ;  ond  er  y  cwbl 
yr  oedd  ei  bnodi  ef  ei  hunan  yn  fater  rhyfeddol  o  newydd  iddo.  Pa 
íodd  bynag,  ar  y  13eg  o  Fehefîn,  1525,  priodwyd  ef  â  Catherine  Ton 
Bofa,— efe  yn  42  nüwydd  oed  a  hithaa  yn  26.  Ni  fu  priodas  erioed 
jn  fwy  h^>u8.  *'  Diolch  i  Dduw,"  ysgrifenai,  **  mae  fy  mhriodas  wedi 
troi  aÛan  yn  dda,  canys  y  mae  genyf  wraig  dduwiol  a  ffyddlawn,  i'r 
ÌJm  y  gaUai  nn  yn  ddiogel  roddi  ei  galon.''  Ac  yn  ddiweddarach  :  "  Y 
mae  Catherine,  fy  anwyl  asen^  yn  eich  anerch.  Y  mae  yn  berffaith 
iadi»  diolch  i  Dduw,  yn  dirion,  ufudd,  a  charedig  ymhob  peth,  jrmheU 
ta  hwnt  i'm  gebeitbion.  Ni  newidìwn  fy  nhiodi  gyda  hi,  am  hoU  gy- 
fòeth  Crasus  hebddi"  G^tnwyd  iddynt  chwech  o  blant,  gyda'r  rhai  yr 
ydoedd,  mewn  serchogrwydd  ac  ysmaldod,  yn  blentyn  ei  hunan.  Dwfn 
titboUwyd  ei  galon  dyner  trwy  farwolaeth  rhai  o  honynt  yn  dra  ieu- 
am«»  ac  yn  hyny  hefyd  yr  oedd  yntau  yn  cael  "ei  berffeithio  trwy 
ddyoddefiadau."  Mae  ei  lyth^rr  o  Coburg  at  ei  gyntafanedig  Hansi 
pao  nad  oedd  y  gẁr  bach  ond  pedair  oed,  er  yn  cael  ei  ysgriienu  yn 
Tatod  Diei  Augsbuig,  ac  feUy  mewn  adeg  o  bryder  mawr,  yn  gynUun  o 
Iytl^  at  blentyn,  yn  dyner  ac  yn  brydf erth  odiaeth : — 

Bnm  a  h«ddwoh  yii  KgfarìHt,  fy  aowyl  fâohgea  baeh.  Mae  yn  dda  genyf  mhá  áy 
foáyn  dgr«ga  djr  waniyn  dda,  ao  yn  ffweddîo  yn  dda.  Dot  ymlara  nUy,  fy  anwyl 
fMlûpBa,  a- nhaa  ddaaai  yn  ol,  mi  a  ddygAÍ  i  ti  ffeiryn  tlwa.  Yr  wyf  yn  gw.ybod  am 
ttdddeg,  Ue  y  mae  plaot  Uawen  iydd  yn  medin  ffrocian  enraidd,  ac  yn  hel  afalaa 
ic  eirin  a  chmrìos  peraidd  o  dan  y  ooe'l,  ao  yn  oann  a  dawosio,  ao  yn  myned  ar  gefn 
^tÊfÌÊm  áú  gyda  Êtwfmmai  tmr  a  ohyfr wyaa  aciao.     If i  holaia  ^r  y  Ue,  gardd  pwy 

H   2 


120  LÜTHBB. 

ydoedd,  aphwjoedd  yplant.  "Dyma,**  meddai,  **y  plant  sydd  yn  fl;wed^o  a 
dyagD,  ao  sydd  yn  dda."  Toa  mi  atebais/  "  Mae  gen  mnaa  fachgen,  a  eiwir  Hans 
Lather.  A  all  efe  ddyfod  i'r  ardd  hoo,  a  bwyta  gerllyg  ao  aralaa,  a  myaed  ar  gefn 
oeffjrl  bach  a  chware  gyüa'r  lleill  f  '*  Dywedodd  v  g^r,  **  Os  ydyw  yn  dyweyd  ei 
weddî*ia,  ao  yn  dyega,  ac  Tn  dda,  fe  all  dd*od,  ac  /e  all  Lippas  [bachgen  Melanchthon] 
a  Jost  [bachgea  Joaasl  dd*od,  a  chftnt  bibaa  a  drumê  a  dwamel  a  ohrythaa,  a  chftnt 
ddawnaio  a  taetha  gyda  bwa  croes  bFchaa.*'  7na  daogosodd  i  mi  lawot  waatad  yn 
TT  ardd  wedì  ei  gwneyd  yn  barod  i  ddawnaio,  ac  yno  y  mae  y  pibau  a'r  drums  a'r 
Dwa  croea  wedi  eu  orogi  Oad  yr  oedd  eto  yn  gynoar,  ac  nid  oedd  y  plant  wedi 
oiniawa  ;  ao  ni  allwn  aroa  am  y  ddawns.  Felly  mi  ddywedaia,  "  Anwyl  syr,  mi  a( 
adref  ar  nnwaith  ac  ysffrifeDaf  hyn  oll  at  fy  machgen  bach :  ood  y  mae  ganddo 
fodryb,  Lene,  y  rhaid  iddo  ddwyn  gydag  ef."  Ác  atebodd  y  gŵr,  "FelW  ^bydded ; 
doa,  ao  YHgrifena  fel  y  dywedi."  Am  hyny,  fy  anwyl  fachgen  baoh,  ayaga  a 
gweddia  ft'lh  holl  nlon,  a  dy wed  wrth  Lippas  a  Jost  am  wneyd  yr  ud  fath,  ac  yna 
chwi  a  ddeuwch  oü  i'r  ardd  ynghyd.  Daw  Hollallaog  a'th  gadwo.  Fy  serch  «t 
Modryb  Leoe.'a  rho  iddt  gosan  drosof. — Dy  serchog  dad, 

Martin  Litthbb. 

Y  Lene  uchod  ydoedd  Magdalen  von  Bora,  modryb  i'w  briod,  m 
íaasai  felHiithau  yn  lleian,  ac  ydoedd  yn  aros  gyda  hwynt  Fe'i  cerid 
vn  fawr  yn  y  teulu,  a  bu  farw  yn  çrefyddol  iawn.  Ychydig  cyn  ei 
hymadawiad,  dywedai  Luther  wrthi :  "  Ni  byddwch  farw ;  chwi 
gysgwch  ymaith  megys  mewn  cryd,  ac  fe  wawria  y  bore,  a  chwi  a 
godwch,  ac  a  fyddwch  fyw  byth." 

Ymysg  ei  gyfeillion  yr  ydoedd  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cymdeìthaagar 
a  dyddan  o  feibion  dynion.    Yr  ydoedd  yn  llawn  caredigrwydd, 
A'i  fron  yn  galon  i  gyd  ; 

ac  3rr  ydoedd  mor  naturíol  iddo  siarad  ag  anadlu.  Yn  nghymdeithas 
cyfeiUion  rhagorol,  y  rhai  a  edrychent  i  fyny  ato  gyda'r  fath  ddwfn 
gariad  ac  edmygedd,  ac  a  gaent  yr  hyfrydwch  yn  fynych  o  eìstedd 
wrth  ei  f wrdd,  ni  fyddaî  dim  yn  gymaint  boddhâd  iddo  â  rhydd-ym- 
ddyddan,  pan  dy walltai  o  dryBorfa  ddihysbydd  ei  feddwl  y  fath  gyfoeth 
o  bethau  da  ag  a  wnelai  fod  yn  ei  gwmni  yn  wir  fraint  Yn  ffodus  7 
mae  amryw  o  honynt  wedi  cofnodi  llawer  iawn  o'i  sylwadau,  y  rhai  a 
argraffwyd  fel  ei  Tischreden,  neu  ei  "  Siarad  wrth  y  Bwrdd,"  ac  ydynt  yn 
ei  Weithiau  a  olygwyd  gan  Förstermann,  yn  llanw  pedair  o  gyfrolau 
trwchus.  Buasai  yn  dda  genym  allu  rhoddi  ychyoig  engreifftiau  o 
honynt  Y  maent  yn  cynnwys  Uawer  iaMrn  o  wybodaeth,  o  feddwl,  ac 
o  fam  dda;  o  ffraethineb,  o  ysmaldod,  o  chwedlau  difyr,  ac  o  farddon- 
iaeth;  o  grefyddoider,  a  gwir  ddoethineb, — y  fath  ag  allesid  ddysgwyl 
pan  fyddai  calon  gẃr  o'r  fath  fawredd  a  naturiolrwydd  yn  "  berwi  allan 
bethau  da"  yn  nghwmni  y  rhai  a  garaL 

Am  ei  waith,  yr  ydoedd  yn  ddirfawr !  Yn  lö22  cyhoeddodd  130  o 
draethodau,  ac  83  yn  y  flwyddyn  ganlynol.  Mae  ei  ysgrifeniadau  yn 
Uanw  pedaîr  ar  hugain  o  gyfrolau  pedwarplyg,  ac  yn  agos  i  ddeg  m 
phedwar  ugain  o  rai  wythplyg.  Pregethai  amryw  weithiau  bob 
wythnos,  a  threuUai  yn  gynreími  dair  awr  bob  dydd  mewn  gweddi  a 
m^rfyrdod.  GyfansoddodcTwyth  a  phedwar  ugain  o  emynau,  a  gwnaeth 
dônau  ar  eu  cyfer.  Ac  eto  ^rr  ydoedd  yn  hawdd  cael  gafael  amo  bob 
amser,  ac  ^rr  ydoedd  yn  barod  i  wneyd  pa  beth  bynag  a  ddelai  yn  ei 
ffordd :  gwrthwynebu  cyfeiHoraadau  y  Babaeth,  preeethu  yr  Efengyl, 
cyfarwyddo  eneidiau  pryderus,  gofalu  am  yr  Amrofa,  darostwnc 
terfysgoedd,  meithrin  caniadaeth  y  cysegr,  sefydlu  ysgoÚon  dyddio^ 


LUTHBB.  111 

go&Ia  am  addyBg  7  plaot — a  chwarea  gyda  hwynt ! — ^heblaw  ei  ''ofal 
am  jT  hoU  eglwysi,"  ac  yn  wir  Uìaws  o  ofalon  endll,  na  ddyUsai  711171- 
aeth  â  hw^nt,  ond  ei  fod  ^n  rh^  wan  ì  wrthod  ^mron  nnrhTw  eaia  a 
wnelìd  am  ei  gTnnorthw^ ;  a  chan  7  teimla]  c^nifer  7  fath  ^mdoiried 
diderfyn  ^nddo,  ^r  oedd  ceisiadau  fell^  ^n  dra  llíoeog.  Ar  7  negee  o 
hedd^chu  cwer^l  7  daeth  jr  alwad  amo  i'r  Orphw^efa*  Yr  oedd  rh^w 
ymrafael  rhwng  larllod  Mansfeld  a'n  deiliaid,  a  Lnther  oedd  raid  sael 
i'w  derfÿnn.  Cafodd  dTW^dd  ofnadw^  ar  ei  ffòrdd  i  Eisleben,  ei  hen 
gartrei  Wedi  Uawer  iawn  o  drafferth  ar  ol  c^rliaedd,  fe  derf^nodd  jr 
ymrafael,  ond  fe  gollodd  ei  f^w^d.  Ar  7  14eg  o  Chwefror,  lö46,  preg- 
ethodd  ei  bregeth  olaf,  a  therf^nai  gan  dd^wed^d :  **  Fe  elUd  d^we^d 
llawer  mw7  am  yr  efeng^l ;  ond  ^r  w^f  ^n  wael,  ac  yn  rh^  wan  i 
ddywe^d  mw^ ;  rnaid  i  ni  adael  ar  hyn.''  Gwaeln  a  wnaetL  Ar  ^r  17eg 
dTwedai  wrth  ddau  o'i  g^feiUion,  "  Yr  w^f  ^n  teimlo  ^n  bur  wan,  ac  7 
mae  f^  mhoenau  ^n  waeth  nag  erìoed."  Ymhen  en^d,  wedi  deffro  o  hûn  a 
gweled  amr^w  o*i  g^feiUîon  ^n  ^r  ^stafeU,  gof^nai,  "  A  ^d^ch  chwi  ^ma 
eto ! "  "  E wch,  anw^I  g^f eiIUon,  a  corph W78 wcL  "  D^wedent  jrr  aroeent 
gydag  ef.  Qan  droi  ei  w^meb,  gweddìai  g^da  thaerìneb  mawr,  a  d^  wedai : 
"Fth  ddw^law  Di  7  corchTm^naf  f^  ^sbr^d ;  gwaredaist  fi,  0  Arglw^dd 
Dduw  7  gwiríonedd. '  Yna  troai  at  ei  ^eillion,  a  d^wedai  wrth^nt : 
"Oweddlwch  oU,  anw^I  gyfeiUion,  dros  Efeng^l  ein  Harglw^dd. 
Gweddíwch  am  helaethu  ei  tne^maBÌad ;  can^s  7  mae  C^nghor  IVent 
a'r  Pab  yn  b^gwth  ei  dinystr."  S^rthiodd  i  gwsg  aflon^dd  am  r^w 
awr.  Pan  agorodd  ei  lygaia,  gwelai  Jonas  ^n  ei  ^myl,  ^r  hwn  a  of^nai 
rot  7r  ydoedd  ^n  teimlo.  "  Yr  w^f  ^n  bur  wael,  meddai  ^ntau  ^n 
wanaidd.  "  F7  anw^l  Jonae,  ^r  wyf  ^n  meddwl  ^r  aroeaf  ^naa  ^n 
Eisleben ;  ^rma,  Ue  7  ganed  fi."  Yn  7  man  d^wedai  wrth  ei  gTÌeiUion, 
aV  ddau  fedd^g,  a'r  ÖaurU  a'i  briod,  oedd  erb^n  h^n^  jn  jr  ^stafell, 
"Pftyndiau,  ^r  w^f  ^n  marw ;  mi  arosaf  ^ma  g^da  chwi  ^n  Eideben.'' 
DaUai  Jonas  ei  Ìaw.  "  Anw^l  Jonas,  ^r  w^f  ^n  teimlo  chw^s  oer, 
87ch;  ac  ^n  m^ned  ^m  waeth  bob  amrantiad."  Yna  dechreuodd 
weddio  drachefn :  "O  f^  Nhad,  T^di,  Duw  ein  Harçlw^dd  lesu  Grist, 
iydi  ff^nnoneU  pob  d^ddanwch,  ^r  w^f  ^n  diolch  i  Ti  am  ddad- 
guddio  i  mi  d7  anwyl  Fab,  ju  jrr  Hwn  ^r  wvf  ^n  credu,  ^r  Hwn  a 
bregethais  ac  a  arddelais  ac  a  g^hoeddais ;  ^r  Hwn  a  ^erais  ac  a  gan- 
molais,  a'r  Hwn  7  mae  7  Pab  a'r  annuwiolion  ^n  erhd.  Yr  wyf  ^n 
gorchjrm^n  f^  enaid  i  Ti,  0  f 7  Arglw^dd  lesu  Grist  Yr  ^dw^f  ar 
adael  7  corff  daearol  hwn,  ac  i  Tmado  â'r  b^w^d  ^ma,  ond  ^r  wýf  ^n 
gw^bod  7  caf  aros  ^n  drag^wyddol  g^da  Thi"  Adroddodd  deirgwaith 
7  eeiriau,  "  I'th  ddw^law  Di  7  gorchTm^naf  f^  ^sbr^d."  Tra  ^n  eu 
hadrodd  7  tro  olaf,  cauodd  ei  l^gaid  a  ch^sgodd  drachefn.  Pan 
7mddangosai  fel  yn  deffro,  sibr^dai  Jonas  wrüio :  "  Barchedig  dad,  a 
7dw7t  eto  7n  sefyU  dros  Grist,  a'r  athrawiaeth  a  dd^sgaist?"  Agor- 
odd  Luther  ei  l^gaid  ac  edr^chodd  ar  ei  g^rfaiU  ^n  graff,  a  ddywedodd 
7n  gUr  ac  ^n  gadam,  "  Ydw^f."  S^rthiodd  ^n  ol  drachefn  a  ch^sgodd; 
a  ch^n  pen  nemawr,  ^madawodd !  Mae  7  "  m^nach  unigol  a  ^sg^dwodd 
7  b^d,  ar  ol  ei  holl  lafur  a'i  flinderau,  ^n  huno  ^n  ^r  lesu. 
Ei  oedran  ^doedd  62. 

DANIEL  IlOWLANI>8. 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

lBx^etUalStudie$.  By  Patoh  Gloao,  D.D.,  Minlster  of  OalMÎiieîa,  Ânthor  of 
«<  A  OooimeDtary  on  the  Actt  of  tbe  Apostles,''  ete.  Edinburgh  :  T.  &  T. 
Clatk. 

Y  líAE  Dr.  Oloag  wedi  gwneathnr  erbyn  hyn  amrjrw  gyfraniadan  gwerthfawr  i*n 
llenyddiaeth  ddawinyddol.  Owaith  rhagorol  oedd  ei  **Mea8Ìanic  Propheciet**  a 
draddodwyd  fel  y  Baird  Leeturê  yn  1879.  Oalwasom  eylw  ar  adeg  ei  ymddaogoaiad 
at  ei  **  iDtrodaction  to  the  Panlioe  Epistles,'*  gwaith  llawn,  olir,  ao  yagolheigridd 
iawn.  Ae  y  mae  ei  *'Oritical  and  I^egetícal  Commtntary  on  the  Actt  of  the 
Apostlee,"  yn  ddwy  gyftol,  yn  waith  hynod  o  werthfawr ;  yn  ol  Dr.  fiachett,  iydd  éi 
hmian  yn  awdnrdod  nchei,  ''heb  ngorì  amo  gan  nnrhyw  waith  yn  yr  iaith 
Bftesoneg,**  ac  jm  ei  oeod  * '  yn  y  doebarth  blaenaf  o  eeboniadaa  diweddar.  *'  Pe  fÿdd  y 
Uyfr  hwn  hefyd  yn  ychwanegiad  syhreddol  at  ei  ddefoyddioldeb  at  eawogTwydd. 
Cÿnnwyea  on  ar  bymtheg  o  fifrydíaa  ar  ftmaa  anfaawdd  y  Teetameat  Hewydd.  Vr 
ydym  yn  deall  yn  ol  yr  Apoitol  Pedr  ká  yn  Uythyraa  ei  *'aawyl  frawd  Paol"  nd 
pethaa  ag  y  telmlid  y  pryd  hyny  en  bod  **  yn  aôhawdd  ea  deall ; "  ac  y  mae  ef  ei  hnn 
vedi  ychfpanegft  o  leiat  nn  petìi  aydd  ini  mar  anhawdd  ft  dim  adawodd  Paol ;  y  mae 
ft  Apoetolion  eraiU  yr  an  fìânod  wedí  gadael  «nbawsderaa.  Ao  y  mse  yn  ddîammea 
toà  Ùawer  o'r  pelibaa  sydd  i  oi  50  dia  thywyll,  i*r  rhai  :yr  yagrífenid  atyat  ar  y  pryâ 
yn  eithaf  golen.  Tr  oeád  yr  jagáfanwjr  ianctaidd  lawer  yn  rhy  alhiog,  a  ihy  |^ 
ea  gelygíadaa  am  y  pethaa  yr  yegrìreoent  ya  ea  cyleh,  a  rhy  ddifrífol  yn  aa  haacüì 
i  wneŷd  i'r  hyo  a  yagrìfeaent  ateb  ai  ddybea  yn  meddyltau  «n  darlleawyr  Ì  ytgrìfaim 
gm  dywyll,~ac  felly  i  fod  mewn  perygl  o  ddyryao  a  ohamarwaÌD,  pan  y  dymnnent  yn 
arbeaig  addysgn  a  chadamfa&a.  iîae  yu  aicr  fod  llawer  yn  amgylohiadan  y  Oríftion- 
Ogion  cyntafig  ag  oedd  yn  en  goeod  mewa  Uawer  gwell^iaDtaÌH  na  ni  i  ddeaU  yr 
jBgrìfeniadaa  aaoctaidd.  ¥r  oeddynt  wedi  eu  hyagriíaDa  mewn  iaith  ft  pba  na  yr 
oedd  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  honynt  yn  gynn«'fia  fel  iaith  ea  siarad  cyffredin ;  yr 
oedd  pob  cyfeiríad  at  arferíon,  a  defodan,  a  dnlliao  neilldaol  o  feddwl,— pa  oo  byoag 
ai  wrth  fyned  heîbio  ar  air,  ai  yn  fwy  oyflawn  mewo  <^ffelybiaethan, — yn  ymwneyd 
ft  phethaa  yr  oedd  a  fynent  ft  hwynt  bob  dydd  ;  ac  yn  enwedig  yr  oeddynt  yn  meddn 
a(hiabyddiaeth  beraonol  o'r  Apoatolioo,  ao  wedi  mwynhfto  eu  gweioidogaeth,  a*a 
meddyliao  yn  llawn  o'r  tiaddodiadan,  neo  "y  pethao  a  gredid  yo  ddiammeo  yo  ea 
plith. "  Hae  yo  eicr  felly  fod  amryw  betbao  aydd  i  ni  yo  dy wyll  a  dyrys,  yn  cyrhaedd 
ea  dealltwríaeth  fawy  heb  aDhawsder  yo  y  byd.  Ac  oid  oea  eìmea  amlycach  prawf  o'r 
'beobleth  y  mae  y  pethao  anhawdd  y  cyfeiríwa  atynt  wedi  achoei,  ie  ymyag  dynian 
o  gymhwysdenra  ochel,  na'r  amrywiaeth  diderfyo  sydd  yo  y  golygiadao  y  daetbpwyd 
iddyntyn  en  oylefa.  Am  GaL  iii  20,  "A  chyfryngwr  nid  yw  i  an,"  y  mae  Ẅiner 
yn  dyweyd  ffbd  y  gwahanol  olygiadaa  yo  260,  tra  y  mae  Proffeawr  Jowett  yn  ea 
gwaeyd  yn  490.  Am  eiriao  eraiU  yr  au  modd,  breo  nad  oei  i  "  bob  peo  ei  optniwB." 
Ac  y  mae  '*plimgeêf**  nen  y  aeidiaduo  dibría  a  wneir  gyda  gelwg  amynt,  nid  yn 
onig  gan  ambell  i  aelod  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  aydd  yn  ddigon  anturiaethoa  i  gynoyg 
yatyr  newydd  i  air  aohawdd,  nen  i  wella  y  cyfieithiad  yn  ol  ei  ffansi  ei  hnn,  ond 
hefyd  gan  rai  ag  y  dysgwyliasem  oddiwrthynt  bethaa  gweU,  yn  bor  hynod,  ao  nid  yn 


LUUOrPDOU 


IM 


mfynjth.  ju  fwj  wiMAaẁàwf  na'r  ymadiodd  a  gééi  •glfuo.  Ond  y  mM  yr 
^ryémjihjn  jm  dr»  gwaluuioL  T  mnaẃ  jn  flhryth  meddwl  <*  j^rifeiiydd  wedi  ei 
ddy^ga  i  deTrBw  nefeedd : "  «b  ejdd  trwy  einieee  o  aetndieeth  wedi  Uewn  ymgydDe- 
l^ddn  &'r  iaitli,  ee  ju  hjààjtg  jn  mho^wth  y  gwyddp  em  denyni  « «dlent  dafln 
«irhjw  oleiioi  eni ;  ob  hefjd  sjdd  wedi  ejmerjd  emyâedd  i  InetcoU  j  floljigiedaa 
ifdd  o  bryd  i  biyd  wedi  em  dwjn  i  ejhr  er  j  meterton  j  mee  jn  jmdrin  â  hwjntj 
eo  UD,  jn  enwodig,  iijdd  jn  meddn  daweledied,  a  efanfider,  ae  jabTd  heoi,  ec  feiyr 
jn  peiì  i  nî  dmoüo  ei  lòd  jn  Uwjddo  jnrfajíidd  i'n  berwein  et  oljgiedBn  eddftd  • 
cUiraboddbAol.  Keterion  jr  Efrjdien  jdjnt :  Cebledd  jn  etbjn  jr  Ythqrd  OUUi^ 
fiendith  eío  Hei|^wjdd  i  Pedr;  Helta  â  Tbân ;  T  Owregedd  wrth  j  Groee; 
OeheneidÌMl  y  Oreedigeeth;  Aohnb  megje  «rwj  Mn ;  Owragedd  ja  gwìage  Gor- 
ehudd  o  herwydd  jr  Angeüon ;  Bed jddio  droe  j  Meirw ;  Swmbwl  Panl  jn  j  Cnawd  ; 
Cjfrjngwr  i  Un  ;  Cjflawni  Djoddefiadan  Criet ;  Derchaflad  j  Tlawd  a  Daroetjngied 
J  (^oethog;  Ohwant  jr  Yebrjd  at  Oenfigen ;  Yr  Yebrjdion  jn  Ngharchar; 
PerfleitbrwyddCciationt^l ;  Y  Tair  Tjitiolaeth.  Bnaaai  jn  dda  iawn  geojm  oeod 
ger  bron  ein  darUenwyr  j  gi^jgiadan  j  mae  efe  jn  4jfod  iddjat  ar  j  materìon  ndiod» 
aen  ar  rai  o  honjnt.  Ond  nid  oee  genjm  le.  Diammen  genjm  j  bjdd  Uawer  o'n 
ejfiiUioii  ja  mjna  j  iljf^  ac  j  mae  jn  eicr  j  cAnt  jaddo  lawer  o  olenni  ao  ad^lad- 
aeUiaboddhâd.    übriajdjwfie. 


Tha  Foreìgn  Theological  Llbiaij.— Tle  Liü  of  OhntL  Bj  Db.  Bibhhabd 
Waias,  Oooiieellor  of  CoMÌiitoiT,  aná  ftofaanr  of  Thaologj  ia  Baitti. 
Tnm^ted  bj  M.  Q.  HoPB.    YoL  UL 

ThêDoetrinê  of  Diẁu  Lov$ :  or  Outlŵus  of  (hê  MonU  ThMÌogy  ttf  th«  E^anjd' 
ieal  Church.  Bj  Ebnbst  Sabtobiüs,  Doctor  of  TheoloffYy  Oaneral  Super- 
intandent,  ConÀaatorial  Director,  and  Benior  Conrt  Preac&or  at  KönÌBbëig. 
Tranalated  bj  Bophia  Taylob.— Edinbufgh  :  T.  &  T.  01ark. 

DwT  o  gjfrolan  j  ùibrary  werthfawr  hon  am  1881.  Soniaeom  o'r  blaen  am  j  ddwy 
gjfrol  gjntaf  o  waith  Weiaa  «r  Fjwjd  CrÌBt  Mae  j  drjdedd,  ajdd  jn  awr  <^ 
hlaen,  jn  cwbUiftn  j  gwaith,  a  gwaith  ardderchog  jdjw.  Hae  wediei  rann  jn  mith 
e  Ijftnn  :  j  ejntaf  am  j  Ff jnnoneUaa ;  jr  ail  am  j  Parotöad,  o'r  enedigaeth  hjd  y 
briodaa  jn  Caaa ;  7  trjdjdd  am  j  ^mmor  Han,  gweinidogaefii  gjhoeddne  Orbt ;  y 
pedweijdd  am  j  Owrthwjnebiadan  Cjntaf ;  j  pnmmed  am  jr  árgjfwng,  pan  oedd 
gwithwjneblad  ei  eljoion  jn  jmgrjnhoi  i  ddwjn  oddiamgjlch  éi  fuwolaeth;  7 
ehweched  am  j  Cjftiod  jn  Jemaalem ;  a'r  aeitfafcd  am  Amaer  ei  Ddjoddefledaa. 
Wedi  trenlio  ngain  mljnedd  lafoma  jn  astndio  j  ''flynnoneUan/'  chwedl  jwtm,  ac 
jn  cjfaoaoddi  ei  waith  gwjch,  The  Biblieal  Theoloçy  of  Ẅe  Nmn  Ttẅsmmlt^  fe  ym- 
loddodd  jr  awdwr,  fel  jr  h jn  a  oljgai  jn  ganljniad  natnriol  j  Uafar  hwnw,  i  oeod 
jngbjd  jr  Hanee  am  j  Gwaredwr,  fel  ei  ceìr  jn  j  cjfrolan  b jn,  a  thrwj  hjnj  fe 
wnaeth  jdiwanegiad  eg  j  mae  jn  anhawdd  eì  orbriafo  at  lenjddiaeth  Bjwjd  Criet 
Mae  eei^er  ei  wybodaeth  jn  ei  aUnogi  i  dafln  Uawer  0  olenni  ar  fieithian  jr  haoea» 
tra  7  mae  ei  grafider  beiniadol,  jnghjd  a'i  aUn  i'w  oeod  ei  hnnan  jn  aefÿníh  j 
ejmariadan  j  mae  a  fÿno  ft  hwjnt,  ao  jn  enwedig  ei  addolgar  bardiedigaeth  <f r 
Owtihddrjdi  mawr  j  treiúiodd  gjmaint  o'i  einioea  i  aatndio  ei  eirian,  jn  gwnejd  ai 
waità  jn  gjnnorthwj  gwerthfawr  iawn  jn  ef^diaeth  jr  Efengjlan.  Fe  aUai  j 
\ẁnàk  j  darUeDjdd  wdthian  dipjn  ^n  sbnrB^g  wrth  ei  weled  jn  priodoH  j  gwjrfli- 
iaa,  ftc,  nid  i  aUn  Crist  fel  person  Dwjfol,  ond  i  waith  jTad  jn  gwraado  d^eddlni. 
Ond  j  mae  efe  jn  gorfod  penderfjnn  j  rhaid  fod  jstjr  i  gjnifer  o  eiriaa  eglnr  o 
eiddo  Criat  ei  hnn  ajdd  jn  dangoa  hjo  j.  heblaw  fod  ad^jeg  J  Oair  am  ddjfoder  jr 
Ymwaghftd  jn  tafla  golenni gogooeddoeaoh ijth ar  j  darostjngiad a'r nfndddod  a 
dd jgodd  oddiamgjlch  aÌB  hiaehawdimaeth. 


124  HODIABAÜ  IliBNTDDOL. 

Y  mae  yr  «il  waith  a  enwasom  yr  iin  ífiinad  yn  liynod  o  werthfawr.  Fe'i  eyhoedd- 
wyd  yn(}ermaûy  mewn  gwahanol  gyfranan  rhwng  y  blynyddoedd  1844  ac  1856,  ao 
y  mae  y  lle  a  enniUodd  iddo  ei  hun  yn  ngolwg  y  nifer  mawr  o  bobl  feddylgar  sydd 
wedi  bod  yn  ei  astndio  yn  dra  nchel.  Cyfeiriai  Deon  Alford  yn  hynod  o  barehns  ato 
yn  ei  Sermant  <m  Dimne  Love  a  gyhoeddwyd  gryn  lawer  o  flynyddoedd  yn  oL  Ei 
biinc  ydyw  dadganiad  dwfn  yr  Apoetol  loan,  "  Daw  cariad  yw/'  ac  y  mae  yn  cael  yn 
y  gwiríonedd  mawr  yna  y  dadgnddiad  llawnaf  o  ogoLÌant  y  natnr  Ddwyfol,  ynghyd 
a'r  eeboniad  goren  ar  y  gweithrediadau  Dwyfol.  Am  yr  oU  o  grefydd,  pa  nn  bynag 
ai  fel  gwiríonedd  a  theimlad,  ai  fel  dyledswydd  a  bnchedd,  y  mae  yn  cael  mai  y 
•'cyflawnder"  mawr,  yr  hwn  *'8ydd  yn  cyflawni  oU  yn  6ìV*  ydyw  caríad.  Mae  y 
gwaith  yn  gyfoethog  o  feddylian  gwych,  a  than  eneìniad  o  deimladan  sanctaidd. 


The  Oambridge  Bible  for  SchoolB  and  Oollege6.~2^  Booh  of  Jób^  imẃ  NoUì^ 
ItUroduetion,  and  Äj^endia.  Bj  the  Bev.  A.  B.  Dayidson,  D.D.,  LLD. 
Edited  for  the  Syndica  o»  the  UDÌyeraity  Preas. 

Eoiea,  wüh  Notes  and  Introdwtûm,  By  the  Rby.  T.  E.  Chetnb,  M.A., 
D.D.,  Late  Fellow  and  Lectarer  of  Billiol  CoUege.  Oxford,  and  Bector  of 
Tendring.  Easer.  Edited  for  the  Syndics  of  the  U  nìyeisity  Preos.— Oam- 
bridge :  üDÌyeraity  Press. 

Rhtfbdd  gjrmaint  o  fater  da  a  ddirwesgir  i  gyfrolaa  y  gyfree  ragorol  hon,  y  rhai 
hefyd  ydynt  mor  ddestlna,  hylaw,  a  rhadlawn.  Mae  gwaith  Dr.  Darideoü  ar  Job, 
fel  ei  waith  ar  yr  Hebreaid  y  cyfeiríaaom  ato  dro  yn  ol,  yn  nn  hynod  o  werthfawr. 
T  mae  yn  gynnyrch  astndiaeth  lawn  o  lenyddiaeth  gyfoethog  y  rhan  yma  o'r 
TBgrytbyr,  ac  yn  dangos  hefyd  gymaint  o  alla  i  oeod  'Hrefh  a  doabarth"  ar  y 
defnyddian  a  gasglaaai,  ao  o  ysbryd  bam  a  darwelediad  wrth  geisio  penderfynn, 
rhwng  Uawer  o  wahanol  olygiadaa,  pa  an  a  allai  fod  yr  agosaf  at  y  gwir  feddwl,  fel  y 
mae  pob  efrydydd  yn  debyg  o  roi  mawr  brís  ar  y  cymhorth  a  ddyry  iddo  wrth  astndio 
y  llyfr.  T  mae  mor  fiyddlawn  i  wìr  uniongrededd  â'r  gwýr  da  eydd  wedi  bod 
mor  ddyfal  yn  darllen  i'r  ymadroddion  a  geir  yn  llyfr  Job  y  dadgnddiadau  Uawnach 
a  gaed  trwy  yr  Efengyl ;  ac  y  mae  mor  athronyddol  â'r  rhai  sydd,  mewn  trefii  i 
íÿned  yn  ddigon  pell  oddiwrth  hyuy,  yn  myna  ei  ddarllen  yn  ngolen  rhesymoliaeth 
oer,  ac  felly  yn  ei  amddifada  o'i  holl  fywyd  a'i  ogoniant.  Á'r  canlyniad  ydyw  ei 
fod,  wrth  fÿned  yn  ddyfhach  i  ysbryd  y  Uyfr,  yn  cael  ynddo,  yn  wrthgyferbyniol  i'r 
rheiymolw3rr,  ysbrydolrwydd  a  mawredd,  ac  yn  wrthgyferbyniol  i'r  eebonwyr  ef- 
engylaidd,  yr  ysbrydolrwydd  a'r  mawredd  sydd  yn  gorwedd  o'i  fewn  ef  ei  hnnan. 
Mae  yr  Arweiniad  yn  dra  meistrolgar.  Ni  thybia,  gydag  nn  ysgol,  fod  yr  hoU  lyfr 
i'w  gymeryd  fel  yn  fanwl  hanesyddol,  na  chydag  ysgol  arall,  nad  ydyw  o*i  ddechrea 
i'w  ddiwedd  yn  ddim  ond  barddonioeth ;  ond  yn  hytrach  gyda  Lather,  yr  hwn  a 
ddaUai  '*  fod  y  Uyfr  yn  wir  hanes,  eithr  na  ddarf u  i  bob  peth  ddygwydd  nen  gael  ei  ' 
wneyd  fel  y  dywedir,  ond  fod  rhyw  ŵr  cywraln,  dawiol  a  dysgedig,  wedi  ei  gyfan- 
Boddi  fel  y  mae."  Mae  ei  astadiaeth  o'r  gwahanol  ddamcaniaethan  am  amser  ei  gyfan- 
Boddiad  yn  ei  daedda  i  beidio  ei  osod  yn  gynt  na'r  seithfed  ganríf  cyn  Críst,  ac  fe  allai 
yn  amser  y  caethgladiad  Babylonaidd.  Fel  engraifft  o'i  ddnU  o  esbonio  gaUem 
gyfeirío  at  y  geiriaa  hynod,  pen.  xiz.  28—27,  '*  0  nad  ysgrífenid  fy  ngeiriaa  yn 
awr,"  &o.     Cyfieitha  hwynt  i'r  ystyr  yma  : — 

0  nad  ysgrífenid  fy  ngeiriau  yn  awr, 
0  nad  yaffrífenid  hwynt  mewn  Uyfr ; 
Oyda  phrln  o  haiam  ac  A  phlwm 
Na  oherfld  hwynt  yn  y  graig  droe  byth. 


NODIABAÜ  lUirTODOU  126 

Ond  myfi  «  wn  fod  fÿ  mhryiiwr  jn  tjw, 

Ac  mewn  amser  i  ddyfod  efe  a  saif  ar  y  llwch, 

Ac  ar  ol  hwn^  i  fÿ  n^iroeD  gael  ei  ddinystrio,  . 

A  heb  fj  nghawd  mi  a  gaf  weled  Duw : 

Tr  hwn  a  gaf  weled  i  mi  fÿ  hnn,  * 

A'm  llygaid  a  gini  weled  ae  nid  arall, — 

Mae  íy  arenan  yn  darfod  ynof ! 

Kid  oea  soii  am  "  bryfed  "  na  ''chorff "  70  j  gwreiddiol.  Ooljgiad  Dr.  DayidBon  ar 
7  geiríaa  ydyw,  fod  Job,  wrth  fethu  cael  oydymdeimlad  ei  g^rfeillion,  yu 
dymono  appelio  «t  j  cenedlaethaa  a  ddeaent  am  gydnabyddiaeth  o'i  ddiniweid- 
rwydd ;  a  beth  bjnag  am  danynt  hwy thaa,  fe  ^yr  fod  ei  göel,  ei  brynwr,  yr  hwn  a 
•nràdiiryDai  ei  hawliaoy  sef  Daw  ei  han,  yn  fyw ;  ao  mewn  amser  fe  saif  Efe  fel  ei 
•mddi^wr  ar  j  llwoh  i  ba  an  j  bydd  ef  wedi  dyohwelyd  ;  fe  ^yr  ei  fod  i  farw, 
ond  nid  yw  hyny  o  (iRwr  wahaniaeth, — fe  gaiff  weled  Daw  t  Ao  y  mae  hyn  j  yn  el  lanw 
ipherlewyg :  "Mae  fy  arenaa  yn  darfod  ynof.*'  (Oymharer  Dîar.  xxiii  16:  **l'é  fj 
anaia  a  grychneidiant,  pan  draetho  dy  wefnsaa  di  gyfíawnder.")  Nid  yw  yn 
bríodol  i  ni  feddwl  ei  fod  yn  cyfeirío  at  Griat,  nea  ya  meddwl  am  yr  ystad  y  bydd 
afo  yaddi  pan  yn  mwynhfta  y  gwynfyd  mawr ;  mae  yn  ddigon  iddo  y  caiff  weled 
Dnw  1  0  angenrheidrwydd  yr  oedd  crefydd  iddo  yn  rhagdybied  sefyilfa  ddyfodol 
•e  aoíarwoldeb ;  nid  allai  b  4  gyda'r  Daw  tragf  wyddol  lai  na  phrofi  yn  fy wyd 
tiagywyddol ;  ond  nid  ydyw  yn  iawn  príodoli  i  Job,  a  olygir  fel  yn  trígianna  yn 
BgvUd  Us  ao  jn  yr  hen  amseroedd,  y  goleani  sydd  wedi  dyfod  dan  yr  Efengyl  am 
bermn  y  Gyfrjngwr,  adgjfodiad  j  corff^  &c.  Fel  j  3alm jdd  jn  Salm  xyi.  a  manaa 
enill,  jr  oedd  gweled  Daw  iddo  ef  jn  fwj  na  digon  i  wnejd  i  f jn j  am  ei  hoU  dra- 
Hodion,  er  nad  oedd  ganddo  ijniad  clir  am  jr  jstad  jmha  an  j  oai  fwjnbâa  j  fath 
wynfyd. 

T  mae  D^rfr  Dr.  Oheyne  ar  ffoaea  yn  dangoa  Uawer  o'r  nn  rhagoríaethan,  ao  anaml 
Itwn  y  troir  am  eglnrhftd  ar  nnrhyw  ran  o  waith  y  meithaf  hwn  o'r  '*  Prophwydi 
Byríon  ** — a  defnyddio  gair  hapns  y  Parch.  John  Dayies,  letwen — na  cheir,  er  mewn 
eyleh  erjnOÿ  eto  mewn  dnU  tra  boddhftol,  jr  hjn  jr  jmofjnir  am  dano.  T  mae  jr 
Arweiniad  jn  hwn  hefyd  jn  Uawn  a  meistrolgar,  ao  j  mae  hoU  ysbryd  j  gwaith  jn 
deilwng  o'r  hjn  a  g»  jr  awdwr  fel  j  wir  elfen  Grístionogol  jn  Hosea,  sef  èi  "  ddarwel- 
ediad  peU-gjrhaeddol  o  gariad  maddeaol  Daw  a  gjmerodd  ffarf,  megjs,  jn  Dghyflawn- 
àm  yr  amser  yn  lesa  Grist." 


iíiis  of  IwomUùm  and  Indìutry.  Bj  Saicüel  Shilis,  LL.D.,  Anthor  of 
^LÌTet  of  Eogineersy''  <*  Industríal  Biographj,"  **  Seli-Helpÿ"  etc.  London : 
Mamj. 

Mab  j  gjfrol  hon  jn  barhftd  tra  phríodol  o  gjfrolan  djddorol  ao  addjsgiadol  eraiU  a 
gjhoeddodd  jr  awdwr,  megys  "Liyes  of  EDgineers/'  "Indostríal  Biography," 
"Self.Help,"  ftc.,  ac  yn  mawrhfta  yn  arbenig  yr  ymadferth  y  mae  djnion  gallnog  a 
phenderf jnol  jn  ddangoe  i  orchf jgn  anhawsderan,  ac  feUj  i'w  profi  ea  hanain  jn 
gymwynaswyr  i'r  oesoedd.  Mae  amryw  o'r  dyfeisiaa  mewn  celfyddyd  iydd  wedi 
dyfod  mor  hynod  o  wasanaethgar,  yn  ymddangos  erbyn  hyn  mor  nataiiol  fel  y  mae 
ymron  yn  anhawdd  meddwl  nad  oedd  y  byd  yn  cael  en  gwasanaeth  er  ys  oesoedd 
Uwer.  Ond  erbyn  edrych,  nid  ydynt  ond  pethan  a  gaed  aUan  yn  ddiweddar  iawn,  ac 
nuM  yr  olwg  a  geir  yn  y  Uyfr  yma  ar  yr  jmdrechion  trw j  ba  rai  j  daethpwjd  o  hyd 
iddynt  ao  j  gweithiwjd  hwjnt  i'w  perffeithrwjdd  presennol,  jn  addjsgiadol  a 
diffnis  drot  ben.  Mae  j  pennodaa  ar  adeilado  Uongsn,  argraffa  trwj  ager,  a  diwjd- 
rwjdd  JT  Iwerddon  jn  <ka  djddoroL    T  mae  Dr.  SmUet  hef jd  jn  ei  bennod  olaf, 


IA6  nomABàJì  iäJBxm»àL. 

««Aftronomen  and  Staámtt  in  Hoable  USà^  •  ÜT^w  ^Siapter  in  tbe  «Pnnoit  of 
Knowledge  nnder  üiffionltiei^' "  jm  rheddi  Ummt  o  glod  i  ddan  o'n  cydwladwTr  sydd 
felly  wedi  gorcbfygn  snhswadeimi.  Ao  iDae  yn  faldi  genym  feddwl  na  fnaaai  ond 
hawdd  iddo  yn  haDes  ein  hanwyl  wlad  gael  gMfael  ar  Eawe  a  wnaethant  orchestion  o 
gyffelyb  natnr  i  gyrhaedd  rhagoiiaeth.  Ae  yn  awr,  pan  y  mae  fiyrdd  Pamaasnay 
chwedl  larll  Powya,  wedi  en  **  palmantn"  &*r  fath  gyflenaderan,  hyderwn  y  bydd 
ein  pol^  ienainc  yn  dangoe  yr  tm  yebrydiaeth  o  ỳni  a  phenderfyniad,  ac  feUy  yn  oyr- 
haedd  rhagoriaethan  nwoh  fytb.  liae  Dr.  Smilea  yn  nn  sydd  yn  isymeryd  Uawer  4> 
boen  wrth  gasgln  ei  ffeithian,  ac  yn  cymeryd  gofal  a  manylrwydd  wrth  en  goaod  ger 
bron  ;  ond  y  mae  amry  w  amryfoseddan  wedi  llithro  i'w  gyfeiriadan  Cymreig.  Kid 
y  Brüish  and  Foreign  School  Soeiety  sydd  yn  arholi  ymgeiswyr  am  dderbyniad  i 
Ooleg  üíormalaidd  Bangor.  Nid  Mr.  Bradley  ydyw  Bir.  Bradley  Jonea.  Ôa  oedd 
yn  werth  rhoddi  cymaint  o  ganmoliaeth  i  Chwarelwyr  y  Penrhyn  am  ga^a 
£508  48.  6c.  at  Goleg  Gogledd  Cymm,  y  mae  en  hawlian  i  anrhydedd  o  leiaf  yn 
deÌEgwaith  mwy  pan  gofir  fod  £1000  yn  ychwaneg  wedi  en  cyfrann  ganddynt  Ao 
yn  wyneb  dwin  anwybodaeth  y  Saeson  am  danom,  nid  yw  mor  ryfedd  fe  allai  fod 
hyd  yn  nod  gŵr  fel  Dr.  Smilea  yn  priodoli  parhftd  yr  iaith  Gymracg  i  '*  wladgarwoh 
ao  Eiateddfodan." 


Briêf  Naím  for  TmnpÊrance  Têatàên.    Bj  BaNJAMnr  Wabd  SiOHABDSOffi 
ÌLD^  f.B.S.    London :  National  Temperance  Leago*. 

Has  Dr.  Ricbardaon  wedi  bod  o  waaanaeth  mawr,  ac  i  gylch  tra  ëang,  trwy  ei 
ymdrechion  di-ildio  yn  mhlaid  achos  sobrwydd.     Fel  eraill  o  fawrion  y  byd  gwfáà- 
onol,  yr  ydoedd  ar  un  adeg  yn  dra  phell  oddiwrth  beth  mor  isel  a  gwerinaidd  ft 
Dirwest,  ac  fe  foasai  yn  gryn  yagom  ganddo,  mae  yn  ddiammen,  feddwl  y  gwelaid  ef 
byth  ymyag  ei  phrophwydi.   Ac  yr  ydym  yn  meddwl  i  ni  ddarllen  yn  nn  o'i  areithìaa 
mai  yr  achlyaar  iddo  fyned  i  aetudio  Aleohol  gyda'r  fath  fanyhrwydd  ydoedd  y  dnU 
eithafol,  yn  ei  fam  ef,  y  biyddai  areithwyr  a  chyfeillìon  Dirweat  yn  aon  am  dano. 
Gydag  ysbryd  o  ymgyeegriad  dwfo  a  phar  i  wyddoniaeth,  fe  benderfynodd  chwilio 
yn  drwyadl  i'r  mater,  ac  felly  roddi  bythol  daw  ar  faldordd  y  aiaradwyr.    Nid  oedd 
raid  iddo  fyned  ymhell  na  welai  fod  petban  dyeithr  yn  dyfod  i'r  golwg  wrth  yatyried 
effeithiaa  y  gwlybyroedd  alcoholaidd  ar  y  cyfansoddiad  dynol;  ond  er  hyny  elai 
ymlaen  gyda  phenderfyniad  di-droi-yn-ol,  a  mynai  weled  i  ba  le  yr  arweinid  ef  gan  ei 
ymchwiliadaa.     Ao  yn  bar  annyegwyliadwy  iddo  ef,  fe  welodd  en  bod  yn  dysgn  nad 
008  dim  cyfaddaader  mewn  alcohol,  mewn  nnrhyw  ffarf,  i  fod  yn  faeth  a  chynnaliaeth 
i'n  natnr ;  ond  o'r  oohr  araU  en  bod  iddi  yn  wenwyniga  dinystrio].     Fb  oaododdgan- 
lyniadan  ei  ymohwitiad  ger  bron  y  byd  yn  y  Cantor  Lectwrn  a  draddododd  yn 
1874—5,  0  flaen  y  Sodety  of  ÁrU,  a  dywedfti  **  Er  ei  fod  wedi  aiarad  allan  yn  rhydd 
y  gwersi  a  ddysgasai  gan  nato^,   nad  oedd  nnrhyw  ymrwymiad  yn  ^  ddal,  ac  nad 
oedd  an  gymdeithas  ag  oedd  wedi  ynuwymo  i  ledaena  anrhy w  olygiadan  nen  ddaliad- 
an  neiUduol  yn  hawlio  ei  ymlyniad.     Yr  wyf  yn  sefyll  ger  bron,"  yohwan^^ai,  '*  yn 
nnig  fel  deonglydd  ffaith  a  deddf  natoriol."      Wrth   fyned   ymlaen  yr  oedd  y 
casgliadan  y  daethai  iddynt  yn  gadael  en  hargraff  yn  fwyfwy  dwfh  ar  ei  yabryd, 
a  theimlai  rwymaa  cydwybod  i  wueyd  ei  oren  i  ddadwneyd  y  drwg  ag  yr  oedd  yr 
alwedigaeth  feddygol  wedi  bod  yn  gymaint  o  achlysar  i'w  gynnyrchn  trwy  beri  { 
ddynion  feddwl  fod  y  diodydd  alcoholaidd  mor  fanteisiol  i  iechyd  a  nerth.    Tn  yatod 
y  deng  mlynedd  diweddaf  y  mae  wedi  traddodi  llîaws  niawr  o  anerchiadao,  ymha  i^ 
gan  gymeryd  ei  safle,  chwedl  ynun,  *<  (al  deonglydd  ffaith  a  deddf  nataâol,''  y  nute 
— gyda  cbynnorthwy  gwerthfawr  amryw  o  feddygon  dy^gedig  eeaill  o  i^yffelyb  feddwl 
— wedi  ty wallt  y  lath  ffrydian  cryfion  o  olenni  ar  y  mater  fel  mai  aahawdd  Wlrfh 


ìUà  yr  iMn  olygÌAdM  •  dteVyaid  mt  ^Mw  «n  hmi  r^eM  j  ^Áoèyái 
mÊÒàmoL  «•¥TMédm,"m«ddâi,  '•  yo  uiig  trwy  tylw  wtoflAdol  «r«di  ^ig«  fod 
y  gylwdd  SnÿBol  àwn,  «lotlio],  ya  «i  efleithiaa  ar  y  eorff  byw,  yn  anahiini  eyta- 
Mddíad  y  gwa«d ;  ym  oyBhyifb  ya  anmhmdri  y  gBlni  *'r  andliad ;  ya  ya^wi  y 
wiÉa  iMdlütri ;  yn  oyuiyddii  ••«  yn  UiiyUi  yn  •!  y  diiiyid  i  WMÌr  •  bono,  wML 
ndiad  y  pẁiiBSMi  tnalìol,  yr  i*n  a'r  iriMa  ;  yn  tifi  mr  r»olildd-di»  gwnWhiidlili 
^Bwaà. ;  yn  daroitwBg  iTdymhwedd  aniCiilaidd,  ae  yn  UiihâB  y  «allo  grwynol.  Y 
fiÉh,  yn  aimihynol  ar  bob  ihaglhni  plaid,  aea  ddyliîiwad  teinüäd,  ydyw  dyigaidiaifch 
■aitibndwy  y  eryfaf  o  bob  ^itiolaaihan,  tyatíolacthan  arhrofiad.  tywtiolaerhan  flbith 
Bifaiiol  wedi  tm  dndgnddío  i  ddyn  trwy  arbfofiad<tn  ar  ymddangowadaa  natnrioL  «  •  • 
Deelireiia  afeohol  trwy  ddiiyitrio,  diwidda  mewn  dinyatr,  a  phiana  gylniwidiaáian 
eyfannoddiadol  y  Aù  a  ant  rhagddynt  yn  annibynol  ar  ei  breiennoldib  ^d  yn  nod 
ya  y  rliai  aydd  itoliib  em  genL"  Mae  y  Uyfr  hwn  yn  cynnwyi  "  Hodiadan  "  ar  ryw 
■MT  •  iatwîon  ynglŷn  ft  diodydd  aloobolaidd,  y  gallai  rliai  fo  yn  dyagn  igwyddiiiflii 
nobrwydd  «n  cymeryd  fel  arwyddion  ffordd  wrtìii  ddwyn  ger  bron  y  gwerai  mawrMMi  |y 
mne  anianyddiaith  fwyaf  golmcdìg  ein  lumiieroedd  yn  ddyign  o  herthynaa  iddywt. 
Ifan  y  üjir  yn  gyferiog  o  ffeithiao,  a  gall  pob  nn  on  defiiyddio  yn  ei  ddnll  m  hnnin 
er  hyrwyddo  yr  amean  eyffredin  o  ddyign  dynion  i  fyw  yn  aobr ;  ae  y  mnent  oU  yn 
meddn  cyÌMÌdairwydd  neilidnol  i'r  fath  amoan,  oblegid  y  maent  yn  dyign  nad  üì 
wrth  Iwyrymwrthod  ft'r  holl  ddìodydd  hyn  ddim  o  gwbl  i'w  goUi,  ood  ar  y  Uaw  arall 
bobpeth  i'w  enidU.     Pria  y  Uyfr  yw  8fl.  fc. 


Thê  Oouêfor  Diêutablühmêni :  Ä  Handbooh  of  Faet$  amd  Ärgmnentê  in  twpport 
9f  BêUgùmê  EguaUty.    London  :  labention  Society. 

Y  HAB  Didüíydliad  yn  dyfod  yn  fwy  fwy  *'within  tho  range  of  piaetÌDal  poUtic%" 
■e  fi  deimiir  ar  bob  Uaw  lod  yr  amwr  yn  ymyl  pan  yr  hawlia  ein  iyhr  lel  pnf 
.gweitiwn  y  dydd.  T  mae  cryn  aminr  beUi  ch  er  pan  aîth  Deen  Alford  i  orphwyiy 
aê  f«  ddyw^dodd  ife  :  "  Pa  nifer  bynig  o  flynyddoedd  a  gymerìr  i  gwblliftn  yr 
yigariad  hwn  rbwng  yr  Eglwyi  a'r  Wladwriaeth,  pa  fodd  bynag  y  dyraonir  yn  ei 
erbyn,  a  pha  fodd  bynag  y  gwrthwynebir  ef,  ei  gwblhftn  yn  aier  a  wneir.  T  mae 
Haneçyddiaeth  er  ya  oeioedd  wedi  bod  yo  parotoi  ei  ffordd  ;  mewn  cjfnewidiadan 
iydd  wedi  eymeryd  Ue,  y  mae  wedi  ei  ildlo  drachefo  a  thrachefo  ;  y  mae  bFaich  Daw 
jn  ei  wthio  ymlaen,  ac  ni  ddiohon  gaUn  dyn  ei  gadw  yn  oL"  Ac  yn  wyneb  yr 
angen  a  deimlir  i  fesnr  helaeth  eiaoes.  ond  a  deimUr  yn  Uawer  helaethach  jm  ûian, 
am  aUn  meintroU  ffeithian  y  cweatiwn,  fe  fnasai  yn  anmhoaibl  i  Gymdeithaa  Bhyddhftd 
Crefÿdd  wneyd  dim  yn  wêu  na  diyhoeddi  y  Uawljfr  cynnwyifiMrr  hwn.  T  nme 
hoil  hanfod  y  ddadl  yn  oael  ti  oeod  o'n  blaan  yma  mewn  dnU  cryno  a  ohUr ; 
ae  yn  arbenig  y  mae  y  defnyddiau  y  teimlwn  en  bod  mor  angenrheidiol  i'n  gaUnogi 
i  SmÛo  ein  golygiadan  ein  hnna?n  yn  oael  en  goeod  ger  bron  yn  fanwl  a  «byllawii. 
Ao  ni  rmd  end  am  ychydig  ya^riaeth  na  tíieimla  y  darUanydd  fod  grym  yn 
y  fliithiaa  a  osodìr  o'i  flaen  ajdd  yn  gryfoch  na  phob  hyawdladd,  ac  o  flaen  en  hym- 
oüdiad  y  gofynid  nerth  i  ddal  i  fyny  y  Sefydliad  Owladwriaethol  o  Orefydd  nad 
oü  tin  math  o  debygolrwydd  y  Uwydda  neb  i  gael  gafad  amo.  Oa  aonir  am  y  Bibl»  lo 
geir  fed  l&glwyi  Sefydledig  yn  gtoei  i'w  hoU  addyig  a'i  yabryd,  ac  yn  niwaidiol  i 
grefydd — ^yn  Uyffiitheirie  ei  rhyddid,  yn  daroatwng  ei  bywyd  yebrydol,  yn  meithrtn 
enlni  ao  yn  attal  haeUonL  Am  wleidyddiaeth,  fe  geir  fod  Bglwya  Seledledig  yn 
groei  i  bob  cynnydd  a  rhyddid,  ac  mai  er  gwaethaf  ei  gwrthwynebiad  hi  y  oawaem 
hob  daioni  pôliticaidd  a  ddaath  i'n  rlian.  Fal  y  dywedai  y  Tinus  ar  nn  aehlyanr, 
ar  ol  nodi  lÌMrer  o  ddjenygiadaa  ^g  j  mae  pawb  o  lionom  irbyn  hyn  yn  iynn  lid 


128  HODIABAÜ   XXBim>DOL. 

erioed  eiaiea  dywejd  gur  o'a  plaid,  ond  y  gwrthwynebid  bwy  hyd  yr  eithaf  gan  jr 
Eglwys  :  **  Tn  wir,  mae  yn  anhawdd  dy weyd  beth  na  safodd  yn  ei  erbyn  yn  y  ffordd 
o  welliant"  Tr  nn  modd  y  mae  tystiolaeth  haneeyddiaeth  am  dani  fel  oreador  7 
Wladwriaeth ;  yr  hawl  ar  ba  nn  y  deil  ei  meddiaonan ;  y  dadgnddiedigaethan  a 
wnaed  trwy  yr  BecluioMUeal  Conmiêtion;  yr  anfadrwydd  gwaradwyddne  sydd  yn 
dyfod  i'r  golwg  ynglỳn  ft  nawddogaeth  ynddi ;  y  profion  diymwad  a  geir  o'i  methiant 
i  ateb  ei  dyben  fel  Eglwys  Wladwriaethol.  tra  y  mae  ymdreohion  gwirfoddol  y  ta 
allan  iddi  yn  gwneyd  y  gwaith  yn  llawer  mwy  effeithiol ;  y  methiant  hwnw  yn  ar- 
benig  yn  Nghymm,  Ue,  fel  y  dywedai  Arglwydd  áberdlr,  **  y  boasai  orefydd  wedi 
diffann  o'r  wlad  oni  b'ai  am  ymdrechion  yr  Anghydfforfwyr ; "  ao  yn  Sootland,  lle 
mae  y  gwrthnni  o  gynnal  sect  fechan  fel  Eglwye  y  Wladwriaeth  wedi  dyfod  mor 
amlwg  fel  y  mae  ymron  yr  holl  wlad  yn  awyddna  i'w  ddwyn  i  derfynind  ;  ao  yn 
enwedig  y  llwyddiant  mawr  i'r  Bglwys  ei  hnnan,  ]rnghyd  a'r  oyanr  oyffredinol  i'r 
boblogaetìi  y  tn  allan  iddi,  aydd  wedi  dilyn  dadeefydliad  yn  Iwerddon  ac  mewn 
amryw  o'r  Taleitbiftn  Prydeinig,  ynghyd  a'r  profiad  bendìthiol  a  gaed  ar  Grefydd 
Rydd  yn  America, — fe  geir  fod  y  cyfan  yn  dangoe  oad  oee  ood  nn  ymwared  i  ediyoh 
ymlaen  ato,  ac  mai  yr  ymwared  hwnw  ydyw  dad«efydUad  a  dadwaddoliad.  T  maa 
y  cynnydd  eydd  wedi  bod  ar  y  teimlad  yma  yn  y  deymas  er  pan  sefydlwyd  Oym- 
deithae  Rhyddhftd  Grefydd  ddengain  mlynedd  yn  ol  yn  nn  o'r  pethan  hynotaf  y 
gellir  meddwl  am  danynt  T  pryd  hyny  fe  edrychai  hyd  yn  nod  Tmneilldnwyr  ar 
y  aymadiad  gyda  phryder  a  gofid,  ao  y  mae  rhai  o'n  cydwladwyr  o  bryd  i  bryd  yn 
caei  hyírydwch  mawr  mewn  dal  o  fiuen  ein  llygaid  benderfyniad  ffol  a  basiwyd  ar 
gynnygiad  y  Parch.  Jobn  Elias,  mewn  Gymdeitbasfa  yn  y  Bala  yn  yramseroedd  hyny 
o  anwybodaeth  ;  ond  erbyn  hyn  y  mae  Eglwyswyr  golenedig  wrth  y  miloedd — ac  y 
mae  en  nifer  yn  parhftas  gynnyddn — ^yn  gweled  mai  goren  po  gyntaf  i  ddwyn  oddi- 
amgylch  gyfnewidiad  sydd  mor  resymol  ac  mor  anocheladwy,  tra  y  mae  yn  rhyfeddod 
cyfarfod  nnrhyw  Tmneilldnwr  mor  anghyson  ftg  ef  ei  hnn  ag  i  yngan  gair  o'i  blaid. 
T  mae  pob  helaethiad  ar  yr  etholfraint  wedi  peri  cryo  gynnydd  yn  y  teimlad  0  blaid 
cydraddoldeb  crefyddol,  ac  mae  yn  rhyfedd  00  na  fydd  i  weithrediad  yr  Act  fawr 
■ydd  newydd  ei  phasio  yn  broBennol  ddwyn  yr  achoe  yn  fnan  i'w  fythol  derfyniad.  — 
Mae  y  Uyfr  mewn  byrddan  i'w  gael  am  2«.,  ond  mewn  papyr  stiff  am  Is. 


JFdih  CkUvin%8t%e  Methoditm,  Á  Hiêtorieàl  Shetch  of  ihe  Preẃytmrian  Chwreh 
oj  WaJUê  By  the  Rey.  William  Williams,  Swanaea^  Second  Ed>tion. 
fiondon  :  Publishing  Office  of  the  Preibyterian  Chorch  of  England,  18| 
Patemoeter  Bow. 

Mab  yn  wirioneddol  dda  genym  groesawn  yr  ail  argraffiad  prydfeith  hwn  o  lyfr 
rhagorol  Mr.  WiUiama  0  Abertawe  ar  Hanea  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  gydag 
yohwanegiad  o  bennod  arweiniol  ar  aefyllfa  iael  ein  gwlad  yn  flaenorol  l'r  Diwygiad 
MethodÌBtaidd.  Mae  yn  ddyddorol  genym  ddeall  fod  y  llyfr  yn  eael  ei  ddarllen  yn 
ddyfal  y  tn  allan  i  Gymm,  oblegid  mae  yn  anhawdd  i'r  ffeithiaa  hynod  a  eeyd  ger 
bron,  ynghyd  a'r  ysbryd  rhagorol  sydd  yn  ei  fywhfto,  beidio  ag  effeithio  yn  dda  ar 
bwy  bynag  ddelo  i  gylfyrddiad  ftg  ef.  Oud  ymhlith  y  Cymry  ea  haoain,  fe  ddylai  y 
Uyfr  gael  derbyniad  cynhee  iawn.  T  mae  nifer  eio  cydwladwyr  aydd  yn  darllen  Saeeon- 
eg  erbyn  hyn  yn  llioaog  ;  y  mae  llawer  na  thybiant  yn  werth  ganddynt  ddarUen  dim 
araU  |  ac  mae  yn  debyg  fod  cryn  nifer,  beUach,  na  aîlant  wneyd  oemawr  o  lyfr  heb 
ei  gael  yn  yr  iaith  hono.  Ood  i'r  rhai  hyoy  oU,  dynu  lyfr  na  allai  ei  ddarUen  lai  na 
rhoddi  iddynt  lawer  o  wybodaeth  werthfawr,  Uawer  0  wir  fwynhftd,  a  Uawer  o  adeU- 
adaeth.  Nid  oee  ond  Dio  Sion  Dafydd  a'i  wehelyth  yn  awchna  i  fiawrhfta  helyntion 
pobl  eraiU»  gan  ddyohymygn  nad  oea  ond  yohydig  iawn  yn  hanee  en  oenedl  ea  han  a 


IfODUlUü   LLENTDDOL.  129 

àSl  wan  am  daiio  nen  yn  werth  meddwl  yn  ei  gjleh.  ?•  deiml*  pob  Ojmro  a  Cbym- 
mm  agy  mae  ganddjnt  rywfaínt  o  hawl i*n  parch,  fod  hanea  y  Cjmry  jn fwj pwjriga 
djddor^  iddjnt  na  hnnea  nnriijw  genedl  arall ;  ao  nid  oee  jn  hoU  hanet  j  Cjmrj 
ddim  ajdd  jn  fwj  ejrfoethog  o  addjig  na  hanea  en  crefjdd ;  ac  j  mae  hefyd  jn  gwU 
aier  nad  oea  jn  hanee  ein  erefjdd  jr  nn  gjfran  sjdd  i'w  ohjmham  mewn  djddordeb 
â  hnnea  j  Dîwjgiad  Methodistaidd,— jn  wir  jn  hoU  hanea  jr  E^lwja  Oriationogol 
jeh jdig  iawn  o  bennodao  a  geir  sjdd  jn  Uawnaoh  o  addjig  a  djddordeb.  Djiod  i 
gjffjrddiad  â'r  ddaearen,  ei  fun,  a  wneUd  Antieas  jn  anorclif jgol.  Tr  nn  modd,  pa 
fMaran  da  bjnag  ajdd  jn  angenrheidiol  i  gref jddwjr  Cjmm  feddwl  am  danjnt  j 
djddian  hjn,  mewn  ffordd  o  jmgjfaddaan  at  amgjlchiadan  arbenig  jr  amaeroedd, 
elfm  hanfodol  en  nerth  jdjw  j  dwfh  grefjddolder  a  roddea  j  fath  ogoniaat  ar  j 
Diwjgiad  Methodistaidd,  ac  a  barodd  ei  brofi  o  hjnj  hjd  jn  awr  jn  gjmaint  bendith 
i'n  gwlad.  Fe  allai  darUen  Ujfr  Mr.  Wüliama  brofi  i  lawer  iawn  jn  foddion  hjnod  o 
gyCiddM  i'w  dwjn  i  gjdnabjddiaeth  â>  amaeroedd  hjnod  j  cjfeiriwn  atjnt,  a  phrin 
y  gattai  hjnj  gael  ei  ddwjn  oddiamgjlch  heb  iddjnt  brofl  en  hnnain  jn  weU.  Pría 
y  gj&ol  jw  8a.  6c. 


OpfiaaU  a  Phregethau  y  Parcheâig  Robêrí  RoberUf  Cl/ynnog,  a  Sylwjidau  a/r  êi 
Nodweddionjêl  Pregeẅwr,  g€m  y  diìoeddar  Barch  John  Hughee^  Li/oerfool^ 
Dr.  Owen  Thomaif  Eben  Fardd,  ae  eraiU;  ynghyda  Thraethawd  Äfweiniol 
mm  y  Oolygydd,  Dan  Oljgiad  j  Pareh.  Obiffith  PabbT|  Aberjatwjth. 
Poaygioea:  G.  Jiewia. 

Dabíimsâbou  y  Uyfr  hwn  gyda  gwir  hjfrjdwch,  ac  mae  jn  bleaer  genjm  ei 
gjflwjno  i  ajlw  ein  cjdwladwjr  fel  nn  sjdd  jn  teUjngn  oddiar  en  Uaw  groeaawiad 
o'r  ÍÊLth  fwjaf  calonog.  Mae  jn  debjg  mai  jdijdig  o'r  Cjmrj  ajdd  nad  ydynt  wedi 
dywed  am  Robert  Roberts  o  Glynnog  ;  ond  mae  yn  Bicr  nad  ydyw  y  ayniad  sydd  gan 
lawer  o  honynt  yn  ei  gylch  ond  hynod  o  niwlog.  Maent  wedi  djrwed,  o  botibl,  ei 
fod  yn  bregethwr  tanUyd  yn  y  dyddian  gynt,  ac  fod  y  weiin  yn  adeg  y  diwygiadan  yn 
eai^  en  tafln  dan  ei  weinidogaeth  i  gyffroadan  neiUdoòl ;  ond  heb  wybod  fawr  yn 
ydiwaneg,  a  heb  feddwl,  mae  yn  dra  thebyg,  fod  nemawr  yn  ychwaneg  a  allai  fod  yn 
werth  ei  wyboÿ  mewn  perthynas  iddo.  Ac  y  mae  hyo,  mae  yn  ddian,  i'w  esbonio  i 
fbaor  mawr  gan  fychaoder  ein  cyflensderan  i  yrogydnabyddn  ft'i  hanee.  Nid  ydyw  y 
OoJUaU  a  gyhoeddwyd  gan  ìiichael  Robarta  yn  1880  yn  adDabyddns  ond  i  ychydig  beU- 
ach,  ac  nid  ydyw  erthygl  Eben  Fardd  yn  y  Tbabthodtdd  am  1846  erbyn  hyn  yn  ad- 
nabyddna  i  lawer ;  ac  am  y  cyfeiriadan  gwaagaredig  hyd  ein  Uenyddiaeth,  a'r  traddod- 
iadan  ar  lafar  gwlad  oeddynt  yma  a  thraw  heb  Iwyr  farw»  nid  a]lai  ond  ychydig  iawn, 
y  dyddiao  hyn,  fod  neniawr  weU  erddynt ;  ac  am  y  bobl  dyfodol,  ni  eUid  dysgwyl 
iddynt  hwy  wybod  dim  yn  en  cylcb.  Ond  mae  y  gyfrol  werthfawr  aydd  o'n  blaen 
wedi  dwyn  y  cwbl  ynghyd,  ac  feUy  yn  rhoddi  cyflenadra  rhagorol  i  ni  ffnrfio  ayniad 
eywir  a  chyíiawn  am  nn  o'r  dynion  goren  a  mwyaf  dyaglaer  a  defnyddiol  ag  y  gaU  ein 
eenedl  ymffioatio  yn  ei  enw.  Y  mae  y  Cofiant  gan  Michael  Robrâts,  er  yn  fyr,  eto 
fel  pob  peth  a  ddaeth  o  dan  law  y  gŵr  enwog  hwnw,  yn  gUr  a  by w  ;  ao  y  mae  y 
Uythyr  a  gynnwyaa  oddiwrth  y  Parcb.  Riobard  Jonea,  y  Wern,  ynghyd  a'r  Farwnad 
gaii  h'awd  Robert  Roberts,  y  Parch.  John  Roberts,  Llangwm  (tad  Michael  Roberta),  yn 
hynod  o  werthfawr.  Mae  erthygl  Eben  Fardd,  er  yn  dipyn  mwy  anyatwyth  a 
pedantie  nag  y  gweddaaai  iddo  ef,  eto  yn  cynnwys  rhai  cyffyrddiadan  da  tnag  at  ber- 
ffeithiad  y  "  darlon,"  chwedl  yntan,  o  Robert  Roberta  yn  ein  meddwl.  Mae  y  dyfyn- 
iad  o  FethoditUaeth  Gymru  yn  dra  gwerthfawr,  er  fod  yr  awdwr  hybarch  yn  rhygnn 
gormod  braidd  ar  y  Seiíh  fod  R^bert  Roberta  yn  "  ^r  tlawd."  Âm  aylwadan  Dr. 
Thomaa  yn  Nghofiâní  y  Pareh  John  Jonee,  y  maent  ar  ein  elnat  ao  ar  ein  hyabryd. 


tSd  NODIÁDAIT 

ẃnM  Eben  9árdd  ar  feter  sndl,  ya  "yn  tr«i  yn  Uyfn  mal  swyo/'  ae  yn  peri  o«á 
y^rm  yn  blino  ea  <Ì«rUeD  drâchefn  a  tlûaohefn.  Mae  y  Uoffion  eraiU  a  ychwanc^ 
•  sylwadan  jrnghyloh  Robert  Roberta,  ao  o  ddywediadaa  o'i  dddo  wedi  ea  co&ioâi 
gan  ei  edmygwyr,  y  fath  fel  na  aUwn  lai  na  mawr  laweahân  am  en  bod  fel  yma  weài 
en  diogeltt.  Am  y  Traethawd  Arweiniol,  y  mae  eow  ei  yagrifenydd,  ao  yn  arbenig  i 
holl  ddarUenwyr  y  Trabthodydd,  yn  ddigon  o  warant  am  ei  aUn  al  goathdei^ 
heblaw  fod  y  oysylltiad  tenlnaidd  rhwng  ein  hanwyl  gyfiûU  a'r  pregethwr  dyaglaer  A 
thanUyd  yn  peri  ei  fod,  o'i  febyd,  yn  oljrwed  son  am  dano,  yn  trysorí  adgofion  yn  et 
gylẁ.  ac  yn  ooledd  ar  hyd  ei  oe»  edmygedd  oariadlawn  at  ei  enw  a'i  gaUnogai  o  bob 
eŷféiriaâ  i  gaagln  ynghyd  bob  manylion  mewn  perthynaa  idda  Yr  ydym  yn  Uawn 
lÔrtnno  ft  Mr.  Parry  yn  ei  fawrhàd  o  lafnr  tra  neiUdnol  Robert  Roberts  fel  efrydydd* 
yn  gyetal  êg  o  alln  a  ffrwythloarwydd  mawr  ei  feddwl.  Tr  aedd  ei  ddlwioldeb  n'i 
lel  gyà^  gwaith  yr  Argiwydd  lesn  yn  angerddol,  ac  mae  yn  debyg  mar  dyna,  yn  ciì 
y  ^r^iad  allai  fod  gao  y  rhan  fwyaf  hyd  yn  nod  o  ddarllenwyr  y  T^asthodtdd, 
oedd  yr  nnig  hynodrwydd  amo ;  ond  wrih  ddarilea  y  gyfrol  hon,  ac  yn  enyedig 
ei  ddjrwediadan  a'i  bregethan,  ynghyd  a  dadganiadan  ei  g^doeswyr  ya  ei  gyleh,— er 
engraifft,  aylw  y  Parch.  Ebenez^r  MorrÌB  wrth  y  Parch.  WiUiam  Roberts,  Amlwch  : 
"  A  wyddoch  chwi,  WiUiam  Roberts,  pe  ba^swa  i  wedi  marw  heb  glywed  Robert 
Roberts  o  Olynnog  yn  pregetha,  mi  foaswo  wedi  marw  heb  y  syniad  sydd  gen'  i  am 
ogoniantgweinidogaeth  yr  efeogyl," — fe  weUr  fod  ganddo  hefyd  feddwl  hynod  o  gryf^ 
oalon  lawn  o  deimlad,  a  dychymyg  ag  oedd  yn  gyfoethog  o'r  farddoniaeth  uahaf ;  ac 
fod  y  owbl  wedi  en  cyeagm  trwy  ddtrfawr  lafur,  er  yn  nannedd  aaferth  r^^atran,  i 
waaanaeth  Crist.  T  maeUawer  yn  m«>tha  gweled  mawredd  meddyUol  yr  ysgriteniryr 
yabrydoledig  gan  mor  Iwyr  y  mae  wedi  ymgoUi  yn  mawredd  en  bymgyaegriad  i  Dduw 
a  gwaith  ei  deymaa.  T  mae  rhywbeth  o'r  an  natnr  i'w  deimlo  yn  y  dwfo  yabrydol- 
rwydd  A  pha  nn  yr  oedd  Robert  Roberts  ^m  Uaforio  gydag  achos  yr  Aiglwydd  leea ; 
ond  ni  allwn  wrth  ddarUen  y  ììytt  hwa  lai  na  theimlo  hefyd  ei  fod  yn  "  dywysog  ac 
yn  ẃr  mawr,"  er  fod  ei  fawredd  yn  dyagleirio  yn  gymaint  gan  y  "gogoniant  mwy 
rfaagorol  "  a  lewyrchai  amo  o'r  byd  aralU  fel  mai  piin  y  gaUai  ei  gydwladwyr  feddwl 
am  dano  ond  fel  "angel  yn-ehedeg  yn  Dghanol  y  nef  a'r  efeogyl  dragywydd(^  ganddo." 
(^aUwn  addaw  i'n  darilenwyr  adeiladaeth  a  dwfn  foddhàd  wrth  ddarUen  y  Uylr  yma ; 
ao  mae  yn  anhawdd  peidio  hydera  y  profk  ei  gyhoeddi  yn  fendith  i  ni  fel  cenedL  T 
mae  yr  hanesyn  a  adrodda  Mr.  Parry  am  dano  a  glyws  ú  pan  yn  blentjrn  gan  ei  ríeni, 
yn  anmhrísiad  wy.  Tr  oedd  rhyw  ŵr  yn  pregetha  yn  y  Capel  Ucha  f,  ao  3^0 tan  o'i  wely 
— a  brofodd  ei  wely  angen — ^jm  y  tŷ  gerUaw  yn  ei  wrando  Tmddengys  mai  Ued 
ddifater  a  dieff titb  y  pregetfaa4  y  g^r.  Wedi  iddo  ddybenn,  edrychai  Robert  Roberta 
yn  Uym,  a  dywedai  wrth  y  rhai  oedd  yn  yr  yetafell  :  '*  0  I  pe  byddai  y  gŵr  yna  yn 
y  sefyUfa  yr  wyf  fi  yaddi  yn  awr,  ac  yn  gweled  pethan  byd  araU  fel  y  maent  yn  ym- 
ddangoa  i  mi  o'r  fan  yma,  nid  f^  yna  y  bnasai  yn  pregethn  I  " 
PrÌB/  gyfrol  yw  hanner  coron. 

öofi'mt  y  Pareh.  Euih  Jonê»,  D  D.,  Llangoüen,  ynghyda  rhai  o'î  BregithmL 
Qan  y  Parcb.  E.  CsRNrw  WiLLiAifs,  Corweo.     LiangoUen  :   W.  WiUiamBy 


Oni  b'ai  mai  yr  Arglwydd  CríHt  a  bîa  y  gwaith  mawr,  ao  fod  ei  Iwyddiant  yn  Uawer 
nês  at  ei  galon  nag  y  mae  yn  bo»ibl  iddo  fod  at  galon  neb  araU,  fe'n  temtiasid  i 
feddwl  ei  fod  yn  gryn  wa<ttrafi  ar  adhoddan  i  godi  gŵr  fél  ein  oyfaiU  teUwng  Dr. 
Jones,  a  rhoddi  iddo  nerth  i  ymroddi  i'w  ddirfawr  lafar  i  ymgymhwyso  at  waith 
terynas  Ddaw.  a  rhoddi  iddo  hefyd  ymheUach  y  fath  gylch  pwysig  o  wasanaeth,  a'i 
anrhydedda  &'r  fath  ddefnyddioldeb,  ac  wedi'r  cwbl,  yn  anterth  ei  ddiwrnod,  pan  yn 
ddim  ond  52  mlwydd  oed,  ei  gymeryd  ymaith.  '*  El  haal  a  faohludodd  tra  yr  oadd 
hiyn  ddydd."    Einioea  mor  werthfawr  yn  diffodd. 


àjaá  tli67  wfaM0  Intiii  are  árj  m  •ammei's  dnit 
BUntattoaodMtl- 

Nìd  jájm  jn  syna  fod  y  gangeo  o'r  eglwys  fawr  a  gafodd  y  fraint  o  fwyahfta  ei  lafnr 
yn  arbeoig,  wedi  dyfod  i'w  barchu  mor  fawr  ft'i  gam  mor  ddwfn  ;  ao  ni  raid  dyweyd 
wrth  ddarilenydd  y  Tbabthodydd  ei  fod  ef  hefyd  wedi  gwneyd  llawer  o  waith 
ihasBrol  yn  Dgwaeaaaeth  ei  geaedl.  Ac  fe  fydd.  el  waith  yn  aroe.  Ni  ohaiff  efia 
"gpllad"  am  ei  lafnr  diwyd,  gonest,  a  da,  pan  y  bydd  llawer  o  ymdrecbion  oeddyot, 
baOaîy  yo  fwy  ea  thwysg  a'a.  trwat,  wedi  darfod  am  danynt  Fe  erya  ei  waith.  ef  yn 
TẀrydoedd  j  rhai  y  cdíodd  y  fraint  o  gyfeirio  eo  hwyneban  tna  thtr  y  bywydt  ao  y 
gWDaeth  gymaint  er  en  cymhwyso  i'r  wlad  well ;  fe  erys  mewn  niíer  mawr  o'i  hen 
ifcflnji,  trwy  y  rbaLllefyd  y  troaglwyddir  dylaawad  da  ei  gymenad  gwerthfÌBwr,  tti 
ahjdirwo,  i  geaedlaelSMn  y  dyfodol ;  ae  fe-erya  yn  ei  ysgrifeniadau,  y  rfaai;  yr  ydyai 
jm  fobiitUo,  a  beichir  at  a  aetodtf  g^n  ein  oenedi  am  amaer  maitfi.  XJn  o'r 
■eäMn  rhagorol  a  f&godd  Môa  ydoedd  Dr.  Jonee^ — ac  mewn  nerth,  a  phwyB,  a  Byisl- 
•éi»  #dire(yddDld6r,  yr  ydoadd  yn  ffyddlawn  i'w  thraddodiadan  goren.  Mao  eíii 
Mleowyr  wedi  mwyahftn  yn  &wr  yr  erthygl  a  gyfaoeddaeom  yn  ddiwaddar  amo  a 
jmiiUttwjà  gan  y  f^h.  Owon  DaTÌes ;  ao  y  mae  yn  dda  genym  weled  cyhoeddl 
mat  brfdkwn  y  gyfrol  yma  gaa  Mr.  Gemy w  Wilüame,  yr  hon  sydd.  yn  rhoddi  6Ì 
laaai  yn  fwy  cjûamm,  ao  wedi  ei  hyagrifena  yn  rhagoroL  Darllenasom  hi  gyda 
rnetlldnol,  ao  h  allai  m  darllen  a'i  hyBtyried  fod  i  lawer,  >n  enwedig  o'n  pobl 
Bid  yn  utt^  yn  hyfrydwch,  ond  hefyd  yn  ddaioni  parhftiia.  Pns  y  gyfrol 
faan  he^  yw  haner  ooron. 


flîiMi  yr  Eglwyi  Otiêtíonogoi  drwf  f  Byd^  o  dáifddìau  yr  ApoêtoUim  hyâ  yn 
hrmimoL    Ghui  Dayid  Obiffith,  DoJgellao.    Rhanaa  1,  8. 

Mab  ya  hyfryd  geaym  weled  gẁr  o  alln  ac  addfedrwydd;  y  Parch.  Davîd  Grîffith  yn 
yiagyâteiyd  ftg  yagrifenn  llyfr  aydd  i  gynowys  rhyw  ddeuddeg  o  ranan  oyffelyb  i'r 
úmi  hyn  oiewn  ffẃdd  o  roddi  Hanea  yr  Eglwya.  Prinion  yw  y  cyflenaderan  a  es* 
tfoir  i^r  Cymry  i  aatndio  yn  en  hiaith  ea  hnnain  y  gaogen  dra  pbwyeig  yoiai  Ar  yr 
an  pryd  maa  diwaeth  ilîaws  o'n  oydwladwyr  y  fath  f«l  y  gellid  yn  rhesymoL  ddy^ 
gvyl  iddynt  ddwf o  fwynhfta  y  cyfryw  efrydiaeth,  a  diammen  y  derbynient,  o  ym- 
gvdaabyddn  ft  belyntion  Eglwye  CrÌBt  trwy  yr  oeeoedd,  ao  mewn  gwahanol  bartfaan 
o'r  byd,  lawer  o  lea.  Tr  jájm  qí\  yn  rfay  dneddol  i'n  cyf^ga  flto  fannain  i  gylofa 
enl  cin  ant,  ae  i  faalyntîon  bychain  y  fynyd,  hab  yetyried  etn  bod  yn  pertfayn  i 
gorÌEwiaelfa  aydd  i  ddwyn  yn*  ei  mynwea  ddnwiolion  y  byd»  ao  fod  dinaa  Dnw  yn 
ddinü  dragywyddid.  Y  maa  dadkn  Hanea  yr  Eglwya  yn  tnedda  at  ëangn  y  meddwl 
aîi  ploa;  deogya  Ìod  gwiiionedd  Daw  ^n  cyrfaaedd  lawer  yn  jmfaellacfa  nft'r  tev- 
fjìun  yr  ydym  ni  yn  rfay  cfawannog  i'w  goaod  iddo,  ao  fod  oymnndeb  y  aaÌDt  yn  an* 
Ìeaarol  ëangacfa  na'r  tipyn  plaid  y  dygwyddwn  ni  fod  wedi  ein  oael  ein  fannain  ynddì* 
Tmae  yn  rfaywbetfa  gwycfa  a  benditbiol  i  ddyn  gael  teimlo  ei  fod  yn  etifedd  i  dref- 
tidaetfa  o  ddoetfaineb  ag  y  mae  yr  oeaoedd  wedi  adael  iddo,  ao  y  oaiff  hòni  brawdol- 
iaath  ft'r  yabrydoedd  gwyohaf  a  ía  eríoed  ar  y  ddaear.  Fe  roddai  fayny  nrddaa  ar  ei 
fjrwyd,  a  gwertfa  ar  ei  Lafor,  a  dyfnder  a  nertfa  i'w  arg^hoeddiadan  na  allai  ei  oyr- 
haadd  yr  na  ffordd  arall,  ao  fe'n  gallaogai,  oddiar  dyraa  y  ddinaa  sydd  wedi  dal 
ihathr  canrìfoedd  o  ymoeodiadau,  i  deimlo  yn  dawel  yn  wyneb  pob  ymoeodiadan 
Biwyddion  a  wneler  ami,  am  ei  thragywyddol  ddiogelwoh.  Ni  allai  ein  cydwiadwjr 
gael  arweiniad  gwell  i'r  efrydiaetfa  ddyddorol  yma  na  Uyír  Mr.  Oríffitfa.  T  mao  efe 
vedi  aatodio  yr  faanea  yn  dda  a  gofaloa ;  dosbartba  ei  fater  mewn  dnll  faynod  o 
àìẁoM  a  ehlir ;  mae  oi  ysbryd  yn  ëang  a  cfaatfaolig,  er  ar  yr  nn  pryd  mewn  dwín  gyd- 


182  NODIADAÜ  LLBMTDDOL. 

oawaedd  ft'r  pethaa  mAwrion  yr  yagrifena  yn  en  cjlch ;  ao  y  mae  ei  arddall  Gymreig 
glir,  natnriol,  goeth,  fel  y  gŵyr  darilenwyr  y  Trabthodtdd»  y  fath  ag  a  wnelddarllen 
ei  waith  yn  hyfrydwch  par.  Hyderwn  y  bydd  y  Oymry  yn  llîaws  mawr  jm  gwerth- 
fawrogi  y  cyfleasdra  magorol  hwn  a  roddir  iddynt  i  astadio  Hanes  yr  Bglwys. 


Oemau  Duwinyddol:  neu  Oorff  Ounnwyifawr  o  Dduwinyddiíuth  tMwn  Ffwf 
Newydd;  yn  cynnwyi  MiloM  o  Sylwadau  tarawiadol,  wedi  eu  dethol  gcm 
mwyaf  ^r  Prif  Áwduronf  yn  neülduolyr  Hen  Buritaniaiid.  Qan  Bobsbt 
JoMSB,  LlanllyinL    Dinbych :  Qee  a'i  Fab. 

Da  genym  ddeall  fod  y  fath  dderbyniad  wedi  ei  roddi  i'r  argraffiad  oyntaf  o*r  Oemau 
Duwinyddol  fel  ag  i  alw  am  en  hail  gyhoeddi.  Mae  yr  argrAffiad  hwn,  fel  y  dywed 
yr  awdwr,  yn  nn  *•  ardderchog,"  a'r  gyfrol  ymhob  ystyr  wedi  ei  gwneyd  i  fyny  yn  dn 
hardd  a  dymanoL  Mae  yr  ychwanegìad  at  fater  yr  argraffiad  blaenorol,  yr  hwn  a 
wnaed  yma  a  thraw  trwy  gorff  y  Uyfr,  yn  gymaiat  ag  a  laawai  taa  40  o  da  daìenaa. 
Mae  yn  dda  genym  gael  oroeaawn  yr  ail  argraffiad  o'r  Cfeij^u,  ac  yr  ydym  eto  yo 
galooog  yn  en  hargymhell  i  aylw  ein  darllenwyr.  Lleinw  y  gwaith  droe  500  o  dndal- 
enan,  ao  y  mae  yn  oynnwye  miloedd  lawer  o'r  eylwadan  goren,  wedi  en  dethol  o 
weitbian  y  dowinyddion  mwyaf  cymeradwy,  gyda  llawer  o  eylwadan  gwreiddiol 
rhagorol  o  eiddo  y  gweinidog  teilwng  o  LaallyfDÌ  ei  hnoan,  a'r  cyfan  wedi  en  gosod 
jrnghyd  mewn  ffordd  dra  chyfleus  dan  y  gwahanol  fateríon  i  ba  rai  y  mae  Cyrff 
Dawinyddiaeth  yn  gyffredin  yn  oael  en  dosbarthn.  Dymanol  iawn  ydyw  oyfarfod 
trwy  yr  holl  lyfr  ft'r  fâth  gyfoeth  o  eman  Gymreig.     T  pris  ydyw  08. 

Cofiant  y  diiweddar  Barch,  Ebenezer  WiUiamt^  Áherhonddu,  Qan  j  PareL 
Thomab  Ress,  Meithyr  TydfiL 

Tb  oedd  girrthddryoh  y  GofiaDt  hwn  mae  yn  ddian  yo  an  o  rai  rhagorol  y  ddaw,  ae 
y  mae  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig.  Tr  oedd  ei  ddaioni  a'i  ymgysegriad  Uwyr  • 
Uawn  i  waaaoaeth  y  Owaredwr  wedi  goeod  mawredd  arno.  Beadithiwyd  Cymrn  yn 
helaeth  ft  rhai  tebyg  iddo,  ao  y  mae  ea  gwasaDaeth  wedi  bod  iddi  o  werth  anmhrii* 
iadwy.  Mae  ienenctyd  y  djddiaa  hyn  yn  cyfodi  mewo  amgylchiadBn  tra  gwahanol 
i'r  rhai  y  bn  raid  i  Mr.  Ebenezer  Williame  a  Ilawer  iawn  o'i  frodyr  ymfrwydio  â 
hwynt  er  cyrhaedd  y  rhagoríaeth  a'n  gwnaeth  mor  ddefhyddìol  yn  eu  dydd.  Ood  pe 
fanteision  bynag  a  fwjnheir,  fe  fyddai  yn  dda  cofio  fod  y  pethaa  a  roddent  y  hih 
fawiedd  ar  yr  hen  efengylwyr— cymeríad  dilychwin,  dowioldeb  dwfn  a  phnr,  astod- 
iaeth  awchoa  a  pharhftns  o'r  Yegrythyrau,  ac  awyddfryd  angerddol  am  fod  o  lês  i'w 
oyd-ddynion  a  gogoniant  i  Ddnw — yn  anhebgoríon  parhftus  i  waaanaeth  yn  nheymu 
Crí8t.«GaUwn  yn  galonog  argymheU  y  gyfrol  fechan  hon — pría  swUt — i'n  darllenwyr 
fel  nn  ag  y  gaUai  ei  darllen  brofi  yn  fendith  iddynt 


L  L  Y  F  R  A  U 

Cyhoeddedíg   gan    P.    M.    EYANS   ä   80N,    Holyweit. 


RHBSTH-LYFR  0  AELODAU  YSGOUON  8ABB0TH0L.  Y  mae  y  Uyfr  hwn 
yn  an-eiiwadol,  ac  wedi  ei  argraffa  a'i  linellii  er  cadw  cyfrir  manwl  a  tbrefnns  o 
aelodau  yr  Ysgolion  ;  ac  y  mae  y  derbyniad  croeeawgap  a  roddwyd  iddo  er  ei  ymddanffOS' 
iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyflenyri  angnen  a  bir  deimlwyd  gan  iBgrifenyddion  YsgoTioa 
Sabbothol  ein  gwlad. 

PrÌB  Üyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gry^  yn  cynnwys  100  o  du  dalenan,  ydyw  6b.  ;   lÖO, 
68.  60. ;  a  2Ü0,  8s.  60. 

GEIRLYFR  SEINIADOL  (NEU  OYNANIA  STHOL)  8AE80NEO  A  OHYBÍRAEO, 
ynghyd  ag  agoriad  ar  Lytbyriaetìì  yr  laith  Oymraeg,  gan  y  diweddac  Thomas 
Sdwardb.  Ysw.  (Üaerfiülwcb).  Ail  Argraffîad,  gydag  Yohwanegiadan,  gan  y  diweddar 
B4R0H.  D.  HüOHis,  B.A.,  Tredogar. 

Pria,  yn  Rhifynau,  16«.  6c ;  Dwy  gyfroî,  croen  Uo,  22f.  6c 

CANIADAU  MAE8  Y  PI^WIt':  sef  Oweitbian  Barddonoi  y  Diweddar  M&.  Bdwjjcd 
JoHBS,  Maea  y  Plwm.    Oiimwyia  y  Oyfrol  Emynan,  Caralan,  Oaiieiion  ar  waband 
daatynau,  Englynion,  Marwnadan,  ac  Bmynau  Gladdedigaéthol. 
Pna  mewn  lûan,  ».60.^ 

HOLWYDDORYDD  AR  HANESIAETH  Y  BIBL,  yn  cynnwva  droa  bedwar  cantu 
dde^  o  Holiadau  ac  Atebion,  ar  Brif  Ffeitbiau  Haneayddol  yr  Hen  Destament  aV 
Newydd.  gan  y  Parcb.  Riohabd  Phiohabd,  awdwr  **l>iflyniad  Bedydd  Babanod." 
Oyda  Rhagdraith  gan  ^  Parch.  Rooeb  Edwabds. 


Pria  mewn  Ltìán,  2ê,  6c. 


8BRYD0LIAETH  Y  BIBL:  gan  y  Parcb.  D.  Chablbü  DAYin,  M.A.,  LìundaSB. 
Ctnnwtbiad:    Natur  y  Prawf— Yatyr  YabrydoUaeth— PerttiyBas  YsbiTdollaeth : 
1  A  cbynnwYaiad  y  Bibl :  2.  A  cbywirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl;  8.  Ag  iaiÖi  y  BibL 
Pris  swUt,  mewn  amlen. 

LLYFR  RHENTI  EI8TEDDLE0EDD    Wedi  ei  ddarpaiu  eofcTyfet  4  chadw  eyfrif  o 
enwau  personau  a  gymerant  EiBteddleoedd,  ynghyda'r  arìan  a  dderbynir  oddiwrtih 
c  yf  ryw. 


Uyf 


1 10FRE8TR  CLADDEDIOAETHAU  (REÖlSTEIt  BO0K  OF  BÜRlALS), 
yj    wedi  ei  barotoi  gogyfer  â  chadw  cyfrif  cywir  0  gladdedigaethau. 

Y  mae  ynddo  eoloftiau  i  ddodi  enw  y  person  a  gieddir,  ei  alwedigaeth,  ei  oedran,  y  Ue 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedigaethy  pwy  a  wasanaethodd  ar  yr  achlysur,  y  fau  y 
oladdwyd,  rbif  y  bedd,  a  syìwadatt. 

Pris,  Ss.  60.,  wedi  ei  rwymo  yn  gryf. 


1  LYFR  RHESTRIAD  BEDYDDIADAU,  cyfaddas  i  Eglwysi  w>b  enwad  crefrddol. 
^^  Wrth  anfon  archebion  am  dano,  dymunir  gwybod  1  ba  nifer  o  Fedyddiadau  y 
dymunir  oael  y  Uyfr.-lOO,  200,  400,  600,  àc 

Pris.  Llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwya  100  o  enwan,  8e. ;  a  la.  60.  am  bob 
ÌOo  yohwanegol. 

P.  M.  BvANii  k  809.  Cyhoeddwyr,  Treflÿnnon  (BUfwM) 


î     j/;^  3  :9ì- 


RHIFYN  CI.VII. 


TR'AETHODYDD. 


EBRILL,   1885. 


CYNNWYSIAD. 


Darliüìiau  y  Fftrch.  D.  Cha&lss  Dayies,  M.A.,  ar  Grístionog- 
aetlì.    Ail  Gyfres, — 

I.  Perthynas  Crìstíonogaeâi  ft  Chrefydd 133 

V  diwedâar  Barcb.  Grìffith  Williams,  Talaamau.    Gan  y  Parch. 

RoBEKT  OwsN,  M.A 149 

Gc^iebiaeth  rfawng  Eben  Fardd  a'r  Parch.  David  Jones 178 

Mosgan  yr  Heretic    Gan  y  Parch.  JOHif  Jones 185 

Yr  Ejgion.    Gan  Mr.  R.  D,  ROBS&TS,  M.A,  D.Sc— 

IV.  Ynysoedd  Cwrelaìdd 194 

Ynys  Enlli.    Gan  y  Parch.  JoHN  Jones,  F.R.G.S 202 

Yr  Ymgnawdoliad  gan  Paol  ac  loan.     Gan  y  Parch.  Samubl 

T.  JoNŵ       218 

Juinli  Dirwest  yn  Ng^^mnu    Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands, 

M.A 225 

Nodiadan  Uenyddol 250 


CYffOEDDIR  Y  RHIFYN  NESAF  GO£PHENAF  /,    188$. 


TREFFYNNON : 
R    M.    EVANS   AND   SON,   CYHOEDDWYR, 


PRI8    DEUNAW   CEINIOG. 

r 


Y    TRAETHODYDD. 


DARLITHIAU    Y    PARCH.    D.    CHARLES    DAYIES. 
M.A.,  AR   ÖRISTIONOGAETH. 


AIL  GYFRES. 


PSRTHTNAS  CRISTIONOGAETH  A  CHREFYDD.* 

Odbtotü  dwy  flynedd  yn  ol  cyhoeddwyd  Uyfr  yn  yr  iaith  Saeeoneg,  o 
eiddo  Proffeffwr  Seeley,  awdwr  Ecce  Homo^  dan  y  teitl  Naiural  Religion^ 
jT  hwn  a  dderbyniodd  gryn  lawer  o  sylw,  ac  nid  mwy  nag  yr  haedd- 
aL  Yr  arwyddair  ar  ddalen  gyntaí  y  liyfr  ydyw  y  geiriau  hyny  o 
eiddo  Wordflworth:  "We  live  by  admiration."  Ond  fel  y  mae  yn 
w jbyddus  i  ddarllenwyr  y  bardd,  yr  hyn  a  ysgrifenodd  ef  yn  y  pedwer- 
ydd  Ilyfr  oV  Esccwrẃm  ydoedd : 


We  live  by  ftdmiratioD,  hope,  and  loye, 
And  eTen  as  the^|are  well  and  wisely  fii 
In  dignitj  oí  beiDg  we  ascend. 


Oan  na  fuaBal  y  frawddeg  gyfan  yn  ateb  i  amcan  y  gwaith,  y  mae 
awdwT  Naiural  Eeligion  yn  ei  damio,  ac  yn  gadael  allan  ran  bwysig  o'r 
meddwl.  Dy wed  Wordsworth  ein  bod  yn  byw  nid  trwy  edmygedd  yn 
aiiig,  ond  trwy  obaith  a  chariad  hefyd,  ac  ymheUach  ein  bod  yn  esgyn 
mewn  nrddaa  trwy  feithrin  y  teimladau  hyny,  yn  unig  pan  y  sefydlir 
hwynt  yn  dda  ac  yn  ddoeth,  hyny  ydyw,  pan  y  Befydlir  hwynt  ar 
wrthddrychau  teilwng.  Pe  dyfynasai  Proffeswr  Seeley  yr  oll,  ni  a 
^wsem  feddwl  y  bardd  yn  Uawn ;  ond  buasai  hyüy  yn  dangos  i  ni  y 
gwahaniaeth  rhwng  gwirionedd  y  dyfyniad  ac  amcan  y  llyfr  y  gosodasid 
ef  yn  arwyddair  iddo.     Nid  pregethwyr  yn  unig,  fel  y  gwelir,  syijd  yn 

*  NODIAD.  Deohrena  y  ddarlith  hon  yr  aü  gyfrt»  o  ddarlithiau  y  Parch.  D.  Charles 
BftTÌM,  H.A.,  ar  Oriationogiieth.  Traddodwyd  hi  yn  Nshapel  Jewin  Newydd  ar  yr 
Sted  o  Mai,  1884.  Fel  y  gwelir,  symuda  y  darlithydd  oddiwrth  Mr.  Herbert  Bpencer 
a'l  Dcia  qfJSíhiei  i  dníod  Proffeswr  Seeley  a'i  líatwral  RBligion,—lL  YmoBRT  BYAire. 

1885.  I 


134  DABL1THIAÜ   T   PABOH.   D.    0.    DaVTB9,   M.A.» 

cymeryd  dam  o  adnod  yn  destan,  ar  wahân  oddiwrth  ystyr  ei  chysyllt- 
iadao. 

Yn  yr  aii  frawddeg  yn  y  Ehagdraeth  i  NaiuraJÍ  Beligùm,  dywedir  mai 
amcan  ysgrífeniai  y  Uyfr  ydoedd  mesor  y  tir  sydd  yn  gyffredin  i 
Grefydd  a  Gwyddoniaeth.  Ymddengys  yn  hyfdra  i  neb  gy wiro  awdwr 
llyfr  yn  ngeiríad  ei  amcan;  ond  pa  beth  bynag  allasai  fod  amcan 
Proffeswr  Seeley  pan  yn  dechrea  ei  waîtb,  yr  hyn  ^  geisîa  ei  wneuthar 
yn  ei  lyfr  ydyw  mesur,  nid  y  tir  sydd  gyffredin  i  Grefydd  a  Gwydd- 
oniaeth,  ond  y  tir  cyffredin  i  Wyddoniaetìi  a  Chrístionogaeth.  Yr  enw 
a  rydd  ar  y  tir  cyfi&'edin  hwnw  ydyw  crefydd — crefydd  naturíoL  Er 
mwyn  i  Grístionogion  a  Gwyddonwyr  gyfarfod  â'u  gilydd  ar  y  tir  y 
cyfeiría  ato,  geUw  ar  y  cyntaf  i  roddi  i  fyny  eu  cred  yn  y  goruwch- 
naturíol,  sef  yn  y  Bôd  o  Dduw  aV  byd  a  ddaw.  Ond  nid  ydyw  yn 
galw  ar  wyddonw^rr  i  roddi  i  fyny  eu  damcanion  a'u  tybiau  hwy,  ac  i 
pyfyngu  eu  cred  at  ffeithiau  noettiion.  Prin  y  mae  yn  dêg,  dybygem, 
1  beidio  galw  ar  yr  olaf  i  wneuthur  dim  er  mwyn  cymmocL  -Tra 
yn  ysgrífenu  fel  hyn,  ni  fyn  ein  hawdwr  i  ni  gasglu  ei  fod  ef  ei  hun  yn 
gwadu  y  goruwchnaturíoL  Yr  un  pryd  mỳn  i  ni  gredu  nad  jáyw  credu 
y  Çoruwchnaturíol  yn  hanfodol  i  grefydd,  ac  y  dylid  ystyríed  y  Bôd  o 
bduw  a'r  byd  a  ddarw,  pe  bydaent  wir,  fel  gwiríoneddau  cymharol 
ddibwys,  ac  y  gellid  eu  gadael  allan  o'n  hyst^rríaeth  er  mantais  i'n 
crefydd  1  Dy wed  wrthym  fod  ei  syniadau  ef  ei  hun  yn  Grístionogol,  ac 
wedi  eu  cymeryd  o'r  Bibl,  yr  hwn  lyf r  a  fawr  ganmolir  ganddo  ar  gyfríf 
ei  wahanol  rafforîaethAU.  Deçgys  yu,  amlwg  ei  fod  w^  efrydu  y 
llythyr  at  y  Bhufeiniaid,  ac  wedi  sylweddoli  i  fesur  y  cjrferbyniadau 
rbwng  ffydd  a  gweìthredoedd,  graa  a  deddf,  yr  ysbryd  a'r  Uythyr^  er 
nad,  ]?ai^'n  wir,  yn  eu  perthynaa  à  dyn  fel  pechadur,  yr  hyn.  fel  y  mae 
JTA  ^ur  oedd  yn  meddwl  Paul  pan  yn  eu  gwneuthur.  Ond  y  mae  yn 
syn  iod  neb  wedi  cael  can  Ueied  â  chipolwg  ar  ^wyddorion  yr  Efengyl, 
ao  ar  3rr  un  pryd  heb  gymaint  â  chydnaboid  y  Bôd  o  Dduw  a  chyflwr 
dyQ  fel  pecbadur.  Y  mae  manylrwydd  ac  ëangder  y  wybodaeth»  pryd- 
ferthwch  y  syniadau,  coethder  y  chwaeth,  ^ymledd  yr  iaitb,  Wr  yebryd 
rhyddfrydig  sydd  vn  nodweddu  y  Uyfr,  jm  ei  wneuthur  yn  ddengar  droe 
ben,  ac  mor  berygíus  aç  ydyw  o  ddengar,  08  nad  yw  yr  athrawiaeth  .a 
ddjTBgir  ynddo  yn  ^wir.  Y  mae  gan^  awdwr  air  da  i'w  ddyweyd 
hyd  jm  nod  am  Galfiniaeth  a  Phurítaniaeth.  (îeUir  ei  gymeryd  yn 
gynnr^hiolydd  dosbarth  gaUuocaf,  dysgedicaf,  a  pharchusaf  Ammheu- 
wyr  jT  oes ;  dosbarth  eydd  uwchlaw  gwawdio  a  dirm^gu  creíyddwyr 
CrÎBtíonogol  pwy  bynaç  a  fyddont 

Ond  er  ei  tod  yn  anuygu  paroh  difihant  i*r  hyii  a  eUw  ef  yn  Grístron- 
on^eth,  yn  meddwl  yn  uchel  am  y  prophwydi  a*r  apostoUon^  ac  yn 
arbenig  am  yr  Arglwydd  lesu,  barnu  yr  ydym  ni  fod  ei  lyfr  jm  myned 
dan  wreiddiau  crefydd  CríBt,  al  fod  o  herwydd  ei  ragoríaethau  Uenydd- 
ol  a'r  ysbryd  caredig  aydd  yn  rhedeg  drwyddo  yn  CTmhwys  i  ddaUu 
meddyUau  ei  ddarUenwyr,  fel  y  dallodd  yr  awdwr  ei  ìeddwl  ei  hun,  iV 
egwyddoríon  gwrth-Grístionogol  sydd  yn  Uechu  jm  ei  olygiadau. 
Dÿgir.  y  syniadau  a  amddifilynir  yn  y  Uyfr,  trwy  y  cyhoeddiadaa 
chwarterol  a  misol,  a  hyd  yn  nod  trwy  y  newyddiaduron  dyddioU  gier 
bron  sylw  dynion  na  fuasent  byth  yn  debyg  o  ddarUen  y  Uyfr  ei  haii. 
Ob  deÜ  y  syniadau  i'w  bamu  yn  ol  Bafon  gwiríonedd,  orede]?  hwynt  yn 


AB    OBUTIONOOABTH.  lS6 

^J^gog,  ojhoeddcor  hwynt  yn  ddiamwys,  er  iddynt  ddadjmohwelyd 
eÍD  holl  Bjniadaa  blaenorol  am  grefydd.  Ond  os  na  ddaliant  y  prawf, 
DÌ  ddylai  athrylith  na  dawn  nac  yẅryd,  boneddigaidd  yr  awdwr  eu 
(fa'ogela  rhag  y  condemniad  mwyaf  pendaut. 

Gair  pwyeicaf  y  llyír  sydd  dan  ein  sylw  ydyw  Crefydd.  Nid  yn 
ludg  y  mae  yn  rhan  o  deitl  yr  holl  lyfr,  ond  y  mae  hefyd  yn  rhan  o 
deitl  bron  bob  pennod  yn  y  llyfr.  Gwaith  blaenaf  yr  awdwr  ydyw 
^loro  ei  syniad  am  nator,  nodwedd,  ac  amcan  crefydd.  Yn 
awr,  ceifliwn  ninnan  egluro  y  meddwl  Gristionogol  am  grefydd. 
Rhydd  hyny  gyfleoedra  i  ni  i  gyferb^mu  y  ddaa  olygiad  ac  iV 
gwahaniaetha  oddiwrth  ea  gilydd.  I  ddechreu,  pa  beth  ydyw  gwir 
7^^  y  g&ir  crefyddl  Nid  iarddiad  y  gair  mewn  unrhyw  iaith, 
ond  yr  ar/eriad  o  hono  a  r>'dd  i  ni  syniad  o'i  natur.  Gan  fod 
Ihaws  0  grefyddau  yn  y  byd,  priodol  gofyn,  "  A  oes  rhyw  wirionedd 
neu  nodwedd  yn  gyffredm  i'r  oll  o  honynt  fel  eu  gilydd  î "  Pa  beth 
yw  crefydd  ^rr  holl  grefyddau  f  Ymha  wirionedd  y  maent  i  gyd  yn 
^ẁrfod  ?  Hwjrrach  yr  ateba  rhjrwun  fod  crêd  mewn  Duw  ymhob  un 
0  bonynt.  Caniatäer  ei  fod ;  nid  ydy w  yr  atebiad  er  hyny  yn  wertb 
dioî,  oblegid  fod  yr  enw  Duw  yn  cynnwys  syniadau  hollol  groes  i'w 
gflydd  nìew^n  gwahanol  wledydd  a  gwahanol  grefyddau.  £r  engraifiR^ 
mewn  an  grefydd  cynnwysa  y  syniadau  mwyai  dyrchafedig  am  gariad 
a  chyfiawnder ;  mewn  crefydd  arall  golyga  greulopdeb  a  uiwylL  Nid 
yw  y  duwiau  mewn  rhai  crefyddau  ond  yr  hyn  a  feddylir  wrth  gyth- 
i^uÛaid  mewn  crefyddau  erailL  Gynnwysa  y  gair  Duw  ymhlith  holl 
grefyddaa  y  byd  y  daioni  mwyaf  a'r  drygioni  penaf,  a  phob  gradd 

K6ibl  o'r  ddaa  a  ddichon  fod  rhyngddynt  Pe  buasid  jn  gadael  allan 
b  iQmiad  am  dano  ag  yr  amry wia  gwahanol  genedloedd  yn  eu  bam 
yn  ei  gylcb,  ni  arogai  yn  ol  ond  y  gatr  Duw,  wedi  ei  waghâu  o  bob 
ystyr ;  ac  ni  allai  enw  heb  ystyr  byth  fod  vn  rhwym^m  undeb  rhwng 
erirfyddaa  y  byA  Ond,  drachefn,  gellir  gofyn,  Oníd  ydyw  y  syniad  o 
Dduw  ymbob  gwlad  a  chenedl  yn  cynnwys  galliiy  ac  onid  ydjrw  hwnw 
ymhlitb  y  mwyaf  anwar  yn  allu  ar  natur  ac  ar  glefydau  1  Hyd  yn 
ûod  pe  byddai  felly,  ni  fyddai  o  unrhyw  wertb,  o  herwydd  ni  rydd 
^n  onrbrw  syniad  i  ni  am  Dduw  nac  am  yr  addoliad  príodol  iV  dala 
iddo,  oai  wyddom  pa  ^wyddtrion  sydd  yn  ysgogi  y  gallu  i  weithred- 
îad,  pa  on  ai  creulondeb  ynte  cariad,  twyll  ynte  cyfìawnder. 

Ymddengys  i  ni  mai  yr  hyn  sydd  gyflfredin  i  hoU  grefyddau  y  byd» 
Bfi  yn  gwlwm  undeb  rhyngddynt  yn  eu  holl  amrywiaeth  ydyw,  nid 
imnLyw  bwnc  oathiawiaeth  a  gyonwysir  ynddjmt,  ond  teimlad  o  angen 
^Tffiŵdinol,  gydag  ymgais  i'w  gyflenwi  mewn  gwahanol  fiyrdd.  Ni 
thyfaia  hyn  fod  tri^lion  y  byd  yn  deall  achos,  natur,  ëangder,  a  dyfn- 
<ÌBr  eu  hanghenion ;  o  herwydd  nid  y w  teimlad  o  angen  yn  cynnwye 
yoddo  ei  han  allu  i'w  ddimad  a*i  elfenu.  Y  teimlad,  ac  nid  y  ddirnad- 
aeth,  ydyw  hanfod  pob  crefydd.  y  gwir  yn  gystal  a'r  gau. 

Def nvddir  y  gair  crefydd  hefyd  gan  aníFyddwyr  ^luocaf  yr  oes,  y 
rhai  sydd  yn  condemnio  yr  hoU  grefyddau  a  ffynant  ymhUth  dynioo, 
er  y  g^niant  hyny  nid  gyda  dirmyg,  ond'  gyda  pharch.  Arwydda  hyn 
eu  bod  hwythaw,  fel  yr  oU  o  ddynolry w,  yn  brofiadol  o  ryw  anghenic^ 
ag  sydd  yn  galw  am  eu  diwaUu.  Dengys  yr  arferiad  cyfiredinol  o'r 
gair»  yn  g^alil  a  bcU  hanes  y  byd  drwy  yr  oesoedd,  deimlad  dyftobryw, 

I    2 


186  DAfiLITHIAU   T  PABGH.    D.    0.    DAVIB9,    it.A., 

o'r  mwyaf  dìwylliedig  i  lawr  at  y  mwyaf  anwar,  o  ryw  angen  yn  y 
nator,  ao  o  ryw  ymgais  ac  egni  ar  eu  rhan  iV  gyflenwi.  Ángen  ydyw, 
nad  y w  y  gwadiad  o'r  bôd  o  Dduw  ac  o'r  byd  a  ddaw  jm  gwneutìiur 
dim  tuag  at  ei  leiháu,  llawer  llai  tuag  at  ei  ddileu.  Amcan  holl 
ddefodau  erefyddol  y  byd  ydy  w  diwallu  yr  angen.  Ond  jm  gymaint  a 
bod  amr^rwiaeth  jm  symadau  trigolion  y  byd  am  natur  jrr  angen,  y  mae 
amrjTwiaeth  cyfatebol  yn  eu  defodau.  Fe  geir  hefyd  fod  paganiaid  yn 
ysgaru  rhwng  prif  amcan  crefydd  a  phrif  amcan  by  wyd.  Y  canlyniad 
ydyw  fod  eu  crefydd  yn  rhywbeth  sydd  yn  sefyll  ar  wahan  oddiwrrh 
ddyledswyddau  eu  bywyd  cyffredin.  Y  mae  mesur  hehieth  o  olion  yr 
amryfusedd  paganaidd  hwn  i'w  weled  yn  sjrniadau  llawer  o  Gristion- 
ogion  proffeaedig.  OtniL  hyny,  cyfyd  y  gofyniad,  Pa  beth  a  ddylai  fod 
yn  amcan  eithaf  iV  ymarferíadau  a'r  addysg  a  gynnwysir  yn  y  gair 
crefydd  f  Natur  yr  amcan  a  benderfyna  deilyngdod  y  moddion  a 
ddef nyddir  iV  gyrhaedd. 

Yn  ol  addysg  ddiamwys  yr  Ysgryth^rrau  Sanctaidd,  amcan  mawr  ac 
eithaf  pob  crefydd,  yn  gystil  a  bywyd  pob  dyn,  ydy  w  perffeithrwydd, 
sef  addfedrwydd  dyn  "yn  gwbl  oU,  ysbryd,  enaid,  a  chorff,"  yn  ei  hoìì 
Çynneddfau,  ei  holl  deiml^áu,  ei  holl  dueddiadau,  ei  holl  gymhell- 
ladau,  a'i  holl  ymddygiadau,  ac  ymhob  rhinwedd  ag  sydd  yn  bosibl 
iddo  ei  feddu.  Os  nad  yic  hyny  yn  amcan,  fe  ddylai  f od.  Gyhoeddiad 
mawr  Crístionogaeth  i'r  byd  ydy w,  mai  y  grefydd  oreu  ydyw  hono  a 
f edr  wneyd  y  djm  goreu.  Eglurír  yn  y  feibl  mewn  ymaidroddion  am- 
rywiol,  a  thrwj  engreifftiau  o  bob  math,  elfenau  a  nodau  perffeith- 
rwydd,  fel  nad  ydy w  yn  bosibl  i  ddarllenydd  meddylgar  gamddeall  yr 
ystyr,  oddieithr  fod  rhagfam  wedi  daUu  ei  feddwl.  A  fedr  crefydd 
Orist  gyrhaedd  yr  amcan  hwn  sydd  bwnc  arall.  Ei  chymhwysder  iV 
gwaith,  ac  esiamplau  o'i  heffeithiolrwydd  ar  y  rhai  a  feddiannwyd  gan 
ei  hysbiyd  yw  y  profion  angenrheidiol  a  digonol  o'r  medr  hwn. 

Ymddengys  hwyrach  yn  anhawdd  iawn  dyfalu  pa  wrthddadl  a  ddi- 
chon  eodi  ÌT  sylw  fod  Cristionogaeth  yn  ein  dysgu  mai  perffeithrwydd 
a  ddylai  fod  yn  brif  amcan  pob  addysg  ac  ymarferíad  crefyddol.  Nis 
gellir  gwadu  am  foment  fod  Crístionogaeth  yn  dysgu  hyn.  Ond  cyfyd 
ein  hawdwr  er  hyny  wrthddadl  i'n  gwaith  yn  derbjm  tystiolaeth  un 
grefydd  ar  y  pwnc,  cyn  ^migynghorí  áV  holl  grefyddau  sydd  i'w  cael  ar 
y  ddaear.  Fel  na  wnelom  gam  ál  olygiadau,  dyfynwn  ei  eiriau  ef  ei 
hun.  Fel  hyn  y  dywed  (tu  dal.  167,  168) :  "The  truth  is,  that  if  we 
would  bríng  out  the  idea  of  religion  as  such,  we  must  take  some  pains 
to  look  away  from  Chrístianity.  We  cannot  find  what  rehgion  is  in 
itself  by  contemplating  a  single  religion  exclu8Ìyely,  for  we  cannot 
abstract  from  a  single  case.  Ànd  yet  much  ìb  wrítten 
in  theee  daya  about  the  esaential  nature  of  religion,  about 
what  it  must  be,  to  be  a  religion  at  all,  which  clearly  betrays 
that  no  religion  but  Chrístianity  has  been  thought  worthy  of 
a  moment's  notice.  Hence  what  ia  peculiar  to  Christianity  among 
religions  is  mi8takenly  tranaferred  to  rehgion  as  sucL  Hence  also 
.  .  .  a  wrouR  noiion  is  formed  of  what  constitutea  Chrístianity 
a  religion.''  in  ol  y  frawddeg  hon,  swelir  y  dylem  ddefnyddio  y 
drefn  wyddonol  o  wneuthur  ymchwiliad  i  hoU  grefyddau  y  byd,  holí 
pob  un  o  honynt  am  natur  crefydd,  ac  yna  dynu  ^y^Hft^ì  trwy  ea 


▲R   ORltTtOHOOAETH.  187 

cjmhAra  â'u  gìljdd.  Y  casgliad  hwnw  fyddai,  mai  yr  hyn  sydd 
gyflFredin  i*r  oU  ydyw  crefydd.  Nid  ydyw  y  drefn  hon  yn  caniat&a  i  ni 
fiorfio  barn  am  nator  crefydd  oddiar  yr  hyn  a  ddylai  f od  yn  amcan  iddi, 
ond  oddiar  arferìon  defodol  holl  dylwythau  y  ddaear.  Yn  wrthwyn- 
ebol  i  hyn  ein  haeriad  ai  ydyw,  nas  gall  y  wybodaeth  berffeithiaf  o 
syniadaa  Uwythaa  barbaraidd  y  ddaear  am  grefydd,  brofi  dim  yn  aml 
ond  iselder  ea  sefyllfa  a  phlentyndra  eu  hamffyffredion.  Pe  b  ai  hoU 
gre^rddau  eraiU  y  byd  ág  un  Uais  yn  cyhoeddi  mai  rhyw  amcan  arall 
sydd  i  grefydd,  ni  a'u  taflem  oU  o'r  naiU  du  er  mwyn  cydnabod  yr 
amcan  mawr  a  ddadguddiwyd  yn  nghrefydd  GrÌBt,  sef,  perffeithrwydd 
yr  hoU  ddyii,  a'n  hapêl  a  fyddai  at  reswm  a  chydwybod  pob  dyn  o  barth 
teilyngdoa  a  gorucheledd  yr  amcan.  £r  na  ddarganfyddwyd  yr  amcan 
hwn  gan  oreugwyr  y  byd  Paganaidd,  ìe,  ac  na  allasai  dynion  ei  ddargan- 
fod,  nid  oes  dim  yn  hawa,  hyd  yn  nod  iV  dynion  Ueiaf  eu  çaUuoedd,  na 
chydnabod  ei  wiríonedd  a'i  ardderchogrwydd  ar  ol  iddo  eael  ei 
ddadguddio.  Nid  ofnem  alw  ar  holl.  athronw^rr  byd  i  noai  neu 
ddychymygu  amcan  araU  i  grefydd  neu  i  fy wyd  ar  y  ddaear  sydd  yn " 
rhagorí  ar  hwn,  ìe,  mwy,  yr  un  sydd  yn  ^artal  &  hwn.  Nid  ydym 
yn  credu  yn  rhagoríaeth  yr  amcan  am  f od  Cnstionoefteth  jn  ei  gyhoeddi ; 
credu  yr  ydym  yn  hytrach  yn  mawredd  dwyfol  CríBtionogaeth  am  ei 
bod  3m  cyhoeddi  amcan  mor  ddyrchafedig,  ac  ar  yr  un  pryd  mor  resymol^ 
a  dealladwy ;  amcan  sydd  goruwch  y  goreu  a  enwir  gan  jrr  un  grefydd 
arall,  ac  i  goroni  y  cwbl — fel  yr  ydym  jm  hyderu  y  gaUwn  ddanços  o 
fewn  cylch  y  ddarUth  hon — goruwch  yr  amcan  a  gyflwynir  i  ni  gan 
ddynion  dys^edicaf  yr  oes  a'r  ganrìf  hon  yn  Ue  jrr  amcan  a  ddadgudd- 
iwyd  yn  nghrefydd  lesu  Gríst.  Fe  ffurfia  yr  amcan  hwn  y  sidfon  i 
fmu  pob  math  o  grefydd,  ac  yn  eu  plith  CrÌBtionogaeth  ei  hun.  Pe  na 
buasai  yr  Ysgrythyrau  wedi  gwneuthur  dim  ond  dangos  y  safon  i  famu 
teilyngdod  crefyddau,  baasai  y  byd  trwy  yr  hoU  oesau  o  dan  ddyled 
iddynt  Ond  ar  dir  rhesymol,  geUir  dysgwyl  i*r  grefydd  yn  yr  hon  yr 
amlygwyd  y  gwiríonedd  mawr  hwn  gynnwys  hefyd  wiríoneddau  eraiU 
0  werth  a  mawredd  cyffelyb.  Cydnabyddwn  ar  unwaith  mai  ym- 
gynghorí  â'r  hoU  grefyddau  a  fyddai  y  drefn  wyddonol  o  benderfynu  y 
pwnc  am  natur  crefydd,  a'r  drefn  wleidyddol  hefyd,  sef  rhoddi  pleid- 
lais  i  bob  un,  a  rhifo  y  pleidleisiau  a  chymeryd  bam  y  mwyafrif  ar  y 
mater.  Er  hyny,  ni  phetraswn  wrthw^rnebu  y  cynllun  hwn  ar  gyfrif  ei 
afresymoldeb,  heb  son  am  ddim  arall,  i  famu  gwerth  a  theiJyngdod 
unrhy w  grefydd  wrtho. 

Hwyrach  y  gofynir  gan  rywun,  Onid  perffeithrwydd  yr  hoU  ddyn 
ydyw  príf  amcan  crefydd  Buddha  î  Yn  y  g^efydd  hono,  nid  addfed-^ 
rwydd  dyn  ymhob  gallu  a  rhinwedd  yw  ei  berffeithrwydd,  ond  ei 
lynciad  i  fyny  yn  Nuw,  yr  h^m  yw  diddymiad  ei  bersonoUaeth  a  dUëad 
o'r  hyn  yáyw  fel  creadar.  Er  fod  adnodau  yn  y  Bibl  sydd  yn  darlunio 
sefyllfa  o  berffeithrwydd  fel  un  yn  yr  hon  y  mae  "  Duw  oU  yn  oU,"  fe 
ddarlunir  y  perffaith  fel  rhai  sydd  "ger  ei  fron  ef  mewn  cariad,"  yr  hyn 
a  gynnwysa  eu  personoliaeth  a'u  haddfedrwydd  fel  dynion  sanctaiad. 
Nid  un  a  goUwyd  ac  a  goUodd  ei  hun  yn  Nuw  ydyw  dyn  perffaith  y 
Bibl,  ond  un  ag  y  cyrha^dodd  hoU  alluoedd  a  theimladau  sanctaidd  ei 
«don  eu  haddf earwydd  uchaf ,  am  ei  f od  ef  yn  Nuw  a  Duw  ynddo  yntau 
Os  nid  perffeithrwydd  y  w  pril  amcan  crefydd,  gofjma  dyn  meddylgar  pa 


188  DABLITHIAU    Y    PaROH.    D.    C.    0AVIB8,    M.A., 

amcan  arall  7  gellir  ei  ddjchjmygu  a  ddichon  gystadlu  ftg  ef  nen  a 
ddichon  ei  ddisodli  î  Fe  gynnygir  un  arall  i*n  sylw  gan  Proflfeswr 
Seeley,  ae  eraül,  dynion  dysgedicaf  yr  oes,  o  dan  yr  enw  Diwyllìant 
Pa  beth  ydyw  Diwylliant  î  Yn  nhu  dalen  146  o'r  "  Natwral  Religion  " 
ni  a  gawn  yr  atebiad  hwn  :  "  If  we  look  at  the  modem  theory  of  cultitre, 
we  shall  perceire  that  its  charactetistic  feature  is  precisely  the  asBertion 
of  the  religious  dignity  of  Art  and  Science," — sef  urddas  crefyddol  celf 
a  gwyddor.  Cynnwysa  hyn  eangder  a  manylrwydd  gwybodaeth  am 
natur  a  dynion.  Cynnwysa  fod  y  deall  wedi  ei  oleuo,  y  rheewm  wedi 
ei  ddysgyblu,  aV  chwaeth  wedi  ei  goethi,  i  weled  ac  i  hoffi  prydferthwoh 
a  threfu  natur,  yr  hyn  a  rydd  hyfrydwch  dyrchafedig  i*r  meddwl.  Pa 
wrthwynebiad  a  ddichon  godi  yn  erbyn  ystjrried  Diwylliant  o*r  fath  fel 

frif  amcan  crefydd  ?  Pa  wahaniaeth  o  hwyn  sydd  rhwng  Diwylliant  a 
^herffeithrwydd  1  Atebwn,  mai  yr  un  gwahaniaeth  ag  sydd  rhwng 
culni  ac  eangder,  rhwng  addfedrwydd  rhan  o  ddyn  ac  addfedrwydd  yr 
oH  o  hono.  Cyf vngir  ystyr  y  gair  Diwylliant  yn  ^fangwbl  i*r  meddwL 
Nid  y  meddwl  ydy w  yr  oU  o  ddyn.  Nid  y w  efrydiaeth  o'r  celfyddydaa 
^*^  gwyddoríon  yn  gofyn  am  weithrediad  yr  holl  alluoedd  sydd  ganddo. 
Nid  yir  Diwylliant  yn  cynnwys  addfedrwydd  teîmladau  tyner  y  gidoii, 
na  gallu  cydwybod  i  wahaniaethu  rhwng  drwg  a  da,  na  gallu  jr  ewyiljrs 
i  lywodraethu  v  nwydau  a'r  blysiau,  nac  ymddygiad  yn  ol  hawlias 
deddf  foesol,  na  r  galluoedd,  megys  tosturí  a  hunanymwadíad,  sydd  yn 
angenrheidiol  tui^  at  lesoli  eraill.  Byddai  raid  estyn  meddwi  y  eair 
ytnhell  tu  hwnt  rw  arferíad  cyffredin  er  mwyn  iddo  g^mnwys  yr  hoU 
deimladau  hyn,  o  herwydd,  fel  y  sylwyd  yn  barod,  pan  y  sonir  am 
Ddiwylliant,  diwylliant  y  meddwl  yn  unig  a  dybir.  Ond  y  mae 
Perffeithrwydd  yn  cjmnwys  hoU  ddiwylliant  meddwl,  ac  y  mae  yn 
cynnwys  hefyd  yn  ychwanegol  addfedrwydd  yr  hoU  gynneddfau  a'r  hoU 
deimladau ;  ac  nid  hyny  ychwaith  yn  unig,  ond  hefyd  addfedrwydd 
pób  egwyddor  foesol  a  sanctaidd  yn  yr  hoU  ddyn.  AmbeU  waith 
cyhuddir  crefydd  Crist  o  fod  yn  gul  ac  unochrog.  Ond  y  mae  ei  ham- 
can  mawr  mor  amlochrog  ag  ydyw  dyn  ei  hunan.  Mwy  cy wir  fyddai 
ystyried  y  çrefydd  ag  y  cyfyngir  ei  phrif  amcan  i  ddiwyUiant  meddyl- 
iol  yn  unochrog,  oddieithr  i  ni  dd^rweyd  mai  meddwl,  sef  deaU  a  rheswm, 
yw  yr  oU  o  ddyn. 

Arweinia  y  gwahaniaeth  rhwng  perffeithrwydd  a  diwyUiant  fel  prif 
amcan  crefydd,  i  wahaniaeth  barn  ar  y  ddau  gwestiwn,  A  oes  byd  a 
ddaw  1  Ac  os  oes,  Ai  pwysig  ynte  dibwys  ydy w  y  gred  o'i  fod  !  Trwy 
amaethiad  diwyd  geUir  cyrhaedd  mesur  helaeth  iawn  o  ddiwyUiant  yn 
y  fuchedd  hon;  cymaint,  mae'n  wir,  nes  Uwyr  foddloni  y  meddwL 
Bychaner  dyn  nes  ei  ystyried  yn  gyfansoddedig  o  feddwl  deaUol  yn 
unig ;  cwtoger  ef  o*i  gydwybod  a*i  ewyUys,  neu  edrycher  amynt  fel 
gaUuoedd  neu  wendidau  anianyddol  yn  unig;  gwneler  moesoldeb  yn 
bwnc  o  fuddioldeb  a  dim  mwy,  a  pha  raid  a  deimla  dyn  am  íjà  ùraU  ! 
Fe  aU  gyrhaedd  hoU  amcanion  ei  fodolaeth  o  fewn  iV  byd  hwn !  Ond 
ymddyrchafed  o  ran  ei  syniadau  oddiar  ddiwyJUant  meddwl,  at  ber- 
ffeithrwydd  yr  hoU  ddyn  fel  prif  amcan  bywyd,  sylweddoled  fawredd 
Mddunol  ei  ewyllys  yn  ei  rhyddid  a'i  gydwybod  yn  ei  hawdurdod,  boed 
iddo  deimlo  y  ffaith  fawr  o*i  gyfrifoldeb,  a  chydnabod  fod  dirgeUon  yn 
ei  natur  ei  hun  nas  gaU  ei  ddeall  a'i  reewm,  pa  mor  ddiwyUieSg  bynag^ 


▲m   •BmLMOOASTH.  1110 

eo  diniâd,  9c  fe'i  goeodir  o  dan  angenrheidrwydd  i  gredo — anffottrheiá- 
rwydd  nas  gall  jmrjddhâa  oddiwräi  y  teioiUd  o  hooo^fod  byd  i  toi  ar 
ol  hwDy  ymha  an  7  gali  obeithio  7  b^dd  wedi  tTÍn  o  blent7n(km  7 
fnchedd  hon  i  gjümm  addfedrwydd  gẃr  o  laa  gaild,  a  aant  o  naa 
egw^ddor,  ar  ddelw  perffaithrw^dd  Dnw  ai  ban.  A  phan  g^rhaeddo 
hyn  geUîr  bod  ^n  aer  .mai  nid  peth  dibwTS  ^n  ei  olwg  a  fydd  crada 
mewn  byd  d^f odoL 

Ar  7r  im  pryd,  c^faddefwn  fod  Uawer  o  GMstíonogion  wedi  gwnentb- 
wr  eamg^iaeiîad  mewn  peidio  e^nnwys  diwylliant  y  meddwl  yn  0« 
ayniad  aoa  berfiÌBÌthrw^dd;  hwnj  7W,  mewn  gadaal  allan  o'n  hyBtyriaath 
fod  perffeithrwydd  yr  hoU  ddyn  yn  oynnwya  yr  hoil  aliaoedd,  o'r  Uoîa£ 
o  honynt  i  iyny  hyd  y  mwyaf  o  honynt  Magodd  y  meadwyaád  ya  ea 
celloedd,  a'r  mynaohod  yn  ea  mynaehlogydd,  ddwya  fyfyrdodan,  dawìolr 
frydedd  ac  ufudd-dod ;  ond  gwnaethant  hyny  ar  draul  crebaaha,  oa  nad 
dàea  ea  rhyddid  a'a  gallu  i  famn  droatynt  ea  honainy  ae  ar  draol 
eageolaao  yu  gyfangwbl  eu  dyledswyddaa  fel  dinaawyr.  Gk)fala  rhai 
dyiiion  da  am  leithrin  y  teimladaa  aniongyrohol  taag  at  Dduw,  a  chyf- 
ÌMmi  y  dyledawyddau  moeeol  tuag  at  ddynion,  ond  ní  feddylìaaMit 
erioad  f od  edmygedd  o  brydf erthwch  natur  ae  efrydiaeth  o'i  deddfaa, 
iod  hoflUer  at  farddoniaeth  a  cherddoriaeth,  a  bod  hyd  yn  nod  awydd- 
fryd  i  irybod  hanes  presennol  y  byd  trwy  newyddiadoron,  yn  d^f od  o 
f ewn  ürioga^  cre^d  e  gwbL  Ystyriant  f od  maanaeh,  Uen^ddmeth,  a 
gwleid^ddiaeth  ^n  aeCyll  y  tu  allan  i  ddylanwad  y  ffydd  aydd  yn  oadw 
yrenaìd.  Tra  y  cydnabyddant  fod  y  berthjmaa  agoeaf  yn  bod  rhwnç 
orefydd  a  ohadwediga^  yr  einaid  oddiwrth  beohod,  ni  theimhuit  fod 
pertìiynaa,  oddieîtíu'  hwyraoh  berth^rnas  beil  a  lled  aomiheua,  rhwng 
mfydd  a  gwareiddiad  y  byd,  á  rhyddid  gwhMlol,  âg  addyag  gyffiredinol, 
ee  á  phleidleisiaa  dinaswyr  mewn  etholiadaa.  Oynnwyaa  perffeithr 
nrydd  yr  hoU  ddyn,  ei  addf edrwydd  jrmhob  perthynas,  ac  ymhob  cylch 
y  dichon  iddo  fod  ynddo.  Oynnwysa  y  grefydd,  pa  un  bynag  ydy w, 
eydd  yn  gymhwys  i'r  amoan  o'i  berffeitbio,  allu  ar  ddyn  a  fedr  gyrhaecUl 
hoU  ddyfnderoedd  ei  natar  fel  person  anigol,  ac  hefyd  gwmpasu  dyndi- 
fyw  7n  ei  hoU  gysyUtiadaa  jn  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw.  Os  Grist- 
ìonogaeih  ydyw  y  grefydd  hono,  y  mae  ei  d?lanwad  yn  efeíthio  ar 
feddyliao,  teinüadau  ac  ^rmddygiadaa  ei  deiliaid  i  ry w  fesor  jnnhob  ey£- 
eiriad,  er  hwyrach  yn  hoUol  ddiarwybod  iddynt  hwy  eu  hunatn.  Chid 
fe  iyddai  ei  he&ithiaa  am^rnt  yn  Uawer  mwy  pe  oredent  nad  ydyw 
CriotioBogaeth  yn  elyniaethol  i  ddim  aydd  mewn  dya,  ond  ei  beohod. 

Pa  gamgymeriadau  bynag  y  ba  Oristionogion  yn  .euoe  o  honynt  jn  7 
eyfeiriad  hwn — ac  nid  ^djrm  mewn  un  modd  am  eu  cuddio— ^mae  tu  701- 
ddanges  fod  rhai  o  lenorìon  ein  hoes,  ac  70  eu  pUth  awdwr  Naturai 
Bäigion,  wedi  camg^m^r^d  lUwer  mw^  ^n  y  cyfeiriad  gwrthwyneboL 
Oawn  eaiampl  o  h^  yn  tu  dalen  97,  Ue  y  dy wedir  fod  gallu  ac  athryUth 
âoethemewn  undeb  agos  â'i  grefydd,  a  bod  d  grefydd  wedi  oyfranu  iV 
fywyd  undeb  ac  urddas ;  er  y  dy wedir  yn  y  tu  dalen  nesaf,  ^*  There 
cnnaÌBS  tlie  ftiet  that  the  idea  of  duty  aod  selfrsacrifice  appeais  not  te 
be  very  aaered  to  hie  mind,  rather  perhaps  to  be  irritating,  embarassing, 
odious  to  hifn."  Ond  er  fod  y  ayniad  o  ddyledswydd  ac  ynaaberthiad 
(aV  ttnig  jrmaberthiad  teUwng  o'r  enw  y w  vr  un  ag  sydd  ^m  codi  od<tíar 
gsriad  at  beraon  seo  at  egwyddor)  yn  adgae  gan  Ooethe,  dywed  ein 


140  DARLITHIAU    Y   PABOH.    D.    0.    DAV1K8,    M.A., 

hawdwr  ei  fod  yn  ddyn  crefyddol  iawn !  Byddwn  yn  &ml  yn  teimlo 
cywilydd  wrth  feddwl  am  ddynion  yn  gwneuthor  proffes  o  grefydd 
Crist  ac  yn  dysgwyl  i  ni  eu  cyfrif  yn  ddynion  crefyddol,  er  nad 
ydynt  yn  byw  dan  ly wodraeth  y  teimlad  o  ddyledswydd  yn  en  buchedd 
gyffredin,  ac  na  fynant  wneutbur  yr  aberth  lleiaf  er  mwyn  erailL  Oy- 
huddir  gweinîdogion  yr  efengyl  yn  aml  o  adael  allan  o'u  gweinidogaeth 
berthynas  y  pynciau  a  bregethir  ganddynt  â  dyledswyddau  bywyd. 
Ond  pa  beth  a  ddywedwn  pan  y  cawn  ŵr  galluog  yn  ysgrífenu  am 
lenor  o'r  athrylith  uchaf,  ac  yn  dadgan  ei  fam  am  dano  ei  fod  yn  ẃr  tra 
chrefyddol,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  ei  gyhuddo,  nid  o  syrtLio  yn  fyr  o  safon 
uchel  o  foesoldeb,  neu  o  ymddwyn  yn  annheilwng  yn  ngwyneb  temtas- 
iwn  gref,  ond  o  amddifadrwydd  o'r  syniad  o  ddyledswydd,  ac  o  fod  y 
syniad  hwnw  yn  ffiaidd  ganddo,  ac  nid  y  syniad  o  ddyledswydd  yn 
unig,  ond  o  ymaberthiad  neu  gariad  angerddol  hefyd.  Pe  yr  edrychem 
ar  y  çolygiad  hwn  am  grefydd  o  safle  y  perffeithrwydd  a  syhoeddir  gan 
Gristionogaeth  fel  gwir  amcan  crefydd,  ein  casgliad  a  fyddai,  os  oes 
rhai  Oristionogion  wedi  camfarnu  wrth  dybied  nad  ydyw  efrydiaeth  o'r 
celf yddydau  a  r  gwyddorau  yn  briodol  i  f od  o  dan  ddylanwad  crefydd, 
f od  awdwr  NcUwral  Beligion  wedi  camfamu  llawer  mwy  wrth  dybied  nad 
ydyw  y  teimlad  o  ddyledswydd  a'r  hunan-ymaberthiad  ag  sydd  jn 
gariad  mewn  gweithred,  o  angenrheidrwydd  o  dan  ddylanwiâ  crefydd. 
Er  hyny  y  mae  yr  awdwr  yn  hollol  gywir  os  credir  mai  diwylliant  y 
meddwì  ac  nid  perffeithrwydd  yr  holldd^m  yw  prif  amcan  crefydd ;  o 
herwydd  fe  ali  y  meddwl  fod  yn  ddiwylliedig,  y  fam  yn  gywir,  y 
chwaeth  yn  goeth,  ac  ar  yr  un  pryd  y  galon  yn  ^ed,  y  gydwybod  wedi 
ei  serio,  aV  jrmddygiad  yn  aflan.  Ymddengys  i  ni  fod  y  posibihrwydd 
hwn  yn  gondemniad  nid  ar  ddiwylliant  ond  ar  y  gyf undrafn  a^  sydd  yn 
cynnwys  mai  diwylliant  y  meddwl  yw  amcan  mawr  crefydd,  hyny  yw, 
nid  ar  ddiwyUiant  crefyddol  ond  ar  grefydd  diwylliant. 

Oynnwysa  Derffeithrwydd  nid  yn  unig  addfedrwydd  yr  holl  gjm- 
neddfau,  ond  hefyd  addfedrwydd  pob  un  o  honynt  yn  ei  le  priodol  ei 
hun.  Nid  ydy w  hoU  aUuoedd  dyn  yn  gydwastad  neu  yn  ogyf uwch 
á'u  gilydd.  Awdurdod  ydyw  nodwedd  bríodol  rhai  o  honjrnt,  tra  o'r 
ochr  araU  ufudd-dod  ydyw  Ue  príodol  rhai  erailL  Pan  y  bydd  dyn  yn 
hoUol  yn  ei  le,  fe  lawenycha  ei  nwydau  a*i  flysiau  yn  eu  darostynsiad, 
tra  yr  jrmhyfryda  ei  gydwybod  a'i  ewyUys  yn  eu  dyrchafiad  hwythau ; 
o  herwydd  nid  ydyw  safleoedd  y  galluoedd  hyn  i*w  pendeiíynu  yn  ol 
eu  nerth,  ond  yn  ol  eu  gwerth  a'u  teilyngdod.  Oddiar  hyn  cyfyd  y 
cwestiwn  Dwysig,  Pa  egwyddor  neu  ba  deimlad  a  ddylai  fod  mewn 
Uywodraeth  ar  ddyn  ?  Bam  bersonol  Proffeswr  Seeley,  fel  ei  ceir  yn 
nhu  dalen  124  o4  fyfr  ydyw,  mai  egwyddor  foesol  ydyw  y  gallu  uchaf 
mewn  dyn ;  ac  eto  wrüi  f vned  ynJaen  dengys  nad  ydy w  f eUy  yn  ol 
crefydd  diwyUiant  Er  dywedyd  mai  yr  egwyddor  foesol  ydyw  yr 
uchaf  o  fewn  dyn,  nid  ydyw,  yn  ol  ei  addefiad  ei  hun,  yn  ei  gosod  mor 
uchel  aff  y  gosodir  hi  gan  y  Crístionogion  hyny  ag  sydd  yn  Burítan- 
iaid.  Yn  nhu  dalen  146  dywed,  **they  (Goethe  a  SchUler)  oppose 
the  Purítanism  which  sets  goodness  at  an  unapproachable  distance  from 
Beauty  and  Trath."  Y  peUder  yn  yr  hwn  y  gosodir  daioni  moesol 
gan  Bttrítaniaid  uwchlaw  pob  gaUu  a  theimlad  arall  ydyw  ei  fod  yn 
haeddu  yr  awdurdod  ar  yr  oU  o'r  Ueül.     Y  mae  peUder  Uywodraeth  yn 


AB   aBISTIOlfOOABTB.  141 

**  unapprocuJuMe^"  jn  on  nas  geill  7  rhai  sydd  dan  ly wodraeth  nesau 
ato,  gan  ei  fod  yn  bellder  nator  ao  nid  yn  bellder  graddau.  Os  hyn 
ydyw  Ehiritaniaeth,  yn  ol  bam  un  sydd  ymhell  o  fod  yn  Buritan  ei  hun, 
nid  oes  raid  i  neb  gywilyddio  o'r  enw,  na  theimlo  ei  fod  yn  unrbyw 
aarhâd  amo  gael  ei  alw  yn  Buritan.  Y  sarhäwr  yn  hytrach  a  ddylai 
gywilyddio.  Yn  ol  crefydd  Críst,  sef  crefydd  perffeithrwydd  yr  holl 
ddyn,  yr  egwyddor  foesol  a  ddylai  lywodraethu.  Yn  awr  sylwer  pa 
egwyddor  neu  deimlad  a  ddylai  Iy  wodraethu  y  IleiU  yn  ol  crefydd  di- 
wylliant  f  Cymerwn  fam  Goethe  fel  y  gosodir  hi  allan  yn  y  Uyfr  hwn 
yn  atebiad  i'r  cwestiwn.  Doebartha  Groethe  (tu  daL  147)  gynnwyeiad 
diwyUiant  i*r  tri  canljrnol,  Prydferthwch,  Gwirionedd,  a  Daioni,  gan 
roddi  y  flaenoriaeth  i  Brydferthwch.  Defnyddia  y  gair  Prydferthwch 
i  gynnwya  y  celfyddydau,  megis  Arluniaeth,  Cerddoriaeth,  a  Barddon- 
iaeth;  y  gair  Gwirionedd  i  gynnwys  yr  hoU  wyddorau;  a'r  gair  Daioni 
i  gynnwys  egwyddorion  moesol.  Un  gwrthwynebiad  sydd  genym  i*r 
doebarthiad  hwn  ydyw  ei  gulnì.  Cyfynga  Goethe  brydferthwch  i  gelf- 
yddyd,  a  gwiríonedd  i'r  gwyddoríon,  gan  gydnabod  felly  ond  un  math 
0  brydf erthwch  ac  ond  un  math  o  wiríonedd.  Cynnwysa  yr  egwyddor 
foeeol  gydd  yn  yr  Ysgrythyrau  grôd  ymha  bethau  bynag  sydd  wir, 
caríad  at  ba  bethau  bynag  sydd  brydferth,  yn  gystal  a  gwneuthur  pa 
bethau  bynag  sydd  iawn.  Cjmnwysa  Gwiríonedd,  wyddoniaeth  a 
ìiawr  mwy ;  cynnwysa  Prydferthwch,  gelfyddyd  a  llawefr  mwy,  Ni 
wna  Goethe  gjrfrif  o  gwbl  o'r  hyn  sydd  yn  Uawer  mwy.  Ymhellach 
sonia  G<>ethe  am  ddaioni  fel  peth  ar  wahan  oddiwrth  y  teimlad  o 
ddyledswydd.  Cydnebydd  fod  daioni  yn  nodwedd  bríodol  iV  hed- 
mygu,  tra  yr  oedd  y  syniad  o  ddyledswydd  yn  ffiaidd  yn  ei  olwg.  Y 
díuoni  a  ganmolir  yn  nehrefydd  Críst  yw  yr  un  sydd  yn  cynnwys 
ynddo  deimlad  o  awdurdod  ac  o  rwymau  dyledswydd,  mewn  undeb  â 
charíad  dwys,  yr  hyn  a  bâr  i'r  iau  fod  yn  esmwyth  a'r  baich  yn 
ysgafiL  Cymharwn  yn  y  fan  hon  y  ddwy  grefydd.  Mewn  Cristion- 
ogaeth,  Ue  y  gosodir  perffeithrwydd  yr  hoU  ddyn  fel  amcan,  príodolir  y 

Silu  Ilywodraethol  i  egwyddor  foesol.  Yn  y  grefydd  Ue  y  gosodir 
wyUiant  fel  yr  amcan,  príodoUr  y  gallu  Uy wodraethol  i  brydferthwch, 
a  hwnw  fel  y  sylwyd,  yn  gyfyngedig  i  brydferthwch  natur  a  cheM- 
yddyd. 

Wrth  gymhara  y  crefyddau  hyn  fe  gyfyd  eto  ofyniad  arall,  sef  Pa 
deimlad  mewn  dyn  sydd  yn  angenrheidiol  ei  feddu  a'i  feithrín  tuag 
at  gyrhaedd  eu  gwahanol  amcanion.  Yn  ol  ein  hawdwr  y  teimlad 
hwnw  yn  nghrefydd  diwyUiant  ydyw,  edmygedd.  Yn  nhu  dalen  74 
dywed  mai  ffurf  elfenol  crefydd  ydyw  edmygedd  cyson  a  pharhftus. 
Ë  fam  ef  yw  mai  crefydd  naturíol  ydyw  addoliad  o  bob  peth  ag  sydd 
yn  haeddu  ei  addoli  mewn  natur  ac  mewn  dyn,  ac  mai  yr  addoliad 
hwnw  ydy w  edmygedd — edmygedd  o  drefn  natur  mewn  gwyddoniaeth, 
0  brydferthwch  natur  mewn  celfyddyd,  ac  o  fawredd  uchaf  natur 
mewn  dynoliaeth ;  0  herwydd  wrth  ddefnyddio  y  gair  "  natur,"  cyn- 
nwysa  ynddo  ddjmolryw  ac  hefyd  y  natur  ddynol.  £r  ei  holl  ddi- 
fiygion  cynnwysa  y  grefydd  hon  ragoríaethau  ag  y  dylid  eu  cydnabod. 
tírefydd  ydyw  ag  sydd  yn  cynnwys  teimlad,  a  hwnw  yn  ffrwyth 
myfyrdod.  Crefydd  ydyw  hefyd  ag  sydd  jm  cynnwys  teimlad  tuag  at 
wrthddrychau  tu  aUan  ac  uwchlaw  mân  bethau  bywyd,  y  teimlad  a 


142  DABLITHIAU   T  PABOH.   D.   O,    DAYIBS,   K.A., 

eilw  yrawdwr(tu  dal  161)  yn  "warin  UBielfiah  intemt."  €refydd 
ydy  w  hon  ymha  an  y  dyrchefìr  meddwl  dyn  oddîanio  eí  hun,  oddiar 
ei  gyearon  anifeilaidd,  oddiar  ei  fanteision  aríanol,  oddiar  ei  amcanioa 
hunanol,  at  drefn  a  phrydferthwch  natur.  Grellir  dy wedyd  nad  ydyw 
hyn  yn  ddigon  ucbeL  Dìgon  gwir :  ond  er  ei  f od  yn  rhy  ÎBel,  y  mae 
yn  llawer  uwch  nag  y  mae  ugeìniau  o  ddynion  wedi  et  gyrhaedd.  Oe 
caniateir  mai  amcan  uchaf  wefydd  yw  diwylliant  meddwl,  edmygedd 

0  natur  ydyw  y  t«mlad  y  dyÖd  ei  fagu  a'i  feithnn  yn  benaf  oli  er 
mwyn  ei  g^rrhaedd.  Ar  y  dybiaeth  hon  gellid  dywedyd  yn  ngeiria« 
Wordswortii,  ein  bod  yn  by  w  trwy  edmygedd,  gan  adael  gobaith  a  ẃar- 
ìad  allan  o'r  cyf rif.  Yn  y  grefydd  iV  hon  y  mae  perffeithrwydd  yr  holl 
ddyn  yn  briî  amcan,  y  teìmlad  elfenol  ydy w  "  of n  yr  Arglwydd  ; "  nèd 
ofn  yn  yr  ystyr  o  fraw,  ond  ofn  yn  yr  ystyr  o  barch.  Parch  ydyw 
i  ddaioni  moeeol,  yn  gyntaf  o  ran  amser  yn  ei  Aydiau  mewn  dyidoii, 
ond  yn  flaenal  o  ran  trefn  yn  ei  fiynnonell  yn  Nuw.  Deng^rs  yr 
Ysgrythyr  fod  y  daioni  hwn  yn  weledig  yn  ei  radd  a'i  ffurl 
tio^,  md  mewn  moeeoldeb  yn  ystyr  gyffredin  y  gair,  ond  mewn 
ymgysegriad  i  les&u  eraiU  áV  bendithìon  gorea  a  mwyaí  dyidiaf^ 
^ig.     ir  ymgysegriad  hwn  oedd  sancteiddiad  yr  Arglwydd  lesa  yn 

01  loan  xvii.  17,  19.  Ymgysegríad  y  Gtomchaf  i'r  amcan  o  acìnib 
d^mion  a'u  perffeithio  yw  y  ^wtí  uchaf  o'i  sanoteiddrwydd  Ef  a  ddad- 
guddiwyd  i  dl  Hanfod  tràmlad  crefyddol,  yn  ol  y  Bibl,  ydyw  pacehi 
bob  daionî  moesol,  yr  hwn  a  çyrhaedda  eí  ffiirf  uohaf  pan  y  teimlir  «f 
tuae  at  y  daioni  a  f edr  ymroddi  er  mwyn  erailL  Syniad  uohaf  Proffesw 
Sewey  am  sancteiddrwydd  yw  yr  hyn  a  elwir  yn  foesoldeb.  Y  mae  yni 
amlwg  na  welodd  y  eyniad  uwch  am  dano  a  ddadguddiwyd  gan  yr 
Arglwydd  lesu  fel  brwdfrydedd  calon  ac  egni  ewyllys  mewn  ymgyaee^ 
iad  i  leeftu  eraiU.  Yn  tu  dalen  142  y  mae  yn  myned  mor  b^  a  gwada 
fod  moesoldeb  yn  hanfodol  i  erefydd  iawn.  Dichon  dyn  feddu  ar 
foesoldeb  nacaol  mewn  amddifadrwydd  hoUol  o  grefydd  o  unrhy w  fath. 
Ond  o'r  ochr  arall,  oni  fyddai  yn  anmhriodol  dyweyd  fod  ganddo 
grefydd  gwerth  yr  enw  os  byddai  yn  hollol  amddibd  o  foesoldeb 
naoaol  1  £r  nad  ydyw  moesoldeb  nacaol  yn  cyfansoddi  crefydd,  ooid 
ydyw  yn  un  o*r  elfenau  ymhlith  eraill  sydd  mewn  crefydd  f  Y  mae'n 
amlwg  nad  oes  lle  hyd  yn  nod  i'r  moesoldeb  nacaol  isaf  yn  y  grefydd 
eydd  â'i  hanfod  mewn  edmygedd  o  brydferthwch  nattmoL  0*ia  mewn 
crefydd  ag  y  mae  parch  i  sancteiddrwydd  ynhanfodol  ynddi,fe  gynnwysir 
moesoldeb  naoaol  a  UatDer  mwy.  Gan  hyny  nid  ydyw  y  eanmoliaetii  a 
roddir  gan  ein  hawdwr  i  foesoldeb  yn  dyfiant  o*i  Sjrniad  am  mfydd, 
ond  yn  ychwanegiad  a  dderbyniodd  o  rhy w  le  arall,  digon  posibl  oddiar 
ei  wybodaeth  a'i  efrydiaeth  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd. 

Wrth  gymharu  edmygedd  o  brydferthwch  naturìol  a  pharch  i 
sancteiddrwydd  gellir  gweled  un  gwahaniaeth  pwysig  aralL  Edmygedd 
o  brydferthwdi,  ar  un  golygiad,  ydyw  yr  eangaf  o'r  ddau,  gan  fod  llawer 
math  a  ffurf  o  brydferthwch  ^m  bod  mewn  natur  a  dyn.  Ond  os 
cynnwysa  fwy  o  natur  y  mae  yn  cau  edlan  y  prydferthwch  sydd  yn  Nuw, 
Creawdwr  natur,  am  nas  gall  y  naturiol  gynnwys  y  goruwchnaturioL  Y 
mae  gan  yr  edmygedd  hwn  fwy  o  natur,  íe,  os  myner  yr  oU  o  natur,  jrm 
wrthddrych  iddo,  ond  dim  o  Dduw  1  (Jr  ochr  araü  cyf ynghr  parch  i 
«anoteiddrwydd  o  «ngenrheîdrwydd  i  beraonan,  ac  ì  un  nodwedd  hordh 


âU  QB18n01KM»ASTH.  148 

ynol  ì  berao&ML  Ond  nodwedd  ydyw  hono  sydd  berthynol  iV 
Anf eîdrol  yn  gpítaì  ag  i  ddynìon.  Cynnwysa  lai  o  natur  ond  Uawer 
mwy  o  Dduw ;  nea  yn  hytrach  dim  o  natnr  (oddieithr  y  nator  ddynol^ 
a'r  oll  o  Dduw.  Pa  rai  yw  terfynau  edmygedd  o  brydf erthwch  t  0 
nator  i  fyny  at  ááyn,  Pa  rai  ydyw  terfynau  jpwch  i  sancteiddrwydd  1 
O  dd^m  i  fyny  at  Dduw.  Y  mae  áyn  yn  gyffredin  i'r  ddwy  grefydd. 
Edryched  i  lawr,  ac  f e  wêl  pa  ardderchogrwydd  bynag  a  berthjrn  i'r  naill ; 
edryehed  i  fyny,  ac  fe  wêl  yr  ardderch(^rwydd  a  berthyn  i'r  llalL  Er 
fod  edmygedd  o  natur  a  pharch  i  eancteiddrwydd  fel  teimladau  yn 
gyeon  ac  yn  gydnaws  ft'u  gilydd,  eto  fel  crefyddau  nis  gall  y  naill  a'r 
Uall  fod  yn  wir:  riiaid  dewis  un  a  gwrthod  y  llalL 

Y  mae  y  syniad  Cristionogol  fod  parch  i  sancteiddrwydd  yn  deimlad 
haniodol  i  grefydd  dda,  yn  hoUol  groes  i  syniadau  y  Paganîaid  goreu 
am  grefydd.  Yn  eu  defoeiynau  a'u  haberthau  cydnabydda  y  Pagauiaid 
fod  gaUn  uweh  yn  bod,  gweithrediad  pa  un  mewn  natur  eydd  yn 
eyimyrchn  dychryn  yn  en  mynwesau,  ond  tra  y  mae  eu  haddoHad  fel 
l^  yn  cjmnwys  dychryn,  nid  jw  ym  cynnwjrs  y  meeur  Ueiaí  o  barch. 
Cÿnnwyaa  yr  ofn  ag  y  mae  iddo  boenedigaeth,  ond  nid  y  parchedig  ofn 
ag  eydd  yn  cyd-drigo  â  charíad.  £r  fod  rhai  oV  hen  Baganiaid  yn  ddyn- 
k>n  rhinweddol  yn  ol  y  goleuni  oedd  ganddyrt,  ni  ddycnymygasant  fod 
teimladao  ac  3rmddygia£ui  rhinweddol  yn  perthjm  i  grefydd  o  gwbl,  ao 
m  leddyUasant  ychwaith  eríoed  am  eu  príodoli  iV  duwiau.  Yn  wir,  bn 
bywyd  rhai  o  honynt  yn  Uawer  rhagorach  naV  syniadau  a  goleddent  am 
en  dnwisn.  fiwy  yBgaErasant  felly  rhwng  eu  crelydd  a'n  nymddygiad. 
Arwdnîa  crefydd  diwyUiant  ei  aeil»id  hithau  i'r  un  ysgaríad,  er  nad 
ar  hyd  yr  un  Ôwybr. 

Fe  ddylid  gwahaniaethn  rhwng  aâdoHad  crefydd  Críst,  a'r  edmfjedd  a 
deimlir  tnag  at  ddynion  o  athrylith,  ond  Uygredig  eu  buchedd  a'u  heg- 
wyddorion,  yr  hwn  edmygedd  ambell  waith  a  elwir  yn  addoliad.  Geliir 
edmygn  eu  gaUuoedd  a'u  doniau  fel  gwaith  Duw,  ond  nis  gallwn  ystjnr- 
ied  y  cyf ry w  edmygedd  yn  addoliad,  am  nad  yd^rw  yn  cynnwys  parch. 
Yn  mam  a  tbeimlad  rhai  pobl,  fe  all  ardderchogrwydd  athrylith  dynion 
o'r  fath  osod  nrddas  hyd  yn  nod  ar  eu  pechodau,  a  chynnyrchu  edmy^ 
edd  o  feiddgarweh  digywilydd  y  gweithredoedd  halogedig  a  gyflawmr 
ganddjmt — gweithredoedd,  gelHr  dyweyd,  y  buasid  yn  eu  condemnio 
yn  ddiarbed  pe  cyflawnasid  hwy  gan  ddynion  o  alluoedd  mwy  cyffredin. 
!nì  gsaUwn  daychym)^  dim  a  lygrai  chwaeth  f oesol  gwlad  yn  fwy  na'r 
<^rfryw  edmygedd.  fiyddai  y  fath  beth  y  teimlad  tebycaf  i  addoli 
(^rthreuliaid  y  gwyddom  ni  am  dano,  os  nad  yn  addoliad  cythreuliaid 
ynddo  ei  him.  Y  mae  gan  egwyddor  dda  ddigon  o  waith  i  ddringo  i 
fyny  yn  mri  dynion  er  derbyn  pob  cynnorthwy,  heb  yr  anhawsdra 
jFchwanegoI  a  gynnyrohid  gan  yr  edmygedd  o  brydferthwoh  doniau 
nataríd  sydd  jn  taflu  mantell  o  esgusodion  dros  fuoheddau  halogedie. 
Tt  fan  hon  yr  arweînid  gwlad  gan  grefydd  diwylliant  Dylid  cydnabod, 
fodd  bynag,  fod  Uawer  o*i  dysgyblion  yn  rhagorí  ymheU  ar  eu  dysgeid- 
iaeth,  fel  ÌT  cwrthwyneb,  y^rwaeth,  y  mae  Uawer  o  ddysgyblion  crefydd 
Oriet  yn  me(Klwl,  yn  teìmlo,  ac  yn  byw  yn  annheUwng  o'u  crefydd  ac  yn 
eyrthio  ^rmhell  yn  ol  o'r  safon  a  amlygir  ynddi. 

Yn  awr  oeisiwn  nodi  ychydig  o  bethau  yn  y  rhai  y  mae  parch  i 
s«n0teíddrwyâd  yn  rhagori  ur  edmygedd  o  brycUferthwch.    Y  rhagor- 


144  DABLITHIAU    I    PABOH.    I>.    0.   DAYISS,   lf.A., 

îaeth  hwnw  ydyw  mesur  y  gwahanìaeth  sydd  rhwng  Cristíonogaeth  a 
Diwylliant  fel  crefydd  i'r  byd.  Yn  1.  Nis  gall  edmygedd  o  bryd- 
ferthwch  gynnyrchu  na  chryfhâu  parch  i  sancteiddrwydd  ar  Iwybr 
rhesymeg,  tra  y  gall  parch  i  sancteiddrwydd  gryfhâu  edmygedd  o  bob 
prydferthwch  ar  Iwybr  dadguddiad.     Er  mwyn  dangos  gwirionedd  y 

fosodiad  cyntaf,  digon  yw  dyfynu  y  frawddeg  ganlynol  o  waith 
Voffeswr  Seeley  (tu  dal.  7ò) :  *'  So  much  in  this  respect  has  the  world 
advanced  that  there  is  little  danger  of  any  worship  we  may  pay  to 
natural  beauty  blunting  our  sense  of  the  higher  reverence  due  to  moral 
goodness."  Yn  y  frawddeg  hon  cydnabyddir  fod  daioni  moesol  yn 
teilyngu  mwy  o  barch  na  phrydf erth wch  naturiol ;  ond  y  ganmoliaeth 
uchaf  a  roddir  ynddi  i  edmygedd  o  brydferthwch  ydy w,  na  ddichon 
iddo  leihâu  parch  i  rinwedd,  neu,  o  leiaf,  nad  oes  perygl  iddo  wneuthur 
hyny.  Cydnebydd  pawb  fod  hyn  yn  wir ;  ond  os  hyn  ydy w  yr  hoU 
wir,  pa  hawl  a  pha  reswm  sydd  gan  neb  i  ystyried  edmygedd  yn 
grefydd  ì  A  ydyw  parch  i  rinweddau  moesol  wedi  cyrhaedd  tir  mor 
uchel  3m  ein  gwlad  fel  mai  digon  ydyw  gallu  dywedyd  am  unrhyw 
grefydd  nad  ydyw  yn  ei  leihâu  ì  Yn  hytrach,  onid  ydyw  cydymgais 
mewn  masnach,  uchelgais  am  gyfoeth,  saâe  mewn  cymdeithas,  dyhead 
am  awdurdod,  dylanwad  ac  enwogrwydd,  a  mwynhâd  o  gysuron  a 
moethau  bywyd,  yn  peri  fod  yn  rhaid  i  ni^am  ryw  grefydd  a  all,  nid  yn 
unig  gadw  y  safon  a  gyrhaeddwyd  mewn  moesoldeb  cyffredin  rhag  cael 
ei  iselu,  ond  a  all  hefyd  ei  ddyrchafu  yn  llawer  uwch,  a  hyny  nid  yn 
unig  nac  yn  benaf  yn  mam  dosbarthiadau  isaf  cymdeithas,  ond  hefyd 
yn  mam  y  mwyaf  diwylliedig  ?  Hyd  yn  nod  pan  y  mae  yr  amcanion 
yn  dda  ac  yn  ddyrchafedig,  onid  oes  perygl  parhftus  i  ddynion  an- 
rhydeddus  ddefoyddio  moddion  ag  sydd,  a  dy weyd  y  lleiaf,  yn  ammheua 
er  mwyn  eu  cyrhaedd,  sef  trwy  aríer  dylanwad  annhêg  ar  feddyliau  ac 
ar  ryddid  ewyllys  dynion  eraili  sydd  dan  rwymau  iddynt,  neu  i  fesor 
yn  ddibjmol  arnynt  ì  Os  felly,  ymddengys  i  ni  yn  afresymoi  i  ystyried 
unrhyw  deimlad  yn  grefyddol  onis  gellir  rhoddi  canmoliaeth  uwch  iddo 
naV  ganmoliaeth  nacaol  o  ddy  weyd  nad  yw  yn  lleihâu  parch  i  foesol- 
deb  nac  yn  iselu  ei  safon.  A  ddichon  i  edmygedd  o  natur  gryfhâu  ac 
addfedu  egwyddorion  moesol  yn  meddyliau  a  bucheddau  dynion  f 
Cydnabyddir  yn  y  ganmoliaeth  nacaol  a  nodwyd  uchod  na  fedd  rhes- 
ymeg  dramwyfa  o  brydferthwch  natur  i  sancteiddrwydd.  Y  rheswm 
am  hyny  ydyw,  na  fedd  prydferthwch  ddefnydd  i  buro,  i  gryfhâu,  ac 
i  ddysgyblu  cydwybod  i  ddosbarthu  drwg  a  da.  Ehaid  am  gydwybod 
bur  i  aìlu  teimlo  y  parch  dyfnaf  i  ddaioni  moesoL  Felly  y  mae'n 
bosibl  i  edmygedd  o  bob  prydferthwch  mewn  natur  gyd-drigo  â  chyd- 
wybod  halogedig.  Ond  yn  yr  Ysgrythyr  fe  ddangosodd  Ysbryd  Duw 
dramwjrfa  oddiar  barch  i  sancteiddrwydd,  i  edmygedd  o  natur,  trwy 
ddadguddio  mai  Bôd  Anfeidrol  Sanctaidd  ydyw  Awdwr  natur,  gẃodwr 
ei  ddeddfau,  a  chyfranydd  ei  hoU  brydferthwch.  Trwy  y  dadguddiad 
hwn  amlygwyd  lod  dolen  yn  cydio  y  sancteiddrwydd  uch^  yn  ei 
ffynnonell,  ft  hoU  brydferthwch  natur,  ac  mai  y  Groruchaf  Dduw  yw  y 
ddolen  hono.  Gan  hyny,  gall  dyn  yn  awr  edrych  ar  holl  ryfeddodau 
nefoedd  a  daear  ft  llygaid  wedi  eu  gloewi  gan  galon  bur,  nes  iddynt 
fyned  yn  dryloew  ger  ei  fron,  ac  iddo  weled  wyneb  Duw  trwyddynt 
Nis  geÛir  cael  defnydd  addoliad  mewn  natur  am  fod  addoliad  yn  cyn- 


AB  OBlSTlONOOABtH.  145 

nwjg  jr  elfen  foesol  o  barch ;  ond  ar  ol  i  deìmlftdaa  addolgar  gael  eu 
honnjn  trwy  yr  amlygìad  o  sancteiddrwydd  yn  y  Gair,  fe  all  golygfëydd 
arddanol  nator  ea  dwyshâa  a'u  gwresogL  Parch  ydyw  elfen  fawr 
sylfaenol  addoliad;  ond  o  angenrheidrwydd  pan  y  perchir  Bôd 
äuictaidd,  sydd  hefyd  yn  aníeidrol  ynddo  ei  hun,  ac  jm  ogoneddus  yn 
ei  holl  weithredoedd,  y  mae  yr  olwg  ar  natur  ag  eydd  yn  peri  Byndod, 
ar  yr  un  pryd  yn  angerddoli  y  parch.  Rhaid  i  oarch  i  sancteiddrwydd 
gael  y  Ile  blaenaf,  o  herwydd  nis  gall  barhâu  yn  ail  i'r  un  teimlad  aralL 
Pe  gosodid  ef  yn  ail,  yn  f uan  fe  eSd  yn  drydydd,  ac  o  hyny  yn  is,  Is,  nes 
o'r  diwedd  yr  ymadawai  yn  gwbl  oIL  Ond  caniatäer  iddo  y  Ile  blaenaf , 
íe  ddyrchafa  bob  edmyffedd  o  natur  i  radd  uwch  yn  nghalon  dyn,  yn 
gjmaint  ag  y  bydd  ei  hoTl  brydferthwch  wedi  ei  gysylltu  o  hyny  allan 
yn  y  meddwl  â  sancteiddrwydd  dilychwin,  â  chyfiawnder,  ac  â  chariad 
y  Bôd  Mawr  a'i  creodd  ac  a'i  harddodd. 

Yn  ychwanegol  at  hyn,  parch  i  sancteiddrwydd  yn  unig  a  ddiogela 
edmygedd  o  brydferthwch  rhag  dirywiad  a  Ilygredigaeth.  Onid  oes 
dynion  yn  edmygu  aur  ac  arían,  cysuron  a  moethau  anifeilaidd  by wyd  1 
(hûd  natur,  a  natur  ddynol,  y w  y  pethau  hyn  ì  Ac  yn  ol  ein  hawdwr, 
onìd  rhaid  i  ni  gasglu  fod  edmygedd  o  honynt  hwythau  hefyd  yn 
addoliad  ac  yn  gref ydd  ì  Nid  ydyw  ProflFeswr  Seeley  yn  cydnabod 
hyn;  ond  paham  hyny,  oddieitfaìr  fod  rhyw  egwyddor  foesol  yn  ddiar- 
wybod  iddo  ef  ei  hun  wedi  Ilithro  i  mewn  iV  feddwl  yn  peri  iddo 
wneuthur  gwahaniaeth)  Dywedwn  wrtho  ef  fel  y  dywedodd  Paul 
wrth  athronwyr  Athen,  "  Yr  egwyddor  foesol  hono  yr  ydych  chwi  heb 
M  hadnabod  yn  gorfod  ei  chydnabod,  hono  yr  wyf  fi  yn  ei  mynegi  i 
chwi."  Pan  yr  edmygir  gwrthddrych  annheilwng,  fe  Iygrir  yr  ed- 
mygedd,  a  thry  ymostyngiad  yr  addoliad  yn  ddarostjmgiad  i'r  addolwr. 
Os  oes  rhaid  am  egwyddor  foesol  i  ddyrchaf u  edmygedd  ac  i  ddiogelu 
edmygedd  dyrchafedig,  rhaid  ystyried  yr  egwyddor  hono  mewn 
eefyllfa  o  awdurdod  ac  o  lywodraeth.  Ac  nis  gallwn  ffurfio  unrhyw 
syniad  o  egwyddor  foesol  mewn  dyn  nad  yw  yn  cynnwys  mai  ei  helfen 
hanfodol  ydyw  parch  diffuant  i  sancteiddrwydd  mewn  Ilywodraeth  ar 
yr  holl  ddyn. 

Yn  2.  Nid  ydyw  edmygedd  o  brydferthwch  naturiol  yn  cydfyned 
fel  achos  neu  effaith  âg  argyhoeddiad  y  meddwl  o  unrhyw  wirionedd 
nioesol,  tra  y  mae  pardi  i  sancteiddrwydd  o  angenrheidrwydd  felly. 
Dywed  Proffeswr  Seeley  (tu  daL  222)  nad  oes  ystyr  i'r  ymadrodd 
^'gwirionedd  crefydd.''  Gkulwn,  meddai,  son  am  wirionedd  athroniaeth, 
nea  wiríonedd  damcaniaeth,  neu  wiríonedd  unrhy w  osodiad,ond  nid  am 
wirionedd  crefydd,  am  fod  crefydd  yn  ansawdd  ar  deimlad.  Gydnab- 
ydddwn  yn  rhwydd  fod  crefydd  yn  cynnwys  ansawdd  teimlad,  ond  os 
ydyw  yn  dal  perthynas  ft  pherffeithrwydd  yr  hoU  ddyn,  nis  gall  gau 
allan  argyhoeddiad  y  meddwl  o  wiríonedd.  Y  mae  yr  awdwr  mewn 
amrywiol  ranau  o'i  Iyfr  yn  taflu  anfrí  ar  "doctrínes,"  "dogmas,"  a 
''creeds."  Yr  unig  gasgliad  a  allwn  ni  ei  dynu  oddiwrth  ei  sylwadau 
ydyw  ei  fod  yn  condemnio  argyhoeddiadau  y  meddwl  o  bob  gwiríon- 
edd,  oddieithr  y  rhai  a  gyrhaeddir  trwy  ymchwiliadau  gwyddonoL 
Kid  oes  ammheuaeth  yn  meddwl  pob  gwir  Brotestant  o  hawl,  a  rhyddid, 
a  dyledswydd  pob  dyn  i  ffurfìo  ei  fam  drosto  ei  hun,  ac  o  ffolineb  pob 
homad  o  anfheledigrwydd  a  wneir  gan  leygwyr  yn  gystal  a  chan 


146  DABLITHIAt?   T  PABO0.   0.   0.   HATIBS,  M.A., 

elerìgwyr.  Dengys  hanesiaeth,  er  hyny,  mai  y  dynion  a  adawsant  ea 
hôl  er  gwell  ar  y  byd,  ydoedd  y  rhaí  galluog  i  greda  yn  gryf,  er  fod 
cryfder  eu  cred  yn  ymddangofl  yn  aml  yn  ymylu  ar  honiad  o  anffaeledr 
igrwydd,  o»  nad  oedd  ar  brydiau  yn  f wy  nag  yn  jrmddangos  ac  yxx  f wy 
nag  yn  ymylu.  Dynìon  oedd  y  rhai  hyn  parod  i  ymladd  droe  yr  hyn 
a  gredent  oedd  yn  wirionedd,  ac  yn  barod  i  farw  droeto  pe  byddai  ndd. 
Rhyddfrydedd  gau,  hoDol  annheilwng  o'r  enw,  sydd  yn  ystyried  cy£- 
iawnder,  dyledswydd,  cyfrifoldeb,  drwg  a  da,  yn  bynciau  agored,  dibyn- 
ol  yn  gwbl  oll  ar  opiniynau  dynion.  Gwir  y  dywed  ein  bawdwr  mai 
teimJad  yn  gwbl  olî  ydyw  crefydd  edmygedd.  Ond  onid  ei  diffyg 
ydy w  hjm,  ac  nid  ei  rhagoriaetii  î  Ei  dŴyg  yn  sicr  ydy w  os  per^ 
ffeithrwydd  yr  holi  ddyn  yw  yr  amcan  mewn  golwg;  ond  ei  rhagoriaeth, 
hwyrach,  os  diwylliant  y  meddwl  mewn  rhai  cyfeiriadau  jn  unig  ydyw 
yr  holl  amcan.  Gyfynga  ein  hawdwr  y  geiriau  credoau  aç  athrawiaeth- 
au  at  wirioneddau  moesoL  Tu  allan  i'r  cyloh  hwn  y  mae  ganddo  yntau 
erthyglau  yn  ei  gyfundrefn  yn  gystai  a'i  bjmciau  athrawiaethoL     Dyma 

Íchydig  o  honynt;  yn  (a)  mai  edmy^edd  o  ragoriaeth  tu  allan  iddo  ei 
un  yw  hanfod  crefydd  dyn ;  (6)  mai  brwdfrydedd  y w  ysbryd  addoli ; 
(c)  mai  addoliad  yw  edmygedd  o  natur;  ac  yn  (d)  nad  yw  credu 
nnrhjTW  wirionedd  moesol  yn  perthyn  i  grefydd.  Nid  oes  unrhyw 
erthygl  yn  y  gredo  hon,  fel  y  gwelir,  jn  cyffwrdd  âg  argyhoeddiad  y 
meddwl  o  nnrhy w  egwyddor  foesol ;  eto  y  mae  ei  feddwl  yn  rhan  o 
ddyn,  fel  ei  galon  1  Ond  y  mae  credu  cryf  yn  anwahanol  gysylltiedig  â 
pharch  dwfn  i  sancteiddrwydd.  Anmhoeibl  ydyw  i  neb  feddu  ar 
barch  diffuant  i'r  dynion  goreu  ac  Tr  Duw  sanctaidd,  hebd  eimlo  hefyd 
argyhoeddiad  dwfn  o'r  pellder  anfesurol  sydd  rhwng  drwg  a 
da.  o'i  rwymau  i  garu  daioni  ac  i  gasâu  drygioni,  o'i  ^rifoldeb  i 
Dduw  ac  i  ddynion,  nid  yn  unig  i  beidio  gwneuthur  drwg,  ond 
hefyd  i  iawn-ddefnyddio  pob  gallu  a  gafodd  i  berffeithio  ei  hun  ac 
i  fendithio  eraiIL  Collodd  Goethe,  fel  y  gwelwyd,  yn  ei  edmygedd  o 
brydferthwch  bob  syniad  o  ddyledswydd ;  ond  fe  fyddai  yn  anmhosibl 
i  neb  ei  golli  o  herwydd  ei  barch  i  sancteiddrwydd.  Yn  hytrach,  i*r 
graddau  y  dwysheid  y  teimlad  y  cynnyddai  y  syniad.  Ni  ddywedai  yr 
un  Gristion  meddylgar  mai  argyhoeddiad  o  unrhyw  wirionadd,  pa  mor 
ddyrchafedig  bynag  y  byddo,  sydd  yn  cyfansoddi  crefydd,  ond  fe  ddy- 
wedai  fod  perffeit^wydd  yr  holl  ddyn,  sef  yr  hyn  a  ddylai  fod  yn 
amcan  crefydd,  yn  cynnwys  argyhoeddiad  meddwl  o  wirioneddan  moe^ 
ol  yn  gystal  a  dwysder  teimlad,  a  hwnw  yn  deimlad  o'u  hawdurdod  yn 
gystal  ag  o'u  prydferthwch ;  er  y  cydnabyddai  hefyd  yn  rhwydd  j 
byddai  mesur  o  ffaeledigrwydd  yn  sicr  o  fod  yn  ei  gred,  ac  hefyd  fesor 
o  wendid  llygredig  yn  ei  deimladau  goreu. 

Yn  3.  Y  mae  parch  i  sancteiddrwydd  yn  effeithio  i  attal  a  dyrchafn 
ájn.  Sonir  ya  fyaych  yn  y  Ilyfr  dan  sylw  am  grefydd  dychryn,  "  the 
religion  of  terror."  Diffyg  mawr  crefydd  gyfansoddedig  o  ddychryn  yn 
unig  ydyw,  nas  gall  droi  cyfeíriad  calon  yr  un  dyn  oddiwrth  ddrwg  at 
•dda,  ao  nas  gall  gynnyrchu  na  chryfhâu  cariad  at  rinwedd  yn  yr  un 
galon.  Ond  os  yw  yn  ffeiith  fod  canlyniadau  poenus  i  feddwl,  i  gorff 
ac  i  amgyldiiadau  dynion,  yn  effaith  naturiol  eu  IIygredig«iethau,  nid 
peth  afresymol  y w  y  teindad  o  arswyd  yn  ngwyneb  darlaoiad  bywioç 
«  honjrnL    Qs  o^s  a  wnelo  ffeithiaa  o  gwbl  i  pbrefydd»  amlwg  jw  (p| 


A3  aBISTI0Koa4BXH,  147 

rlurw  le  i  Èawj^  o'r  caDlrmadaci  sydd  yn  d^yn  peehod  ymhlith  teimr 
WUa  eniUL  A  chim  oad  hoa  y w  yr  amg  fTaith)  nid  dychrya  ydy w  yr 
mijj^  deimlad*  Ac  ni  chyíoj&widid  dim  ar  ^gwyddor  y  pwnc  po  ycb- 
wane^d  y  caalynìadAa  mewn  byd  ar  ol  hwn.  £r  na  ddichoa  braw  yn 
ìuág  woeuthur  ond  ychydig  o  ddaioni  i  ddya,  dichon  iddo  ddylanwadu 
jn  ddaioaos  ar  ymddyçiad  dyn  mewn  undeb  4  theimladau  o  aatar 
anD,  pa  rai  a  gyxmyrchid  gaa  ffeìthiaa  erailL  Yr  oll  a  fedr  braw  ya 
oiûg  ei  wneuthur  ydyw,  nid  dychwelyd  nea  gyfnewid  dyn,  ond  ei  attaL 
Driua  ei  ngoríaeth,  le,  mwy,  ei  hodi  ragoríaeth.  £i  ddiffye  mawr 
jdyw»  tra  y  mae  yu  atúl  nas  gall  ddyrehafu  na  meddwl  na  chiuon,  Y 
mae  edmygedd  o  natur  yn  methu  fel  orefydd  yn  y  cyfeiríad  gwrthwyn- 
ebol  Fe  all  ddvrchafa  y  meddwl  mewn  rhai  cyfeiríadaa.  Cynnwysa 
^radod  wrth  ^Uo.  ar  ryfeddodau  natur — ar  faint^  ar  fawredd,  ar  di efa 
irddeichog  y  byd  a'r  bydoedd,  ond  nis  gall  wneuthur  dim  taag  at 
ffinfyno  y  nwydaa.  Attal,  ond  heb  ddjrrchafo,  jdyw  eithaf  crefydd 
djchryn:  dyrchafu  heb  atta^  ydyw  eithaf  crefydd  edjOD^gedd,  Fe 
afi  parch  i  sancteiddrwydd  wneuthur  y  ddao,  a  llawer  mwy  na'r  ddau. 
Paa  yr  ysgrífenodd  Wordiworth  ein  bod  yn  by w  trwy  edmygedd,  ni 
d(j|rwedodd  edmygedd  o  ba  beth.  Ni  a  allwn  ddríngo  i  lawer  uwch 
niddaa  trwy  edmygu  un  d,va  gwir  dda,  ie  trwy  edmygu  un  rhinwedd, 
megya  gwiriooeda  nea  gydwybodolrwydd,  mewn  rhaí  amgylchiadao,  na 
äirwj  aynu  awch  bea  holl  i^eddodau  natur.  Nid  oea  digon  o  nerth 
ja  hoU  fawredd  ac  ardderchogrwydd  mynyddoedd  yr  £ryrí  i  roddi 
jr  attaUa  leiaí  ar  lygredigaethaa  Siroedd  Môn  ac  Arfon;  ond  ya 
njliawad  personol  y  d^mion  da  sydd  yn  wasgaredig  trwy  y  siroedd 
^p^hj  mae  digon  o  oerth  i  attal  i  ry  w  fesar,  bob  amaer ;  ac  aid  i  attal 
JQ  oaiff  ond  i  eoniU  he^d.  Y  mae'n  bosibl  i  barch  gẃr  ieuanc  iV 
Um  douwiol  wneuthur  mwy  tuag  at  loewi  oi  gydwjh^  a  ohryfhâu  ei 
ewjUyt  i  wneuthur  yr  hyn  sydd  iawn  jn  gystal  a  dyrchafu  ei  syniad- 
•0»  na'^  cyfanBwm  o  hoU  arddunedd  a  thJlysni  y  ddaear  a'r  wybren 
gyda'u  gilydd. 

Pahm  aas  gaU  eidmygedd  q  natar  attal  drygîoni  mewn  dyn? 
Aip  nad  yw  yn  cyffwrdd  â'r  teimladau  cymdeitíbasol  sydd  ynddo, 
trwy  ba  rai,  ar  y  naiU  law,  yn  benirf  y  Uygrir  dynion,  a  thrwy  ba 
nu,  ar  y  UÁ!^  andl,  y  gwaredir  hwynt  oddiwrth  ea  l^gredigaethau. 
^bûA  ÌT  wir  grefydd  gan  hyny  roddi  Ue  mawr  i'r  teimladau  cymdeith^ 
«oL  Fe  aU  nactur  berí  mwynhÂd  dirfawr  i'r  dyn  a  fedd  lygaid  a 
chẁn  goeth  :  fe  aU  lanw  ei  ddychyioyg  â  hapusrwydd  digyffelyb  trwy 
ct  rbyfeddodan,  fe  all  greu  syndod  dibendraw  drwy  ei  lUwiau,  ei  Uunr 
'm^  a'i  seiniaa;  ond  nìs  gall  gyffwrdd  â'r  teimladau  cymdeithasol  trwy 
ha  rai  y  mae  dynion  ya  dylanwadu  ar  eu  gUydd  er  da  ac  er  drwg,  a 
titfwy  ba  rai  o  herwydd  hyny  yr  ennilUr  hwynt  oddiwrtb  eu  pechodau, 
ae  y  <^yrcbefir  ea  syaiadau  oddiar  y  mân  bethau  a  weUr,  at  yr  egwydd- 
<^n<Hi  tragywyddol  y  rhai  ni  weHr.  Ond  yr  hyn  nas  gaU  edmygedd 
0  hoU  ogoniant  ^atur  ei  wneuthur,  a  wneir  trwy  haixÌL  i  sancteiddrwydd, 
jr  hjn.sydd  yn  puro,  yn  cryfhâu,  ac  yn  perffieithio  hoU  deiWadaa  cym- 
dẃhaaol  dyn,  heb  wrthwynebu  dim  ag  sydd  ynddo  ond  yr  hyn  sydd 
jn  %nnheUwng  o  ddÿn  iddo.  iV  feddu. 

Yn  4.  Nid  yw  prydferthwch  natur  yn  gosod  ger  bron  meddwl  dyn 
jr  on  nod  i  gyrchu  ato,  yr  hyn  sydd  yn  angenrheidiol  tuag  at  ei  ber- 


148  DABLITHIAU   T   PAROH.    D.    0.   DAVIS8,   M.A. 

ffeìthio.  £r  mwyn  Uwyddo  mewn  unrhyw  amcan,  yr  hyn  jn  benaf  ac 
yn  amlaf  eydd  yn  cynn^rrchu  gweìthgarwch  ac  egni  i'w  gyrhaedd  ydyw 
presennoliad  ger  bron  y  meddwl  o  ryw  berson  a  g^rhaeddodd  yr  amcan 
hwnw.  Dylai  dau  nodwedd  neillduol  berthyn  i'r  nod  sydd  yn  wir 
amcan  by wyd.  Dylai,  yn  gyntaí,  fod  yn  weledig  ac  yn  gyrhaeddadwy 
gan  bob  math  o  ddynion,  ac  níd  yn  unig  gan  rhyw  un  dosbarth,  a 
hwnw  y  mwyaf  diwylliedig.  Dylai,  yu  ail,  fod  yn  nod  cjrmhwys  i  bob 
dosbarth  o  ddynion  fod  fel  efe,  ac  nid  yn  unig  i  wneuthur  rhai  pethau 
yn  debyff  iddo.  A  ydyw  prydferthwch  naturiol  ac  edmygedd  o  hono 
yn  ateb  rr  nodweddau  hyn  î  Pa  beth  am  y  cyntaf  f  Fe  all  beirdd, 
arlunwyr,  a  gwyddonwyr,  fauel  digon  o  amser  ac  o  hamdden  i  amaethu 
eu  meddyliau  yn  nghanol  nijrfeddodau  natur ;  ond  pa  beth  am  y  Illiawa 
sydd  yn  sorfod  gweithio  yn  galed  i  gynnal  eu  hunain  a'u  teuluoedd  f 
A  ydynt  hwy  ì  fod  byth  yn  amddifad  o  bob  nod  i  gyrchu  ato !  Pa 
beth  drachefn  am  yr  ail  nodwedd  ?  Nid  oes  mewn  natur  hyd  yn  nod 
i'r  dysgedigion  coeth  eu  hunain,  ond  nod  iddynt  geisio  gwneuthur  yn 
debyg,  obledd  ni  fedd  natur  nod  i  neb  fod  yn  debyg  iddi  o  ran 
egwyddor.  Nid  oea  ^mddi  yr  amlygiad  hwnw  o  gyfiawnder  ac  o 
garíad  ag  y  mae  yn  bosibl  neu  yn  iawn  i  neb  geisio  ymdebygoli  iddo. 
Ond  pan  y  rhydd  crefydd  Crist  berffeithrwydd  yn  amcan  i  fywyd, 
rhydd  hefyd  "Ein  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd"  yn  gynllun  o  hono. 
Yn  ychwanegol  at  hynjr,  dengys  y  Tad  ger  bron  ein  Ilygaid,  o  herwydd 
"  Y  neb  a'm  gwelodd  i  a  welodd  y  Tad,"  medd  Sylfaenwr  mawr  ein 
crefydd.  Trwy  hyn  goleuir  meddwl  dyn  i  ddimad  egwyddorion 
moesol  pan  y  gwel  hwynt  mewn  çweithrediad,  a  rhwjonir  gwasanaeth 
holl  deimladau  ei  galon  o  blaid  daioni.  Yn  ol  Crístionogaeth, 
edmygedd,  nid  o  natur  ond  o  Gríst,  sydd  yn  diwyllio  meddwl  y  dyn  ac 
3m  perffeithio  ei  holl  natur.  Try  yr  edmysedd  hwnw  yn  addoliad 
calon  i'r  Duw-ddyn,  yn  grefydd  bur  a  dihfuogedig  ger  bron  Duw  a 
dynion,  ac  yn  barch  i'r  amddifaid  a*r  gweddwon.  Ammod  yr  addoliad 
h  wn,  a'r  unig  ammod  angenrheidiol  y  w,  Ysbryd  a  Gwiríonedd.  Nid  Jeru- 
salem  yw  y  lle  i  addoli  ynddo  mwy,  íe,  nid  lie  o  gwbl  sydd  i  addoli 
ynddo  bellach.  Ysbryd  a  Gwiríonedd  yw  ein  teml  ni.  Dyma  deml  na 
chafwyd  ei  meini  o  gloddfeydd  y  ddaear,  na'i  thrawstiau  o'i  choedwig- 
oedd,  ac  na  cherfíwyd  un  rhan  o  honi  gan  gelfyddyd  a  dychymyg  dyn. 
Ysbryd  a  Gwiríonedd  yw  ei  muríau,  ei  phalmant  a'i  chronglwyd. 
Ysbryd  yw  y  Duw  a  addolir  jmddi ;  cartrefle  Gwìríonedd  eríoed  a  byth. 
Ysbryd  yr  addolwr  yw  ei  sanctaidd  sancteiddiolaf.  Pa  faint  bynag  yw 
gogoniant  natur,  "bydd  mwy  gogoniant  y  tŷ  diweddaf  hwn,  medd 
Arglwydd  y  Uuoedd."  "Llanwaf  hefyd  y  ty  hwn  â  gogoniant"  Os 
yw  teml  natur  yn  ogoneddus — a  phwy  a  faidd  amheu  hyny  ? — ac  os 
vw  edmygedd  o*i  phrydferthwch  yn  addoliad  ac  yn  grefydd  (ac  fe  all 
hyn  fod  yn  grefydd  well  ac  uwch  nag  y  mae  ugeiniau  o  ddynion,  ìe,  oV 
rhai  sydd  yn  byw  yn  nghano]  ei  golycfeydd  mwyaf  arddunol  yn  ei 
feddu),  pa  fodd  yn  hytrach  nad  y w  temî  o  "  Ysbryd  a  Gwirionedd,"  yn 
yr  hon  yr  ymgrymir  mewn  addoliad  ger  bron  y  Goleuni  a'r  Caríad 
tragywyddol,  yn  rhagori  mewn  gogoniant?  Os  bu  yr  hyn  a  ddilëir  yn 
ogoneddus,  mwy  o  lawer  y  bydd  yr  hyn  sydd  yn  aros  yn  ogoneddus. 


Y  DIWEDOAB    BARCH.     GRIPFITH    WILLIàMS, 

TALSARNAU. 

Y  MAB  gogwydd  cryf  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn  i  roddi  parch  i 
ddynion  oedd  yn  byw  yn  yr  oes  a'r  oesoedd  o'r  blaen.  Wedî  i  gant  o 
fijnyddoedd  fyned  heibio,  gwelir  a  chanmolir  rhinweddau  a  rhagoriaeth- 
au  enwogion  a  wnaethant  ddaionì  i'w  gwlad,  ac  a  adawsant  eu  hôl  ar  y 
bjd.  Y  mae  canmlwyddiant,  a  dan,  a  thri,  a  phedwar  canmlwyddiant 
yn  dymmorau  sydd  bellach  yn  llawn  o  ystyr  er  coffa  am  wŷr  a  fu  enwog 
gynt,  tra  mae  eraîll  â'u  hoes  wedi  dirwyn  i'r  pen  yn  ddiweddarach  yu 
cael  eu  gadael  jrn  fwy  disylw.  Yn  ymyl  y  mynydd,  yr  ydys  mewn 
anfantais  i  weled  ei  fawredd ;  ond  wedi  symud  i*r  pellder  draw  y  mae 
gwell  mantais  o  lawer  i  edrych  amo.  Y  mae  llawer  wedi  treuHo  eu 
Hoea  wrth  odrau  y  Wyddfa  heb  ystyried  nemawr  am  ardderchogrwydd 
y  mynydd,  tra  mae  eraiU  ugeiniau  o  filldíroedd  draw  yn  meddwl  ac  yn 
teimlo  mai  y  Wyddfa  ydyw  brenin  mynyddoedd  Cymru.  Felly  gyda 
dynion.  Po  agoeaf  atynt  y  byddwn  o  ran  amser  a  lle,  er  i  ni  fod  ar 
lawer  cyfrif  mewn  gwell  mantais  iV  hadnabod,  lleiaf  yu  y  byd  o  glod 
a  gânt  Draw,  yinhell,  y  cânt  y  clod  sydd  ddyledus  iddynt.  Ond 
mewn  gwirionedd,  y  mae  Uawer  a  fu  yn  cydoesi  ft'r  oes  bresennol  wedi 
gorphen  eu  gyrfa,  oeddynt  yn  meddu  ar  wir  fawredd.  Un  oV  cyfryw 
oedd  gwrihddrych  yr  ysgrif  hon.  Nid  yn  unig  yr  oedd  yn  un  o  "  rai 
rhagorol  y  ddaear,  ond  meddai  hefyd  ar  allu,  a  thalent,  a  chymhwys- 
derau,  y  rhai  a  gysegrodd  yn  Uwyr  i  wasanaethu  ei  Arglwydd  ac  er 
Ues  ei  gyd-ddynion. 

Ganwyd  y  Parch.  Gríffith  Williams  jm  mhentref  Dolwyddelen,  yn  y 
flwyddyn  1824.  Ymhen  ychydie  fl^myddoedd  symudodd  ei  rieni  i  fyw 
i  Pfestiniog,  i*r  Cribau,  Rhiwbryfdir.  Gorphenodd  ei  yrfa  ddaearol  yn 
Talsamau,  noe  Sabboth,  Hydref  23,  1881,  yn  67  mlwydd  oed.  Felly 
yn  y  Rhan  Orllewinol  o  Sir  Feirionydd  y  treuliodd  ef  bron  yroll  o'i  oes, 
ac  nid  oes  eisieu  dyweyd  i  drigolion  y  Sir  hono  pwy  na  pha  fath  un 
oedd.  Er  hyiiy,  y  mae  gwybod  tipyn  o'i  hanes  yn  nhymmor  mebyd  ac 
ieuenctyd  yn  fanteisiol  tuag  at  ei  adnabod  yn  well  yn  nhymmor  ei 
ddefnyddioldeb. 

Un  o  deulu  Dolwyddelen  oedd  ei  dad,  a'i  enw  yntau  oedd  Griffith 
Williams.  Yr  oedd  yn  un  o  un  ar  bymthec  o  blant  undad,  ond  nid 
unfam.  Yr  oedd  yr  hen  bregethwr  adnabyddus,  John  Williams,  Dol- 
wyddelen,  yr  hynaf  o'r  un  ar  bymtheg,  a  Griffith  Williams  yr  ieuencaf 
ond  dau.  Ganwyd  Griffith  Wüliams,  y  tad,  yn  y  Mur  côch,  Dolwyad- 
elen.  Priododd  pan  ya  23ain  oed  gydag  EUin  Williams.  Merch 
ydoedd  hi  i  Foulk  Eichard,  o  gymydogaeth  Llanrwst;  daethai  i  ardal 
Bolwyddelen  i  wasanaethu.  Yr  oedd  y  ddau  wedi  cyrhaedd  gwth  o 
oedran  cyn  eu  s^rmud ;  a  gellir  dyweyd  am  danynt  eu  bod  "  iU  dau  yn 
gyfiawa^    Bu  farw  Ellin  Williams  Chwefror  1,  1863,  yn  79  oed;  a 

1885.  K 


l50  T  DIWEDDAB  B4B0H.   OBIFFITH  WILLIAMS,  TALSâBBAU. 

Medi  14,  1873,  bu  farw  eî  phriod  yn  87  oe<L  Ganwyd  iddynt  chweẃ 
o  f eibion  a  thair  o  f erched,  o  ba  rai  nid  oes  yn  awr  ond  un  mab  yn  fyw, 
Mr.  John  WiUiams,  Rhiw,  Ffestiniog,  a  dwy  ferch,  y  rhai  a  ymf adaBant 
i'r  America  tua  40  mlynedd  yn  oL 

Yr  oedd  gwrthddrych  yr  ysgrif  hon  wedi  casgla  ychydig  o  adgofion 
am  ei  dad,  ac  wedi  meddwl,  mae  yn  ddiammeu,  rywbryd  eu  cyhoeddL 
Yr  oedd  y  rhieni  yn  dduwiol,  a  chrefydd  bob  amser  yn  uchaf  yn  y 
teulu ;  ac  yr  oedd  hyny  yn  f antais  anmhrisiadwy  tuag  at  ffurfio  cymer- 
iad  y  plant.  Tystia  y  llîaws  cymydogion  sydd  eto  yn  fyw,  yn  Dol- 
wyddelen  a'r  Rhiw,  fod  crefydd  yr  hen  ŵr  yn  un  o'r  iawn  ryw.  Wedi 
troi  ymysg  cewri  o  breçethwyr,  sef  meibion  Tanycastell,  a'i  hanner 
brawd  ei  hun,  John  WiUiams,  ynghyd  a  hen  grefyddwyr  selog  jr  ardal, 
fe  alleaid  dysgwyl  fod  crefydd  w^i  gwreiddio  yn  ei  natur.  Felly  yr 
ydoedd.  Wedi  iddo  ddyfod  yn  grefyddwr,  dahodd  ati  yn  dỳn  hyd  y 
diwedd.  Bu  yn  adeg  Ued  ^ed  amo  am  raì  blynyddoedd  ar  ol  iddo 
brìodl  Nid  oedd  y  cyflog  ond  6c.  y  dydd  a  bwyd,  neu  lOc.  al  fwyd  ei 
hun.  Ac  yr  oedd  ymborüi  yn  hynod  o  uchel — nid  oedd  pwn  o  beüliad 
i'w  çael  heb  o  £6  lOs.  i  £7.  Yn  fuan  wedi  iddo  briodi  y  dechreuwyd 
ffweithio  chwarel  y  ìFelûi  Slate,  neu  Chwarel  y  Rhiw,  fel  y  gdwir  hi 
fjmychaf.  Ac  ymhen  wyth  mis  ar  ol  ei  dechreu  aeth  yntau  yno  i 
weithio,  sef  yn  y  flwyddyn  1819 ;  ac  yno  y  bu  hyd  yn  agos  i  ddiwedd 
ei  oes — tymmor  o  haimer  cant  o  flynyddoedd.  Cyfarfu  amryw  ol  gyd- 
weith  wyr  â  damweîniau  trymion,  a  chafodd  tri  eu  Iladd  yn  eìjmjU  ae 
efféithiodd  hyny  yn  fawr  amo.  Ymunodd  â  chrefydd  y  nwyddyn 
gyntaf  ar  ol  priodi,  yn  Pwllterfyn,  Sir  Ddinbych.  Un  diwrnod  vr  oedd 
yn  myned  at  ei  waith  rhwng  un  a  dau  o'r  gloch,  ac  ar  ganol  y  cae 
rhwng  V  tŷ  a'r  ysgubor  Ile  yr  oedd  yn  dymu,  daeth  y  gair  hwnw  fel 
aaeth  iw  feddwl,  "Y  farn  a  ebteddodd,  ac  agorwyd  y  Uyfrau." 
Dychrynwyd  ef  gan  y  ^eiriau  hyn  fel  y  bu  am  naw  diwmod  heb  allu 
bwyta,  cysgu,  na  gweithio  fel  arferoL  Er  iddo  ymuno  â'r  eglwys,  nid 
aeth  ystorm  yr  argyhoeddiad  heìbio  hyd  ryw  foreu  Sabboth  pryd  yr 
oedd  sodeíy  yn  y  capel  am  8  o'r  gloch,  a  Dafydd  Cadwaladr  yno  yn  á 
chadw.  ¥  geiriau  roddodd  ymwared  iddo  ydoedd«  "  A  hyn  fu  rfaai  o 
honoch  chwi;  eithr  chwi  a  olchwyd;  eithr  chwi  a  sancteiddiwyd ; 
eithr  chwi  a  g^rfiawnhäwyd,  yn  enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  thrwy  Ysbiyd 
ein  Duw  nL"  Pryd  bynag  y  clywai  yr  hen  Gristion  y  geiriau  hyn  yn 
cael  eu  hadrodd  byth  wedyn,  Uenwìd  ei  enaid  &  mawl  a  diolchgarwch. 

Sjrmudodd  yn  f uan  ar  ol  helynt  yr  Argyhoeddiad  o  Eglwys  Pwllterfyn 
at  ei  deulu  i  üolwyddelen,  ac  yr  oedd  y  diweddar  BarcL  John  Jonea, 
Talaam,  al  frodyr  yn  blant  yn  dyweyd  eu  hadnodau  y  pryd  hyn?. 
Ymroddodd  jrntau  yn  uniongyrchol  i  ddysgu  y  çlant  yn  vr  Ysgol  Sal, 
ao  ystyriai  hi  yn  fraint  hyd  ddiwedd  ei  oes  i  fod  gyda'r  ewuth  o 
ddysgu  vr  A  B  C  i'r  plant  Cafodd  y  fraint  o  ddysgu  y  Wyddor  i  rai 
a  ddaetnant  wedi  hyuj  jm  bregethwyr  nerth(^  Y  trydydd  tro  y 
pregethodd  yr  enwog  bregethwr,  John  Jones,  yn  nhŷ  Dr.  Mor;ean  td 
y  Wybmant  y  bu  hyny,  a  G.  Williams  a'i  denodd  yno,  trwy  y  byddai 
ef  yn  arfer  mvned  i'r  Ile  hwnw  i  gad w  Ysgol  Sul,  ac  aeth  â  John  Jonee  vno 
eydaç  ef,  a  phregethodd  y  nos.  Un  o'r  pethau  a  lonai  enaid  yr  hen 
berenn,  G.  Williams.  ydoedd  gweled  plant  a  phobl  ieuainc  yn  djioà  yn 
ddefnyddiol,  a  gwnai  yr  hyn  a  allai  bob  amser  i'w  tynu  ymlaen.    Y 


T  DIWIDÜAB   BARCH.  OBirFTTH   WILtlAMS,  TALSABllAÜ.  161 

mie  coffhâd  «n  dAno  jn  Llyfr  Hanes  yr  Achos,  a  welir  jn  nhŷ  j  Oapel 
yn  Dolwyddelen,  fel  un  o'r  rhai  a  fu  fTyddlonaf  gyda  yr  Ysgol  Sul  yn 
yr  ardal  hono  j  tymmor  hwn.  Y  pethau  neillduol  yn  ei  gymenad 
oeddynt : — 1.  Ç^rsondeb  gyda  y  ddyledswydd  deuluaidd ;  2.  FÌ^ddlon- 
dẃ  gyda  moddion  gras ;  3.  Cydymdeimlad  â  Uwyddiant  y  weinidog- 
•eth.  Arferai  ddyweyd  nad  aeth  yr  un  Sabboth  heibio  yn  ystod  ei  oes, 
byth  wedi  iV  fab  Griffith  ddechreu  pregethu,  na  byddai  yn  myned 
âi  achoe  yn  bersonol  ger  bron  gorsedd  gras.  Y  mae  yn  ffaith  hefyd  yn 
m  hanee,  er  ei  holl  gysondeb  al  ffyddlondeb  yn  dilyn  ei  orchwylion  yn 
y  chwarel  am  jn  agos  i  50  mlynedd,  nad  aeth  ond  unwaith  o'r  tŷ  yn  y 
boreu  heb  gadw  dyledswydd ;  a'r  tro  hwnw  wedi  iddo  gael  hamdden  ar 
ei  ben  ei  hun  yn  v  MacMne,  f e  gadwodd  ddyledçwydd  ei  hunan.  Trwy 
ei  veddîan  argyhoeddai  hen  ac  ieuainc  mai  un  yn  delio  â'r  nefoedd 
ydoedd.  "Dyna  hen  ŵr  am  y  nefoedd,"  meddai  un  a  arfend  wrando 
•roo  0  dan  j  ffenestr  oddiallan.     "Am  bethau  y  ddaear  y  byddai 

B Ll yn  gofyn,  ond  am  bethau  y  nefoedd  y  byddai  G.  W. 

yn  gofyn."  Boreu  Sul  y  Sulgwyn,  pan  oedd  eîe  wedi  pasio  pedwar  ugaln 
oed,  ac  yn  Uettŷa  yn  Dolwyddelen,  ei  hen  ardai  enedigol,  aeth  allan 

SÍGiwí  i  ymweled  á  phedwar  Ue  oeddynt  jn  ^ysegredig  yn  ei  olwg, 
manau  y  boasaî  yn  dsì  cjrmundeb  á  Duw  ynddjmt  yn  mljmyddoedd 
eyntaf  ei  grefydd.  Cyfododd  bump  o'r  gloch  y  boreu  i  gychwyn  o'r  tŷ, 
er  mwyn  dychwelyd  yn  ol  erbyn  yr  odía  ddeg.  "  Mae  amaf  eisieu 
myn'd,"  meddai  wrth  eí  gydymaith,  "  i  ymweled  â  rhjrw  bedwar  Ue  eto 
cyn  marw — ^Ueoedd  y  bum  i  lawer  gwaith  ynddynt  yn  erfyn  am  fy 
mywyd."  Dywedai  wrth  ei  frodyr  a'i  chwiíoiydd  yn  yr  ^lwys  fel  un 
oì  gyn^iorion  diweddaf: — "Djrmunaf  amoch  oll  fod  yn  ffyddlawn 
gyda  phob  moddion  o  ras ;  mynychwch  dŷ  yr  Arglwydd,  nid  ar  y  Sab- 
Doth  yn  nnìg»  ond  ganol  jt  wythnoâ  hefyd ;  mae  tŷ  yr  Arglwydd  yn 
rbyw  gys^  nesaf  i'r  Cys^  Sancteiddiolaf." 

Dechreuodd  Grìffith,  y  mab,  ei  yrfa,  fel  y  gweUr,  heb  ddim  rhagolygon 
o  bawddfyd  a  mwyniant  bydol  o'i  flaen.  Nid  oedd  dim  manteìsion 
tddysg  na  manteinon  bywoliaeth  iddo  iV  dysgwyl;  bu  raid  iddo 
ymladd  ei  hon  am  y  naîU  a'r  llalL  Nid  yw  yn  hysbys  iddo  gael  dím 
yiRol  ddyddiol  yn  moreu  ei  oes,  oblegid  nid  oedd  yr  un  ysgol  yn  agoci 
îddo  i  fyned  iddi.  Pan  ddaeth  ei  dad  i  weithio  gyntaí  i  Ffestiniog,  yn 
y  flwyddyn  1819,  nid  oedd  ond  chwech  o  dai  yn  Cwm  y  Rhiw,  ac  nid 
oedd  yr  nn  capel  yn  perthjm  i'r  Methodistiaid  yn  nês  na'r  Llan  ;  ond 
pan  ddaeth  ei  deulu  yno  i  fyw,  ychyd^  amser  wedî  geni  Griffith,  yr 
oedd  Betheada,  y  capel  cyntaf  i'r  Methodistiaid  jn  j  BÌaenau,  newydd 
gari  eì  agor.  Nid  oedd  yr  ardal  y  pryd  h^  ond  teneu  iawn  ei  phobl- 
ogaeth,  a'i  manteisîon  o  bob  natur  yn  biinach  drachefn.  Yr  oedd  y 
Criban,  eartref  Ghriffith  WUliams,  yn  agos  i'r  Chwarelau,  y  rhai  oeddynt 
«r  js  yehydig  o  flynyddoedd  wedi  dechreu  cael  eu  gweithio.  Yn 
agolwg  y  Chwarelau,  yn  sŵn  y  gweithio,  ac  yn  awyrgylch  gymdeithasol 
y  gweithwyr,  y  rhai  oeddynt  gan  mwyaf  yn  ddyeithríaid  a  dyfodiaid,  y 
tòfiwyd  ei  syniadau  cyntaf  yn  nyddiau  ei  blentyndod.  Yr  oedd  o 
anìgyleh  y  Cribau  ffoeydd  o  ddwfr,  ac  ymddifyrai  yntau — fel  plentjm 
beb  ddim  rhaid  arao  fjmed  Vt  ysgol,  megys  yn  y  dyddiau  hyn — 
trwy  wneutÌMir  olwynion,  cafnau,  a  pheiriannau  i  weithio  gyda  y  dwfr 
yn  y  ffoayidd.    Tisenliai.  lawer  o  amser  yn  y  ffosydd  a'r  U^mau  i  gyn> 

K    2 


162  T   mWfiDDAR   fiABOH.  OBlPFlTfl   WtLLIAMS,  TALSABNAÜ. 

llanio  yr  olwyniou  a'r  peiríannau,  a  cheisìo  eu  perffeithio.  Oynnyrch- 
wyd  y  duedd  hon  ynddo  i  ddechreu,  mae  yn  ddigon  tebyg,  wrth 
gly wed  am  y  peiriannau  dwfr  yn  gweithio  yn  y  chwarelau.  Er  nad 
oedd  y  peiriannau  i  ddechreu  ond  pethau  plentyn,  yr  oedd  ei  bleser  a'i 
hyfrydwch  ef  gyda  hwy,  a  gallai  y  pryd  hwn  wneuthur  rhai  pethau  pur 
gelfydd.  Meddyliodd  ei  fod  wedi  cael  allan  ddyfais  newydd  spon,  sef 
cynllun  i  droi  olwyn  am  byth  gyda  yr  un  dwfr,  trwy  i*r  dwfr  ddisgym 
oddiar  yr  olwyn  i  r  cafn  islaw,  ac  iddo  gael  ei  droi  yn  ol  ar  hyd  y  cafn 
nes  disgyn  drachefn  ar  yr  ochr  uchaf  i'r  olwyn.  Oawsai  addewid  am 
arian  gan  ryw  gyfaiU  i  weithio  y  ddyfais  newydd,  a  mawr  fu  ei 
drafferth  yn  jrmdrechu  i  ddwyn  y  cynllun  i  berffeîthrwydd.  Ym- 
gasglai  y  bobl  yngh^d  y  nosweithiau  i  lofft  y  tý,  Ue  yr  oedd  ei 
weithdŷ,  i  edrych  amo  yn  áwyn  y  greadigaeth  newydd  i  fod.  Yr  oedd 
y  cynllun  yn  dda,  ond  sefyll  wnaeth  yr  oîwyn,  yn  lle  troi  am  byth.  Yr 
oedd  tuedd  ei  feddwl  yn  gryf  at  y  pethau  jraB,  yn  foreu  iawn,  ac  yr  oedd 
yr  un  duedd  ynddo,  f el  y  ceir  gweled  eto,  wedi  iddo  dyf u  i  oedran.  Pe 
buasai  ganddo  foddion  iV  ddwyn  ei  hun  i  fyny  yn  beirìannwr,  diam- 
meu  mai  peirìannwr  a  fuasai. 

Modd  bynagj  pan  ddaeth  i  oedran  i  fyned  i'r  chwarel,  i'r  chwarel  v 
cafodd  fyned.  Yn  y  blynyddoedd  hyny  y  chwarel  oedd  nôd  hoU 
f echgyn  yr  ardal,  a  dyfod  yn  chwarelwyr  oedd  eu  huchelgaìs  penaf.  Ond 
nid  oedd  hyn  yn  uchelgais  gan  Grìffith  Williams.  Yr  oedd  allan  o'i 
elfen  yn  y  chwarel,  oblegid  at  ddarllen,  a  myfyrìo,  a  chynllunio  yr  oedd 
tuedd  ei  feddwl.  Ni  ragorodd  fel  chwarelwr,  fel  yr  oedd  yn  naturìoL 
Eto  yn  ystod  y  tyramor  y  bu  yn  y  gwaith,  deuai  yr  elfenau  oedd  bob 
amser  yn  ei  nodweddu  i'r  golwg  ymhlith  ei  gydweith  wyr.  Medrai  ragorì 
amynt  hwy  mewn  cynllunio  a  dyfeisio,  megys  dangos  y  ffordd  oreu  i 
symud  maen,  ac  i  gael  un  arall  yn  rhydd  pan  fyddai  eisieu.  Un  tro 
yr  oedd  yr  olwyn  ddwfr  fawr  wedi  rhewi,  ac  wedi  i  bawb  arall  fethu 
medrodd  ef  ei  chael  yn  rhydd  i  droi.  Oblegid  y  pethau  hyn  yr  enw  a 
roddai  y  gweithwyr  amo  weithiau  oedd  "  yr  hen  schemer"  Yr  oedd  ei 
ddifrifwch,  a'i  grefyddoldeb,  a'i  ffraethineb,  yn  fwy  na'r  cyffredin  oV 
gweithwyr.  Yr  oedd  un  dyn  ieuanc  a  weithiai  yn  ei  ymyl  dipyn  yn 
anjrstyrìol  a  gwyllt  ei  dymher,  a  thorai  allan  ar  brydiau  i  ddyweyd 

gttrìau  nad  oeddynt  weddus.  "I  beth  yr  wyt  ti  fel  yna,"  meddai 
riffith  WiIIiams  wrtho,  "yn  dyweyd  geirìau  hyU  o  hyd  am  y  Bôd 
mawr  î "  "  GwyUtio  y  byddaf,"  ebe  y  dyn,  "  a  phan  fyddaf  wedi 
gwyUtio  fedra  i  ddim  peidio."  "Pam  ddeydi  di  rywbeth  araU  pan 
fyddi  wedi  gwyUtio  ì "  ebai  Grìffith  Wüliams;  "  pam  ddeydi  di  y  pren 
mesur,  neu  mwrthwl,  neu  ordd,  pan  fyddi  di  wedi  gwyUtio,  yn  Ue 
enwi  y  Brenin  Mawr  ì "  Dy wedai  y  dyn,  ymhen  blynyddoedd  lawer, 
fod  y  dywediad  hwnw  wedi  bod  yn  foddion  i  berì  iddo  adael  yr  arfer 
ddrwg  o  ddyweyd  geiriau  auystyriol.  Adroddir  hanesyn  am  dano  yn 
y  tymmor  hwn  hefyd  sydd  yn  dangos  fod  yr  elfen  ddychymygol  yn 
gystal  a'r  elf en  dyner  yn  gref  yn  ei  natur.  Daeth  i V  feddwl  i  ^nf udo 
i  r  America,  a  dy wedir  ei  fod  wedi  penderfynu  myned.  Rhy w  ddiwraod 
jrn  y  chwarel,  tra  yr  oedd  yn  Uawn  o'r  ysbrydiaeth  ymfudo,  aeth  wrtho 
ei  hun  i*r  wàl — ^gweithdŷ  y  chwarelwr,  cymerodd  lechen  a  dechreuodd 
ysgrifenu  Uythyr  dychymygol  o'r  wlad  bell  adref  at  ei  rienL  Yn  union 
deg  wedi  iddo  ddechreu  ysgrifenu,  ac  efe  yn  dychymygu  am  dano  ei 


T  DIWEDDAB   BABOH.    OBIFFITH   WILL1AM8,  TAL8ABN4Ü.  158 

han  jn  y  wlad  belleDÌg,  gorchfygwjd  ef  gan  biraeth  a  thorodd  allan  i 
wjlo.  JPeidio  myned  i'r  Amerìca  a  wnaeth,  ac  felly  nid  oedd  raid  iddo 
fyned  i'r  drafferth  i  yBgrifenu. 

Dechrenodd  crefydd  Gríffîth  WiUiams  ddyfod  i'r  golwe  yn  g^mnar. 
Dechreaodd  weithio  gyda  chrefydd  yn  bur  foreu.  Y  gwaith  y  cymerai 
lawer  o  ran  ynddo  oedd,  holi  plant,  cynnal  cyf arfodydd  gweddi  gyda 
hwy,  ac  areithio  ar  Ddirwest  Er  na  chafodd  fanteision  bydol  trwy  ei 
rieni,  cafodd  yr  hyn  sydd  yn  annhraethol  bwysig  i'r  ieuanc— ei  ddwjrn 
i  fyny  ar  aelwyd  grefyddol  a  throi  mewn  awyrgylch  grefyddoL  Pan 
yn  blentyn  gyda'r  plant  eraill,  deuai  y  duedd  grefyddol  oedd  ynddo  i'r 
golwg.  Mewn  hen  lyfr  lle  mae  ysgrifau  o'i  waith  ef  ei  hun,  y  mae  y 
Cyfammod  canlynol,  wedi  ei  ysmfenu  yn  ei  lawysgríf  ei  hun,  yr  hwn  a 
wnaethid,  fel  y  tybir,  gan  drí  o  r  plant  ar  ry w  noswaith,  pan  yr  oedd 
rhyw  firígwd  neu  gilydd  wedi  cjrmeryd  lle : — 

Cjfammod  ydym  yn  ei  wneyd  i*ii  tad  a*ii  mam. — Tr  ydym  ni  ein  trí  yn  addaw  yn 
ngŵydd  Dqw,  na  b^dd  i  ni  fod  yn  annfadd  iddynt,  ond  y  gwnawn  bobpeth  ar  en 
g»ir»  ac  ni  bydd  i  ni  o  heno  allan  ffraeo  ft'n  gilyd(^  na  obnro  eiu  eilydd,  ond  bydd  i 
ni  fod  yn  blant  da — oam  ein  gìlydd,  sef  brodyr  a  (hwîorydd,  a*n  rnieDL 

Yr  oedd  yn  areithiwr  ar  Ddirwest,  fe  ddy wedir,  pan  yn  hogyn  bach, 
nc  yn  areithiwr  mawr  pan  jm  llanc  deunaw  oed.  Nid  oedd  y  Gym- 
deithas  Ddirwestol  y  pryd  hwn  ond  ieuanc,  a  byddai  llawer  mwy  o'r 
plant  yn  areithio  ar  y  mater  nag  sydd  yn  awr.  Mae  yr  hen  lyf r  sydd 
ar  gael  wedi  iddo  ei  ysgrífenu  tua  yr  adeg  yma,  yn  cynnwys  ei  gyfan- 
Boddiadati  ef  ei  hun, — Areiihiau  ar  Ddirwesty  Mÿfyrdodau  ar  Ddirwest^ 
Myfyrdoâm  or  Ddrwg  Fechod.  Buasai  dyfyniadau  oV  Areithiau  yn 
ddyddoroi,  i  ddangos  pa  fath  a  fyddai  yr  areithiau  ar  Ddirwest  y  pryd 
hwnw,  pan  oedd  y  Gymdeithas  yn  ei  mabandod,  ac  hefyd  i  ddangos 
fod  dywediadau  a  syniadau  y  llanc  yn  debyg  i'r  hyn  oeddynt  pan 
y  daeth  yn  ddyn,  ond  ni  roddir  yma  ond  un  dyfyniad : — 

Llawer  o  ddyweyd  sydd  wedi  bod  er  ts  wyth  mlynedd  bellach  yn  erbyn  y  peohod 
0  Feddwdod,  ac  fe  allai  fod  rhywnn  yn  barod  i  ofyn — **  Paham  yr  ydyoh  yn  dyweyd 
yn  erbyn  meddwdod  a  meddwdod,  a  hyny  ymhob  cyfarfod  f  Onid  oee  pechodan 
eraiU  can  waethed  ftg  yntan  î  **  Oea,  mae  pechodan  eraill  can  waethed  ftg  yntan  o 
ran  hyny ;  ond  dyma  nn  paham  yr  ydym  yo  myued  ei  erbyn,— Meddwdod  ydyw  y 

SDlofh  ganol  ar  ba  nn  ▼  mae  tŷ  y  Diafol  yn  sefyll,  ac  y  mae  Dirwest  fel  y  Samson 
wnw  gynt  wedi  gafaef  ynddi,  ac  yr  wyf  yn  cr^a  i<a  ollyDgiff  hi  mo*i  gafael  o  honi 
nes  ei  chael  i  lawr,  a  gobeitbio  mai  dyma  y  gftn  fydd  i*w  <  hlywed  cyn  bo  hir — 
"STrÜiiodd,  syrthiodd  Babilon  Fawr.**  Dvna  pam  eto  yr  ydym  yn  myned  yn  erbyn 
meadwdod,  am  ei  fod  yn  ŵr  mor  fawr  a  chadam,  fel  y  mae  yn  aogenrheidiol  oael 
power  cymdeithas  i  fyned  yn  ei  erbyu.  Ao  y  mae  dan  beth  yo  gosod  mawredd  amo. 
1.  Henafiaeth  yr  arfeiiad ;  2.  Oyffredinolrwydd  yr  arferiad. 

Yr  oedd  yn  areithiwr  mor  dda  ar  Ddirwest,  ac  mor  barod  ac  ufudd 
gyda  yr  achos  hwn,  fel  mai  amo  ef  y  byddai  cyfeillion  yr  ardal  yn 
«yrthio  pan  y  byddai  eisieu  rhoddi  rhywun  i  ddyweyd  gair  ar  y  mater. 
Un  adeg  bu  agos  iddi  fyned  yn  gymylog  ar  y  cyfeillion  yn  y  capel 
trwy  goUi  yr  areithiwr.  Tybiodd  rhai  o'r  brodyr  ei  fod  wedi  dyfod  i 
afael  dysgyblaeth,  ac  y  byddai  yn  rhaid  ei  dori  allan,  <&c.  Yr  oedd  ef 
a  chyftull  iddo  wedi  myned  i  Gaernarfon  ar  ddydd  Sadwm,  a  chan  fod 
y  ffordd  yn  bell  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  deithio  ar  hyd  y  nos — nos 
Sadwm— er  mwyn  cyrhaedd  adref  erbyn  y  Sabboth.     Aeth  y  si  ar  led 


154  T  DIWSDDAB   BAROH.  ORIFFiTH   WIÍ.LLàHa,  TALSARHAÜ. 

ei  bod  wedi  myned  yn  foreu  Sabboth  cyn  iddyDt  gyrhaedd  adref ;  a 
chan  eu  bod  felly  wedi  tori  y  Sabboth,  bygythid  eu  dysgyblu.  Ond 
sôn  yn  unig  wnaeth  y  brodyr  am  hyn.  "  R  R,"  meddai  G.  W.,  «*  os 
torwch  chwi  fi  allan  o'r  seiat,  pwy  gewch  chwi  i  areithio  ar  Ddìrwest 
wed'yn  ì "  Ond  bu  ef  ar  fedr  myned  allan  o'r  eglwys  o  hono  ei  hun 
tua  y  pryd  hwn,  naill  ai  ychydig  o  flaen  neu  ychydic  ar  ol  y  dygwydd- 
iad  uchod.  Meddyliodd  am  wrthgilio,  ac  yr  oedd  wedi  penderfynu 
Kwneyd  hyny ;  yr  oedd  digon  o  onestrwydd  ynddo  hefyd  i  wneyd  ei 
mriad  yn  hysbys  iV  eglwya.  Gkui  fod  yr  hanes  am  hyn  yn  bur  neill- 
duol,  mae  yn  werth  gwneuthur  cofia  am  dano.  Un  achos  o'r  ysbryd 
gwrthgilio  ynddo  oedd,  gormod  o  yBgafoder  ymysg  ei  gydweithwyr 
vn  y  gloddfa.  Ei  waith  ef,  fel  hoÛ  fechgyn  y  chwarelau  y  dyddiau 
hyny,  oedd  rhwheloy  hyny  ydy w,  hel  y  ceryg  a  droid  heibio  gan  y  dvn- 
ion  fyddai  yn  dal  bargeinion,  ac  ar  ol  eu  casglu  at  eu  gilydd  eu  gweitnio 
yn  llechau.  Y  ffordd  o  brentisio  chwarelwyr  oedd  hyn.  Byddai  y 
dynion  a  weîthient  *y  bargeinion  yn  rhoddi  ceryg,  neu  clytiau  fel  y 
gelwid  hwy,  i  Griffith  WìUîams,  am  rhy w  droion  direidus  a  mân  dríciau 
diniwed  a  wnelai  â  hwn  a'r  llall,  er  mwyn  eu  dif^rrwch  hwy.  Yr  oedd 
d^reidi  yn  ei  natur,  a  chan  mai  y  dynion  a'i  rhoddent  ar  waith  er 
mwyn  eu  difyrwch  eu  hunain,  nis  gallasent  gael  hyd  i  neb  mwy  medrus 
nag  ef  yn  y  cyfry w  bethau.  Ond  nid  oedd  ef  yn  meddwl  fod  hyny 
yn  wedduB  i  broffeswyr  crefydd,  a  thybiai  mai  gwell  oedd  iddo 
wrthgilio  a  gadael  crefydd.  Daeth  i  glustiau  blaenoriaid  jt  egl  wys 
fod  gadael  crefydd  yn  ei  fwriad,  a  rhyw  nos  Sabboth  galwyd  trí  o 
fechgyn  ieuainc  ymlaen  o  flaen  yr  eglwys  i  ddyweyd  eu  profíad. 
Yntau,  yn  un  o'r  trí,  pan  ofynwyd  iddo  am  ei  brofiad,  a  ddywadodd  ei 
fod  yn  bwríadu  gwrthgiho,  ac  nad  oedd  yn  meddwl  dyfod  i'r  seiat 
mwy.  Aeth  y  blaenor  a  ofynai  y  cwestiynau  yn  rhy  ddìgalon  i  ddy- 
weyd  dim  wrtho,  ac  eisteddodd  i  lawr.  Yr  oedd  yno  flaenor  arall,  yr 
hwn  sydd  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn,  ao  yn  flodeuog  ac  iraidd  ei  ysbryd, 
a'r  hwn  hefyd  sydd  yn  dra  adnabyddus  trwy  Ogleod  Cymru,  Mr. 
William  Mona  Williams,  Tanygrísiau.  Cyfododd  ef  i  fyny  a  eofynodd 
iddo  i  ba  le  yr  oedd  yn  meddwl  myn'd  os  gadawai  y  seiat  f  luioddodd 
^ynghor  difnfol  iddo  i  beidio  meddwl  am  hyny  byth,  a  gorch^rmynodd 
iddo  fyned  ar  ei  liniau  i  ddiweddu  y  cyfarfod.  Aeth  yntau,  ac  ni 
soniodd  am  wrthgilio  mwy.  Adroddai  yr  hanesyn  yma  am  dano  ei 
hun  yn  y  Gymdeithasfa,  pan  ymddyddenid  âg  eí  cyn  ei  ordeinio,  gvda 
graddau  mawr  o  ddylanwad.  Y  mae  wedi  ei  gofnodi  hefyd  ymhlith 
yr  Hanesion  vn  ei  Lyfr,  Bwthyn  fy  Nhaid  Oliver,  tu  dal.  120.  Fel 
hyn  yr  adrodda  yr  hanes  yno,  a  chofier  mai  efe  ei  hun  oedd  y  dyn 
ieuanc  y  sonii  am  dano  yn  y  trydydd  person : — 


Oofus  genyf  am  im  dyn  ienano  oedd  yn  ymyl  gwrthgilio,  ao  iredi  ì'r  blaenoríaid 


hoUol  ddidaro  ei  fod  ef  wedi  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  i  adael  y  seiat,  ao  nad  oedd  yn 
meddwl  y  denti  yno  drachefn.  Darfa  i  ddnll  iach  y  bachgen  dori  calon  yr  hen 
^°?j*  w  eisteddodd  i  lawr  fel  pe  buasai  yn  methn  a  dyweyd  dim  wrtho.  Yna 
oododd  gẃr  araU,  Uawer  ieneagaoh,  ar  ei  draed,  a  gofynodd  mewn  tôn  Ued  feiatiol. 

gar.     Son  am  fyned  aUan  yr  wyt  tl, 1 "    "  lë,"  ebe  yntan.     "  FeUy,"  ebo  j 

blaenor,  ««mi  garwn  i  wybodi  b*  le  yr  wyt  ti  am  fyned,  dywedf    A  oes  genythaaes 


T  DIWBDDAB  BAROB.  ORIFFITH  WULLIAMI,   TAI.8ABHAÜ.  155 

riiTwU  i  lÿned  f  Mi  leth  Jndu  aUio,  ood  mi  wyddott  ti  aUio  i  ba  lo  rr  aeth  efs. 
Mí  a'th  gjBffborwodithao  i  •rot  70  7  fao  lle  yr  w^t  ti  h^d  nee  7  oei  di  hiaM  lU 
gwell  i  fyned  idda "  CI7W1Ì8  7  d^n  ieomoo  70  ijwvyá  ei  bod  wedi  tyw^llo  o  fleen  ei 
feddwl  poa  7  gof^nwjd  7  cweetiwo  iddo^  fel  oAd  oêdd  70  ffweled  00  man  î  fjned. 
OwaredwjdT  ef  trw^  h^n,  ac  ni  fedd^liodd  am  adael  egfw^i  Ddow  hjúi  ar  ol 
h^Bj. 

Wodi  i  W.  M.  WUliams  ddyfod  yn  ol  o'r  Âmeríoa,  gofynai  i  wrth- 
ddrjch  7  sylwadaa  hjm,  "  Wyt  ti  ddim  am  ddechreu  pregethn  bellaoh, 
Gríffitii  î  "  "  Yr  oedd  yii  dda  iawn  genyf  eich  gweled  chwi  yn  dyfod 
adref,"  atebai  yntao,  "i  mi  gael  dyweyd  fy  meddwl  wrthych."  Yr 
oedd  y  tftimlad  ynddo,  a  phan  çafodd  eT^asdra  eollyngodd  y  teimlad 
allan.  Gwyddai  hefyd  mai  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  foddìon  iV  attal 
rhag  çwrt^gilio  oedd  y  mwyaf  tebyg  i  fod  yn  gyfaiU  iddo  ymhob  am- 
gylchiad  pwy^  FeUy  y  bu  hyd  ddiwedd  ei  oes ;  yr  oedd  ganddo 
barch  mawr  i  WiUiam  WiUiama,  ao  yr  oeddynt  iU  dau  bob  amser  yn 
^eillion  mawr.  Y  Parch.  Richard  Humphreys,  Dyffrjm,  a  WiUiam 
EllÌB,  Maentwrog,  oedd  y  cenadon  dros  y  Cyfarfod  Misol  i  ymddyddan 
âg  ef,  ao  i  g^rmeryd  Uais  yr  eglwys  gyda  golwg  amo  fel  ymgeisydd  am 
y  Weinidosaeth.  Ar  ol  ei  hoii  o  flaen  yr  eglwys  yn  Tanygrisiaa,  tröai 
Mr.  Hampnreys  at  y  blaenor,  W.  WiUiams,  a  ffofynai,  "  A  ydi  o  yn 
peidio  boa  yn  nn  go  ddiniwsd,  WiUiam  f  Gweil  een  i  br^ethwr  yn 
dipyn  bach  o  rogue  nag  un  rfay  ddiniwed/'  Traddododd  ei  bregẃh 
gyntaf  yn  hen  gapel  Tanygrìnaa,  Mawrth  13,  1848,  oddiar  y  geirían 
yn  1  Samuel  xx.  3:  "Gan  wired  a  bod  yr  Arglwydd  yn  fyw,  a'th 
enaid  dìthau  yn  fyw,  nid  oes  ond  megys  cam  nijmgof  fi  fte  angeu." 
Un  o'r  dyddiaa  blaenorol  yr  oedd  damwain  wedi  cymeryd  Uio,  a  dyn 
a  drigai  yn  ymyl  j  capel  wedi  cael  ei  ladd.  Parodd  yr  amgylchiad 
hwnw,  ynghyd  a'i  ddifrífwch  yntau  ei  hun,  fod  y  bregeth  hono  yn 
mnos  iawn.  Rhoddodd  y  penniU  canlynol  aUan  i'w  ganu  ar  y 
diwodd, — 

Wrth  weled  mor  ^rred  yw  'm  d^dd» 

Ac  aogeu  mor  sicred  o'm  cwrdd, 
Mao^lnì^dd  7  frawdle  a  tydcL 

A  miooao  toag  700  'o  m^o  d  ífwrdd, 
A'm  oartre'  tragwyddol  mor  faith, 

Dialtro,  dioewicL  b^th  tw, — 
PwY  Yoo  w^oebai  r  fath  daith, 

Heb  gael  ei  hedd^oho  ft  Dow  ! 

Mae  y  ffaith  iddo  symeryd  testun  mor  ddifrífol  ar  adeg  yr  oedd  am- 
eylchiad  mor  ddifrífol  newydd  gymeryd  Ue  yn  yr  ardíd,  yn  dangos 
doethineb  a  meddylgarwch,  yn  yr  hyn  y  rhagorai  bob  amser.  Dywed 
yr  hen  bobl  hefyd  f^  ei  dduU  o  draddcdî  yr  un  fath  y  pryd  hwnw  i^ 
yr  ydoedd  am  y  gweddiU  o'i  oes.  Nid  arferíad  wedi  ei  ffurfio  wedi 
iddo  fjned  i'r  pulpud  oedd  ei  dduU  araf  o  draddodì,  ond  pan  oedd  yn 
Uanc  leuanc  jn  areithio  ar  Ddirwest  yr  un  fath  yn  union  y  traddod- 
ai — ^mewn  dull  difrífol  ac  araf  deg.  Meddyliai  yr  hen  bobl  yn  fawr  o 
hyn.  Yn  un  peth,  gan  ei  fod  yn  ddifrífol  ac  araf  deg,  credent  fod 
digon  o  sadrwydd  ynddo  fel  a^  i  w  wneuthur  yn  gymhwys  iV  roddi  yn 
y  pulpud ;  credent  hefyd,  wrth  weled  dyn  ieuanc  yn  bwyUog  ac  araf 
deg,  fod  ynddo  fawrodd  yn  guddiedig  a  ddeuai  i*r  golwg  ry wbryd. 

Yn  y  flwyddyn  1849  aeth  i  Athrofa  y  Bala,  a  bu  yno  am  bedair 


156  T  D1WBDDAB   BABOH.    GBIFPiTH  WILLlAìf  ^,   TAL8ABMAU. 

blynedd,  hyd  ganol  y  flwyddyn  1853.  Nid  oedd  yn  rhaid  sefyll  ar- 
holiad  y  pryd  hwnw  mewn  trefn  i  fyned  i  mewn  i'r  Athrofa  ;  jr  oedd 
amgylchiadaa  yr  amseroedd  yn  caniatâu  iddo  ef,  a  rhai  cyffelyb  iddo, 
i  fyned  i  mewn  trwy  y  porth  gyda  phur  ychydig  o  barotöad.  Nid 
oedd  ef  wedi  cael  ond  nesaf  peth  i  ddim  o  barotöad.  Ychydig  o  ysgol 
no8,  yr  hon  yr  oedd  wedi  ei  dilyn  ar  ol  gwaith  y  dydd,  a  thymmor  byr 
o  yegol  yn  Llan  Ffestiniog,  gydal  gyfaill,  y  Parch.  Robert  Parry, 
oedd  yr  oll  o  barotöad  oedd  ef  wedi  ei  gael  i  fyned  i*r  Bala.  "  Y  mae 
hanes  ei  arosiad  yn  y  Bala,  ei  gysondeb  mewn  dilyn  ei  ddosbarth,  a'i 
ddyfalwch  gyda'i  efrydiau,  ei  gysondeb  mewn  diJyn  moddion  gras,  yr 
hyn  oedd  ganmoladwy  iawn  mewn  efrydydd  ieuanc  o  bregethwr,  yn 
ychwanegu  llawer  at  werth  ei  goffadwriaeth,  fel  y  darfu  iddo  at  ei 
gymeradwyaeth  y  pryd  hyny.  Ond  ni  bu  ei  yrfa  athrofaol  yn  llwydd- 
lannus  iawn,  fel  yr  ystyria  Uawer  Iwyddiant  athrofäol.  Nid  oedd  yn 
meddu  ar  y  gallu  i  ddysgu  ieithoedd ;  nis  gallodd  ddysgu  Saesoneg 
yn  ymarferol,  fel  ag  i  allu  ei  siarad,  ond  yn  anmherffaith  ac  anhwylua. 
Yr  oedd  rhyw  fath  o  wylder,  neu  ry wbeth  na  wyddom  yn  iawn  pa  fodd 
iV  nodi,  yn  ei  rwystro  i  siarad  Saesoneg ;  ond  llwyddodd  y  tu  hwnt  i 
lawer  o  rai  eraill  allent  siarad  Saesoneg  yn  weddol  gywir,  heb  wybod 
paham  y  galleut  felly,  i  ddeall  ei  hegwyddoríon,  a  bu  yn  Uwyddiannus 
ya  y  cymeríad  o  ysgolfeistr  i  gyfarwyddo  eraill  yn  yr  iaith.  Ond  fel 
efrydydd  cyffredinol  nid  methiant  fu  ei  arosiad  yn  Ngholeg  y  Bala, 
ond  llwyddiant  mawr."  Fel  yna  yr  ysgrifena  un  oedd  yn  gyd-efryd- 
ydd  âg  ef  yn  yr  Athrof a,  ac  un  f el  y  tybiwn  oedd  yn  cyd-lettŷa  âg  ef ; 
a  phwy  a  aUasai  adrodd  ei  hanes  yn  well  î  Amlwg  jájw  mai  y 
rhwystr  mawr  ar  ei  ffordd  i  gynnyddu  llawer  tra  yn  jt  Athrofa  oedd  ei 
ddiffyg  gwybodaeth  o'r  iaith  Saesoneg.  Mewn  canghenau  eraill,  megys 
Ehifyddiaeth,  Mesuroniaeth,  Algébra^  TrigorumeSry,  safai  yn  uchel. 
Er  y  cwbl,  manteisiodd  yn  fawr  ar  fyned  i'r  Athrofa:  tynwyd  ei 
alluoedd  ef  ei  hun  allan  trwy  droi  mewn  cylchoedd  gwahanol  iV  hyn  a 
wnaethai  cyn  hyny ;  cryfhäwyd  ei  gymeríad  trwy  gymdeithas  yr 
athrawon  a*i  gyd-efrydwyr  ;  ffuriBodd  gydnabyddiaeth  â  gwýr  ieuainc  a 
ddaethant  wedi  hyny  i  sefyllfáoedd  uchel  mewn  cymdeithas  a  defnydd- 
ioldeb ;  daeth  yn  adnabyddus  i  gylch  ëang  o  frodyr  a  chyfeillion  a 
garent  ac  a  arferent  roddi  cynnorthwy  i  wŷr  ieuainc  yn  cychwyn 
gyda'r  weinidogaeth.  Yr  oedd  yn  un  a  hoffid  yn  f awr  iawn  gan  holl  líỳT 
ieuainc  yr  Athrofa,  yn  gystal  â  chan  drigolion  tref  y  Bala,  ar  gyfrif  yr 
elfen  gymdeithasol  gref  oedd  ynddo,  ei  ddigrif wch,  a'i  ffraethineb.  Yr 
oedd  ynddo  elfenau  i  wneuthur  pawb  o'i  gwmpas  yn  hapus.  Pan  y 
byddai  yr  efrydwyr  yn  drwmlwythog  o  dan  bwysau  eu  gwaith,  medrai 
ef,  trwy  ei  bertrwydd  naturiol,  greu  sirioldeb  a  Ilawenydd  a  ysgafnhâi 
eu  beichiau  ar  unrhyw  adeg.  Yr  oedd  un  boreu  Llun  wedi  djHFod  a(h'ef 
o'i  daith  yn  foreu,  a  chydai  wersi  yn  y  dosbarth  yn  un  o'r  rhaî  cyntdL 
''Dear  wi^,  Griffith  Williams,"  ebai  Dr.  Parry;  "daethoch  adref  yn 
foreu  iawn ;  Ue  yr  oeddych  chwi  ddoe  T  "  Yn  nhaith  Ehydymain," 
atebai  yntau.  "  Well  done ;  ddaeth  rhywun  i'ch  danfon  chwi  T 
"  Do,  fe  ddaeth  John  Jones  i*m  danfon  i  ben  y  drws."  Mewn  cjrfarfod- 
ydd  dirwestol  a  chjrfarfodydd  i  areithio  ar  ryw  faterion  eraiU,  ac  yn 
enwedig  yn  jr  cyfarfodydd  a  gynnelid  gyda'r  efrydwyr  ar  ddiwedd  y 
tymmor,  elai  y  tu  hwnt  i  bawb  mewn  poblogrwydd.     "  Yr  oeddwn  i 


T  DIWIDDAB   BAROH.   OBlFFJTH  WILLIAMS,  TAL8ABMAÜ.  167 

yn  meddwl,''  meddai  yn  un  o*r  rhai  hyn,  "  y  baaswn  yn  dysgu  Saes- 
on^  rhag  blaen  wedi  i  mi  ddyfod  dros  fynydd  Migneìnt  Fy  rheswm 
dro6  feddwl  felly  fyddai,  y  byddwn  yn  cly wed  y  pregethwyr  yn  dy weyd 
wrth  bregetho,  *  Fel  hyn  y  mae  y  peth  yn  yr  iaüh  agosaf  aJUyn^  a 
thybiwn  innau  nad  oedd  dim  ond  pellder  mynydd  rhyngof  ft  hi." 
Dywedai  jrmhellach  ei  fod  wedi  gwneyd  cynnydd  mawr  iawn  yn  y 
Saeson^  wedi  dyfod  i'r  Bala.  Cjm  hyny  ychydig  iawn  oedd  ganddo 
0  wybodaeth  o'r  iaith  hono,  ond  erbjm  hyny  ei  fod  yn  breuddwydio  yn 
Saeeone^  1  Teimlai  rhai  o'i  gydef rydwyr  oedd  yn  llettŷa  yn  vr  an  tŷ 
ag  ef  y  dylent  geisio  cadw  yr  addoliad  teuluaidd  gyda'a  gilydd  yn  y 
Saesoneg,  ond  nid  oedd  modd  ei  gael  ef  i  feddwl  am  hyny,  a  phan 
ofynai  un  o  honynt — Golygydd  presennol  y  Traethodydd — a^^an- 
iatäent  iddo  ef  geisio  gwneyd  hjmy,  atebai  jmtau  :  "  Wel,  mi  fyddwn 
i  yn  ddigon  boddlon,  ond  mae  ama  i  ofn,  Daniel  Bowhuids,  y  bydd 
raid  i  mi  gael  fy  Niäionary  bach  wrth  law,  onidô  sut  y  gwn  i  pa  fodd 
i  roddi  Amen  ar  eich  dodiad  diolch  1"  Wrth  gyfeirio  at  y  caledi  yr 
oedd  llawer  o'r  efrydwyr  yn  myned  trwyddo  tra  yn  yr  Athrofa  i  gael 
bwyd  a  dillad,  dywedai,  "  Yr  wyf  fi  yn  treio  credn  fel  y  cly  wais  i  am 
hen  lanc  oedd  unwaith  yn  byw  wrtho  ei  hun  ar  fyd  drud  iawn  ar  y 
farchnad.  Dy wedai  rhywun  wrtho  ei  bod  yn  myned  yn  gyfjmg  iawn, 
fod  y  blawd  yn  codi  yn  arw.  'Dydyw  ddim  gwahaniaeth  gen  i,' 
atebaihwnw;  *prynu  bara  yr  ydw  ü'"  Yn  un  o*r  cyfarfodydd  hyn, 
pan  oedd  y  boneddigesau  caredig,  Mrs.  Tumbull  a'i  chwaer,  Mrs. 
Jones,  Tŷtandderwen,  yn  rhoddi  tô  i'r  ef rydwyr  ar  derfyn  y  tymmor  yn 
yr  Hen  Goleg,  dywedai  un  o^studeniSy  wrth  fwrwgolwgar  ei  yrfaathrofäol, 
gan  fawrhftu  y  daioni  y  teimlai  ei  f od  yn  ei  gael  yno,  ei  f od  wedî  pen- 
aerfynu  myned  yn  ddyn  mawr ;  ac  aìladroddai  y  gair  hwnw  drachefn 
athrachefn,  er  dirfawr  ddifyrwch  iV  cwmni,  canys  nid  oeddynt  yn 
Bicr  y  gwelìd  ef  byth,  penderfynu  neu  beidio,  yn  ddyn  mawr  iawn. 
Pan  alwyd  ar  Mr.  G.  Williams  i  siarad,  cyfeiríai  yn  dra  hapus  at  sylw 
ei  gydefrydydd  mewn  perthynas  i  fod  yn  ddyn  mawr,  a  dywedai : 
"  Y  mae  rhai  sydd  am  f od  felly  yn  dyweyd  fod  pob  dyn  mawr  yn 
smocio,  ac  y  maent  hwythau,  er  mwyn  bod  yn  ddynion  mawr,  yn 
smocio  hefyd.  Yr  oeddwn  i  yn  dwad  drosodd  o  Ffestiniog  ddydd  Llun, 
ac  wrth  ddyfod  trwy  Dalybont  mi  welwn  hen  ddynes  yn  eistedd  ar 
gareg  ;  yr  ydoedd  yn  garpiog  ac  yn  fudr,  ac  yn  felen,  a'i  gwallt  am  ben 
ei  dannedd.  Un  o'r  Sipsiwn  ydoedd ;  ond  yr  oedd  hithau  yn  smocio. 
Wel,  meddwn  innau  wrthyf  fy  hun,  mae  yn  debyg  fod  hon  hefyd  am 
fyned  yn  ddyn  mawr  1"  Ni  raid  dyweyd  bod  chwerthin  lawer  yn  y  lle 
wrth  bob  gair  a  ddelai  o'i  enau  wrth  ddesgrífío  yr  hen  ddynes,  ond 
pao  gyrhaeddodd  y  climaa  vr  ydoedd  y  chwerthin,  fel  gan  Homer, 
ymron  yn  "  anniffoddadwy ;  ni  fu  eríoed  well  reduäio  ad  absurdum 
ar  y  breuddwyd  o  fod  smocio  yn  dwyn  mawredd.  Tystiolaeth  yr 
efrydwyr  oedd  yn  y  Bala  yr  un  pryd  ag  ef  ydyw  ei  fod  yn  ddyn  cywir 
iawn,  yn  hawlio  parch  oddiar  law  pawb,  yn  hollol  ddiymhongar,  yn 
bur,  ac  yn  ffyddlawn  iV  gyfeillion. 

Daeth  yr  adeg  iddo  ymadael  o'r  Bala,  ac  arweiniodd  Ehagluniaeth  ef 
i  Lanarmon  Dyffryn  Ceiriog,  i  gadw  ysgol.  Bu  yno  gyda  y  gorchwyl 
hwn  am  yn  agos  i  dair  blynedd.  Cofir  am  dano  gan  drígolion  yr  ardal 
hono  fel  dyn  dihoced  a  chymydog  dyddan  a  Uawen.    Yr  oedd  yno  yn 


168  Y  DIWBDDAB   BABOH.   OBIFFITH  WiLLIAlCB,  TALSABNAÜ. 

amser  yr  hen  flaenor  enwog  Richard  Morrís,  a  hu  ei  gymdeîthas  ef,  a 
chymdeithas  Methodistiaid  zelog  yr  ardal  hono,  yn  feithrínfa  dda  i'w 
ysbryd  efengylaidd.  Yr  oedd  ynddo  lawer  o  fedrusrwydd  i  gyfranu 
addysg,  nid  trwy  offerynoliaeth  y  wialen,  fel  hen  ysgolfeistríaid  yr  oes 
o'r  blaen,  ond  trwy  ddenu  serch  ei  ysgolheigion,  trwy  ddoethineb,  a*i 
allu  i  gynllunio  rhy wbeth  newydd  yn  wastadoL 

Cyf eirír  yn  y  paragraph  o  flaen  hwn  at  yr  hwyrfrydigrwydd  oedd 
ynddo  i  siarad  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Mae  y  lljrthyr  canlynol  a  anfon- 
odd  ei  athraw  yn  y  Bala,  y  Parch.  J.  Parry,  D.D.,  ato  i  Lanarmon  yn 
taflu  goleuni  ar  y  mater  hwn.  Atebiad  ydyw  y  llythyr,  fel  y  gwelir,  i 
ymofyniad  ynghylch  y  lle  goreu  iddo  fyned  i  ddysgu  ychwaneg  o 
Saesoneg.     Gŵr  anwyl  iawn  oedd  Dr.  Parry  yn  nghyfríf  yr  efrydwyr ; 

0  herwydd  ei  garedigrwydd  iddynt  a'i  ofal  mawr  am  eu  Uwyddiant  mae 
ei  goffadwríaeth  yn  gysegredig  iawn  yn  eu  meddyliau.  Gan  fod  y 
llythyr  yn  fynegiad  mor  ragorol  o  hono  yntau  yn  y  cysylltiad  hwn, 
bamwn  yn  bríodol  ei  roddi  i  mewn  yma : — 

Bala,  December  Sid,  1853. 
My  Dear  Fríend, 

I  suppoee  yon  wiU  think  I  hare  been  long  in  wríting  to  yoo,  and  that  I 
haye  forgotten  yon.  I  haye  been  long  in  wríting  to  yon  it  is  trne,  bnt  I  haye  not 
therefore  forgotten  yon.     First  of  all,  let  me  a8k  why  did  yoa  not  wríte  in  Ençlìah  I 

1  take  it  for  grantea  that  the  same  reaaon  preyented  yon  wríting  in  Engbah  as 
preyented  yon  8pe«king  in  it  when  yoa  were  at  Bala,  and  that  is  a  relnctance  to  do 
anything  which  yon  cannot  do  perfectly.  If  I  tell  yon  again,  it  is  only  what  I  haye 
told  yon  man^^  timee  before,  that  that  feeling  haa  been  a  great  obstaoie  in  the  way 
of  yonr  aoqairing,  by  this  time,  a,  great  maateiy  oyer  the  Snglish  langnage^  in 
8peakÌDg  as  well  as  in  nnderstanding.  Ton  are  afrídd,  I  kaow,  of  Deing  langhed  at ; 
bnt  the  ^nestion  ia,  whether  it  Ì8  not  worth  yonr  parchasing  the  ready  nse  of  a 
langnage  by  which  ycn  can  get  the  meana  of  snbsÌBtence  at  8o  cheap  a  cost  as  being 
the  object  of  a  little  innocent  lanehter  (now  atid  then  f  It  ia  tme  yon  cannot  bo' 
tray  yonr  iuability  now  as  yon  ooold  when  at  Bida ;  yon  are  a  teaíoher  now,  yoa 
were  a  scholar  then,  and  eyery  mifitake,  thoagh  it  had  excited  langhter — thoagh 
yoa  are  mifitaken  on  that  head— woold  haye  b^n  corrected  and  been  the  means  of 
yonr  farther  progress.  Bnt  yoa  know  there  was  no  soch  thing  as  gettìng  yon  to 
make  mÌ8take8  in  ta)king,  and  therefore  there  was  no  improying  yon — the  oiuy  way 
to  correctiona  ia  throngh  mÌ8take8. 

Ond  yfoeth  heb  siarad  am  a  ful  ìlj  objeot  in  mentioning  all  thia  Ì8,  that  yoa 
may  learn  a  lesaon  from  it,  and  that  fesson  Ì8  contained  in  one  pilhy  proyerb^ — 
**Neyer  yentnre  neyer  win."  Only  four  worda  in  it,  and  yet,  belieye  me,  it  con- 
taina  yonr  only  gospel  for  leaminff  Enfflish.  If  yon  went  to  England  and  left  that 
behind,  yon  wonld  come  back  a  Welshman  from  Festiniog  after  all.  And  I  will 
yentnre  to  aay  that  with  this  proyerb  yoa  will  leam  Snglish  anywhere.  At  tbe 
same  time  I  don't  deny  that  yon  might  haye  adyantages  for  8peaking  in  England 
which  yon  cannot  get  anywhere  in  Walea.  Bat  mind  thia,  yon  can  mahe  ad* 
yantagee  eyen  in  Llanarmon,  if  yon  wiU,  Ton  wiU  see  from  the  dríft  of  this  letter 
that  I  pUtce  more  dependence  npon  a  man'e  wiU  than  npon  hìs  cirenmstanoea,  and 
tbat  therefore  I  don't  think  it  a  matter  of  80  mnoh  importance  where  yon  went  for 
a  ehort  time.  I  woald  almost  say  the  cheapeet—Holt,  ScarÌ8brick,  or  anywhere 
Tbe  only  danger  I  eee  in  these  placea  ia  that  yon  miffht  meet  with  a  Welahman,  and 
that  therenpon  yon  woald  not  ffpeak  Eogliah  with  him,  althoagh  yoa  went  there 
pnrpoeely  to  8peak  it    Oome  to  the  Monthly  Meeting,  and  we  wiU  ta]k  more. 

With  kind  reewda, 

JOHN  Pábrt. 

Yn  y  flwyddyn  1856  ymsefydlodd  yn  Talsamau,  ao  yn  fnan  ar  ol 
hvny,  vn  yr  un  flwyddyn,  priododd  gyda  Miss  Sarah  Jones,  merch  y 
diweddar  Barch.  Isaac  Jones,  Nantglyn,  yr  hon  sydd  eto  yn  fyw,  gyda 


T^'dIWSODAB  BABOH.    OBimTH  WILLUM8,  TAL0AIIHAU.  169 

dooddeg  o  blant  Ar  ei  sefydliad  yn  NhalsaniAa  y  flwyddjrn  hono  y 
deohreaodd  gadw  sìop,  ac  yma  yr  aroeodd  hyd  ddiwedd  ei  oee,  tymmor 
o  ehwe'  blynedd  ar  hagain.  Dechreaodd  tymmor  pwysig  ei  fy wyd  yr 
adeg  yma,  tymmor  gweithio  ymhob  ystyr  o'r  gair.  Yr  oedd  ei  gymer- 
iad  crefyddol  wedi  ei  jsefydla  eisoee.  6a  y  symadiadaa  a  wnaethai  o 
flaen  hjrn,  a'r  cylchoedd  cymdeithasol  yr  aethai  trwyddynt  hyd  yma, 
yn  &nteisiol  iawn  iddo.  Ei  deala  ei  han,  ynghyd  a'r  cysylltiad  oedd 
rhwng  y  teuln  á  hen  denlaoedd  Methodistiaid  Dolwyddelen — yr  eglwys 
y  cy<£wynodd  bregetha  o  honi — ei  arosîad  yn  y  Bala  a  Llanarmon — 
yr  oedd  yn  natariol  iY  cylchoedd  y  ba  fel  hyn  yn  troi  ynddynt  ei 
wnenthar  yn  grefyddol,  ac  yn  Fethodist  hefyd  o*r  iawn  ryw.  0V  adeg 
hon  ymlaen,  angenrhaid  bellach  oedd  amo  i  ymladd  ei  ff^ordd  a'i  ^leddj/t 
ac  ft'i  fwa.  Nid  oedd  ond  prín  son  am  Fugeiliaeth  Eglwysig  pan 
ddechreuodd  ef  ei  yrfa  fel  pregetbwr,  ac  felly  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef, 
fel  eraill,  ymaflyd  mewn  rhywbeth  taag  at  gael  moad  i  f^rw  a  chadw 
teala.  Ond  er  fod  rhyw  gymaint  o  gysylltiad  f el  hyn  rbyneddo  â*r  byd 
mewn  ystyr  fasnachol,  acbos  crefydd  oedd  yr  achos  agosaf  at  ei  galon 
ef  bob  amser :  gwasanaetba  crefydd  yn  ei  eglwys  gartref,  gofala  am  yr 
achoe  mawr  yn  y  sir,  prepetha  yr  efengyl--dyna  oedd  ei  brif  waith 
trwy  dymmor  pwysi<»f  ei  oes.  Gwasanaethai  eglwysi  y  dosbarth,  a 
gofalu  am  y  Cjrfarfodydd  Ysgolion  a  Chyfarfodydd  Llenyddol  y 
doebarth  yn  ei  dro,  fel  y  gweinidogion  eraill,  gyda  flyddlondeb  difwlch 
am  y  chwe'  blynedd  ar  hugain  hyn.  Gwnelai  waith  efengylwr  yn  ei 
^lwys  a'ì  ardal  ei  bun  beb  ddim  rbwjrmaa  penodol  a  ddygai  ddim 
cymhorth  iddo  tnag  at  gadw  ei  deulu  am  y  rhan  fwyaf  o'r  blynyddoedd 
y  cyfeirÌT  atynt  Ond  yr  oedd  ei  garíad  mor  gryf  at  y  Gwaredwr,  a'i 
elfen  yn  gymaint  yn  y  gwaith  o  wasanaetbu  crefydd,  fel  nas  gallai  fod 
yn  seguT.  Mawrhaodd  ei  swydd  fel  pregethwr  o'r  cychwyn  cyntaf,  gan 
adael  trafferthion  y  siop  yn  benaf  i  ofal  ei  deilwng  bríod.  Yn  araf  deg  y 
daetíi  ei  bwysigrwydd  fel  swyddog  a  gŵr  cyhoeddas  i'r  golwg;  nid  oedd 
ynddo  awydd  i  chwennych  y  blaen,  nac  i  y  mgy  rbaedd  am  swyddi  Megys 
yr  oedd  ei  barabl  yn  afrwydd,  yr  oedd  y  lledneisrwydd  oedd  yn  ei 
natur  hefyd  yn  perí  fod  ei  alluoedd  yn  hir  yn  dyfod  i'r  golwg.  Ond 
beth  bynag  a  feddyh'ai  pobl  o  hono  yn  nechreu  ei  oes,  cynnyddu  a 
wnaeth  yn  raddol  fel  y  aderwen,  gan  wneuthur  pob  cam  a  ennillai  yn 
feddiant  iddo  ei  hun  i  beidio  ei  golli  mwy.  Yr  oedd  yn  y  pethau  hyn 
yn  gwirío  yr  hen  air  Cymraeg — "  Yn  araf  deg  yr  ä  >{ŵr  ymhell."  C^n 
hir  enniUodd  barch  ymhlith  eglwysi  y  sir  trwy  ei  ddiwydrwydd,  a'i  ym- 
drechion,  a'i  ymddygiad  siríol  ymhob  cylch  y  troai  ynddo  yn  gymaint 
fel  y  dewiswyd  ef  i  gael  ei  ordemio,  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  Nghym- 
deithasfa  Dolgellau,  yn  ngwanwyn  y  flwyddyn  1857.  Yr  oedd  yn  cael 
eu  hordeinio  yr  un  adeg,  or  un  Cyfwrfod  Misol,  y  Parchn.  Owen  Boberts, 
Llwyngwril ;  Robert  Parry,  Ffestinioff ;  ac  Ebenezer  Jones,  Abergyn- 
olwyn.  Efe  a  adawyd  gan  Ragluniaetn  i  aros  yn  ei  rymusder  yr  hwyaf 
o'r  pedwar. 

Yr  oedd  yn  Mr.  G.  Wîlliams  lawer  o  gymhwysderau  i  f od  yn 
ddefnyddioL     Yr  oedd  ynddo  natur  dda,  ac  yr  oedd  yn  ẃr  cywir,  yn 

Swir  i'w  egwyddoríon  ac  i'w  holl  amcanion,  a'i  grefydd  a'i  dduwioldeb 
b  amser  uwchlaw  ammheuaeth.     Yr  oedd  mor  Uawn  o  arabedd  a 
d^if wch,  a  hwnw  yn  ddigrifwch  diniwed  ao  adeiladol,  fel  yr  oedd  yn 


160  Y  DIWBDDAB  BAROH.    ORIFFITH   WILLIAM»,  TÁL8ABNAÜ. 

gallu  gwneyd  cjmdeîthas  ymhob  man  lle  yr^elai  yn  Ilawen  a  siríoL  Fe 
ddywedir  am  ry w  un  o  blith  yr  hen  oeswyr  fod  ei  lais  mor  swynol  nes 
gwneyd  i'r  coed  a*r  ceryg  ddawnsio  o'i  gwmpas.  Felly  am  dano  yntau, 
yr  oedd  ei  fiíraethineb  mor  naturíol  ac  mor  gyrhaeddgar,  ac  eto  mor 
lawn  o  synwyr  a  doethineb,  nes  cynnyrchu  y  dymher  fwyaf  siriol  yn 
mhawb  o*i  amgylch.  Pan  y  dygwyddai  anghydwelediad  ambell  waith — 
ac  y  mae  hyn  yn  bod  yn  fynych  wrth  geisio  gwneuthur  daioni  ac  ym- 
gyrhaedd  at  ddiwygiad, — byddai  ef  yn  gallu  enniU  pawb  yr  un  ffordd  âg 
ef  trwy  ei  ddoethineb  a'i  ddoniau  digrifol ;  neu  os  nad  allai  eu  hennill  yr 
un  ffordd  âg  ef  ei  hun,  ennillai  bawb  i  fod  yn  bur  f uan  mewn  tymher  dda. 
Mewn  cyfeisteddfod  Uawn  o  aelodau  y  Cyfarfod  MìboI  unwaith  yr  oedd 
ganddo  gynnygiad  wedi  ei  ddwyn  ymlaen,  ac  yr  oedd  yn  dadleu  yn  gryf 
o'i  blaid.  Ond  nid  oedd  dim  myn'd  ar  ei  gynnygiad  ;  dadleuai  y  br^yr 
eraill  yn  ei  erbyn,  a  gwelai  yntau  nad  oedd  obaith  i'r  cynnygiad  gael  ei 
fabwysiadu.  "  Wel,"  meddai,  **  os  na  fedrwch  chwi  weled  dim  byd 
ynddo,  mi  dyna'  i  y  cyiinygiad  yn  ol."  Dro  arall  yr  oedd  wedi  coUi  ei 
gynnygiad,  y  mwyafríf  wedi  codi  eu  llaw  yn  groes  iddo.  Cododd  yntau 
ar  ei  draed  a  dy wedodd,  "  Wel,  wir,  'dydw  i  ddim  yn  gyfrífol  am  eich 
twllwch  chwi."  Yn  y  duU  hwn  pan  y  dygwyddai  i  bethau  fyned  yn 
groes,  medrai  ef  yn  union  wneyd  pawb  yn  gyfeillion.  Bydd  ei  ffraeth- 
eiríau,  a'i  ddywediadau  digrífol  vn  aros  yn  fyw  yn  Sir  Feiríonydd  am 
amser  maith,  cyhyd — mae  yn  ddigon  tebyg,  â  diarebion  Mr.  Humphreys 
o'r  Dyffryn. 

Gwelir  ei  gymeríad  addf wyn  a  chrefyddol  yn  ei  gysylltiadau  teulu- 
aidd  yn  llawn  cystal  ag  un  man.  O  bob  man,  gartref  y  mae  áyn  i'w 
weled  i*r  fantais  oreu.  Yr  oedd  yntau  i'w  weled  yn  ei  deulu  fel  efe  ei 
hun.  Yr  oedd  yn  ddyn  cyflawn,  yn  meddu  natur  hawddgar,  ac  yn 
ogyhyd  yn  ei  holl  rinweddau.  Fel  Abraham,  gorchymynai  iV  blant  a 
thylwyth  ei  dŷ  i  rodio  yn  ffordd  yr  Arglwydd.  Yr  hyn  a  ddysgai  yn 
gyhoeddus  ac  yn  yr  eglwys  a  ddysgai  hefyd  ar  yr  aelwyd,  fel  na  chawsai 
neb  le  i  ddyweyd  wrtho,  "  Y  meddyg,  iachâ  dy  hun."  Yr  oedd  tylwyth 
ei  dŷ  yn  llîosog,  y  plant  yn  aml  iawn  eu  rhifedi.  Y  mae  Uawer  o 
bethau  digrífol  iawn  wedi  eu  dyweyd  gan  y  tad  am  y  plant  o  dro  i  dro, 
yn  neillduol  ar  gyfríf  eu  bod  yn  amlhâu.  Gofynwyd  iddo  yn  vesiry 
capel  Bethesda  ar  foreu  Sabboth  gan  un  o'r  hen  frodyr  oedd  yn  bur  hyf 
amo,  "  Wel,  Griffith,  faint  o  blant  sydd  acw  bellach  î "  "  Y  person 
gaiff  y  nesaf,"  oedd  yr  ateb.  Ymhen  rhai  blynyddau  ar  ol  hyn,  gofyn- 
wyd  yr  un  cwestiwn  iddo  drachef n  yn  rhy wle,  a'r  ateb  a  roddwyd  oedd, 
"Yr  ydym  wedi  dechreu  'rwan  magu  yr  ail  ddwsin."  Ychydig  yn 
gynnarach  gofynasid  ^rr  un  cwestiwn  iddo,  Pa  faint  o  blant  oedd  gan- 
ddo,  pan  atebai:  "Yn  wir,  dydw  i  ddim  yn  gwybod;  naw  oedd  acw  pan 
oeddwn  i  yn  cychwyn  oddicartref."  Yr  oedd  hen  gapel  Talsarnau  wedi 
ei  droi  yn  dŷ,  ac  yn  y  tŷ  hwnw  yr  oedd  ef  yn  bjrw  yn  ystod  blynyddau 
olaf  ei  oes.  Yr  oedd  un  tro  yr  adeg  yma  yn  aros  gyda  chjrfeillion  bell- 
der  o  ffordd  oddiwrth  ei  gartref,  y  rhai  ni  wyddent  am  yr  amgylchiadau, 
a  gofynwyd  y  cwestiwn  yno,  "Faint  o  blant  sydd  acwî"  "Hyn  a 
h^m,"  atebai  yntau.  ^^  Dear  me^  mae  acw  lon'd  y  tŷ."  "Nac  oes," 
meddai,  "  mae  ein  tŷ  ni  wedi  ei  wneyd  i  ddal  trí  chant  a  hanner."  Yr 
oedd  y  cyfeiUion  hyn  wedi  synu  yn  fawr  pa  fodd  yr  oedd  y  fath  beth 
yn  bodl    Un  gofalus  iawn  ydoedd  am  ddwyn  y  plant  i  fyny,  a'u 


T  DtWEDDAB  BABOH.    OBIFFITH  WILLlAlíS,  TALSABMAO.  161 

ceiyddu  mewn  mwyneidd-dra  doethineb.  Yr  oedd  y  ddau  beth  a  çeir 
yn  ddigon  anfynych  mewn  pentealuy  i'w  cael  ynddo  ef — tynerwch  a 
ilywodraetlu  Mae  hanesyn  dyddorol  iawn  am  dano  yn  ceryddu  y  plant 
am  dori  bys  ei  tDatch^  wedi  ymddangos  rai  blynyddau  yn  ol  yn  Nhrysorfa 
y  Flant.     Y  mae  yn  debyg  i  hyn : — 

ün  boren  £Ubboth  pan  yn  cychiryn  i*w  gyhoeddiad,  gwelodd  fod  bŷa  ei  oríadar 
wedi  ei  dorí.  Galwodd  ato  y  pedwar  pl^intya  hynaf  oedd  gartref ;  ond  gwadai  yr  oU 
0  honynt.  Yr  oedd  hyn  ya  gwaeathnr  yr  amgylchiadaa  yn  waeth«  gan  f od  on  o 
honyot  wedì  ychwanegn  celwydd  at  ei  droaedd  blaenorol.  7na  cymer(K£i  y  pedwar, 
a  dododd  un  ymhob  ystafell,  ac  wedi  en  gidael  yno  am  yspûd  aeth  atynt  bob  yn 
un.  Derbyniodd  y  cyntaf  ef  yn  eiriol  ;  a'r  ai'  yr  uo  modd.  Ond  pan  aeth  i  ystafell 
y  trydydd,  gwelai  61  crîo  amo,  ac  wedi  darad  ftg  ef  cyfadde^odd  y  cyfan.  Yça 
eymerodd  y  Bibl  a  darllenodd  hanee  ADaDÎas  a  Sapphira.  gaa  gymhwysoy  cyfan  at  y 
troeeddwr  nes  dangoe  iddo  fel  /r  edrychodd  ac  yr  ymddygodd  Duw  at  gelwvdd.  Yna 
cauodd  ef  am  yspaid  wed'yn  yn  yr  yatafell,  ao  aonogod  1  ef  i  we«idio  am  faddenant. 

Dyma  ei  dduU  o  geryddu  yn  wastad.  Arweiniai  hjm  i  bethau 
digrifol  weithìau.  Wedi  i  un  o*r  bechgyn  wneyd  rhywbeth  o'i  le  un 
diwmod,  aeth  âg  ef  i'r  lloft ;  ymresymodd  âg  ef  i  ddechreu ;  blinodd  y 
bachgen  yn  gwrando,  a  throdd  ato  yn  ddifriîol  a  dy wedodd,  "  Nhad,  os 
ydach  chi  am  fy  chwipio  i,  gwnewch  yn  o  íuan,  wir,  gael  i  mi  fyn'd  i'r 
ysgol."  Ar  hyn  torodd  y  tad  allan  i  chwerthin,  a  gollyngodd  ef 
ymaith  heb  fyned  ddim  pellach.  Yr  oedd  yn  boenus  ganddo  weled  y 
plant  yn  troi  oddicartref,  ac  er  mwyn  cadw  yr  undeb  teuluaidd  i  fyny 
vr  oedd  wedi  trefnu  fod  y  teulu  oll  i  anrhegu  y  plant  pan  ddeuent  i'w 
hoed.  Rhoddodd  y  Oeiriadur  i  un,  a  Bibl  i  un  arall.  Bwriada  y  teulu 
eto  gario  y  cynllun  hwn  allan.  Mae  y  mab  hynaf,  y  Parch.  Isaac 
Jones  Williams,  wedi  ymsefydlu  yn  weinidog  yn  Llandderfel,  Dwyrain 
Meirionydd,  ac  yn  dechreu  ar  ei  yrfa  yn  dra  llwyddiannus.  Pan  yr 
oedd  ef  yn  cyrhaedd  ei  21ain  mlwydd  oed,  yr  oedd  yn  aros  yn  Nghaer, 
ac  ar  ddydd  pen  ei  flwydd  derbyniodd  **dde8k"  ynghyd  a'r  llythyr 
canljmol : — 

Anwtl  Isaac  Jonbs, 

Yr  ydwyt  heddvw  yn  21ain  oed,  ac  yr  ydym  ninnaa  yn  cymeryd  mantais  ar 
y  cyfnod  liwn  o  dy  oes  i  ddangos  ein  serch  taag  atdtt  trwy  dy  anrbegn  â  WrUing  Desk. 
Kid  yw  ein  hamgylchiadan  fel  teala  yn  gyfry w  ag  y  baasai  yn  ^weidda  i  ni  wneatbar 
pnrhTw  TÎaltwch»  fel  a  wneir  ar  aohlyaaron  o'r  fath,  ac  nid  y w  maiot  ein  rbodd  yn  werth 
*  i'w  chymham  ft'r  hyn  a  wneir  gan  gyfoethogion  j  ddaear  ì'w  plant  a'a  perthjrnasaa  ar 
•deg  tel  hyn.  Ond  ▼  mae  nn  peth  nad  ydym  ninnaa  am  fod  yn  ail  i  neb  o  hon^mt ; 
inae  ein  cariad  yn  ddiragríth,  a*D  serch  tnag  atat  mor  bar,  dwfo,  a  didwyll,  fel  nad 
060  amom  ofn  i  neb  ragori  amom.  Bydd  i'r  Writing  Deák  hon,  ymhen  blynydd- 
oedd  ar  ol  hyn,  dy  adgofio  fod  i  ti  pan  yn  21  oed,  dad  a  mam,  saith  o  frodyr,  a 
phedair  o  chwîorydd  yn  dy  '*gywir  gara."  A'n  gweddi  oll  ar  dy  ran  ydyw  fid  i'r 
baw  hwi  w  a'th  gadwodd  mor  ddibrofedigaeth  i'th  deala  am  yr  21  cyntaíf  o  flynydd* 
OfHÌd  dy  einioesy  dy  gadw  eto  am  weddilldy  flynyddoedd,  pa  an  bynag  ai  ychydig 
ti  Uawer  fyddant. 

Da  y  gwyddys  am  dano  fel  cyfaill  a  chymydog,  nad  hawdd  oedd 
cyfarfod  â  neb  mwy  hoffus  a  charuaidd.  £r  o  ymddangosiad  trymaidd 
ei  hun,  yr  oedd  o  dan  yr  ymddaugosiad  gyflawnder  o  serchogrwydd, 
ac  ystôr  ddihysbydd  o  ddefnyddiau  i  wneuthur  y  trist  yn  Uawen.  £i 
sylw  craff  ar  bethau  a  phersonau,  ei  eiriau  parod,  a'i  dduU  rhydd  a  di- 
ymhonffar  mewn  cymdeithas,  a'i  gwnelai  yn  gydymaith  a  hoffîd  tu 
hwnt  i  r  cyffredin,  a  hyny  gan  bob  gradd  a  sefylifa  o  ddynion  aí 


Itt  T  IIIBIMII  aABCH.   MimiH  WIUUAllB,  TALaàBHAÜ. 


Tr  oedd  jBddo  elÌBoiii  £el  dyn  oedd  yn  tyna  fttoi  ae 
■îd  JB  peri  ì  Mb  lifnbÉB  oddnrrtho ;  a  pbo  agosaf  ato  j  deoid,  goreii 
ofl  jr  jmàdMmgamÊÎ  cí  gjtiieil  Fel  7  dwfr  gloew,  po  f wyaf  j  syllid 
mrma,  gloewaf  jm  j  bjd  jr  ebL  Yr  oedd  aefjdlogrwjdd  ei  gjmeriad 
jB  ifaoddi  pwjsigrwjdd  er  er  fam  a  gwoth  ar  ei  gjnghor.  ¥n  jch- 
waiKgc4  at  j  pediaa  hjn — j  rhai  a  geir  jn  fjn jch  mewn  cjmeriad  0 
radd  iidiel--jr  oedd  jnddo  ef  aDa  ang)ijfi&edin  i  çadw  cjmdeithas  yn 
gj^B,  Irwj  ^chwanegn  at  ei  dijsnr,  trwj  gren  dyddanwch  a  düyrwch 
ac  adgladaeth  ■aewn  ffocdd  yn  gwU  ai  eiddo  ef  ei  hnn.  Pryd 
bynag  y  deoai  ei  dro  i  sîarad,  ŵaradai  nes  gwneyd  pawb  yn  llawen. 
Pwy  bjnag  elai  ato  yn  drwmlwythpg  ae  yn  bendrìst»  odìd  fawr  nA 
fyddai  yn  ymadaet  l^  ef  yn  yagafnach  ei  f eddwl,  oblegid  byddai  ef 
wedi  dyw^d  rhywbeth  fw  siriotL  Mae  yn  wir  y  byddai  ef  ẃ 
hnn  yn  myned  yn  felaneolaidd  ar  brjdìan,  ac  jn  mjned  fdlj  yn 
Dawn  amlach  na  Dawer;  <»d  jr  hjn  oedd  jn  riijfedd  fjddai  j  medrai 
ef  jm  j  félancoU  allan  o  bobl  eraill  jn  gjnt  nag  o  hono  eì  hnn.  Man 
crjf  eì  Iwjddiant  jn  j  ff<Nnld  jma  oedd  d  alln  i  adrodd  hanesion  y 
bjddai  jnddjnt  rjwbeth  jn  çyfateb  i'r  amgjlchiad  dan  sylw.  Gradd- 
an  o  ayndod  ydyw  fod  ganddo  gynìfer  o  haneaion  parod  at  ei  alwad  iV 
defnyddio  ar  nnrhyw  amgylchiad.  Ond  i'r  rhai  oedd  fwjaf  cydnab- 
yddns  ig  ef»  gweiid  fod  yn  ei  feddwl  gyflymder  anarferol  i  gymeryd  i 
fyny  bob  hanesion  y  byddai  rhywbeth  tarawiadol  ynddynt,  a  thynai 
allan^fôl  o  y^rbwd  y  Uew  pryd  na  ddychymygaì  neb  araU  fod  dim 
mêl  yn  agoe  iddo.  Yr  oedd  ganddo  dalent  i  adrodd  hanesion  gyda  y 
fath  ddyddordeb  nes  gym  y  mwyaf  sobr  ei  ysbryd  yn  deilchion  gan 
chwerthin.  Mynych  y  gwelid  ef  yn  gwneyd  i  gynnoUeidfa  si^  mewn 
eyfrdandod  gycLaì  arabedd  al  ffimethineb,  tra  yr  edrychai  ef  ei  hnn  yn 
ddigon  aobr  a  didara  Ac  yn  fynych  iawn  pan  y  cyfodai  ef  i  fyny  i 
siarid,  ar  y  diwedd  cyn  eistedd  i  iawr  y  ceid  y  sylw  a  fyddaì  yn  carìo 
adref  rym  y  gwirionedd  a  fwriedid  ganddo,  er  y  byddai  rhyw  ddy»- 
gwyUadan  ymwybodol  yn  y  gwrandawyr  am  y  sylw.  Fel  yn  y  ddiareb 
Saeson^ — "  AU  is  weU  that  ends  weU."  Yn  Uawen  iawn  y  derbynid 
ef  i'r  tai  y  byddai  arferol  a  Uettŷa  ynddynt,  gan  yr  edrychìd  ymlaen  at 
unfler  ei  ddyfodiad  gyda  sicrwydd  o  gael  gwlodd  o  ddyddîinwch  ac 
adeiladaeth,  ac  aroeid  i  fyny  yn  aml  i  gadw  ymlaen  yr  ymddyddan 
hyd  orìaa  bach  y  boreo.  Mae  yn  angenrheidiol  rhoddi  rhai  ^igreifftíaa 
o'r  hyn  y  cyfeirìwn  ato,  oblegid  ni  byddai  rhoddi  hanes  Mr.  G. 
WiUiams  heb  adrodd  cryn  nìfer  o'i  ddywediadaa  digrìfol  a'i  sylwadaa 
pert,  ddim  ond  yr  an  fath  a  rhoddi  desgrìfiad  o'r  Uong  heb  son  dim  am 
y  mast  a'r  hwyUaa. 

Mewn  Cyfarfod  YsgoUon  yn  Nosbarth  y  Dyffryn,  rhoddai  annogaeth 
i  bawb  i  ffurfío  bam  o'a  heiddo  eu  hunain  yn  Ue  dibyna  gormod  ar 
esboniadan.  "  Mae  esboniadaa,"  meddai,  '*  ya  debyg  iawn  i'r  clociaa 
yn  shop  j  watchmaher;  mae  pob  an  o  honynt  yn  myn'd,  ond  nid  oes 
dim  un  o  honynt  yr  an  fath  a  u  gilydd." 

Un  tro  yr  oedd  y  gair  "  gormodiaeth  "  yn  dyfod  yn  ei  ffordd  wrth 
bregethu,  ac  ar  ganol  y  bregetíi  mewn  byr  eirìan  fe  roes  esboniad  amo. 
"*Dawn  i  yn  dyweyd  'rwan  fod  pawb  o  honoch  chwi  jn  cyaga,  fe 
fyddai  hyny  yn  ormodiaeth ;  'dydac^  chwi  ddim  i  gyd  yn  cyngu.'' 

Yr  oedd  yn  pregethu  adeg araU  am  "y  g^  ieoane  a  sytànodd  mewn 


T  BIWEDDIA  BABCa.  OBIFFITH   WIIXIAMS,  TàLSABNAU.  168 

trwnigwfl^  ac  a  gwrmpodd  i  lawr  o'r  drydedd  loft,"  neu  o  leiaf  yr 
oedd  ganddo  achos  i  goSäa  yr  amsylchiad  yn  ei  bregeth.  **Mewn 
üofft  yr  oedd  Paul  yn  pregetho,"  meddai,  "  ao  mewn  ffenestr  yr  eistedd- 
ai  y  gŵT  ienana  Bendith  fawr  ydy w  mai  nid  mewn  Uofift  yr  ydym  ni 
yn  pregethu  yn  y  wlad  yma,  ac  mai  nid  mewn  ffenestr  y  mae  y 
gwiandlwyr  yn  eistedd,  onidô  byddai  yma  lawer  yn  torí  eu  gyddfau." 

Nid  oedd  yn  hoffi  y  drefn  sydd  mewn  rhai  líeoedd  o  lettŷa  preg- 
«thwyr  trwy  gadw  "mis;"  byddai  yn  well  ganddo  o*i  ran  ei  hun  fyned  rr 
an  man  bob  amser.  Y  "system  loerawl  y  galwai  ef  y  dull  hwn  o 
lettŷa  Wrth  bregethu  ar  Mair  a  Martha  a  Lazarus  yn  Bethania,  dy- 
wedai  mai  yn  eu  tŷ  hwy  y  byddai  lesu  Gríst  yn  aros  bob  amser. 
"  Nid  cadw  ^mis '  yr  oeddynt  yn  Bethania ;  buasai  yn  beth  rhyfedd  iawn 
fod  lesu  Gríst  wedi  cyrhaedd  i'r  pentref  yn  dechreu  holi — *  Mis  pwy 
ydi  hi  'rwan  î ' "  Yn  yr  un  bregeth  hefyd  dy wedai,  "  Fe  f u  tipyn  o 
&ae  rhwng  Martha  a  Mair  ynghylch  lesu  Gríst,  ac  o  bob  ffrae  deulu- 
aidd  a  fu  eríoed,  hono  fuaswn  i  yn  leicio  ei  chlywed." 

Mewn  cyfarf od  cystadleuol  heb  fod  ymhell  o'i  gartref,  yr  oedd  am- 
ryw  o'r  chwîorydd  wedi  enniU  gwobrau.  Cynghorai  yntau  hwy  i 
lâfurío  mewn  pethau  budẁiol  feUy,  a  dy wedai  fod  yn  dda  ganddo  weled 
y  byd  yn  altro ;  mai  yr  hen  syniad  am  y  merched  oedd  nad  oeddynt  yn 
tala  sylw  i  ddim  byd  ond  gwisgoedd  a  ffasiyuau;  nad  oeddynt  yn 
ceiffloateb  yr  un  cwestiwn  ond  hwnw, — "A  pha  beth  ^rr  ymddiUad- 
wn  I "  "  Anfonwyd  i  mi  dro  yn  ol,"  meddai,  "  ddarluniau  o'r  Niagara 
Faüf  y  rhaiadr  mawr,  yr  hwn  sydd  yn  un  o  bríf  ryfeddodau  y  byd. 
Dangodr  ^  y  darluniau  lêd  a  dyfnder  y  corff  aruthrol  o  ddwfr  sydd 
yn  disgyn  dros  y  dibyn  serth  nos  a  dydd  yn  ddidor.  Yr  oeddwn  yn 
dangos  y  darluniau  hyn  i  ryw  chwaer  unwaith.  SyUai  hithau  ar  y 
darluniau  mewn  dystawrwydd,  ac  ymhen  amser  torodd  aUan  o'r  dys- 
tawrwydd  i  waeddi, — ^Brensiach  anwyll  y  shawl  grand  sydd  am  ys- 
gwyddau  y  lady  acw  ! ' " 

Ýr  oeda  wedi  dychwelyd  yn  ol  o  Lundain,  mewn  cyfarfod  cyhoeddus 
p  Nhalsamau  yn  egluro  y  ^^Uleyraph,"  "Mae  J  ci,"  meddsu,  "  wrth 
i  chwi  wasgu  ei  gynffon  yn  gwaeddi  â'i  gêg.  Dychymygwch  fod  ci 
mawr  hir,  yn  cyrtuiedd  oddiyma  i  Lundain ;  mae  ei  gynffon  yma  yn 
Nhalsamau,  a'i  ben  yn  Llundain;  dim  ond  i  chwi  gydio  yn  ei  gynffon 
a  rhoddi  plwc  ami,  mi  gyfartha  y  ci  yn  Llundaín  yr  un  fynyd." 

Ar  ol  y  Uafur  mawr  yr  aethai  y  Parch,  E  Morgan  drwyddo  yn 
casgla  at  Athrofa  y  Bala,  ynghyd  a'i  weithgarwch  diflino  gyda  hoU  ranau 
yr  achos  jn  y  Sir,  meddyH<xla  rhai  cyfeilüon  am  wneuthur  tysteb  iddo, 
a  threfnwyd  y  cyfarfod  noson  gyntaf  y  Cyfarfod  Misol  yn  y  Dyffryn 
i*wchyflwyno.  Yr  oedd  y  cySrfod  trwy  amledd  yr  areithiau  wedi 
niyned  dipyn  yn  drymaidd,  ond  pan  y  cododd  y  Parch.  G.  WiUiams  ar 
6i  draed  i  siaiad,  ysgafnhaodd  yr  awyr^lch  mewn  ychydig  fynydau. 
Fel  hyn  y  dechreuodd  ei  sylwadau, — "  Fe  ofynodd  rhy wun  i  Wyddel 
onwaith  a  gymerai  ef  gan'  punt  am  ganiatâd  i'w  ladd  ef.  'Na  chymer- 
af  fi,'  ebai  y  Gwyddel,  'ona  mi  gymeraf  hanner  can'  punt  am  i  chwi  fy 
hanner  Uadd  i.'  Felly,  yr  ydym  ninnau  wedi  hanner  ladd  Mr.  Mor- 
gan,  ac  yn  rhoddi  tipyn  o  arían  iddo  am  hyny."  Ymhen/hai  blynydd- 
oedd  weídi  hyn  yr  oead  Mr.  Morgan  yn  ymadael  am  ych'ydig  fìsoedd  i 
fyned  i  Hastings  o  herwydd  gwaeledd  iechyd.     Yn  Nghyfanod  Misd 


164  Y  DtWBDDAfi  BABCH.  OBHTITH  MTLUJUiS,  Tal«>WC 


IX)lÿ:«U»a«  yn  mis  lonawr,  ffarwelÌBÌ  &*!  hroàjr^  çm  j  ImÛÊthû  fed  yn 
abiMnino)  yn  ystod  mÌBoedd  y  gaaal  "  Yr  wjf  ym  dyigwyl,"  syiwaí 
Mr.  U.  WiUiams,  '*  na  chaiff  neb  wybod  yn  HaBftÌDgB  iod  Mr.  Horgan 
Ytt  y  twiat  Yr  oedd  ffarmwr  amser  yn  ol  yn  ymadbel  o  Arfoo  i  Leyn, 
!>«KÌ  h  ddychwelodd  yn  ol  ymhen  chwe'  mi&  Gofynwyd  iddo  a  oedd- 
}«!  w^ì  rhoddi  tipyn  o  waith  iddo  yn  Lleyn.  'Naddo,'  atehaì  yntan. 
^  Mi  ddarftt  i  mi  ymddwyn  ỳn  ddigon  call ;  chafodd  neb  wybod  yno  fy 
ittvK(  i  yn  «eiat'  Felly  gobeithio  na  chaiff  neb  wybod  yn  HastingB  fod 
Mr.  M^^r^can  yn  seiat,  nac  yn  bregethwr  ychwaith — Ihmydd  fydd  amo 
♦i*hMÄytKv" 

Y«i  \m  anHthiau  Dirwestol  byddai  gan  Mr.  \^rilliams  gyflawnder  o 
W^i^eMy^n  a  vty  wediadan  digrifol,  a  thrwy  en  hadrodd  yn  ei  ffordd  ham- 
v(vìv¥v4  vì  huiw  medraì  hoelio  pob  clust  i  wraudo  amo.  Âreithiai  yn 
NNvvx;iut^)i  yn  Ued  ddiweddar  ar  ei  oes,  a  galwai  sylw  at  y  ffiûth  fod 
^^vU  |K^M  jtt  olalus  iawn  i  gofio  cynghor  y  meddyg,  al  gofio  yn  hir 
^>fe  ti.  ^^  Y r  v^Kl wn  yn  Uettýa,"  meddai,  "  mewn  rhyw  fan  flynyddan  yn 
><  *v  ^  t  \»^l  Yttv>  hen  wraìg  mewn  oedran  mawr  yn  byw  gyda  y  bobl 
i\'\  v«yv(v(>Étt  xtt  an>ek  WrÖi  fyned  i'r  gwelj  dywedai  yr  hen  wraig, 
^  \s»*  vU>*víC  Otiflith  WiUiams.'  *No8  oa'wch,'  meddwn  innau. 
^^Vv^>fcvi\  a  vi>vhrvutt  dim,  Griffith  Williams,  wrth  weled  y  botel  a'r 
V  u  s-*ívv  ^  l\vtvMr  *ydd  wedi  rhoddi  siars  amai,  byth  er  pan  geíais  i  y 
>-v.\\\  ^  \vnîo  tti^ui^l  ir  gwely  heb  gymeryd  tropyn;  peidiwch  a 
x^vv%  \^,.^  v;t.'*ỳ,K  WtllwüMs.*  'Na  i  ddim,*  meddwn  innau.  •lë,  wd- 
>fcx .%  >^^  V  **KV  j  l\vtvvr  wevli  rhoddi  siars  amaf  i  fod  yn  gysaä  i  gymer- 
\vì  .  V  í  V  ^  ^\  -,>,  vNr  |«att  ^ü^ífaia  i  y  clefyd.'  *  Er's  pa  bryd  y  cawsoch  chwi 
\  XV  \v4  •  H/v\U>»tt  ivùau.  *Wel,  rhoswch  chwi,  un  ar  bymtheg  oed 
sss\^\v  ^  t  ^  ÿ  4H^^^  hvN*í\v'  "^  Yn  yr  un  araeth  dywedai,  "  Eyw  ddiwmod 
V*  xVv'nìw  vt  ^  **  v*VA\i  vi>rtt  rn  y  pentre  yma  yn  dyfod  adref  o*r  chwarel, 
V.*  y,N.  vv^  \^  vi'v  a  .vV  :.V  ìawr  am  ei  ben  yr  un  fath  a  dyn  mewn  sal- 
>^v  *^  \\  vs\'Uí  \.^t  \  ^  ~  rn  eì  gyfarfod,  a  gofynai  iddo,  *Beth  sydd 
i^M  M  >■  ■  ^S.v  uU^Ì  wt^lì  cael  y  ddannodd  neu  rjrwbeth  yn  fy 
uAv'  •  l\vi  *\  i^v\  *c  i  lÌT  w«Iy,  ac  aros  vno.'  Toc,  fe  aeth  ffŵr  y 
îv  *A^  4#    \    .v*Vv>    î2>^   Uwyaid   o  jrandff,   ac   fe*i  tywaìltodd 

v\\  %^  t,  ty^^  %>'  v\  vAn>fe\Md  w>ed'yn  yn  dỳn  â  wadding,  Fe  gysgodd 
\  s(\*  ♦%*  \  Kvvv  *s"  v^^xtt  T  K>w  yr  oedd  wedi  mendio.  Os  bydd  y 
\Vs  .vv.  \  u  s  >  '*  \>K  ^^vsl\u  ŵvŵ  ì  chwi,  gofynwch  a  wnaiff  y  tro  i  chwi 

V»*    U^V^^..      \U   >^v\   ,\,sx,   Jkŵ* 

^Su  \^  ^ssí.l  ^xv\v  ^^  i^^*  c*^^!  Oorphwjrsfa,  Penrhyndeudraeth,  yn 
ssA^;  >^i  .v<^vv.í  ^  u>»^  \',  ^vvU  Mn  Grìffith  WiUiams  yn  un  o*r  siaradwyr, 
<^v  \y  svsì>\  .  1»  ;  j^vA,K^ì\s  \tt  ♦»  araeth  y  tro  hwnw.  Wrth  annog  y 
^N^^v*,i|  vMv^  i  4;^\t\^-^  \H  bU<',ìv>trẃí  al  y  capel  newydd,  adroddai  am 
>;>  *^\u.!  ^hU'a  \u  V^vn*ìh>a  >itt  ^w^Mtsui  ttewn  ymgynghoriad  o  berthynas  i 
aiÌ4NW*UvU  vs\  v\i^sv  >r  k>Ktt  tt»d  o<dd  beU  o  ddyf od  i  lawr  am  eu 
js^uäu  \  uvo  *Vs'nn;*\  \  r^nAi  K>fi\y  o  fewu  ì  furìau  yr  hen  gapel,  a  thra 
)*  vHslsl  \  *;vv%4v^ì>si  >u  íísi  hai*)K>ÿ  ì  gTfranu,  yr  oodd  yno  un  gŵr 
\\\t>Uvv>  \u  Uu  Kvvv.t'\vl^i  i  3KÙiaw,  lid  yn  ystod  yr  ymdrafodaeth 
<YttMi  v>vUui  v>\  ,>v .  ./  .^ »  <^  tvsl  ì  Uwr  ar  ben  y  g#r  cyùifol ;  '*£100  at 
V  vN*jHvl,'*  ttHsivlM  ìi  v(\tt  tttsijw  rhjsÿ  Wwn  ;  a  chyda  ei  f od  yn  dyweyd 
K,vttY,  d\ua  r^ttun  v>ŵKI  yu  Wy^^Mino)  ra  lori  allan  i  weddîo,  "0 
Af^wydd,  Uro  «{  ei»x*    Àdr^daì  baiwa  yr  acboa  yn  y  Penrhyn  oì 


Y  DTWBDDAB    BARCH.  ORIPFITH   WILLTAM8,  TALSARNAU.  165 

gyehwTniad,  a  daDgoeaî  y  fath  zel  a  ffyddlondeb  a  fa  yno  gydag 
adeilada  y  capel  cyDtaf,  a  pharhài  yr  un  ysbryd  gydag  adeilada  capelaa 
yn  nhenlaoedd  yr  ardal  ag  oedd  yn  ea  tadaa  a  a  teidiaa.  *'  Yr  oedd 
dyn  yn  Ffestiniog  flynyddaa  yn  ol,"  meddai,  "yn  rhedeg  adref  o'r 
chwarel  ar  ganol  dydd  gwaith ;  rhedai  y  gwragedd  i  ddrysan  y  tai,  gan 
ofni  yn  sicr  fod  damwaìn  wedi  cymeyd  lla  *  Beth  yw  yr  achos  eich 
bod  yn  rhedeg;'  gof^ment;  •oes  rhywan  wedi  brifor  *0  nac  oes,* 
atebai  yntaa ;  '  nac  oes  dim  byd ;  yr  ydw  i  yn  arfer  rhedeg,  mae  rhy w 
drùl  fel  hyn  yn  ein  teala  ni.'  Gobeithio  y  bydd  y  drot  yma  yn  para  yn 
hir  yn  eich  tenlaoedd  chwithaa  yn  y  Penrhyn  yma." 

Yr  oedd  gweinidog  yn  perthyn  i'r  Bedyddwjrr  yn  by w  heb  f od  jrmhell 
oddiwrtho,  gyda  yr  hwn  yr  oedd  yn  dra  chydnabyddas.  Cyfarfyddodd 
Mr.  WiUiams  ef  anwaith  ar  ddiwmod  gwlawog  wedi  bod  wrth  y  gwaith 

0  fedyddio.  "M.  R,"  meddai,  "fydd  amoch  chwi  ddim  cywilydd, 
wedi  myn'd  i'r  nefoedd,  fy  ngweled  i  wedi  c^rrhaedd  yno  yn  droedsycb, 
a  chwitìiaa  wedi  bod  ar  hyd  eich  oes  yn  slotian  yn  y  pyllaa  yma  î " 
"  Wel,  nid  oes  gen  i  ddim  ammheuaeth  nad  ewch  chwi  jrno,"  atebai 
M.  R.,  "ond  *dwn  i  yn  y  byd  sut." 

Yn  nghyfarfod  sefydliad  y  Parch.  N.  C.  Jones,  yn  awr  o  Lanidloes, 
yn  weinidog  yn  Nazareth,  Penrhyndeudraeth,  gwnaeth  sylwadau  tebyg 
i  hjm: — "Bu  yma  weinidogion  o'r  blaen  yn  weithgar  iawn  gyda  yr 
achos  yn  y  Penrhyn  yma ;  ond  Rhagluniaeth  oedd  wedi  dyfod  â  hwy 
yma.  Dyma  chwi  wedi  rhoddi  galwad  i  weinidog  yn  rheolaidd  ac 
anrhydedda&  Nid  fel  y  clywais  i  am  eglwys  amser  yn  ol,  yn  advertisio 
am  weinidog,  ac  fe  ddaeth  nifer  mawr,  un  ar  bymtheg,  i  geisio  am  y 
Ue.  Penodwyd  noson  i  agor  y  tenders^  ac  yr  oedd  pawb  yn  bresennol ; 
yr  oedd  y  cybyddion  yn  bresennol  y  noson  hono,  a  phawb  yn  gwrando 
wrth  agor  y  Ujrthyrau.  Dywedai  un  y  pregethai  ef  hyn  a  hyn  o  Sab- 
bothau,  ac  y  cadwai  hyn  a  hyn  o  gyfarfodydd.  Llythyr  wed'yn  yn  cael 
ei  agor,  a  dywedai  un  arall  y  pregethai  ef  íel  hyn  ac  fel  hyn,  y  cadwai 
hyn  a  hyn  o  gyfarfodydd,  am  hyn  a  hyn  o  gyflog,  ac  os  bydd  yn  myn*d 
yn  galed  iawn  mi  ddyma  dipyn  yn  y  gauaf.  Ar  hyny  cyfodai  rhywun 
yn  nghanol  y  capel  a  dywedai — *  Wel,  dyna'r  dyn  i  ni.'" 

Byddai  yn  arferol  a  bod  yn  Uawdrwm  iawn  ar  y  dosbarth  henlanc- 
yddoL  Mae  eraül  fel  yntau  yn  hoflì  bod  feUy,  ond  nid  yn  meddu  yr 
on  doniau  ^  ef  i  drin  y  mater.  Yn  ei  ddarlith  ar  "  Richard  Hum- 
phreys  a'i  Foeswersi/'  yr  oedd  yn  fwy  Uawdrwm  nag  arferoL  Ond 
cjm  diwedd  y  ddarlith  tröai  oddiwrth  y  dosbarth  hwn  i  fod  yn  Uaw- 
drwm  ar  y  rhai  sydd  yn  priodi  lawer  gwaitL  "  Yr  oeddwn  i  pan  yn 
ddyn  ieuanc,"  meddai,  '*yn  aros  mewn  ardal,  ac  aethum  i  ymweled  â 
gwraig  weddw,  yr  hon  oedd  mewn  gwth  o  oedran,  wedi  pasio  pedwar 
ugain.  Crofynais  iddi,  er's  pa  faint  o  amser  yr  oedd  yn  weddw  t  *  Er's 
hanner  can'  mljmedd,'  ebai  hithau.  '  Dear  me^  meddwn  innau,  '  mae 
hyny  yn  amser  maith  i  fod  yn  weddw.'  *  Mi  fu  gen  i  ŵr  araU,*  ebai 
drachefn.  'O,'  meddwn  innau,  'er's  pa  faint  yr  ydych  yn  weddw 
wed'yn  r  'Er's  deng  mlynedd  ar  hngain.*  *Wel,  wir,  mae  hyny  yn 
amser  maith  i  fod  yn  weddw.'  *Mi  fu  gen  i  ŵr  arall,'  atebai  eto.  *  O,' 
meddwn  ìnnan;  *Er's  pa  faint  yr  ydych  yn  weddw  wed'yn  î '  'Er's 
pymtheng  mlynedd.'    Yr  oedd  amaf  ofn  gofyn  dim  ychwaneg  iddi,  wn 

1  ddim  faínt  fa  ganddi'' 

1885.  L 


166  T   DIWBüDAB   BABOH.    OBIPPITH  WILLIâltS,   TAL8ABÍIA0. 

Yr  oedd  ef  b!t  Parch.  K  Morgan  yn  gyf eillîon  mawr,  yn  gartrefd 
iawn  jn  nghjmdeìthas  ea  gìlydd,  ac  yn  cydweithìo  gyda'a  gilydd 
ymhob  dim.  Yr  oeddynt  ilT  dau  ryw  ddiwmod  yn  myned  trwy  y 
Dyffryn  yn  ngherbyd  Mr.  Morgan,  a'r  bobi  yn  rhoddi  how  iddynt  fd 
yr  elent  heibio.  "Gwelais  i  amaer,"  ebai  Mr.  Morgan,  "y  byddai 
haw  fel  hyn  yn  beth  por  brin  i'w  gael."  "0,"  atebai  Mr.  Wüliama, 
"rhoddi  bow  i'r  ceffyl  a'r  gig  y  maent"  Pan  oedd  Mr.  Morgui  ^m 
lladdedig  ar  ol  bod  yn  casglu  at  yr  Athrofa,  wedi  ei  guro  i  lawr  gan  y 
gwaith,  ac  yn  waei  ei  îechyd  o'r  herwydd,  aeth  Mr.  Williams  i*r  Fad- 
dref  i  edrych  am  dano,  ac  yn  ymwybodol  mai  casglu  at  yr  Athrofa 
oedd  jT  achoB  o*i  waeledd,  dywedodd  wrtho,  "  Yr  oeddwn  ^m  meddwl 
wrth  ddyfod  yma  am  destun  pan  fydd  eisieu  pregethu  pregeth 
angladdoi  i  chwi."  "Beth  oedd  e'î"  gofynai  Mr.  Morgan.  "A  ba 
i'r  cardotyn  farw."  Dro  arall  yr  oeddynt  yn  nghwmni  ychydig  gyfeill- 
ion  pan  y  tröai  yr  ymddyddan  ar  bregethu,  ac  yr  oeddynt  yn  lled 
rwydd  i  ddyweyd  difíygion  y  naiU  ar  llall.  "GriflRth  Williams," 
ebai  Mr.  Morgan,  "  pam  na  rowch  chwi  dipyn  o  ysbrydiaeth  yn  eich 
pregethuî"  "Pawb  ei  ddull  ei  hun  ydyw  hi,  Mr.  Morcan,  atebai 
yntau ;  "  camp  i  chwi  bregethu  yr  un  fath  a  mi"    Bu  y  doau  ar  daith 

frda  eu  gilydd  amryw  weithiau,  yn  casglu  at  Gronfa  Athrofa  y  Bala. 
n  y  daith  yn  Sir  Drefaldwyn  yr  oeddynt  jrn  eyfarfod  ft  tíiipyn  o 
rwystrau  mewn  rhai  manau ;  nid  oedd  casglu  a  chyfranu  arìan  yn  beth 
poblogaidd  ymhob  lle,  ac  mewn  un  man  ni  ddaeth  yr  un  o  flaenoriaid 
y  capel  yn  agos  iddynt,  ond  daethai  rhy w  chwaer  ft  chydnabyddiaeth 
yn  ei  Uaw  iddynt  am  bregethu.  Gwnelai  peth  fel  hyn  Mr.  Morgan  yn 
bur  ddigalon  weìthiau.  "Welais  i  ddim  peth  fel  h^m  o'r  blaen," 
meddai  Mr.  Williams ;  "  ddof  fi  ddim  i'ch  canlyn  chwi  eto ;  pan  fydd- 
wn  i  yn  dyfod  y  ffordd  yma  i  bregethu  o'r  Bala,  byddwn  yn  cael  Uon'd 
y  capel  i  wrando  amaf."  At  y  daith  hon  y  cyfeirir  gan  y  Parch.  R 
H.  Morgan,  M.A.,  yn  ei  ysgnf  yn  y  Drysorpa,  am  EbriU,  1883. 
"  Oychwynent  un  bore  tuag  adref  ar  ol  taìth  led  aflwyddiannus  yn  Sir 
Drefaldwyn;  a  theimlai  Mr.  Morgan  yn  ddigon  digalon.  Gwelodd 
Mr.  WiUiams  hyny ;  ac  i  sirioli  ychydig  amo,  dywedai  wrtho  os  nad 
oedd  wedi  cael  llawer  o  arian  oía  ar  y  daith,  ei  bod  yn  well  arao  nag  yr 
oedd  amo  ef,  gan  ei  fod  ef  wedi  cael  un  swllt  drwg  fel  cydnábyddiaeth 
yn  rhywle.  "  Yr  wyf  fi  yn  cynnyg,"  meddai,  "  i  ni  wneyd  pennili 
rhyneom  yn  goffEtdwriaeth  am  y  daith."  "  Ni  fedraf  fi  ddim,"  atebai 
Mr.  Morgan ;  "  ni  wnes  i  yr  un  pennill  erioed."  "  Ceisiwch,"  meddai 
Mr.  Williams ;  "  gwnewch  chwi  y  llinell  gyntaf,  a  mi  wnaf  finnaa  yr 
ail."    FeUy  fu ;  dechreuodd  Mr.  Morgan  gyda  ei  lineU  ef  : — 

"  Dei^dd  teithio  Sir  Dwftldwyn." 
"  Derfydd  derbyn  •rían  drwg," 

meddai  Mr.  WiUiams ;  ac  yno  y  terfynodd  y  penniU  mewn  chwerthìn, 
a  pharhaodd  y  sirioldeb  hyd  nes  y  cjrrhaeddasant  adref. 

X  gaUu  neiUduol  hwn  yr  oedd  ìít.  WiUiams  yn  ei  Cedda  mor  bel- 
aeth,  ynghyd  a'i  gymeriad  pur  a'i  chwaeth  dda,  a'i  ymdrechion  di- 
íltno  i  wneuthur  lles  i'w  gyd-ddynion,  a*i  gwnaeth  ef  Yn  dra  derbyn^ 
gyda  phobpeth  a  gymerai  mewn  Uaw  yn  ei  gyldboedd  cyte^eddiia.     Yr 


T  DlWEDDAfi   BABOEL    OUlFriTä  WIJLLUM:*,  TAL8AUNAÜ.  167 

oedd  ú  ddefnyddioldeb  yn  cyrhaedd  i  lawer  cylcL  Nid  goleiinì  fel  y 
men  wibic^  oedd  ei  oleimi  ef,  ond  goleoni  mwy  tebyg  i'r  haul  yn 
goleno  yn  wastadol.  Y  cylchoedd  cartrefol,  a'r  cylchoedd  agosaf  i'w 
gartref  fyddai  yn  cael  mwyaf  o'i  wasanaeth,  mae  yn  wir, — y  cyfarfod- 
ydd  ^wysig,  ymweled  â'r  cleífion,  ymweled  Äg  eglwysi  y  sir,  cyfar- 
fodydd  yagolion  y  dosbarth,  a  chyfarfodydd  llenyddol  yn  yr  ardaloedd 
•gOBaf ;  byddai  líe  gwag  yn  yr  hoU  gylchoedd  hyn  os  na  byddai  ef  yn 
ei  lenwL  Byddai  yn  rhagofalu  ar  fod  rhyw  waith  yn  cael  ei  wneyd  yn 
j  ò^ffiniaa  yr  oedd  yn  byw.  Ac  nid  oedd  gwell  cynlluniwr  i V  gael  i 
roddi  pob  gwaitii  ar  droed.  Ond  tybiwn  y  byddai  yn  fwy  poblogaidd 
s  Uwyddiannus  yn  y  cyfarfodydd  Uenyddol  nag  odid  le,  am  y 
Aeswm  fod  jno  le  mwy  rhydd  iV  ffraethineb  ddyfod  i*r  golwg.  Yr 
oedd  hefyd  jn  Rhyddfrydwr  i'r  gwraidd.  Yn  yr  holl  frwydrau  a  fu  yn 
Sir  Feiiionydd  am  y  25  mlynedd  dûreddaf  i  gael  Rhyddf rydwr  yn 
lelod  droe  y  sir,  gwnaeth  ei  ran  yn  gystal  a  neb  i  gario  pob  brwydr  i 
foddogoliaetii.  A  llawer  gwaith  y  cafwyd  ganddo  yn  y  brwydrau 
byny  ^wodydd  o  ddifyrwch,  yn  gystal  a  chyflawnder  o  synwyr 
ey&edm. 

Maes  arall  y  bu  Mr,  Williams  yn  weithiwr  cyson  a  dewr  ynddo  yd- 
oedd  gyda'r  achos  DirwestoL  Llawer  gweithiwr  a  weithiodd  yn  dda  ar 
j  maes  hwn,  ond  geUir  dyweyd  am  dano  ef,  *'  Ti  a  ragoraist  arnynt 
<JL"  Os  ydyw  bod  gydag  unrhyw  waith  ar  hyd  yr  oes  yn  brawf  fod 
djn  o  ddifrif  gyda'r  gwaith,  cafwyd  y  prawf  hwnw  ynddo  ef,  oblegid 
ẃaUodd  ei  oes  ar  ei  hyd  yn  weithiwr  difefl  gyda  Dirwest.  Dechreu- 
odd  pan  yn  f achgen,  a  pharhäodd  i  weithio  yn  ddiwyd  trwy  bob  cyf nod 
ir  ei  fywyd  hyd  y  diwedd.  Fel  pob  areithiwr  da  ar  Ddirwest,  yr  oedd 
JB  gyfoethog  o  ffeithiau  a  hanesion  i  brofí  ei  bMmc,  a  medrai  droi  yr 
oU  i  bwrpas  rhagorol  tuag  at  gyrhaedd  eu  hamcan.  Er  iV  sylwadau  fod 
yn  ddifyrus,  ni  byddai  ei  chwaeth  byth  yn  isel,  ond  yn  dra  mynych 
trosai  yr  addysg  a  gyfranai  trwy  ei  areithiau  yn  hir  yn  meddyliau  y 
gwrandäwyr.  Yr  oedd  yn  fwy  gwastad  a  chymedrol  na  llawer  o 
ureithwyr  gyda'r  achos  hwn,  a  chydgerddodd  yn  gyson  â  phob  diwyg- 
iad  Dirwestol  a  gymerodd  le  yn  ei  oes.  Yr  oedd  ei  amcan,  yn  arbenis 
yn  mlynyddoeda  olaf  ei  oes,  i  osod  yr  achos  hwnw  o  dan  nawdd 
e^wysi  y  wlad,  gan  y  credai  yn  sicr  mai  dynion  blaenaf  ^rr  eglwysi 
ydyw  y  dynion  goreu  i  fod  ar  y  blaen  gyda  hyn.  Ff urfiodd  Gym- 
deithas  i  fod  dan  nawdd  y  Cyfarfod  Misol,  a  thynodd  allan  reolau,  gan 
ystyried  swyddogion  yr  eglwysi  yn  gyfrifol  am  ddygiad  yr  achos  yn  ei 
flaen.  Nid  yn  fuan  yr  anghofír  araeth  hyawdl  a  doniol  y  diweddar 
fiarch.  Humphrey  Williams,  Ffestiniog,  yn  Nghyfarfod  Misol  Tal- 
aamao,  mewn  cysylltiad  â'r  rheolau  hyn.  Yn  yr  adroddiad  a  ^arotòdd 
Mr.  G.  WiUiams  at  Gymanfa  Ddirwestol  Penrhyndeudraeth,  Medi, 
1874,  mae  y  craffder  a'r  synwyr  cyffredin  a  berthynai  iddo  yn  dyf od  i'r 
golwg  3^  unlwg  iawn.  Mae  y  dyfyniad  canfynol  o  araeth  a  draddod- 
odd  yn  agos  i  ddiwedd  ei  oes  yn  ddangosiad  rhagorol  o  hono  fel 
araithiwr  ar  Ddirwest : — 

Ma*  eolH  amflor  yn  fwy  o  beth  na  cholli  arian  a  meddiannao,  a  hyny  am  y  rheawm 
naa  gellir  bytíi  ei  gael  yn  ol.  Gellir  enniU  arí&n  drachefn,  a  chael  meddiannan  eilwaith ; 
oad  am  yr  mwt  a  goUwyd  yn  y  dafam,  pa  no^waith,  nis  gellir  byth  gael  hono  yn  ol. 
Otìl— áfoá  wedi  al  thJDaauo  i  wtàìa^  y  meddwl  trwy  ddarllen,  nea  addysga  y  pUnt ; 

L  a 


168  T  DIWBDDAR   B^ROH.    ORIFPITH   WILLIAMS,   TALSARNAÜ, 

ood  nid  felly  fo,  ao  mae  yr  awr  wedi  ei  ehoUi,  H  ehoUi,  !e»  Bi  oholli  Ain  bfth. 

Pan  oedd  boDeddwr  g^da'i  fachgeo  bách  yn  dringo  y  Wyddfa  UDwaith, 

dy wedodd  y  bachffen,  "  Nhad,  peidiwch  a  myoed  i  leoedd  peryglos,  yr  ydwyC  fi  yn 
dyfod  ar  eich  ol  chwi."  Dadan,  aydd  yn  oerdded  ar  hyd  ymjloD  peryglna  cymedro^- 
deb,  gwrandewch,  a  glywch  chwi  y  plant  bach  yr  ydych  yn  en  mâgn  jm  gwaeddi, 
"  Peidiwch  a  mjmed  ar  hyd  lleoedd  peryglns,  yr  ydym  dì  yn  dyfod  ar  eich  ol  chwi.*' 
Mae  rhai  yn  meddwl  rhoi  y  chwant  hwn  i  lawr  bob  vn  dipyn.  Tr  oedd  djrn  wedi 
myned  ar  goll  mewn  cymydogaeth  nnwaith,  a  pharodd  dnillod  mawr  i*r  ardalwyr ; 
cododd  pawb  allan,  a  bnwyd  yn  chwilio  yr  afonydd  a*r  ll>noedd,  ond  y  cwbl  yn  ofer. 
Gyda*i  nos  yr  ail  ddydd,  pwy  ddaeth  at  y  tŷ  ood  efe,  a  phan  ofynwyd  iddo  paham 
y  paraaai  y  fath  flinder  iddjmt,  a  Ue  bnoch  chwi  mewn  difrif  ?  '*  Wel,**  meddai, 
'*  mi  aethnm  i  gwt  y  bagail,  i'r  mynydd  i  Iwga  fy  bnn,  ac  mi  ddaeth  unaf  eiao 
bwyd,  ac  yr  wyf  wedi  d'od  i  lawr  i  'nol  brechdaD,  wedi  hyoy  mi  af  i  íyny  i  orphen 
Uwgn."  Fel  yna  mae  Uawer  gyda'r  chwant  hwn.  Maent  yn  meddwl  ei  Iwgn  a*i 
borthi  yr  nn  pryd.     Nid  ar  dir  cymedroldeb  y  geUir  ei  roddi  i  farwolaeth. 

Dylem  bellach  wneyd  rhai  sjlWBdaa  arao  fel  pregethwr.  Yn  nghanol 
amrywiol  orchwylion  ei  fywyd,  ni  esgenlusodd  ef  y  gwaith  o  bregetho. 
Naddo,  ef e  a  wnaeth  hyn  yn  brif  waith  ei  fywyd.  Ni  ystyrid  mo  hono 
yn  bregethwr  poblogaidd  gan  y  Uíaws ;  nid  oedd  defnyddian  poblog- 
rwydd  vnddo  fel  siaradwr  yn  y  polpad.  Y  prif  reswm  am  hyny  yd- 
oedd  afrwyddineb  ei  ymadrodd,  anystwythder  ei  lais,  a*i  ddall  araf- 
aidd  o  draddodL  Gwnaeth  ef  ei  han  y  sylw  canlynol  ar  ryw  amgylch- 
iad  : — "  Mae  Uais  clir,  cryf,  mwjm,  peraidd,  yn  fibrtiwn  i  bregethwr." 
Da  y  gwyddai  am  werth  y  pethan  hyn,  oblegid  yr  cedd  yn  amddifad  o 
honynt  ei  han.  Nid  oedd  ei  lais  ef  nac  yn  fwyn  nac  yn  beraidd,  ond 
o  herwydd  crjrf der  ei  gorff  yr  oedd  ei  lais  yn  gryí  ac  yn  hyglyw  iawn ; 
ac  ni  wnai  ddim  rhodres  yn  y  byd  gydag  ef.  AnaUa  naturiol  vnddo 
oedd  hyn  yn  ddiammeu  nas  gallai  ddim  oddiwrtho.  Ond  gwyddiâ  am 
dano  gystal  a  neb.  Meddyliai  rhai  mai  arfer  ddrwg  ynddo  oedd  hyn, 
mai  wedi  syrthio  i  ddull  annyben  ac  undonog  yr  oedd,  wedi  iddo 
ddechreu  pregethu ;  ond  dywed  y  rhai  a'i  hadwaenent  cyn  iddo 
ddechreu  pregethu  mai  yr  un  yn  hollol  oedd  ei  dduU  o  siarad  y  pryd 
hwnw.  Tybia  eraiU  pe  buasai  yn  rhoddi  Uawer  mwy  o'r  humour  a'r 
pertrwydd  oedd  ynddo  yn  ei  bregethau,  y  buasai  hyny  yn  ei  wneyd  yn 
boblogaidd.  Ond  mae  hyny  hefyd  yn  ammheus.  JSysbys  ydyw  fod 
yr  afrwyddineb  oedd  yn  ei  beiriannau  ymadrodd  yn  gymaint  fel  y 
byddai  ar  brydiau  yn  hir  iawn  yn  dyweyd  ei  feddwl  mewn  cylchoedd 
Is  na'r  pulpud.  Heblaw  hyny,  yr  oedd  ei  syniadau  uchel  am  gysegredig 
rwydd  y  pulpud  y  fath  fel  yr  ofnai  wneuthur  dim  â  thuedd  ynddo  at 
YS^afnder,  ac  nis  gallai  oddef  y  syniad  ychwaith  o  dueddn  yn  y  gradd 
Ileiaf  at  wneuthur  ymddangosiad  o  ddim  heb  fod  yn  ei  feddu  yn 
wìrioneddoL  Hwyrach  pe  buasai  yn  ddigon  dewr  i  wneuthor  egni  pan 
yn  ieuanc  i  orchfygu  yr  afrwyddineb  hwn  y  gallasai  Iwyddo  ì  ryw 
fesur.  Yn  ateb  i  hyn  eto,  gelUr  dyweyd  f od  gwyleidd-dra  yn  gr^rfach 
ynddo  na  dewrder,  yn  enwedig  yn  nechreu  ei  oes.  Pan  yn  dechrea 
pregethu  gobeithiai,  yn  enwedi^  mewn  Ueoedd  o  gwmpas  Ffestiniog,  y 
byddai  yn  wlaw  neu  rywbeth  i  rwystro  y  bobl  ddyfod  i  wrando  ama 
Ond  beth  byni^  am  hyn,  er  yr  hoU  afrwyddineb  a'r  anystwythder  oedd 
yn  ei  ymadrodd  yn  y  cyhoedd,  yr  ydoedd  yn  bregethwr  da  a  sylweddol 
a  chymeradwy  iawn.  Yr  oedd  y  syniad  oedd  K&nddo  am  bregethn  yn 
dra  chy wir ;  tynai  allan  feddwl  ei  destun,  Sjnthiai  ar  ryw  wirionedd 
pwrpasol  0  hono,  yr  hwn  a  weithìai  allan  mewn  modd  deheaig  a  chryna 


1  DIWEDDAB   BARCH.  OBIFFITH   Wlf.LIAMS,  TAL8AB1IAÜ.  169 

Yr  oedd  jn  feddiannol  ar  grebwyll  a  darfelydd  i  raddau  tu  hwnt  i 

lawer;  hjny  ydyw,  yr  oedd  ganddo  allu  cryf  i  ddychjrmygu  a  chreu. 

Ac  nid  Uai  ychwaith  oedd  ei  allu  i  gymharu  pethau  â'u  gilydd — gallu 

i  greu  cymharíaethau,  a  gweithio  y  rhai  hyny  allan  i'r  pwrpas  goreu. 

Yr  oedd  elfenau  cynnydd  ynddo,  a  chynnyddu  a  wnaeth  yn  raddol  a 

ehyson  hyd  y  diwedd,  fel  yr  afon  yn  ymledu  ac  yn  dyfnháu  yn  ei 

chwrs  WTth  dreiglo  tua'r  môr.      Yr  oedd  ei  gynnydd  hefyd  tua'r 

diwedd  yn   fwy  nag  yn  un  ran  arall  o'i  oes.     Byddai  ei  bregethau  o 

ran  eu  cynllun  a'u  cynnwys  yn  tra  rhagorí ;  jt  oedd  yn  eglur  a  natur- 

iol  yn  ei  sylwadau,  a  phob  amser  yn  amcanu  at  fod  yn  fuddiol ;  ac  ar 

idegau  byddai,  trwy  ei  ddifrifwch  a'i  garíad  at  y  gwiríonedd,  a'i  bwys- 

leisuul  dwfn  ar  adnodau  y  Bibl  ac  athrawiaethau  yr  efengyl,  yn  cario 

y  gynnuileidfa  gydag  ef,  a  byddai  ei  bregethau  yn  cydio  mwy  yn 

meddyiian  y  bobl  na  Öawer  o  rai  mwy  rhwydd  a  difyr  yn  eu  traddod- 

ÌAd.    Pan  fyddai  y  gwiríonedd  wedi  cydio  ynddo  ef  ei  hun— er  mai 

arif  fyddai  ei  draddodiad  hyd  yn  nod  yr  adegau  hyny — cydiai  y  gwir- 

ionedd  yn  y  gwrandäwyr,  a  thrwy  Tjm  y  gwiríonedd  a  grym  yr  efengyl 

byddai  pawb  wedi  eu  gweithio  i  ysbryd  addolgar,  a  byddai  yr  odfeuon 

hyny  yn  ddylanwadol  iawn.     Ar  rai  prydiau  deuai  y  &aethineb  oedd 

mor  naturíol  iddo  i'r  golwg  yn  ei  bregethau.      Yn  y  bregeth  ar 

"  Ownewch  i  chwi  byrsau  y  rhai  ni  heneiddiant,"  wrth  sylwi  beth  a 

dàsaú  o'r   cyfoeth  wedi  ei  gael,  dywedai : — "  Nis  gellir  ei  ladrata. 

*Lle  ni  chloddia  Uadron  drwodd/  ebai  Matthew  ;  ond  y  mae  yn  well 

gen  i  eiriad  Luc,  *  Lle  ni  ddaw  lleidr  yn  agos.'    Mae  Matthew  yn  geirío 

yn  gryf,  *  Lle  ni  chloddia  Uadron  drwodd,'  ond  rhywbeth  annjrmunol 

jdyw  meddwl  fod  Uadron  am  y  clawdd  â  ni.     Ond  y  mae  Luc  yn 

gwneyd  i  ffordd  â  hyn  trwy  ddyweyd,  *  Lle  ni  ddaw  Ueidr  yn  agoe.' " 

Yn  nechrea  y  bregeth  hon  dywedai ;  **  Mae  genyf  destun  heddyw  sy'n 

ocr  o  blesio  y  cybyddion;  pe  buasai  hoU  gybyddion  Sir  Feiríonydd 

yma  buasent  wrth  eu  bodd — ^Pyrsau  v  rhai  ni  heneiddiant' "    Preg- 

ethai  dro  araU  ar  y  eeiríau,   **Am  dy  weithredoedd  y  chwedleuaf." 

*'Dyina  oedd  hoff  waith  y  Saímydd,"  meddai,   **chwedleua  am  weith- 

redoedd  Duw.     Ac  nid  oedd  amo  ddim  cywilydd  o  hyny,  nac  ofn  i 

neb  éí  glywed.     Nid  fel  y  bydd  y  gwragedd  yn  myned  o  dŷ  i  dŷ  i 

chwedleua,  ac  yn  d^rweyd  yn  union  wrth  gwt  hyny — *  Peidiwch  a  dy- 

weyd  wrth  neb  fy  mod  i  yn  dy  weyd  ;'  na,  chwedleua  yr  oedd  y  Salmydd 

ac  eisieu  i  bawb  ei  glywed  yn  chwedleua."    Y  bregeth  a'i  dygodd  i 

sylw  gyntaf  oedd  ar  y  geiríau  yn  Num.  xiv.  3,  4  :  **  Gosodwn  ben 

tmom  a  dychwelwn  i'r  Aipht"    Mater  y  bregeth  oedd — **  Y  perygi  o 

wrthgilio."    Ar  oi  ei  gwrando,  dywedai  cyfaiU  wrtho  fod  hono  yn 

br^th  afaelgar.     **  Gefais  lai  o  drafferth  yn  ei  chyfansoddi  na  llawer 

on,    atebai  yntau.     Sonir  Uawer  am  ei  bregethau  yn  y  wlad,  ac  fe  gofír 

riiai  o  hon^mt  301  hir.     Profa  hyn  tu  hwnt  i  ammheuaeth  fod  Uawer  o'i 

bregethau    yn    ddylanwadol.     Mae  ei   bregeth  ar    **Fedd  gwag  yr 

Arglwydd  lesu  "  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  nodweddiadol  o  hono.     Rhydd 

yn  rhagymadrodd  y  bregeth  hon  ddesgrífiad   dychymygoi  o'r  hyn 

foasai  claddedigaeth  yr  Arglwydd  lesu  pe  buasai  wedi  cjoneryd  Ue  o 

dan  amgylchiadau  ffafríol,  pwy  fuasai  yn  y  claddedigaeth,  yr  OTjm- 

daith,  a  tlirefn  yr  orymdaith,  pwy  yp  gyntaf  ac  yn  ail,  ac  yn  drydydd. 

nes  yr  oedd  yr  orymdaith  yn  fawr  iawn.     Cyhoeddwyd  y  bregeth  hon 


170  T  DIWEDDAR    BABCU.    ORIFFITH  WiLLUMB,  TALSARMAU. 

flynyddau  yn  ol  yn  y  Fulpud^  gan  Mr.  Owen  Rees,  argrafiydd,  Dol- 
gellao. 

Llafuríodd  lawer  gyda'r  weinidogaeth ;  llafuríodd  lawer  i  gyrhaedd 
gwybodaeth,  a  llafuriodd  lawer  i  gyfansoddi  pregethau  ar  hyd  ei  oes, 
er  dan  anfanteision  mawríon.  Ac  o  herwydd  y  llafur  a  roddai  ar  ei 
bregethau,  crefyddolder  ei  ysbryd,  ei  ddifrifwch,  a*r  eneiniad  a  fyddai 
ar  y  gwiríonedd,  byddai  ei  bregethau  weithiau  yn  y  traddodiad  o  hon- 
ynt  jm  gorchfygu  y  cynnuUeidfaoedd.  Yr  oedd  yu  pregethu  yn  amser 
y  diwygiad  yn  Nghyfarfod  Misol  Dolgellau,  am  ddau  o'r  gloch  pryd- 
nawn.  Ei  fater  oedd — Yr  Arglwydd  lesu  yn  gorchfygu  y  byd  trwy  ei 
ddyoddefìadau.  "  Nid  trwy  arfau  rhyfel  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn 
gorchfygu,"  meddai,  "ond  trwy  ei  ddyoddefìadau,  a  thrwy  ei  groes.  Y 
mae  gan  lesu  Gríst  feddwl  mawr  o'i  groes,  y  mhobol  L"  Gyda  hyny 
dyma  ferch  ieuanc  yn  torí  allan  i  waeddi  yn  nghanol  y  gynnulleidfa, 
"Y  mae  genym  ninnau  feddwl  mawr  o'r  groes."  Djrna  y  gair  olaf 
a  gafodd  y  pregethwr  ddyweyd ;  aeth  yn  orfoledd  trwy  y  capel  i  gyd. 
Adeg  arall  yr  oedd  yn  pregethu  yn  Birkenhead  ar  ^^  Ddammeg  y  mab 
afradlon."  Desgrífíai  yn  ei  ddull  ei  hun  anniolchgarwch  a  tmynd^rn- 
rwydd  y  mab  hynaf,  fel  yr  oedd  yn  tramgwyddo  ac  jrn  digio,  y  tad  yn 
myned  allan  ac  yn  ymresymu  âg  ef — yn  dangos  gymaint  oedd  ei  freint- 
iau  ef,  y  mab  hynaf,  a  chymaint  y  llawenydd  oedd  yn  rhaid  fod 
o  herwydd  i'r  mab  oedd  yn  farw  ddychwelyd  yn  fyw — a'r  mab  hynaf  o 
hyd  yn  anniolchgar:  "  Ac  yna,"  meddai,  "  mi  ddychymygaf  ei  weled  yn 
troi  ar  ei  sawdl,  ac  yn  diystyru  yr  hen  ŵr  ei  dad."  Ar  hyny  dyma  ryw 
un  o  ganol  y  gynnuUeidfa,  gan  dybio  ei  fod  yn  gweled  y  mab  yn 
dirmygu  y  tad,  yn  torí  allan  ^m  gyhoeddus  i  gyhoeddi  meUdith  ar  ei 
ben.  Yr  oedd  y  desgrífiad  o  ddirmyg  y  mab  hynaf  mor  fyw  a  tharaw- 
iodol  fel  y  tybiodd  y  dyn  a  siaradodd  yn  gyhoeddus  ei  fod  yn  gweled  y 
peth  á'i  lygaid.  Dyma  gamp  uchaf  areithyddiaeth,  ac  mae  y  flaith  fod 
y  pregethwr  yn  gallu  cynnyrchu  y  teimlad  hwn  yn  ei  wrandäwjrr  yn 
profi  y  byddai  ar  brydiau  yn  ennill  goruchafiaeth  amynt  i  raddau  pell 
iawn.  Mae  llawer  o'i  bregethau  yn  wir  dda,  wedi  eu  hysgrifenu  yn 
gyflawn,  ac  yn  darllen  yn  well  nag  y  byddent  yn  fynych  yn  eu  traddod- 
lad.  Pe  cyhoeddid  hwy  mewn  rhyw  ffurf,  byddent  yn  drysor  o  wertíi 
mawr  i'r  saint  Elem  yn  faith  wrth  roddi  dyf^rniadau,  ond  wele  yn 
canlyn  ragymadrodd  y  bregoth  ddiweddaf  a  gyfansoddodd.  Ysgrifen- 
odd  hi  yn  ei  gystudd,  yn  ystod  yr  haf  olaf  y  bu  fyw,  ac  wedi  iddo  gryf- 
háu  ychydig  aeth  o  gwmpas,  a  phregethodd  hi  mewn  rhai  manau.  Gan 
mai  dyma  y  peth  olaf  a  ysgrifenodd  fel  un  math  o  gyfansoddiad,  mae  ei 
dyddordeb  yn  gymaint  a  hyny  yn  fwy.  Y  testun  ydy w, — "  Y  pethaa 
nid  ysgydwir :" 

Pe  gofÿnid  yr  on  owestiwn  gyda  golwg  ar  y  pethan  hyn  ag  a  ofTnir  yn  Ujrfr  Job 
am  daoethineb,  sef,  "  Pa  le  y  ceir  doethineb,  ac  ymha  le  y  mae  trígle  dèaU  ?*'  ^eUid 
bod  yn  hir  yn  taro  ar  neb  yn  meddn  nnrhyw  wybodaeth  am  danynt  Pe  gofynid  i'r 
greadigaetb,  Ai  ei  heiddo  hi  ydyw  "y  pethan  nid  yagydwir  î"  ysgydwai  y  greadig- 
aeth  ei  phen,  a  dywedai,  Na,  nid  oes  dim  yn  dwyn  y^nodwedd  yna  yn  peräiyn  i  nu. 
Mae  yn  wir  y  g^lwir  fy  mynyddoedd  weithiao  yn  fynyddoedd  tragywydaol,  a'm 
brynian  yn  frynian  oeeol ;  ond  mewn  yatyr  cymhariaethol  yn  nnig  y  maent  feUy. 
F^  hanes  gwìrioneddol  i  ydyw  "myned  heibio  fel  mŵg,  a  heneid(Uo  fel  dilledyn." 
ifid  yw  tragywyddoldeb  fy  mynyddoedd  o*n  oymham  â'r  íraçywyddoldeb  ond  pwt 
bỳr ;  nao  oesan  fy  myoyddan  yn  ymyl  oes  yr  oesan  ond  yohydig.     Na,  nid  ydyw  7 


T  Dl^nSODAB   BABCH.  aBiniTH    W1LLIAH4,   TALSABNAH.  171 

p«tìt«i  oid  T^gydwir  yn  perthyo  dim  i  mi,  fyddfti  ateb  y  gmdigMth.  Ewoh  oddi- 
with  y  greadigaeth  at  wahanol  ffarflywodraethaa  y  byd»  a  gofynwoh»  Ai  i  chwi  y 
perthyn  "  y  pethan  nid  ysgydwir  î "  Mfte  eich  galla  yn  fawr,  eich  awdnrdod  yn 
euig,  a*ch  enwma  yn  ddychryn  i  genedloedd  y  ddaear.  Btyb  y  rhai  hyn  eto,  nat 
ffwyädant  ddim  am  danynt  Nm  oes  dim  mor  ansefydlog  ft  goneddfeinciaa  y 
ddaaar  ;  peth  digon  oyftedin  yw  gweled  brenhinoedd  ao  yinherawdwyr  yn  ffoi,  fnn 
adael  en  corooaa  a'a  gorseddfeincian  iV  malario  gan  gynddaredd  en  gelynion.  Na. 
nìs  gwyddom  ni  ddim  am  y  pethan  yr  ydych  yn  ymnoli  yo  ea  cylch.  Pe  gofynia 
yrnn  cw«8tiwn  drachefn  i  denlaoedd  a  phersoaaa  aoigol,  atebent  hwythan  yr  an 
Hiodd  nad  oee  dim  yn  perthyn  iddynt  hwy  eydd  yn  eaffäwT,  ond  pob  peth  yn  táiA- 
•dig.  Mae  hanea  y  teolaoedd  enwocaf  a'r  personaa  mwyaf  dyìanwMÌol  yn  ea  dy£l, 
mewn  yohydig  oeiaa  yn  diflana  fel  yr  ager  yn  yr  awyr,  nea  dòa  yn  y  mdr.  Mewn 
gmir  nid  yw  hanee  ein  byd  nì  ond  cyfrea  ddidor  o  gyfoewidiadaa  a  siomedigaethaa,  ao 
nîa  eellir  edrych  ar  ddim  8?dd  yn  perthyn  iddo  a  dywedyd  am  dano — Uyma  beth 
aafadwy.  Mae  ceiaio  d^rfod  o  hrd  iddynt  ar  y  ddaear  yn  beth  mor  ofer  ag  oedd 
gwaití&  «in  hynafiaid  yn  oeiaio  dyfod  o  hyd  i  ben  yr  enfya  er  mwyn  oael  y  croohaa 
anr  y  dywedid  oedd  dano.  Erbyn  cyrhaedd  pen  an  bryn  lle  jt  ymddangooai  yr 
ea^  yn  gorphwys,  byddai  wedi  symad  i  ben  an  arall  ;  ao  erWn  cyrhaedd  yno^ 
byddai  wedi  Bymnd  drachefn.  Oad  os  ydych  wedi  blino  to  chwilio  am  '*y  pethan 
Bìd  yigydwir,''  eÌBteddweb  i  lawr  wrth  eirìaa  yr  apoatol,  mae  pen  yr  enfys  wedi 
•efyll  anynt---"  Fel  yr  aroaai  y  pethaa  nid  ysgydwìr." 

Mewn  cysylltíad  A  swjdd  gweinidc^  yr  efengjl,  y  m«e  Uawer  ffordd 
i  wneathnr  daioni,  ac  i  garìo  dylanwilýd  ar  feddylíaa  djnion  heblaw 
pregetha.  Perthjnai  i  Mr.  O.  WiUiams  ddifrífwch  a  ennillodd  iddo 
ddjlanwad,  ac  a  barodd  fod  ei  wasanaeth,  nìd  yn  anig  yn  gymeradwy, 
ond  yn  dra  deùiyddioL  Nid  pradd-der  ac  jrmddangoeiad  dìfrifddwys 
ydym  yn  feddwl ;  ond  difrifwch  amcan,  crefyddolder  ysbryd,  ac  ym- 
deunlad  o  gyfrifoldeb  ei  swydd  yn  ei  hoU  gyflawniadaa  crefyddoL 
Ymddygai  ef  bob  amser  yn  weddaidd  ac  mewn  tref n,  ac  y  mae  y  gwaith 
a  omwchadeiladodd  mewn  llawer  ffordd  yn  aros,  ac  feUy  "  efe  a  dderbyn 
wobr."  Glywsom  am  dano  yn  myned  trwy  wasanaeth  y  cymandeb  ar 
fore  Sabboth,  yn  Nhalsamao,  gyda  dylanwad  mawr.  Y  bore  hwnw  yr 
oedd  yno  ŵr  ieoanc  yn  pregetha  ar  y  geiriau,  "  Eithr  Uawenhewch,  yn 
gymaint  a'ch  bod  yn  gyfranogion  o  ddyoddefiadau  Grist,"  ac  yntaa  ^m 
gwrando  amo.  Ar  ol  i'r  gŵr  ieuanc  orphen  pregethu,  gweinyddai  efe 
yr  ordinhád  o  Swper  yr  Arglwydd.  Cymerodd  y  testun  a  mater  y 
bregeth  i  siarad  amynt  yn  ystod  y  gwasanaeth,  ac  ail-adroddai  drachefn 
a  thrach^  y  geirìau,  **  C'^franogẁn  o  ddyoddeftadau  Orist,**  Yr  oedd  yr 
enemiad  aV  dylanwad  ar  y  gwasanaeth  y  bore  hwnw  yn  gymaint  fel  y 
eofir  am  dano  yn  hìr  gan  y  rhai  oedd  yn  bresennoL  Byddai  yn  arfer  bod 
yn  ddifrifol  ac  yn  bwysig  wrth  dderbyn  rfiai  ieuainc  yn  gyflawn  aelodaa 
yn  yr  eglwys.  "  Cymerwch  ofal,"  meddai,  wrth  nifer  o  rai  ieaainc  oedd 
yn  cael  ea  hdi,  a'u  derbyn  jn  gjrflawn  aelodaa,  "i  beidio  dyfod  at 
Fwrdd  yr  Arglwydd  ac  y  bydd  yn  rhaid  i  ni  eto  eich  tori  allan." 
Adroddai  meroh  ieuanc  y  geiriau  hTn  ychydig  cyn  marw  y  flwyddyn 
ddiweddal,  gan  ddyweyd  mai  ei  waith  a'i  dduU  ef  yn  dy wedyd  y  geiriaa 
hyn  pan  yn  cael  ei  derbyn  a  effeithiodd  yn  f wyaf  dwys  ar  ei  meddwl  i 
beri  iddi  lynu  gyda  chrefydd ;  ac  annogai  ei  brawd,  yr  hwn  sydd  wedi  eí 
ddwyn  i  fyny  i'r  weinidogaeth,  i  gofio  bod  yn  ddif rifol  bob  amser  wrt^ 
dderbyn  plant  at  Fwrdd  yr  Arglwydd.  Yr  oedd  yn  genad  mewn 
eglwys,  lawer  o  flynyddau  yn  ol,  ac  jn  ymddvddan  ft  dyn  ieuanc  oedd 
yn  ymgei^dd  am  y  weinídogaeth.  "  Dvlech  beUach,  J.  R.,"  meddai 
wrih  y  ^n  ieuano,  "  wybod  eich  bod  yn  dduwiol,  a  dylai  pawb  fod  yn 


172  T  DIWEDDAR    BAROH.  ORIFFITH    WII.LIAMS,  TAL8ARNAÜ. 

gwybod  hyny  am  danoch.  O'r  blaen,  peth  rhyngoch  chwi  a'r  Arglwydd 
oedd  eich  crefydd  ;  ond  bellach  mae  gan  Dduw  a  dynion  hawl  i  wybod 
eich  bod  yn  dduwioL"  Glynodd  y  geiriau  yn  meddwl  y  dyn  ieuanc. 
Aeth  wedi  hyny  yn  genadwr  i  wlad  bell,  i  blith  Paganiaid,  ac  mae  y 
geiriau  wedi  para  i  lynu  ac  i  aros  yn  ei  feddwl  yn  fwy  na  dim  byd  araU 
yn  y  wlad  bellenig. 

Yn  ddiweddar  ar  ei  oes  yr  oedd  Mr.  G.  Williams  wedi  troi  yn  ddar- 
lithiwr,  ac  yr  oedd  wedi  llwyddo  i  ennill  cryn  boblogrwydd  gyda  hyn. 
Dewisai  destunau  ei  ddarlithiau  o  blith  materion  unol  â'i  chwaeth  ac 
â'i  ddawn,  a  thrwy  y  difyr  a*r  adeiladol  y  byddai  yn  cyrhaedd  ei  nod 
yn  y  maes  hwn,  ac  nid  trwy  y  nerthol.  Y  testun  darlith  cyntaf  a  fu 
ganddo  oedd,  "  Y  llanc  Absalom."  Yr  oedd  yr  hanes  wedi  ei  daro  yn 
fawr,  a  bu  yn  meddwl  gwneyd  darlith  i'r  bobl  ieuainc  oddiwrth  yr 
hanes,  ond  wedi  ei  dechreu  fe*i  gwnaeth  yn  bregeth.  Ac  mae  y  rhai 
a'i  clywodd  yn  cofio  yn  dda  mai  pregeth  afaelgar  ydoedd.  Ni  chafodd 
fyw  ond  ychydig  i  draddodi  ei  ddarlith  ddiweddaf  ar  "  Mr.  Humphreys 
a'i  Foeswersi."  Nid  oedd  dim  pall  ar  ei  ffraethineb  a'i  ddigrifwch  gyda 
y  ddarlith  hon.  Yr  oedd  ganddo  ddwy  ddarlith  newydd  ar  y  canol 
pan  fu  farw;  un  ar  "Daith  y  Pererin,"  a'r  Uall  ar  "  Freuddwydion  y 
BibL"  Meddyliai  wneuthur  dwy  darlith  ar  "  Daith  y  Pererin,"  gan  y 
y  byddai  un  yn  rhy  faith ;  ac  yr  oedd  wedi  penderf^mu  cyhoeddi  Uyfr  ar 
**  Freuddwydion  y  Bibl,"  a  chan  fod  hwn  bron  a'i  orphen,  hwyrach  y 
cerir  allan  ei  ddymuniad.  Meddai  alhi  arbenig  i  drin  materion  fel 
hyn,  gan  eu  bod  mor  gydnaws  â  rhediad  ei  feddwl,  ac  yr  oedd  ei 
Iwyddiant  diweddar  yn  y  ffordd  hon  fel  wedi  creu  ysbrydiaeth  ynddo 
i  feddwl  am  rywbeth  newydd  o  hyd. 

Hysbys  ydyw  ei  fod  yn  ysgrifeuwj  ac  awdwr  o  radd  ucheL  Ysgrif- 
enodd  rai  ysgrifau  i'r  Methodist  pan  yn  lled  ieuanc,  ac  amryw  ysgrifau 
0  dro  i  dro  i'r  Drysorfa.  Un  o'i  ysgrifau  cyntaf  oedd  i'r  Memodist, 
am  18ÖÖ,  tu  daL  213,— **Ymddyddan  rhwng  gŵr  yr  Hafoduchaf  a'i 
Fab,"  ysgrif  ddyddorol  mewn  dull  ymddyddanol,  ac  mae  yr  ysgrif  hon 
yr  arddangosiad  cyntaf  o'i  fedrusrwydd  yn  ysgrifenu  yn  y  dull  hwn. 
Yn  ddiweddar  ar  ei  oes  hefyd  y  dadblygodd  ei  dalent  fei  ysgrifenwr  ac 
awdwr.  Daeth  allan  fel  awdwr  yn  ei  rymusder,  ac  ennillodd  ei  weith- 
iau  iddo  glod  ac  enwogrwydd,  sef,  "  Yr  hynod  William  EUis  o  Faen- 
twrog;"  **Cofiant  y  Parch.  Richard  Humphreys,  Dyffryn;  **Bwthyn 
fy  Nhaid  01iver."  Yn  y  eweithiau  hyn  mae  yn  dangos  athrylith  o 
radd  ucheL  Mae  ei  ardduü  yn  goeth  ac  yn  glir,  a'i  iaith  yn  bur,  yn 
Gymreigaidd,  a  darllenadwy.  Mae  pobpeth  a  ddaeth  trwy  y  wasg  o'i 
eiddo  â  graen  arno,  a  thuedd  uniongyrchol  ynddo  i  addysgu  ac  adeUadu 
y  darUenwyr.  Mae  y  **  Bwthyn  "  yn  cynnwys  hanesion  ac  jrmddydd- 
anion  oeddynt  yn  ffrwyth  ei  sylwadaeth  a'i  brofiad  dros  y  rhan  fwyaf 
o'i  oes,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  trefnu  a'u  gwisgo,  ar  ddull  o  ymddyddan, 
mewn  modd  difyrus  ac  adeUadol  dros  ben  ;  cedwir  i  fyny  y  cjrmeriadaa 
yn  y  modd  mwyaf  teg  a  naturiol ;  ac  mae  yr  hyn  a  eilw  y  Sais  yn  hue 
to  nature  yn  berffaith  yn  y  Uyfr  drwyddo  olL  Da  fyddai  pe  cai  y  Uyfr 
hwn  gylchrediad  cyffredinol  trwy  Gymru;  a  phe  dygid  aU-argrafl5ad  o 
hono  allan,  gan  fod  yr  argrafliad  cyntaf  wedi  ei  werthu,  diammeu  y 
gwerthfawrogid  hwnw  fel  y  cyntaf,  o  herwydd  ei  fod  mor  ddarllen- 
adwy.     Ymddangosodd  ffrwyth  ei  ysgrifeU  lawer  gwaith  yn  y  cyfnod- 


T  DIWIDDAB   BAROH.   OBIFFITH   WILLIAMS,    TAL8ABNAÜ.  178 

olìoii,  ac  7  mae  ef  ei  han  yn  Uef aru  ynddynt  trwy  fiTaetheirÎBa  ac 
addyBgiadaa  megys  "  geiríaa  y  doethion  a'a  dammegion. " 

Yr  ydym  wedi  gweled  fod  Mr.  G.  Williams  jm  ẃr  crefyddol  a  duwiol 
îawn ;  yr  ydoedd  o'i  febyd,  fel  Nathanael,  ^m  **  Israeliad  yn  wir,  yn  yr 
hwn  nid  oes  dwylL"  Cafwyd  ynddo  giyfder  doethineb,  ac  yn  cyd- 
fyned  â  hyny  yr  ydoedd  harddwch  cjrmerìad,  Uedneiarwydd  ysbryd,  a 
chywirdeb  amcanion.  Y  mae  rhai  dynion  yn  y  byd  nad  oes  llawer  o 
waith  i  ras  yr  ef engyl  amynt ;  y  maent  mor  debyg  wrth  natar  i  rai  wedi 
ea  cyfnewid  trwy  ras.  ün  o'r  cyfryw  oedd  yntau — gweithiodd  ei 
ffordd  trwy  einioes  gan  "  gadw  ei  han  yn  ddifrycheulyd  oddiwrth  y 
byd."  Tystiohieth  y  rhai  a'i  hadwaenai  trwy  ei  oes  ydoedd  ei  fod  yn 
ddiddrwg,  yn  ddiddichell,  yn  ddiymhongar.  Anfynych  y  gwelwyd 
neb  yn  meddu  y  rhinweddau  h^m  yn  f wy  amlwg  nag  ef.  Gweithredai 
bob  amser  yn  ei  hoU  gyflawniadau  crefyddol  a  swyddol  oddiar  egwydd- 
or,  a  nôd  ei  ymgais  fyddai  bod  o  ryw  ddefnydd  gyda  chrefydd.  Dy- 
wedodd  un  am  dano,  **Ei  ffyddlondeb  a'i  anhunanrwydd  )m  y  cyflawn- 
iad  o'i  ddyledswyddau  oedd  dirgelwch  ei  barch  a'i  gymeradwyaeth  gan 
yr  ^lwysi,  a  chan  bawb  a'i  hadwaenai.  Yr  oedd  wedi  enniU  iddo  ei 
üun  safle  yn  Nghyfarfod  Misol  ei  Sir,  nad  oedd  yn  ail  i  neb  o'i  frodyr." 
Bamwn  mai  o  fewn  cylch  y  Cyfarfod  Misol,  ac  yn  y  gwahanol  orchwyl- 
ion  a  berth^mai  i'r  cylch  hwn  y  bu  ei  ddefnyddioldeb  yn  fwyaf  amlwg. 
Yr  oedd  wedi  ei  gynnysgaeddu  â  chymhwysderan  arbenig  i  eistedd  mewn 
cynghor,  ac  i  drefnu  gwahanol  orchwylion  cymdeithas,  ac  yn  enwedig 
cymdeithas  grefyddol.  Ei  arafwch,  ei  bwyll,  ac  addfedrwydd  ei  fam, 
ac  yn  arbenig  ei  wir  ofal  am  les  yr  eglwysi,  a'i  gwnaeth  yn  arweinydd 
cymhwys  yn  y  cylch  yr  oedd  yn  troi  ynddo.  Byddai  ei  bresenuoldeb 
jinhob  cyfarfod  yn  peri  i'w  frodyr  deimlo  yn  bur  dawel  i  ymgymeryd 
âg  unrhyw  orchwyX  pa  un  bynag  ai  hawdd  ai  anhawdd  fyddai ;  ac  fe 
fyddai  ef  ^m  bresennol,  os  na  byddai  rhwystr  mawr  iawn  ar  ei  ffordd, 
gan  ei  fod  wedi  gwneuthur  achos  yr  Arglwydd  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad 
yn  achos  iddo  ei  hun.  Yr  oedd  yn  y  cysylltiad  hwn  yn  debyg  iawn  fel 
y  dywedodd  GLui  Alun  am  Angell  Jones,  y  Wyddgrug : — 

Tr  oedd  ef  i  dì  fel  y  ooed, 
Yn  rhan  o'r  Capel  Mawr. 

Er  ei  fod  yn  nn  o'r  rhai  pellaf  oddiwrth  hòni  a  hawlio  dìm  blaenor- 
iaeth  iddo  ei  hun,  yn  y  cyfnod  olaf  o'i  oes  rhoddid  iddo  bob  gwaith  y 
byddai  yn  rhaid  i  rywun  fod  ar  y  blaen  gydag  ef.  Ar  adeg  ei  farwoL 
aeth  ffwnaed  y  sylwadau  canlynol  am  dano  mewn  newyddiadur  gan 
ysgrifenydd  jrr  ysgrif  hon :  **Yroedd  wedi  dyfod  er  ys  blynyddoedd 
yn  un  o  golofnau  mwyaf  angenrheidiol  y  Cyfarfod  Misol.  Bu  adeg 
pan  nad  oedd  yn  y  rhan  Orllewinol  o'r  Sit  ond  ychydig  nifer  o  weinid- 
ogion.  Disgynodd  llawer  o'r  gwaith  arno  ef  y  pryd  hwnw.  Un  arall 
a  gymerodd  ran  flaenllaw  iawn  o'r  gwaith  gydag  ef  y  rhan  yma  o'i  oes 
ydoedd  y  diweddar  Barch.  E.  Parry,  Ffestiniog.  Y  mae  ei  enw  yntau 
yn  deilwng  o  goffadwriaeth.  Yr  oedd  y  ddau  yn  gyfeillion  mawr,  ac 
yn  cydgychwyn  eu  hoes  gyda'r  gwaith.  Yn  y  rhanau  anghyhoedd, 
megys,  o'r  gwaith,  yr  oedd  y  ddau  yn  fedrus  a  ffyddlawn 
iawn;  ond  ni  chafoad  yntau  fod  ar  y  maes  ond  rhyw  ddwy 
flynedd  yn  hwy  na'i  gyfaill  Mr.  Parry.  Yr  oedd  Mr.  Williams  yn 
diefnwr  rhagorol;  gwelÉd  ymhell  iawn  pa  un  oedd  y  ffordd  oreu   i 


174  T   DIWSDDAB  BAROSL    OSimTH  WILUAMB,  TAUBABSAÜ. 

wneyd  gyda  phob  achos,  ac  yr  oedd  ginddo  ffordd  weH  Mg  odìd  Mib 
i  gael  pawb  arall  i  weled  yr  un  f ath  ag  el  Ymweled  â'r  eglwjBÌ,  dewit 
blaenoríaíd,  eefydlu  gweinidogion  ar  e^wyBÌ,  gwartadhân  anghydfod 
mewn  manau,  trefna  achosion  y  lleoedd  gweiiiiiid — byddai  yn  caei  á 
osod  i  wneyd  y  pethan  hyn  yn  fynych.  Anfonid  ef  droe  y  Cyíarfed 
MÌBol  i*r  Cymdeithaafäoedd  yn  dni  mynych,  ac  i  gyimrjGfaioli  ar  Bwyfl- 
gorau,  ao  yn  y  manau  hyny  yr  oedd  yn  ddehenig  iawii  i  drafod  pob 
achosion  a  ddygid  ger  bron.     Yr  oedd  mewn  Cymdeithasfa  nnwaith 

Ín  dadleu  am  help  arìanol  at  yr  Achoe  Saeaoii^  yn  yr  Abennaw. 
^y wedai  eu  bod  yno  mewn  angen  mawr  am  help.  ^  Mae  y  eapel  wedi 
oostio  llawer,'  meddai,  *  ac  mae  y  tir  o  tano  wedi  coetio  líawer.  Mae 
y  tir  yn  ^  Bermo  yu  ddrud  iawn.  Chwi  y  boU  fawr  yma  aydd  yn 
meddu  tiroedd,  wnaech  chwi  ddim  byd  gweU  na  dyfod  â'di  tîroedd  i'r 
Bermo,  fe  gaech  brìs  da  am  danynt  yno.'  Yr  oedd  ei  feddwi  wedî 
▼mglymu  am  Achos  yr  Arglwydd^  ac  yr  oedd  yn  eiddigBddoa  am  «i 
Iwyddiant  ymhob  man,  ond  yn  neiUduol  yn  ei  Sir  ei  huiL  Fe  wyddii 
amgylohiadau  a  helyntion  pob  egiwys,  fel  ei  eglwya  gartref  o'r  bnm; 
adnabyddai  hefyd  haws  o  bersonau  unìgol  ymhob  lle,  pa  on  ai  Uwyddo 
ai  aâwyddo  y  byddent  gyda'u  crefydd,  a  gaUai  ddyweyd  yn  Ued 
g^fiVedin,  fel  y  byddai  yr  hen  bobl  yn  dyweyd,  pa  nn  ai  dan  y  ddeddf 
ai  dan  ras  v  byddent  Yr  oedd  yn  un  o'r  rhai  f^dloiiaf  hefyd  iV 
gyhoeddiadau  Sabbothol,  ao  i  fyned  i  hoU  leoedd  bychain  y  Sir  yn  « 
dro,  f el  y  Ueoedd  mawríon.  Yr  oedd  yr  alwad  am  da&o  er  ys  blyn- 
yddoedd  yn  gyfryw  fel*y  gaUasai  fyned  i'r  Ueoedd  mawr,  ymhell  ae  ys 
agos ;  ao  os  vdyw  gwasanaethn  Ueoedd  mawr  yn  &nteisiol  i  rywmi, 
fe  fuasai  feUy  iddo  ef  gyda  theulu  mor  fawr  yn  dibynu  araa 
Ond  yr  oedd  ef  mor  gydwybodol  fel  jt  oedd  yn  mjrned  i  bob  Ue  bach 
fel  Ue  mawr  yn  rheolaidd.  Ac  y  mae  parch  mawr  iddo  heddyw  yn  Ue- 
oedd  byohain  y  Sir  ymhob  man.*' 

CrybwyUw vd  amry w  weithiau  am  y  parch  a  deimUr  tni^  ato  yn  7 
wlad,  ac  nid  heb  achos  y  crybwyUir  am  hyn  fwy  nag  unwaith,  oU^îd 
nis  gwyddom  am  neb  ag  y  teimlir  mwy  o  barch  i'w  goffadwrìaeth  nag 
efe.  Mae  hyn  yn  cyfodi,  nid  yn  unig  oddiar  ei  fod  yn  ddyn  hynawB  a 
hawddgar,  ond  o  herwydd  ei  ffyddlondeb  a'i  weithgarwch,  ac  o  herwydd 
ei  fod  wedi  cysegru  ei  hun  i  wasanaethu  crefydd,  ac  i  weithio  yn  yr 
efengyl  er  Ues  yr  eglwysi.  Yr  oedd  ei  goUi  y  pryd  y  gwnaed  yn  golled 
fawr.  Me^s  y  dy wedai  ef  ei  hun  ar  ol  coUi  Mr.  Moigan,  ei  f od  yn 
teimlo  fod  darn  mawr  o*r  byd  yma  wedi  myned  i  ffordd,  ìfeUy  y  mae  ri 
frodyr  yn  teimlo  fod  dam  mawr  o'r  Sir  wedi  ei  symnd  ymaith  trwy  ei 
goUi  yntau.  Diwmod  ei  angladd  dy wedai  y  Parch.  D.  Jones,  G^aregddn, 
*'Y  mae  y  goUed  ydym  wedi  gael  yn  un  fawr  iawn.  Mae  eglwTS 
Talsarnau  wedi  coUi  mwy,  fe  ailai,  nag  y  mae  yn  feddwL  Y  mae  GoT' 
Uewin  Meirionydd  wedi  coUi  tywjrsog  ac  arweinydd — ^wedi  coUi  g^r  0 
dalent,  a  bam,  a  deaU,  Yr  oedd  yn  y  Cyfarfod  Misol  ac  ymhob  cylch 
arall  yr  oedd  yn  troi  ynddo  yn  Uenwi  ei  le  yn  Uawn,  ac  y  mae  yn 
anhawdd  iawn  cael  neb  cyffelyb  iddo.  Bu  ar  y  blaen  am  flynyddoeM 
fel  gofalwr  ac  arweinydd  yr  eglwysi.  Mae  y  geiríau  a  ddywedodd 
Moses  am  Hobab  yn  ddarluniad  cywir  îawn  o  hono  ef,  *CanyB  tì  a 
adwaenost  ein  gwersyUfäoedd  yn  yr  anialwch,  ac  a  fyddi  yn  Ue  Uyg>« 
i  ni'"    Ehoddwn  ddau  ddyfyniad  i  ddangos  yr  hyn  ydym  wedi  « 


T  NWBDDAB   BaBCH.    OBIFFITH   WILLUMS,  TaLBABNAU.  176 

ddywejd  tm  daiio  f el  nn  jn  gwìt  ofalu  am  achos  yr  Arglwydd  yn 
gjffi^dìnol  yn  ei  wlad.  Owaitn  a  roddwyd  iddo  iV  wnenUiar  lawer- 
oedd  o  weithian  oedd  Befydln  gweinidogion  ar  eglwysL  Fel  hyn  y  mae 
jT  hyn  a  ddywedodd  yn  yr  lâroddìad  o  hanes  sefydliad  y  Parcn.  W. 
Wäiiams  ar  eglwysi  Gorr»  a  Bethania,  Mehefin  30,  1873 : — 

Yr  hm  mtad  tm  iraüddog  oedd  ai  fod  yii  pubUe  propertp  i'r  Corff— yn  dal  vr  mi 
bertbyBM  á  phob  eglwys  a  berthyDai  i'r  enwad,  ac  beb  fod  dim  cyeyUtiad  neilldsol 
ibjmgddo  Ig  HD  eglwyB  o  gwbL  Ood  bellacb,  er  y»  blyDyddoedd,  mae  ymgaie  yn 
ùêÜ  ei  WDeyd  er  ffhrfio  perthyDas  ac  DDdeb  agoeach  rhwDg  t  gweioidog  âg  eglwys 
9M1  eglwyBÌ  DeflldaoL  Y  mae  yr  ymdrech  yma  wedì  llwyddo  i'r  fath  riMÌdaa  yn 
Sr  Feirionydd  fel  y  mae,  Did  yD  nmg  gao  yr  eglwyei  cryfaf  en  boffeiliaid«  oDd  hefyd 
gn  y  riiaigwanaf;  agulir  dyweyd  am  OrllewÌD  MeìrioDydd,  fA  am  Jadea  gyDt 
iDfwn  ystrr  arall,  "  Ac  yr  cedd  ya  y  wlad  hoDo  fogeiliaid  vd  gwylied  ea  praidd  liw 
noa."  Edrychir  ami  fel  gwlad  y  bageiliaid ;  a  phe  byddai  i  r  fath  beth  ft^  erlidigaeth 
godi  ar  y  bogeiUaid  mewo  siroedd  eraill,  gaUeot  droi  ea  gwyaeb  i  Sir  Feuìooydd  am 
nodd^  Mm  yr  hya  a  elwir  geaym  yn  **Genadaeth  Sirol"  yo  gwaeyd  gwaith 
mawr,  trwy  fod  yr  eglwyii  cryfaf^  heblaw  cadw  gweÌDÌdug  ea  haDaia,  yn  cynDorthwyo 
hafyd  i  estyn  yr  aDrhyw  ragorfreÌDtiaa  i'w  chwîorydd  gweioiaid.  Mae  y  ffaith  fod 
ároíedd  eraiU  yo  prysar  dduya  esiampl  MeirioD,  yd  profi  ta  hwot  i  bob  dadl  effeith- 
iolrwydd  y  ■ymoaiad.  Ni  oreagyoodd  bageiUaeth  y  tir  heb  lawer  o  rwystraa.  y  rhai 
•ydá  wedi  ea  ajmad  o'r  ffbrdd  yo  y  air  hon,  ood  sydd  yo  parbfta  mewD  airoedd  eraill 
cto.  Dyma  raì  o'r  rhwyatrao  y  ba  raid  i'r  fogeiliaeth  ea  gimiebo  :  ya  gyotaf,  yr 
oedd  y  ajDÌad  hwDw  wedi  gwreiddio  yo  ddwfo  yo  meddwl  y  wlad,  mai  peth  a  allesid 
wseyd  wedi  fforpheD  gwaith  y  dydd  oedd  gwDeyd  pregethaa.  Ond  yr  oedd  ya  bor 
hawdd  maddÍBO  iddyat,  obleÿd  dyoa  oeddynt  wedi  ei  weìed  o'r  decbreoad,  ac  ni 
fiMiddwydiant  fod  oo  cyfnewidiad  i  fod  ar  bethaa.  Ac  nid  yn  onig  yr  oedd  y  Cymry 
yn  ddwfo  yn  y  cyfeiUomad  yna,  ondgallem  gasglo  fod  y  Corinthiaid->wrth  weled  Patü 
yn  gwneyd  pebyU  trwr  y  dydd,  ac  yn  athrawiaetha  yn  y  aynagogao  yn  yr  hwyr — wedi 
BiyMd  i  weled  mai  felly  yr  oedd  pethao  i  fod ;  ac  fe  allai  mai  dyoa'r  paham  y  mae  ef 
jm  aiarad  mor  ddifloeagoi  yo  ei  lythyr  at  eglwya  Corioth  am  ddyledawydd  yr  eglwys 
1  gynnal  ei  gweinidog.  Trbiaf  gWwed  Paol  ac  Âcwila,  wedi  cadw  notwyL  wrth 
fjiÈêá  adreí  heibio  i  iyw  ydUn.  yn  dyweyd  y  gAÌr  hwow,  "  Na  chao  safo  yr  ych  sydd 
yn  dymiL"  Gofynai  y  oaiU  i'r  Uall  beth  aUasai  fod  dybeo  Uefariad  y  gair  jna— ai 
ar  Bwyn  yr  ycb,  ai  er  mwyn  rbywan  mwy,  yr  hyo  aydd  yn  dra  thebygoL  Neo 
gwclaf  hwynt  yn  myned  heibio  i  iyw  wioUaD,  a  gwelent  y  gwioUaoydd  yo  cael  cyf- 
mogì  o'i  ffrwyth.  Neo  yote  ffwelent  filwr  yn  trio  ei  ffleddyf,  tra  yr  oediiynt 
hwTUiaa  heb  gael  dim  anìaer  i  drin  '*cleddyf  yr  Tsbryd.'  Ac  ar  yr  olwff  yma  ar 
bauiao,  dychymygaf  fod  yr  apoatol  yn  ffwaago  y  ddyledswydd  yma  ar  yr  eglw^a.  T 
aae  Uawer  on  yn  taflo  John  Jonea,  TaJaara.  i  wyneb  y  fngeiliaeth — ^y  byddai  ef  jn 
gweîthio  ei  ddiwraod  gwaitb,  ac  wedi'i  cwbí  yn  piegetha  yn  fwy  grymos  ac  effeitbiol 
na  Uawer  a  roddaaant  eo  hoU  amaer  at  wneyd  pregetbao.  Ond  camgymeriad  oedd 
hjn.  Pe  gwyboaaai  y  rhai  hyn  y  cwbl,  caabeth  Mr.  Jonea  oedd  y  "shop,"  a 
bo  lawer  gwaith  )n  " aiglo  dao  gryd  "  ft'i  droed,  ac  ar  yr  on  pryd  yn  darllen  neo  yo 
CTlBnaodcu  pregeth.  D^nffyB  byn  m»i  yo  ei  stiidy  yr  oedd  Mr.  JooeB  yo  dewia  bôd, 
a  i  ttwd^  a'i  gwiueth  ef  yr  hyo  ydoedd.  2.  Rhwyatr  arall  ar  ffordd  j  fogeUiaeth  oedd 
y  áfh  Buû  peirìaDt  ydoedd  wedi  ei  ddyfeiaio  er  ^pirDeyd  i  ffwrdd  ft'r  blaenoriaid.  Nis 
gaH  hyny  íod,  oblegid  byddant  hwy—  y  bageiliaid — oddìcartref  yo  fyoycb  :  ood  bydd 
y  Uaenoriaid,  fel  gwrai^  rinweddoí,  yp  gwarchod  gartref  yn  ddia,  g^o  ofaío  cadw  tŷ 
giio  a  threfooa.  Na,  nid  galw  y  gweinidog  i  le  neb  y  mae  y  fogeiliaeth  ;  y  cwbl  y 
mao  yn  «i  wnevd  ydyw  goMd  y  gweinidog  yo  ei  le  ei  hoD ;  a  r  bogeUiaid  gorea  yw  y 
ẁú  hyny  Bjdd  yn  teiimo  nas  gallant  wneyd  dim  heb  y  blaenor,  nao  heb  yr  aelod 
cyffredin.  Nid  yr  hwn  a  all  wneyd  gwaith  pawb,  ond  yr  an  a  fedr  gael  nawb  i 
weithioÿ  ydyw  y  bogaU  fforeo.  8.  Rhwyatr  araU  ar  ffordd  y  fogeiliaeth  oeda  tlodi 
yr  eglwyBÌ.  Tchydig  oead  eo  nifer  ar  y  cyntaf,  ac  ychydig  oedd  nifer  yr  aelodao ; 
«Co  y  eftrrw  oedd  eo  caiiad  at  Fab  Dow  a'i  achos,  fel  y  meiddient  goleddo  y  ayniad 
■m  fogBÌuaeth»  er  yn  wan  o  ran  moddion.  Tyfodd  y  dijchfeddwl  am  y  rageU- 
iactfa  yn  mhén  Mr.  Morgan ;  a  rhyw  dro,  pan  oedd  ef  a'r  Parch.  Reea  Jones, 
FelinheU,  yn  cydfyned  i  Ffeatiniog  ar  y  Sabbotb,  penderfynaaant  fyno  gweU  chwareo 
teg  f  r  pregethwyr  a'r  M^wyai,  gan  nad  oedd  dim  modd  iddynt  ffyoo  fel  yr  oeddynt 
OÚodd  Mr.  liorípan  y  firaMt  o'i  gyèbwyn  yn  y  OyíÌBrfod  MìboL  o  obefoo^yd  «f  gao 


176  T  DIWBDDAR  BAROH.    GRIFPITH   WILL1AM8,  TALSaBHAU. 

yr  HylNirch  Richard  Hamphreys  A*r  Paroh.  Rohert  WilUams,  Ahodyfi ;  tc  er  mfti 
ef  oedd  y  hyraf  o'r  tri,  efe  oedd  y  cyntaf  i'r  dwfr  hoh  amaer. 

Eto,  pan  yn  rboddi  hanes  yr  achos  ^m  y  Sir  yn  Nghymdeithaafa 
Penrhyndeudraeth,  Tachwedd  1873,  ar  ol  dangos  fod  gwerth  ein  medd- 
iannau  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad  yn  £55,361,  dywedai,  "Pwy  na  foasaî 
yn  falch  o  etifeddiaeth  o'r  gwerth  yna,  serch  fod  rhyw  ddyled  o  £16,000 
ami  î "  ac  elai  ymlaen : — 

Yr  oedd  haelioDÌ  y  cynDDlleidfaoedd  yn  gweithio  mewn  dwy  flfordd,  sef  trwy  roddi 
arían,  ac  hehrd  trwy  roddi  henthyg  arían  jn  ddi-lôg.  Tn  FmtÌDÌog  y  dechrenodi 
jT  arferíad  dda  hon  tna^  ngain  mly:^edd  yn  ol,  ac  yno  y  mae  hi  yD  fwyaf  Uwydd- 
lannns  hyd  heddyw.  Bhoddwrd  allan  yn  y  modd  yma,  yn  noabarth  Ffestioiog.  ae 
yn  neiìldnol  yn  nghymydogaeth  Ffestiniog  ei  hun,  o  Dryd  i  bryd,  er  pan  •etydìwyd  y 
cynllnn  hwn,  y  swm  o  £29,841  98.  2c.,  ac  yn  rhanan  eraiU  o'r  sir  £2586  48.  7c,  Mf 
cyfaDBwm  o  £32,877  188.  9c.  Arían  di  lôg  y  gelwir  yr  arían  yma,  oni  nid  wyf  yn 
s'iwr  fod  yr  enw  yn  nn  priodol.  Mae  Dnw  yn  sylwi  ar  yr  hyn  a  ffyfrenir  at  ei  achos 
acyn  gwobrwyo.  Ni  wnaeth  y  wraig  weddw  o  Sarepta  ddim  a  díüodd  yD  weU  iddi 
na  r  deisen  hono  i  ŵr  Dnw.  Fe  fn  yn /or<un<  i  Obededom  i'r  arch  gael  ei  throi  i'w 
dŷ.  Ac  Di  chafodd  Pedr  eríoed  y  fath  helfa  o  bysgod  &*r  diwmod  y  rhoddodd  fenthyg 
ei  long  yn  bnlpnd  i  I^sa  Gríst  i  bregethn  a]]an  o  honi :  "Ganya  nid  yw  Dnw  yn 
anghyfiawn  fei  yr  anghofio  eich  gwaith  a'r  UafnmB  garíad,  &^"  Y  mae  yn  Ffee- 
tiniog  lawer  a  allant  ddwyn  tystiolaeth  i'r  beDdithiou  a  dderbyDÌasant  ea  hoDain 
trwy  roddi  heDthyg  eo  haríaD  yn  y  ffordd  yma  ar  gapelao.  Tr  oeddynt  wedi  dysffo 
dan  beth  gyda'n  gilydd,  sef  cynnildeb  a  haeìioni.  Dyvceiai  y  diweddar  B*rcL 
Richard  Hnmphreys  08  byddai  i  ddyn  ddysgii  enDÌll  ac  heb  ddyagn  cyDDÌlo,  yr  ehd  tb 
wastraffns.  O  r  tn  arall,  os  dysgai  gyDDÌlo  neh  roddi,  elai  yD  gybydd.  Ond  yr  oedd- 
ynt  hwy  yDo  wedi  dysgn  dan  beth.  cynDÌldeb  a  haelioDL  Mae  y  cybyddioD  olaf  yn 
FfestÌDiog  wedi  en  gweithio  i  ffordd.  Eto  nid  ydym  wedi  trenlio  ein  holl  Deithir 
g^apelan.  Tr  yd}m  yD  rhoddi  rhaD  i  aaith  a  hefyd  i  wyth.  Tr  ydym  yo  rhoddi 
tipyn  ì  bawb  a  ddaw  atom  i  ofyn  cerdod.  Tr  ydym  w«!di  cyfranu  at  y  Oenadaeth 
£830  48.  6c.,  ac  at  y  Weicidogaeth  £2940  198.  2c.  T  mae  dd  peth  arall  y  dymaa* 
WD  ei  ddyweyd,  sef  fod  cydymdeimlad  gwiríoneddol  ac  ymarferol  rhwng  yr  efflwyii 
cryfaf  a'r  eglwyai  gwaDaf.  Mae  y  *'  OeDadaeth  Sirol "  sydd  gebyna  ya  brawf  ot  cyd- 
ymdeimlad  hwn.  Mae  y  genadaeth  hon  yn  perthyn  yn  arbeni^  i  ni  fel  air  (daéth 
siroedd  eraill  i  ganlyn  yn  hyn),  oblegid  ni  a'i  cychwynodd,  a  ni  sydd  yo  ei  chynoaL 
Trwy  yr  haelioni  hwD  mae  15  o  eglwysí  gweiniaid  yn  cael  gofaln  am  danynt  gui 
fngeiliaid  cyflogedig.  Ni  baasai  gan  y  rhai  hyo  y  gobaith  gwanaf  am  gymh<Nrth  oni 
b'ai  y  cydymdeimlad  a  ddangosir  fel  hyn.  Nid  wyfam  ddjrweyd  Uawer  am  y  fttgûì' 
iaetb,  gan  mai  dyna  oedd  baich  yr  anerchiad  dair  blyDedd  ju  ol.  Ood  gallaf 
ddywe^d  fod  y  fDgeiIiaeth  o'r  pr^d  hwnw  hyd  yn  awr  yn  parhan  i  fyDod  ymlaeii. 
Fe  deimlir  gaD  fwyafrif  eglwysi  eÌD  sir  fod  hyo  yD  nn  o'r  pethan  aDhehgoroli 
Iwyddiant  a  pharhfiid  yr  achoa  yn  eio  plith.  Edtychir  ar  y  8ir,  a  gelwir  hi  gan  rai 
yn  wlad  y  bngeiliaid,  ac  fe  ellid  meddwl  fod  rhy w  bríodoldeb  yn  yr  eow,  m  mai 
-'r  gorlaD  hoD  y  maent  yn  edrych  pan  y  maent  yn  edrych  am  fngeiliaid.     Fe  fydd 


rhywrai  yn  siarad  am  lwydd>ant  y  fugeiliaeth  yn  ein  8ir  fel  pe  b  ai  yma  rywbeth 
mwy  ffafríol  i'w  llwyddiant  nag  sydd  mewn  nnrhyw  air  aralL  Beth  ydyw  y  rhyw» 
betn  hwnw,  nid  oes  neb  yn  dyweyd.  Ond  fe  ddywed  pawb  fod  yma  rywbeth. 
Rbaid  ynte  mai  rhywbeth  yn  ei  hawyrgylch  ydyw,  nen  yD  ei  myDyddoedd,  neo  ya 
ei  chymoedd  cnlion.  Nid  dim  yn  yr  eglwysi  ydyw.  T  mae  genym  DÌ  yD  y  sir  boo 
yr  «D  anhawaderan  i  fyned  drwyddynt  ag  sydd  yn  awr  i'w  cael  mewn  airoo'id  eraill. 
Ond  08  dymnnid  cael  mewn  un  gair  ddirgelwch  Ilwyddiant  y  symndiad  hwo,  dyw 
fe,  y  diweddar  Barch.  E.  Mnrgan. 

Wedi  oes  o  weithgarwch  a  defnyddioldeb  mawr  daetii  yr  amser  iddo 
gadw  noswyl,  a  hyny  yn  gynnarach  nag  yr  oedd  neb  wedi  meddwL  Yr 
oedd  wedi  cael  iechyd  rhagorol  trwy  ei  oes,  ac  ymddangosai  o  wneuthnr- 
iad  cryf  a  chadam,  hyd  o  fewn  y  flwyddyn  olai  y  bu  fyw.  Yn  nechrefl 
y  flwyddyn  hono  ymaflodd  rh^rw  afíechyd  ynddo,  a  gwanychodd  ei 


T  DIWBODAR   BABOH.    ORlFPlTH  WILLtAMS,  TALSABNAU.  177 

nerth  jn  bor  faan.  Chwìth  îawn  îddo  oedd  methu  cyflawnî  ei  ddyled- 
swjddjMi,  a  metíia  myned  i'w  gyhoeddiadau  SabbothoL  Teimlai  awydd 
cryí  i  bregethn  yn  ystod  y  mÌBoedd  yr  oedd  ei  iechyd  wedi  tori  î  lawr. 
Ar  ol  rhyw  bedwar  mis  o  waeledd,  gwellhaodd  ddigon  yn  ystod  yr  haf 
i  fped  iV  deithiau ;  a  phan  y  gwaethygodd  drachefn,  mewn  pythefnos 
0  amser  wedí  iddo  fethu  yn  gwbl,  daeth  y  diwedd.  Bu  adnodau  y 
Bibl  yn  gysur  cryf  iddo  yn  ei  gystudd,  ac  fel  yr  oedd  yn  cael  ei  gaeth- 
iwo  âl  gystuddio,  derbyniodd  nerth  a  gras  a'i  dygodd  drwyddynt  yn 
ddirwgnach.  Mae  y  dyfyniad  canlynol  o  lythyr  a  dderbjrniodd  Mr. 
DaTÌd  fiowland,  Pennal,  oddiwrtho  rywbryd  tua  chanol  tymmor  ei 
gTBtadd,  yn  dangos  beth  oedd  ei  deimlad  a'i  brofiad  crefyddol  yr  adeg 
hon: — 

Mm  711  áÚM  genyf  alla  eich  hysbysoi  fy  mod  yn  parhfta  i  ddyfod  ymlaen,  er  yn 
tnf  deg  ÌAwn.  Mae  y  tyi^dd  braf  ymìi  yn  hynod  o  ffAfrìol  i  mi.  Hyderaf  y  byddaf 
ys  allaog  i  ddyfod  atooh  i'r  Sabboth  sydd  geayf  yna,  a  bydd  jn  dda  geayf  gael 
U«ttŷa(^da  ohwL  Mae  amaf  hiraeth  am  gael  pregethn ;  ond  nid  wyf  yn  grwgnach 
diiH ;  ae  TD  wir  nid  y w  hyny  fawr  o  gamp  i  mi,  pan  yatyriwyf  y  blynyddc^d  o 
ÌÊAyá  ydwyf  wedi  ei  gaeL  Mae  rhywbeth  mewn  cystnadiaa  a  phiofedigaethaa 
ndd  yn  rhoddi  mantaia  i  ni  weled  snt  y  bydd  eia  crefydd  ^n  troi  allan.  Mae  yn 
aiirplweh  i  mi  sat  y  mae  annnwioli  m  yn  galla  ymdaro  wedi  myoed  i  M^ra,  ac  heb 
yr  nn  pran  i  bereiddio  y  ámtr,  Ni  ba  fy  nghystadd  i  yn  drwm,  poenns,  na  maith. 
Cirehtfwyd  fi  mae  yn  wir,  ond  íoühout  hard  labour.  Oad  yr  wyf  wedi  cael  fy 
ofhadw  yn  yr  anialwoh  ddigon  o  hyd  nes  dyfod  o  hyd  i  rai  tywyse.tan  o  '*  hen  ýd  y 
ẃd,**iey  maent  yn  flasna.  Nid  wyf  ya  rhyfedda  dim  fod  yr  angelion  yn  parhâa 
i  ed^eh  yn  ieoainc,  gan  en  bod  yn  OÊueí  bara  mor  faethlawn. 

Tr  oedd  ei  ddiwedd,  fel  y  gŵr  perffaith  ac  uniawn,  yn  dangnefedd. 
Hynod  mor  debyg  oedd  ei  bregeth  olaf  i'r  gyntai  Testun  y  gyntaf 
oedd — "  Nìd  oes  ond  megys  cam  rhyngof  fi  âg  angeu."  A  thestun  ei 
bregeth  olaf,  yr  hon  a  bregethodd  bythefnos  iV  Sul  y  bu  farw — "  Brysia, 
diinc  yna"  Mawr  ac  anrhydeddus  iawn  oedd  ei  angladd,  canys 
^jpfjà  ef  i  orphwys  o  Talsamau  i  fynwent  y  Methodistiaid  Calfinaidd 
yn  y  Dyffryn,  iJe  hefyd  yr  huna  ei  hoff  gyfeillion,  Mr.  Humphreys  a  Mr. 
Horgin.  Deng  mlynedd  o'i  flaen  y  bu  y  Parch.  R  Morgan  farw,  ac  yr 
oedd  ei  biraeth  ar  ei  ol  mor  fawr,  fel  na  wnaeth  ddim  am  wy thnosau 
ood  hiraethu  a  galaru,  a  chyfansoddodd  alargan  er  coffadwríaeth  am 
dana  A  phan  y  daeth  y  deng  mlynedd  i  ben,  mor  neillduol  o  daraw- 
i^ol  a  phwrpasol  ydoedd  y  pennill  canlynol  o'r  Alargan,  yr  hwn  a 
adroddwyd  mor  effeithiol  gan  y  Parch.  D.  Jones,  Gkiregddu,  wrth  làn  ei 
fedd:— 

A  ddarfa  iti  wrth  dafla  golwff 

At  wftg  orseddaa  tŷ  dy  Dad, 
Ddim  dygwyddo  gwel'd  fy  enw 

Wedi  ei  ysgrífena  â  gwaed  f 
'R  wy  'n  gobeithio  fod  fy  eiateddle 

Tr  agoiaf  nn  i  ti ; 
Ac  y  cawn  dragwyddol  ^lla 

Ar  y  Gŵr  fa  ar  Galfari. 

ROBERT  OWEN. 


GOHEBIAETH     RHWNG    EBEN    FARDD    A'R 
PARCH,   DAVID  JONES. 

NiD  oedd  EboD  Fardd,  mwy  na  Uawer  o  bobl  barchus  a  syber  eraill, 
ar  y  dechreu  yn  gallu  teimlo  yn  çaredìg  iawn  at  y  diwygiad  Dir- 
westol,  er  iddo  wedi  hyny  ddyfod  i  weled  ei  fawr  werth  ac  i 
gymeryd  ei  le  çyda'i  frodyr  a'i  gyfeillion  yn  eu  hymdrech  egnîol  o'i 
blaid.  Yn  nechreu  1837  ymddangosodd  yr  Englynion  canljmol  o'i 
eiddo  yn  y  Owladgarwr: — 

Am  drftnl  y  Cymmedrolwr— ii«o  ammea ! 
Mm  'n  fmàhwy»  i*w  gyflwr ; 
lCae  owrw  Jì  am^n  i  henwr 
Na  gormod  o  ddiod  ddŵr. 

Cam.  dm^  elwiy  Cymmedrolwr — ^ni  wna, 
Na  niwed,  fel  yfwr  ; 
Doethach  rhoi  cwrw  i  deithiwr 
Na  liarad  am  nnrir  a  dŵr. 

Camdreolio  ni  wna  Cymmedrolwr— ddâ 
Am  ddiod  y  bragwr ; 
Owell  owrw  dywydd  fi^arw  i'r  g^ 
N^g  ail  eetyn  y  glaadwr. 

Drwy  alwad,  os  Cymmedrolwr — wna  ogwydd 
Bi  neges  at  ddyeithrwr ; 
Owell  cwrw  iach  i'r  maanachwr 
Tao  dô,  na  llymeitian  dẃr. 

Diod  iach  i  ddyn  f  dod  i  ^  dd^ ;— boed 
I  bawb  ei  brîod  wl  bwr  ; 
Cwrw  i  fynwes  gynhes  gŵr, — 
O'r  afon,  fnareh  yw  *r  yfwr. 

Od  inrt  eto  yn  Deetotal—o  gyihaedd 
Ówirod  yn  jrmattal, 
Ka  newidia  'n  anwadal ; 
Trwy  dy  oes  at  dy  air  díd. 

Os  tordyn  feddwyn  fyddit,— d'od  eto  'n 
DeUoUd  a  ddylit ; 
Yn  ynfyd  ^  na  foed  if 
Ail  wreiddio  fel  yr  oeddit. 

I'r  sawl  a  fedr  yn  gymmedrol—yfed, 
Oferpeidio'oAoOoI; 
Nid  yw  Ifrwyth  flydd  ond/r»<*  ffol 
O  ryw  grothell  ragrithioL 

0  medri  weled  Cymmedrolwr— teg, 
Nid  doeth  ìi  godi  dwndwr ; 
Pan  mewn  cnawd  ein  Hiachawdwr 
Yfai  y  gwin,— oedd  fwy  Gŵr  I 


OOBUIASTH   BHime   BBB»    BAMDO,   &a  179 

TolwBff  hrjr-yiiifttteliwr, — jn  ddÌM, 
Oedd  loan  Fedyddtwr ; 
Ond  Idwiy  6Ì  gjdowwTÿ 
Newydd  wia  »  wdm  o  ddŵr  1 

A  pha  ITW  li  PbtfMëttdd— «  godid 
OTda  gwŷr  •nltihaidd  1 
Pawb  oedd  &'n  Mr»U  eablaidd 
Tn  ddibrím  i'w  ddoo^  braidd. 

"  Wele  ddjn  glwth,  rhwtb,  di.rin,"*-meddjmt, 
"  MeiddU  fyw  'n  gyfMin  ; 
Tf  Uuiaid  o  íelnewin 
Efo  rhai  gwael.— yfwr  gwin  ! " 

ám  loao.  "  Twt,  twt  1  mae  'n  DmMo/;"— honent 
Fod  gsn  hwnw  ffythm'l ! 
Diemmea  ned  oeda  dim  yn  d^l 
I'w  nod«i  mor  anwadal ! 

Ooren  modd  i  g«a  't  meddwyn, — a  ehwaln 
T  ehwilod  o'i  goryn, 
Tw  ynuttal,  dal  yn  dỳn 
Hyd  farw  beb  on  dyferyn  ! 

Ond  gwaith  ffol  i  Oymmedrolwr — ^beidio 
Sod  o  gwrw  'n  yfwr ; 
Pa  achoa  t  nid  tw  fwy  pechwr 
Na  Uane  da  fo  n  Uynca  d^r. 

Mae  yn  ddiau  fod  yr  Engl^ion  ar  y  piyd  yn  hynod  o  gymer- 
adwy,  yn  enwedig  gan  j  rhai  a  deimlent  fod  pohl  yr  heresi  newydd 
yn  ymestyn  at  fod  yn  rhy  gyfiawn.  Ac  y  maent  yn  dra  dyddorol 
eto,  nid  yn  onig  ar  gyfrif  ea  rhagoriaeth  prydyddol,  ond  hefyd  fel 
y  maent  yn  dangos  y  math  o  resymau  a  ystyiid  y  pryd  hyny  jm 
barchns  a  chryfíon  o  blaid  jonyfed  cjrmmedroí,  yn  wrthgyferbyniol 
i  Iwyrymwrthodiad '  ft'r  diodydd  meddwoL  Ond  mae  yn  hyf ryd 
ym  ymhellach,  trwy  garedigrwydd  ein  cydwladwr  tirion  Myrdain 
'ardd,  alla  rhoddi  ger  bron  ein  darllenwyr  yr  ohebiaeUi  ddyddoroi 
a  ganlyD,  yr  hon  a  eymerodd  le  mewn  canlyniad  i  ymddangosiad 
yr  En^lynion.    Ysgnîenai  y  Parch.  Dayid  Jones,  y   pryd  hyny  o 

Ghiemarf on,  ond  wedì  hyny  o  Drebortìi,  f el  y  canlyn  at  y  Bfuîdd  :^ 

• 

Caemarfon. 
AbwtIìStb, 

Wrth  ddarUen  eich  Boglyoion  i  Ddirwest  jm  y  Owladgarwr,  cynhTrfodd  fy 
dd,  gan  obeithio  na  thramgwyddwch  wrth  ei  ffirwyth,  ond  t  cymerwch  hyn  yn 
-  "iiwrthyf,  er  nad  wyf  yn  hòni  i  mi  fÿ  han  yr  enw  Bardd. 

**  Pan  mewn  onawd  ein  Hiachawdwr 
Tfai  y  gwin  oedd  fwy  O^r." 

I  leta  ai  melyBwin— a  ddeaent 
Tnddiodgyffredinf 
Nen  ddywed,  od  wyt  ddewin, 
A  fa  *r  Oŵr  yn  yfwr  gwin  î 

Ai  g&lon  leea  goeUaist  f— dywediad 
Ei  wawdwrr  a  würiaiat ; 
Rhyfyg  noeth,  mor  hjrf  y  gwnalst : 
Ow  ddwl— ai  loddew  weliSst  f 


180  OOHEBIABTH   BHWKO   EBEN   FAEDD. 

Cymeraîst  en  cam  eirian,~a  ddeaent 
I  dduo  ei  foesaii, 
O  ryw  nwyd  fel  gwir  nodao  ; 
Testyn  gwawd  y  tyation  gan. 

Fe  wyddom,  mai  *r  nn  fyddin — ^ro'i  wag  Ut, 
Gŵr  glwth  am  ein  Ërenin  ; 
A  geirian  roent  mwy  gerwin 
Fwyhâi  'r  gwarth,  liae  'n  yfwr  gwin  ! 

T  gftn  gyhoeddaist,  gwna  gyhnddo,^paid 
Fel  pŵl  ac  ymddigìo  : 
Hyd  fedd,  dy  fnchedd  a  fo 
A  Dirwest  yn  oyd-daro. 

Eirf  dileeg  Owirf  hndoUaeth, — 0  gochel 
Rhag  awch  ei  lywodraeth  : 
Rhwng  dy  aiol  a'i  swynol  saeth, 
Dyro  aataìch  Dirwestiaeth. 

Chwefror  20fed,  1837.  DAyio  Johbs. 

I'r  hjn  yr  atebodd  Eben  Fardd  fel  y  canlyn  : — 

Olynnog,  Ghwefror  24,  1837. 
Babohedjo  Stb^ 

Derbyniais  eich  Ilythyr  neithiwr  ^edi  ei  agor  gan  rywnn.  T  mae  i  chwi 
ryddid  yn  ddian  i  woevd  a  fynooh  â  fy  Englynion  cyhoeddedig  yn  y  Owladgarwr; 
ond  bnaswn  yn  dyagwyf  i  chwiaydd  yn  athraw  morenwog,  ymresymn  yn  en  herbyn, 
ffan  ddangoa  rhyw  brawf  o  gyfeilioriiad  yr  haeriad  mewn  perthyoas  i'r  Cyfryngwr 
bendigedig  yn  yfed  gwin  pan  y  byddai  ar  achlyaaron  yn  myned  i  wledd  nen  giniaw 
Ue  y  defnyddid  y  cyfryw  adiod  yn  gyffredin. 

Mi  feddyliwn  ei  bod  mor  amlwg  ft'r  hanl  oddiwrth  y  cyd-destnn  am  loan  yn 
peidio  yfeà  gwin,  fod  ein  Harglwydd  yn  yfed  yn  achlyanrol  bob  diodydd  yn  ddi- 
wahaniaetb.  Ouà  ^rr  wyf  yn  deall  eicb  bod  chwi  yn  gyoadu  iddo  yfed  gwinl  Bydded 
rhyngoch  chwi  ft  Daw  a'ch  cydwybod  am  hyny.  Y  mae  i  chwi  gyflawn  ryddid  i 
ddal  nea  wada  aorhyw  bwuc  yn  gydwybodol,  oud  priodol  i  chwi  adael  yr  nn  rhyddid 
i  eraiU  heb  eo  goffanu,  gan  en  galw  yn  ddwl,  yn  hẅl  ac  yn  rhyfygns.  Nid  ymresymn 
w  hyn,  ond  peth  a  alwn  mewn  iaith  lygredig  yn  hwliOf  heb  ddwyn  ymlaen  nn 
prawf  pendant  o  blaid  nac  yn  erbyn  y  pwnc  mewn  dadL 

Fy  marn  i  (pe  byddai  o  ryw  bwys  i  chwi  ei  gwybod)  am  LwyrymaUaliad  yw,  nad 
ydyw  yu  bwuc  crefyddol  o  nn  math,  ac  am  hyny  nad  yw  o  bwya  neiUdnol  pa  nn  a 
gofleìdir  ef  ai  peidio.  Y  pechod  a  waherddir  yw  yfed  gormod  a  meddwi;  ond  y  dyn 
yr  hwn  wrth  yfed  ychydig  na  chais  beidio  yfed  gormod,  mabwyaiaded  j  cyfryw 
yr  nuig  foddion  dynol  sydd  yu  debyg  o  fod  yn  llwyddìannna  i'w  aoDri,  aef  Ilwyrym- 
attal ;  am  eraill,  megys  chwi  eich  hnn  a'ch  cyffelyb,  nid  ydyw  na  chynnydd  crefydd, 
na  chyuuydd  moesao,  na  chynuydd  gras  i  chwi  Iwyrymattal.  Ar  yr  nn  pryd  nid 
wyf  yn  eich  beîo  am  wneyd,  os  ydych  yn  ei  wneyd  yn  eydwybodol  fel  o  wasanaeth  i 
Ddnw.  Cyfansoddais  chwech  o  Eoglynion  mewn  ffordd  o  atebiad  i'r  eiddoch  chwi, 
yn  y  rhai  yr  wyf  yn  arfer  yr  nn  hytdra  ag  a  gymerasoh  chwithan  yn  eich  anerch 
ataf.— Wyf,  ŵc, 

Ebbmxzsb  Thomas. 

"  CanTS  daeth  loan  heb  na  bwyta  nao  yfed  ....  Daeth  Mab  y  Dyn  yn  bwyta  ao 
yn  yfed. '— Ibstt  Grist. 

"  A  wado  hyn  aed  a  hi 
A  gwaded  i'r  hanl  godl"— Dswi  Wth. 

0  Dafydd,  Dafydd  I  dofa— dy  ganiad 
Boed  gynnil,  arafa  t 
Eguîa  'n  ddewr,  agwna  'n  dda, 
ŴíwUddoddẁí  Uail  Abda. 


A*B    PARCH.    OAYID   J0NK8.  181 

Am  ddiodydd,  meiddia  wada — gair  Ciist ; 
T  ffŵr  cnff,  gwna  daero 
-  Na  flasiodd  gweflan  le«ia 
Na  'i  enaa  cain  o  win  cn  ! 

Agor  wed'yn,  a  gwrida, — lyfr  lean  ; 
Lwfr  asiwr.  a  chryna  ! 
Y  Creawdwr,  O  !  creda 
0  flaen  dyn,  er  mai  dyn  da. 

Prawf  nad  yfai ;  profa  hyn,  Dafydd  ! — gwel 
Mai  'r  ^ir  a  ddeil  bennydd  : 
Rheol  pìaid,  baid,  ac  ni  bydd 
Ond  lesn  *n  iawn  Dywyeydd. 

Mae  iti  Iwyrymattal, — groeso  ; 

Ond  greayn  it'  gynnal 

Oair  dn  ;  onid  Gwir  a  dâl  ? 

Nid  gan  rigyman  gwammal. 

**  Na  feddwer,"  boed  mai  hyn  íyddo— ein  deddf 
Hyn  mae  Dnw  yn  geisio  ; 
A  garo  laith  gwrw  i'w  lithio, 
HeD  oedi  dim  peidied  ô. 

£bbmizb&  Thomas. 

Yn  atebiad  i  hyu  ysgrifenodd  Mr.  Jones  y  llythyr  rhagorol  a  gan- 
lyn : — 

Tarf  Sqaare,  Caemarfon, 

Chwefror  27,  1837. 
AiWYL  Stb, 

Deallais  wrth  eich  Ilythyr  fod  fy  Ënglynion  atoch  wedi  cael  effaith  amoch 
boUol  groea  i'm  dysgwyliad  a'm  dyben  yn  en  liaDfon,  am  na  feddyliais  nnwaìth  y 
çymerech  hwynt  yn  amgen  na  hytdra  dioiwaid  oddiwrthyf.  Drwg  iawn  genyf  yn 
wir  boeni  eich  teimladan,  yr  hyn  oedd  bell  o'm  bwríad.  Maddenwch  fy  hyfdra. 
Ni  elwaia  chwi  yn  bwl,  fy  Dghyfaill,  ond  dymnno  arnoch  beidio  ac  ymddigio  fel  y 
gwnai  pwl.     Nid  oedd  byny  yn  rhoddi  yr  enw  hwnw  arnoch  chwi. 

7r  wyf  yn  deall  i  chwi  gamddeall  fy  Englynion  ^os  teilyugant  yr  eow  hwnw). 
Oofyn  a  wnaethnm  ynddyot  a  oedd  Crist  yn  yfed  gwin  yn  ddiod  gyýredin,  am  mai 
gwTthwynebu  diodydd  meddwol  fel  diod  gyffrtdin  yn  nnig  y  mae  v  Gymdeithas 
DdirweatoL  Hefyd  pa  sail  oedd  genych  i  benderfyna  fod  Crist  yn  yfwr  gwin,  gan 
gymeiyd  tystiolaeth  ei  elynion  yn  sail  i  benderfynn  yr  achos.  O  herwydd  mae  ílîawa 
o  Esbonwyr  enwos  yn  dra  chynt  U  ar  yr  achos ;  megys  J.  Hnghes,  Dr.  Lewis, 
Matthew  Henry,  Matthew  Poole,  a  Dr.  Doddridge,  Ässembly  of  Divine$'  Ànnota- 
iicnêf  ac  yn  wir,  yn  ol  a  ddarllenais  o  waith  Dr  Lightfoot,  nid  yw  yr  nn  o 
honynt  ;^n  ton  gair  yn  ea  hesboniadau  ar  yr  adnodau  a  nodasoch,  fod  Crist  vn 
yfwr  gwin.  Ac  felly  gallwn  nodi  eraill.  Mae  Traethawd  yr  enwog  Pioff.  M. 
Stnait,  Ameríca,  ar  Nat  r  Dicdydd  j  Bibl,  i'r  hwn  mae  Rhagymadrodd  yn  ei  gymer- 
adwyo  yn  nchel  gan  Dr.  J.  P.  SriJith,  yn  dangos  yn  amlwg  yn  ol  rhediad  yr  Ys- 
grythyrau  nad  oedd  dnwiolion  y  Bibl  yn  arfer  gwin  fel  di(ä  gyffredin.  Gan  hyny 
mae  fy  nghwestiwn  yn  sylweddol  a  phwysig,  ac  nis  gellir  ei  benderfynu  mor  hawdd  & 
phrofi  fod  yr  banl  wedi  oodi,  pan  y  mae  genym  brawf  gweledig  o'r  naill,  ac  nad  oes 
genym  seiliau  pendant  i'r  llall.  Ni  phenderfynais  nad  archwaethodd  Crist  win  ;  ni 
feddyliais  ac  ni  dHywedais  y  fath  beth  erioed.  Gofyu  cwestiwn  a  wnaethum  i  chwi 
am  sail  eich  penderfyniad  y  bu  Críst  yn  yfwr  gwin  ;  a  ^yddoch  nad  oedd  gofyn 
am  sail  eich  penderfyniad  chwi  i'r  mater  yn  tneddu  i'r  radd  leiaf  i  wadu  nad 
archwaethodd  Crist  win. 

Oan  hvny  fy  rhyfyg— yr  hyn  oedd  yn  ^alw  amaf  ddofi  a  ehynnilo-'jw  fy 
ngof^niad  i  chwi  am  sail  eich  penderfyniad  i'r  achcs  <  ywededig.  Beiddio  gofyn 
am  sail  eich  penderlyniad  yw  nnig  syltaen  y  ddyledswydd  a  osodasoch  arnaf  i 
wrido  with  agor  y  Bibl  ar  yr  achcs.  Ond  pa  un  ai  penderfynu  y  bn  Críst  yn  yfwr 
gwip,  ai  gofyn  am  sail  y  pendertyuiad  sydd  fwyaf  o  ryOg,  gadawaf  i  chwi  famn. 
Ac  ni   alüuuLÌ,    fy    nghyfaill,  i'm    gwaith  yn   gofyn    am    sail   eich    pecderfyniad 

1866.  M 


l8â  OOUBBlABTa   BHWNO  BBBN   FABDD 

doeddn  jn  j  radd  leiaf  i  gftethiwo  rhjddid  eioh  cydwybed  i  feniQ  droeoch  eich 
hiin  yn  yr  achoe,  am  fod  gwahaniaeth  dirfawr  rhwDg  bìóum  ar  achos  a  phenderfyn- 
iad  ar  nnrhyw  achos.  Dybygaf  fod  hyn  yn  rJhuymu,  os  gwn  pa  beth  y w  rheswm. 
Nid  wyf  yn  bamn  fy  £ugTyniok  yn  deilwng  o'r  enw,  ac  m  honais  im'  fy  hnn 
l^mhwyader  i  gael  yr  enw  Bardd,  ond  rhyw  rigymwr.  Ond  dybygaf  fod  hyn  yn 
rhesyma. 

Mae  perthynas  agos  rhwng  y  Oymdeithas  Ddirwestol  &  moesan  dynion,  am  mai  & 
moeaan  dynion  yn  nniongyrchol  y  mae  hi  yn  ymwneyd.  Sobrodd  ganooedd  o 
feddwon,  a  daeth  llîaws  o  hon^t  drwyddi  i  Sîon.  Onid  yw  ei  heffeithian 
yn  daogoe  ei  bod  yn  gynnydd  i  foesan  dynion,  ac  onid  crefvddol  yw  defn- 
yddio  y  moddion  tebycaf  i  ateb  ei  ddyben  i  ym  ymaith  brìf  bèchod  ein 
oenedl  f  Pan  y  tybir  fod  dros  80,000  yn  Uadd  en  hnnain  yn  ein  teymas  bob 
blwyddyn  trwy  ddiodydd  meddwol,  onid  crefyddol  ymdrechn  yn  y  modd  tebycaf 
i  Iwyddo  i  ragflaenn  en  haflwyddf  Cymaint  o  nifer  yn  cael  ea  damnio  o'n 
teyrnas  bob  blwyddyn  trwy  ea  meddwdod  I  A  all  gwir  Gristion  fod  yn  ddystaw 
a  lIon\rdd,  &o.f  0  fy  nghyfaill,  wrth  feddwl  am  gannoedd  fyddai  yn  meddwi 
y  Sabbothan,  ond  yn  bresennol,  trwy  rinwedd  y  Gymdeithas  hon,  ydynt  yn 
8obr  hollol  ac  yn  gwrando  yr  Efengyl  yn  gyson  bob  Sabboth,  pa  fodd  wrth  hyn  Dad 
yw  V  Gymdeithas  yn  gynnydd  moesan  f  Mae  llawer  o  Ddeistiaid  wedi  d'od  trwr 
ei  rhinwedd  i  ymarfer  ft  moddion  gras  yn  gysoo,  a  rhai  ^o'r  tylwyth  hyny  wetu 
dyfod  i  Sîon  dan  gerdded  a  wylo.  Onid  oes  a  fyno  hi  ft  chrefydd,  ac  onid  oea  a 
fyoo  crefydd  ft  hithaa  f  Onid  yw  myoed  yn  erbyn  prif  bechod  ein  hoes  yn  waìth 
crefyddol ;  onid  yw  oeisio  achnb  y  meddwon  o  afael  en  ohwant  a'n  dwyn  i  fflyw  jr 
Efengyl  yn  waith  orefyddol ;  onid  yw  cara  llesâd  tymmorol  a  thragywyddol  ein 
eydgTeadariaid  yn  waith  crefyddol  f  Mae  amcan  y  Gymdeithas  hon  mor  nchel  a 
dwyn  dynion  at  Orist.  Ac  yn  wir,  ontd  yw  achnb  ▼  genedl  srdd  yn  eodi,  sef  egin 
yr  oes  nesaf,  rhag  ymarferiad  ofnadwy  yr  oes  hon  a'r  diodydd  meâdwol  yn  waith 
orefyddol  f  Mae  yr  nn  berthynas  rhwng  y  gymdeithas  Ddirwestol  ft  chrefydd  aff 
sydd  rhwng  crefydd  ft  moesan  dynioo.  Edrychwch  ar  ei  ffrwyth,  a  chewch  weled 
hyny .  T  ffordd  grwiraf  i'w  hadwaen  y w  wrth  ei  ffrwythan.  Os  y w  ei  gwreiddyn  ya 
rhy  ddwfn  yn  ▼  ddaear  i'w  adwaen  ^n  iawn,  ednrcnwch  ei  £&wyth.  Heddwch  a 
ehysnr  tenlnaidd,  bara  a  gwiigoedd  ac  lechyd  a  chrefydd  y w  y  ffrwythan  sydd  yn  tyfn 
ami,  y  rhai  ^dd  yn  berffaith  amlwg  i  bawb  a  edrycho  araynt. 

Daeth  rhai  o  brif  feddwon  ein  tref  ni  i'r  eglwys,  ac  mae  yn  ddiammen  mai  y 
Gymdeithas  hr>n  fn  y  moddion  cyntaf  i'w  hymgeleddn  a'n  dw^n  atynt  en  hnnain 
ac  i  glyw  yr  EfeDgyL  Aeth  Cymdeithas  Dirwest  a^t  i  ddechrea  gan  ddywedyd, 
Na  wna  i  ti  dy  hnn  ddim  niwed  ;  yna  aeth  yr  Efengyl  atynt  gan  ddTwÌBdyd,  Ored  yn 
yr  Arglwydd  lesa  Grist  a  chadwedig  fyddi  0  eyfûU,  chwi  synech  wrth  v  pethan 
a  wnaed  ac  svdd  ^  cael  ei  wneyd  trwyddi.  Llawenhfti  eich  calon  foa  ymyitt 
meddwon  sydd  wedi  en  sobri  a  dyrod  atynt  en  hnnain  i  ddechren  ystyried  en  ffyidcL 
INi  feddylius  erioed  y  gwnai  golwg  ar  y  meddwon  dmain  yn  d'od  atjmt  en  hnnain 
fy  lloni  gymaint 

Ac  nn  o'r  pethan  s'm  Uonai  fwyaf  fvddai  clywed  eich  bod  chwi  ^  golofii  ynddi. 
Mae  ]^n  ddiammen  gen^  y  gwnaech  fes&d  mawr  i'ch  cydgreadaiiaid  pe  y  denech. 


Dyma  yr  onig  beth  sydd  yn  fy  ngolwg  yn  fy  Tmdrechiadan  Dirwestòl  yw  llesftd 
oyffredinol,  a  gobeithiac  y  gwna  golwg  ar  yr  nn  dyben  eich  denn  cbwithan,  gan  fod 
rheswm  a  phrofiad  yn  sicrhfta  i  ni  nad  oes  angen  am  ddiodydd  meddwol  fel  diod 
gyffredin  er  cynnal  ein  natnr  yn  gysnms. 

Fy  hyfdra  amoch  maddenwoh,  fy  rheswm  iawn  ddeallwcb,  a'm  dymnniad  taer 
eyflawnwch. 

Wy^  yr  eiddoch  yn  gorphwys  yn  y  gobaith  hwnw, 

Datid  Jonx& 

Tr  wyf  yn  bwriadn  abertbn  fy  mlysiaa  anianol  ar  allor  fawr  daioni  cyffredinol.     . 

Dyma  atebiad  Eben  Fardd :— 

Clynnog,    Mcwrth  8,  1887. 
BAKOHXDia  AO  Anwtl  Syb, 

Dy wedwch  yn  eioh  ail  lythyr  '*  bod  yn  ddrwg  genych  boeni  fy  nheiml- 
adan,  a  bod  hyny  ymhell  o'ch  bwriad."  Y  mae  yr  ymesgnsodiad  yma  yn  gwbl 
foddlonol  i  mi,  ao  yr  wyf  yn  maddea  yn  hoUol  rydi  a  diffuant  i  ohwi. 


a'b    PABCH.    DAYJP   J0NS8.  168 

Tr  yd¥eh  To  cofyn  m  yn  ail  ofp,  Ai  ffwio  a  yfai  Omt  yn  ddiod  gTffiredio.  Yn 
awr,  be^  a  Mdyhwch  wrth  ddiod  gyffredin  ?  Ai  y  ddiod  a  yfir  bob  amser  y  byddo 
^chedaranf  OdfeUy,  nid  wyf  yn  haêni  fod  Crist  yn  yfed  gwin  yn  gyffredin. 
Hen  ynte,  ai  diod  a  yfid  gyda  bwyd  yn  gyffredinol  f  Yn  fyr,  ni  ddywedaia  ei  fod  yn 
"  yfwr  gwin,"  yr  hyn  a  dd?aoda  ddefnjddÌAd  Cÿêon  a  gwastadol  o'r  ddiod  hono ;  na 
chwaith  mai  gwin  oedd  ei  ddiod  gyffredio,  yr  hyn  a  arwydda.  dybygaf,  yr  nn  cyjo» 
arferiad  o't  gwlybwr  hwnw  â>  ymadrodd  gwawdns  **yfwr  gwin/'  Ond  yr  hyn  a 
ddywedaÌB  i  yn  fy  Enflyn  oedd,  "yfai  y  gwin ;"  a  fy  ngolygiad,  nen  y  meddyl- 
ddrycha  amcanwn  ei  hysbysn  drwy  yr  y madrodd  oedd  hyn,  sef  nad  oedd  leea  Orist 
yn  gwrthwynebn  yfed  gwin  ar  achlysnron  pan  y  byddai  yn  cael  ei  ddodi  ger  ei  fron 
nen  ei  ^yonyg  iddo.  Ond  gobeithiaf  na  ddarfn  i  chwi  eríoed  feddwl  ^  mod  yn 
haem  i  lesn  Orist  yfed  gwin  bob  amser  yr  yfai,  nac  iddo  erioed,  ar  nn  achlysnr,  ei 
yfsd  fel  ag  i  dneddn  yn  y  radd  leiaf  at  anghymedroldeb  1  Eto  yr  wyf  yn  haem  yr 
yfai  win,  yn  y  dnll  ac  ar  achlysaron  oyffelyb  i*r  hyn  a  nodais  nchod.  Hyn  ni  wna 
y  Dirwestwyr,  fel  eu  galwch  (enw,  wrth  fyned  heibio,  nad  yw  bríodol  iddynt) ;  ond 
y  maeot  hwy  yn  carío  crefydd  a  moeean  i*r  fath  radd  orachel  o  rith  sancteiddrwydd 
mnrsenaidd,  fel  na  phrofant  win,  nac  nn  ddiod  arall  ag  y  byddo  yr  ^sbryd  bwbachlyd 
a  distr^wioí  hwnw,  sef  áleohol,  ynddi.  Yn  awr  atelMf  eich  gofyniad.  Pa  stil  sydd 
genyf  i  beoderfynn  i  lesn  Oríst  yfed  gwin  f  Fy  sail  i  dyb«o  a  pheoderfyan  hyny  yw  ei 
eirian  am  dano  ei  hnn  mewn  cyferbynìad  ft  loan  Fedyddiwr  yn  hyn  o  ymddygiad;  os 
nad  y  casgliad  wyf  fi  yn  woenthar  oddiwrth  y  geirian  yw  t  casgliad  oywir  a  natnriol, 
Bis  gwn  pa  synwyr  i  wneyd  o'ÿ  ymadrodd  f  Addefaf  fy  mod  yn  dy wyll  ac  anmherffaith 
yn  fy  amgyffredion  o  amnrw  bethan  ysgrythyrol  ac  anianol ;  ond  oe  gallwch  chwi 
ff  argyhoeadi  o  fj  ngham  fam  am  ystyr  y  geirían  mewn  dadl,  ni  phetmsaf  gyfaddef 
qr  nghamsyniad  a'i  adael ;  hyd  hyny  yr  wyf  yn  rhwym  o  gredu  yr  hyn  y  mae  fy 
neall  a  fy  nghydwybod  yn  fy  arwain  i'w  gredn.  Ni  feddyfiodd  y  rhan  fwyaf  o'r 
£Bbonim>  dysgedig  a  dnwiol  a  enwasoch  am  y  ddadl  a  gyfodai  y  dyddian  hyn  am 
ddiodydd,  yr  hyn,  mae'n  debyg,  sydd  un  rheswm  da  am  en  dystawrwydd  ar  destunau 
■ydd  yn  dwyn  perthynas  ft'r  ddEÌdL 

Nid  wyf  yn  swadu  nad  yw  uno  ft'r  Oymdeithas  Ymattaliol  yn  g^nydd  moesau  i'r 
meddwon  ;  ond  dywedais  nad  allwn  ei  gyfrif  felly  i  chwi  a'ch  cyffelyb  oedd  yn  sobr 
%  chymedrol  bob  amser.  DywedaìB  hefyd  nad  oeddwn  yn  tybied  nndeb  ft'r  Oym- 
dflithas  yn  bwnc  crefyddol ;  ond  yr  wyf  yn  addef  fod  canad  crefyddol,  yr  hwn  sydd 
rinwedd  crefyddol,  yn  ein  cymhell  i  annog  ein  cydgreadnriaid  i  ymadael  ft'rhyn 
fyddo  er  niwed  iddynt»  ac  i  osod  siamplau  da  o'u  blaen.  Yn  awr,  y  siampl  dda,  yn 
fj  nhyb  i,  yw  byw  yn  sobr  a  chymedrol  yn  yr  arferiad  o  bob  peth,  ac  nid  llwyr  >m- 
wrth<MÌ  ft*r  cyfryw  bethau,  er  fod  yn  anghenrheidiol  i*r  m  ddwyn,  dybygid,  Iwyr 
ymwrthod  ft  diod  ÍÎBddwol  cyn  y  gall  fyw  yn  sobr  a  chymedrol  yn  ol  y  siampl  a  osodir 
o'i  flaen.  Ond  pa  angenrheidrwydd  sydd  i'r  sawl  oedd  bob  amser  yn  gymedrol,  ao 
na  bn  llymaid  o  nnrhyw  ddiod  erioed  yn  niwed  iddynt  nno  ft'r  Oymdeithas  f  Nid 
yw  ymattal  oddiwrth  ddiod  gadam  fwy  o  hunanymwadiad  iddynt  hwy  nag  ymattal 
oddiwrth  laeth ;  eto  ymestyoent  ymlaen  yn  orchestol  i  ladrata  Uawryf  bnddngol  y 
meddwyn  diwygiedig;  druan,  yr  hwn  a  gostiodd  iddo  lawer  diwraod  du  ac  annim',  a 
Uawer  brwydr  chwerw  i  orcníygu  ei  chwant,  ei  flys,  ei  arferíon,  a'i  gyfeülion. 
CUdawent  i  r  meddwon,  gan  eu  bod  yn  sobri ;  gallent  drin  eu  busnes  eu  hunain,  a 
Üywio  gorchwylion  en  cymdeithas  glodfawr  heb  gynnorthwy  neb  arall.  Ac  os  oes 
angen  am  gynnorthwy,  gweddîer  droatynt  am  idoynt  ddal  ati,  ao  annoger  hwy  yn 
ddibaid  i  fyned  ymlaen  yn  eu  gorohwyl  da  a  dilyn  siampl  y  dyn  cymedrol  sydd  yn 
arfer  y  byd  hwn  heb  ei  gamarfer. 

Os  dywedais  ddìm  yn  fy  llythyr  hwn,  nen  fy  Ilythyr  cyntaf  i'ch  gofidin,  erfyniaf 
a?noch  faddeu  i  mi,  a  chofio  mai  eawr  oeddych  yn  ymosod  amaf,  ac  oad  ocdd  ryfedd 
imi  roddi  ambell  plgwtbiad  diarbed  i  gfidw  íy  hnn  rhag  myned  dan  draed.  Yr 
oeddwn  wedi  Ilunio  yn  fy  meddwl  lawer  o  bethaa  eraul  ar  fedr  eu  hysgrífenu, 
ond  mae  yn  debyg  mai  gwastraffu  amser  a  fyddai  hyny,  felly  terfynaf  ar  hyn. 

Wyf  eich  ufndd  was  gyda  pharch, 

Sbbnszb&  Thomab. 

P.S. — ^Medrwoh  brydyddu  yn  dda,  yr  ydych  yn  cynnyddu  yn  y  gelfyddyd,  am 
hyny  na  fyddwch  mor  ŵyl  i  arddelwi  yr  enw  Bardd.^E.  Thomas. 

Yn  ddiweddarach  ysgrifeDodd  Eben  Fardd  j  Dythyr  canlynol  at  y 
Parch.  Wilüam  Williams  (Caledfryn)^  oedd  y  pryd  hyny  yn  byw  yn 

M    2 


184  Q0H£B1AETH   BHWNO    t£BEN    FABDD. 

Nghaernarfon,  ac  fel  yntaa  yn  methu  a  syrthio  i  fewn  ft'r  sTmudiad 
dirwestol : — 

Clyiinog,  Maroh  11,  1887. 
Reyd.  AJSTD  DlAB  SlB, 

Aftor  revolYÌDg  in  my  mind  the  snbject  of  onr  conrersation  the  other  day 
on  the  road  in  the  yicinity  of  Clynnog,  I  have  oome  to  a  determination  not  to 
permit  yon  to  pnblish  the  oorrespondence  which  I  lent  to  yon  for  pemsal  with  yonr 
friends. 

My  reasons  for  ooncealing  the  letters  from  the  pnblic  are,  first,  becanse  iteyidently 
appears  that  the  operation  of  the  Teetoíal  System  ia  hiehly  benefioial  to  a  certain 
section  of  the  commnnity,  and  therefore  I  am  nDwiTling  to  be  tbe  meaDS  of 
retarding  its  conrae.  Also  becauae  I  deem  it  impmdent,  and  somewhat  nnfair,  to 
rag  my  opponent  before  the  pnblic  as  the  object  of  my  coarse  attack  in  my 
Englynion^  when,  perhapa,  in  respect  of  his  office,  he  waa  entitled  to  a  more  |^Dtle 
and  diffniàed  repnlsion.  Lafitly,  I  hare  a  strong  arersion  to  eogage  pnblicly  in  the 
Teetotal  oontroyersy,  because  the  adrocates  of  the  system  (if  aystem  it  be)  are  char- 
acterísed  with  snch  a  peculiar  degree  of  extrayagance  and  fanaticism  in  tne  zeal  for 
the  npholding  of  their  fayouríte  hobby,  that  no  deliberate  and  impartial  enquiry 
can  eyer  be  made,  so  aa  to  bring  the  controyerted  point  to  a  satisfactory  issne.  AdcL 
from  the  ephemeral  popularíty  of  these  opinions,  I  should  be  exposed  to  obloquy, 
without  produoing  any  adequate  effect  to  oompeDsate  for  my  interference.  flayiog 
thos  bríefly  stated  my  reasoDS  for  prohitiog  the  poblication  of  the  correspondence, 
I  must  reque8t  of  you,  sir,  to  return  the  manuscripts  as  soon  as  oonyenient 

Yonrs  sincerely, 

SBBmzEB  Thomas. 
Â  djma  atebiad  Caledfryn  : — 

Anwtl  Stb, 

Yr  wyf  ^da'r  genad  yn  dychwelyd  jnr  ohebiaeth  yn  ol,  san  ar  yr  nn 
pryd  arwyddo  fy  niolcbgarwch  i  chwi  am  gael  golwg  ami.  I^is  galTaf  mewn  un 
modd  ddiiDad  pa  nìwaid  a  itnelai  yr  Erglynion  pe  caent  eu  oyhoeddi  ;  ni  wnaent, 
dybygwn  i,  ond  creu  tipyn  o^ddifyrwch  i  garwyr  Beirdd  a  Barddoniaeth.  Y  maent 
yn  rhagorol  dda ;  bnm  yn  en  darllen  i  amryw  o  fy  nghyfeillion,  a  cbymeradwyir 
hwynt  yn  fawr.  Yr  wyf  wedi  cadw  copi  o'r  Ëng^ion.  ond  ni  chyhoeddaf 
hwynt  oni  b'ai  i  chwi  roddi  caniatftd.  Y  mae  yn  resyn  rhwystro  iddynt  meled 
golenni  dydd.  Cymerwch  ail  teddwl,  ac  ymdrechwch  gael  Mr.  D.  Jones  o'r 
meddwl  i'w  cyhoeddi. 

Yr  eiddoeh  ar  ffrwst, 

Wm.   Williamô. 
Caeiynarfon,  Mawrth  24, 1887. 


MORGAN,  YR   HErtETIC. 

Hbblaw  y  pwysigrwydd  a  berthyn  yn  hanes  yr  Eglwys  i  godiad  a 
chynnydd  Morganiaeth,  y  mae  y  Cymro  dan  rwymau  arbenig  i  ym- 
gydnabyddu  â  syniadau  y  gŵr  a  dynodd  fwyaf  o  sylw,  a  greodd  fwyaf 
o  gynhwrf  yn  y  byd,  ac  a  ennillodd  fwyaf  o  ddylanwad  y  ta  allan  i 
Gymru  o  neb  o'i  gydwladwyr  o  ddyddiau  "  Gromer  ab  Japheth  "  hyd  y 
dydd  hwn.  Mae  hyn  ynddo  ei  hunan  yn  rhwym  o  wneyd  Morgan, 
neu  Pelagius,  yn  gymeriad  dyddorol  yn  ngolwg  pob  Cymro  cenedlgarol, 
gan  nad  beth  a  feddylir  am  ei  olygiadau  duwinyddol.  Aeth  ei  enw  yn 
adnabyddus  drwy  hoU  wledydd  crôd  mewn  amser  byr.  Hysbys  i'r 
darllenydd  mor  gyffredinol  y  teimlid  ei  ddylanwad — yn  y  mynachlog- 
ydd  a'r  holl  gylchoedd  eglwysig,  ymysg  y  werin  a'r  cyffredin  bobl,  a 
hyd  yn  nod  yn  Uys  yr  Ymherawdwr.  Mor  aml  oedd  dilynwyr  y 
Mynach  Cymreig,  ac  mor  fawr  oedd  parch  ei  ddysgyblion  iddo,  fel  yr 
oedd  yn  beryglus  i  Jerome  yn  ei  encilfan  yn  Bethlehem  bell  ei  wrth- 
wynebu.  Ond  fe  ^rmddengys  fod  ei  Iwyddiant  yn  f wy  yn  Nghymru 
nag  yn  unman  arall.  Gwelir  oddiwrth  y  dyfyniad  canlynol,  a  gymer- 
wyd  o  Gronicl  Caradoc  o  Lancarfan,  fod  "  Hud  Morien,"*  neu  Heresi 
Morgan,  wedi  llygad-dynu  y  genedl : — *'  Cyfergyd  â*r  amseroedd  hyn 
(B.A.  880)  y  bu  Morien  ap  Argad  Fardd  yn  ddyn  dysgedicaf  o  neb 
yn  y  byd,  ac  efe  a  fu  yn  ammau  Bedydd  ac  Aberth  Corff  Criot,*  ac 
achos  h^my  y  bu  casineb  ac  ymrysonau  ac  ymladdau  nid  bychain  :  ac 
Hud  Morien  a  fu  un  o  dri  Hud  Ddaigoll  Ynys  Prydain  :  cyntaf  oedd 
Hud  ürb  Lwyddawg  o  Lychlyn,  a  ddug  agos  bawb  a  iedraint  wrth  arf 
a  rhyfel  o  Ynys  Prydain  au  dwyn  ar  ddargoll  yng  Ngwledydd  y  Môr 
marw ;  ail  y  bu  Hud  Morien,  sef  oi  achoo  y  coUed  bedydd  ag  Aberth 
yn  Ynys  Prydain,  ag  ydd  aeth  holl  werin  yr  yuyá  yn  luddewon  di- 
fedydd ;  trydydd  Hud  oedd  un  Gwydion  ab  Don  yng  Ngwynedd,  a 
gafas  o  dwyll  fraint  coron  a  phendefigaeth  ar  Fon  ac  Arfon  ar  Cwm- 
mwd  y  gan  amherawdwr  Rhufain  am  yrru  y  Cymry  ou  tiroedd,  a  rhoi 
y  tiroedd  hyny  iV  Gwyddelod  a  Gwyr  Llychlyn."t 

Gallwn  grybwyll  dwy  ystyriaeth  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  syniadau 
Morgan,  ac  am  y  derbyniad  croesawus  a  chyffredinol  a  gawsant  ymysg 
y  Cymry.  Un  ydyw  y  gyfathrach  oedd  rhwng  yr  Eglwys  Frytanaidd 
a'r  rhan  ddwyreiniol  o'r  Eglwys  Gristionogol.  Ychydig  a  wyddom  am 
hanes  Cristionogaeth  jm  Mhrydain  am  ganrifoedd  wedi  ei  dyfodiad 
drosodd ;  ond  y  mae  yn  ddilys  ddiammeu  ei  bod  am  gyfnod  maith  yn 
gwbl  annibynol  ar  Rufain.  **  Yr  oedd  yr  Hen  Eglwys  Frytanaidd," 
meddai  BIackstone,  "  pwy  bynag  a  fu  yn  offeryn  i'w  phlanu,  yn  ddyeithr 
i  Esgob  Ehufain  a'i  awdurdod  honedìg."  Dilynai  eìn  hynafiaid  arferion 
a  defodau  y  rhan  ddwyreiniol  o'r  eglwys.     Ni  wyddom  ddim  gyda 

*  Morion  y  gelwid  Morgan  gaa  yr  hen  awdwyr.    Ei  ddyageidiaeth  a  alwent  yn  Morien- 
ddy^.    Myf.  Arch,  L  410.  f  lolo  MSS.  42,  48. 


186  MORGAN,    YB    HERETIG. 

sicrwydd  ynghylch  dechreuad  a  hanes  y  gyfathrach  rhwng  y  Cymry  a'r 
dwyreinwyr  ;  ond  nid  oes,  dybygid,  nemawr  o  ammheuaeth  ynghylch  ei 
bodolaeth.  Mewn  canlyniad  i'r  cymondeb  hwn,  naturiol  oedd  i  syniad- 
au  a  golygiadau  dwyfeiniol  ffynu  ymysg  y  genedl ;  a  gẃyr  pawb  eydd 
wedi  talu  ond  ychydig  sylw  i  hanes  yr  athrawiaeth,  fod  dwy  duedd  iV 
canfod  yn  y  brif  eglwys  gyda  golwg  ar  y  materion  a  ddaethent  i  sylw 
yn  y  ddadl  Forganaidd.  Yn  y  gorllewin  yr  oedd  y  duedd  at  ddyrchafa 
gras  Duw  yn  achubiaeth  pechadur  ;  tra  y  tueddai  dwyreinwyr  yn  gryf 
at  ddjrrchafu  gallu  dyn  a  rhyddid  yr  ewyllys.  Dwy  duedd  a  ddywed- 
asom ;  oblegid  yr  oedd  syniadau  y  Tadau  hyd  amser  Á.wstin  yn  hynod 
o  dywyll  ar  y  materion  hyn.  Ceir  gwrthddy wediadau  fwy  na  rhÖ  yn 
eu  hysgrifeniadau.  Cawn  Morgan  a*i  wrthwynebydd  Awstin  yn  cyfeirio 
at  yr  un  Uyfrau,  a  phob  un  o'r  ddau  yn  cael  gosodiadau  ynddynt  i 
attegu  ei  gyfundraeth.  Nìd  oedd  sefyllfa  dyn  wrth  natur,  a  Ue  gras 
Duw  yn  ei  gadwedigaeth,  wedi  bod  yn  destunau  sylw  a  dadl  hyd  y 
pryd  hwnw,  ac  am  hyny  ofer  ydyw  edrych  am  oleuni  a  chysondeb  yn  y 
Tadau  blaenorol.  Ond  er  eu  holl  anghysonderau,  mae  yn  eglar  iawn 
fod  y  Tadau  Lladinaidd  yn  rhoddi  Ile  mawr  yn  eu  cyfundraethau  i 
lygredigaeth  y  natur,  a'r  angenrheidrwydd  am  ras ;  tra  yr  oedd  y 
Tadau  dwyreiniol  jm  rhoddi  arbenigrwydd  neillduol  ar  idlu  dyn  i 
ddychwelyd  a  chyfiawni  ei  dyledswyddau.  Tybiodd  Awstîn  mai 
newydd-beth  oedd  Morganiaeth  ;  ond  yr  oedd  Jerome,  yr  hwn  oedd  yn 
llawer  mwy  cydnabyddus  â  llenyddiaeth  y  dwyrain,  yn  gallu  ei  holrhiun 
iV  ffynnonell  yn  ysgrifeniadau  Origen.  Yn  ol  Clement  ac  Origen,  y 
mae  dyn  yn  meddu  galiu  ynddo  ei  hun  i  ymwrthod  â  phecbod  ac  i  droi 
at  sancteiddrwydd.  Nid  oeddynt  yn  gwadu  gras  yn  hollol;  ond  yr 
oedd  eu  syniadau  yn  dy wyll  a  niwlog  ar  y  mater.  Dyna,  y  mae  yn  fwy 
na  thebyg,  y  golygiad  a  ffynai  ymysg  y  Cymry  pan  ddechreuodd 
Morgan  dyna  sylw.  Gorchwyl  hawdd  i  ŵr  o'i  sdluoedd  ef  oedd  eu 
harwain  gam  ymhellach  yn  yr  un  cyfeiriad. 

Ystyriaeth  arall  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  olygiadau  Morgan,  a'r 
derbyniad  a  gawsant  gan  ei  gydgenedl,  ydy w  dysgeidiaeth  y  Derwyddon 
am  ddyn  tra  yn  y  fuchedd  hon.  Er  fod  y  Cymry  wedi  derbyn  Crist- 
ionogaeth  ymheÚ  cyn  dyddiau  Morgan,  mae  pob  sicrwydd  fod  syniadau 
a  golygiadau  Derwyddol  yn  parhâu  i  ddylanwadu  arnynt.  Derwyddol, 
yn  hytrach  na  Christionogol,  oedd  golygiadau  y  beirdd  godidocaf,  m^ys 
Taliesin  ac  Aneurin,  gryn  amser  ar  ol  ei  oes  ef.  Gwyddom  fod  jr 
luddewon,  ar  ol  derbyn  Cristionogaeth,  yn  dwyn  eu  hen  syniadau  î*w 
credo,  a  thrwy  hyny  yn  gwneyd  ffydd  Duw  yn  ofer.  Yr  un  modd  yr 
oedd  hen  grefydd  y  Cymry  yn  rhwym  o  gario  peth  dylanwad  ar  eu 
credo  hwythau  fel  Cristionogion.  A  ganlyn  ydyw  athrawiaeth  Barddas 
ar  ddyn  yn  oi  sefyllfa  o  brawf  yn  ystod  ei  fywyd : — "  Cyfranogion  o 
fywyd  a  daioni  yn  y  radd  galledig  isaf,  ag  or  marw  ar  anfad  yn  y  radd 
uchaf,  a  ellir  yn  gyfun  gydwedd  a  bywyd  a  bod  hundebol,  ydynt  y 
Bywydolion  yn  annwfn,  ac  am  hyny  drwg  angenfod  ydynt,  gan  faint 
traphwys  y  drwg  wrth  y  da,  a  byw  a  bod  o  fraidd  ydynt,  a  byrr  angen- 
fod  yw  eu  hoedlad,  a'u  bywydfod,  eitbr  o  drangc  ag  angau  y  mae  symud 
iddynt,  yn  abredol  i  radd  a  fydd  uwch,  ac  yno  cael  chwanegiad  bywyd 
a  daioni,  ac  fal  hyn  o  radd  i  radd  yn  abredu  nes  nes  at  eitha  bywyd  a 
daioni,  a  Duw  oi  drugar  serch  at  fy wydolion  jm  parotoi'r  ffordd  ar  hyd 


HOBOAir,   TR    HBRBTIO.  187 

yr  abred  o  Iwyr  gariad  tuagatrnt  hjd  oni  ddelont  i  gyflwr  a  phwngo 
hanfod  djmoldeb,  lle  y  mae  cjábwy^  daioni  a  drwg  heb  un  yn  pwyso  j 
Uall  i  lawr,  ac  o  hyny  y  dyfydd  rhwyddineb,  a  dewis,  a  gallu  tawl,  i 
dd^rn,  íai  y  dichon  weithredu  ^nr  un  a  fynno  ar  unrhyw  ddeubeth,  mal  o 
ddaioni  a  drwg,  ag  o  hyn  y  gwelir  mae  cyflwr  prawf  ag  addysg  jw 
cyflwr  dynoldeb,  Ue  y  mae  cydbwya  y  da  a'r  drwg,  a  bywydolion  wrth 
ea  bodd  eu  hunain."*  Ymhob  gradd  yn  abred  y  tu  isaf  i  "  gjrflwr  a 
phwngc  hanfod  dynoldeb,"  sef  ystad  dynion  yn  y  fuchedd  bresennol,  y 
mae  y  drwg  yn  f wy  na'r  da»  a'r  "  bywydolion  "  mewn  canljrniad  yn 
rhwym  o  f<MÌ  yn  ddrwg.  Ond  nid  ydyw  Duw  yn  eu  casáu,  oblegid  nis 
gallant  fod  yn  amgen.  Wedi  cyrhaedd  yr  ystad  bresennol,  y  mae  y 
drwg  a'r  da  yn  gwbl  gyfartaL  Mae  mor  hawdd  i  ddvn  ymsjrmud  yn  y 
naiU  gyfeirìàd  a  r  Uall.  Y  mae  gan  hyny  mewn  sefyUfa  o  brawf.  Ẅedi 
i'r  prawf  derfynu,  bydd  yn  esgyn  i  gylch  gwynfyd,  Ue  mae  y  da  yn  çor- 
bwyso  y  drwg.  "Tri  pheredigaeth  pob  gwneuthur  peth  [ihe  three 
eaMsaHons  of  aU  aäs]  angen  a  digwydd  hyd  gylch  abred,  dewis  o  bwyU 
ryddyd  ym  myw  dyn,  a  dewis  o  garíad  ynghyflwr  y  gwynfyd."  Ni 
wnaeth  Morgan  ddim  ond  rhoddi  Ue  i'r  eolygiad  uchod  ar  dlu  a  rhydd- 
id  dyn  jn  ei  gredo,  a'i  amddiflyn  trwy  ddyfynu  rhyw  ranau  o'r  Bibl  a 
ymddansoeent  iddo  ef  yn  flafrìol  iddo.  GweUr  fod  pobpeth  yn  fanteis- 
iol  i  gychwyniad  a  Uedaeniad  Morganiaeth  yn  Nghymru. 

Gkm  fod  llawer  o  ysgrìfeniadau  Morgan  wedi  myned  ar  ddifancoU, 
a'r  rhai  sydd  ar  gael  o'i  eiddo,  a  chaniatftu  eu  dilysrwydd,  wedi  eu 
cyfnewid  i  raddau  mwy  neu  lai,  ni  allwn  wneyd  yn  weU  na  chasglu 
nifer  o  ddyfyniadau  a  geir  yn  nhraethodau  ei  wrthwynebydd  Awstin, 
esgob  Hippa  (JaUwn  ddibynu  yn  gwbl  ar  onestrwydd  Awstin.  Ni 
fu  dadleuydd  tecach  a  mwy  boneddigaidd  erìoed.  Nid  oedd  y  perygl 
Ueiaf  iddo  wneuthur  cam  trwy  ddyfynu  yn  annheg.  Yma  ac  acw  ar 
hyd  ysgrifeniadau  gwrth-Forganaidd  Awstin  cawn  amry w  gyfeirìadau 
at  Morgan  yn  bersonol,  y  rhai  sydd  yn  dangos  nad  oedd  ganddo  un 
gradd  o  ragfam  yn  ei  erbyn.  Ar  y  cyntaf  gochelodd  Awstin  ei  enwi 
pan  yn  ysgrìfenu  yn  ei  erbyn,  gan  ei  fod  jn  awyddus  iV  enniU  a'i 
berswadio  i  ymwrthod  á'i  gyfeiUomadau.  Yn  wir,  trìnodd  ef  am 
dymmor  gyda'r  tynerwch  mwyaf.  Yr  oedd  pobpeth  a  gly wsai  am  dano 
yn  perì  iV  esgob  ei  hoffi  fel  dyn  a  Christion.  Pan  y  cyfeiriai  ato, 
gwnai  hyny  yn  y  duU  mwyaf  caredig.  "  Y  dyddiau  diweddaf  darUen- 
ais  ryw  ysgrìfeniadau  o  eiddo  Morgan — gŵr  sanctaidd,  fel  y'm  hys- 
bysir,  jT  hwn  sydd  wedi  gwneyd  cynnydd  nid  bychan  mewn  bywyd 
Cristionogol — ^yn  cynnwys  nodiadau  byrìon  ar  epìstolau  yr  Aposlol 
PauL"  Yna  ä  ymlaen  i  ddyfjmu  o'r  nodiadau  h^rny ;  ac  er  eu  bod  yn 
orlafTn  o  gjrfeiHomadau,  nid  ydy w  Awstin  am  ei  ddal  yn  gyfrìfol  am 
danynt  Sylwa  nad  ydyw  yn  ei  berson  ei  hun  yn  gwrthwynebu  yr 
athniwiaeth  am  lygredigaeth  y  natur,  ond  yn  hytrach  jn  dwyn  ymlaen 
ry w  wrthddadleuon  o  eiddo  eraiU.  "  Ni  ddyíem  fod  yn  ddisylw  o'r 
ífaitíi,"  meddai,  "nad  ydyw  y  gẃr  da  a  theüwng  hwn  (fel  y  desgrìfir  ef 
gan  y  rhai  sydd  yn  ei  adnabod),  yn  dwyn  ymlaen  yr  ymresymiad  yn 
erbyn  trosglwyddiad  naturìol  pechod  ei  hunan,  ond  adrodd  yr  hyn  a 
ddywedir  gan  y  personau  hyny  sydd  yn  anghymeradwyo  yr  athraw- 

*  Bmddoê,  210. 


188  MORGAN,    YR    HERETIO. 

iaeth  y  mae."  "  Ai  nid  ydych  yn  gweled  pa  fodd  y  mae  Morgan  wedi 
rhoddi  i  mewn  yn  ei  ysgrifenfadau  yr  holl  baragraph  blaenoroJ^  nid  yn 
ei  berson  ei  hun,  ona  yn  mhersonau  eraill,  gan  ei  fod  yn  gwbi  sicr 
ynghylch  newydd-deb  yr  athrawiaeth  hon  (na  chlywyd  am  dani  o'r 
blaen),  yr  hon  sydd  bellach  yn  dechreu  dyrchafu  ei  llais  yn  erbyn  yr 
hen  olygiad  sydd  mor  naturiol  i'r  eglwys,  fel  yr  oedd  arno  gywilydd 
neu  ofn  ei  harddel  ei  hunan.  Ac  mae  yn  debyg  nad  ydyw  mewn 
gwirionedd  yn  credu  fod  dyn  yn  cael  ei  eni  yn  ddibechod."  Paham, 
ynte,  yr  oedd  yn  codi  y  gwrthddadleuon  yn  erbyn  llygredigaeth  y  natur 
i  sylw  ?  Dyma  yr  e^^^lurhâd  a  ddyry  Awstin  : — "  Nid  ydwyf  yn  credu 
fod  dyn  mor  deilwug  a  Christion  mor  dda  ar  un  cyfrif  yn  eu  derbjm, 
gan  eu  bod  yn  rhy  wyrgam  a  gwrthwynebol  i  wirionedd  Cristionogol; 
ond  mae  yn  eithaf  posibl  ei  fod  wedi  ei  ddyrysu  ì*t  fath  raddau  gan 
resymau  y  rhai  sydd  yn  gwadu  trosglwyddiad  pechod  trwy  enedigaeth 
fel  ag  i  deimlo  yn  bryderus  i  glywed  ac  i  wybod  beth  oedd  i*w  ddy- 
weyd  mewn  atebiad  iddynt ;  ac  ar  y  cyfrif  hwn  ei  fod  yn  anewyllysgar 
i  fod  yn  ddystaw  ynghylch  daliadau  a  gyflwynir  i  sylw  gan  y  rhai  sydd 
yn  gwadu  trosglwyddiad  naturiol  pechod,  gydaV  amcan  o  gael  trafod- 
aeth  ar  y  cwestiwn  mewn  amssr  cyfaddas,  ac,  ar  yr  un  pryd,  ei  fod  yn 
gwrthod  adrodd  yr  opiniynau  yn  ei  berson  ei  hun  rhag  cael  ei  ammeu 
0*0  coledd."  Cydnabyddai  Awstin  fod  Morgan  yn  meddu  **meddwl 
cryf  a  by wiog,"  ei  fod  yn  berchen  "  athrylith  ddysglaer,"  ac  yn  "  ys- 
grifenwr  grymus."  Dywed  ei  fod  yn  "arfer  gochelgarwch  canmol- 
adwy  "  gyda  materion  dyrys  a  thy wyll.  Barnai  mai  "  ei  zel  jn  erbyn 
y  rhai  sydd  yn  defnyddio  gwendid  y  natur  ddynol  fel  amddiffyniad 
dros  eu  pechodau  "  a  barodd  iddo  fyned  ar  gyfeiliorn.  Newidiodd  yr 
esgob  ei  dôn,  mae  yn  wir,  pan  welodd  gyfrwysdra  a  chyndynrwydd 
Morgan.  Ymroddodd  i*w  ddynoethi  yn  ddiarbed.  Teimlodd  pen 
dadleuwr  yr  oesoedd  fod  ganddo  wrthwynebydd  teilwng  o'i  ddûr,  ac 
fod  yn  rhaid  iddo  ymwregysu  iV  fiwydr. 

Yn  ol  Morgan  ni  ddarf u  i  gamwedd  Adda  niweidio  neb  ond  ef  ei 
hun,  ac  nid  oedd  y  niwed  a  dderbyniodd  yntau  trwy  ei  anufudd-dod  yn 
bwysig.  Edrychai  ar  ei  drosedd  fel  anufudd-dod  plentyn  direiduB  a 
dibrofiad.  Nid  ydyw  marwolaeth  yn  gosb  am  ei  bechod.  Buasai 
dynion  yn  meirw  pe  na  buasai  pechod  wedi  dyfod  i'r  byd.  Can  belled 
ag  y  mae  camwedd  Adda  wedi  effeithio  ar  y  natur  ddynol,  gelíir 
dyweyd  ei  bod  yn  gwbl  ddilychwin,  ac  yn  parhâu  yn  y  meddiant  o*r  oU 
oedd  ynddi  yn  gynhenid.  "Nid  oes  na  drwg  na  da  ynom  yn  ein 
genedigaeth,  ar  gyfrif  yr  hwn  yr  ydym  yn  feius  neu  ganmoladwy.  .  . 
Yr  ydym  yn  cael  ein  ffurfioyn  naturiol  heb  rinwedd  na  llygredd  ;  ac  yn 
flaenorol  i  weithrediad  ei  ewyllys  briodol  ei  hun  nid  oes  dim  mewn  dyn 
ond  yr  hyn  a  grëodd  Duw  ynddo."  "  Paham  yr  ydych  yn  ei  ymofyn  Ef 
atynt  hwy  [babanod]  ?  Mae  y  rhai  yr  ydych  yn  cynnyg  cyrchu  y  meddyg 
atynt  eisoes  yn  iach.  Ni  chondemniwyd  hyd  yn  nod  y  dyn  cyntaf  o 
herwydd  unrhyw  reswm  oV  fath  [ei  dro^dd],  oblegid  ni  chyflawnodd 
un  pechod  wedi  hyny."  "  Gyda  golwg  ar  ei  hilioíraeth,  nid  yu  unie 
nid  ydynt  yn  anmherffeithiach  nag  ef,  ond  y  maent  mewn  gwirionedd 
yn  cadw  mwy  o  orchymynion  nag  a  wnaeth  ef,  gan  ei  fod  wedi  esgeu- 
luso  cadw  un."  "  Y  mae  Duw  raor  dda  a  chyfiawn  fel  y  mae  wedi  creu 
dyn  gyda  natursydd  yn  gwbl  abl  i  fyw  yn  ddibechod,  pe  yr  ewyllysiai 


MOBOAK,   TB    BBRBTIO.  189 

fyw  felly."  "  Nî  ddylid  caniatán  ar  un  cyfrif  fod  Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  madden  i  ddyn  ei  bechodau  ei  hunan,  jn  cyfríf  pechod  un  arall 
iddo."  Ymres^rmai  yn  gywrain  i  geisio  dangos  fod  y  golygiad  a  ys- 
tyrir  yn  unionered  ar  sefyllfa  dyn  wrth  natur,  yn  groes  i  reswm  ac 
ysgrythyr.  Cyîeiria  yn  fynych  at  y  geiriau,  "  Canys  y  gẃr  digred  m 
sancteiddir  trwy  y  wraig,  aV  wraig  ddigred  a  sancteiddir  trwy  y  gŵr.  Pe 
amgen,  aflan  yn  ddiau  fyddai  eu  plant ;  eithr  yn  awr  sanctaidd  ydynt" 
"A  chaniatâu,"  meddai,  "fod  pechadur  yn  cenedtu  pechadur  ar  ei 
ddelw  ei  hun,  dylai  un  cyíìawn  genediu  un  cyfíawn.  Oblegid  paham 
nad  allai  ei  fod  wedi  ei  fedyddio  yn  Iwynau  ei  dad,  pan  y  dywedir  yn 
yr  epistol  at  yr  Hebrëaid  fod  Lefì  yn  abl  i  dalu  degwm  yn  iwynau 
Abraham."  "  Os  nad  ydyw  pechod  y  rhiant  jn  ei  niweidio  wedi  iddo 
gael  maddeuant  a  thröedigaeth,  pa  faint  llai  y  gall  niweidio  ei  fab  V* 
"  Os  ydy w  bedydd  yn  golchi  ymaith  yr  hen  bechod,  yna  y  mae  y  plant 
a  enìr  i  ríeni  bedyddiedig  o  angenrheìdrwydd  yn  lân  oddiwrth  bechod, 
oblegid  nis  gallant  drosglwyddo  i'r  rhai  sydd  jn  dyfod  ar  eu  hôl  yr 
hyn  nid  ydynt  eu  hunain  yn  ei  feddu."  Cyfeiríai  ei  wrthwynebwyr  at 
yr  hyn  a  ddywed  Paul  yn  Rhuf.  v.  Ymdrechai  yntau  ddangos  fod 
geiríau  yr  Apostol,  a  chymeryd  eu  hesbomad  hwy  amynt,  yn  groes  i  ffeith- 
iau  diammheuoL  Os  dywedir  mai  eu  hystyr  ydyw  fod  marwolaeth 
wedi  dyfod  trwy  anufudd-dod  Adda,  yna  dylid  tynu  y  casgliad  fod 
marwolaeth  wedi  ei  ddifodi  trwy  ufudd-dod  Críst,  yn  gymaint  ag  fod 
y  "  dawn  "  trwyddo  ef  yn  f wy  naV  "  condemniad  "  a  ddaeth  trwy 
Adda, — "Lle  yr  amlhaodd  pechod  y  rhagor-amlhaodd  gras."  "Os 
trwy  bechod  y  dyn  cyntaf  y  mae  wedi  dyfod  fod  yn  rhaid  i  ni  farw, 
yna  trwy  ddyfodiad  Críst  mae  yn  rhaid,  gan  ein  bod  yn  gredinwyr,  na 
fyddwn  feirw  ;  oblegid  nis  gall  fod  y  troseddwr  cyntaf  yn  ein  niweidio 
yn  fwy  nag  y  mae  yr  jrmgnawdolìad  a'r  prynedigaeth  yn  ein  llesâu." 
Ac  heblaw  hyn,  "  os  ydyw  pechod  Adda  yn  niweidio  hyd  yn  nod  y 
rhai  nad  ydynt  yn  pechu  [babanod],  yna  y  mae  cyfiawnder  Crist  yn 
llesâu  y  rhai  nad  ydynt  yn  credu ;  oblegid  dywed  yr  Apostol,  *  feîly 
(ië,  mwy  o  lawer)  yr  achubir  dynion  trwy  un,  megys  y  buont  feirw  yn 
fiaenorol  trwy  un.* "  "  Ac  os  ydyw  marwolaeth  y  corff  yn  ganlyniad 
pechod,  ni  ddylem  feirw  wedi  derbyn  y  maddeuant  y  mae  y  Gwaredwr 
yn  ei  roddi  i  ni."  Yr  oedd  y  cwestiwn  pa  un  ai  cenedledig  ai  crëedig 
ydyw  yr  enaid  yn  tynu  llawer  o  sylw  yn  yr  oes  hono.  "  Os  nad  ydy w 
yr  enaid,"  meddai  Morgan,  "  yn  cael  ei  eni  trwy  genedliad  naturiol, 
eithr  yn  unig  y  cnawd,  yna  y  diweddaf  sydd  yn  meddu  llygredigaeth 
trosglwyddedig,  gan  na  fyddai  yn  deg  i'r  enaid,  yr  hwn  sydd  newydd 
ei  eni,  aV  hwn  nid  yw  yn  dyfod  o  Adda  fel  ei  wreiddyn,  orfod  dwyn 
baich  pechod  mor  hen,  yn  nghyfiawniad  yr  hwn  nid  oedd  ganddo  un 
rhan."  Galwai  sylw  yn  fynych  at  y  cwestiwn,  Beth  ydyw  pechod  î 
Haerai  ef  a*i  ganlynwyr  ei  fod  yn  gynnwysedig  mewn  gweithredoedd. 
Ni  allai  ganfod  rhesymoldeb  yr  athrawiaeth  fod  natur  dyn  yn  bech- 
adurus.  "  Mae  yn  ddyledus  amom  yn  gyntaf  oU  ystyried  y  gosodiad 
a  fyntumir,  sef  fod  pechod  wedi  gwanychu  a  chyfnewid  ein  natur.  Yr 
ydwyf  yn  credu  y  dyîem  yn  mlaenaf  ymholi  beth  ydyw  pechod, — pa 
un  a  ydyw  yn  sylwedd  ai  ynte  yn  enw  hollol  ddisylwedd,  trwy  yr  hwn 
yr  ydym  yn  dynodi  nid  yr  hyn  sydd  wiríoneddol,  nid  hanfod,  nid 
corff,  ond  y  cyflawniad  o  weithred  bechadurus  ?    Yr  ydwyf  yn  bamu 


l 


190  MOBOAJI,   TB    BBBXn?. 

maî  dyiiui  y  ffaith  ;  ac,  os  felly,  pa  fodd  y  gall  yr  hjn  sydd  yn  amddi- 
fad  o  gylwedd  wanychu  neu  newìd  y  nator  ddynol  t "  Yn  gyffelyb  y 
dywed  ei  ddysgybl  CcBlestius : — "  A  ydyw  pechod  jm  hanfod  syl- 
weddol^  ynte  gweithred  yn  anigf  Os  ydyw  yn  hanfod,  rhaid,  bid 
aicr,  fod  iddo  awdwr  ;  yna  yr  ydys  yn  hòni  fod  arall  heblaw  Duw  yn 
awdwr  hanfod  sylweddoL  Yn  awr,  gan  y  byddai  yn  bechadums 
haeru  hyn,  yr  ydym  yn  cael  ein  gorfodi  i  dynu  y-casgliad  mai  gweithred 
ydyw  pob  pechod  ac  nid  hanfod.  Os  gweithred  ydy w,  gellìr  ei  ocheL" 
Vr  oedd  golygiadau  Morgan  ar  sefyllfa  dyn  wrth  natur  yn  ei  orfodi  i 
ystumio  rhanau  o'r  ysgrythyr  yn  y  dull  mwyaf  afresymoL  Crybwyllwn 
ddwy  engraifft  Dywedir  amryw  weithiau  yn  y  Bibl  yn  y  modd  eglor- 
af  fod  pechod,  mewn  rhyw  fodd,  wedi  dyfod  i*r  byd  trwy  gamwedd 
Adda.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gynnyg  rhyw  eglurhâd  ar  y  rhanau 
hyny.  Ei  esboniad  ydy w  fod  Adda,  trwy  bechu,  wedi  rhoddi  edampl 
ddrwg  i'w  hiliogaeth.  Ni  ddylem  ddeall  mwy  wrth  y  geiriau  fod  pawb 
wedi  pechu  yn  Adda  nag  fod  pawb  sydd  yn  pechu  yn  ei  efelychu  ef  fel 
pechadur  cyntaf.  "  Dywedir  fod  pawb  wedi  pechu  yn  Adda,  nid  o 
erwydd  fod  pechod  vn  natur  dyn  ysi  ei  enedigaeth,  ond  o  herwydd 
fod  dynion  yn  ei  efelychu  ef."  Eto,  mae'r  eglurhâd  a  nrdd  ar 
ddyben  bedydd  yn  un  oV  pethau  rhyfeddaf.  Gosodid  y  fath  hwys 
ar  yr  ordinhâd  hon  y  pryd  hwnw  fel  na  feiddiai  Morgan  wada 
vr  angenrheidrwydd  am  dani.  Ond  i  ba  ddyben  y  bedyddir 
babanod  os  nad  yd^mt  yn  Uygredig  ì  Mae  bedydd  ya  angenrheidiol 
tuag  at  iddynt  gael  derbyniad  i  "deyrnas  Dduw."  Gblygai  fod 
tair  ystâd,  a  bod  hoU  ddynolryw  yn  y  byd  a  ddaw  yn  un  o'r 
tair.  Yn  y  naiU  eithaf  y  mae  colledigaeth,  sef  cyflwr  y  pechadar 
drygionus  ac  anedifeirioL  Yn  yr  eithaf  cyferbyniol  y  mae  teymas 
Dduw,  lle  y  mae  y  saint  yn  teyrnasu  gyda  Christ,  ac  yn  mwynhia 
digrifwch  yn  dragywydd  yn  ei  bresennoTdeb.  Ehwng  y  ddwy  ystàd 
yna  y  mae  un  araíl,  yn  yr  hon  y  mwynheir  bywyd  tracywyddoL  Nid 
oes  rhyw  lawer  o  wahaniaeth  rhwng  yr  ystâd  hon  â  "theyrnas  Dduw," 
er  nad  ydy  w  mor  ddyrchafedig.  Tuag  at  i'r  baban  gaeì  meddiant  o 
fy wyd  tragy wyddol,  nid  ydy w  bedydd  yn  angenrheidiol ;  ond  ni  chaiff 
dderbyniad  i'r  ystâd  uchaf,  sef  teyroas  Dduw,  os  na  fedyddù*  ei 
Seilia  y  golygiad  dyeithr  hwn  ar  eiriau  Crist  yn  loan  iiL  "  Yn  gymaint 
ag  nad  ydyw  yn  dyweyd  *oddieithr  geni  djm  o  ddwfr  ac  o*r  Ysbryd,  ni 
ddichon  gael  iachawdwriaeth  a  bywyd  tragywyddol,*  ond  yu  unig  *ni 
ddichon  fyned  i  mewn  i  deymas  Dduw,'  am  hyny  dylai  babanod  gaei 
eu  bedyddio  i'r  dyben  iddynt  gael  bod  gyda  Christ  yn  nheymas  Dduw, 
i*r  hon  ystâd  ni  chânt  fyned  os  na  fedyddir  hwy,  Pa  fodd  bynag,  os 
byddant  feirw  yn  eu  babandod,  hyd  yn  nod  heb  eu  bedyddio,  hwy  a 
gànt  iachawdwriaeth  a  bywyd  tragywyddol,  gan  nad  ydynt  yn  rhwym 
yn  nghadwyn  pechod." 

Hawdd  dyfalu  oddiwrthy  dyfyniadau  uchod  beth  oedd  bara  Morgan 
ar  ryddid  yr  ewyllys.  Dywed  Awstiniaid  fod  yr  ewyllys  yn  düyn 
tueddiadau  cryfaf  y  natur.  Mae  yr  ewyllys  yn  natiârìol  yn  dewis  yr 
hyn  sydd  yn  ymddangos  yn  fwyaf  dymunol  i  ddyn.  Mae  ei  gweithred- 
iadau  hi  yn  cael  ea  penderfynu  gan  olygiadau  a  thueddiadau  yr  enaid. 
Os  ydyw  y  galon  yn  ymhyfrydu  mewn  pechod,  a  hoU  doeddiadaa  y 
natur  ai  ddrwg,  y  mae  yr  ewyllys  yn  sicr  o  ddilyn  flfonid  ddiygionBS. 


MOBGAM,   TB  HBBBTIO.  191 

Cydnabyddai  Awstîn  fod  yr  ewyUys  yn  rhydd  yn  yr  ystyr  nad  oes  un 
ddeddf  yn  natur  dyn  na  galla  allanol  ^m  ei  gorfodi  i  ddewis  y  naiU 
Iwybr  mwy  na'r  UaU ;  ond  gan  fod  golygiadaa,  dymuniadaa,  a  thaedd- 
iadau  y  natar  yn  Uygredig,  nis  gall  yr  ewyUys  ddewis  sancteiddrwydd 
am  yr  un  rheswm  ag  nas  gall  pren  drwg  ddwyn  ffrwythaa  da.  Yr  oedd 
Morgan,  o'r  ochr  araU,  yn  dysgu  fod  yr  ewyUys  yn  gwbl  annibynol  ar 
doeddiadaa  y  natar  a  phob  dylanwad  arall.  I  fjmy  hyd  y  foment  y 
mae  yn  deMrìs,  y  mae  mewn  ystâd  anmhenderfynoL  Mae  mor  hawdd 
iddi  ymsymud  yn  y  naiU  gyfeiriad  ag  yn  y  Uall.  Y  gallu  î  wneyd 
drwg  neu  dda — ^i  gadw  y  gorchymynion  neu  beidio — a  olygai  efe  wrth 
iyddid  yr  ewyUys.  Nid  priodol,  yn  ei  fam  ef,  ydyw  dy weyd  fod  dyn  yn 
rhydd-weithrodydd  os  nad  ydyw  yn  meddu  gcUlu  o  hono  ei  hun  i  wneyd  yr 
hfn  sydd  dda  neu  ddrwg.  Os  ydyw  dyn  o  herwydd  llygredigaeth  ei 
nator  yn  anaUuog  i  ddjrmuno  nac  ewyUysio  yr  hyn  sydd  sanctaidd,  y 
mae  dan  angenrheidrwydd  i  bechu,  ac  nid  yw  pechod  yn  bechod  mwy- 
ach.  Fel  y  canlyn  yr  ymresymai  CkBlestius,  un  o'i  ganlynwyr  gaUu- 
ocaf : — "  A  ydyw  pechod  o  ddewisiad,  ynte  o  angenrheidrwydd  î  Os 
ydyw  o  angenrheidrwydd,  nid  ydyw  yn  bechod ;  os  ydyw  o  ddewisiad, 
geUir  eì  ocheL"  **Y  cwestiwn  nesaf  y  dymunem  gael  atebiad  iddo 
ydyw  hwn : — ^Trwy  ba  foddion  y  mae  wedi  dyfod  fod  djm  yn  bechadur- 
08  f  Ai  trwy  angenrheidrwyad  ei  natur,  ynte  trwy  ddewisiad  ei 
ewyUysl  Os  trwy  angenrheidrwydd  ei  natur,  nì  ddylid  ei  felo;  os 
trwy  ei  ewyUys  ei  hun,  jma  y  mae  y  cwestiwn  yn  cyfodi,  oddüwrth  bwy 
y  derbyniodd  y  rhyddíid  ewyllys  hwn  î  Oddiwrth  Dduw  yu  ddiau. 
Ond  y  mae  yr  hyn  a  roddir  gan  Dduw  yn  sicr  yn  dda.  Nis  gellir 
gwrthddyweyd  hyn.  Ar  ba  egwyddor  gan  hyny  y  geUir  profi  fod  peth 
yn  dda  os  ydy  w  yn  f wy  tueddol  at  ddrwg  nag  at  dda  f  Oblegid  y  mae 
mwy  o  duedd  at  ddrwg  nag  at  dda  mewn  trefniant  sydd  yn  gwneyd  >m 
amnhosibl  i  ddyn  fjrw  yn  ddibechod."  Hwyrach  y  geUir  dyweyd  mai 
^yddor  sylfaenol  Morganiaeth  ydyw  fod  gallu  dyn  a*i  gyfrifoldeb  yr 
on  faintw  Cymerai  Morgan  ei  arwain  gan  yr  egwyddor  hon  yn  ei  hoU 
olygiadaiL  Ni  fjmai  fod  rhwymau  ar  ddyn  i  gyflawni  dyledswyddau, 
06  nad  ydyw  ^m  meddu  ynddo  ei  hun  bob  gallu  angenrheidiol  er  eu 
cyflawnL  "  A  ddylai  dyn  fod  heb  bechod  î  Yn  ddiau  fe  ddylai.  Os 
dylai,  fe  aU ;  08  na  all,  am  y  rheswm  hwn  nid  oes  rhwymau  amo." 
"  Ni  f uasm  Duw  yn  gorchymyn  yr  hyn  a  wyddai  na  allai  dyn  ei  gyf- 
lawni."  Y  mae  pob  ysgogiad  at  ddaioni,  gan  hyny,  jm  dechreu  yn 
ewyllys  dyn,  a  gras  yn  cael  ei  roddi  iddo  yn  ol  ei  haeddiant  "  Y  mae 
ewyUys  dda  yr  hwn  sydd  yn  gweddîo  yn  blaenorí  y  weddi,  megys  y 
mae  ewyUys  dda  yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  blaenorí  ei  ffydd,  fel  y  mae 
gras  yn  cael  ei  gyfranu  iddo  yn  ol  ei  haeddianf 

Yn  unol  â'i  olygiadau  ar  natur  djm  a  rhyddid  yr  ewyllys,  yr  oedd 
Morgan  yn  dal  fod  Uawer  wedi  byw  yn  gwbl  lân  oddiwrth  bechod. 
Dywed  fod  hyn,  nid  yu  unig  yn  bosibl,  ond  yn  hawdd.  Gellir  dadieu 
fod  yr  apostolion  eu  hanain  yn  cael  eu  dysgu  yn  ngweddi  yr  Arglwydd 
i  ofyn  am  faddeuant  o'u  pechodau.  "  Ond,"  meddai,  "  er  fod  y  weddi 
hon  yn  cael  ei  hoffrymu  gan  yr  apostolion  wedi  iddynt  ddyfod  yn 
sanctaidd  a  pherffaith,  a  phan  nad  oedd  ganddynt  un  pechod  pa  bynag 
o'r  eiddynt  eu  hunain,  eto  nid  oeddynt  yn  dyweyd  *  maddeu  i  ni  ein 
dyledion,  fel  y  maddeuwn  ninnau  i'n  dyledw^rr,'  drostynt  eu  hunain. 


192  HOROAN,    7R    HBRBTIC. 

ond  dros  ddynion  anmberffaitb  a  phecbadurus.  Defnyddient  y  gair  nn, 
er  dangos  fod  yn  yr  un  a*r  unrhyw  gorff  rai  oeddynt  bechadurus, 
ynghyd  a  hwythau  eu  hunain,  y  rhai  oeddynt  yn  gwbl  lân  oddiwrth 
bechod."  Crybwylla  enwau  rhai  a  fuont  byw  yn  berffaith  sanctudd ; 
megys  Abel,  Enoch,  &c. ;  a  gwragedd,  megys  Deborah,  Hannah,  &a 
"  ünd  hwyrach  y  gofynir,  Ai  ni  alìasai  yr  Ysgrythyr  gyfeirio  at  ryw 
bechodau  oedd  yn  perthyn  i  bob  un  o  honynt  î  Gellir  gofyn  fel  hyn 
yn  deg  am  y  rhai  hyny  nad  ydy w  yr  Ysgrytbyr  yn  eu  nodi  fel  rhai  da 
na  drwg ;  ond  am  y  rhai  hyny  y  crybwylla  am  eu  sancteiddrwydd, 
buasai  wedi  cyfeirio  at  eu  pechodau  hefyd  pe  buasent  wedi  pechu  o 
gwbl."  "  Mae  yn  sicr  fod  Adda  ac  Efa,  a  Cain  ac  Abel  eu  meibion,  yn 
cael  eu  nodi  fel  yr  unig  bedwar  person  oeddynt  yn  y  byd  yn  yr  oes 
foreuaf.  Pechodd  Efa ;  mae  yr  Ysgrythyr  yn  dy weyd  cymaint  a  hyny 
yn  bendant.  Troseddodd  Adda;  nid  ydyw  yr  un  Ysgrythyr  yn  pallu  ein 
hysbysu.  A  cheir  tystiolaeth  mor  eglur  fod  Cain  hefyd  wedi  pechu.  Ac 
nid  yn  unig  crybwyllir  pechodau  y  rhai  hyn  oll,  ond  dangosir  hefyd 
ymhellach  beth  oedd  cymeriad  eu  pechodau.  Yn  awr,  pe  buasai  Abel 
wedi  pechu  yr  un  modd,  buasai  yr  Ysgrythyr  yn  ddiammeu  yn  dyweyd 
hyny  wrthym.  Ond  nid  oes  genym  unrhy w  hysbysrwydd  o'r  fath ;  ni 
chyflawnodd  bechod  ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  profodd  ei  fod,  ac  y 
mae  yr  Ysgrythyr  hefyd  yn  ei  ddesgrifio,  fel  dyn  cyfiawn.  Yr  hyn  a 
ddarllenwn,  gan  hyny,  bydded  i  ni  ei  gredu  ;  a*r  hyn  na  ddarllenwn, 
bydded  i  ni  ei  ystyried  yn  rhyfygns  ei  haeru." 

Sonia  Morgan  lawer  am  ras.  Cydnabyddaì  mai  yn  nghymhorth 
gras  yn  unig  y  gall  dyn  gyflawni  ei  ddyledswyddau.  Yr  oedd  hyn  yn 
swnio  yn  dda,  gan  fod  yn  naturiol  i'w  ddarllenwyr  gymeryd  y  gair  yn 
ei  ystyr  gyffredin;  ond  yn  ei  gyfundrefn  ef  nid  ydywgras  yn  ddim  ond 
natur  dyn,  yr  hon  a  dderbyniodd  oddiwrth  y  Creawdwr,  aV  hon  sydd 
yn  meddu  gallu  i  fyw  yn  ddibechod,  ac  ewyllys  rydd.  Gyda  golwg  ar 
y  mater  hwu  dosbarthai  alluoedd  y  natur  ddynol  fel  y  canlyn  :—fosse^ 
sef  y  gallu  i  fyw  yn  ddibechod  ;  velle,  sef  y  rhyddid  a  berthyn  iV 
ewyllys  i  ddewis  hyny;  ac  esse  neu  y  sylweddoliad  gweithredol.  "  Mae 
y  cyntaf,  a  ddynodir  trwy  y  gair  j>osse^  yn  cael  ei  briodoli  i  Dduw,  yr 
hwn  a'i  rhoddodd  iV  greadur  ;  ond  rhaid  priodoli  y  ddau  arall,  a  ddy- 
nodir  trwy  y  geiriau  v€lle  ac  esse,  iV  gweithredydd  dynol,  oblegid  eu  bod 
yn  tarddu  o  ffynnonell  ei  ewyllys."  Mae  y  cyntaf — y  gallu  i  fyw  yn 
ddibechod — yn  perthyn  o  angenrheidrwydd  i  natur  dyn,  pa  un  bynag  a 
ddewisa  efe  ei  ddefnyddio  ai  peidio.  Gan  nad  ydyw  yn  tarddu  o'r 
ewyllys,  rhaid  ed'ycb  arno  fel  rhodd  neu  ras  Duw  i  ddyn.  Ni  fynai 
Morgan  gael  ei  gyhuddo  o  wadu  gras,  oblegid  yr  oedd  yn  cydnabod  mai 
rhodd  Duw  ydyw  y  gallu  i  fyw  yn  sanctaidd.  "  Y  mae  y  gallu  i  beidio 
pechu  yn  gorwedd  nid  yn  gymaint  yn  nerth  ewyllys  dyn,  ond  yn  angen- 
rheidrwydd  ei  natur.  Yn  awr,  y  mae  pa  beth  bynag  sydd  wedi  ei 
roddi  yn  angenrheidrwydd  natur  yn  perthyn  yn  ddiau  i  Awdwr  y  natur 
hono,  sef  Duw."  **  Tuag  at  wneyd  hyn  yn  eglurach,  rhaid  i  ni  roddi 
ystyriaeth  helaethach  i'r  mater.  Cymerer,  er  eneraifíl,  fy  ngallu  i 
siarad.  Nid  ydyw  y  gallu  hwn  yn  eiddo  i  mi  ^nid  ydyw  yn  dibynu 
ar,  neu  yn  tarddu  o  fy  ewyllys) ;  ond  y  mae  siarad  (gwneyd  defnydd  o'r 
gallu)  yn  tarddu  o  fy  ewyllys.  A  chan  fod  y  weithred  o  siarad  vii 
eiddo  i  mi,  mae  genyf  allu  i  wneyd  y  naill  neu  y  Uall,  hyny  yw,  galíaf 


MOBOàM,    TR    HBBBTIC.  198 

siarad  neu  beidìo  siarad.  Ond  711  gymaint  a^  nad  ydyw  fy  ngallu  i 
siarad  yn  eiddo  i  mi — mewn  geiríau  eraill,  nad  ydyw  yn  tarddu  o  fy 
ewyllys  a'm  dymuniad — y  mae  yn  perthyn  i  mi  bob  amser  fel  mater  o 
angenrheidrwydd,  nid  o  ewyllysiad  ;  a  phe  bawn  yn  dymuno  bod  yn 
analluog  i  siarad,  ni  allwn  sicrhâu  i  mi  fy  hun  y  cyfryw  anallu."  Mae 
y  gallu  i  fy^  yn  ddibechod  ^m  hanfodol  i  natur  dyn.  Nid  ydyw  yn 
dibynu  o  gwbl  ar  ei  ewyllys.  Hwn  ydyw  gras  Duw  yn  ystyr  briodol  y 
gaìr,  a  dyma'r  oll,  yn  ei  syniad  ef,  sydd  yn  angenrheidiol  er  eìn  gallu- 
ogi  i  ryngu  bodd  ein  Gwneuthurwr.  Ond  nid  oedd  ganddo  un  gwrth- 
wynebiad  i  alw  rhyw  bethau  eraill  yn  ras.  Mewn  Ilyfr  o'i  eiddo 
gwelodd  Awstin  "  ei  fod  yn  desgrifio  gras  Duw  fel  natur  wedi  ei  chreu 
gan  Dduw  gydag  ewyllys  rydd,  gau  ychwanegu  yn  achlysurol  un  ai 
cymhorth  y  gyfraith,  neu  hyd  yn  nod  faddeuant  pechodau,  er  nad 
ydyw  yr  ychwanegiadau  hyn  yn  cael  eu  gwneyd  yn  eglur,  ond  yn  unig 
en  hawgrymu  yn  gynnil."  Er  nad  ydyw  y  dadgiiadiad  dwyfol  yn 
angenrhetdiol,  eto  gan  ei  fod  wedi  gwneyd  yn  haws  i  ddyn  fy w  yn  dduw- 
iol,  gellir  ei  alw  yn  ras.  "  Yr  ydym  ni  mewn  gwirionedd  yn  cydnabod 
mai  Duw  ydyw  awdwr  ein  cyfiawnder,  yn  gymaint  a*i  fod  wedi  rhoddi  y 
^fraith,  drwy  hyfforddiad  yr  hon  y'n  dysgir  pa  fodd  y  dylem  fyw." 
Cydnabyddai  fod  yn  ddyledswydd  gweddío  am  faddeuant  oV  pechodau 
a  gyflawnwyd,  "  oblegid  nis  gellir  dadwneyd  yr  hyn  a  wnaed  trwy  y 
gallu  a  berthyn  i'r  natur  a'r  ewyllys ;"  ond  ni  ystyriai  yn  rhesymol  i 
ddyn  ofyn  am  ei  gyfarwyddo  a'i  gynnal  yn  y  dyfodol.  Nid  yw  yn 
weddus  i  un  ofyn  am  yr  hyn  sydd  yn  ei  feddiant  eisoes. 

Nid  oes  lle,  wrth  gwrs,  i  etholedigaeth  ddiammodol  yn  nghyfun- 
draeth  Morgan.  Symia  Awstin  mewn  ychydig  eiriau  olygiad  oi  blaid 
ar  y  pen  hwn  : — "  Efe  a  ragwybu,  raedd  y  Morganiad,  pwy  a  fyddent 
yn  sanctaidd  a  dihalog  trwy  ddewisiarl  eu  hewyllys  ryda,  ac  ar  y  c^^rif 
hwn  Efe  a'u  hetholodd  cyn  sylfaeniad  y  byd  yn  yr  unrhyw  ragwybod- 
aeth  trwy  yr  hon  y  rhagwybu  y  byddent  yn  gyfryw.  Gan  hyny  Efe 
a*u  hetholodd  cyn  eu  bod,  gan  arfaethu  i  fod  yn  blant  y  rhai  a  ragwybu 
a  fyddent  yn  sanctaidd  a  dihalog.  Yn  sicr  ni  ddarfu  iddo  eu 
gwneuthur  felly,  ac  ni  ragwelodd  y  byddai  iddo  eu  gwneuthur  f elly ; 
eithr  Efe  a  ragwybu  y  byddent  yn  gyfryw."  Gwelir  ei  fod  yn  dal 
etholedigaeth  yn  dibynu  ar  ragwybodaeth  Duw. 

E^^lur  yw  fod  Morçan  yn  edrych  ar  ddyn  fel  bôd  annibynol,  yn 
meddu  gallu  ynddo  ei  hun  i  fyw  yn  sanctaidd  a  dedwydd.  Perthyna 
y  gallu  hwn  iddo  fel  creadur  moesol.  Ni  fyddai  yn  ddyn,  hyny  yw,  yn 
fôd  cyfrífol  hebddo.  Cydnabyddai  fod  dynion  trwy  esiamplau  drwg 
3m  llygru  eu  gilydd,  a  fod  y  byd  mewn  canlyniad  yn  myned  waeth- 
waeth.  Mae  y  plentyn,  ar  gychwyn  ei  yrfa,  dan  gryn  anfantais  o 
herwydd  ei  fod  wedi  ei  amgylchynu  gan  rai  pechadurus  ;  ond  nid  oes 
ynddo  ef  un  math  o  duedd  at  ddrwg  mwy  nag  at  dda.  Wedi  cyrhaedd 
oedran  i  allu  bamu  drosto  ei  hun,  y  mae  yn  gwbl  at  ddewisiad  ei 
ewyllys  ar  y  pryd  pa  gyfeiriad  a  gymera.  Ond  gan  ei  fod  yn  nghanol 
cynifer  o  demtasiynau,  y  mae  Duw  o'i  dosturì  wedi  rhoddi  eì  Air,  ac 
wedi  anfon  ei  Fab  i'r  byd  tuag  at  wneyd  y  fiFordd  i  berffeithrwydd  yn 
fwy  eglur  ac  esmwyth  iddo.  Mae  dynion  yn  meddu  gallu  i  fy w  yn 
ddibechod  fel  creaduríaid ;  ond  yn  gymaint  a  bod  perygl  na  fuasai  ond 
ychydig  yn  ei  iawn  ddefnyddio,  rhoddwyd  yr  hyn  a  ddadguddìr  yn  y 
Bibí  am  ewyllys  Duw  a  threfn  yr  efengyl  fel  cymhelliadau  a  chyn 


104  TE  Bieioii. 

Dorthwyon  ychwaa^L  lUianai  Morgan  âmier  yn  dri  chyfnod: — 
Y  cyntaf  o  Adda  hjd  Moees ;  yr  ail  o  Moeee  hjd  sefjdlìad  gomchwyt 
iaeth  jr  Ëfengyl ;  a'r  trydydd  oV  piyd  hwnw  ddiwedd  y  byd.  Nid 
oedd  saint  yr  hen  aniBeroedd  yn  cael  en  cadw  trwy  Grìst  Ar  y  cyntaf 
yr  oedd  dynion  yn  byw  yn  gyfiawn  wrth  natur,  yna  dan  y  gyfraith,  ac 
jn  drydydd  dan  ras."  Yn  yr  fspaid  hyd  roddiad  y  gyfraith  yr  oedd- 
3mt  jm  byw  yn  ddnwiol  wrth  natar,  "  oblegîd  y  pryd  hwnw  yr  oedd  y 
Creawdwr  yn  adnabyddos  trwy  oleoni  natur,  ac  yr  oedd  y  rhe<^  i  fyw 
ju  gyfiawn  yn  cael  ei  charìo  yn  nghalonan  dynion,  wedi  ei  hyagrífena 
nid  yn  neddf  y  llythyren  ond  yn  neddf  natnr.  Ond  aeth  aiferion 
dynion  ^m  llygredig ;  ac  ^ma  pan  aeth  natnr  oedd  weithian  wedi  ei 
llychwino  i  ddechren  bod  yn  annigonol,  ychwan^^d  y  gyfraith  atí. 
.  .  .  Eithr  pan  ddaeth  yr  arferìad  o  beicha  yn  eithafol  trwy  dra- 
chwant  dynion  daeth  Criat,"  y  Meddyg. 

Heretic  oedd  Morgan ;  ond  addefwn  jn  ewyllysgar  fod  ei  wybodaeth 
3m  helaeth,  ei  fuchedd  ^m  bnr,  a'i  zel  jn  erbyn  pechod  yn  danbaid. 
Aetíi  ar  gyfeilíom  wrth  geisio  cymeryd  oddiar  ddyn  bob  eagas  droe 
fyw  mewn  llygredd.  Gwir  a  ddywedodd  Charles  Edwards  am  dano  er 
ei  holl  goUiadaa : — "  Bn  ein  Gwladwr  Morgan  jm  enwog  am  ei  aanct- 
eiddrwydd  a'i  wybodaeth  ymysg  y  Crìstíonogion,  aV  dyigawdwyr 
godidocaf  yn  y  byd."* 

JOHN  JONES. 

TueBrooL 


YR    EIGION. 
nr. 

TNTSOSDD     CWRSLAIDD. 


Mewn  erthygl  flaenorol  fe  ddesgrifid  rìiai  o'r  gwaddodaa  sydd  yn  awr 
yn  cael  en  flfurfio  yn  y  dytiifor,  ond  ni  chyfeirìwyd  at  nn  math  o  ftirf- 
iadaa,  sef  y  cydgasgliadaa  o  gwrel  a  adnabyddir  fel  Is-greigiaa  ac 
Ynysoedd  Cwreiaidd, — CaraJ  Beefs  and  I^ands.  Mae  y  iSai  hyn  yn 
gy  nnyrchion  bywyd  anif eiìaidd  yr  nn  mor  wìrìoneddol  ag  yw  y  Uwtom  nea 
yr  ooze  gwyn  calchaidd  sydd  yn  s:orchaddio  cymaìnt  o  wiidod  y  Werydd 
a'r  Tawelog.  Mae  y  cr^arìaid  sydd  yn  flFnrfio  y  cwrel  yn  perthyn  i 
ddosbarth  sydd  beth  ^m  awch  yn  ngraddfa  bodolaelli  nag  on  y  ŵfeòe- 
gfrinoy  y  rhai  y  mae  en  cregyn  yn  gwneyd  i  fyny  y  rluiii  fi^^  o'r 
Uwtra. 


TA  SiOlOlf.  195 

Mae  j  mìlflodyn  cyffradin,  y  commím  seoriMemmie  a  geir  o  amgylch 
eÌD  hoU  arfordir,  yn  glynu  fol  telpyn  bychao  o  gnawd  wrth  y 
creigiaa,  ychydig  islaw  y  fôr-linell,  yn  perthyn  iV  un  isddosbarthiad 
o't  deymas  anifeilaidd  &'r  cwrel ;  yr  uníg  wahaniaeth  hanfodol  rhwng 
y  ddaa  ydyw  y  gallu  sydd  gan  yr  olaf  i  gynnyrchu  e^medd  caled, 
y  cwrel  gwyn. 

Gwneuthuriad  y  milflodyn,  y  sea-a'nemGne,  a  hefyd  eiddo  y  creadur 
cwrelaidd,  ^ti  sylweddol  sydd  fel  y  canljm.  Mae  y  corflf  yu  gynnwya- 
edie  o  sylwedd  meddal,  cnodiol,  o  ffurf  hirgrwn.  Mae  un  pen  ynglŷn 
wrth  y  graig  ar  ba  un  y  mae  y  creadur  yn  gorphwys.  Yn  nghanol  y 
pen  araU  y  mae  y  gêg,  yr  hon  a  amgylchir  gan  un  neu  ychwan^  o 
gylchoedd  o  deimlorion  neu  teniacles  ceuoL  Mae  y  gég  yn  arwain  yn 
UDÌongyrchol  i  bibell  geuol,  sydd  yn  gwneyd  y  corff-geudod  treuliadol, 
neu  y  cylla,  ac  y  mae  hwn  yn  agor  trwy  dwU  llydan  i'r  corffgeudod 
cyffreídinol  islaw.  Mae  y  lle  rhwng  y  cyila  a  chylch  alianol  y  corff  yn 
cael  ei  ddosranu  i  nifer  o  ranbarthau  trwy  gyfres  o  wahaniadau 
iinionsytL  Nid  oes  gan  y  creaduriaid  hyn  ddim  ermigau  teimlad 
(orgam  of  sense),  dim  gîau,  dim  ymenydd,  dim  madruddjm  y  cef n,  dim 
oalon,  dim  gwaed-lestri  Fe  ddarf a  i  un  gwyddonwr  fu  yn  sylwi  gyntaf 
ar  y  creaduriaid  cwrelaidd  gymhwyso  atynt  yr  enw  polypus,  sef  aml- 
drôediog,  o  herwydd  y  cylch  o  aeimloríon  y  dychymygai  efe  mai  eu 
traed  oeddynt;  felly  yr  enw  a  ddefnyddir  yn  gyffredin  yn  awr  am 
danynt  ydy w  polypes, 

Mae  y  polype  cwrelaidd,  fodd  bynag,  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y 
milflodyn  (sea-anemone)^  trwy  fod  ganddo  esgymedd  neu  sìceleion 
tamewnol  caled.  Pan  mae  y  creadur  yn  marw  a'r  sylwedd  cnodiol  yn 
ymddattod,  mae  yr  eagyrnedd  caled  calchaidd  yn  ymddangos  fel  y 
sylwedd  a  elwir  cwrel  gwyn  (whUe  eoral),  Felly  mae  y  syniad  poblog- 
aidd  fod  y  creadur  cwrelaidd  jm  "adeiladu  '*  is-CTaig  neu  reef  yn  jr  un 
dull  ag  yr  adeilada  gwenynen  ei  chrwybr,  yn  hoilol  gyf eiHomus.  Ni 
ellir  dyweyd  fod  cwrel  yn  adeiladu  is  graig  ond  yn  yr  un  ystyr  ag  y 
gellid  dyweyd  fod  mwsogl,  pianigion  dyfrol,  a  choed  yn  adeiladu  mawn, 
yr  hwn  a  wneir  i  fyny  o'u  gweddillion  cydgasgledig  a  marw.  Nid  ydy w 
Ì8-graig  gwrel  (coral  reef)  yn  ddim  ond  cydgasgliaud  o'r  rhanau  celyd  o'r 
ereaduríaid  cwrelaidd  meirw,  yr  hwn  weithiau  a  gragir  i  fyny  ychydig 
droedf eddi  uwchlaw  lefel  y  môr  gan  weithrediad  y  tonau. 

Mae  y  defnydd  o  ba  un  y  gwneir  i  fyny  y  sylwedd  cwrelaidd,  yn 
fferyllol,  o  gyfansoddiad  y  gareg  galch, — carbonate  of  Ime.  Mae  dwfr  y 
môr,  heblaw  dal  yn  hylifolhalen  cyffredin,  yn  cynnwys  yn  doddedig  o  i 
fewn — er  mor  bur  a  chlir  yr  ymddengys — nifer  mawr  o  sylweddau 
eraill,  o  ba  rai  y  mae  careg  galch  yn  un.  Yma  gan  hyny  yr  ydym  yn 
cael  creaduríaid  meddal,  o  gyfluniad  isel,  y  rhai  sydd  yn  meddu  y  gallu 
i  g^rmeryd  o  ddwfr  y  môr  y  syiwedd  calchjûdd,  carbonaie  of  lime^  yr  hwn 
aydd  yn  myned  i  ffurfio  esgymedd  tumewnol  cymhlethedig  a  phryd- 
ferth,  yr  un  modd  ag  y  mae  cregyn-bysgod  ju  ffurfìo  oV  un  sylwedd 
esgyraedd  allanol — eu  cregyn.  Yn  Ile  un  polype  tybier  fod  genym  nif er, 
yn  tyfa  ochr  ^m  ochr,  oU  wedi  eu  huno  ynghyd  gan  sylwedd  cnodiol 
sy  dd  yn  eu  cysylltu, — fel  ag  i  fod  yn  dalaeth  o  polypes^  ac  oll  yn  ffurfio 
esgymedd  caled  o  carbonaie  of  lime,  dyma  y  math  o  dyfíant  cwrelaidd  o 
ba  an  y  mae  y  reefs  neu  yr  is-greigiau  yn  cael  eu  gwneyd. 


196  tB   BIOIOM. 

Y  mae  mathaa  yn  bod  o  gwrel  sydd  ar  wahân,  ac  nad  ydynt  yn 
ffurfìo  taleìthiau ;  ond  nid  ydyw  gweddillion  y  rhai  hyn  byth  yn  cyd- 
gasglu  i  wneyd  is-greigiau. 

Mae  y  polypes  cwrelaidd  yn  llîosogi  mewn  tair  ffordd.  Yn  gyntaf, 
trwy  flaguriad.  Bhoddir  allan  flagur  yn  yr  ochrau  a  dyfant  affan  yn 
polypes  newyddion.  Yn  ail,  trwyjbolltiad.  Y  mae  polype  yn  ymhoÛtî 
nyd  ei  ganol,  ac  mae  y  ddwy  ran  yn  dyfod  bob  un  yn  polype  ar  wahân. 
Yn  drydydd,  trwy  roddi  allan  hedynau  neu  ŵyau  bychain  o  ba  rai  y 
dëorir  mân  greadurìaid  nofíawl,  y  rhai,  wedi  ychydig  fodolaeth  wibiol, 
a  ymsefydlant  ar  waelod  y  môr  gan  dyfu  i'w  cyflawn  faintioii.  iyiewn 
amser  mae  y  po/ypes  yn  meirw,  ac  ar  y  pentwr  esgyrneddol  marw  y  mae 
polypes  newyddion  byw  yn  tyfu,  ac  yn  eu  tro  y  maent  hwythau  yn 
meirw.  Fel  hyn  y  mae  y  cydgasgliad  yn  myned  ymlaen  ac  yn 
cynnyddu  fwyfwy. 

Mae  y  dosbarth  o  gwrelau  sydd  yn  byw  ar  wahân,  nad  ydyw  eu 
gweddiUion  yn  gwneyd  is-greigiau,  i'w  cael  ymhob  rhan  o'r  byd.  Mae 
rhai  yn  preswylio  y  dyf nfor,  a  rhai  yn  by w  hyd  ianau  y  traethau.  Maent 
wedi  cael  eu  llusgrwydo  yn  Môr  y  Gogledd  y  tu  allan  i  Ynysoedd 
Shetland,  yn  y  Werydd  y  tu  allan  i  arfordir  Ffrainc  a  Spaen,.  yn  y 
Canoldir,  ac  yn  y  Tawelog. 

Nid  yw  y  cwrelau  eraill  sydd  yn  ffurfio  is-greigiau  i'w  cael  mor 
gyffredinol,  ac  fe  ymddengys  fod  y  deddfau  canlynol  yn  llywodraethu 
eu  dosbarthiad.  1.  Ni  allant  ffynu  ond  mewn  dwfr  nad  yw  ei 
ard^rmheredd  yn  syrthio  islaw  68°  Fahr.  Mae  yn  canljm  gan  hyny  nad 
all  is-greigiau  cwrelaidd  fod  ond  rhwng  tua  Iledred  30°  Gog.  a  lledred 
30"*  De.  2.  Mae  dwfr  croew  a  dwfr  yn  cynnwys  llaid  neu  waddod  o 
unrhyw  fath  yn  farwol  iddynt ;  am  hyny  y  maent  yn  gyfyngedig  i'r 
rhanau  hyny  o'r  môr-wely  sydd  ymheli  oddiwrth  lifiad  afonydd  mawr- 
ion,  ac  oddiwrth  draethau  gwastad  lleìdiog.  8.  Ni  allant  fjrw  mewn 
dyfnder  o  fwy  nag  o  20  i  25  o  wrhydau,  hyny  y w  o  120  i  löO  o  droed- 
feddi. 

Gkin  gofio  yr  amgylchiadau  hyn  ar  ba  rai  y  dîbyna  tyfiant  cwrelaidd, 
yn  enwedig  yr  olaf,  ni  a  fyddwn  yn  aUuog  i  esbonio  y  ffurfiau  neilldaol 
sydd  i'w  cael  ar  yr  is-greigiau  a'r  ynysoedd  cwrelaidd. 

O  ran  eu  dosbarthiad  yn  fwy  neillduol  fe  ellid  nodi  fod  is-greigìaa 
cwrelaidd  mewn  helaethrwydd  yn  y  Tawelog  a  Môr  India,  jn  y  Môr 
Coch,  ac  yn  India'r  Gorllewin  ;  ond  mae  yn  beth  hynod  nad  ydynt  i'w 
cael  ar  arfordir  Gorllewinol  America  ac  Affrica.  Fe  welir  fod  y  rhan- 
barthau  hyny  o  fewn  y  lledredau  priodoL  Pa  fodd  gan  hyny  y  rhoddir 
cyfrif  am  hyn  î  Fe  gofir  mai  y  pwynt  pwysig  ydyw  na  bo  ardymheredd 
y  môr  yn  îs  na  68°  Faäir.  Gan  hyny  pe  byddai  i  ardymheredd  y  môr,  am 
ryw  achos  neu  gilydd,  hyd  yn  nod  rhwngy  Uedredau  30°  Gog.  a  30**  De, 
syrthio  islaw  68°  Fahr.,  ni  allai  is-greigiau  cwrelaidd  ffynu.  A  oes  rhyw 
reswm  paham  y  byddai  y  dwfr  ar  yr  arfordir  gorllewinol  yn  is  mewn 
ardymheredd  nag  ar  yr  arfordir  dwyreiniol  î  Y  mae  efrydiaeth  Ilifred- 
iadau  yr  eigion  wedi  dangos  fod  llifrediadau  oerion  o  Fôr  y  De  yn 
rhedeg  i  fyny  hyd  arfordir  Gorllewinol  Affrica  ac  America  Ddeheuol,  ac 
felly  fod  yr  ardymheredd  yn  syrthio  islaw  jr  hyn  sydd  yn  angenrheid- 
lol  i  dyfiant  cwrelaidd. 

Mae  yn  dygwydd  yn  bur  gyffredin  fod  is-greigiaa  yn  cael  ea  hattal 


ỲB  £I010K.  197 

gyferbyn  á  geneiiaa  afonjdd  mawríon.  Mae  hyn  yn  cael  ei  esbonio  yn 
gyfiawn  gan  yr  ail  ddeddf  a  grybwjllwyd  ochod,  sef  na  all  j^olypes 
cwrelaidd  f  jw  mewn  dwfr  a  groewir  gan  afonydd  nea  a  gymysgir  gan 
laid  a  gerir  î  lawr  o'r  tir. 

Mae  is-greigìaa  yn  gyffredin  yn  cael  eu  dosbarthu  dan  drí  phen. 

1.  Is-greigiau  Ëiddìog — " Fringing  Meefs"  Mae  is-graig  feîly  yn  ym- 
estyn  allan  o'r  làn  fel  estyniad  o'r  traeth,  yn  cael  ei  gorchuddìo  â  dwfr 
bâs  a  elwir  laçoon,  neu  faslyn.  Y  mae  is-graig  o'r  fath  yma  o  amgylch 
Tnys  Maurítius.  Tybier  fod  person  yn  sefyll  ar  un  o  uchel  gopäau 
mynyddoedd  yr  ynys,  ac  yn  edrych  tua'r  môr;  fe  welai  y  traeth  yn  ym- 
est^m  ailan  i  fath  o  sam  isel,  ar  ba  un  y  mae  y  dwfr  yn  dra  bâs,  ac  o 
arliw  gwyrdd  dysglaer.  Tua  miUdîr  o'r  tir  y  mae  llineU  wen  o  feis- 
donau  ewynog  yn  nodi  terfjm  yr  is-graig  tua'r  môr,  ac  yn  rhanu  yn 
hynod  o  brydferth  y  dwfr  o  arUw  gwyrdd  oddimewn  a  dwfr  glâs 
ty  wyU  y  môr  mawr  ôddiallan.  Mae  iTineU  wen  y  traethfor  yn  cael  ei 
hachosi  gan  jrmdoriad  y  tonau  ar  fôr-jrmyl  yr  is-graig  gwrelaidd.  Wedi 
troi  o  amgylch  fe  welai  y  sylwedydd  lineU  wen  y  traetnfôr  yn  troi  ac  yn 
cylchynu  yr  ynys,  gyda  thoríadau  mewn  ychydig  fanau  lle 
mae  afonydd  jn  rhedeg  i'r  môr.  FeUy  fe  weHr  yn  ainlwg  fod  yr 
is-graìg  yn  ffurfio  math  o  eddi  neu  fringe  o  amgylch  jr  ynys,  ac  o 
herwydd  hyny  y  gelwir  hi  ar  y  fath  enw. 

Rhwng  Uinell  y  traethfor  a'r  làn  mae  y  dwfr  yn  fâs,  a  thrwy  y 
dwftr  cUr  tryloew  fe  elUr  gweled  y  ffurfiau  byw  o  arUw  prydferth  sydd 
i'w  cael  jn  mâsddyfroedd  y  lagoon.  Mae  archwiUad  ar  fôr-ymyl  yr 
Ì8-graig  3m  dangos  fod  yr  ochr  uchaf,  sydd  yn  agored  i  ruthr  y  môr, 
wmIì  ei  gorchuddio  â'r  creaduriaid  cwrelaidd  byw, — eu  teimloríon  Ued- 
nais  3m  ymestjm  aUan  at  y  Uifrediadau  sydd  yn  dwyn  ymborth  idd- 
ynt,  fel  y  gwna  daU  blodau  at  yr  haul.  Maent  ^m  ffynu  yn  fwyaf 
neríhol  pan  yn  fwyaf  agored  i  g^mddaredd  y  tonau,  ac  o'r  hyn  a  ym- 
ddangosai  fel  moddion  eu  dinystr  y  maent  yn  tynu  cjmnaUaeth  a  nerth. 
Tu  allan  i'r  is-graig  rhydd  y  plymiadau  ddyfnder  o  rhwng  120  a  150 
o  droedfeddi.  Yn  agos  i  r  djrfnderau  hyn,  sef  tua  rhanau  isaf  yr 
is-graig,  ymddengys  fod  y  cwrelau  byw  yn  dyfod  yn  brínach,  tra  y  tu 
aUan  i  derfjmau  yr  is-graig,  mewn  dyfnderau  o  fwy  na  150  o  droed- 
feddi,  ni  ellir  canfod  cwrel  byw,  o'r  fath  ag  sydd  yn  ffurfio  is-graig,  o 
gwbL  Y  mae  hon  yn  fiiedth  hynod  o  bwysig,  fel  y  gweUr  ymhellach 
ymlaen. 

2.  Y  math  nesaf  ydyw  yr  un  a  adnabyddir  fel  Is-graig  Argaeol  neu 
Gylchynol — *^Barrier  or  Encirding  Beef,**  Mae  y  math  yma  yn 
wahanol  i'r  un  Eiddíog,  trwy  ei  bod  yn  cael  ei  hysgaru  oddìwrth  y  làn 
gan  siaael  neu  lagoon  o  lawer  o  fiUdìroedd  o  led,  ac  o  gryn  ddyfnder. 
GaUai  plymiadau  y  tu  aUan  i'r  is-graig  ddangos  dyfnder  o  gannoedd  os 
nad  miloedd  o  droedfeddî.  Pan  y  mae  is-graig  o'r  fath  yma  yn  cylch- 
ynu  ynys,  fe'i  gelwir  yn  Is-graig  Gylchynol — Enárcling  Reef;  tra  pan 
nad  yw  ond  mewn  rhan  yn  cylchynu  cyfandir  fe'i  gelwir  yn  Is-graìg 
Argaeol — Barrier  Beef.  Fe  roddwyd  yr  euw  olaf  yma  gyntaf  ar  yr  is- 
graig  anferth  sydd  ^m  dilyn  arfordir  Dwyreiniol  Awstraíia,  yr  hon,  fel 
y  dywed  Proffeswr  Huxley,  sydd  yn  "  un  o'r  cydgasgUadau  rhyfeddaf  o 
graig  gwrelaidd  ^m  y  byd."  Mae  y  Barrier  Reef  ar  y  wyneb  yn  amrywio 
mewn  Ued  o  un  nen  ddwy,  i  amry  w  fiUdiroedd,  tra  y  mae  ei  pheUder  o'r 

1885.  K 


IM  Tfi  BUUOH. 

tírargyÍMrtaIedd7u20B6a  30  o  filldiroedd,  ac  mawn  rlud  Duaaa  jmM 
yn  gysiaint  ag  o  dO  i  90  o  fiUdiroedd.  Mie  7  meîthder  mawr  o  íôr 
rhwng  yr  is-graig  Vr  làn  o  60  i  150  o  droedfeddi  o  ddyfnder,  gyda 
gwaelod  tywodlyd.  Mae  y  môr  gerllaw  y  tu  allan,  gan  mwya^  yn 
rhyfeddol  o  ddwfa  Y  cwestiwn  dvryB  ynglŷn  â'r  i«-greigiau  yma 
ydy w  hyn :  Os  nad  all  y  cwrelaa  sydd  yn  ffurfío  yr  is-greigiau  fyw 
mewn  dyfnder  mwy  na  150  o  droedfeddi,  pa  fodd  y  mae  fod  is-greig- 
ÌAU  mawrion  fel  sydd  gerUaw  Âwstralia,  yn  codi  o  ddyfnder  o  amryw 
filoedd  o  droedf eddi  9  Ni  a  awn  heibio  y  cwestiwm  hwn  am  ychydig 
er  mwyn  desgrifio, 

3.  X  trydydd  math  o  Is-greÌRÍaa,  neu  yn  f wy  priodol,  Ynysoedd 
cwrelaidd,  sydd  yn  myned  wrth  yr  enw  Atoü.  Atoll  ydyw  cylch 
hirgrwn  nea  grwn  o  gwrel  gyda  baslyn  (lagoon)  yn  y  eanol,  ac  fel  yn  y 
Barrier  Bufy  gydadwfr  y  tu  allim,  yn  gyffredin,  o  amryw  filoedd  o 
droedieddi  o  ddyfnder.  Un  o'r  engreifftiaa  perffeithiaf  o'r  math  yma 
o  ynysoedd  cwrelaidd  vdyw  Ynys  Whitsunday,  ÂtoU  dra  bechan  yn  y 
Tawelog.  Y  mae  yn  debyg  i  fodrwy  0  is-graig  gwrelaidd,  yn  ffurfío 
oylch  perfiaith  o  dir.  Mae  y  glanau  isel,  wedi  ea  gorchuddio  à  thywod 
cwreUadd,  yn  wyu  lachar,  ac  yn  cynnal  tyfiant  cy&ethog  o  bahnwydd 
cocoa  nuíSt  y  rhai  sydd  yn  codi  ea  penau  yn  acheL  Y  mae  dwfr  tawel 
y  baslyn  yn  ymddangos  yn  gyffiredin  o  liw  dysglaer,  ond  gwyrdd-olett, 
trwy  adlewyrchiad,  tra  draw,  y  tu  hwnt  i'r  bei»donaa  brigwynioii  oddi- 
idlan,  y  mae  glas  tywyll  y  dyfnfor  i'w  weled.  Mae  yr  hoU  dygfa, 
gyda  y  gwahaoiaethau  tarawiadol  o  wvrdd,  gwyn,  a  glas,  yn  gwneyd 
darlun  raid  gynnyrchu  argraff  fyw  na  fydd  yn  hawdd  ei  ddUeu.  An- 
fynych  y  dygwydda  fod  AtoUs  mor  gyflawn  â'r  un  ydym  newydd  ddes- 
grifio.  Mae  y  oylch  yn  gyffredin  yn  f wy  neu  ki  tomdig,  fel  y  mae  yr 
AioÜ  yn  gynawysedig  yn  hytrach  o  nifer  o  fftn  ynysoedd  wedi  eu 
trefna  mewn  duU  hirgrwn  neu  gylchynol,  nag  o  un  yny&  Mae  y  tor- 
iadau  neu  yr  agorìadaa  rhwng  y  mân  ynysoedd  yn  yr  AtoUs  iV  caei 
yn  f wyaf  llìosog  ar  yr  ochr  gyferbyn  â'r  gwynt  (Ueward  side),  a  thrwy- 
ádjnt  fe  aU  Uongaa  fyned  i  fewn  i'r  lagoon  jn  y  canol,  yr  hwn  sydd 
yn  gwnevd  porthladd  rhagorol,  gaa  &m1  y  fodrwy  o  is^graig  o  amgylch 
yn  ffweiuiroau  fel  morglawdd  dk)gel. 

Mae  YT  hoU  Ynysoe<U  Cwrelaidd  hyn  vn  isel,  beb  godi  ond  i'r  udider 
Ue  y  gfm  j  tònan  dafiu  i  fyny  ddamaa  a  r  gwyntoedd  bentyru  tywod  i 
fyny.     Y  mae  meithderan  anferth  yn  Môr  India  a'r  Tawelog  ymha  lai 

Ímae  pob  ynys  o  ffnrfiad  cwrelaidd  Mae  y  Sadack  AtoUs  jn  y  Môr 
awelog,  i'r  eogledd  0  AwstraUa,  yn  ysgwar  afreolftidd  o  320  o  fiU- 
diroedd  o  hya  a  240  o  led.  Mae  y  Low  ArchipUago  yn  y  Tawek>g, 
rhwng  AwstnUia  ac  Ameríca  Ddeheuol,  yn  hirgrwn  o  840  o  flUdiroedd 
y  naOl  ffordd,  wrth  420  y  ffordd  anJL  A  chymeryd  yr  ynyaoedd 
rhjrngddyntÿ  y  mae  genym  lain  o  fôr  o  4000  o  fiUdiroedd  o  hyd  ymha 
an  nad  oes  an  vnys  yn  codi  mwy  nag  ychydig  droedfeddt  uwchlaw 
lefel  y  mj5r,  sef  tua'r  uchder  i  ba  un  y  gaUai  y  tònau  dafla  i  fyny 
ddarnaa.  Fe  eUid  djrweyd  yn  debyg  am  Fôr  India.  Mae  hyn  yn 
hynodrwydd  tarawiadol  iawn  yn  yr  ynysoedd  cwrelaidd. 

Y  tu  allan  i'r  Aioüê,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  y  mae  y  dyfnder  yn 
fawr  iawn,  a  phe  dychymyeem  am  y  môr  wedi  ei  gymeiyd  ymaith  o'r 
mAnau  Ue  y  maent»  ni  a  welem  yn  codi  oV  môr-wAslod,  i  gryn  uehder 


TR   ■lOIOH.  IM 

mewn  riiai  achoaion,  bigyrnaa  niMmon  afreolaidd,  bob  im  â  phantle 
sr  ei  ben,  ar  jr  hwn  j  fforwedda  j  bad jn.  Yn  h jn  hefjd  j  mae  gen jm 
jT  nn  anhawsder  â  ehjda  j  Barrier  rufty  pa  foda  i  esbonio  j  ffaith  f od 
j  ffhrfiadaa  rhjrfeddol  h jn  jn  oodi  o  ddjfnderaa  mawrìon,  tra  nad  all 
Tpolyp^  cwrelaîdd  ddìm  bjw  mewn  dj^ider  o  fwj  na  160  o  droed- 
feddì. 

Y  sjBÌad  a'i  hawgrjmai  ei  han  gjntaf  oedd,  fod  Is-greìgiaa  Gjlchjnol 
ac  Ameol — Enctrdm^  4md  Barrier  Beefa — ^jn  oael  ea  ffur€o  o  amgjlch 
mjnjddoedd  tanforawl,  ac  fod  AiMs  jn  c^rfáteb  i  losgeneaau,  nea 
craters  Uotgfjnjddoedd  tanforawL  Mae  j  profion  jn  erbjn  j  goljg- 
iad  hwn  jn  Uíoec^  a  therfjnol  Pe  na  boàsat  ond  rhjw  un  neu  ddaa 
o  AêoUs  ac  ie-greigìaa  ^lchjnol,  fe  faasai  rh^rwbeth  i'w  ddjwejd  am  j 
goljgiad.  Ond  pan  gofiwn  j  gellir  eu  cjfrif  wrth  j  cannoedd,  jr 
jdjm  jn  cael  fod  jn  anmhoaibl  credu  fod  cadwen  o  f  jn jddoedd  tan- 
forawl  jn  bod  jn  jmeetjn  dros  gannoedd  o  filldiroedd,  ao  mor  agot  i'r 
on  nchder  íẃ  nad  oee  jr  un  jn  codi  nwchlaw  lefel  j  mór,  nea  jn 
sjrthìo  150  o  droedfeddi  idaw  j  lefel  hwnw.  Nid  oes  dim  o'r  cjfr^rw 
beth  jn  adnabjddot  mewn  natur.  Heblaw  hjnj  j  mae  mjnjd  o  js- 
tjrìaeth  o  ffdrf  a  maint  rhai  AtoUs  jn  dangos  jn  ddigon  amlwg  mor 
aaf oddhaol  jdjw  j  fath  djgiad. 

Y  mae  un  Aioll  jn  j  Môr  Tawelog,  sef  Suadiya,  jn  44  o  fiUdiroedd 
on  ffbrdd,  a  34  flbrdd  araU.  Un  arSíl,  sef  AtoU  Rumshj,  jn  54  miUdir 
o  hjd  wrth  20  o  led,  ac  j  mae  ei  jmjlon  jn  dra  igam-ogam ;  ao  j  mae 
Atoll  Bow  jn  80  miUdir  o  hjd,  ac  ar  gjfMiialedd  jn  6  o  led.  Nid  oes 
cmiers  Uosgf jn jddoedd  o  faintioU  ddìm  vn  debjg  i  faintioU  jr  AMls  hjn 
jn  adnabjddas,  ao  j  mae  eu  hjm jlon  hef jd  ^m  dni  gwahand.  YmheUach 
nid  jdjw  j  goljgiad  jma  jn  esbonio  paham  mewn  rhai  manau  nad  oea 
ond  Frin^mg  reeýn  iV  cael,  tra  mewn  manau  eraiU  nad  oes  ond 
Eneiräing  reefs  ac  AtoUs,  Wedi  rhoddi  j  goljgÌ€kd  jma,  jnte,  o'r 
neìUdu,  pa  djbiaeẃau  eraiU  sjdd  jn  aros  H 

Fe  ddarfu  iV  diweddar  Charles  Darwin  osod  amcandjb  ger  bron 
oedd  mor  sjml  a  natnrìol,  ac  jn  jmddangos  3^  esbonio  jr  hoU  anhaws- 
deran  mor  foddhaol  fel  j  cjfarfu  ar  unwaith  â  derbjniad  cjffredinol,  a 
hjd  o  fewn  jr  jchjdig  fljnjddoedd  diweddaf  nid  jdoedd  iddi  jr  un 
gwrthjmgeisjdd.  Nid  jw  yr  archwiUadau  diweddar  jn  j  djfnfor,  j 
ihaâ  sjdd  wedi  taflu  goleuni  ar  gjnifer  o  ddjrjs-bjnoiau  d jddorol,  wedi 
bod  jn  ddieffaith  gjda  golwg  ar  j  cwestiwn  hwn.  Fe  f jddai  301  gjstali 
jn  j  Ue  cjntaf,  í  ni  eebonio  goljgiad  Darwin. 

ŵadewch  i  ni  ddjehjmjgu  fod  cwrelau  jn  cael  eu  dwjn  i  fewn  i  fôr 
am  j  waith  gjntaf.  Fe  jmsef  jdlai  ypolwes  ar  lethr-lanau  jr  jnjsoedd 
a'r  cjfwddiroedd  i  lawr  hjd  ddjfnder  o  150  o  droedfeddi,  ond  dim  Is. 
0*r  rhai  hjn  hwj  a  djfent  i  f  jnj  Vt  arwjneb,  ac  mewn  amser  fe  f jddai 
iV  gweddiUion  cwreiaidd  cjdgaegledig  ffurfio  Is-greigÎAu  Ëiddìog,  neu 
Fringing  reefs^  j  rhat  a  gjlchjnent  j  tir.  Fe  jmresjmai  Darwin  na 
ellid  fForfio  un  math  andl  o  is-graig  ti^à  ag  j  hydd  iefd  y  már  yr  hyn 
ydym.  Djna  jr  agorìad  i'r  safle  j  dadlenai  efe  drosto.  Â  thjbied  jn 
awr  fod  lefel  j  mSc  jn  cael  ei  newid  fel  ag  i  sef jU  jn  uWch,  ac  fod  j 
e^rf newîdiad  jrma  jn  cjmerjd  Ue  jn  dra  graddol,  fe  f jddai  i'r  cwrel 
Whâu  i  djfu  i  f  jnj  at  jt  arwjneb,  ond  bjddent  faxw  islaw  150  o 
droedfeddl    FeUj,  f e  ffnrfid  traetheU  o  gwrel  meirw  islaw,  ao  f e  ddelai 

M  2 


àOÖ  ỲB  siatoK. 

jT  ifihgraîg  eidcUog  yn  is-graig  argaeol  neu  gylchynoL  Tybier  fod  lef el 
y  môr  yn  parhâu  i  gyfnewid  yn  raddol,  fe  ddaw  yr  is-graig  gylchynol 
yn  AiMf  pan  fydd  v  tir  nchaf  yn  myned  o'r  golwg  dan  y  dwfr.  Felly 
ni  a  welwn  y  byddai  i  gyf newidiad  araf  yn  lewl  y  môr  roddi  bod  y 
naill  ar  ol  y  Uall  i  is-greigiau  cylchynol  ac  Atolls,  Pa  fodd  y  gallai  y 
fath  gyfnewidiad  mewn  lefel  gael  ei  ddwyn  oddiamgylch  ?  Yn  amlw^ 
trwy  araf  ddiagyniad  y  tir  a'r  môr-waelod.  Fe  deimlai  Darwin  nad 
oedd  yn  ddigon  iddo  ddangos  yr  esboniai  ei  amcandyb  ef  y  ffeithiau, 
ond  ceÌBÌai  brofion  annibynol  i'w  chadamháu.  Fe  ymresymai  fel  hyn  : 
Os  ydyw  yn  wir  fod  yr  Atolls  a'r  Barrier  reefs  yn  cael  eu  ffurfio  mewn 
manau  lle  mae  y  tir  yn  myned  i  lawr,  ni  ddylent  fod  yn  y  manau  Ue, 
oddiwrth  brofion  annibynol,  y  mae  genym  reswm  i  gredu  fod  y  môr- 
waelod  yn  aros  yr  un  fath,  neu  yn  co£.  Mae  yn  wybyddus  fod  y  tir 
yn  nghymydogaeth  Uos^fynyddoedd  sydd  ar  waith,  naiU  ai  yn  aros  jr 
un  fath  neu  yn  araf  godi ;  ac  am  hyny  ni  ddylai  fod  AtoUê  nac  is-grei^* 
iau  cylchynol  i'w  cael  mewn  rhanbarthau  Ue  y  mae  Uosgfynyddoedd. 
Wrth  archwiUo  y  mater,  fe  gafodd  Darwin  mai  feUy  yr  ydoedd.  Fe 
barotôdd/op,  ymha  un  y  mae  Uos^ynyddoedd  yn  cael  eu  daneos  mewn 
nn  Uiw,  ac  AtoUs  mewn  un  araU ;  ac  y  mae  yn  amlwg  f od  UineUau 
ffweithgarwch  Uosgfjmyddol  yn  gorwedd  o  amgylch  ymylon  rhan- 
barthau  jx  AtoUs» 

Maa  y  prawf  gan  hyny  yn  gryf,  ac  fe  gjrmerìd  preBennoldeb  AtoUs  ac 
ia-greigiau  cylchynol  fel  yn  profi  fod  y  môr-waeiod  wedi  bod  yn  araf 
fyned  i  lawr.  Gan  eraiU  yn  ddiweddarach,  fe  gymhwysid  yr  amcandyb 
mewn  modd  tra  haerìadoí,  a  dadgenid  yn  hyderus  fod  y  rhanbarth  o'r 
Tawelo^  a  adwaenir  fel  Ynytfôr  Polynesia,  Ue  y  mae  ynysoedd  ac 
is-grei^u  cwrelaidd  yn  dra  Uiosog,  mewn  rhy w  gyfnod  blaenorol  yn 
cael  ei  lanw  gan  ynysoedd  mawríon,  neu  fe  allai  gm  gyfandir  .mawr, 
gyda'i  arwyneb  yn  codi  i  fryniau  a  mynyddoedd.  Fe  dybid  fod  glanau 
y  tir  hwn  ar  y  c^mtaf  yn  cael  eu  hamgylchu  gan  is-greiçiau  eiddíog  neu 
firinçing  reefs,  Fel  yr  oedd  y  rhanbarth  yn  am  fyned  i  lawr,  fe  ddelai 
y  Fringing  re^s  yn  Barrier  ac  Encircling  reefs»  Ac  o'r  diwedd,  fel  yr 
oedd  y  naiU  gopa  uchel  ar  ol  y  UaU  yn  myned  o'r  golwg  dan  arwyneb  y 
dwfr,  fe  g^mnyrchid  AtoUs^  y  baslyn  yn  y  canol  yn  gorchuddio  hen  goryn 
y  mynydd ;  ac  feUy  o'r  diwedd  cyfres  faith  o  is-greigiau  ac  ynysoedd 
cwrelaidd  oedd  yr  oll  a  adawsid  i  ddangos  Ue,  yn  yr  hen  amseroedd,  y 
aafai  tir. 

Y  mae  anhawsderau,  f odd  bynag,  o  fath  na  ddysgwyUd  wedi  dyf od 
yndaen  mewn  cysyUtiad  á'r  golygiad  yma  fel  ffrwyth  ymchwiUadau 
diweddar.  Y  mae  pwysau  mawr  o  brawf  yn  ffafr  y  dybiaeth  fod  y 
moroedd  dyfnion, — y  Werydd  a'r  Tawelog,  o  henafiaeth  mawr,  a 
bod  y  dyfnforoedd  wedi  bod  feUy  o  amser  daearegol  tra  pheU.  Ond  y 
mae  h^m  yn  anghyson  &'r  golygìad  a  osodwyd  yn  awr  ger  bron  fod  y 
Tawelog  nnwaith  yn  dir  sydd  yn  bresennol  weoi  myned  i  lawr. 

Yr  ystjrríaethau  a  arweiniasant  Mr.  Murray  or  "  Challenffer "  a'i 
gydlafurwyr  i'r  eolygiad  am  henafiaeth  gwelyau  jr  eigion  oedd^t  y 
rhai  canlynoL  Mae  dyfnder  y  môr  yn  y  cyffredin  yn  agos  i  dair 
miUdir,  yr  hyn  sydd  gjmiaint  tua  deuddeng  waith  ag  uchder  y  tir.  Fe 
fuasai  felly  yn  gofyn  symudiadau  o  faintioU  aruthrol  i  droi  y  dyfnfor 
yn  dir.     Drachef n,  y  mae  jr  ychydig  ynysoedd  sydd  yn  codi  o  ganol 


YS   BIOION.  201 

y  moToedd  yn  Uosgfjiìyddo],  ac  nid  ydynt  yn  gynnwysedig  o'r  fath 
greîgiaa  ag  sydd  yn  ffurfio  y  cyfandiroedd,  fel  y  galiesid  dysgwyl  eu 
bod  pe  yn  weddiUion  tir  wedi  ei  dansaddo.  Fe  gesglir  gan  hyny  na  fa 
y  Tawelog  eríoed  yn  dir  sydd  yn  awr  wedi  saddo  dan  y  môr.  Wedî 
derbyn  y  casgliad  hwn,  mae  yn  amlwg  fod  rhyw  dybiaeth  andl 
am  dardaiad  rhai  o'r  AtóU^  amgen  na'r  eiddo  Darwin,  yn  angenrheid- 
ioL  Mae  y  pljrmiadaa  a  wnaed  gan  y  "  ChaUenger  "  a  Uongaa  eraiU, 
wedì  dangos  fod  moel-gloddiaa  a  thramaa  dyrchafedig  yn  codi  mewn 
rhai  manaa  yn  agos  i'r  arw^meb.  Mae  y  rhai  hyn,  mae  yn  ddiammhea, 
mewn  Uawer  o  achosion,  o  darddiad  UosgfynyddoL  Os  ydyw  y  dyfn- 
der  droB  y  fath  ranaa  dyrchafedig  oV  môr-wely  yn  Uai  na  150  o  droed- 
f eddi,  fe  fydd  i  polypes  cwrelaidd  ymsefydla  amo,  ac  fe  fydd  iV  gwedd- 
iUion  gydgasgla,  gan  godi  taa'r  arwyneb.  Fe  fydd  y  pdypes  o*r  ta 
aUan  yn  fwy  yn  ffordd  y  Uifrediadaa  sydd  yn  dwyn  ymborth,  a  thyfant 
yn  fwy  grymas  na'r  rhai  oddimewn.  FeUy  fe  fydd  i'r  ymyl  allanol 
ymhob  man  daedda  i  s^rrhaedd  yr  arwyneb  o  flaen  yr  an  mewnoL 
Can  gynted  ag  y  cyrhaeddir  yr  arwyneb,  fe  dyr  y  tonaa  ymaith 
ddamaa,  gan  ea  pentyra  i  flarfío  modrwy  o  dir  cwrelaiad  o  fewn  pa  an 
y  bydd  Imslyn.  Ychydig  o  dyfiant  cwrelaidd  fydd  o  fewn  y  baslyn  o 
ddifíyg  dieonedd  o  ymẁrth,  ac  feUy  yn  y  ffordd  a  ddesgrífiwyd  fe 
ffurfid  Atou.  Y  ta  allan  i'r  is-graig  fe  fydd  damaa  o'r  cwrel  yn  barháas 
yn  cael  ea  torí  aUan,  ao  fe  fydd  taedd  gan  hyny  Tr  is-graig  gynnydda 
trwy  ei  malaríon  ei  han. 

Dros  yr  hoU  fôrwely,  oddieithr  yn  y  manaa  dyfnaf,  y  mae  gwaddod 
o  falaríon  creadaríaid  morawl  yn  cydgasglu.  Trwy  y  fath  gydgasgHad, 
yn  cael  ei  barháa  am  genedlaethau,  y  mae  rhanau  o  r  môr-wefy,  oedd- 
ynt  ar  y  dechreu  yn  my  ddwf n  i  fy wyd  cwrelaidd,  yn  cael  eu  bashâu 
nyd  o  fewn  y  terẃn  o  150  o  droedfeddi.  Yna  y  mae  pclypes  cwrelaidd 
yn  jrmsefydlu,  a  tnyfiant  is-graig  yn  dechreu. 

Nid  ydjrw  Murray  yn  gwadu  fod  tansuddiad  wedi  cymeryd  Ue  ac  yn 
cymeryd  Ue  mewn  rhai  rhanbarthau,  ac  fe  ganiatfti  fod  rhai  Barrier  reefs 
ac  AtoUs  yn  ddyledus  iV  fath  dansuddiad  yn  y  ffordd  a  dybiai  Dar- 
win ;  ond  mae  ei  ymchwUiadau  ar  y  dyfnfor  wedi  ei  arwain  i  gasgla 
fod  tansuddiadau  wedi  eu  cymeryd  yn  ganiatäol  mewn  achosion  ac  i 
fesur  nad  ydy w  y  profion  yn  gyfiawnhâu. 

Fe'i  boddlonid  ymheUach  y  geUid  esbonio  ffurfiad  yr  Atoll  mewn 
Uawer  o  achosion  ar  jrr  egwyddor  gyffredin  o  dyfiant  cwrel,  heb  gym- 
horth  unrhyw  symudiad  o'eiddo  y  ddaear. 

Y  mae  un  casgUad  yn  cael  ei  ddwyn  adref  yn  gryf  at  feddwl  efryd- 
ydd  gwyddoniaeth  fel  y  mae  ffeithiau  newyddion  yn  dyfod  i'r  golwflr 
a  darganfyddiadau  newyddion  yn  cael  eu  gwneyd.  A  dyna  ydy w :  fod 
natur  yn  gweithio  mewn  amrywiol  ffyrdd,  ac  y  rhaid  dwyn  amcandyb- 
iau  drachefn  a  thrachefn  at  brawf  ffaith,  ac  ystyríed  pob  achos  ar  ei 
deUyngdod  ei  hun. 

B.  D.  ROBERTS. 

Clare  CoHege,  Cambrídge. 


YNYB     ENLLI. 


II. 


Unwaith,  yn  amser  rhyfel  Baoniq>arte,  cafodd  jr  holl  wiTwìaîd  oedd 
yn  yr  Ynys  eu  gwerthu  yn  filwyr  i'r  Fress  Gang,  ond  un.  Y  chwedl 
ydyw,  fod  Uong  ryfel  wedi  talu  ymweliad  â'i  glán,  ac  i'r  hoU  Ynyswyr 
mewn  chwilfrydedd  fyned  yn  eu  cychod  ati,  a'i  byrddia  Ac  un  o 
honynt  yn  unig  a  fedrai  air  o  Saesoneg,  sef  Shôn  Robert  Oriffîüi,  hen 
garictor  rhyfedd  iawn.  A  dy wedir  i  Shôn  yn  ddiseremoni  yn  y  fan  eu 
gwerthu  oU,  a  hjrny  yn  Saesoneg,  ac  felly  heb  yn  wybod  iddynt,  druain, 
Tr  man  of  war,  Ac  yn  ddioed  cymerwyd  hwynt  ymaitíi,  gan  wneyd 
milwyr  o  hon^mt^  a  Shôn  yn  unig  a  ddaeth  i'r  lim  i  ddjrweyd  y  chwedL 
Mewn  canlyniad  bu  yn  helynt  flin  yn  yr  Ynys,  ac  yn  enwedig  feUy 
ar  Shôn,  gan  fod  y  gwragedd  am  ei  ferthyru;  a  bu  raid  iddo  ar 
unwaith,  er  mwyn  achub  ei  hoedl,  gymeryd  ei  draed  a  dianc  i'r 
America.  Ond  trwy  gyfryngdod  caredig  teulu  Madryn»  oafodd  y 
caethion  eu  rhyddid  drachefn,  a  dychwelyd  iV  cartrefí. 

Yd  yr  hen  amseroedd  byddai  Ënlli  yn  Uoches  i  ddìanc  iddì  rhag  cosb 
y  gyfraith  wladol,  ac  yr  oedd  hi  i'r  cyfryw  rai  yn  noddfa  ddiogi^ 
Tra  yn  seugi  ei  daear  hi,  teimlai  y  troseddwr  yn  berffaith  ddiogel  rhag 
pob  swyddog  a  cheisbwl  i  aflonyddu  dìm  amo.  Ac  o  bryd  i  bryd  bu 
yn  ymguddfan  i  amryw  o'r  ffoaduriaid  hyn  rhag  dyfod  i  aéteUon 
cyfiawnder ;  a'r  canlyniad  fu  i  amryw  o  houynt  ymsefydlu  yn  y  Ue,  ac 
i'w  hâd  aros  yno  yn  h'odorion  sefydlog.  Y  pryd  hwn  hefyd  cerid  ^rmlaen 
gan  yr  Ynyswyr  gryn  lawer  o  fasnach  ammheus  ac  anghyfreithlawn — 
yr  hyn  a  elwid  yn  smuggloy  yn  benaf  mewn  gwirodydd.  Y  ffordd  y 
gwneid  hyuy  fyddai  trwy  i  lestr  lawn  o'r  eiddo  gwaharddedig  groesi 
yn  rheolaidd  drosodd  i'r  Ynys.  A  phob  amser  deuai  i  fewn  yn  y  nos, 
a  rhedid  hi  i  Borth  Solach,  Ue  hoUol  ddiogel  rhag  golygon  y  coastgua/rds 
ö'r  "tir  mawr."  Wedi  dadlwytho  y  cwch,  cuddid  y  smuggle  mewn 
rhychau  dyfnion  wedi  eu  torì  yn  bwipasol  yn  y  ddaear,  ac  yna  ceuid 
amo  drachefn.  A  phan  fyddai  yr  hoU  derfynau  yn  glir,  ëid  èj^  ef  gan 
wŷr  yr  Ynys  yn  eu  cychod  i  Oaemarfon  a  manau  enuU,  a  theUd  iddynt 
ffan  y  perchenogìon  am  hyny.  Am  hir  amser  buwyd  yn  cario  ymlaen  y 
fasnach  waharddedig  hon;  ond  daeth  y  dirgelwch  nrwbryd  i'r  amlwg,  a 
rhoddwyd  diwedd  buan  amo,  ac  ni  cheir  y  fath  beth  o  fewn  y  terfynau 
mwyach. 

Y  mae  hen  draddodiad  ar  gael  yn  y  Ue  fod  crochan  aur  wedi  ei  guddìo 
yn  rhy wle  ar  ben  y  mynydd,  ao  o  bryd  i  biyd  mawr  fu  ymdrech  y  seintiau 
ac  enuU  iV  ddarganf od,  ond  yn  aneffeithioL  Sail  hyny  ydyw,  f od  Uestr 
unwaith  wedi  rhedeg  i'r  làn  ac  ynddi  lon'd  crochan  o  aur,  a'i  fod  ar  y 
pryd  wedi  cael  ei  guddio  ar  ben  y  mynydd.    Ac  fe  gyf eirir  jmo  at  le 


TMT8  ■NLU.  SM 

srberag,  fel  eaddfaa  draddodiadol  y  trysor,  ac  y  mae  ^  lle  fiwBW,  pe 
tarewìd  troed  j&  lled  dfnrm  amo^  yn  medda  yr  arbemgrwydd  o  gyi^ 
Byreha  sẅa  adleifflol,  yr  hyn  a  brofa  iod  yno  wagle.  Tybid  yn  wastad 
mai  dyaia  fangre  y  crocfaa^  aar,  a  iMiwyd  taw«r  tro  yn  eloddio  raddo, 
ond  bob  ameer  yn  aflwyddiannas.  Fel  yr  eüd  i  waered  Uenwid  y  Ue 
&  dwir,  fei  y  byddai  raid  ymattal,  lèl  nad  ydya  wedi  caei  y  tryeor  eidd- 
ìedig  hyd  hemyw. 

Bedi»  tybed^  a  allai  fed  eaîl  yr  ymadrodd  cTÌfredin  hwnw  a  geir  ar 
ìâhst  gwhd,  "Mor  scmnd  a  cUoch  y  Balat  D^rma  on  eBbomad,  a 
cfaatff  y  darÙenydd  ei  gymerjFd  am  eì  werth.  Pan  oedd  y  Fynaefah» 
ys  EaiIì  yn  ei  hadfeiliad,  dywedir  j  cymerwyd  ei  chlycfaaia  faì  droaodd, 
on  i  Glynnog,  y  Uall  i  Lanençan,  a  r  llall  fel  y  bwríedid  i'r  Bala.  Ond 
M»  yn  dwTB  yr  olaf  drosodd,  dywedìr  i  dymhettl  gyfodi  yn  y  saund, 
Ìel  JT  oedd  y  cwch  ar  saddo,  ac  y  bn  raìd  tafla  y  glocfa  i'r  môr  fw 
yagafiiháu  a'i  sadw  ar  y  wyneb.  Ac  i  waelod  y  sound  r  calodd  f yned — 
ac  fel  y  dywed  rhai,  dyna  y  rfaeewm  am  yr  ymadroda,  ^  Mor  9$mui  a 
chloeh  y  Bala." 

Beth  hefyd,  tybed,  ydyw  saO  y  traddodiad  mai  pertfiyB  ym  wniddiol 
i  Sir  BéBfre  yr  ydoedd  Enlli  I  Fel  ymgaiB  i  ateb^  dywecÈr  y  ba  Sit 
Beafro  ao  Enüi  ar  an  adeg  yn  nn  mewn  ystyr  ddaearyddol;  y  ba  çwely 
j  mdr  preaennol  sydd  rhyngddynt,  yn  an  gwastadedd  o  sycfadir,  ao 
felly  yn  ea  cysyllta  yn  on.  Ac  f e  attegir  fayny  gan  y  traddodiad  am 
^Gantre'r  Gwaelod,"  a  safai  miwmtfa  ar  wely  y  Cardigan  Bay^  ond  a 
fòddwyd  gan  y  gorlifiad,  ae  mai  f rily  y  torwyd  y  eysylltiad  daea«yddol 
•edd  ÂwBg  y  Gogledd  a'r  De  ;  ac  fe  sicrfaeir  mai  marían  an  o  ddinas^ 
oedd  y  Gantref  ydyw  y  clawdd  a  welir  ar  drai  y  bâu,  yr  fawn  a  elwit 
"Y  Sam,"  y  oansewoff  sydd  o  bryd  i  bryd  wedi  gwneyd  cymaint  o 
ddifred  ar  longmi  a  by wydao.  Ac  felly  faonir  f od  cyeylltiad  creadigol  a 
tfairol)  os  nad  eirol,  wedi  bodoli  rfawng  Sir  Benfro  a'r  Ynys,  ond  ei  foá 
wedi  ei  dorí  ymaitfa  gan  y  gorìifiad  mewn  rfay w  gyfnod  pell  cyn-faanes- 
ìc^  pa»  y  gadavyd  Enlli  jrn  ynysig  fecfaan  yn  y  mdr,  yn  cael  ei  cfaylcfa* 
yna  gaa  y  weilgi  gynfayrfas.  Ond  ai  gwir  fa^na,  tybed  1  Nid  ydym  am 
ddadlea  nad  ydyw  yn  wir.  Ond  eto,  onid  mwy  naturíol  a  synwyrol  a 
fyddaî  cysylha  £nlü  mewn  ystyr  greadigol  a  gwreiddiol  a  Sir  Oaemaít- 
fan^  yn  hytracfa  nag  â  Sir  Benfro  t  Onid  ydy w  ei  safle  a'i  lleoliad  yn 
ffafrío  fayny  9  Onid  ydyw  arferíon,  cydymdeimlad,  aceniad,  ajpfaríod* 
dduli  ieitfayddol  yr  Ynyswyr  yn  ffaf río  cysylltiad  â'r  Gogledd  yn  faytnudi 
nag  â^r  D«r1  Ac  onid  yd^rw  daeareg  y  glluiaa  fayny  yn  profí  fa«i  berü^uas 
rhyngddynt,  ao  ỳn  dangos  y  bu  yr  Ynys  o  f  ewn  c  wrs  amseryddiaeth  ddaear- 
egolynrhanoSirGaemarfon?  Yr  ydym  yn  gostyngedig  hòni  fa^my.  Nid 
j^ym  yẁi^aitfa  am  wadu  y  po6Ìbib:wydd  i  wely  y  bâu  preeennol  r^rw^ 
bryd  fod  301  gyfandir  eycfa,  pryd  y  gellid  teitfaio  yn  droedsycfa  0  Aber> 
daron  i  Dyddewi,  nac  ycfawaitfa  am  wadu  y  traddodiad  am  wastadedd 
y  Gantre,  pa  un  a  orlif wyd.  Ond  jt  fayn  a  faònwn  ydyw  y  bn  cysyllt* 
iad  agoeach  a  mwy  naturíol  rfawng  pen  Llejm  ae  Ynys  ëdIü.  Ae  os 
feUy,  d«m  o  Idyn  ydoedd  yr  Ynys,  cyn  i'r  sòwnd  wafaanu  rfa^mgddyni. 
Ac  er  fod  gageBd<»r  rhyngddynt  yn  awr,  eto  ceir  ar  bob  ocfar  q1ì<ui  a 
UineUaa  o'rhenberthyBasjmy  cremau.  Wrtfa  edrycfa  ar  fap  daearegol 
y  5iift)€y,  ae  befyd  ediycfa  ft'n  Úygaid  ar  y  creigiao,  canfyddir  fod  craig 
cnllí  afr  graig  gyférbyniol  yn  Aberdaron — oddigertfa  ycàydig — o'r^un 


204  TKT8  BNLU. 

ffurfiad  daearegol,  ac  o'r  an  nator  fŵnyddol;  a  cheir  yr  nn  natur- 
ìaethau  ar  hyd  y  glànaa  hyd  yn  Ncfyn.  Ac  ymhellach,  ceir  fod  nator 
craig  Bamsey  Island,  Tyddewi,  yn  gwada  pob  perthynas  wreiddiol  o'r 
fath  rhyngddi  ac  Enlli.  Na  sonier  mwyach,  gan  hyny,  am  ei  chyaylltu 
yn  y  modd  hwn  â  Sir  Benfro,  ond  yn  hytrach  â  Sir  Gaemarfon. 

Ẅel,  ynte,  beth  allai  fod  ystyr  y  traddodiad  ?  Os  na  bu  cysylltiad 
daearyddol  rhwng  y  ddau  le,  ai  tybed  y  bu  cysylltiad  o  gwbl  î  Yr 
ydym  yn  credu  foíd  ystyr  i'r  hen  draddodiad,  ac  y  bu  yna  gysylltiad 
rhyngddynt,  ac  mai  un  eglwysig  a  chrefyddol  ydoedd.  Bu  cysyUt- 
iad  esgobaethol  am  gryn  amser  rhwng  Tyddewi  a'r  Ynys,  am  yr  hwn  y 
cawn  sylwi  yn  fanylach  eto ;  ac  f e  allai  mai  dyna'r  esboniad  ar  yr  hen 
draddodiad. 

Ar  y  bwrdd-dir  gwastad  yn  ochr  Aberdaron,  gyferbyn  á'r  Ynys,  ceir 
gweddillion  o  hen  eglwys  a  elwid  **  Eglwys  Fair,''  hanes  yr  hon  sydd 

Çi  agos  gysylltiedig  âg  Enlli.  Yn  yr  hen  amseroedd,  pan  oedd  yr 
nys  yn  ei  bri  mewn  ystyr  çrefyddol,  byddai  yr  eçlwys  hon  yn  fath  o 
orsaf,  ac  yn  gapel  i'r  pererinion  i  droi  i  mewn  iddo  er  cydnabod  y 
foneddiges  Mair  am  ei  hamddiffyniad  drostynt  ar  eu  teithiau,  ac  hefyd 
er  gofjm  am  ei  hamddiffyniad  arbenig  drostynt  i  groesi  y  straiL  Dy- 
wedir  fod  yr  adeilad,  pan  ar  ei  draed,  yn  llawn  o  hen  greirìau,  y 
bríthid  ei  barwydydd  â  ffurfíau  o  ddiolchiadau  ac  addunedau,  ac  hefyd 
á^meini  cofiadwriaethol  am  seintiau  ymadawedig. 

*  Yn  nghyfeiríad  y  môr,  ar  ei  làn,  ac  yn  is  na  marc  y  Uanw,  ceir  ffyn- 
non  fechan  ddysglaer  a  chroew,  i'r  hon  y  disr{mir  ar  hyd  Uwybr  cul, 
troellog,  a  thra  pheryglus.  Dyma  ffynnon  Fair.  Ac  301  y  graig  ar 
fin  y  Uwybr,  canfyddir  portrëad  yn  y  ffurf  o  ôl  traed  march ;  a  dy wedir 
mai  ôl  pedol  march  y  foneddiges  ydyw,  pan  unwaìth  yn  talu  ymweUad 
â'r  ffynnon.  Bydd  ar  y  Uanw  yn  gwbi  orchuddiedig  gan  y  môr  haUt ; 
ond  ar  drai  daw  yn  gUr  a  gweledig,  a'i  dyfroedd  yn  beraidd.  Ystyríd 
fod  ei  dyfroedd  yn  yr  oesau  gynt  yn  meddu  rhinweddau  meddys- 
iniaethol  Y  ffynnon  hon  fyddai  y  stage  gyntaf  i'r  pererínion  weoi 
croesi  o'r  Ynys,  a'r  olaf  wrth  ddychwelyd  iddi.  A  chredai  y  pererin, 
08  gaUai  gadw  ei  dwfr  yn  ei  safn  heb  ei  lyncu,  nes  y  deuai  i  ben  y 
dorlan,  y  byddai  yn  arwydd  sicr  y  caffai  y  diwmod  hwnw  yr  \xyn  a 
ewyUjTsiai.  Y  mae  ffynnon  Fair  yn  ei  hoU  arbenigrwydd,  yn  lAn  a 
chroew,  yn  ymyl  y  môr  ac  yn  orchuddiedi^  ganddo  ar  bob  Uanw,  yn 
aros  hyd  heddyw,  ac  ar  adegau  ymweUr  ft  hi  gan  laweroedd. 

Awgrymai  y  Parch.  Robert  Hughes,  Uwchlaw'r  ffynnon,  wrthym,  nad 
oedd  Ffynnon  Fair  ond  un  o  gyfres  o  ffynnonau,  ac  y  byddai  y  perer- 
inion  wrth  deithio  o  EnUi  i  Fangor  ac  yn  ol  drachefn,  yn  arfer  ^ersyUu 
wrth  y  ffynnonau  hyn  a  geid  yn  rhes  hyd  yr  hoU  ffordd.  Ceir  amryw 
o  honynt  yn  aros  heddyw,  wedi  eu  gweithio  yn  gelfydd,  ac  yn  cael  eu 
cylchynu  gan  eisteddfaau  cenrg,  ar  ba  rai  y  gorphwysent  Yfent  o'u 
dyfroedd,  ac  ymdrochent  ynddjrnt  Mae  y  ffynnonau  hefyd  yn  dwyn 
amynt  enwau  cysegredig  y  seintiau.  Nis  gaUwn  yn  bresennol  olrhain 
ond  rhan  o'r  gyfres,  er  fod  yn  bosibl  ei  chael  yn  gyflawn  yr  hoU  ffordd 
i  Fangor.  1  gyntaf  ydjrw  fiynnon  Fair,  ^ma  nynnon  PenUech,  yna 
ffynnon  Nefyn,  yna  ffynnon  LlanaeUiaiam,  yna  ffynnon  Beuno  yn 
Nghljmnog,  ac  yna  ffynnon  OdUw  gerUaw  OlynUifon.  Nis  gaUwn  eu 
dilyn  ymheUacL     Byddai  y  seintiau  hyn»  iA  y  pererinion  gynt  yn 


THTB  BNLLL  206 

Isnel,  yn  myned  o  nerth  i  nerth,  trwj  yfed  o'r  pydewaa  hyn,  nes  o'r 
diwedd  cjrhiÉtedd  y  gwahanol  sefydliadaa  yn  ddiogel. 

Mewn  Uyíryn  bychan  a  gyfansoddwyd  gan  y  Tad  lenatiuB,  ac  a 
gjrflwynwyd  i  Arglwydd  Newboroagh,  y  ceir  y  portrëad  canlynol  o'r 
ejûodìís  i'r  Tnya : — 

'T  wu  the  Ck>rpiu  Chrísti  spring  Feait, 

ThAt  Dow  wu  hard  at  haiid, 
And  Pilffrim  orowds  are  waitìog 

Oq  Aberdaron's  strmnd ; 
The  aea  was  gailT  aparlcUDg, 

Beneath  the  May-day  aon, 
The  Aherdaron  boatmen 

A  race  to  Bardser  mn  : 
Now,  in  all  haste  the  pilgrima 

Are  landing  on  tha  lale, 
For  crowda  at  Aberdaron 

Are  waiting  all  the  while  ; 
The  boala  retnm  to  feteh  them 

Aoroaa  the  8parklinff  bay, 
In  time  for  the  first  Yeapers 

Of  Corpna  Christi  Day : 
The  Orand  Old  Abbey  Temple 

Waa  thronff'd  both  aisle  and  naye, 
The  Yeepera  irom  the  Choir 

BoU'd  forth  their  choral  waye. 

Yn  y  cyn-oesoedd  a'r  canol-oesoedd  ystyrid  yr  Ynys  fechan  yn  y 
byd  crefyddol  yn  fangre  sanctaîdd,  ac  yn  gyrchfan  i'r  saint  o  bob  cVr 

0  Gymra.  Yr  oedd  hi  yn  cyfateb  i*w  benw  yn  "  Ynys  y  seintiaa." 
Ac  yr  oedd  gweddiUion  o  r  syniadaa  cysegredig  hyn  am  dani  yn  par- 
hân  yn  y  whwi  hyd  yn  ddiweddar.  Dywedir  y  byddai  y  cychwyr 
heb  fod  ymheU  yn  ol,  pan  yn  croesi  o  Aberdaron,  wrth  nesáa  at  ei 
plànau,  yn  tyna  ea  hetiau  òddiam  eu  penau,  ac  yn  tvnu  eu  rhwyfau 

1  fewn,  er  of^mu  gweddi  ddefosiynol  drostL  Fel  y  dywedwyd  eisoes 
bu  er  yn  fore  yn  eisteddle  crefydd,  ac  yn  fath  o  retreat  eglwysig.  Nis 
gaUwn  roddi  yn  fanwl  yr  amser  y  dechreuodd  fod  feliy ;  er  y  geUir 
BÌcrhAu  iddo  ddechre  yn  ystod  y  canrifoedd  cyntaf  yn  hanes  yr  eglwys. 
Dywed  Pennant  ddarfod  i'r  Culdeaid,  Culdees,  y  sect  fynachaidd 
gyntaf,  y  rhai  a  enciUent  î  ddiffeithleoedd  ac  jmysoedd  i  arwain  bywyd 
crefyddol,  ymsefydlu  jmddi.  Ceir  i  nifer  o'r  gwŷr  hyn  ymf udo  i  EnUi, 
a  rhaid  ddarfod  i  hyny  gymeryd  lle  yn  gynnar  jrn  hanes  Cristionogaeth. 
Ac  fe'n  dyegir  gan  Hanesiaeth  Eglwysig,  nid  jm  unig  fod  crefydd  er  yn 
fore  wedi  gwisgo  ami  ei  hun  ffurf  fynachaidd  a  meudwyaidd  yn  y 
dwyrain,  yn  Itali,  a'r  Aipht,  ond  hefyd  yn  Nghymru.  Ceid  yma 
Athrofau  wedi  eu  sefydlu,  pa  rai  oeddynt  fathau  o  Orefydd-dai,  neu 
gartrefi  mynachaidd,  ymha  rai,  nid  yn  unig  y  ceid  ymgeiswyr  am 
swyddau  sanctaidd  yn  derbyn  addysg,  ond  hef yd  lìaws  mawr  o'r  werín- 
saint  yn  arwain  bywyd  mynachaidd  a  neillduedig  o  dan  arweiniad 
cyfarwyddwr  ysbrydoi,  neu  Abad.  Dyma  y  ffurf  arbenigol  a  gymerai 
y  bywyd  ysbrydol  vn  y  dyddiau  hyny. 

Ac  yr  oedd  sefydliadau  oV  natur  yma  i'w  cael  mewn  amrywiol  fanau 
yn  NghymrUf  me^s  Bangor-is-y-coed,  Bangor  yn  Arfon,  EnlU,  a  manau 
eraüL    Tjhii  mai  Einion,  brenin  Lleyn,  ydoedd  sefydlydd  y  Fynachlog 


206  TNT8  ltVLÎÄ, 

a'r  Atbrofa  711  Enlli  Ar  7  pryd  preswyHai  yn  lianeng» ;  a  dieir 
ysgrífen  ar  glochdý  Eglwys  y  plwyf  hwnw,  yn  mynega  maì  EinîoiL 
frenin  a'i  hadeiladodd.  Ëfe  hefyd  a  sefydlodd  y  Fynachlog  a'r  Athrofa 
yn  Mhenmon,  Môn.  Ac  fe  dybir  yn  sicr  mai  yr  Einion  frenm  hwn  a 
ddechreaodd  "  yr  achos  "  yn  Ënlli.  Yr  oedd  efe  yn  dra  chrefyddol  » 
defosiynoL  Mewn  cywydd  a  gyfansoddwyd  i'w  goifradwriaeth  desgrifir 
ef  fel  hyn : — 

Y  OF0vyddw?  ciyw  ftddwyn 
Anr  jTW  áj  wedd  w  dj  ywjjif 
Emion  Yawr,  Sinioii  Ywkm\ 
Yreniii  a'th  werin  i'th  ol, 
Dawnns  rah  Owain  DaBWYm 
D'wysog  lUw  enrog  yn  Ll  yn. 

Ar  ol  hyn  daeth  Cadfan  mab  Eneas,  o  Lydaw — gŵr  nodedig  mewn 
dysg  a  duwioldeb — ^gyda'i  gôr,  drosodd  i  Gymru  feî  cenadon  Cristion- 
ogol ;  a  buont  yn  dra  llwyddiannus  yn  eu  neges.  Planwyd  ganddynt 
amryw  o  Eglwysi,  pa  rai  sydd  hyd  heddyw  yn  dwyn  eu  henwau.  Yr 
oedd  Cadfan  Sant,  a  Cynon,  un  o  aelodau  ei  Gór,  yn  myned  drosodd  i 
Enlli,  fel  y  tybir,  yn  y  flwyddyn  512  O.C.,  a  chanfuasant  yno,  er  eu 
syndod  boddhaoi,  bob  peth  mewn  trefn  a  gwaith — ^y  Fynachlog 
wedi  ei  gorphen  ac  yn  gyflwynedig  i'r  Santes  Mair,  ac  301  Uawn  o 
deulu  y  flydd,  yn  arwain  b^rwyd  myf^rríol  a  defosiynol;  ac  hefyd 
Athrofa  yn  llawn  o  efrydwyr.  Dewiswyd  Cadfan  yn  Athraw  i'r 
Athrofa,  a  Cynon  yn  Gangheilwr,  a  bu  y  sefydliad  yn  hynod  fiodeuog 
o  dan  eu  gofaL 

Mae  yn  ffaith  sydd  yn  ein  taro  yn  rhyfedd  y  dyddîau  hyn  fod  cenadon 
Criitionogol  yn  cael  eu  hanfon  y  pryd  hyny  o  Lydaw  i  Gymru  i'w 
hefengyleiddio.  Fel  arall  y  mae  erbyn  hyn.  Betìi  ddywedai  Gadfan, 
tybed,  o  ddeall  mai  Cymru  sydd  heddy w  yn  anfon  cenadau  i  Lydaw,  yr 
hon  bellach  sydd  wedi  llwyr  golli  purdeb  a  symlrwydd  yr  efengyl  t 
Dyma  un  eto  yn  ychwaneg  o  gyfnewidiadau  rhyfedd  hanesiaeth. 

Cawn  i  Dochdwy  tua'r  pryd  hwn  fod  yn  esgob  am  ryw  hyd  yn  Enlli, 
ac  3rna  cymerwyd  ei  le  gan  Teilo,  esgob  LlandafP.  Hefyd  cawn 
Dyfrig,  archesgob  Carleon — ar  derfyn  cymanfa  fawr  Llanddewibrefi, 
pan  y  darfu  i  Dewi  Sant  trwy  ei  bregeth  nerthol  roddi  nn  ddymod 
fawr  i  Belagiaeth  yn  Nghymru — yn  riioddi  i  fyny  ei  arehesgobaeth  i 
Dewi,  a  chydag  eraill  yn  encilio  oddiwrth  fywyd  cyhoeddus  i  dawelwch 
ac  unigrwydd  yr  Ynys,  er  arwaìn  bjrwyd  duwiol,  ac  hefyd  er  bod  jm  dad 
ysbrydol  i  wŷr  ienainc  yr  athrofa  Yr  oedd  y  pryd  hyn  mewn  gŵth  o  oed- 
ran,  ac  yn  analluog  i  gyflawni  gwaith  ei  swydd  yn  effèithiol.  Tra  yn  ei 
nerth,  bu  yn  hynod  ymroddgar  i  ledaenu  gwybodaeth  ysbrydol  yn  y  wiad, 
ac  i  gyflawni  gwahanol  ddyledswyddau  ei  swydd.  Önd  bellach,  y  mae 
yn  hen  ac  yn  adfeiliedîg,  ac  yn  hytrach  na  dal  gafael  ynddi  a  mwynhâu  ei 
melusion,  y  mae  yn  ei  chyflwyno  i*w  olynydd  teilwng,  yr  hwn  a  fyddai 
yn  abl  i  wneyti  ei  gwaith.  Ac  yn  hyn  y  mae  yn  dangos  ei  gydwybod- 
olrwydd  a'i  onestrwydd.  A  chafodd  oljmydd  gwir  deilwng  yn  Dewi 
Sant  Ao  ar  ol  cyfanneddu  ar  yr  Ynys  am  dair  blynedd,  dybenodd  ei 
yrfa  yn  yr  oedran  patriarchaidd  o  146  o  flynyddoedd,  a  ohafodd  ei 
gladdn  gyda'i  bobl  yn  ei  Maet  Machpelah  gysegredig  hi  Ond 
aywedir,  ymhen  blynyddoedd  wedi,  ddarfod  i'w  esgym  gael  en  codi  a^i 


T1I19  BBUJ.  90T 

teosf^wyddo  f w  hail  gkdd«  i  Eglwys  LluidaSl  Nid  jn  anig  Mth 
Ilawer  o  aaint  i'r  Ynys  gyda  Dyfrig,  ond  aeth  Uawer  yno  hefyd  ar  eî  oi 
Yr  oedd  efe  hellach,  f el  canolhwynt  attyniad,  yn  perì  i  lawer  ymfiido 
iddi,  nes  yr  aeth  y  lle  yn  hoUol  la?ni.  Ac  fel  yr  awgrymwyd,  fe  ellid 
caogln  mai  y  cysyUtiadan  crefyddol  hyn  a'u  cyffdyh,  oedd  y  rheswm 
dro8  hòni  hen  berihynas  rhwng  jr  Ynys  a  Sir  Ben£ro,  ac  yn  arbenig  â 
ThyddewL 

Toa'r  flwyddyn  607  o.a  oododd  erUdigaeth  gref  ar  yr  Eglwys 
Brydeinig,  a  hyny  oddiwrth  y  Saeson,  o  herwydd  çwrthwynebiad 
pendant  y  Cymry  i  hoced  a  dysgeidìaeth  Babyddol  Awstm  Fynach.  Yr 
oedd  yr  Eglwys  Brydeinig— hen  eglwys  g^mtefig  EnUi — yn  un  bnr  ac 
efengylaidd,  ac  hefyd  yn  Eglwys  Brotestanaidd,  y  gyntaf  oU,  ac  ym  on 
a  brotestiodd  hyd  at  ferthyrdod  yn  erbyn  Pabyddiaeth  Ehofain.  Nis 
ffwyddom  yn  sior  pwy  fu  yr  ofieryn  cyntaf  i  sefydlu  Crìstîonogaeth  yn 
SDurydain,  pa  un  ai  Joseph  o  Arimathea,  ynte  jr  Apostol  Paul,  yate 
rhywun  arsdl  o'r  saint  Ond  gwyddom  fod  yma  eglwys  yn  gynnar  yn 
nachren  yr  aü  ganrif,  os  nad  yn  niwedd  y  gyntaf,  a  hono  hefyd  yn 
eglwys  efengylaidd,  apostolaidd,  a  phnr.  E^wys  apostolaidd  ydoedd 
eglwys  wreiddiúl  Cymru.  Ac  fel  y  cyfr^rw,  y  mae  hi  301  gwrthod  mewn 
modd  pendant  ddaliadau  ac  athrawiaetiiau  Awstin  Fynach,  ac  yn 
Moteetio  yn  en  herbyn  hyd  angeu.  A  dyma'r  fath  eglwys  oedd  yn 
EnlU  a  manau  eraiU  y  pryd  hwnw. 

ÌCae  yn  wir  i'r  eglwys  Oymreig  fyned  yn  Babyddol  ar  ol  h^my ;  ond 
yn  y  oamîf oedd  cyntaf  cadwodd  ei  hun  yn  bur  a  difrycheulyd,  a  safodd 
yn  .bybyr  a  phenderfynol  yn  erbyn  cenadaeth  y  mjmach.  GeUid 
djTweyd  fod  yn  Nghymru  Eglwys  Brotestanaidd  yn  y  seithfed  ganrif ; 
yr  hon  am  ei  phrotest  a'i  ffyddlondeb  a  ddyoddefodd  erUdigaeth  hyd 
at  ferthyrdod.  Darfu  i'r  Sae^on— dycbweledigion  newyddion  Awstin — 
yn  eu  ael  a'u  penboethni  ladd  cannoedd  o'r  Prydeiniaìd  penderfjmol,  yn 
enwedig  efryawyr  a  mynacbod  y  colegau  yn  Mangoris-y-coed,  ac  hefyd 
yn  Mangor-yn-Arfon.  Ac  yr  oedd  y  gweddiU  yn  fibedigion  diamddifiyn 
ar  hyd  a  Ued  y  whul,  ac  yn  methu  gwybod  pa  le  i  ymofyn  Uoches.  Ac 
wedi  dywed  am  EnlU  fel  Ue  o  ymwared,  ni  a'u  cawn  jm  mjmed  at 
Catws  Ddoeth  i  ofyn  ei  gynghor,  pa  un  oedd  y  goreu  iddynt,  ai 
ymfudo  i'r  Ynys  ai  peidio.  Ac  y  mae  yntau,  yn  ol  y  ddoethineb  a 
rodded  iddo  ef,  yn  eu  nateb  ar  fesur  oerdd  yn  y  wedd  ganlynol: — 

Catwg  A  dd^rwaid  with  Ddewi 
Vml  y  gWDfti  y  prophwyd  Eli 
Dnw  A  ro  ffynffnor  i  chwi 
Ar  Toroedd^o  ddierì 
Guddefwoh  bob  oaledi 
Ni  eUir  Ues  0  ddiogi 
Treoh  doethineb  na  gwegi 
Treoh  Uatnr  na  direidi 
DÌTweet  a  ohred  a  gweddi 
A  orrydd  ar  bob  oyrTngi 
MU  oan  haws  gan  Ddnw  roddi* 
Ka  chan  ddyn  diddim  erohi 
O  ohredir  Uyyyr  Geneti 
Yr  hwn  a  wiria  i  ni 
Ki  diayaa  dyn  ei  eni 
Heb  gM^  gsn  Ddnw  ei  borthi 


208  TNT8   BNLLI. 

Er  nad  ydoedd  Catwg  yn  ateb  yn  aniongyrcbol,  ond  yn  hytracb 

Si  eu  cynghori  i  gyflawni  eii  dyledswyddau,  ac  i  adael  y  canlyniadau  i 
duw,  eto  y  canlyniad  fu  i  gannoedd  oV  Saint  gorthrymedig  hyn  gael 
eu  hychwanegu  at  y  sefydliad  yn  Ënlli,  nes  i'r  adeiladau  fyned  yn  or- 
lawn  aV  holl  Ynys  o  dan  sang.  Ac  ni  gawn  grybwylliadau  fod 
sefydliadau  crefyddol  jr  Ynys  yn  aros  301  amser  Ëdward  I.,  yr  adeg  y 
fforchfygwyd  y  Cymry.  Ac  yn  amser  Ëdward  IL  ceir  banes  fod  yr 
Àbad  yn  cyflwyno  deieeb  i'w  Fawrhydi  gan  gwyno  yn  erbyn  gwaith 
Uchel-sirydd  Sir  Oaemarfon — yn  groes  i'r  cytundebau — yn  codi  treth 
o  wyth  Bwllt  a  thriugain  a  chwe'  cheiniog  ar  eiddo  eglwysig  yn  yr 
Ynya.  Tystiai  v  ddeiseb  fod  hyn  yn  anghyfiawnder.  Yna  mae  y 
Brenin  yn  gorchymyn  i  un  Roger  de  Mortimer, — ^ynad  Cymru,  i 
wneyd  ymchwiliad  i'r  mater.  Ac  wedi  gwneyd,  y  mae  yn  penderfynu 
o  blaid  archiad  y  ddeiseb,  ac  yn  rhoddi  dadganiad  nad  oedd  gan 
neb  hawl  i  godi  treth  ar  yr  eiddo,  am  mai  eiddo  crefyddol  ac  elusenol 
ydoedd.  ina  mae  y  Brenin  301  gorchymyn  dilëu  y  dreth,  ac  yn  gwa- 
hardd  i  neb  yn  y  dyfodol  folestu  y  sefydliadau.  Buwyd  yn  ceiaio 
goBod  trethi  ar  yr  Ynys  ar  ol  y  pryd  hwnw,  fel  y  sylwasom  eisoea,  pan 
y  trôdd  yn  fethiant. 

Dywedir  hefyd  fod  degymau  plwyfydd  Aberdaron,  Bryncroes,  a 
Nefyn  wedi  bod  unwaith  yn  meddiant  Ënlli,  ond  erbyn  hyn  301  cael  eu 
meddiannu  gan  eraill.  Yn  awr  y  mae  degwm  y  cyntaf  yn  perthyn  i 
St  John's,  Cambridge,  a'r  ddau  eraill  i  deulu  Cefnamwlch.  Yr  oedd  j 
fferm  a  elwir  y  "  Cwrt,"  yn  Aberdaron,  yn  wreiddiol  yn  perthyn  iV 
sefydliadau;  ond  maeyn  awr,  gyda'r  holl  Ynys,  yn  meddiant  Arglwydd 
Newborough.  Ac  efe  fel  y  cyîryw  ydyw  Arglwydd  y  Faenor.  Yn  y 
ffermdŷ  hwn,  y  Cwrt,  fel  y  dynoda  ei  enw,  y  cynnelid  v  llysoedd  er 
penderfynu  materíon  lleol  yr  Ynys,  ynehyd  a*r  pentrefl  cyf agos.  Yn  ol 
Dugdale,  holl  swm  gwaddoi  y  Befydliaaau  ydoedd  £46  Is.  4c ;  ac  yn  ol 
Speed,  £58  68.  2c.  A  rhaid  fod  y  lleiaf  o'r  ddau  erbyn  y  dyddiau  hyn 
yn  cynnrychioli  swm  go  lew  o  gyfoeth,  er  nas  gwyddom  pa  faint.  Ond 
ar  ol  y  Chwyldröad,  pan  y  bu  dadwaddoliad  cyffredinol  ar  sefydliadau 
o'r  fath,  ceir  nad  oedd  yr  holl  gyllid  ond  £1  68.  8c.  A  buan  y 
diflanodd  y  swm  hwn  hefyd,  ac  y  ciliodd  crefydd  hefyd  yn  llwyr 
o'r  lle,  fel  yr  aeth  yr  hoU  adeiladau  yn  adfeilion,  a'r  sefydliadau  yn 
anghyfannedd.  Ac  ni  cheir  yno  heddyw  ond  olion  o'r  F^machlog,  y 
Capel,  a'r  hen  fynwent  gysegredig,  ymha  un  y  dywedir  fod  ugain  mü 
o  seintiau  wedi  eu  claddu  !  Yn  y  flwyddyn  1875  gosodwyd  cof- 
golofn  jm  y  Ue  yn  goffadwríaeth  am  yr  ugain  mil  hyn,  ^rr  hon  a 
barotowyd  ac  a  osodwyd  i  fyny  ar  gost  a  thrwy  orchymyn  Arglwydd 
Newborough.  Ei  huchder  ydyw  naw  troedfedd,  ac  y  mae  iddi  dri 
gwyneb,  ar  ba  rai  y  ceir  yr  ysgrífeniadau  a  ganlyn.  Ar  yr  ochr 
ogleddol  ceir  yr  ysgrífen  Lladin  hon, — In  hoc  hco^  Eequiescant  in  pace; 
ar  y  wyneb  gorllewinol  ceir  y  geiríau  canlynol  yn  Saesonaeg, — Besped 
the  remains  0/  20,000  buried  near  ihis  spot;  ac  ar  y  wyneb  ddeheuol  ceir 
ysgrifen  fel  hyn : — 

Sftfe  in  thia  laland, 

Where  each  Baint  wonld  ba^ 
How  wilt  thon  •mile 

Upon  life'a  ttormy  aea  f 


TMT8  BMU.f.  209 

Yn  ol  y  wybodaeth  sydd  genym,  dodwn  ger  bron  restr  o'r  gwŷr  enwog 
sydd  wedi  eu  claddu  yn  ei  daear  hif  ac  yn  gynnwysedig  yn  yr  ngain 
mil  hyny  sydd  yn  gorphwys  mewn  gwir  daiogel  obaith  am  adgyfodiad 
gweiL  1.  Lleuddad  ap  Dingad  ap  Nudd  Hae^  neu  fel  ei  gelwir  brydiau 
eraill,  Llawddog,  yr  hwn  gyda'i  frodyr  Baglan,  Gwytheym,  Tegwyn, 
Tefriog,  a'u  chwaer  Elerí,  a  aethent  gyda  Dyfríg  i  Enlli  i'r  coleg  tua'r 
flwyddyn  ö20  o.a  ;  2.  Gadfan  ;  3.  Herwyn  neu  Hy Wjm ;  4.  Dyfríg ; 
5.  Deiniol,  Eegob  Bangor ;  6.  Durdan  ;  7.  Dewi  Sant ;  8.  Gawrdaf,  i'r 
hwn  y  mae  yr  Eglwysyn  Abereirch  wedi  ei  chyflwyno ;  9.  Padam ;  10. 
Merddyn  ap  Morfryn;  IL  Derfei ;  12.  Cadwaìlon  ap  Owen  Gwynedd. 
Â  dywedir  gan  rai  mai  yno  hefyd  y  claddwyd  Beuno.  Hefyd,  dyma 
ychydig  o'r  Abadau  a  gladdwyd  yno  : — Gadwallon,  mab  y  Tywysog 
Owain  Gwynedd,  tua  1 169  o.a  ;  leuan,  tua  1480 ;  John  Gonway — 
dyma  y  diweddaf,  yr  hwn  oedd  etifedd  Bodnithoedd  yn  Myllteym. 

Gallwn  gyfeirío  y  darllenydd  at  gywydd  ragorol  y  bardd  athrylith- 
gar  Islwyn  ar  "  Seintiau  Enlli,"  yr  hwn  sydd  wedi  ei  gyhoeddi,  a'r 
hwn  oedd  hefyd  yn  f uddugol  yn  Ëisteddfod  Pwliheli  yn  y  flwyddyn 
1875.  Buasai  yn  dda  genjrm  ei  gosod  ger  bron  yn  Uawn,  ond  ni 
chaniatft  ein  gofod  hyny.     Dodwn  yn  unig  yr  ychydig  linellau  hyn  : — 

T  MoDAohod  mynyohyDt 
Ein  Bnlli  gdn  to  iln  gynt» 
OlanUw  TüÊíg  Ihd  flelynion 
Wnâi  Mint  yn  yr  Ynys  hon, 
I  fwynhâo,  i  fyw  yn  ol 
Cywir  fodcÙon  orefyddoL 

Ac  y  mae  hoU  ddaear  Enlli  yn  ddaear  sanctaidd,  a'i  holl  weryd  yn 
gysegredig.  Y  mae  hi,  yn  ngwir  ystyr  y  gair,  yn  Cemetery^  lle  i 
oiphwyB,  ac  hefyd  yn  Ood*s  acre^  y  fan  Ue  cedwir  yn  ddirgel  ac  yn 
ddiogel  Iwch  y  seintiau.  Ac  fe  ddaw  y  fangre  lonydd  a  dystaw  hon, 
ryw  ddydd,  yn  llawn  sẃn  a-chynhwrf,  pan  y  daw  llwchyn  at  ei  Iwchyn, 
ac  asgwm  at  ei  asgwm,  ac  yr  âdgyfyd  yr  ugein-mil  seintiau  ar  eu  traed 
yn  llu  mawr  iawn,  wrth  lef  jx  archangel,  ac  wrth  udgora  Duw. 

Ugaln  mil  o'th  seÌDt-hil  sydd 
Tn  llenwi  'th  erwi  llonydd  : 
'E  feda  'r  Adgyfodiad 
Wyoh  doraeth  o'th  odiaeth  hftd. 

O  adeg  eî  dîrywîad  hyd  ddechreu  y  ganríf  hon  y  mae  hanes  crefydd- 
ol  yr  Ynys,  os  oedd  iddi  hanes  crefyddol  o  gwbl,  mewn  cryn  dywyll- 
wch.  Yn  yr  argyfwng  hwn  syrthiodd  i  ddinodedd  ac  adfeiliad,  ac  aeth 
ei  phreswylwyr  jrn  rhai  hynod  o  anwar  ac  annuwioL  O  fod  yn  gryd 
crefydd,  "  yn  ddifiynfa'r  ffydd,"  ac  yn  gartrefle  duwioldeb,  aeth  mor 
ddirywiedig,  fel  na  cheid  yr  un  arwydd  o  grefydd  o  gwbl  o  fewn  ei 
Üierfynau.  Na  sonier  mwyach  am  filoedd  seintiau  Enlli  1  Ni  fethem 
pe  dywedem  y  bu  adeg  arni  pan  nad  oedd  o'i  mewn  Rymaint  o  rai  cyf- 
lawn  ag  a  geid  yn  Sodom.  Yn  wir  nid  oes  hanes  fod  ynddi  ar  yr  un 
Ädogi  gjnnaint  ag  tm  yn  ofni  yr  Arglwydd,  ac  yn  meddwl  am  ei  enw  Ef, 
a  pharhaodd  felly  am  flynyddoedd  meithion.  Peth  dif rif ol  ydy w  gorfod 
dyweyd  hyn  am  dani ;  ond  eto  dyna  oedd  ei  chyflwr  ysbrydol  yn  nech- 
reu  y  ganrif  hon.    Ond  yr  ydym  yn  llawenhâu  fod  pethau  weoi  newid 


210  TMT8  BKLU« 

jm  f awr  er  gwell  erbjn  y  djddian  h^m.  "  Ni  ddjwedir  mwy  am  danat^^ 
Gwrthodedig,  ac  am  dy  dir  ni  ddy  wedtr  mwy  Aiighyfannedd ;  eîthr  tí 
a  elwir  Hej^sibah,  a'th  dir  Beulah ;  canys  y  mae  yr  Ardwydd  yn  dy 
hoffi,  a'th  dir  a  bríodir.''  Erbyn  hyn  mae  y  brophwydoüaeth  hon  i 
nddaa  yn  wir  am  Enlli  Y  mae  hi  wedi  dychwelya  o'i  ohaethiwed,  ao 
yn  mwynháu  amseroedd  ei  hadferíad. 

Y  MethodÌBtiaid  Calfinaidd  bîa  yr  Ynye  mewn  ystyr  grefyddol. 
Hwy  sydd  wedi  cymeryd  meddiant  o'r  maos,  ac  yn  gofalu  am  eneidiaa 
y  trigolion.  Bu  y  Weeleyaid  fwy  nag  unwaith  yn  gwneyd  ^rmgaîa 
iV  meddiannu,  ond  bob  amser  jn  aflwyddiannue.  Gwir  y  ceid  nifer 
yn  y  Ue  bob  amser  á'u  cydymdeimlad  yn  f wy  gyda'r  brodjrr  Wesleyaidd, 
ac  hefyd  ar  adegau  yn  ymofyn  eu  gweinidogion  drosodd  i  bregethu. 
A  chawn  hefyd  i  rai  o  weinidogion  y  Bedyddwyr  fod  yno  yn  acUyeur- 
ol  yn  efengyiu.  Ond  y  Methodistiaid  sydd  wedi  gofalu  mewn  modd 
rheolaidd  am  y  fangre,  ac  yn  ymarferol,  os  nad  yn  wiríoneddol,  Method- 
istiaid  Galfinaidd  ydyw  y  brodorion.  Ac  yn  ol  pob  tebyg,  ni  f uasai  yno 
achoB  crefyddol  rheolaidd  a  gweinidogaeth  gyson  o  gwbl  oni  b'ai  am  ofal 
a  haelioni  Methodistiaid  Galfinaidd  Lleyn  ac  Eifionydd.  A  chyfiawn- 
der  beUach  fyddai  eu  gadael  yn  ddiwahardd  a  diymyríad  i  drín  y 
winUan  fechan  hon,  sydd  wedi  el  thrín  mor  ra^orol  ganddynt  hyd  yn 
hyn,  ac  yn  yr  hon  y  mae  cymaint  o'u  Uafnr  a  u  harían  wedi  eu  budd- 
soddi. 

Am  flynyddoedd  lawer,  bu  y  diweddar  BarcL  Robert  WiUiams  yn 
ffyddlawn  yn  gpfalu  am  yr  achos  crefyddol  ar  yr  Ynys.  Ar  ei  ol  ef 
bu  y  Parch  W.  T.  Joues  yn  Uafurío  yno  am  flynyddoedd  gyda  Uwrdd- 
iant  arbenig.  Ac  y  mae  gŵr  o'r  enw  Mr.  WilUam  Jones  yn  Uafurío 
yno  yn  bresennol  gyda  Uwyddiant.  Yr  oeddynt  eu  tri  yn  weinidogion 
gyda'r  Methodistiaid  Calfinaidd,  ac  yn  cael  eu  cynnal  yno  gan  Gym- 
deithas  Genadol  yr  enwad.  Y  mae  Cyfarfod  Misol  Lleyn  ao  Eifionydd 
mewn  modd  arbenig  wedi  bod  jm  nodded  ac  wedi  dangos  caredigrwydd 
i'r  chwaer  fechan  hon;  ac  y  mae  yn  haeddu  pob  clod  am  hyny. 
YmheU  cyn  sefydUad  y  cenadon,  yn  amser  y  Parch.  Bobert  WiUiams, 
ac  yn  wir  cyn  hyny,  pan  fyddai  y  tywydd  yn  caniatâu,  teUd  ymweUad 
â'r  Ynys  yn  achlysurol  gan  amryw  o  ben  frodyr,  er  pregethu  efengyl  y 
deyrnas.  Byddai  y  seraph-bregethwr  Robert  Éoberts,  o  Glynnog,  yn 
arfer  talu  ymweUad  bi^myddol  â  hi,  ao  yn  aros  yno  weithiau  am  dipyn 
o  amser.  Ac  oblegid  y  dyddordeb  mawr  a  çymend  ynddi,  gelwid  ef  yn 
fynych  yn  "  Esgob  EnUi."  Hefyd  cawn  y  byddai  y  diweddar  Barchn. 
James  Hughes  a  Moses  Jones,  ac  hefyd  amryw  frodyr  eraül,  yn  arfer 
talu  ymweliadau  mynych  â  hL  Ac  yn  ddiweddu^h,  byddai  y 
diweddar  Barch.  Thomas  WüUams,  Rhyd-ddu,  yn  hoff  o  groesi  droeodd 
yn  flynyddol  i  efengylu,  a  byddai  ei  gyfeülach  a'i  weinidogaeth  bob 
amser  yn  gymeradwy  gan  y  preswylwyr.  Byddai  jr  "  hen  bererin,* 
fel  y  gelwid  ef,  yn  gwneyd  ei  hunan  yn  gartrefol  iawn  jm  eu  myeg,  ^m 
ymweied  â'u  holl  dai,  ac  yn  hynod  grefyddol  a  defosiynol  çyda  hwynt 
Ac  f e  ddywedir  y  byddent  hwythau  yn  ei  gydnabod  yn  Ued  anrhydedd- 
us  am  ei  wasanaeth. 

Ond  yr  hwn  a  ofalai  yn  neiUduol  am  ^rr  achot  yn  y  blynyddoedd 
diweddaraf  ydoedd  y  Parch.  Hugh  Hnghes,  G^llidara.  Cjm  oad 
brawd  i  fod  yno  yn  sef ydlog,  ef e  fyddai  ^m  trefnn  y  pethaa  angwrheid- 


nriB  SNCJJU  211 

M^wMiwmẁwì^oâmTmiiyneä  yno i  bregetíia,  &o.;  «o fe'i  hmnrliydedd- 
wyd,  nMwn  oanljniad,  &V  teiü  o  AráidâÀÊ/xm  Enlli.  A  byddai  Mè. 
Hnghes — neu  ju  fwy  príodol  y  Cadben  Haghes — yn  croesi  droaodd  ei 
hiiBan  jn  aml,  er  gosod  pethaa  mewn  trefn,  ac  er  efengylu  pethan 
daîonaa.  Ac  nid  oedd  neb  mor  g^onhwys  â'r  Cadben  i  fod  jn  gyf- 
arwjddwr  ysbrydol  i'r  Ynys ;  jr  ydoedd  jjì  efeogjlwr  melaa,  yn  an  a 
iawr  gertd  gan  j  brodorion,  ac  yn  galla  eroesi  y  Sound  dan  gana !  Ac 
7  Tom  yn  ffaith,  o'r  hoU  bregethwyr  aydd  yn  luier  jrmweled  A'r  Ynys, 
mai  efe  ydyw  un  o'r  rhai  mwyaf  poblogaidd,  os  nad  y  mwyal  oll  Nid 
gormod  dywedyd  mai  efe  ydjrw  ea  prif  arwr.  Mewn  cyfarfod  pregetha 
yno  jn  ddiweddar,  gwaaanaethai  daa  o  wŷr  y  teitlao,  ac  an  o  honynt 
yn  bendefig  yn  y  weinidogaeth.  Ond  er  hyny  y  Cadben  wrth  eu  morìo 
yn  braf  taa'r  "Porthladdoedd  Prydferth  "  ydoedd  y  prif  ŵr  yn  ea  golwg. 
Y  mae  Mr.  Hughes  wedi  bod  yn  hynod  garedig  a  ffyddlawn  i'r  prai<M 
bychan  ym  y  lle  hwn. 

Saíiá  y  eapel  cyntal  y  oofir  am  daao  yn  rhy wle  ar  y  mynydd,  ond  nid 
oes  genym  fanylion  yn  ei  gylch.  Yr  aü  a  saíai  yn  ymyl  Yagubor  Hen- 
dŷ,  yn  adeihid  bychan,  gyda  marían  is^  a  phen  gwastad,  îael,  fel  naa 
^laaai  yr  addolwyr  sjrthn  o'i  fewn.  Y  rheol  y  pryd  hwnw  ar  y  Sab- 
both  fydiai  darlWn  pennod  a  gweddiEo,  ac  yna  myned  aUan  i  chware  y 
bêl  a  phethau  cyffelyb.  Y  nryd  hwnw,  nid  oedd  ond  un,  a  hono  yn 
ienywy  yn  proffeau  crefydd  o  fewn  i'r  hoU  le;  a  byddai  yn  arfer 
moddK>n  yn  gyhoeddus,  a  dywedid  ei  bod  yn  feddiannol  ar  lawer  o 
fedr  a  dawn.  Yn  y  flwyddyn  lâl2  cafodd  yr  Ynys  ^rmweliad  o'r  uchel- 
der,  pan  y  disgynodd  rhyw  ddylanwad  rhyfedd  ar  yr  boU  drigolion,  ao 
y  daetb  amry w  o  honynt  i  broffesu  duwioldeb.  Dyma'r  adeg  y  daeth 
un  Thomas  WiUiams  at  grefydd,  rr  hwn  a  fu  yn  nodedig  o  ffyddhiwn  a 
dysglaer.  A  dyma'r  adeg  hefyd  y  daetíi  y  diweddar  Barch.  Eobert 
WiUiams  i  ymofyn  Ue  yn  nhŷ  Dduw.  Ac  yn  ebrwydd  fe  ddechreuodd 
acf er  ei  ddonian  yn  gyhoeddus  mewn  esbonio  y  beimod  a  chynghorí  yn 
y  cyfarfodydd  gweddíaa,  a  pharhaodd  yn  jrmroddgar  am  dymmor. 
Ond  daeth  rhywbeth  drosto,  fel  yr  ymoUyn^cNdd  ac  y  rhoddodd  heibío 
yr  hoU  ddyledswyddaa  crefyddoi,  os  nad  ei  broffes  hefyd,  a  pharha- 
edd  am  beth  amser  jm  y  cyflwr  dirywiedig  hwn.  Ond  yn  y  cyf amser  bo 
farw  plentyn  iddo,  yr  hyn  a'i  dadebnodd  ef,  ac  o  dan  f endith  a  f u  yn 
foddion  i'w  f^flawn  adferyd.  Yn  fuan  ar  ol  hyny  etholwyd  ef  yn 
ddiacon  i'r  egîwys  fechan ;  ac  ymben  ychydig  drachefn  cawn  ef  yn 
deehren  cynfhorí,  ao  yn  cael  ei  dderbyn  yn  bregeihwr  rheolaidd  ac  yn 
aelod  oV  Cywfod  MisoL  Yn  Llithfaen  y  cymerodd  hyny  le,  ar  yr  un 
adc^  ag  y  derbyniwyd  y  diweddar  Barch.  Griffith  Hughes,  £deym,  a 
Mr.  Wiláun  Prítchûrd,  yr  hwn  a  goUodd  ei  weinidogaeth.  Pregethodd 
nm  j  waith  gyntaf  yn  ËnUi,  Awst  lOfed,  1828,  oddiar  Luc  xii.  32. 
Mewn  talanidŷ  o'r  enw  **Gegin  Fawr,"  yn  mhentref  Aberdaron,  y 
ganed  ei  FeUy  tafamwr  ydoedd  ei  dad,  a  dywedid  ei  fod  yn  un  o'r 
rhai  mwyaf  anystyiìol  oV  dosbarth  hwnw.  Yr  oedd  Eobert  WilUams 
yn  nechreaad  eí  weinidogaeth  yn  Ddirwestwr  selog,  ac  yn  areithiwr 
mawr  a  thanbaid  Dywâai  yn  hallt  yn  erbyn  cyfeddach  a  meddwdod, 
a  tíirwy  hyny  coUodd  ffair  ei  dad,  ac  aeth  am  yspaid  yn  wrthddrych  ei 
ddirmyg.  Y  piyd  hyny  cynneUd  ffair  bob  mis  Awst  yn  Aberdaron,  yr 
hen  fyddai  jn  «chlyaur  i  íawer  o  loddest  a  maddwdod.    Un  adeg  yr 


212  TNT8  BNLLt 

oedd  Bobert  WìlliamB  yn  dygwjdd  bod  yn  pregethn  dob  Sabbotìi,  a 
hyny  cyn  y  ffair,  yn  nghapel  Pencaerau,  ac  yn  dyweyd  yn  danllyd  yn 
erbyn  ei  meddwdod  a'i  harferíon  llygredig  nL  Bore  dnmnoeth  wrth 
ddychwelyd  adref,  galwodd  yn  nhy  ei  dad  yn  y  pentreí,  ac  yr  oedd 
ganddo  barsel  bychan  yn  ei  law.  Pan  oedd  ar  y  trothwy  dyma  ei  dad 
yn  ei  gjrfarfod,  yn  ymaflyd  jrnddo,  ac  yn  dra  ffymig  yn  ei  dafla  ef  a'i 
bac  bendramwnwgl  i'r  heol.  Y  rheswm  ydoedd  ei  fod  wedi  clywed  am 
ei  araeth  danllyd  y  noson  flaenoroL  Ond  yn  raddol  dofodd  ei  lid,  a 
daeth  drachefn  i  gymmod  â'r  bachgen. 

Ba  Robert  WiUiams  yn  dra  ffyddlawn  am  faith  flynyddoedd  yn 
gwasanaetha  yn  yr  efengyl  ar  yr  Ynys,  a  hyny  hefyd  o  dan  lawer  o 
anfanteision.  Am  lawer  o  flynyddoedd,  efe  oedd  yr  anig  wry w  yn  jrr 
holl  le  oedd  ^m  proffesa  crefydd,  a  Shân  WiUiams  ei  wraig  hefyd  oedd 
yr  anig  feny w.  Yr  holl  eçlwys  ydoedd  dau  enaid,  ond  eto  yr  oeddynt 
o  fewn  i  gylch  yr  addewid.  Ond  er  y  cwbl  cadwyd  i  fyny  yr  holi 
gylchoedd  yn  gyfannedd — y  bregeth,  y  cyfarfod  gweddi,  yr  Ysgol  Sab- 
bothol,  a'r  seiat  Am  flynyddo^d  byddai  y  ddaa  yn  myned  bob  wyth- 
nos  i'r  capel  i  gael  seiat,  a  djrwedir  iddynt  gael  cyf eillach  ddedwydd 
kwer  tro.  Bu  y  ddau  hyn  yn  cadw  tỳyny  nos,  yn  dal  y  lamp  yn  oleu, 
pan  nad  oedd  yno  neb  arall  i  wneyd  hyny.  Ac  fe  wnaeth  Bobert 
Williams  y  cwbl  yn  rhad  ac  am  ddim  i'r  brodoríon.  Nid  ydym  yn 
gwybod  iddo  dderbyn  dim  eríoed  ^anddynt  hwy  am  ei  lafur  yn  yr 
efengyl.  Yr  unig  swm  a  dderbyniai,  am  a  wyddom  ni,  oedd  £6  yn 
y  flwyddyn  oddiwrth  Gyf arfod  Misol  Lleyn  ac  Eifionydd ;  ac  nìd  oedd 
nyny  yn  rhyw  swm  rhyfeddoL 

Oddiwrth  ei  hen  ddyddiaduron,  canfyddir  y  byddai  301  yr  haf,  ar 
adegau,  yn  dyfod  drosodd  i  Leyn  ar  y  Sabbothau  i  bregethu.  Hefyd 
gwelwn  y  bu  ar  yr  un  adeg  yn  dipyn  go  lew  o  bregethwr  teithioL  Bu 
yn  teithio  Siroedd  y  Grogledd  a'r  De,  ond  eithríadau  yn  ei  hanes  ydoedd 
hyny.  Y  rheol  ydoedd  bod  gartref  yn  wastad,  yn  gweini  mewn  pethau 
ysbrydoL  Dylem  ddyweyd  hefyd  nad  ydoedd  yn  dib^mu  am  ei 
gyimaliaeth  ar  y  weinidogaeth ;  ond  y  byddai  yn  pysgota,  yn  gweini 
ar  wŷr  y  Lighihouse,  ac  yr  oedd  ganddo  dyddyn  o  oir,  fel  rhwng  pob- 
peth  yi  oedd  uwchlaw  angen  yn  ei  am^lchiadau.  Ac  yn  wir  ni 
fuasai  corban  y  Cyfarfod  Misol  a'r  swm  a  aderbyniai  am  bregethu  yn 
hanner  digon  i'w  gynnal  ef  a'i  deulu,  fel  yr  oedd  yn  rnaid  iddo 
ymdrechu  am  fy woliaeth  mewn  cyfeiríadau  erallL 

Yr  oedd  efe  yn  ẁr  h^maws  ei  dymher,  a  chadam  ei  gyfansoddiad. 
Yr  oedd  ganddo  ddwy  law  galed,  ac  o'r  maintioli  mwyaf.  Yr  oedd 
ganddo  ewynau  fel  gefynau  heiym,  ac  nis  gwyddai  beth  oedd  pryder 
ac  ofn.  Yr  oedd  ganddo  yr  hunanfeddiant  Uw^rraf  yn  nghanol  pob 
enbydrwydd,  ac  nid  oedd  yr  un  trymwaith  nas  gaÛai  ei  g^rflawni. 
Djrwedir  iddo  unwaith  yn  Liverpool,  pan  yn  myned  i  w  gwch,  â  chydaid 
o  halen  ar  ei  gefn,  ond  iddo  wrth  fyned  syrthio  i'r  môr  rhwns  dwy 
long,  wrth  geisio  myned  o'r  naìU  i'r  Uall ;  ac  iddo  nofìo  i'r  làn,  ao  heb  i  r 
cŵd  halen  syflyd  oddiar  y  cyf rwy.  Un  tro  neidiodd  myharen  crjrf  o  ben 
y  graig  Vr  Saund,  ac  ar  amrantiad  dyma  Robert  WilUams  yn  neidio  ar 
ei  ol,  a  chyn  iddo  foddi  yn  ei  ddal,  ac  yn  ei  ddwyn  i'r  làn  yn  ddiogeL 
Yr  oedd  yn  ei  ymddangosiad  personol  dipyn  yn  Ynysig  a  thramor- 
aidd.    Fei  pregethwr  yr  oedd  yn  feddiannol  ar  lawer  o  arabedd  a  dawn; 


TÜT8   BMLLt  2l8 

t  dieid  gftnddo  sylwadau  peit  a  gwreiddiol  yn  brìtho  pob  pre^eth. 
Arfecii  kwer  o  nen  eirìau  Cjmreig  a  sathredig  er  llawer  o  fodd- 
hld  iV  wrandäwyr  yn  y  wlad.  Hefyd  byddai  ei  gymharìaethau  weith- 
'm  yn  wreiddîol  a  digrìfoL  Wrth  bregethn  unwaith,  dy wedai  mai 
jrtyr  SL  TudweWs  Road  ydoedd  Steady  WeLsh  Boa4,  ac  o'i  gyfieithu — 
ffordd  Gymraeg  sicr.  Ond  meddai,  gan  yohwanegu,  "  Beth  bynag  am 
wirìonedd  hyn  yma,  dyma  i  chwi  ffordd  sicr,  ffbrdd  iachawdwriaeth  sicr" 
Byddai  ar  adegau  yn  cael  odfeuon  grymus.  Yn  y  íarwnad  a  gyfan- 
aêddwyd  i'w  goffadwrìaeth,  cyfeirìr  mewn  modd  arbenig  at  odfa  nerthol 
a  gifodd  yn  nghapel  Penycaerau  fel  hyn : — 

Fe  gofir  byth  y  bregetb, 

Ud  hynod  ydoedd  hon, 
Tr  odfa  yn  Mhenyofteraa 

Nes  tóddi  pawb  o'r  bron ; 
'R  oedd  pob  gwirìonedd  draethai 

Yn  llawn  o  gysnr  pnr, 
Ac  aeth  y  dyrfa  yn  wenfflam, 

A  thôdd  pob  caloD  dyn. 

Cjmerer  y  ffaith,  ac  esgusoder  y  íarddoniaeth.  Ceir  hefyd  gyfeirìad 
at  ei  ddylanwad  yn  Enlh  yn  y  penniU  canlynol : 

Tn  Tnys  Enlli  trenliodd 

Tr  ofaf  ran  o'i  oes ; 
Dan  achos  Crist  bn  'n  golofn 

fir  cwrdd  ft  llawer  croea  : 
Diwygiad  dorodd  allan 

Rai  prydian  trwy  ei  lef, 
A  llawer  perl  a  ddyggdd 

I  goron  brenin  Nef. 

Hefyd  eanfyddwn  ei  fod  yn  ystyrìed  ei  hun  yn  dipyn  o  fardd,  ac  y 
byddaî  ar  adegau  yn  ymgiprys  â'r  awen.  Cawn  siampl  o'i  fedr  yn  y 
dernyn  canlynol,  yr  hwn  a  gyfansoddwyd  ganddo  i'w  ddodi  ar  gareg  ei 
fedd: 

Owel  a  ohred  saled  fy  sylwedd, 
Do8  dithan  i  deithio  'n  jrr  nn  agwedd  ; 
Bnm  ddigon  llon  y  llynedd, 
Heno  yn  fnd  yn  hyn  o  fedd. 

Ond  ar  y  pedwerydd  dydd  o  Ebrill,  1875,  ymadawodd  &'r  fuchedd 
lum  yn  81  mlwydd  oed,  wedi  bod  yn  pregethu  am  43  o  flynyddoedd,  ac 
yn  weinidog  ordeiniedig  er  y  flwyddyn  1843.  Ni  bu  ei  gystudd  ond 
byr.  Pr^thai  y  Sabboth  blaenorol  yn  nghapel  jr  Ynys,  a  bore  y 
Sabboth  ^mlynol  ehedodd  i'r  orphwysfa  dre^wyddoL  Ychydig  cyn 
marw,  dywedai  wrth  y  Parch.  W.  T.  Jones,  "  Pregethwch  fêr  a  mêl  yr 
efengyL"    ChMÌdwyd  ef  yn  mynwent  y  seintiau  ar  vr  Ynys. 

Yn  y  flwyddyn  1874  y  cymerwyd  sylw  i  bwrpas  o  r  Ynys  yn  ei  gwedd 
foesol  a  chrefyddol  gan  Oyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Ëifionydd.  Teimlid 
beUach  fod  y  Parch.  Robert  Williams  yn  heneiddio  ac  i  raddau  yn 
anallaog,  ac  hefyd  fod  ei  hagwedd  grefyddol  yn  hynod  anfoddhaoL 
Ar  y  cyntaf  penderfynwyd  anf on  brodyr  drosodd  yn  eu  tro  i  wasanaethu 
am  dymmor,  ac  fel  y  dywedwyd  rhoddwyd  gofal  hyny  ar  Cadben 
Hnghes.    Ond  mewn  Cjiarfod  Misol  a  gynnaliwyd  yn  Llithfaen,  ar 

1885.  o 


214  YKTS  KNLLI. 

gfiuiygUd  Mr.  Bowland,  Portmadoc  (PwUheii  yn  awr),  penderfynwjd 
cael  cenadwr  sef jdlog  i  lafurìo  yno.  Ond  cyn  ^alla  sicrhâu  brawd 
oymhwyB  i  íod  yno  yn  aroaol,  ymwelwyd  â  hi  am  djrmmor  gan 
amryw  írodyr,  ac  yn  gyntaf  oU  gan  y  Parch.  WilUam  Jones,  M.A., 
Nant  (Foorcrosses  yn  awr),  yr  hwn  ar  y  pryd  ydoedd  yn  efrydydd  yn 
Edinburgh.  Llettŷai  yn  nhŷ  yr  "  Hen  Weinidog."  Y  pryd  hyny  nid 
oedd  ond  dau  yn  unig  yn  proffèsu  crefydd  yno,  sef  y  Parch.  Bobert 
WiUiama  a'i  ferch — jr  oedd  Shán  WüHams  ei  wraîg  erbyn  hjn  wedi 
marw.  Y  peth  cyntaf  a  wnaeth  Mr.  Jones  wedi  glanio  ydoedd,  gi^w 
yr  hoU  blant  at  eu  gìlydd,  a  sefydlu  ysgol  ddyddiol  yn  y  Ue.    Bydd 

fenym  air  am  dani  eto.  Ar  ei  ol  ef  anfonwyd  y  Parch.  WUliam  Orìffith, 
Tant  (Penmachno  yn  awr),  a  bu  yntau  yno  am  fís  yn  Uafurío  ac  yn 
dUyn  yr  un  cwrs  a'i  ragflaenydd.  Hefyd  bu  y  Parch.  John  Jones,  Pen- 
caenewydd,  a  brodyr  eraUl,  y  pryd  hwn  yno  yn  gweini  am  amser  byr. 

Ond  yn  y  cyfamser  chwilid  am  ŵr  cymhwys  a  pharod  i  ymsefydlu  fel 
cenadwr  ar  yr  Ynys,  a  rhoddwyd  yr  ymddiríedaeth  yn  benai  i  Mr. 
Bobert  Bowland.  Wedi  edrych  o  gwmpas  ac  ymof  vn,  pigwyd  aUan  v 
Parch.  W.  T.  Jones,  g^r  ieuanc  o'r  Ceunant,  Llanrug  (Bhydbacb 
vn  awr),  fel  un  cymhwys ;  a  bu  y  dewisîad  ymhob  ystyr  yn  un 
hynod  nodus  a  Uwyddiannus.  Gafodd  ei  awdurdodi  a'i  gymeradwyo 
gan  y  Cyfarfod  Misol  i'r  gwaith.  Dyma  y  telerau : — Yr  oedd  i 
gadw  ysgol  ddyddiol  ac  i  wasanaethu  achos  yr  efengyl  yn  v  Ue 
trwy  gydol  y  flwyddyn,  oddigerth  ychydig  o  seibiant  yn  yr  haf.  Y 
cyflog  ydoedd  £100  yn  y  flwyddyn,  yr  hyn  a  wneid  i  fyny  fel  y  canlyn 
— £50  gan  Ojrmdeithas  Genadol  Gartrefol  y  Methodistiaid  Galûnaidd, 
£45  gan  Gyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifìonydd,  a  £5  oddiwrth  fwrdd  y 
TrŵUty  at  yr  ysgol  Ac  yn  mis  lonawr,  1875,  dyma  Mr.  W.  T.  Jones 
yn  ymfudo  o'r  Ceunant  i  EnlU  i  drígiannu,  a  hebryngid  ef,  yn  ol 
apwyntiad  y  Cyfarfod  Misol,  gan  Cadben  WiUiams,  Bhydlìos.  Ac  jt 
ydoedd  efe  yn  ŵr  cymhwys  i*r  gwaith,  ean  ei  fod  yn  enedigol  o'r  Ue,  ac 
yn  adnabod  yr  hoU  drígouon ;  ac  yr  oedd  eu  mynediad  yno  ^m  ddydd 
o  kwen  chwedl  ar  yr  ynys,  a  mawr  oedd  y  croesaw  a  roddid  iddynt 
Yr  oedd  y  symudiad  o  angenrheìdrwydd  jm  gryn  gyfnewidiad  i  Mr. 
Jones— cael  ei  alltudio  yn  ymarferol  oddiwrth  ei  ríeni  a'i  gyfeiUion,  ac 
i  bUth  estroniaid,  a  hyny  hefyd  mewn  ynysig  fechan  ac  anghjrsbeU. 
Ond  derbyniwyd  ef  gyda  charedigrwydd  mawr,  a  pharhäwyd  i 
ymddwyn  feUy  tuag  ato ;  ac  yr  oedd  hyny  hefyd  yn  lladd  Uawer  ar 
fin  dyeithrwch  ao  unigedd  jt  amgylchiadAU.  Dyma  brofiad  Mr.  Jonea 
jn  ei  eiriau  ei  hun :  '*  Bu  i'r  derbyniad  siríol  a  charedig  a  gefais  ar  y 

S^ryd  gan  y  Pareh.  Bobert  WiUiams  a'r  Ynyswyr  yn  gyfi&edinol  fod  yn 
oddicm  i  dawelu  Uawer  ar  fy  ofnau  a'm  pryder."  Fel  y  dywedwyd 
eÌ9oe%  bn  Bobert  WiUiams  farw  yn  Ued  fuan  ar  ol  ei  fynediad  ef  i'w 
pUtL 

Darfu  i  Mr.  Jones  ar  unwaith  ddechreu  ar  ei  waith  a  chaisio  cyfadd- 
asu  ei  hunan  i'r  amgylchiadau.  A  chawn  ef  yn  gweithio  o  ddiMi  Yn 
gyntaf  oU^  y  mae  yn  dwyn  diwygiad  i  mewn  i  drefn  a  gwasanaeih  y 
cysegr.  Dyma  çyfraith  y  tŷ  o  hyn  allan : — Pregeth  y  bore,  neu  g^rfar- 
fod  gweddi ;  "  isgol  bach  "  am  un  o'r  gloch,  ac  un  gyfiredinol  am  ddau; 
a  Phregeth  y  nos.  Yr  hoU  foddion  i  fod  yn  Gymraeg,  odd^ertíi  un- 
waith  yn  y  mis,  pan  y  rhoddid  pregeth  Saesoneg  er  boddi'rLÿM 


TRTB   BllLr.I.  215 

Keepm  a'u  teülooadd.    Geîd  eyÍMfod  gweddi  he^rd  bob  noB  Fereher. 
Ac  ymhen  ychydìg  o  amser,  llwyddwyd  i  sefyalu  sẁU^  jt  hon  oedd 
WBdi  diflann  w  yi  cryn  ameer  o  hanes  yr  Ynys.     Ae  yn  sìcr  jt  oedd 
hyn  yn  rhwym  o  daro  yn  chwithig  ar  deímlad  y  cenadwr,  bod  mewn  Ue 
heb  yr  un  seiat  nac  eglwys  reolaidd  ol  fewn ;  a  djrwed  ei  hun  fòd 
hyny  yn  peri  iddo  deimlo  ar  adegau  yn  hynod  ddigalon.     Ond  cawn  ei 
fod  yn  benderfynol  o  f^mu  dîwygiad  301  hyn,  ac  301  cynllunìo  pa  fodd  i 
ddwyn  hyny  oddiamgyicL     Y  ffordd  a  g^rmerodd  ydoedd  ceisio  denu  ae 
enniU  ffiaír  y  plant>  ac  jt  oedd  yn  meddu  dawn  arbenig  i  hyny.     A 
thrwy  gydsyniad  y  rhieni,  y  mae  yn  gwahodd,  ac  yn  dwyn  hoU  blant  yr 
Ynys  at  eu  gilydd,  ac  yn  sefydlu  yn  eu  plith  yr  hyn  a  elwid  yn  "  seiat 
badi.''    Ac  ìfe  gynnaUwyd  y  cjiirioà  cyntaf  yn  yr  hen  gapel,  pan  yr 
oedd  1 1  o  blant  yn  bresennol,  a  phob  un  ^m  syml  a  dirodres  yn  adrodd 
adnod  dlan.     Dyma'r  dechreuad,  a  theimlwn  fod  hwn  yn  amgylchiad 
digon  pwysig  i  roddì  ei  ddyddiad  i  lawr,  sef  lonawr  25,  1875.     Fei 
hyn  y  dywed  Mr.  Joneê  amdano:  "Cofiaf  yr  adeg  tra  byddaf  byw. 
O  adeg  hapos !  nís  gallwn  lai  na  goUwng  dagrau  ac  ocheneidiau  o 
kwenydd  am  ^l  y  fraint  o  gychwyn  11  o  blant  bach  ËnUi,  heb  dad, 
heb  fam  yn  aradel  lesu  Grist"    BeUach  d^rma  hoU  blant  yr  Ynys  wedi 
eu  henniU,  a  dyma  gam  pwysig,  ac  yn  sicrhiu  conewest  fwy  ^m  y  dyfod- 
oL     Wedi  cael  y  plant^  ond  odid  na  weUr  y  rhieni  yn  dilyn.     Ac  y 
mae  hyn  yn  adgyfnerthiad  mawr  i  feddwl  y  cenadwr,  ac  yn  symbyUad 
îddo  i  ymdrech  adnewyddoL    A  phob  wythnos  yn  gyson,  cynnelid  y 
**8eiat  bach,*'  i'r  hoo  y  deuai  y  plant  yn  un  fyntai.     Dygent  fawr  zei 
droati,  a  mawr  ganmolent  hi  wrth  eu  rhìenL    A'r  canlyniad  fu  i'r  bro- 
phwydotíáeth  ddyíod  i  ben,  sef  i  amryw  o'r  rhieni  ddyfod  gyda'u  piaht 
i'r  cyíarf od  eglwysig.    Ac  erbyn  mis  Gbrphenaf,  chwe'  mis  oV  cychwyn- 
iad,  yr  oedd  yn  EnUi  eglwys  yn  rhifo  ngahh  0  eneidiau,  rhwng  rhieni  a 
phlaot,   ac  yr  oedd  peth  fel  byn  yn  newyddbeth  yn  ei  hanes  er  ys 
eanrîf oedd.    A  phe  cyfrífasid  y  dyeithrìaid  a  drígent  yno  ar  y  pryd, 
gan  íod  yno  amryw  o  grefitw^nr  yn  ngwasanaeth  Arglwydd  Newboroughi 
buaeai  yr  eglwys  yn  rhifo  wyth  ar  hugain  o  niíer.     Hefyd  yr  oâd 
rhif  y  gynnnUeidfa  y  pryd  hwn,  heb  son  am  y  dyeithriaid,  yn  68.     Yn 
wir,  jT  oedd  yr  hoU  Ynyswyr  yn  wrandÄwyr,  ond  dau  yn  unig.     Ac  yr 
oedd  rfaif  yr  Ysgol  Sabbotbol  yn  44.     Ac  yr  oeddjmt  oll  bron  yn  gaUn 
darUen  yn  Ued  dda,  ac  yn  Ued  fuan  daetiìant  i  f edru  canu  yn  ddi^us 
a  soniarus.     Y  mae  Uawer  o'r  clod  am  hyn  yn  ddyledus  i'r  dyeithriaid, 
pa  rai  fuont  ymroddgar  i'w  dysgu  ^m  y  gelfyddyd  werthfawr  'hona 
Dyma  oedd  agwedd  grefyddol  pethau  mewn  ychydig  fisoedd  ar  ol  glan- 
iad  y  oenadwr ;  ac  jr  oedd  cyfnewidiad  mawr  wedi  cymeryd  Ue,  nes 
bod  yn  achos  diolch  i  Dduw,  a  chymeryd  oysur.    Ac  fel  y  wybwyUwyd 
eisoee,  yr  oedd  yr  Ynys  y  pryd  hwn  ^m  myned  trwy  drawsnewidiad 
cyflawn,  yn  naturiol  a  moesoL     Yr  oedd  pol^eth  yn  cael  eu  gwneyd  o 
newydd,  ac  yn  arbenig  yr  hoU  adeUadau.     Ac  fe  wnsed  y  rhai  h^m, 
gan    gynnwys  tai  i'r  d^mion  a'r    anifeiliaid,   yn  gwbl    ar  draul    y 
perchenog.    Acnicheirrhafforachpreswylfeyddmewnunrhyw  wlad;  ac 
y  maent  yn  adlewyrchu  cloa  nid  bychan  nid  ^m  unig  i'w  Arglwyddiaeth, 
ond  hefyd  i  Mr.  WiUiams,  goruchwyUwr  yr  etifeddiaetìi,  yr  hwn  a'u 
cynUuDiodd  ac  a  çaríodd  y  gwaith  ymlaen.     Ac  y  mae  ei  Arglwydd- 
iaetb  hefyd  wedi  adeUadu  capel  at  wasanaeth  y  trígoUon,  yr  hwn 

o  2 


216  THYS   EKLLt. 

a  gTiiIluniwyd  gan  Mr.  Williams,  ac  sydd  yn  adailad  hynod  bryd- 
ferth. 

Dyma  ddesgrîfiad  Mr.  Jones  o*r  capel: — "Ond  yn  ddiweddaf,  ac 
yn  benaf  oU,  fe  adeiladodd  ei  Arglwyddiaeth  gapel  newydd  ardderchog 
yn  y  Oothic  style,  di^on  helaeth  i  gynnwys  o  80  i  100  o  bobL  Fe 
saif  yn  mhen  gogleddol  yr  Ynys,  tuag  ergyd  careg  o*r  hen  Fyn- 
achlog  a'r  fynwent.  O  amgylch  y  capel  y  mae  gwaliau  heirdd  wedi 
eu  hadeiladu,  a  gate  haìam,  ynghyd  a  dau  bendist  ysgwâr  wedi  eu 
gweithio  ft  cheryg  gryd,  ac  3m  y  canol  fe  saif  y  capel,  3m  addum  i'r  lle 
ac  yn  glod  i  Arglwydd  NewborougL  Gweithiwyd  un  ochr  a  thalcen 
iddo  ft  cheryg  calch  wedi  eu  naddu  yn  ysgwâr,  y  rhai  a  godwyd  o 
làn  y  môr  ar  jr  Ynys.  Y  mae  ei  gong]au  wedi  eu  gweitiìio  ft  cheryg 
gryd  naddedig,  y  rhai  a  gasglwyd  o  adfeilion  yr  hen  daL  Y  mae  tair 
fifenestr  ar  bob  ochr  iddo,  wedi  eu  gwydro  ft  gwydr  Uwyd  rhesog  dros 
chwarter  modfedd  o  dew.  Gwnaethpwyd  conglau  y  fifenestri  ft  phridd- 
feini  gwynion,  yr  un  modd  eu  bwäau.  Yn  y  talcen  gorUewinol  iddo  y 
mae  cyntedd  a  fiTenestr  fechan  ymhob  ochr  iddo,  o'r  un  daU  a'r  un 
defnydd  ft'r  rhai  eraiU  a  nodwyd.  Ar  ben  y  cyntedd  saif  clochdŷ 
hardd,  yn  cynnwys  cloch,  yr  hon,  pan  ei  cenir,  a  adseinia  dros  yr  holi 
Ynys,  nes  bod  yn  glywedig  i  drígolion  Aberdaron.  Ar  gríb  y  capel  a'r 
cyntedd  y  mae  prídd-lechau  adduraiadoL  Yn  nau  dalcen  y  capel  nefyd, 
ac  yn  agos  i'r  críb,  y  mae  dwy  o  wyntyUiedyddion  i  awyro  yr  adeUad. 
Ond  er  mor  hardd  ydyw  oddiallan,  y  mae  yn  tra  rhagori  oddlfewn.  Ar 
ol  agor  y  ddôr  hardd  a  chadarn,  yn  union  o  dan  y  gloch  a'r  clochdŷ,  yr 
ydym  yn  y  cyntedd,  Uawr  yr  hwn  a  weithiwyd  ft  phridd-lechau  cocfaion, 
acf  y  mae  coed  ei  ben  wedi  eu  hadliwio.  O'n  blaen  eto,  ceir  dôr  o'r  un 
duU  a'r  un  defnydd  ft'r  lkU  a  nodwyd,  sef  y  duU  Goihic  Y  maent 
wedi  eu  gwneyd  o'r  fifawydd  coch  goreu,  a'u  haddumo  ftg  addumiadau, 
a'u  hadUwio  yn  hardd.  Ar  ol  agor  y  ddôr,  yr  hon  fel  y  UaU  sydd  yn 
ddau  ddam,  jr  ydym  yn  y  capeL  Ŷ  mae  Uawr  y  dramw^rf a  o'r  drws  at 
y  pulpud  wedi  ei  weithio  ft  phrídd-lechau  gwynion,  a'r  Uawr  o  dan  yr 
eisteddleoedd  wedi  ei  balmantu  ft  phrídd-Ìechau  duon,  ac  o  amgylch  y 
pulpud  ft  phrídd-lechau  gwynion  a  Yorhshire  jlags,  Y  mae  ynddo  un  ar 
bymtheg  o  seti  symudol,  ac  3m  ddigon  helaeth  i  gynnal  pedwar  yn 
gysums,  a  phump  pe  b'ai  eisieu.  Y  mae  dwy  eisteddle  hefyd  o  bob  tu 
i'r  pulpud,  ac  yn  ddigon  helaeth  i  g^mnal  wjrth  i  eistedd  yn  gysuras,  o'r 
un  dehiydd  aV  eisteddleoedd  eraiU,  a'r  cjrfan  wedi  eu  gweithio  yn  dda, 
a'u  hadUwio  ^m  hardd  yr  un  modd — ac  f eUy  y  cyplau  a'r  colpau,  y  spars, 
Ac  ar  y  pulpud,  jx  hwn  sydd  wedi  ei  weithio  o  nen  dderw  du,  durol, 
ac  3m  gannoedd  o  flwyddi  o  oed,  y  mae  golwg  fawreddog  anghjrfifredin. 
Y  mae  y  paneii  3m  ddu,  ac  wedi  eu  cerfío  drost^mt  ft  Uun  daU  a 
fifrwjrthau.  A  cheir  manau  eraiU  wedi  eu  haddurno  ftg  adduraiadau  o 
bob  math,  Uun,  a  lUw,  nes  y  mae  ^m  un  o'r  rhai  mwyaf  angh^rflfredin, 
mae  )m  debyg,  yn  ^rr  hoU  wlad,  ac  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  costfawr.  Ar 
banel  tríonglog,  ar  du  blaen  y  pulpud,  ceir  arwyddluniau  o'r  dygwydd- 
iadau  cysyUtiedig  ft'r  croeshoeUad,  megys  caniad  y  ceiUog,  y  napcyn,  yr 
angeUon,  ^rr  yspwng  a'r  gorsen,  y  Uestr  a'r  finegr,  y  biceU,  y  morthwyl- 
ion  a'r  hoelion,  a  Ilawer  o  bethau  eraUI,  wedi  eu  gweithio  mewn  pres 
jn  y  modd  mwyaf  dradfawr.  Heblaw  y  pethau  a  nodwyd,  y  mae  dau 
ganwyUbren  hardd  arao,  i  ddal  dwy  ganwyU  bob  un ;  a  chyferbjm  a'r 


TNT8  EMLLI.  217 

palpud,  uwch  ben  y  dramwjrfa,  ac  yn  crogi  wrth  y  cypUn,  ceir  dwy 
maren  yn  dal  chwe'  chanwyll  bob  un,  wedi  eu  lliwio  â  gwahanol  liwîau,  ac 
yn  edrych  yn  hardd  iawn.  Ar  y  talcen  drachefn,  uwch  ben  y  drws,  a 
diyferbyn  â'r  pulpud,  y  mae  careg  wedi  ei  chaboli  yn  Uefn,  ac  yn 
gerfiedig  ami  mewn  Èythyrenau  melynion  y  geiríau  a  ganlyn  : — 
*Thi8  Ghapel  was  büilt  by  Lord  Newboroügh  for  thb 
Inhabitants  of  Bardset  Island  in  the  year  1875.'"  Dyma 
ddesgrífiad  manwl  a  chyfarwydd  o'r  adeilad.  Yr  oedd  ei  Arglwydd- 
iaeth  wedi  penodi  Grorphenaf  31ain,  ac  Awst  laf,  i  fod  yn 
ddyddiau  agoríad  y  capel,  ac  wedi  ymddiríed  y  gwaith  i  Mr. 
B<^rt  Bowland,  a  darfu  iddo  yntau  Iwyddo  i  sicrhlu  gwasanaeth 
pedwar  o  weinidogion  cymhwys  ar  gyfer  yr  amgylchiad,  sef  y  Parchn. 
Hagh  Hughes,  Gellidara;  Thomas  Owen,  Portmadoc;  Francis  Jones, 
Waenfawr ;  a  Peter  W.  Jones,  Penygroes,  y  rhai  hefyd  oeddynt  i  roddi 
ea  gwasanaeth  yn  rhad,  ond  yn  unig  cael  traul  eu  cludiad.  Ond  cafodd 
7  gweinidog  ganiatâd  i  newid  tipyn  ar  y  program  gwreiddiol,  trwy 
gael  pregethu  yno  y  nos  Sabboth  flaenorol  ei  nun,  yr  hyn  a  wnaeth 
oddiar  &dm  cxzyii.  1.  Hon  felly  ydoedd  yr  odfa  gyntaf ;  ond  y  dydd- 
ÎMi  canlynol  oedd  yr  amser  apwyntiedig  i  w  agor  ^m  fifurfiol,  a  mawr 
ddysgwylid  yr  amgylchiad.  Ac  er  fod  y  môr  yn  dygwydd  bod  yn  flin 
a  tíiymhestlog,  eto  cyrhaeddodd  y  dyeithríaid  yr  Ỳnys  yn  llwyddian- 
nus  a  phrydlawn.  Fel  y  canlyn  yr  oedd  trefn  y  moddion : — Y  noson 
^taf,  pre^thwyd  gan  y  Parch.  Peter  W.  Jones  yn  Saesoneg,  oddiar 
Hebreaid  ìl  4 ;  a'r  Parch.  Francis  Jones  yn  Gymraeg,  oddiar  1  Cor.  L 
24  Am  ddeg  drannoeth,  pregethodd  y  Parchn.  Thomas  Owen  a 
Hugh  Hughes,  y  cyntaf  oddiar  MattL  xzv.  8,  a'r  olaf  oddiar  Esa.  xlix. 
24,  25.  Am  hanner  awr  wedi  un  pregethwyd  gan  y  ParcL  Peter  W. 
Jonee  oddiar  CoL  iii.  3,  yn  gymysg  o  Gymraeg  a  Saesonaeg.  Ac  yn 
yr  hwyr  pregethwyd  gan  y  Parchn.  Thomas  Owen  oddiar  1  loan  ir.  9, 
a'r  Parcb.  Francis  Jones  oddìar  Marc  yì.  6.  Yr  oedd  amryw  bethau 
cjBylltiedig  ft'r  cyíarfod  agoríadol  hwn  yn  ei  wneyd  yn  ddyddoro),  ac 
yn  bennod  arbenigol  yn  hanesiaeth  yr  Ynys.  Yn  un  peth  cynnaliwyd 
■eiat  gyŵedinol  yr  ail  fore  am  naw  o  r  gloch,  yn  ol  arferíad  y  Cyf undeb, 
pan  y  rhoddwyd  anerchiadau  gwerthfawr  gan  y  gwŷr  dyeithr.  Hefyd 
meddai  y  brodyr  hyn  awdurdod  oddiwrth  y  Cyfarfod  Misol  i  helpu  yr 
eglwys  fechan  i  ddewis  diacon  neu  ddiaconiaid;  ac  arderfyn  y  cyfarfod 
hwn,  aed  at  y  gwaith,  pan  y  syrthiodd  y  coelbren  yn  unfrydol  ar  ben 
Mr.  Morris  WiUiams ;  a  chafodd  ei  gyflawn  dderbyn  mewn  Cyfar- 
fod  Misol  yn  Uwchmjmydd  wedi  hynj,  pan  y  rhodded  hefyd  ryddid 
ic  annogaeth  i'r  hen  frawd  GríflBth  Prítchard  i  flaenorí,  yr  hyn  a  wnaeth 
yn  ffyddlawn  hyd  ei  farwolaeth.  Y  mae  Mr.  Morrís  Williams  wedi 
dtneos  ei  hun  yn  ŵr  profedig,  ac  yn  weithiwr  difefl.  Ar  ol  odfa  y 
prydntwn,  anerchwyd  y  gynnulleidfa  gan  y  dyeithríaid,  yn  arbenig 
gan  Mr.  Rowland,  ar  ansawdd  yr  achos  yn  y  lle  a'i  gysylltiad  â'r  Gen- 
adaeth.  Cjrfeiríai  at  harddwch  y  capel,  at  haelioni  ei  Arglwyddiaeth, 
*c  at  y  wedd  addawol  a  chynnyddol  oedd  ar  yr  achos  yn  ei  hoU  ranau, 
gan  en  hannog  i  fod  yn  zelog  a  ffyddlawn,  ac  i  weddío  am  amddifiyniad 
a  bendith  yr  Arglwydd  amynt  rhagllaw.  Ac  wedi  h^my  caed  cyfarfod 
eglwysig,  pryd  y  gweinyddwyd  yr  ordinhâd  o  Swper  yr  Arglwydd  gan 
y  Parch.  Hugh  Hughes  a'r  gweinidog,  a  chaed  arwyddion  amlwg  o 


218  TB   TMONAWDOLUO   OAH   PAUL  AO   lOAN. 

foddlonrwydd  yr  Arglwydd  ar  y  gwasanaeth.  Hwn  ydoedd  y  Cjrmun 
cyntaf  a  weinyddwyd  ar  yr  Ynys  er  cyn  côf.  Nid  oedd  y  {dant  wedi 
gweled  y  fath  beth  erioed  o'r  blaen,  a  rhaid  yr  ymddangosai  yn  ddj- 
eithr-betìi  i'w  Uygaid.  Hefyd  ar  derfyn  y  bregeth  olaf,  caed  eeiat  ar 
ol,  pan  yr  arosodd  un  o  newydd,  sef  yr  hen  frawd  Griffith  Pritchitfd* 
Tý-pellaf,  am  yr  hwn  y  soniasom  o'r  blaen,  er  mawr  lawenydd  i'r  frawd- 
oliaeth.  Oolygfa  nad  anghofìr  mo  honi  oedd  ei  weled  yn  oodi  ar  eî 
draed  i  ysgwya  llaw  gydar  Gadben  Haghes,  ac  yn  dadgan  ei  obaith  j 
caffai  aros  yn  y  tŷ  byth  1  Yr  oedd  hyn  yn  emet  ac  yn  arwydd  er 
daiom. 

Mjrnai  y  gynnuUeidfa  wneyd  ca^Uad  i  dala  i'r  progethwyr;  ond 
gwrthodwyd  hyny  yn  ddioichgar.  Khoddai  pawb  eu  gwasanaeth  yn 
rhad,  a  thystiai  y  gwŷr  dyeithí  i  bob  peth  gael  ei  ddwyn  ymlaen  yn 
weddaidd  ac  mewn  trefn — fod  yr  holl  gynnuUeidfa  yn  bresennol  yn 
brydlawn,  pawb  yn  gwrando  yn  syml  ac  astud,  a  phawb  yn  canu  ft'u  hoU 
egni,  a'r  rhan  f wyaf  yn  meddu  Uyfrau  emynau  a  thonau  yn  eu  dwylaw. 
Tystid  fod  y  gynnuUeidfa  fechan  yn  ËnUi  mewn  gweddeidd-dra  a 
pharch  yn  nhŷ  Dduw  i  fyny  â*r  mwyafrif  o'r  cynnuUeidfaoedd  yn  y 
wlad,  ac  yn  tra  rhagori  ar  lawer  o  honjmt,  er  eu  bod  wedì  cael  líawer 
mwy  o  fanteision. 

JOHN  JONIS. 


YR  YMONAWDOLIAD  ÖAN  PAUL  AC  lOAN. 

NiD  oes  yr  un  pwnc  wedi  bod  yn  destun  cymaint  o  jrmchwiUad  ymysg 
duwinyddion  hen  a  diweddar  ag  YmgnawdoUad  ein  Harglwyda  lesu 
Grist  I  lawr  o  ddyddiau  yr  apostoUon  hyd  yn  bresennol,  nid  aeth 
odid  oes  heibio  heb  fod  rhai  dysgawdwyr  o  fri  yn  galw  sylw  y  byd 
Cristionogol  ato,  er  ceisio  ei  egluro  a  threiddio  i  fewn  iV  ddirgelwch. 
Ac  y  mae  y  ffaith  eî  fod  yn  aros  hyd  heddy w  301  ^maint  dirgelwch  ag 
erìoed  yn  un  o'r  profíon  cryfaf  o*i  wirìonedd.  Nid  oes  i  gyfeiUomad 
barhâd  arosol.  Gwirionedd  yn  unig  a  erys.  Mae  fod  y  gwirìonedd 
mawr  hwn  am  Dduw  mewn  cnawd  wedi  dal  beimiadaeth  fanylaf  yr 
oesau,  a'i  fod  yn  arös,  os  nad  yn  myned  yn  fwy  feUy,  yn  ngoleuni 
diwylUant  a  dysg  y  dyddiau  hyn,  yn  sicrwydd  digonoí  i  ni,  er  naa 
gaUwn  byth  ei  ddirnad  yn  Uawn,  mai  **  Gwir  y w  y  gair,  ac  yn  haeddu 
pob  derbjmiad,  ddyfod  Crist  lesu  i'r  byd  i  gadw  pechadurìaid ;"  ac  mai 
*•  mawr  yw  dirgelwch  duwioldeb,  Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd." 

Pan  ystyriom  bwysigrwydd  v  gwirionedd  hwn  fel  canolbwynt  mawr 
hoU  athrawiaethau  jrr  efengyî,  nid  rhyfedd  iddo  gael  cymaint  o  sylw 
drwy  y  canrifoedd.    Dyma  hanf od  a  by wyd  yr  efengyl.     O  hono  ao  iddo 


TB   IMOHAWDOLIAD   9AN   PAÜL  AC   lOAH.  219 

j  rhed  jt  holl  winoneddau  eraill,  fel  f  mân  fifrydian  i'r  m6r.  Tn  ei 
berthjnas  â  hwn  yn  unig  j  gellìr  eu  deall  a'u  heghura  Enaid  jr  oU 
yw  **  yn  NghrÌBt  leeu."  Djma  rym  y  caru,  yr  ethol,  y  cyfíawnhAu,  y 
Buicieìddio,  a'r  cyfan ;  a  dyma  hefyd  unig  saü  ein  gobaith  a'n  hyder 
am  ein  dyfodoL  Mor  aonhraethol  bwysig  a  chysegredig  ydy w  f el  mai 
gweddus  yw  i  ni  dynu  ein  heagidiau,  fel  Moees  gynt,  gan  fod  y  tír  yr 
ydym  yn  ei  aangn  yn  ddaear  sanctaìdd.  Nid  yn  unig  mawr  y w,  ond 
tùMMtfydd  y  dii^elwch  hwn  Vv  aaint  byth.  Anghofío  h^m,  feddyliem, 
•eí  mai  gwirionedd  ydyw  Tw  gredu  ac  nid  i'w  amgyfired,  yw  yr  achos 
o'r  jrmgais  presennol,  yn  «awedig  ar  y  Gy&ndir,  i  geiaio  ei  ddimad  a'i 
^luro  yn  ei  hoU  fanylion,  a  hyny  yn  nghymhoith  yr  hyn  a  ẃwìi  yn 
"ddiwylliant  diweddar.''  Yn  hytrach  na  chredu  gydag  Awstin  ae 
Ansehn  fod  fiydd  i  flaenori  Thwwmy--'Jides  pmcedU  inteileäim, — dywedir 
wrthym  yn  ngoleuni  gwyddoniaeth  y  dyddiau  hyn  mai  rheswm  sydd  i 
arwain  ffydd.  Ac  er  fod  perygl  i'r  ymgeisiau  gwyddonol  diweddar,  o 
gael  eu  carío  i  eithafíon,  arwain  ambell  un  o  feddwl  egwan  i  feiddgarwch, 
os  nad  i  anffyddiaeth,  eto  dy]em  fod  yn  falch  fod  prif  wirionedd  ÿr 
efengyl  a  sylfaen  ein  cred  yn  dal  yn  ddigryn  bríf  feimiadaeth  yr  oesan, 
ae  yn  wir  yn  d'od  i  ^rmddangos  f wyf wy  dysglaer  fel  yr  jrmchwiUr  ac  y 
treiddir  iddo.  Ac  er  mor  ddyddorus  y w  olrhain  dadbly^ad  yr  athraw- 
îaeth  trwy  gwrs  hanesyddiaeth  y  canrífoedd,  ynghyd  a  sylwi  ar  amnrw- 
iaeth  diderQrn  y  gwahanol  olygiadau  am  dani  gan  dduwinyddion  o  bob 
graddt  ^^  teámlwn  yn  falch  fod  genym  safon  anffaeledig  i  gyfeirio  ato 
o  íewn  rheol  y  dadguddiad  dwyfol.  Awn,  gan  hyny,  ''at  y  gyfraith  ao 
at  y  dystiolaetL'' 

CydnabyddÌE,  yn  ddiau,  mai  y  ddau  sydd  wedi  egluro  fwyaf  i  ni  o 
hoU  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  am  Berson  Cnst  a'r  Ymgnawd- 
oliad  yw  Paul  ac  loan.  Geir  cyfeiriadau  mynych  at,  ac  eglurhadau 
pwysig  ar,  ^rr  athrawiaeth  jd  ^rr  ysgrifeniadau  ysbrydoledig  eraiU ;  ond 
geUir  edrych  ar  weithiau  y  ddau  hyn  ftrl  colofnau  cedym  ar  ba  rai  y 
gorwedd  y  gwirionedd  oU-bwysig  hwn  am  Dduw  mewn  cnawd.  Ond 
tybia  rhai  fod  y  ddau  yn  anghyson  â'u  gilydd.  Amcan  y  sylwadan 
hyn  fydd  ceisio  cael  aUan  gnewyUyn  dysgeidiaeth  pob  un  o'r  ddau, 
ynghyd  a  dangos  eu  hunoHaeth.  Ni  chyfeiríwn  ond  at  ddau  o  leoedd 
arbenig  Ue  y  dysgir  yr  athrawiaeth  yn  fwyaf  eglur  a  phendant 

Nid  oes  odid  gyfrsai  o'r  Ysgrythyr  wedi  cael  cjrmaint  o  sylw  beim- 
iaid  y  gwahanol  wledydd  a  geiriau  Paul  yn  PhiHppiaid  iL  6 — 8.  Y 
rheswm  am  hyn  yw  fod  cnewyUyn  hoU  adyegeidiaeth  yr  Apostol  Vw 
gael  yn  yr  adnodau  hyn.  Mae  athrawiaeth  y  Gwaghâd — Renosis — yn 
ganolbwynt  ymchwüiad  a  dadleuaeth  ymysg  duwinyddion  drwy  hott 
wledydd  crêd.  A'r  pwynt  cyntaf  mewn  dadl  yw,  beth  a  ddeaUai  yr 
apostol  wrth  y  geiriau  *'  ffurf  Duw ''  (i*ofHf>fi  e^od).  DeaUai  rhai  o'r  hen 
dduwinyddion  y  eyfeiríd  ^rma  at  natur  Duw,  yr  hon  nas  gaUasai  y  Mab 
ei  rhoddi  heiblo,  neu  ymwaghâu  o  honi  heb  beidìo  a  ^>d.  Yn  jffurf^ 
nea  yn  nator  Duw,  y  bodolai  eríoed — **in  e£Bgie  Dei  constitotus '^ 
(TertuU).  Tebyg  hefyd  y  w  bara  yr  Esgob  Pearson  yn  ei  EsBpoeition  qf 
thê  Creed.  "Rhaid,"  meddai  yr  Esgob,  "  fod  yr  hwn  a  fodolai  yn  ffurf, 
ac  a  ystyríai  ei  hun  yn  ogyf uwch  â  Duw,  o  angenrheidrwydd  yn  wir  a 
haofodol  Dduw;  oblegid  nis  gaU  fod  cyfartaledd  (eçuaUty)  rhwng  y 
natur  Ddwyfol,  yr  hon  sydd  ajifeidrol,  ig  unrhyw  beth  ajull,  yr  hyn 


TB  TMONAWDOLTAD   OAN   PAUL   AO   lOAH. 

raid  fod  yn  feidrol Mae  yr  un  mor  amlwg  oddiwrth  yr  un 

Ysgrythyr  fod  Crist  yn  gymaint  yn  ffurf  Duw  ag  yn  ffurf  gwas,  a'i  fod 
yn  bodoli  mor  wirioneddol  yn  natur  Duw  ag  yn  natur  dm"  Er 
cadamhâu  y  syniad  hwn,  sylwa  yr  Eseob  fod  y  cjrfieithiad  awdur- 
dodedig  o'r  7fed  adnod  yn  anghjrwir,  ffe  v  gwelir  dau  gysylltair  nad 
ydynt  i'w  cael  yn  y  gwreiddiol, — "  But  made  himself  of  no  reputation, 
and  took  upon  him  me  form  of  a  senrant,  and  was  made  in  the  likene88 
of  men."  Dyry  ef,  gan  hyny,  yr  un  cyfieithiad  ag  a  geir  yn  bresennol 
yn  y  Cyfieithiad  Diwygiedig : — "  But  emptied  himself,  taking  the  form 
of  a  senrant,  being  made  in  the  likene8s  of  men."  Tebyg  hefyd  yw  y 
cyfieithiad  Cymraeg: — "Efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gjrmeryd  amo 
agwedd  gwas.  Pe  gofynai  rhy  wun,  pa  fodd  y  darfu  i  Grist  waghftu  ei 
hun,  fe  etyb  y  testun, — "  Gan  gymeryd  amo  agwedd  gwas ;"  a  phe 
gofynid  drachefn  pa  fodd  y  darfu  iddo  "  gymeryd  arao  agwedd  gwas," 
etyb  y  eeiríau  eilwaith, — "trwy  ei  wneyd  yn  nghyffelybiaeth  dynion." 
Gasgliad  yr  Esgob,  ac  eraill  o'r  hen  dduwin/ddion,  gan  hyny,  yw,  fod 
Crist  yn  bodoli  erioed  yn  ffurf, — h.y.,  yn  natur  Duw,  ac  felly  ei  fod  o 
angenrheidrwydd  yn  g^rfartal  neu  yn  ogyfuwch  â  Duw  o  ran  hawl  ac 
uradas  Dwyfol ;  ond  iddo  ymwagbâu,  nid  trwy  roddi  y  natur  hono 
heibio,  yr  hyn  nas  gallasai  a  ohadw  ei  fôd,  nac  ychwaith  ddim  arall  a 
berthynai  íddi,  ona  trwy  gymeryd  amo  agwedd — h.y.,  natur  gwas. 
Nid  rhywbeth  ychwanegol  at  yr  ymwaghâd  oedd  y  cymeryd  amo 
agwedd  gwas,  gan  nad  oes  cysylltair  rhyngddynt;  ond  y  cymeryd 
hwnw  amo  oedd  yr  ymwa^hâd.  Yr  un  syniiä  a  ddysgir  yn  bresennol 
gin  un  o  brif  dduwinyddion  Cymru,  sef  ein  hybarch  athraw,  Dr. 
Edwards,  Bala.  Mewn  cyf res  o  ddarlithiau  o*i  eîddo  y  cawsom  y  fraìnt 
o'u  gwrandaw  tra  dan  ei  addysg,  sylwai  y  Doctor  ei  fod  301  tueddu  yn 
gryf  at  syniad  rhai  o'r  hen  dduwinyddion  ynghylch  ystyr  y  frawddeg 
"  ffurf  Duw,"  ac  y  dylid  cadw  mewn  cof  yn  barhâus  anghyfnewidioldeb 
natur  Duw,  "  gyda'r  hwn  nid  oes  gyfnewidiad  na  chysgod  tröedigaeth." 
Nis  gallasai  Crist,  felly,  roddi  dím  heibio  a  berth^mai  yn  hanfodol  iddo. 
Yr  un  gair  a  gyfieithir  yn  y  ddwy  adnod  yn/wt/ac  agmdd^  ac  felly  os  nad 
yw  yn  y  naiU  yn  golygu  natur,  nis  gall  olygu  hyny  yn  y  llall.  O  gan- 
lyniad,  os  nad  oedd  yn  natur  Duw,  nid  oedd  ychwaith  yn  natur  gwas. 
Pa  fodd,  ynte,  yr  ymwaghâodd  ?  "  Gan  ^meryd  amo,"  medd  y 
Doctor.  Nid  rhoddi  heibio  yr  un  o*i  berffeithiau  dwyfol  a  darfu  iddo, 
ond  troi  eu  hoU  rjrm  i  weithio  allan  waith  gwas  !  Ymdaflodd  o  ran  ei 
allu,  ei  ddoethineb,  ei  wybodaeth,  a'r  oll,  i  fod  yn  ufudd  hyd  angeu,  îe, 
angeu  y  groes.  Ac  yn  hyn,  meddai  ein  hathraw  parchedig,  y  mae 
mwyaf  o  fawredd  yr  ymgnawdoliad  yn  d'od  i*r  golwg. 

0V  ochr  arall,  cawn  f^  mwyafrif  mawr  o  esbonwyr  y  wlad  hon,  yn 
gystal  a'r  Cyfandir,  yn  deall  y  geiriau  yn  wahanol,  ac  felly  yn  cymeryd 
golwg  wahano]  ar  ystyr  a  natur  yr  Ymgnawdoliad.  Nid  ydym  am  flino 
y  darllenydd  gyda  rhestr  o  honynt;  ond  tueddir  ni  i  roddi  yma  ychydig 
eiriau  o  eiddo  rhai  o  brif  esbonwyr  y  gwahanol  wledydd,  er  ein  galluogi 
i  weled  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  brif  olygiad.  Ymysg  liu  mawr 
esbouwyr  yr  Almaen,  diau  yr  ystyrir  Meyer  ar  y  b]aen  o  ran  dysg  a 
gallu  beirniadol.  Dyma  ei  eiriau  ef :  "  Mae  yr  apostol  yma  yn  dangos 
yn  syml  y  safle  ddwyfol  a  gogoneddus  yr  oedd  Crist  ynddi,  a  pha  un  a 
roddodd  drachefn  heibio.     Golygir  yma  ffurf  ei  fodolaeth  yn  flaenorol 


TB   TMONAWDOUAD  OAN   PAÜL  AO   IOAK.  221 

f w  ymgnawdolìad.  Yr  oedd  y  pryd  hwnw,  yn  ol  loan  fel  Gkiîr,  *  gyda 
I>uw,'  yn  cyfranogi  o  ogoniant  Duw.  O  ran  y  g(^oniant  hwn  y  dywed- 
îr  ei  fod  yn  ogytuwch  â  Duw.  ....  Ymwaghâ(xld  o'r  ^op0^ — y  flfurf 
ddwyfol,  gan  ei  chjrfnewid  am  /Aop<^ — j  ffurf  ddynol"  Syniad  Meyer, 
gan  hyny,  y w  mai  wrth  /Aop<^  e^w — ffarf  Duw — ^yr  ydys  i  ddeall  rhyw 
ogonîant  allanol  gweledig.  Un  arall  ar  y  Cyfandjir — ^Dr.  Godet — a 
ddjrwed : — "  Mae  Paul  yma  yn  desgrifio  Grist  yn  rhoddi  ymaith  ei 
aefyllfa  ddwyfol  pan  y  daeth  i  fodoli  fel  d^m."  Yna  ä  y  duwinydd 
dysgedig  mor  hell  a  dyweyd  nad  oedd  Gríst  yn  meddu  ei  herffeithiau 
dwyífol  pan  ar  y  ddaear.  Nid  oedd  yn  meddu  hollwyhodaeth,  gan  ei 
fod  yn  gofyn  cwestiynau,  ac  ar  un  amgylchiad  yn  dadgan  ei  anwyhod- 
aeth  (Matt  xiii.  32).  Nid  oedd  ychwaith  yn  feddiannol  ar  hoUalluog- 
rwydd,  gan  ei  fod  yn  gweddîo  am  nerth,  &c.  Yr  un  modd  am  y  per- 
ffeithiau  erailL  Gwelir  fod  yr  awdwr  hwn  wedi  rhoddi  cam  mwy 
beiddgar  ymlaen  na  Meyer,  gan  ei  fod  yn  egluro  natur  neu  gynnwys  y 
gogoniant  a  roes  Gríst  heibio  fel  meddiant  o'r  príodoleddau  dwjrfoL 
Wrth  jrmwagháu  o'r  ffurf  neu  y  gogoniant  dwyfoí,  ymwaghaodd  Crist 
oV  holl  berffeithiau  »  feddai  fel  Duw !  Ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  yn 
boBÌbl  íddo  feddu  y  natur  ddwyfol  heb  ei  pherffeithiau  hanfodol  Ŷ  Ond 
heb.  fanylu  ar  y  syniad  yma,  symudwn  ymlaen  at  rai  o  bríf  esbonwyr  y 
wlad  hon,  yn  Lloegr  ac  Ysgotìand,  er  gweled  pa  mor  bell  y  maent  yn 
eytnno  ft'u  cyd-feimiaid  ar  y  Gyfandir. 

Cydnebydd  pawb  awdurdod  a  gallu  y  Dr.  Bruce  o  Glasgow  fel  duw- 
inydd  a  beimiad  o'r  radd  flaenaf.  Fel  hyn  y  dywed  yntau  yn  ei  lyfr 
rhagorol,  The  Humüiation  o/  Christ : — "  Nid  yw  Mop<^4  yr  tm  peth  ag 
Sv(ria  neu  <l>vaiç;  ond,  fel  y  dywed  awdwr  enwog  arall,  mae  òv<r(a  yn 
^lygu  y  natur  noeth,  <l>ùm  y  natur  hono  wedi  ei  gwisgo  ft  pherffeith- 
lau,  t*op<l>if  rhyw  ogoniant  sydd  yn  tarddu  o*r  naiU  a'r  llaU.  Mae  y 
fu>p<pfi  feUy  yn  rhagdybio  yr  à^irla  a'r  çẃriç,  ac  eto  yn  wahanadwy  oddi- 
wrthynt ;  nis  gaU  fodoH  hebddynt  hwy,  ond  gaUant  hwy  fod  hebddo  ef. 
Yr  oedd  Mab  Duw  eríoed  yn  meddu  yr  ẁ/o-fa  a'r  </)vw,  ac  er  iddo  gadw 
y  rhai  hyn  fel  pethau  hanfodol  iddo,  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  roddi 
heibio  y  íMp(pn,  A  dyma  a  ddysgir  gan  Paul  yn  y  geiríau  dan  sylw,  sef 
newidiad  o  ffurf  ddwyfol  i  ffurf  dd^mol  o  fodoli.  imha  beth  yr  oedd  y 
ffurf  hon  yn  gynnwysedig  sydd  eto  yn  agored  i  ymchwUiad  a  dadl  '* 
(tu  daL  19).  Nis  gallwn  ymattal  heb  ddyfynu  o  waith  un  eto  o  bríf 
esbonwyr  y  wlad  hon  a  ystyrír  yn  safon  o  ran  dysg,  gallu,  a  beimiad- 
aelh,  sef  esboniad  galluog  y  Dr.  Lightfoot  "  Ymwaghaodd,''  meddai, 
"  nid  o'i  natur  ddwyfol,  yr  hyn  oedd  yn  anmhosìbl,  ond  o  ogoniant^  o 
hawlfreintiau  (prerogati^es)  y  Duwdod.  Gwoaeth  hyny  trwy  gymeryd 
wno  agwedd  gwas.  Dododd  o'r  neìUdu  insignia  y  mawrhydi  dwyfoL" 
Ond  er  ei  fod  yn  dy weyd  hyn,  rhaid  addef  ei  fod  yn  tueddu  at  ddeall  y 
gair  "  ffurf  "  fel  yn  golygu  y  príodoleddau  dwyfoL 

Oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod,  gwelir  fod  príf  dduwinyddion  y  gwa- 
hanol  wledydd  yn  ymranu  i  ddau  ddosbarth  gyda  golwg  ar  y  geiríau 
dan  sylw.  Un  dosbarth  a  ddaUant  fod  y  geiríau  "ffurf  Duw"  yn 
golygu  natur  Duw ;  a'r  dosbarth  araU  mai  wrth  "  ffurf  "  yr  ydys  i  olygu 
rhyw  sefyUfa  aUanol  o  ogoniant  dwyfo],  yr  hyn  y  gallasai  ei  ddodi  o'r 
neiUdu  am  dymmor,  a  chadw  eí  natur  ^rr  un.  Yn  awr,  oni  aU  y  naiU 
olygiad  a'r  UaU  fod  i  raddau  yn  gywir,  ac  eto  fod  y  gwiríonedd  yn  gor- 


232  YB  YuaìnawDOLUJ}  gan  pìüoz«  ao  ioak. 

wedd  rhyngddynt)  Ac  jn  ol  ein  barn  oatjngedîg  m,  felly  j  mie. 
Bhaid  addef  gyda'r  dosbarth  cjntaf  a  enwyd  iod  yn  anmhottbl  i  Ddasr 
newid  dim  ar  yr  hyn  sydd  haofodol  iddo.  Byddai  hyny  yr  on  peth  a 
difodiad.  Mae  y  syniad  am  fôd  perffaith,  yn  rhagdybio  anghyínewid- 
ioldeb  natur.  Bôd  cyfnewidiol  sydd  fôd  anmheriaith.  Ond  nid  oes 
"  cyggod  tröedigfteth  "  yn  perthyn  i  Ddu w ;  ac  y  mae  £fe  yr  ua  "  o 
dragy wyddoldeb  hyd  dragy wyddoldeb ; "  o  ganlyniady  yn  Fôd  cwbl  ae 
anfeidrol  berffaith.  Ond  er  addef  hyn,  ymddengys  i  ni  íod  mrjw 
resyman  iV  cael  ag  sydd  yn  myned  jm  erbyn  y  golygiad  cynUL 
Nodwn  yn  fyr  rai  o  honynt :  (l^  Nid  amcan  yr  apostol  yn  y  geiríaa  dao 
sylw  y  w  dangos  a  phrofí  natur  Ddwyfol  Crìst  fel  y  mae  yn  ogjrfawch 
â*r  Tad,  ond  cyfeirio  y  mae  at  ei  hunanymwadiad  a  gwìrfoddofa'wydd 
ei  ymgnawdoliad — yn  cyfnewid  dwy  safle,  y  Ddwyfol  am  y  dc^pnoL 
(2.)  Ystyr  cyflfredin  y  gair  gwreiddiol  am  ffurf,  yn  yr  ys^if^uadaa 
clasurol  yn  enwedig,  yw,  nid  natur,  ond  rhyw  arddangoaiad  gweled- 
ig  o  honi.  (3.)  Defnyddir  yr  un  gaîr  gwreiddiol  am  ffurf  ac  açwedd  yn 
y  ddwy  adnod — ^iop04  ö«oíî  a  lioptpíf  òov\ov.  Yn  awr,  wrth  agwedd  gwas 
7  golygir  yn  gyffredin,  nid  natur,  ond  safie  neu  sefyllfa  gwas  mewn 
cymdeithas.  Pan  y  dywedir  fod  un  yn  arglwydd  a'r  Uali  yn  was»  ni 
feddylir  wrth  hyny  f od  gwahaniaeth  natur  rhwng  y  ddan  beraon ;  ooá 
fod  y  naill  yn  dygwydd  bod  yn  y  safle  o  arglwydd,  a'r  Uall  yn  y  úffie  e 
was.  A  chan  mai  dyma  y w  ystyr  cyffredin  "  agwedd  gwaSÿ"  ac  maí  yr 
un  gair  a  geir  yma  am  ofwedd  a  ffurf  onid  yw  yn  canlyn  mai  with 
"  ffurf  Duw ''  y  mae  i  ni  ddeali,  nid  nfttur  Duw,  ond  rhy w  sefyllía  o 
ogoniant  perthynol  i'r  natur  hono  %  O'r  gogoniant  Dwyíol  hwnw  yr 
ymwagfaaodd  Crìst 

Wedi  cydolygu  mor  bell  a  hyn  á'r  ail  olygiad,  y  oweatíwn  beUach, 
fel  y  sylwa  Bruce,  yw,  ymha  beth  yr  oedd  y  gogoniant  hwnw  ya  gyii- 
nwysedig  1 

Yn  ol  Godet,  ac  i  raddau  Lightfoot,  g<4yga  y  meddiant  o'r  perffeith- 
iau  dwyfol,  a  dywei  y  cyntaf  yn  eglur  iddo  roddi  y  rhai  hjm  heibio ; 
ond  nid  ä  y  diweddaf  mor  bell  a  hyny,  ond  awgryma  yn  fyr  iddo 
ymwaghâu  o  honynt  t/rwy  gymeryd  amo,  Mae  liiediad  hoU  ady^  a 
beimiadaeth  yr  Àlmaen  yn  cadarnhâu  syniad  Godet,  sef  i'r  Mab  tr^ 
gywyddol  wrth  ymgnawdoli,  gyfyogu  ei  hun  o  fewn  cylch  y  ddynol- 
iaeth.  I'r  dyben  o  gydffurfio  â  deddf  sefydlog  dadblygiad  y  byd,  yni- 
waghaodd  o'i  bríodoleddau  fel  Duw  1  Aeth  y  Duw  hoil-ddoeth  ya 
faban  diwybod  a  diddysg !  Diau  fod  gan  ymchwiliadau  gwyddonol  yr 
oes  lawer  o  ddylanwad  yn  ffurfìad  syniadau  duwinyddol  diweddir  yr 
Almaen.  At  hyn  geUir  ychwanegu  eu  dyheuad  piurhâus  am  newy(kl^ 
deb.  Ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  yn  bosibl  hyd  yn  nod  i  Dduw  roddî 
ymait^  yr  hyn  a  berthyn  yn  hanfodpl  iV  natur,  ac  feUy  yn  rhan  o 
•  hono  ei  hun  ì  Natur  heb  briodoleddau  nid  yw  natur.  Anadüad  aliaii 
y  natur  Ddwyfol,  megys,  yw  ei  pherffeithiau  anfeidroL  Os  trsgy- 
wyddol  a  digjfnewid  y  natur,  felly  y  rhaid  fod  ei  pherffeithiaa  sjíd 
yn  hanfodol  iddi.  Os  cadwodd  Mab  Duw  ei  natur  Ddwyfol  wrth  jia- 
gnawdoH,  rhaid  iddo  gadw  ei  pherffeithiau  yr  un  modd ;  ond  oa 
ymwaghaodd  o'i  berffeithiau,  rhaid  ddarfod  iddo  wneyd  yr  on  modd 
o*i  natur.  Yr  oedd  y  diweddaf  yn  anmhosibl  iddo,  a  dmdw  ei  lôd; 
feUy  diaid  maî  y  cyntal  sydd  wiríonedd,   sef  ddu*fod  iddo  ffẁr  ai 


TB   IHayAWDOLUP   OAN    P4ÜL  AO   IOAK.  228 

natar  aí  i^OTffeithiaa  oU,  er  iddo  jmwÌBgo  ft'ii  n&tar  ni,  a  hynj  yn 
nnol  â'i  anghjrfnewidioldeb  íel  Duw  anfeidrol  berffaith.  **Wrth 
ddyíod,"  meddai  y  tadau,  *'  yr  hyn  nad  ydoedd,  ni  pheidiodd  a  bod 
yr  hyn  ydoedd."  Y  cwestiwn,  gan  hyny,  yw — O  beth  jr  ymwag- 
haodd  ì  Yr  ydjrm  wedi  ateb  yn  barod,  mai  o  ryw  ogoniant  allanoL 
Ond  gofynir  eto, — beth  oedd  cynnwys  y  gogoniant  hwn  î  Yr  ydym 
jn  atä>,  er  nad  oee  genym,  hyd  y  gwyddom,  yr  un  awdurdod.awdnrol 
o'n  plaid,  mai  yr  ymarferiad  o'i  berffeìthiau  fel  Duw.  Nid  o'r  medcí' 
iant  o  honynt  yr  ymwaghaodd,  ond  o'r  hawl  iw  hyma/rfer^  yr  hjm  a 
gyfansoddai  ei  ogoniant  DwjrfoL 

ISa  profi  y  posibiLrwydd  o  hyn,  credwn  y  gellir  ei  weled  i  raddau  yn 
eîn  cyfansoddiad  a'n  natur  ni  ein  hunain,  yr  hon  sydd  yn  ddarlun 
^^an, — mor  agos  ag  y  gall  y  meidrol  fod  o'r  anfeidrol,— o'r  natur 
IMwyf(J  ei  hun.  Nis  g^lwn  jn  unol  â  ehyfansoddiad  ein  natur 
ddiddjrmu  yr  un  o  gyniieddfaa  yr  enaid,  neu  briodoleddau  ein  bôd. 
Byddai  diddymu  un  yn  ddiddymiad  ar  yr  oíl ;  a  byddai  hjrny  drachef n  yn 
ddiddjrmiad  Uwyr  ar  ein  natur  a'n  bôd.  Nis  gallwn,  gan  hyny,  yn 
wirfoddol  ddifodi  yr  un  o  briodoleddau  ein  natur.  A'r  hyn  sydd  wir- 
ìonadd  am  danom  ni,  a  raid  fod  feliy  mewn  ystjrr  anfeidrol  uwch  am 
Dduw,  o'r  Hwn  y  cawsom  ein  bôd,  a  "  delw  "  o'r  Hwn  ydym.  Ond  er 
Das  gallwn  ddifodi  yr  un  o'n  eaUuoedd  naturiol,  eto  gallwn  ddirnad  am 
j  podbürwydd  i  un  roddi  heibio  yr  ymarferiad  o  rai,  neu  o'r  oll  o  hon- 
yni  am  dymmor.  Dibyna  hyny  yn  gwbl  ar  yt  ewyllys,  Oan  yt  ewyllys 
j  mae  jr  awdurdod  a'r  gallu  i  reoli  ein  hoU  jmarferiadau.  Nis  gelUr 
treitto  yr  un  o  aUuoedd  naturiol  djn  jn  groee  i'w  ewjUjs; 
ond  gall  hi  &l  brenhines  ar  orsedd  ^rr  enaid  hawUo  ufudd-dod 
oddiwrth  jr  oU.  Mae  j  meddiant  o  honjnt,  er  hjnj,  jr  un  mor 
wiríoneddol;  ond  o  ran  jr  hawl  i'w  hjmarfer,  j  maent  jn  ddar- 
ostjngedie  i  aUu  uwch  jr  ewjUjs.  Yr  un  modd  y  mae  hoU 
briodoleddau  hanfodol  Duw  jn  ddarostjngedi^  i'w  ewjlljs  Ef,  hjnj 
jw,  mor  beU  ag  j  mae  hjnj  jn  cydfyned  â'i  wirionedd.  Yr  unig 
esboniad  ar  hoU  actau  Duw  mewn  creadigaeth,  rhagluniaeth  a  gras,  yw 
— "  Yr  wjrf  yn  ewyUysio."  (xaUwn  ddimad  feUy  am  y  posibUrwydd  i 
Fab  Duw  roddi  heibio  am  djrmmor  yr  ymarferwd  o'i  berffeithiau  Dwyfol, 
a  hyny  tra  yn  cadw,  nid  yn  unig  ei  natur,  ond  y  meddiant  Uawn  o  bob 
priodoledd  perthynol  iddi.  Dibynai  yr  hawl  i'w  hymarfer  yn  gwbl  ar  ei 
ewyUys,  ac  ^rr  oedd  hono  drachefn,  ar  sail  y  cytundeb  yn  jt  arfaeth 
forea,  tra  yn  gweithio  allan  waith  gras,  yn  gwbl  ddarostyngedig  i 
ewyUys  ei  Dad.  Gwneuthur  ewyUys  ei  Dad  ydoedd  amcan  mawr  ei 
ddyfodiad  i'r  byd.  Gan  fod  yr  ymarferiad  o'i  berffeithiau  yn 
ddarostyngedig  i'w  ewyUys,  a'i  ewyUys  yntau,  mewn  canlyniad  i'w 
ymgymeriad  an  hachos  ni,  yn  ddarostyngedig  i  ewyUys  ei  Dad,  mae 
3m  amlwg  nad  oedd  yn  ei  gyílwr  o  ddarostyngiad  yn  meddu  jrr  hawl 
i'w  hymarfer  ond  yn  unig  trwy  ganiatâd  ei  Dad,  ar  yr  Hwn  yr  oedd  yn 
barháus  yn  gweddìo  ac  yn  dibynu.  O  hyn,  gan  hyny,  yr  ymwaghaodd, 
a  dyma  oedd  yn  cjfansoddi  ei  ogoniant  hanfodoL  Ac,  i'n  tyb  ni,  y 
mae  y  golygiad  hwn,  pa  mor  newydd  bynag  y  gall  ymddangos  i  rai,  yn 
gosod  aUan  fwy  o  fawredd  ei  ddarostyngìad  nag  Lyd  yn  nod  y  syniad 
araU  a  nodwyd,  sef  iddo  ymdaflu  o  ran  ei  hoU  berffeithiau  i  waith  gwas. 
NÌB  gaUaaai  neb  dreàaio  ei  ewjUys,  eitiir  Efe  "  o'i  fodd "  a  aeui  i'n 


224  TR   TMONAWDOLIAD    OAN    PAÜL  AO   lOAN. 

deddfle  ni,  er  y  gwyddaî  y  collai  drwy  hjmy  y  gogoniant  Dwyfol  a 
feddai  gyda'r  Tad  yn  yr  ymarferiad  llawn  o'i  holl  berfTeîthiau  hanfodol. 
Anfeidroldeb  o  gariad  yn  anig  a  wnaethai  hyn  !  A  oedd  Efe,  felly,  yn 
ei  gyflwr  o  ddarostyngiad  yn  hollalluog  Ŷ  Atebwn, — oedd,  mor  gyflawn 
a  gwirioneddol  ac  yr  oedd  er  tragy wyddoldeb  yn  mynwes  y  Tad.  O  ba 
beth,  ynte,  yp  ymwaghaodd  1  Yn  unig  o*r  hawl  i'w  ymarfer ;  ac  am 
hyny  y  dywedai  mai  y  Tad  oedd  yn  gwneuthur  y  gwyrthiau  trwyddo, 
fel  y  credai  dynion  ynddo.  Yr  un  modd  am  ei  berffeithiau  eraiH ;  ac 
0  herwydd  hyn  y  gweddíai, — **  O  Dad,  gogonedda  di  fyfi  gyda  thi  dy 
hun,  â'r  gogoniant  oedd  i  mi  gyda  thi  cyn  bod  y  byd  "  (loan  xvii.  5). 
Gofynai  am  gael  meddiant  llawn  o'r  hawl  i  ymarfer  ei  berfleithiau  fel 
Duw,  yr  hyn  a  gafodd  drachefn  fel  gwobr  ei  ddarostyngiad.  "  Mawr 
yw  dirgelwch  duwioldeb  1"  Pwy  all  hyth  ei  amgyffred  yn  llawn  !  Yr 
Hollalluog  yn  ddi-nerth  !  Yr  Hollbresennol  o  fewn  ile  I  Yr  HoU- 
ddoeth  yn  ddi-ddysg  I  Yr  Hollgyfoethog  yn  dlawd  !  Tad  anfarwoldeb 
yn  marw  1  Djrma  "  ryfeddod  a  bery*n  ddiddarfod."  "  A'i  gwaghaodd 
ei  hun  I" 

Wedi  gweled  cjrmaint  â  hyn  o  ystyr  dysgeidiaeth  Paul  ar  bwnc 
mawr  yr  ymgnawdoliad,  symudwn  bellach  i  edrych  ai  yr  un  wedd 
amo,  yiìte  rhyw  olygiad  araH,  a  ddysgir  i  ni  gan  loan.  Mae  cnewyllyn 
ei  ddysgeidiaeth  jmtau  yn  y  bennod  gyntaf  o'i  Ëfengyl,  ac  yn  arbenig  yn 
sdn.  14.  Gellir  cymeryd  o  1 — 18  fel  math  o  ragarweiniad  iV  Efengyl, 
Ue  y  gosodir  allan  fawredd  ac  urddas  y  Gair  tragywyddol  mewn  tair 
gwedd  ;  sef  y  Gair,  yn  laf,  fel  Creawdwr ;  2il,  fel  ffynnonell  bywyd  neu 
o]euni;  3ýdd,  fel  amlygiad  o'r  Duw-ddyn.  Ac  y  mae  y  gwahanol 
weddau  hyn  gyda'u  gilydd  yn  ffurfio  darlun  hanesyddol  o'r  Person 
rhyfeddaf  a  welodd  y  byd  erioed.  Cynnyrchir  ynom  edmygedd  weith- 
iau  wrth  syllu  ar  ambell  painting  o  waith  celfyddyd ;  ond  lienwir  ni 
âg  addoliad  dwfn  wrth  edrych  ar  y  darlun  Dwyfol  hwn  sydd  wedi 
ei  d^mu  mor  berffaith  gan  law  ysbrydoliaeth  ar  lían  mawr  hanesiaeth. 
"  Y  Gair  a  ddaeth  yn  gnawd,  ac  a  dabemaclodd  yn  ein  plith  ni ;  ac  ni  a 
welsom  ei  ogoniant  £f,  gogoniant  megys  yr  uniganedig  oddiwrth  y  Tad, 
yn  llawn  gras  a  gwirionedd."  Y  cwestiwn  yn  awr  yw,  pa  un  ai  gogon* 
iant  hanfodol  y  Gair  fel  Duw,  ynte  rhy w  ogoniant  arall  a  welodd  loan  f 
Os  y  blaenaf,  mae  dau  brif  Apostol  y  Testament  Newydd  ar  bwnc  yr 
Ymgnawdoliad  yn  anghyson  â'u  gilydd  ;  ond  oa  y  diweddaf,  gwelir  fod 
y  ddau  yn  un  yn  eu  dysgeidiaeth.  Yr  ydym  yn  ateb,  gan  hyny,  mai 
nid  ei  ogoniant  hanfodol  fel  yr  unig  a'r  tragywyddol  Fab  a  welodd  yr 
Apostol  loan,  o'r  hwn  ogoniant^  yn  ol  Paul,  yr  ymwaghaodd  ;  oud 
gogoniant  y  dÿfodiad  o  eiddo  y  Gair  yn  gnawd,  fel  yr  adlewyrchai  ar  y 
Person.  Ac,  feddyliem,  fod  ffurf  gymhariaethol  y  geiriau  yn  profi  y 
gosodiad  hwn.  Nid  gogoniant  yr  Uniganedìg  a  welodd,  ond  gogoniant 
megySj  fel,  tebyg.  Mae  Meyer  yn  sylwi  nad  yw  y  syniad  o  rMliiÿ  yn 
gorwedd  o  gwbl  yn  y  gair  «r  (megys).  "  There  io  rather,"  meddai, 
"  the  supposition  of  a  comparison  which  approaches  the  meaning  of 
çuippe"  Nid  gogoniant  y  Gair  ynddo  ei  hun  a  welodd  loan;  ond 
gogoniant  y  Gair  wedi  dyfod  yn  gnawd  ;  ac  yr  oedd  gogoniant  y  dyfod- 
iad  mor  fawr  fel  nas  gallai  ei  gymham  i  ddim  ond  i'r  "  Uniganedig 
oddiwrth  y  Tad."  Yr  oedd  gogoniant  y  dyfodiad  megy$  y  gogoniant 
Dwyfol  a  hanfodol  hwnw  1     Hwyrach  y  goddefir  i  nì  ddefnyddio 


JUBILI  OIBWEST   TN   NOHTMRÜ.  225 

cymharíaeth  :  mae  gormod  o  wres  tanbeidîol  yn  yr  haul  i  ni  allu 
gweled  jr  amrywiaeth  lliwiaa  sydd  ^mddo ;  ond  aroeer  i'r  awyrgylch 
leìthio  ychydig,  ac  i'r  cymylau  gaddio  ei  wyneb,  a  daw  y  Uiwiau  oedd- 
ynt  o*r  blaen  yn  anamlwg  yn  weledig  i'r  llygaíd  noeth,  a  hyny  trwy 
ymffurfiad  y  pelydrau  yn  gylch  o  enfys  ar  y  cwmwl.  Er  hyny,  nid  yr 
on  y w  gogoniant  jr  enfys  a  gogoniant  yr  haul ;  ond  ymddan^osiad  yr 
haul  ar  len  y  cwmwl  sydd  yn  peri  fod  gogoniant  yr  enfys  meçys 
gogoniant  yr  haul.  Yr  oedd  gormod  o  ysblander  dwyfol  yn  Haul  y 
Cy^awnder  i  ni  allu  byth  weled  ei  ogoniant  yn  llawn ;  ond  wele  Haul 
mawr  y  nef  yn  ymguddio  dan  gwmwl  y  ddynoliaeth,  a  dacw'r  gogoniant 
oedd  o'r  biaen  yn  anamlwg  yn  djrfod  yn  weledig  yn  **  y  dyn,  Crist 
lesu,"  nes  perí  i  loan  ddyweyd, — "  Ni  a  welsom  ei  ogoniant  £f,  gogon- 
iant  megys  yr  uniganedig  oddiwrth  y  Tad,  yn  ilawn  gras  agwiríonedd." 
Cynnwys  y  gogoniant  oedd  "  gras  a  gwiríonedd."  Oallem  gyfeirío  at 
fanan  eraill  yn  y  Testament  Newydd  ag  sydd  yn  profí  yr  un  gosodiad, 
sef  fod  gogoniant  yn  y  dyfodiad  yn  Archoffeìríad,  a'i  fod  yn  ad- 
lewyrchu  ar  Berson  Críst  fel  Duwnddyn.  (Gwel  Heb.  ii.  9 ;  2  Pedr  L 
17.)  Mae  hyn,  fodd  bynag,  yn  ddigon  i  ddangos  dysgeidiaeth  y  Testa- 
ment  Newydd  ar  athrawiaeth  fawr  yr  Ymgnawdoliad,  yn  enwedig  gyda 
gólwg  ar  y  goleuni  a  daflwyd  ami  gan  y  ddau  bríf  Apostol — Paul  ac 
loan. 

Samuel  T.  Jones. 


JTJBILI    DmWEST    YN    NÖHYMRU. 

Jìibüi  y  Diwifgiad  Di/rwêitol  w  Nghymru.    Qan  y  Parch.  John  Thomab,  D.D., 

LÌYerpool.    Merthjrr  Tydfil :  Joseph  WilliamB. 
Thê  Naüonal  Tsmp$rane$  Oongreiê,    LiveTpooL  1884.    Prerident,  the  Rîght 

Rey.    Fredbrior    Tehplb,    D.D.,    Lord    Bishop   of   £xeter.    LoDdon : 

National  Temperence  Poblication  Depot 
Thê  Natianal  Tempmraneê  League  Ännual  for  1885.    (Pifth  Tear  of  Pablioa- 

tion)     Edited  oy  Bobsbt  Ráb.    London  :  National  Temperance  Pablica- 

tionDepot 

Ac  y  mae  erbyn  hyn  hanner  cant  o  fljrnyddoedd  er  pan  y  sefydlwyd  y 
Oymdeithas  Ddirwestol  yn  ein  gwlad !  Yr  oedd  y  gwaith  da  yn  y 
ffurf  o  Iwyrymwrthodiad  â'r  diodydd  ẁeddwol  wedi  dechreu  yn  Lloegr 
yn  y  flwyddyn  1831,  a  chynnelid  Jubilee  'Conference  a  Jubilee  Demonshation 
yn  Exeter  Hdl,  Mehefin  28,  29,  1881,  er  coflfa  am  sefydliad  y  Gym- 
deithas  Ddirwestol  gyntaf  yn  Llundain  hanner  can'  mlynedd  cyn  hyny, 
sef  Mehefin  29,  1831.  Dichon  fod  y  darllenydd  yn  cofio  fod  papyr  a 
ddarllenwyd  yn  un  o  gyf arfodydd  y  Canference  hwnw  ar  "  The  Origin 


226  JUBILI  DIBWBBT  TN  NOHTM&O. 

and  Early  HÌBtory  of  the  Temperance  Caoae  in  Wales"  wedi  ei 
gyhoeddi  yn  y  TrIethodydd  am  1881  (tu  daL  434,  &c),  dan  y  penawd 
"  Cychwjmiad  yr  Achos  Dirwestol  yn  Nghymrn."  Ond  mae  yn  hyfryd 
genym  groesawu  y  gyfrol  sydd  newydd  ei  chyhoeddi  gan  Dr.  Thomas, 
yr  hon  sydd  ^m  myned  i'r  mater  lawer  yn  f wy  cyflawn ;  yn  wir,  y  mae 
yn  haeddu  ei  gwerthfawrogi  gan  ein  cenedl  oil  fel  hanea  cywir  a  thra 
manwl  am  un  o'r  symudiadau  mwyaf  pwysig  a  brofasom  erioed.  Nid 
oes  nsb  yn  fyw  yn  meddu  ar  y  fatíi  gymhwyisder  i  fod  yn  hanesydd  y 
Diwygiad  Dirwestol  yn  Nghymru.  Yr  ydoedd  efe  yn  ei  ganol  or 
dechreuad ;  y  mae  wedi  ei  ddüyn  ^m  fifyddlawn  jrmhob  gwedd  a  £furf  a 
fu  amo;  a  phob.amser  y  mae  wedi  bod  ar  uchelfanau  y  maes  yn  ym- 
ladd  ei  ryfeloedd.  Y  mae  hefyd  wedi  cadw  yn  ofalus  bob  llenyddiaeth 
a  berthynai  iV  achos,  ac  yn  eì  lafurus  garíad  wedi  meistroli  y  cwbl 
yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  allu  rhoddi  adroddiad  o'r  hanes  na  feddyliai 
neb  am  ei  gwestiyno.  Teimlem  weithiau  wrth  ddarllen  ^  lyfr  y 
gallasem  foddloni  ar  lai  o  fanylion  o'r  fath  a  gofnodid  am  y  cylchwyî- 
iau,  &C.,  ynghyd  a  dechreuad  y  gwaith  mewn  llawer  o'r  ardaloedd,  er 
mwyn  cael  mwy  o'i  adgofìon  by w  ef  ei  hunan  am  y  pethau  mawríon 
oedd  ynglŷn  â  bywyd  y  diwygiad.  Y  mae  llythyr  ei  frawd,  Dr. 
Owen  Thomas,  yn  y  rhagymadrodd,  yn  rhoddi  ei  adgofion  am  y  daith 
fawr  i'r  Deheudir  gyda  y  Parch.  R.  P.  Griffith,  yn  yr  ystjrr  yma  yn 
un  oV  pethau  mwyaf  dyddorol  a  ddarllenasom  eríoed.  Mae  yr 
awdwr  hefyd  nid  yn  anfynych  yn  rhoddi  ei  adgofion  ei  hunan,  ac  y 
maent  bob  amser  yn  werthfawr.  Ond  yr  oedd  ganddo  reswm  da  dros 
roddi  y  Ue  a  wnaeth  i'r  manylion  hanesyddol,  er  eu  bod  yn  dwyn  llawer 
o  debygobrwydd  y  naill  i'r  Uall.  Yr  oedd  y  gwaith  yn  fawr  iawn,  ac  yr 
oedd  y  dynion  oeddynt  yn  gallu  jrmgodi  yn  g^rmaint  uwchlaw  rhag- 
farnau  eu  cylchoedd  fel  ag  i  ymdre(^u  mor  egnìol  drosto,  yn  haeddu 
bod  â'u  henwau  mewn  coffadwríaeth,  a  chael  eu  hanrhydeddu  fel 
cymwynaswyr  eu  cenedl.  Ac  yn  neillduol  yn  eu  hardaloedd,  ac  ymysg 
eu  cydnabod  a'u  hilioffaeth,  fe  ddylai  y  coffâd  am  a  wnaethant^  nid  yn 
unig  ennyn  edmygedd  a  chariad,  ond  hefyd  **  gjrffroi  meddwl  puraidd  " 
pobl  y  dyddiau  hyn,  a  phobl  y  dyfodol,  i  fod  yn  fiÿddlawn  i  r  un  am- 
can  da.  Yr  oeddym  hefyd  yn  teimlo  i  fesur  yn  siomedig  na  chawsid 
ychwaneg  o  engreifftiau  o'r  areithiau  rhagorol  a  draddodid  yn  y  blyn^ 
yddoedd  dysglaer  ar  yr  achos  Dìrwestol  ag  y  mae  yr  awdwr  yn  aros 
cymaint  gyda  hwynt  A  chyda  y  defnyddiau  raid  fod  gÀn  Dh  Thomas 
wrth  law,  ^mghyd  a  Ilawnder  ei  gof  gafaelgar  ef  ei  hun,  ni  buasai  yn 
anhawdd  iddo  roddi  ger  bron  ei  ddarllenwyr  gyflawndet  o  fater  a 
haeddasai  gael  ei  werthfawrogi  fel  daioni  parhâua.  Ond  pa  Iob  sôn,  nid 
oedd  yn  bosibl  crynhôi  pobpeth  i  gyfrol  oedd  i'w  gwerthu  am  haaAer 
coron.  Ni  a  hyderwn,  fodd  bynag,  y  rhoddir  derbyniad  mor  awehus 
i*r  gyfrol  hon  fel  ag  i  galonogi  ymdrech  bellach  yn  y  oyfeiríad  a 
awgrymwn,  a  hyny  cyn  i'r  adeg,  sydd  eisoes  wedi  myned  ymhell,  fyned 
heibio  yn  Uwyr.  Ond  tra  yn  dy  wedyd  hyn,  fe  fyddai  yn  ddrwg  iawn 
genym  i'r  darllenydd  feddwl  am  fynyd  nad  ydyw  y  gwaith  hwn  yn  mi 
ag  y  byddai  vn  ddoeth  iddo  ar  nnwaith  fjmu  ei  feddiannu  a*i  aatadia 
Y  mae  yn  Uyfr  rhagorol.  Y  mae  yr  awdwr  wedi  oymeryd  anfertb 
drafferth  i  wneyd  yr  hanes  mor  gyfiawn  a^  oedd  yn  bosibl,  a  hyd  y 
gaUwn  ni  weled  fe  eUir  dibynu  ar  ei  ber&ith  gywirdeb.    Y  Mae  ei 


JÜBfLl   mBWBST   TM   yOHTMBU.  tS^ 

gmriad  ai  yr  aehoe»  ^nighyd  a'i  bwjU  a'i  farn  dda,  711  peri  fod  ei  olyg- 
ÌBdau  ar  j  gwahanol  faterion  a  ddaw  dan  ei  sylw  yn  ddoeth  ac  iachas ; 
ac  er  mor  flyddlawn  i  neb  iV  laman  neillduol  ei  hunan  jm  ngwersyli 
Israel,  eto  fel  hanesydd  y  rhyfel  ^rmha  un  y  cymerai  ymron  yr  holl 
Iwythau  ran,  y  mae  ei  gatholigrwydd  y  fath  trwy  yr  holl  waith  fel — a 
defnyddio  ei  eiriaa  prydferth  ef  ei  hun  am  y  JParoh.  Richard  Hum- 
phreya,  o*r  DyfiFryn — ^y  mae  "  ei  ysbryd  mor  iach  a  diwenwyn  ag  awel 
bér  y  boreu."  Ni  a'i  cymerem  yn  sicr  yn  arwydd  er  daioni  pe  clywem 
fod  galwad  ebrwydd  am  ail  argraffiad  oV  llyfr. 

Er  fod  Llwyrjrmattaliad  wedi  dechreu  yn  Lloegr  yn  1831,  eto 
ni  ymddengys  ei  fod  wedi  dechreu  i  bwrpas  yn  Nghymru  hyd 
y  flwyddyn  1885.  Dywed  Dr.  Thomas  fod  y  Gymdeithas  Ddir- 
weatol  Gymreig  syntaf  wedi  ei  sefydlu  yn  Nghapel  Roae  Place, 
Liverpool,  ar  y  5edo  Fawrth  y  flwyddyn  hono.  Dywed  hefyd  fod  Mr. 
Bobert  Williams,  a  adnabyddid  yn  ei  flynyddoedd  olaf  dan  yr  enw 
"  CorfaDydd,"  yn  areithio,  Mai  5ed,  yn  ysgoWŷ  y  Tabemacl,  Bangor,  ar 
Lwyrymattaliad,  pan  ddarfu  iddo  ef,  ynghyd  a'r  diweddar  Barch.  ^muel 
Bobertt,  ae  un  John  Owen,  a  aeth  wedi  hynj  ar  ddisperod,  gymeryd 
tocynau  ganddo  fel  aelodau  o  "Gymdeithas  Lwyrymattaliol  RÓse  Place." 
Nid  annyddord  y  ffaith  y  dysgwylir  Dr.  Thomas,  os  byw  ac  iach,  i 
areithto,  ar  y  5ed  o  Fai  nesaf  yn  yr  un  lle,  a  hyny  ar  ben  yr  hanner 
canfed  flwyddyn  i'r  noswaith  y  cymerodd  yr  ymrwymiad  ynddo  I  Mae 
yn  amlwg,  fel  y  dangosid  yn  y  papyr  y  cyfeiriwyd  ato,  fod  llawer,  yma 
»  thraw,  gyda'r  ymdrech  o  blaid  y  Gymdeithas  Gymedroldeb,  yn 
gweled  mai  llwyrymwrthodiad  oedd  yr  unig  feddyginiaeth  efíeithiol 
rhag  melldith  ymyfed,  ae  ^m  dadleu  dros  hyny,  yn  gystal  ag  yn  ei 
ymarfer.  Ac  M  y  nodir  yma,  yr  oedd  y  Parch.  Owen  Thomas  lelly  yn 
Mangor.  Wedi  gwrando  un  araeth  o'i  eiddo,  dywedai  yr  hen  gyfaill 
aefíed,  John  Dayies,  Tai'rmynydd,  tad  ein  cyf eilíion  Mr.  William  I^yies, 
Llaamg,  a  Owyneddon,  pan  ofynai  ei  wraig  a  ydoedd  wedi  seinio, 
•*  Naddo  wir,  Begi,  rwy  1  wedi  gweld  hi  rwan ;  mi  ollynffodd  Owen 
Thomaa  y  gath  o'r  cẃd  heno,  ac  mi  ddwedodd  mai  dim  fyddai  hi  yn  y 
pen  draw;  cymdeithae  dim  fydd  gyno  fo  nesa,  a  wnaiff  hyny  byth  mor 
tro.''  A  ehytuiai  Begi,  fel  gwraig  diríon  gariadus,  na  wnelai  hyny 
byib  mo'r  tro,— er  i'r  adau  yn  bur  raan  ar  ol  hy ny  ddyfod  yn  aelodau 
fl^^ddlawn  a  selog  o  Gymdeithas  dim,  Ond  y  mae  yn  debyg  y  rhaid  i 
ni  adael  yr  anrhydedd  o  sefydlu  y  Gymdetthas  Ddirwestol  gyntaf  yn 
Nghymru  i*r  ParcL  Eyan  Dayies,  gweinidog  gydaV  Annibynwyr  yn 
lianerchymedd — "  Eta  Delta" — ^yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  dref  hono, 
Mai  13eg,  1835.  Dywed  Eta  Delta  mewn  llythyr  yn  y  Dii-westwr  yn 
1843  (cyì.  iy.  tu  dal.  81),  ddarfod  iddo  gynnyg  â'i  holi  egni  yr  egwyddor 
o  Iwyrymattaliad  yn  Llanrwst,  Medi  1834,  ond  fod  y  llanw  yn  rhy  gryf ; 
eto  na  bu  ei  lafur  yn  hoUol  ofer  yno,  gan  iddynt  ddyfod  yn  fuan  yn 
Ddirwestwyr  da.  Hyd  Mai  13eg,  tybiai,  ac  yn  hyny  mae  yn  amlwg  ei 
fod  dan  amryfusedd,  nad  oedd  ond  efe  a'i  deulu  yn  "Ddirwestwyr 
ymrwymiadoL"  Ond  y  pryd  hyny,  fel  y  dywed  yntau,  y  "sefydlwyd  y 
gangen  gyntaf  yn  Nghjrmru ;  ond  goddef wyd,  er  mwyn  heddwch,  cael 
ẁî  ymrwjrmiad: — 1.  Llwyrymwrthod  â  phob  diodydd  meddwoL  2. 
Llwyrymwrthod  â  gwirodydd  poethion,  ond  cael  yfed  yn  gymedrol  o 
ddiod  bsLg  I !    8.  Cael  yf ed  pob  diod  f eddwol,  ond  peidio  meddwi  111" 


228  JUBILI  DIBWSST   IM   MOHIMBO. 

Bydded  wyrddlM  goffádwmeth  Eta  Delta, — j  por,  y  diniwed,  a'r 
zelog.  Fe  welir  yn  y  dyfyniad  achod  ei  fod  yn  hoff  o  ryfeddnodau.  Yr 
ydoedd  iddo  ef  yn  beth  mor  hynod  fod  neb  yn  methu  gweled  y  ffolineb 
o  yfed  diod  feddwol  o  gwbl ;  ac  eto  fe  deimlai  yn  ddigUawn  fod 
Cymanfa  Dinbych  '*  yn  beio  yn  chwerw  ar  Ynys  Môn  oblegid  y  ddau 
anlystiad,"  yr  hyn  sydd  yn  dangos  fod  ganddo,  er  ei  zel,  kwer  o'r 
cariad  oedd  yn  ^lu  ymaros  á  muBgrellni  ei  gydwiadwyr,  gan  ei  fod  yn 
hyderus  hefyd  y  byddent  cyn jpen  nemawr  yn  gallu  rhodio  y  ffordd  dda 
mor  hoew  ag  yntau.  Mae  Dr.  Thomas  yn  coffâu  ystori  dda  o'r  adeg  hono. 
Yr  oedd  Gruffydd  Dafydd,  y  pregethwr  cynhes  a  ffyddlawn  o  Lanerchy- 
medd,  yn  y  Tabernacl,  Bangor,  yn  1835  yn  pregethu,  a  phan  est^mid  iddo, 
yn  ol  yr  aiîer,  y  gwydriad  o  gwrw  ar  ol  yr  odf a,  gof^mai  un  oV  brodyr  yn 
chwareuB,  "Beth  ydach  chi'n  feddwl  o'r  gymdeithas  newydd  yma, 
Gruffydd  Dafydd )  Os  eiff  hon  ymlaen  chewch  chi  ddim  cymaint  ft 
glasiad  o  gwrw  gynwn  nhw."  "  Waeth  gin  i  mo'r  Uawer  am  hyny ; 
dydw  i'n  hidio  fawr  am  dano,''  meddai  yntau.  '*  Oes  acw  son  am  daxá 
hefo  chi?"  gofynai  rhywun  arall.  ''O  oes,''  meddai  yntau,  ''hefo  ni 
acw  y  mae  sôn.  Mae'n  cymdeîthas  ni  yn  dair  rhan — un  yn  caniatftu 
yfed  pob  peth,  licar  a  chwrw  yn  gymedrol,  ond  peidio  meddwi ;  a  hyd 
hyny  y  mae  ein  Person  ni  wedi  dwad.  Mae  y  gangen  araU  i  Iwyrym- 
wrthod  À'r  licar,  ond  yn  cániatftu  glasiad  o  gwrw,  a  hono  ydw  i  wedi  seinio. 
Ond  y  mae  Mr.  Dayies,  Peniel,  acw,  gweinidog  y  Senters,  a  rhai  eraiU, 
yn  Uwyrymwrthod  â'r  cwbl,  ac  yn  zeloff  iawn;  ac  mi  rydw  i  yn 
medd^il,  wir,  mai  fo  sy'n  iawn,  ac  mai  ir  fan  yna  rhaid  i  ni  gyd 
ddwad  yn  y  diwedd.''  Ac  feUy  fu.  Pan  sefydlodd  £ta  Delta  y  Oym- 
deithas  yn  LlanfecheU,  Tachwedd  4ydd,  1835,  nid  oedd  eÌBÌeu  ond  yr 
ardystiad  Uwyrymwrthodol  yn  unig.  Daeth  Mr.  John  Elias  o'r  Ue 
hwnw,  mab  y  Parch.  John  ËUas,  allfui  yn  gryf  o  blaid  y  symudiad  yn  y 
ffìirf  hono  arno ;  ac  er  fod  £ta  Delta  yn  dy weyd  y  "  buont  am  dro  heb 
weinidog  na  phregethwr,"  eto  yn  bur  fuan  fe  ddaeth  ymron  hoU  wein- 
idogion  YmneiUduol  Môn  yn  Ddirwestwyr  o'r  fath  oreu,  a  sobrwyd  yr 
hoU  wlad.  £rbyn  y  Oymanfa  a  gynnaUwyd  yno  Mehefin  4ydd,  1838, 
dywed  Dr.  Thomas  fod  nifer  y  Dirwestwyr,  3m  ol  yr  adroddiad  a  ddar- 
Uenid,  yn  25,000,  a  bemid  pe  cawsid  y  nifer  o'r  hoU  ardaloedd  y  buaaû 
y  cyfanrif  yn  26,000.  Ychwanega  hefyd  fod  hoU  weinidogion  a  phreg- 
ethwyr  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a'r  Annibynwyr  yn  Ddirwestwyr 
ardystiedig  ar  y  5ed  o  Fawrth,  1838.  Ac  yn  y  Siroedd  eraiU,  gan  mor 
addfed  ymhob  man  oedd  y  dynion  da  a  sanctaidd  ag  yr  oedd  y  genedl 
yn  edrych  i  fyny  atynt  i  ymgymeryd  ft'r  gwaith,  yr  oedd  y  Diwygiad 
yn  myned  rhagddo, 

Megya  fliun  yn  Uosgi  llin. 

"  Sicrheir,"  meddai  Dr.  Thomas,  "  fod  ar  ddiwedd  y  flwyddyn  1838  lawn 
bum'  cant  o  weinidogion  a  phregethwyr  yn  chwe'  Sir  y  Grogledd  yn 
Ddirwestwyr,  a  nifer  yr  aelodau  ar  lyfrau  y  gwahanol  Gymdeiwasau  yn 
100,000,  a  chyfríf  y  Gjrmdeithasau  Gjrmreig  yn  Liyerpool  a  Man- 
chester."  Nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  y  e^waith  wedi  ffynu  yn 
gymaint  yn  y  Deheudir,  er  fod  dirfawr  les  wedi  ei  wneyd  yno  hefyd. 
Yn  ol  y  cyfnf  a  gaed  yn  Ngŵyl  Llanilar,  EbriU  1838,  yr  oedd  nàer 
Dirwestwyr  Sir  Aberteífi  yn  20,000,  ac  yn  gyffelyb  yr  oedd  eu  nifer 


JüBlLI  DIBWB8T   TM   NaHTMBU.  229 

yn  mawr  ftmlhâa  yn  j  Siroedd  eraOI  hefyd;  a  lle  bynag  y  cai  Dirwest 
dderbyniadf  yr  oedd  ar  bob  Uaw  j  canlyniadau  mwjaf  bendithiol  yn 
ei  dilyn.  Mae  j  gyfrol  hon  yn  gjrfoethoç  o  hanesion  tra  dyddorol 
yn  dangos  hyny.  Am  yr  hunanymwadiad,  a'r  Uafor,  a'r  sel  a 
arddanffosid  gan  gynnifer,  y  maent  uwchlaw  pob  clod.  Am  lawer 
o  wŷr  da  a  osodasant  eu  cenedl  dan  y  fath  rwymau  iddynt,  y  mae  eu 
henwau  yn  dra  adnabyddus,  a  diammeu  y  byddant  *'byth  mewn 
coffadwriaeth."  Ond  fel  engraiffb  o  ymaberthiad  ardderchog  mewn 
ffyddlondeb  i  egwyddor,  a  hyny  ymysç  rhai  nad  ydyw  eu  henwau  mor 
adnabyddus  ag  yr  haeddent  fod,  gaUem  gyfeirio  at  yr  hanes  a  geir 
yma  am  Mr.  Dayid  Jones,  Llansantffraidr  Yr  oeda  efe  yn  fragwr 
parchusy  ac  yn  ŵr  da  a  chrefyddoL  Ond  wedi  clywed  y  gweinidogion 
enwog  a  barchai  ac  a  garai  mor  fawr  yn  dadleu  achos  y  gymdeithas 
newydd,  daeth  i  deimlo  mor  anesmwyth  fel  y  dywedodd  wrth  ei  bríod 
nad  oedd  yn  cael  ei  f eddwl  yn  rhydd  i  garío  y  bragu  ymlaen  yn  hwy ; 
ond  08  rhoddai  ef  i  fyny,  beth  a  ddelai  o  honi  hi  a  r  plant  ?  Atebodd 
hithau,  heb  betruso,  am  iddo  wneyd  fel  yr  oedd  ei  gydwybod  yn  ei 
gyfarwyddo,  a'i  gadael  hi  a'r  plant  vn  Uaw  yr  Arglwydd.  Gwnaeth 
felly,  er  fod  hyny  yn  ddirfawr  goUea  iddo.  Trodd  yr  hen  fragdŷ  yn 
Ddirwestdŷ,  y  c^mtaf  o'r  fath  yn  Nghymru.  Ond  fe  orfu  iddo  oddef,  nid 
coUed  yn  unig,  ond  dirmyg  heîyd  ac  anmharch  oblegid  yr  hyn  a  wnaethai. 
Gofynai  un  noson,  pan  yn  mjmed  i'r  capel,  a'i  eneth  fach  yn  ei  law, 
"Wel,  ai  tybed  i  mi  wneuthur  o  leî  Y  mae  pawb  yn  troi  yn  ein 
herbyn."  Ond  yr  eneth,  gan  edrych  yn  siríol  yn  ei  wyneb,  a  ddy- 
wedai,  "0  naddo,  Os  yw  Duw  drosomy  pwy  a  aXl  fod  i*n  herbynf" 
Teimlodd  y  'f ath  Tjm  gyda'r  gair  fel  na  phetrusodd  mwy,  ac  mae  yn 
hyfryd  meddwl  i'r  Duw  y  bu  mor  ffyddlawn  iddo  ofalu  am  dano  a'i 
godi  i  anrhydedd  a  defnyddioldeb  neiUduoL 

Tô  ordderchog  (medd  Dr.  Thomas)  oedd  y  gwŷr  hyny  a  gredodd  yn  yr  egwyddor 
ean  gynted  tg  y  clỳwsant  son  am  dani,  ac  a  ddechreaodd  ei  harfer  a  gweithio  drosti. 
Mae  ychydig  weddill  o  honynt  yn  aros  yma  a  thraw — cedrwydd  mynydd  Daw ; 
nid  cyrs  yn  yflgwyd  gan  w^t ;  nid  plantos  yn  myned  ar  ol  rhywbeth  newydd  am 
yohydig,  a  phan  f  darfa  ei  newydd-deb  vn  myned  yn  ol  i'w  hen  Iwybraa ;  ond 
gwŷr  crvfion  nas  gellid  ea  syfljd  yn  íaan  oddiwrth  y  gwirionedd.  Byddaf  yn  teimlo 
parch  iddynt  pan  gjrfftrfyddaf  i  hwvnt,  a  pharch  i  goÉfadwriaeth  y  rlîai  o  honynt  (ao 
y  maent  gan  mwyal  erbyn  hyn)  sydd,  wedi  oes  o  larar  caled  a  chydwybodol,  wedi  en 
oa«gla  at  to  tadaa.  Ts^rnaf  hi  yn  fraint  1  mi  gael  eistedd  wrth  ea  traed,  a  fpwrando 
ea  geirìan ;  ao  ▼  mae  yn  hyfrydwch  genyf  gael  adgofio  i  mi  f ▼  han,  a  chofnodi  1  eraiU, 
"waith  ea  ffydd,  a  llafar  ea  caríad,  ac  ymaros  ea  gobaith  ynglŷn  á  hanes  on  o'r 
Bymadiadan  gwerthfawroeaf  a  ddaeth  erìoed  i*n  gwlad. 

Mae  genym  achos  i  fod  yn  dra  diolchgar  am  yr  oruchafiaeth  f awr  a 
enniUodd  Dirwest  ar  ein  gwlad  yn  y  blynyddoedd  dysglaer  rhwng 
diwedd  1835  a  1840.  Cododd  yr  achos  i  fawredd  a  gogoniant  neiU- 
duol,  a  bu  yn  foddion  i  ddiogelu  mUoedd  lawer  o'n  cenedl  rhag  y  demt- 
asiwn  oedd  yn  eu  dinystrío,  ac  i  sicrhâu  miloedd  lawer  yn  ycnwanegol 
yn  ffyrdd  sobrwydd  a  rhinwedd  trwy  beri  iddjmt  gael  eu  dwyn  i  fyny 
yn  lfazareaid  o'r  groth.  Ond  wedi  hyny,  mae  yn  ofídus  meddwl  fod 
cryn  ymoUyngiad  wedi  cymeryd  Ile.  Fe  ddaethpwyd  i  deimlo  fel  pe 
buasai  y  gwaith  wedi  ei  gwbihÀo,  ac  y  geUid  bellach  orphwys  odai- 
wrth  y  Ilainr.  Ac  ysy waeth,  yn  niofaiwch  y  gwrihweithiaa,  fe  ddaeth 
ein  teuluoedd  oedd  yn  Uwyddo  yn  y  byd,  ac  o  herwydd  hyny  yn  cael 

1B85.  P 


280  JUBILI   DIRWEST   YK   MGHTMUÜ. 

eu  hygtyried  yn  barohus,  i  deimlo  ysfa  anorchfygol  i  ddilyn  esiamplau 

y  rhai  y  delent  i  droi  ^m  eu  plith  trwy  fynu  y  ddiod  feddwol  ar  en 

byrddau;  a  gwaeth  fytíi,  fe  ddaeth  dynion,  ag  oedd  yn  y  blynydd- 

oedd  blaenorol  wedi  bod  yn  ymflfrostio  eu  bod  trwy  Ddirwest  yn  mwyn- 

hau  gwell  iechyd  nag  erioei  o*r  blaen,  i  ddychjrmygu  fod  ganddjrnt 

gylla,  ac  i  glywed  fod  y  meddygon  wedi  dargarfod  fod  rhinwedd  di- 

gyffeíyb  mewn  hiiter  bèer^  &c. ;  ac  mewn  caniyniad  i  ildio  i  garedig- 

rwydd  y  boneddigesau  tirìon  ac  eraill  a'u  hargymhellent  i  gymeryd 

dyferyn  pan   "wedi  blino,"  neu  i  "gynnorthwyo  treuliad  eu  hym- 

borth ; ''  ac  o  dipyn  i  beth  aethant  i  geisio  y  ddîod  iV  tai  eu  hunain 

a*i  hjrfed,  ond  wrth  reswm  "  er  mwyn  eu  cylla  a*u  mynych  wendid." 

Yr  ydym  yn  llawn  gydymdeimlo  â'r  gofid,  os  nad  y  dirmyg,  a  gjm- 

nyrchai  hyny  yn  m^mwes  Dr.  Thomas.     "  Y  cynghor  cyntaf  a  roddu 

y  rhan  f wyaf  o  feddygon  oedd  *  ychydig  win,'  neu  bitter  heery  neu  porter; 

a  chynghorent  felly  fjmychaf  am  eu  bod  yii  gwybod  mai  dyna  a  hoffai 

eu  cleinon  (î)  gael."    Mae  yn  ymddangos  i'n  cyfaiU  unwaith  ddychrynu 

rhyw  wraig  garedig  yn  fawr  trwy  y  drem  sarug  â  pha  un  y  gwrthodai 

gjrmeryd  dim  o'r  potelau  dysglaer  a  ddygasai  ar  y  bwrdd,  gan  ofyn  ai 

ni  wyddai  ei  fod  ef  wedi  dyfod  yno  yn  un  pwrpas  i'r  ŵyl  Ddirwestol, 

— tra  nad  oedd  hi,  druan,  ond  yn  "meddwl  ei  fod  wedi  blino,  ac  y 

buasai  yn  ei  gymeryd  yn  feddyginiaethol."    Wrth  reswm  ni  allasai  lai  na 

pharchu  teimlad  caredig  y  wraig,  ond  ennynai  ei  ddigllonedd  at  y  rhai 

oeddent  wedi  ei  dysgu  i  feidwl  am  y  fath  beth,  a  thra  yn  proffesu 

pethau  mor  wahanol  oeddent  yn  derbyn  y  fath  gM*edigrwydd.     Yr 

oedd  peth  felly  o  angenrheidrwydd  yn  gwanhau  nerth  y  cedym,  ac  yn 

peri  dirfawr  niwed.     Y  mae  amryw  o  honom  yn  cofio  pwysàu  y  croesaw 

â  pha  un  y  cymhellid  ni  i  gyíranogi  o'r  dlodydd  a  osodid  i  addumo 

byrddau  ein   cyfeiUion,  ac  fel  y  teimlid  ein  gwaith  yn  gwrthod,  er 

yn    y  duU    mwyaf    moesgar    a    charedig,    fel    condemniad    dys^w 

oeJd    yn  chwerwi    eu   pethau    da  iV  rhai    yr  eisteddem   wrth    eu 

byrddau.     Ni  allwn   ychwaith  anghofio  mor  beryglus  y  meddyliem 

y  buasai  raid  i'r  fath  garedigrwydd  f od  i  rai  a  allasent  fod  i  tjw  fesur 

3m  hoff  o'r  ddiod,  nac  fel  y  teimlem  y  felldith  oedd  ynddo,  wedi  gweled 

rhai  a  lithiasid  felly  oddiar  y  ffordd  dda,  yn  cael  eu  dinystrio  ar  ol 

hyny  gan  eu  chwant.     Gwyddom  hofyd  am  amryw  engreifftiau  lle  yr 

edrychai  cyfeillion  parchua,  a  arferent  y  diodydd  meddwol,  gyda  dwfn 

ddirmyg  ar  y  parodrwydd  a  ddangosai  rhai,  a  siaradent  dros  Ddirwest, 

i  faldordd  am  eu  cylla  a'u  gwendid,  pan  gaent  gyfleusdra  i  gymeryd 

cyfran ;  ac  yn  enwedig,  ni  allwn  anghofio  y  chwerw  ofid  â  pha  un  y 

clywsom  rai,  ag  yr  oedd  eu  hanwyliaid  wedi  eu  coUi  byth  yn  lljmclyn 

anghymedroldeb,  yn  dadgan  yr  achles  a  brofent  i  ymarfer  âV  ddiod  gan 

waith  rhai  ag  y  gallesid  dysgwyl  oddiwrthynt  bethau  gwell  yn  cydgyf- 

ranogi.     Effaith  hyn  oll  oedd  dystewi  oyflegrau  a  wnaethent  anfertíi 

chwaífa  ar  gestyll  anghymedroldeb,  a  bod  y  bobl  drachefn,  yn  Ihawa 

mawr,  yn  dychwelyd  at  eu  hen  arferion,  a  hyny,  yn  achos  llaweroedd  o 

honynt,  "  i*w  dinystrio  byth  bythoedd."     0  bryd  i  bryd  y  mae  xîryn  ym- 

drech  wedi  bod  mewn  gwahanol  ardaloedd  i  geisio  ymadnewyddu  yn 

yr  ymdrech,  ac  nid  oes  yr  un  ymgais  o'r  fath  wedi  bod  nad  ydyw  wedi 

Uwyddo  i  wneyd  gwaith  hynod  o  fendithiol.     Y  mae  hyny  yn  wir  yn 

ncUlduol  am  yr  ymdrech  ynglýn  â  Themlyddiaeth  Dda.    Diammeu  i'r 


I' 


JUBILI   DIBWEST   TN    MOHYMBÜ.  281 

diwjgiad  hwnw  fod  yn  foddion  i  achub  llawer  îawn  o  fcddwon  ag  yr 
oeddid,  ar  bob  tir  arall,  wedi  hen  anobeithio  am  eu  hadferíad,  heblaw 
diogelu  mynteioedd  lawer  o'n  hieuenctyd  rhag  "  llwybrau  yr  yspeilydd." 
Mae  yr  un  peth  i'w  ddywedyd  hefyd,  vn  enwedig  yn  y  Deheudir,  am 
Fyddin  y  Ruban  Glaa.  Ni  ddylid  anghofio  ychwaith  fel  y  dangosid  ein 
parch  fel  cenedl  i  achos  sobrwydd  jn  ein  gwaith  yn  codi  fel  un  gŵr  î 
alw  am  ac  i  fynu  cau  tafamau  Cymru  am  yr  oll  o  Ddydd  yr  Arelwydd; 
ac  er  fod  cyfeiUion  y  fasnach  mewn  diodydd  meddwol  yn  barhaus  yn 
ceìsio  dangos  fod  y  ddeddf  hono  wedi  profi  yn  fethiant,  eto,  gan  faint 
ymlyniad  yr  holl  genedl  wrthi,  mae  yn  amlwg  fod  ei  dilëad  mor  an- 
obeitàiol  â  dychwelyd  cwrs  yr  haul.  Ond  er  hyn  oll,  yr  ydym  yn  ofnî 
y  rhâid  addef  mai  Uusgedig,  ar  y  cyfan,  y  mae  yr  achos  Dirwestol  wedi 
böd  yn  ein  plith  er  ys  Üawer  o  flynyddoedd ;  ac  am  y  dyddiau  hyn,  er 
fod  yn  ein  gwlad  filoedd  o  Ddirwestwyr  nad  oes  modd,  o  ran  nac 
egwyddor  nac  arferíad,  fod  eu  gwell,  eto  y  maent,  ar  y  cyfan,  yn 
hjmod  o  dawel,  a  hyny  er  fod  y  fasnach  feddwol  yn  parhau  i  osod 
maglau  o  flaen  ein  cydwladwyr,  ac  fod  lliaws  o  honynt  yn  cael  eu  dai 
ganddi  a'u  dyf  etha. 
Ac  y  mae  hyny  yn  fwy  dyeithr  fyth  wrth  ystyried  yr  egni  mawr  á 

ha  un  y  gweithir  o  blaid  yr  achos  da  yma  y  dyddîau  hyn  yn  Lloegr. 

^e  fu  amser  pan  nad  allai  Cymru  lai  nag  edrych  gyda  gofid  mawr  ar  y 
gwaith  yr  ochr  arall  i  glawdd  Offa ;  obleçid  er  iddo  ddechreu  yno 
oedair  blynedd  yn  gjrnt,  eto  nid  ydoedd  am  lawer  o  amser  ond  symudiad 
ymhlith  gweithwyr,  ac  yr  oedd  llawer  oV  rhai  a  ddadleuent  o*i  blaid  y  tu 
allan  i  gylch  crefydd,  os  nad  yn  wir  yn  ei  darostwng;  tra  yr  oedd  y  bobl 
barchus  a  dysgedig  yn  ei  ddiystjrru,  aV  crefyddwyr  a  gjweinîdodon  yr  Ef- 
engyl  yn  ei  gondemnio.  Dan  y  fath  amgylchiadau  ni  allai  ei  Iwyddiant 
fod  ond  pur  gymedroL  Yn  Nghymru,  o'r  ochr  arall,  y  bobl  oreu  yn  yr  holl 
wlad  oedd  fwyaf  blaenllaw  i  noddi  yr  achos,  ac  ymdaflasant  â'u  holl 
galon  iV  ymdrech  o'i  blaid  ;  ac  mewn  canlyniad,  yr  oedd  y  Ilwyddiant 
a  fu  amo  yn  ddigyffèlyb.  Mewn  llawer  o  ardaloedd  jt  oedd  y  tafamau 
wedi  sychu  i  fyny,  a  Ilîaws  mawr  o  feddwon  301  cael  eu  dwyn  dan 
ymçeledd  yr  Efengyl,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  yn  dd^mlon  newyddion. 
Ond  erbjm  hyn  y  mae  pethau  wedi  newid  yn  fawr.  "Felly  y 
rhai  olaf  a  fyddant  yn  flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf  yn  olaf.''  Fe  allai 
fod  y  fantais  o  ieuengrwydd  eu  zel  ac  angerddoldeb  eu  "caríad 
cyntaf "  yn  cyfríf  i  ryw  fesur  am  ragoríaeth  ein  cymydogion  amom 
ni  y  dyddiau  hyn  mewn  ymdrechion  0  blaid  sobrwydd.  Pa  fodd 
hjmag,  y  maent  yn  awr  yn  Ilawer  mwy  ymdrechsar  nag  ydym  ni 
yn  Nghymra.  Mae  jn  wir  fod  yn  ein  plith  ninnau  lawer  o  Ddirwest 
bur  ac  egwyddorol,  ond  yr  ydym  yn  of ni  ein  bod  301  fwy  dyledus  am 
hyny  i  Iwur  y  blynyddoedd  gynt  nag  i  ymdrechion  y  dyddiau  presen- 
nol,  tra  y  mae  hudoliaeth  y  ddiod  yn  barhaus  ar  waith,  ac  yn  darpar^ 
oni  chaiff  ei  gwrthweithio,  drwch  o  draeni  yn  y  dyf odol  na  all  lai  na 
phrofi  i'n  cenedl  yn  felldîth  drom.  Os  mynai  y  darllenydd  gael  golws 
ar  linell  gorllanw  y  gwaith  da  yn  Lloegr  y  dyddiau  hyn,  ni  ailai  wneyd 
3m  well  na  darllen  y  ddau  Iyfr  arall  a  nodasom  uwch  ben  yr  erthygl 
hon.  Yr  oedd  y  Natiaml  Tempera/nce  Congrm  a  gynnaliwyd  yn  Liver- 
pool  misMehefin  diweddaf,  ymhob  ystyr  yn  Ilwyddiant  diammheuol,  ac 
y  mae  ei  hoU  weithrediadau,  yn  cynnwys  y  nifer  mawr  o  bapyrau  gwerth- 

p  2 


232  JUBILT    DIRWE8T   YN    NGHTMBÜ. 

fawr  a  ddarllenwyd  ynddi  ar  wahanol  agweddion  y  pwnc,  wedi  eu 
cyhoeddi  yn  jrr  ail  gyfrol  a  nodasom,  yr  hon  sydd  yn  un  hardd  a  gwerth- 
fawr  îawn,  tua  dau  gant  a  hanner  o  du  dalenau,  ac  i'w  chael  am  5b. 
Mae  y  trydydd  llyfr,  An/nual  y  Naiional  Temperance  Leagtie,  dan  olygiad 
Ysgrifenydd  gweithgar  y  Gymdeithas  dda  hono,  yn  awr  yn  caeí  ei 
gyhoeddi  am  y  bummed  flwyddyn,  ac  yn  cynnwys  cymaint  o  fater 
dyddorol  ac  addysgiadol  fel  nad  allai  unrhyw  gyfaill  i  sobrwydd  a 
roddai  ei  swllt  am  dano  laì  na  theimlo  ei  fod  wedi  cael  bargen  ragoroL 
Mae  y  ddau  lyfr  yn  gyf addas  i  adael  argraff  ar  feddwl  y  darllenydd  ag 
y  byddai  yn  anhawdd  iddi  beidio  ei  wneuthur  yn  well. 

Yr  oedd  sefyllfa  y  deyrnas  yn  y  mater  o  anghymedroldeb  wedi  dyfod 
y  fath  fel  ag  i  beri  fod  gwerth  tra  mawr  yn  y  deffröad  y  cyfeiriwB  ato 
yn  Lloegr  o  blaid  yr  achos  Dirwestol.  Wedi  sefydlu  Masnach  Rydd  yn 
1847,  a  phasio  diwygiadau  cyllidol  pwysig  eraill  o  gyffelyb  natur,  y  rhai 
y  mae  genym  i  ddiolch  am  danynt  ^m  gwbl  i'r  blaid  Ryddfrydig,  fe  fu 
dirfawr  gynnydd  ar  gyfoeth  y  deyrnas.  Am  y  deuddeng  mlynedd  yn 
terfynu  1842,  nid  oedd  gwerth  ein  holl  allforion  ond  £551,272,000,  neu 
£45,939,000  yn  y  flwyddyn ;  tra  am  y  deuddeng  mljmedd  yn  terfynu 
1882,  cyrhaeddent  £2,679,974,000,  neu  £223,331,000  yn  y  flwyddyn, 
sef  yn  agos  i  hum!  waith  yr  hyn  ydoedd  ddeugain  núynedd  yn  ol,  tra  nad 
ydoedd  cynnydd  y  boblogaeth  ond  37  y  cant  Neu,  i  osod  y  peth  mewn 
gwedd  arall,  yn  y  cyfnod  cyntaf  allfonasom  werth  368.  y  pen  o  nwydd- 
au,  ond  yn  yr  olaf  werth  tua  £6  88.  y  pen.  Ac  mae  yn  ddiammeu  fod 
y  dosbarth  gweithîol  wedi  cael  eu  rhan  yn  dra  helaeth  o'r  llawnder  hwn. 
Yn  ei  araeth  yn  Rochdale,  ar  ben  ei  70ain  ml.  oed,  dangosai  Mr.  Bright 
fod  cyflogau  crefftwyr  a  gweithwyr  yn  gyffredinol  yn  y  wlad  hon  wedi 
codi  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf  o  40  i  80  y  cant,  ac  mewn 
rhai  achosion  fwy  na  hyny.  Mae  yn  amlwg  y  dylasai  hyn  oll  ychwan- 
egu  yn  ddirfawr  at  eu  cysuron.  Gyda'r  gwelHantau  mawrion  mewn 
gwyddoniaeth,  peiriannau,  a  rhaniad  llafur,  fe  geir  y  gall  llafur  un  dyn 
yn  awr  gynnyrchu  digon,  nid  yn  unig  i  ddiwallu  eisieu,  ond  i  sicrhau 
cysuron  by wyd  i  ddeuddeg  neu  bymtheg  o  bersonau.  A'r  fath  ddirfawr 
wahaniaeth  yn  yr  un  cyfeiriad  sydd  wedi  cymeryd  lle  trwy  ddilëad 
cynifer  o'r  tollau  a  fyddent  yn  gymaint  baich  ar  y  boblogaeth  yn  nydd- 
iau  da  Toryaeth !  Dywedai  Mr.  Trevelyan,  mewn  araeth  ddiweddar 
o'i  eiddo,  nad  oedd  raid  i  etholydd  i  Mr.  Gladstone  yn  Dalkeith  dalu  nrwy 
na  6c.  yr  wythnos  yn  bresennol  mewn  tollau,  tra  y  buasai  raid  iddo 
ddeugain  mlynedd  yn  ol  dalu  3s.  4c.  yr  wythnos,  a  hyny  yn  unig  ar 
angenrheidiau  by wyd,  heb  son  am  ddiodydd  meddwol  a  thybaco ;  a  thra 
y  mae  cyflog  gŵr,  na  fuasai  y  pryd  hyny  ond  20s.  yr  wythnos,  yn  awr  yn 
808.  yr  wythnos  !  Ac  y  mae  y  cyfnewidiad  yn  debyg  trwy  y  deymas 
oll.  Ac  eto,  wrth  ddesgrifio  sefyllfa  y  dosbarth  gweithiol,  dywedai  Mr. 
George  Potter,  yr  h wn  a  ddylai  adnabod  eu  sefyllfa  yn  dda :  "  Mae 
sefyllfa  y  dosbarthiadau  gweithiol,  fel  rheol,  yn  un  galed.  Ni  ellir 
gwadu  hyny.  Gyda  nifer  helaeth  o  honynt  mae  bjrwyd  yn  drueni 
hollol.  Er  y  gallai  nad  ydynt  yn  cwbl  newynu,  y  maent  yn  dyoddef 
mwy  neu  lai  o  eisieu  bwyd  o'r  naill  wythnos  i'r  llall.  Mae  eu  cylch 
trymaidd  o  lafur  yn  cymeryd  yr  holl  ddiwrnod,  ac  mae  eu  cartrefi  yn 
anneddau  nosweithiau  truenus  sydd  yn  anfynych  yn  rhydd  oddiwrth 
afiechyd,  yr  hwn  a  wneir  yn  fwy  annyoddefol  gan  dlodL"    A  hawdd 


JUBILI   DiaWBST    TN   NOHTMRU.  288 

fuasai  Uiosogî  desgrìfíadau  cyffelyb.  Yr  oedd  yr  arían  a  dalwyd  mewn 
cynnorthwy  i  dlodioD  am  y  flwyddyn  1882,  yn  fwy  nag  am  y  flwyddyn 
1852,  ddene  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  o  68  y  cant,  er  nad  yw  cynnydd 
y  boblogaeth  yn  y  naill  flwyddyn  ragor  y  UaÌJ  ond  45  y  cant,  a  hyny  er 
yr  holl  gynnydd  yn  nerbyniadau  y  bobl,  ac  er  yr  holl  lymder  â  pha  un 
y  gommeddir  cynnorthwy  oddiallan,  neu  (mt-docTy  yn  awr  ragor  y  pryd 
hyny.  Ond  mae  trueni  mwy  fyth  yn  cael  ei  brofi.  Yn  1879  fe  aden- 
gys  adroddiad  y  Cîofrestrydd  Cyffredinol  fod  y  marwolaethau  yn  y 
tcorìchouses  am  Loegr  a  Chymru  yn  un  o  bob  pymtheg  o*r  hoU  farwolaeth- 
au ;  ond  yn  Llundain,  y  ddinas  gyfoethocaf  yn  y  byd,  yr  oedd  yn  un  o 
bob  naw,  Am  droseddau,  fe  garcharwyd  o  rai  dros  un  ar  bymtheg  oed 
yn  1861,  103,343;  ond  yn  1882  yr  oedd  eu  nifer  yn  175,360.  Dra- 
chefn  yn  1852  nifer  y  gwallgofìaia  yn  Lloegr  a  Chymru  oedd  21,158; 
ond  yn  1881  yr  oedd  eu  nifer  yn  73,113, — cynnydd  o  245  y  cant ! 
Dadleuai  Mr.  Bríght  ac  eraill  dros  ddilëad  deddfau  yr  ŷà  fel  y  "  real 
cure  f or  many  of  the  nation's  woes ; "  ond  mae  y  ffeithiau  ofnadwy  hyn 
yn  dangos  fod  ein  teymas,  er  ei  holl  fanteision  cyllidol  mawríon,  wedi 
bod  yn  myned  i  lawr  yn  hytrach  nag  yn  ymddyrchaf u.  Dy wed  Mr. 
John  Morley  yn  hanes  by wyd  Cobden : — "  Gofid  beunyddiol  ei  fywyd 
ydoedd  gwrthodiad  cyndyn  y  rhai  y  cynnorthwyasai  i  wlawio  arnynt 
gyfoeth  a  Uawnder,  i  wrando  yr  hjrn  oedd  ganddo  i'w  ddyweyd  am  y 
gwelliantau  cymdeithasol  i  ba  rai  y  dylasai  eu  cyfoeth  arwain.  O  r 
diwedd  gorfodid  ef  i  ddyweyd  wrtho  ei  hun,  fel  yr  ysgrifenai  at  gyfaill, 
*Nid  ydyw  cenedloedd  eto  wedi  dysgu  dal  llwydmant,  rhyddid,  a 
heddwch.  Fe'i  dysgant  mewn  ystâd  uwch  o  wareiddiad.  Yr  ydym  yn 
tybied  ein  bod  yn  gynlluniau  iV  rhai  sydd  yn  dyfod  ar  ein  hol,  tra  nad 
ydym  ond  ychydig  well  na  rhybuddion  iV  cynnorthwyo  i  ochel  y  creig- 
iau  a'r  sugndraethau.' ''  Mae  diwygiadau  pwysig  yn  angenrheidid, 
mae  yn  wir,  mewn  ffyrdd  eraill,  tuag  at  wella  ein  sefyllfa ;  ond  y  mae 
un  achos  mawr  o  drueni  sydd  yn  anfesurol  fwy  na  dim  arall  ag  y  gallem 
gwyno  o*i  herwydd,  a  hwnw  ydyw  ein  hanghymedroldeb.  Mae  nif er  y 
temtasiynau  i  ymyfed,  a  h^my  dan  sél  awdurdod  y  Llywodraeth,  wedî 
eu  llíosogi  3m  drí  chymaint  ag  a  fyddent;  oblegid  tra  yn  1829  nad 
oedd  yii  Lloegr  a  Chymru  ond  50,442  o  dafamau,  heb  ddim  heershops^ 
vÁneshopSy  groceri  licenseSf  na  licenses  achlysurol,  yr  oedd  genym  yn  1881, 
150,000  0  dai  i  yfed,  a  40,000  yn  ychwanegoi  o  drwyddedau  achlysurol, 
neu  arbenîg.  Mae  y  pethau  hyn  yn  naturiol  yn  cjmnyrchu  eu  ffrwyth, 
ac  y  mae  hwnw  yn  "  alar,  a  gruddfan,  a  gwae."  Fel  y  mae  y  dalenau 
hyn  yn  myned  drwy  y  wasg  mae  yn  ddrwg  genym  weled,  yn  ol  y 
cyfrif  blynyddol  a  wneir  gan  Mr.  Hoyle,  fod  gwarìo  y  deyrnas  ar 
ddiodydd  meddwol  am  1884  dros  JBI  26,000,000,  ac  yn  fwy  o 
JB871,981  nag  ydoedd  yn  1883,  er  bod  y  swm  y  flwyddyn  hono 
yn  líai  nag  am  1882  o  £774,084.  Am  y  deng  mlynedd  yn 
terfynu  1880,  yr  oedd  yr  arian  a  wariwyd  yn  y  deymas  ar  ddiodydd 
meddwol,  at  eu  gilydd,  yn  £136,000,000  bob  blwyddyn.  Mae  y  Dior 
gram  prydferth  a  wnaed  gan  Mr.  Joseph  Spencer  oddiwrth  y  cyfrifon  a 

fasglosid  gyda'r  fath  of al  manwl  gan  Mr.  Hoyle — cyhoeddedig  gan  John 
leywood,  Manchester,  pris  dwy  geiniog,  neu  ar  gerdyn  destlus  deunaw 
y  cant, — yn  deilwng  o*r  ystyriaeth  fwyaf  difrifoî.  Dengys  faint  cym- 
hariaethol  ein  treiüiadau  mawrion  mewn  colofnau  cyfochrog.     Mae 


284  JUBILI  DIBWB8T   TN   NOHnfBU 

colofn  7  cenadaethaa  ymron  yn  anweledig  o  fechan,  ddìm  ond 
£1,050,000  yn  y  flwyddyn.  Nid  yw  colofn  nwyddau  llian  ond 
jB6,000,000;  nac  addysg  ond  £11,000,000;  nà  nwyddau  cotwm  ond 
£14,000,000 ;  na  glô  at  wasanaeth  tai  ond  £15,000,000  ;  mae  tê,  coffi, 
a  cocoa  yn  dyfod  i  £20,000,000;  siwgr  i  £25,000,000;  llaeth  i 
£30,000,000;  ymenyn  a  chaws  i  £35,000,000;  y  mae  colofn  ar- 
drethi  tirol  yn  £60,000,000,  ac  un  ardrethi  tai  yn  £70,000,000 ;  a'r 
nn  faint  ydyw  colofn  bara,  sef  £70,000,000 :  ond  y  mae  colofn  ddu  y 
diodydd  meddwol  yn  ymddyrchu  i'r  uchelder,  ymhell  goniwch  y 
cyfan,  yn  £136,000,000!  Hyny  yw,  yr  ydym  yn  talu  am  y  pethau 
hyn  yn  unig,  yn  agos  gymaint  ddwywaith  ag  am  fara ;  yn  agos  gymaint 
bedair  gwaith  ag  am  ^rmenjm  a  chaws ;  bedair  ewaith  a  hanner  gjrmaint 
ag  am  Taeth ;  mwy  na  phum'  waith  yr  hyn  a  dalwn  am  siwgr ;  ac  jn 
agos  i  saith  waith  yr  oll  a  dalwn  am  de,  coffi,  a  cocoa.  Yr  ydym  yn 
t^u  mwy  am  ddiodydd  meddwol  na  hoU  ardrethi  tiroedd  a  thai  y 
deymas  i  gyd ;  a  thua  dwywaith  yr  oll  a  wariwn  am  bob  nwyddau 
gwlan,  cotwm,  a  Uîan  1  Ac  fe  gydnabyddir  fod  ein  colledion  anunion- 
gyrchol  ynglỳn  â'r  gwario  andwyol  yma  ar  ddiodydd  meddwol, — ^heb 
son  am  y  trychinebau  a  achlysurir  ganddynt  nad  oes  dim  ffigyrau  a  all 
eu  gosod  allan, — yn  Ilawn  £100,000,000  yn  ychwanegoL  Beth  pe 
buasai  cyfran  fechan  o'r  £236,000,000  yma  yn  cael  ei  rhoddi  at  brynu 
nwyddau  eraiU  a  gynnyrchir  yn  ein  teyrnas,  o  ba  rai  y  mae  cynifer  o*n 
hystordai  mawrion  yn  Ilawn,  ac  o  eisieu  pa  rai  y  mae  cynifer  o  fìloedd 
o'n  cyd-ddeiliaid  yn  dyoddef  y  fath  ddygn  drueni  î  A  beth  pe  geilid 
cau  y  llifddorau  a  agorir  gan  y  gwario  jrma,  trwy  ba  rai  y  mae  cymaint 
o  dlodi,  ac  afíechyd,  a  throseddau,  a  çwallgofrwydd,  a  marwolaethau  yn 
ymdywallt  amom  î  Nid  ydy w  geînau  y  Barawr  Hawkins  yr  haf  o*r 
blaen  yn  mrawdlys  Durham,  ond  engraiflt  o  lawer  o  ymadroddion 
cyffelyb  a  draethir  y  blynyddoedd  hyn  gan  Farawyr  ei  Mawrhydi,  ond 
fe  deimla  pob  dyn  ystyriol  eu  bod  jn  dra  phwysfawr : — 

"  Pan  ddeaâf,"  meddai,  "  i  edrjch  trwy  y  oalendar,  a  phan  welaf  y  nîfer  o  droe. 
eddan  a  gyflawnwyd  dan  ddf lanrâi  y  ddiod  feddwol,  ni  aUaf  lai  na  ckweyd  gair  nen 
ddaa  ar  y  mater.  Bob  dydd  yr  wyf  yn  byw,  mwyaf  ydwyf  yn  feddwl  am  y  peth,  % 
mwyaf  sicr  yr  ydwyf  yn  oyfod  i'r  oasgliad  mai  gwreiddyn  pob  trosedd  ymion  ydy w  y 
ddiod,  y  gorthrymydd  aogas  hwnw  aydd  yn  cyrhaedd  pobl  o  bob  oedran,  a  phob 
rhyw  ;  leaano,  canol  oeá,  a  hen  :  tad  a  mab,  gwr  a  gwraig,  mae  yr  oll  yn  ea  tro  yn 
dyfod  yn  ebyrth  iddo.  T  ddíod,  gan  mwyaf,  ydy w  achos  nniongyrchof  y  cwerylon 
ofnadwy  hyny  yn  yr  yetiydoedd  y  noa,  eydd  ^m  terfyna  mewn  niwcidian  difrîfol,  nea 
ry w  gynddaredd  aralL  Y  ddiod  gan  mwyaf  sydd  yn  ysgogi  dynion  i  anoneetrwydd. 
Ý  ddiod  8vdd  yn  peri  fod  oartrefi  yn  cael  ea  tlodi,  ao  y  mae  olion  y  trneni  a  achosa 
iV  gweled  mewn  aml  fwthyo,  wedi  ei  ddynoethi  o'r  angenrbeidian  a'r  oyBoron  mwy- 
af  oyffredin,  y  rhai  ydynt  wedi  myned  i'r  paiwnshop  jn  nnig  er  mwyn  gwaaanaethn 
y  gorthiymydd  adgas,  y  ddiod.  Yr  ydwyf  yn  oredo,  gyda'r  i^bodaetìi  sydd  genyf» 
ao  wedi  trwy  brofiad  fcael  tyoa  fy  sylw  at  y  peth,  fod  naw  o  bob  deg  o'r  troMddaa 
yn  y  wlad  hon  yn  oael  ea  oenedla  o  fewn  dryaan  y  tafamaa." 

Nid  rhyfedd  i  Mr.  Bright  ddyweyd  pe  gellid  gwnevd  i  flfwrdd  â'n 
hanghymedroldeb,  "y  byddai  ein  gwlad  wedi  newid  yn  gymaint,  a 
newid  yn  gymaint  er  gwell,  fel  pe  yr  edrychem  arai  mai  prin  yr  ad- 
waenem  hi  drachefn."  Fe  brofír  trwy  gyfrifon  nad  oes  Ue  i  ammeu  eu 
cywirdeb,  y  byddaî  y  defnyddiau  yinìborth  a  arbedid  trwy  hyny  yn 
ddigon  i  gynnal  dwy  filiwn  o  bobl ;  fe  ryddheid  at  orchwylion  mwy 


JUBILI   DiBWBST   TM   N0HTVB17.  285 

cydweddol  â  Uwyâdiant  j  wladwriaeth  hanner  milìwn  sydd  yn  awr  ar 
waith  y  naill  ffordd  nèu  y  Uall  ynglŷn  â'r  íasnach  feddwol ;  ac  fe  fyddai 
y  bywydaa  a  arbedid,  ynghyd  a'r  amser,  y  dalent,  a'r  llaíur  sydd  yn 
awr  yn  cael  eu  gwastraffu  trwy  y  ddioa,  yn  ychwanegiad  o  lawn  y 
dd^ed  ran  at  alln  cynnyrchiol  y  de^rmas.  Ac  am  y  cyfnewìdiadau 
mewa  ffyrdd  eraill,  nad  yw  yn  ngalla  ffigyrau  eu  harddangos, — mewn 
cysar,  carìad,  a  dàioBÌ, — ni  allai  neb  amgyffred  ei  faint. 

A  thra  yr  oedd  effeithiau  andwyol  ymyfed  yn  eu  gwthio  ea  hunain 
trwy  y  pethau  yna  yn  f wyfwy  i  sylw  y  wlad,  yr  oedd  dynion  meddyl- 
gar  mewn  cylchoedd  eraill  hefyd  yu  cario  ^rmlaen  ymchwiliadau  nad 
allent  lai  na  dangos  mor  niweidiol  a  pheryglus,  ië,  a  dinystriol,  raid  fod 
yr  yroarfer  â'r  diodydd  meddwoL  Yr  ydym  yn  cyfeirio  yn  neillduol  at 
y  gwŷr  enwog  ymysg  y  meddyffon,  y  rhai  mewn  blynyddoedd  diweddar 
a  wnaethant  y  cwestiwn  o  Alcohol  al  effeithiau  ar  y  cyfansoddiad  dynol 
jn  efrydiaeth  arbeniç.  Mae  y  dychymyg  wedi  hen  ffynu  ymysg  y  meddyg- 
on,  fel  ymysg  y  werm,  y  rbaid  fod  y  diodydd  hyn  yn  ómteisiol  i  iechyd 
ac  yn  fagwriaethol  i  nerth.  Ac  ni  raid  am  esgusawd  dros  i  ni  ddefn- 
yddìo  y  gair  "  dychyTnyg,*  oblegid  mae  yn  amlwg,  erbyn  hyn,  na 
chymerwyd  erioed  drafferth  i  chwilio  am  sail  wyddonol  i'r  s^oiiad  o  gwbL 
Yr  oedd  dadl  y  "  mynych  wendid,"  bid  siwr,  ar  flaen  bob  tafod,  ac  yr 
oedd  y  diodydd  yn  "ddiodydd  cryfion ;"  beth  a  ellid  yn  amgen,  os  oedd 
eisiea  nerth,  na'u  defnyddio  ?  Ac  nid  ydyw  yn  anhawdd  deall  fel  jt 
oedd  Ilawer  un  yn  barod  i  gondemnio  y  rhai  a  siaradent  yn  eu  herbyn 
fel  gelynion  yr  hiliogaeth !  Ond  erbyn  hjm,  trwy  drugaredd,  y  mae 
goleuni  mawr  wedì  cyfodi  ar  y  mater  yma,  ac  y  mae  yn  ^rmweithio,  os  yn 
araf,  eto  yn  sicr,  i  holl  gylchoedd  cymdeithas.  Cyn  bo  hir  iawn,  fe 
fydd  jn  beth  mor  ddyeithr  cael  neb  yn  ddigon  anwybodus  i  ddadleu 
dros  ddiodydd  meddwol  er  iechyd  a  nerth,  ag  a  fyddai  darganfod 
mastodon  yn  ymheulo  ar  un  o  lethrau  y  Wyddfa.  Ac  wrth  sôn  am  hyn 
fel  cyfnewidiad  diweddar,  ni  a  ddylem  egluro  nad  ydy w  felly  ond  yn  yr 
ystyr  mai  jm  ddiweddar  yr  ennillodd  yr  arbenigrwydd  sydd  jn  peri  ei 
fod  yn  cyrhaedd  meddwl  y  deymas.  Yn  1800,  ar  y  dybiaeth  fod  fe 
allai  200,000  yn  Llundain  yn  bjrrhâu  eu  hoes  trwy  anghymedroldeb 
ddim  ond  pum  mljmedd  yr  un,  yr  ydym  301  cael  Colquhoun  yn  gwneyd 
fod  miliwn  o  fljrnyddoedd  0  lafur  felly  yn  cael  ei  golli  ganddynt,  yr  hyn 
yn  ol  dim  ond  JÊ25  y  flwyddyn,  a  wnelai  golled  i'r  deyrnas  0  £25,000,000 
bob  blwyddyn,  heb  son  am  y  drygau  aneirif  mewn  ffyrdd  erailL  Yr 
oedd  Pwyllgor  Seneddol  a  wnelai  ei  adroddiad  i'r  Parliament  yn  1834, 
ymysg  pethau  eraill  o  gyŵlyb  natur,  yn  dadgan  "  Pod  yr  awdurdodau 
meddygol  uchaf,  a  arholasid  mewn  nifer  mawr  o'i  flaen,  oll  ymron  yn 
unffurf  yn  eu  tystiolaeth,  fod  gwirodydd  yn  hollol  wenwynig  i'r 
cjrfansoddìad  dynol,  ac  nad  ydynt  o  gwbl  yn  angenrheidiol,  neu  hyd  yn 
nod  yn  ddefnyddiol  i  rai  mewn  iechyd ;  eu  bod  bob  amser,  ymhob 
amgylchiad,  ac  yn  y  radd  leiaf,  301  ddrwg,  yn  niweidiol,  neu  ddinystriol, 
yn  ol  y  cyfartaledd  y  cymerir  hwynt  i'r  cyfansoddiad ;  ac  nid  yn  unig 
fod  peth  anferth  o  ymborth  dynol  yn  cael  ei  ddinystrio  trwyddynt,  tra 
yr  oedd  miloedd  heb  gael  ymborth  digonol,  ond  fod  yr  ymborth  hwuw 
jn  cael  ei  ddinystrio  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  niweidio  yn  fawr  y 
cynnjrrchwyr  waiaethyddol  eu  hunain,  am  ŷd  pa  rai,  oddieithr  am  y 
camddefnydd  andwyol  yma  0  hono,  y  byddai  mwy  na  dwbl  yr  alwad 


286  JUBILI  DIBWBST  TN   BOHTMRü. 

breBennol,  at  wasanaeth  v  rhai  nad  ydynt  yn  awr  yn  cael  dìgon  o 
ymborth."   Goffeir  dadganiad  Dr.  Benjamin  Rush,  meddys  Amerîcanaidd 
enwog  o'r  ganrif  o'r  blaen  :  "  Gallai  wasanaethu  i  s^rmud  cjríeiliomad  â 
pha  nn  y  mae  pobl  anghymedrol  yn  eu  cysuro  eu  hunain,  i  sylwi,  íod  gwir- 
odydd  poethìon  yn  fynych  yn  dwjm  ymlaen  anhwylderau  marwol,  heb 
gynnyrc^u  meddwdod.     Mi  adnabûm  lawer  a  ddinystríwyd  ganddynt^ 
na  fuont  yn  gwbl  feddw  yn  eu  hoes.     Nid  ydyw  ambell  i  engraifiìb  o 
hìrhoedledd  a  gyfarfyddwn  jn  awr  a  phryd  arall  mewn  vfwyr  mawr,  yn 
gwrthbrofi  yn  fwy  effeithiau  niweidiol  gwirodydd  poethion,  nag  y  mae 
ambell  adferìad  o  farwolaeth  vmddangosiadol  trwy  foddiad  yn  profi  nad  . 
oes  dim  perygl  i  fywyd  o  fod  corff  dynol  jn  eorwedd  am  awr  o  dan 
ddwfr."    Dywedai  Munro,  y  difynydd  a'r  meddyg  enwog  o  Edinburgh, 
a  hyny  çyda  chraffder  gwyddonol   ag  oedd  lawer  o  flaen  ei  oes, 
"  Nad  oedd  ar  ddvn  mewn  iechyd  fwy  o  eisieu  gwin  neu  wirodydd  na 
buwch  neu  geffyL      Mae  ysgrífeniadau  Dr.  F.  R.  Lees  yn  ^oethog  o 
ddyf^miadau  o  gyffelyb  natur,  a  hefyd  o  ffrwyth  ei  ymcnwiiiadau  ef  eî 
hunan,  y  rhai,  er  yr  edrychid  amynt  am  flynyddoedd  gan  lawer  fel 
penboethni  Dirwestol,  y  mae  vr  awdurdodau  uchaf  erbyn  h^rn  yn 
cydnabod  eu  gwerth  gwyddonol,  ac  yn  synu  at  y  dallineb  a  barai  eu 
hesgeuluso  cyhyd.     Ond  er  hyn  oll  rhaîd  dy weyd  fod  gwerth  tra  mawr 
yn  Uafur  ein  meddygon  yn  y  bljmyddoedd  diweddaf  yn  y  cyfeiríad  hwn. 
Mae  yn  debye  mai  tröad  y  llanw  yn  nghylch  uchaf  yr  alwedigaeth 
feddygol  ydoedd  gwaith  Dr.  Richardson,  er  mwyn  gwneyd  i  ffwrdd  am 
byth  à  mieriadau  y  penboethiaid  Dirwestol  o  berth^mas  i  niweidiaa 
Alcohol  ar  y  cyfansoddiad  dynol,  yn  ymgymeryd  â  gwneyd  ymchwil- 
iadau  llafurfawr  i'r  mater,  ond  wrth  wneyd  hyny  yn  cael  ei  orfodi  i 
ddyfod  i  benderfyniad  cwbl  wahanol  i'r  hyn  a  ddysgwyliai.     Wedi  i 
wyddoniaeth    gael    eí    galw  gan  ei  dysgybl    ffyddlawn  i  ddyfod  i 
felldîthio  y  Dirwestwyr,  wele  ni  fynai  ond  eu  bendithio,  gan  sicrhau 
fod    alcohol    yn    fwy    o    elyn    i'r    cyfansoddiad    nag  yr    oedd  ond 
ychydig  o  honynt  eríoed  wedi  meddwl.     Wedi  ei  argyhoeddi,  fodd 
bjmag,   er    mor  groes  i'w  ddysgwyliadau,   ni  phetrusodd  y  Doctor 
parchus    wneyd    yn    hysb^rs    i    eraill    yr    hyn    a    ddysgasid    iddo 
ef    ei    hun,    yr    hyn    a    wnaeth    i    ddechreu    mewn    chwech    o 
ddarlithiau  a  m*addododd  yn  niwedd  1874  a  dechreu  1875,  fel  y  Cantor 
LeäwreSy  o  flaen  y  Socieiy  of  Arts,  y  rhai,  wedi  hyny,  a  gyhoeddwyd  ac 
a  gawsant  gylchrediad  helaeth.     Yr  oedd  yr  ymchwiliadau  hyny  yn 
dangos  fod  alcohol  mor  bell  o  f od  yn  gjmnorthwyol  i  dreuliad  ymborth 
fel  y  mae  yn  arafu  treuliad,  ac  ^m  ei  wneyd  yn  anmherffaith ;  ei  f od  yn 
parlysu  y  gewynau  sydd  yn  rheoleiddio  cylchrediad  y  gwaed  ac  yn  dal 
mewn  sefyllfa  addas  y  mân  waed-Iestrí;  ei  fod  jm  hysbyddu  ac  yn 
crebachu  mân  ronynau  neu  corpusoles  y  gwaed,  a  thrwy  hyny  yn  Uei- 
hau  y  cyflenwad  o  oasygen  i'r  rhanau,  ^mghyd  a  symudiad  carbonie  acid  o 
honynt ;  ei  fod  ^m  darostwng  ard^miheredd  y  corff ;  ei  fod  ^m  prysuro,  yn 
gwanhau,  ac  yn  blino  y  galon ;  tra  yn,  a  thrwy,  y  weithred  o  gjmnyrchu 
y  teimladau  hyfryd  hyny  y  mae  dynion  yn  ei  yfed  er  eu  mwyn,  ac 
ydynt  mor  beryglus,  ei  fod  jn  niweidio  mân  gelloedd  y  gewynau,  gan 
bylu  teimladrwydd  gewynol,  ac  yn  raddol  jm  creu  eisieu  a  dymuniad 
sydd  yn  hanf od  a  dechreuad  chwant  y  meddwyn ;  ei  f od,  trwy  ei  effaith 
neiUduol  ar  yr  ymenydd  a  madruddyn  y  cefn,  yn  dyrysu  ac  yn  gwan- 


JUBHJ  DIBWBST  TN   NGHTirRü.  287' 

haa  7  cynneddfaa  dealltwríaediol  a  moesol,  yn  gada6l  y  firwyn  ar  war 
7  tueddiadan  ìsaf,  ac  yn  ansefydlu  symudìad  gleuol;  ei  fod,  yn  lle 
rhoddi  gallu,  yn  treulio  y  nerthoedd  bjrwydol ;  yn  lle  cyflenwi  sylwedd 
maethol  i'r  cyfansoddiadf  ei  fod  yn  dinystrio ;  yn  lle  cadw  y  corff  yn 
pynhes,  ei  fod  yn  ei  wnevd  yn  f wy  agored  i  anwyd ;  ei  f od  jm  arwain 
1  lawer  o  ffurfiau  o  annwylderau  parhaol ;  ei  fod  yn  rhedeg  i  lawr  y 
peirìanwaith  dynol  cyn  ei  amser ;  ac,  yn  olií,  ei  fod  yn  gosod  ar  natur 
tewnol  dyn  warthnod  nad  all  byth  ei  ddileu,  a  drwg  ag  y  mae  yn  dros- 
glwyddo  i'w  blant  ar  ei  oL  Ac  y  mae  y  pethau  hyn  oll  mor  bell.o  fod  yn 
ddychymygion  nen  yn  haeriadan,  fel  y  maent  bellach  wedi  eu  sefydíu, 
a  hyny  trwy  y  profíon  mwyaf  diammheuol,  fel  fieithiau  nad  ydyw  yn 
boeibl  eu  ewadu.  Ac  erbyn  hyn,  heblaw  Dr.  Richardson  ei  hunan,  yr 
hwn  sydd  yn  wastad  jrn  barod  i  ddwyn  ei  dystiolaeth  jm  erbyn  y 
ddiod  feddwol,  y  mae  genym  nif  er  mawr  o  f  eddygon  enwocaf  y  deyrnae — 
wedi  eu  Uwyr  foddloni  am  effeithiau  niweidiol  diodydd  alcoholaidd  ar  y 
cyfansoddiad  dynol — yn  dysgu  hyny  trwy  eu  hysgrifeniadau,  ac  yn 
ei  areithio  er  rhybudd  ac  addysg  i*w  cydwladwyr  yn  lleoedd  amlaf  y 
bobloedd.  Tra  yn  ysgrífenu  yr  erthygl  hon  yr  ydym  yn  gweled  301  y 
Tempera'Me  Recerd  fod  Dr.  W.  B.  Carpenter,  F,R,S.t  y  physiologist  enwog, 
wedi  traddodi,  ychydig  ddyddiau  yn  ol,  araeth  bwysig  i  ryw  300  o  w^ 
ienainc  yn  un  o  warenauses  mawríon  y  brífddinas.  Dywedai  er  ei  fod 
dros  ddeg  a  thríugain  oed,  ac  wedi  gweithio  can  galeted  ft  neb,  nad 
oedd  eríoed  wedi  teimlo  eisieu  diodydd  alcoholaidd  i  gadw  i  fyny  ei 
nerth.  A  daliai  nad  oedd  yii  eu  gallu  i  wneyd  hyny ;  fod  alcohol  mor 
bell  o  gynnorthwyo  treuliad,  fel  y  mae  yn  ei  rwystro ;  fod  cyfansodd- 
iad  a  chylchrediad  y  gwaed,  sydd  mor  bwysig  i  iechyd,  yn  cael  eu  dir- 
fawr  anmharu  ganddo ;  am  yr  anadliad,  ei  f od  yn  yspeilio  yr  oxygen 
sydd  mor  anhebgorol  i'r  natur,  ac  yn  Ilesteirío  Uosffiad  ymaith  y 
defnydd  treuliedig  y  mae  yn  angenrheidiol  ei  gael  ar  fibrdd ;  nad 
allai  fod  camgymeríad  mwy  na  meddwl  fod  alcohol  yn  gymhorth  i 
ddal  anwyd,  ac  nad  oedd  dim  wedi  ei  brofí  yn  fwy  na'i  fod  dan  y  fath 
amgylchiadau  yn  hollol  niweidio].  Dywedai  fod  Dr.  Richardson  wedi 
cyfeirío  at  raì  ymchwiliadau  o'i  eiddo  ef  ar  y  mater  hwnw  fel  o  flaen  yr 
amser,  ac  mai  efe  ydoedd  y  cyntaf  i*w  ddysgu ;  ond  dy wedai  mai  ei 
bríf  awdurdod  ef  oedd  y  diweddar  Syr  George  Richardson,  cydymaìth 
Franklin.  Cofíai  glywed,  dríugain  mlynedd  yn  ol,  tua  1825,  am  y  dy- 
oddefíadau  yn  yr  ^rmgyrch  dros  y  tir  a  wnaethai  efe  a  Franklin  yn  y 
rhanbarthau  pegynol.  Yr  oedd  ganddynt  ychydig  wirod  ac  ychydig  dê, 
a  phan  ofynasai  i  Syr  George  Hicha.  dson  beth  oedd  ei  brofíad  gyda 
golwg  ar  adcohol,  atebai  eu  bod  yn  gwneyd  Ilawer  mwy  o  ddefnydd  o 
hono  i  ferwi  dwfr  at  eu  tê  nag  iV  osod  yn  eu  cylla.  Yr  oedd  Richard- 
Bon  wedi  myned  i  gyfarfod  Franldin  dros  y  tir  gyda  myntai  0  wir- 
foddolwyr,  ond  gwnaethai  yn  ammod  iddynt  oll  fod  yn  Uwyrymwrthod- 
wyr ;  ac  wedi  dychwelyd  dy wedai  fod  ei  brofíad  wedi  cadarnhau  yr  oll 
a  ddywedasai  o'r  blaen,  fod  alcohol  nid  yn  unig  yn  ddiddefnydd,  ond 
yn  hollol  niweidiol  mewn  hinsoddau  tra  oerion.  AV  un  oedd  profíad 
Dr.  Joseph  Hooker,  meddyg  y  fyntai  a  aethai  aUan  dan  Syr  John  Ross, 
tua  1842.  Am  nerth,  dywedai  Dr.  Carpenter  fod  y  prawf  yn  gyff'- 
redinol  beUach  mai  heb  alcohol  y  mae  y  cryfder  mwyu  i V  gyrhaeddyd. 
Ac  y  mae  hyny  yn  ddiammheuol.     Tystiolaeth  bwysig  ydy w  yr  eiddo 


288  JDBILI  DIBWSST  TV   HOHYMllü. 

Mr.,  wedi  hyny  Syr  William  Fairbairn,  o  Manchester,  o  flaen  yr  Ym- 
chwiliad  i  '*  Sanitary  Condition  oí  the  Labouring  Population  of  Oreat 
Britain."  Pan  ofynid  iddo  a  ydoedd  yn  gwybod  ei  fod  yn  fam 
gyffredin  fod  diod  gref  yn  angenrheidiol  fel  cynhyrfai  i  gyâawnîad 
llafur,  atebai :  *^  Yr  wyf  yn  gwybod  mai  dyna  oedd  y  fam  a  ffynaì 
ymysg  meistríaid,  ond  yn  awr  y  mae  yn  bur  gyffredin  wedi  ei  rhoi  i 
fyny ;  y  mae,  er  hyny,  foundries  Ue  y  mae  yf ed  trwy  gydol  y  dydd. 
Ond  fe  sylwir  nad  ydy w  y  dynion  yn  gweithio  oystal ;  mae  ea  can- 
fyddiad  wedi  ei  gymylu,  ac  y  maent  yn  hurt  a  hwyrdrwm.  Yr  wyf  fí 
wedi  darpar  dwfr  at  wasanaeth  y  dynion  ymhob  rhan  o'r  gweithfëydd. 
Yn  yr  hâf  mae  y  dynion  sydd  yn  y  gwaith  trymaf,  megys  y  tarawyr  yn 
y  gefeiliau  mawrion,  yn  yfed  dwfr  yn  dra  helaeth.  Yn  gyffredin  mae  y 
dynion  sydd  yn  yfed  dwfr,  mewn  gwirionedd  yn  fwy  heinyf,  ac  yn 
gwneyd  mwy  o  waith,  ac  yn  fwy  iachus  na'r  gweithwyr  sydd  yn  yfed 
diodydd  gweithiedig.  Mi  sylwaÌB,  ar  daith  ddiweddar  i  Craercystenyn, 
nad  ydyw  y  cychwyr  neu  y  rhwyfwyr  ar  y  cadlongau  (caigues)^  y  rhai 
ydynt,  fe  aJlai,  y  rhwyfwyr  cyntaf  yn  y  byd,  yn  yfed  dim  ond  dwft, 
ac  y  maent  yn  ei  yfed  yn  helaeth  yn  ystod  misoedd  poethion  yr 
haf.  Cychwyr  a  dwfr  gludwyr  Caerystenyn  ydynt  yn  sicr,  yn  fy 
mam  i,  y  dynion  gwychaf  yn  Ëwop  o  ran  eu  cyfansoddiad 
corfiforol,  ac  y  maent  oll  yn  yfwyr  dwfr."  Mae  eu  cyd-Fahomet- 
aniaid,  yr  Arabiaid,  y  rhai  y  dyddiau  hyn  sydd  yn  peri  cymaint 
o  drafferth  a  choUed  i  un  o  fyddinoedd  perffeithiaf  Ewrop,  yr  an 
modd  yn  llwyrymwrthodwyr,  ac  y  mae  Arglwydd  Wolseley  wedi  deall 
mai  wrth  ymgadw  yr  un  ffunud  oddiwrth  ddiodydd  meddwol  y  g|^l 
milwyr  Prydain  eu  cyfarfod  a'u  trechu.  Y  mae  yn  sylw  cyfifrèdin 
ymysg  y  Mahometaniaid,  pan  welant  ddyn  meddw,  ei  fod  wedi  gadael 
y  Prophwyd  a  myned  at  grefydd  yr  lesu  I  Dwfr,  yr  un  modd,  ydyw 
diod  y  Chinëaid,  y  Bwdhiaid,  a'r  Hindwaid,  ac  y  maent  yn  gsdlu 
cyflawni  amo,  a  hyny  heb  lawer  o  ymdrech,  orchestion  ag  y  synaì 
llawer  Prydeiniwr  yn  fawr,  sydd  yn  breuddwydio  fod  ei  ddiod  feddwol 
yn  rhoi  nerth  iddo,  pe  meddyliai  nob  am  iddo  ef  allu  eu  cyffawni 
Ac  yn  y  wlad  hon,  y  mae  erbyn  hyn  wedi  dyfod  yn  eithaf  gwybjrddus, 
08  ydyw  dynion  am  gyrhaedd  y  perffeithrwydd  uchaf  mewn  iechyd  a 
nerth,  fod  yn  rhaid  iddynt  ymwrthod  â*r  diodydd  meddwol,  a  chyda-'r 
Dirwestwyr  ddefnyddio  y  diodydd  y  mae  natur  wedi  ddamara  ar  eu 
cyfer.  Ni  allwn  ni  feddwl  am  y  Prize  Bmg  ond  gyda  chywilydd  a 
gofíd ;  y  mae  un  gwirionedd  mawr,  sut  bynag,  y  mae  y  Ring  ^m  ei 
ddysgu  ag  y  mae  yn  rhyfedd  fod  neb  yn  methu  ei  weled ;  sef  pan  mae 
y  paffwyr  yn  myned  dan  draining  er  cyrhaeddyd  y  gallu  uchaf  sydd  yn 
bosibl  iddynt  mewn  dyoddef  ac  ymosod,  eu  bod  yn  llwyrymwrthod  â 
phob  diodydd  meddwol.  Yr  un  modd  mewn  rhwyfo,  annelu,  chware 
cricJcetf  &a,  mae  llawryf  y  campau  uchaf  y  blynyddoedd  hyn  ^m  cael  eu 
hennill  gan  Ddirwestwyr.  A'r  flwyddyn  ddiweddaf,  yn  neillduol,  j 
mae  Edmund  Payson  Weston  wedi  gwneyd  gorchest  fel  Dirwestwr 
mewn  cerdded,  na  wybuwyd  erioed  am  ei  chyffelyb.  Yr  oedd  efe  wedî 
gwneyd  llawer  camp  y  ffordd  hono  o*r  blaen,  ac  wedi  profi  ei  hun 
yn  brif  gerddwr  y  byd.  Ond  yn  yr  amgylchiad  hwn,  ac  mewn  ffordd 
o  ddangos  mai  heb  y  ddiod  feddwol  y  mae  dyn  yn  alluog  i  wneyd  y 
goreu  sydd  yn  bosibl  iddo,  yr  oedd  y.  gamp  yn  cael  ymgymeryd  à  iu 


JUBIU  DIBWUT  TK   WOHTMaü.  289 

$r  gtás  un  o  feddjgon  enwocaf  v  brifddina8.  Cerdded  hanner  can' 
milldir  j  dydd,  am  g&n'  niwmod,  heb  orphwys  ond  ar  y  Sabbothaa;  neo 
gerdded  mewn  can'  niwmod  bum*  mü  o  filldiroêdd  I  Nid  yn  nnig  nid 
oedd  on  dyn  erioed  wedi  gwneyd  y  fath  beth,  ond  honid  nad  oedd  yr  on 
cefiyl  wedi  troedio  y  ddaear  a  allasai  ei  gyflawni.  Ond  fe'i  gwnaed  gan 
Weaton.  Fe'i  cychwynwyd  iV  daith  wrth  Bont  Westminster,  hanner 
mos,  Tachwedd  21ain,  1883,  a  dilynwyd  ef  yr  holl  ffordd  gan  drí  o 
limwyr  oeddynt  yn  gweled  fod  pob  milldir  yn  cael  ei  ch^ded  ^m 
onest  a  dihoced.  Fe'i  gwylid  yn  fanwl  san  y  meddygon,  a  chyhoeddid 
adroddiadau  parhaus  i  ddangos  sut  yr  ydoedd  yn  dal ;  yr  ydoedd  hefyd 
bob  nos  jm  traddodi  yn  y  manaa  Ìle  dygwyddai  fod  araeth  fywiog  a 
Sraeth  ar  Ddirwest :  ac  am  naw  o'r  gloch  y  15fed  o  Fawrth,  1884,  ar 
orpheniad  ei  daith  fawr,  fe'i  croesawid  yn  y  Royal  Ficioria  Coffee  HaU 
gan  gwmni  teilwng,  dan  nawdd  meddygon  adnabyddus,  a  chan  mwyaf 
yn  gynnwysedig  o  feddygon.  A  mawr  y  croesaw  a  roid  iddo!  Yr 
ydoedd,  yn  anffodus,  dan  anwyd  yn  cychwyn,  ac  yn  fuan  wedyn  fe  aeth 
ei  sawdl  yn  ddohirus,  a  chafoda  lawer  iawn  o  boen  oddiwrtho.  Fe 
gymerth  frandy  i'w  gymhwyso  at  y  sawdl  oddiallan  1  Ond  er  y  cwbl,  f e 
^^wnodd  y  ^mp  yn  anrhydeddus,  a  dywedai  y  noswaith  hono  yn  y 
Fiäoria  Coffee  Èall^  os  dewisid  ei  wystlo  i  hyny — ac  iV  arian  fyned  at  achos 
da — y  buasai  yn  cerdded  i  Bríghton  ac  yn  ol  y  dydd  Llun  canlynol !  Tyst- 
iolaethai  Dr.  RichardsoD  hefyd,  ^mghyd  aV  meddygon  eraiU,  ei  fod  ar 
derfyn  ei  orchest  ddigyffelyb  mewn  iechyd  perffaith,  yn  llawn  mor  gryf 
ag  ydoedd  ar  çychwyniad  ei  daith.  Nid  ydjrw,  wrth  reswm,  yn  dilyn 
y  gallai  pob  Dirwestwr  wneyd  yn  gyffelyb ;  ond  mae  y  ffaith  yn  aros 
fod  gŵr  wedi  cyflawni  yr  orchest  fawr  hon  heb  g^mnorthwy  yr  un  dafn 
o  ddiod  feddwoL  Ac  heblaw  hyny,  y  mae  yn  sicr  yn  beth  i'w  brofi,  y 
gallai  neb  wneyd  ei  chyffelyb  ar  ddiod  feddwoL 

Pan  mae  yr  iechyd  a'r  nerth  goreu  sydd  yn  bosibl  i  ddyn  yn  dyfod 
i*w  ran  feUy  ar  dir  llwyrymwrthod  â'r  diodydd  meddwol,  nid  ydy w  yn 
rhyfedd  fod  yr  un  dull  o  fyw  yn  cael  ei  ddüyn  gan  hirhoedledd.  Am 
bwy  bynag  **a  chwennych  fywyd,  ac  a  gâr  hir  ddyddiau  i  weled 
daioni,"  mae  yn  amlwg  bellach,  nid  yn  unig  oddiwrth  addysg  y  Gair, 
a  phrofíad  cyffredin  dynolryw,  ond  hefyd  oddiwrth  gyfrífon  )rr  ystad- 
egaa  cyhoeddus,  mai  nid  trwy  yfed  diodydd  meddwol,  ond  trwy  ym- 
wrthod  à  hwynt^  y  mae  hyny  iV  gyrhaeddyd.  Pe  buasai  rínwedd  yn 
y  diodydd  hyn  at  estyn  dyddiau,  fe  allesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  i*r 
tafamwyr  fyw  yn  hir,  oblegid  y  maent  hwy  yn  gyffredin  yn  yfed  cryn 
lawer  o  honi :  ond  dengys  cyfnfon  y  Cofrestrydd  Cyffredinol,  am  bob 
100  sydd  yn  marw  yn  y  deyrnas  mewn  galwedigaaüiau  eraill,  fod  118 
o'r  tafamwyr  yn  marw.  Ni  a  fyddem  yn  arfer  arswydo  wrth  glywed 
fod  60,000  bob  blwyddyn  yn  marw  yn  y  deyraas  trwy  anghymedrol- 
deb ;  ond  bellach,  yn  ol  y  cyfrífon  manwl  a  gofalus  a  wnaed  gan  Dr. 
Norman  Kerr — ^y  rhai  a  osodwyd  mewn  papyrau  o  flaen  amryw  o  gym- 
deithasau  dysgedig  ac  a  dynasant  sylw  mawr,  ond  na  wrthbrofwyd  gan 
neb — rhaid  i  ni  gymeryd  fod  lladdedigion  ymyfed,  yn  uniongyrchol  ac 
anuniongyrchol,  nid  yn  60,000  yn  y  flwyddyn,  ond  yn  120,000 !  Ac  y 
mae  Uawer  o  wŷr  gofalus  yn  credu  fod  ffiçyrau  Dr.  Kerr  islaw  y  nôd, 
yn  hytrach  nag  uwchlaw  iddo.  Galwai  Dr.  McMurtry,  o  Belfast^ 
mewn  papyr  gaUuog  a  ddarUenodd  yn  y  Congress  yn  Liyerpool,  ei  gyf- 


240  JÜBILI  DIBWEST   TN   HOHTMnü. 

rifíad  yn  "  ridiculously  low  estimate."  Ond  fo  ddadleuîd,  fe  allaî,  fod 
pobl  sydd  yn  yfed  yn  gymedrol  yn  hjw  yn  hir,  ac  fod  yn  debyg  mai 
nwynt  sydd  yn  byw  hwyaf.  Wel,  bywydau  pobl  gymedrol  yn  unig  a 
ellir  yswirio  gan  y  Cymdeithasau  Yswiriol,  ac  y  mae  gan  y  rnai  hyny, 
ar  bob  llaw,  bethau  rhjrfedd  iV  dyweyd  wrthym  ar  y  mater  yma.  Fel 
un  engraifft,  gallem  gyfeirio  at  y  *'Sceptre  Life  Association,"  adroddiad 
yr  hon  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar.  Mae  gan  y  gymdeithas  hono  fel 
rhai  eraill,  ddwy  adran,  y  "  General  "  a'r  **  Temperance."  Mae  ganddi 
5,730  yn  y  gyntaf,  a  3,270  yn  yr  ail.  Yn  ei  chyfrifiad  diweddaf,  yr  oedd 
y  marwolaethau  yn  y  "General"  yn  68,  neu  tua  12  y  fil;  yn  y  "Tem- 
perance"  nid  ydoedd  ond  12,  sef  Uai  na  4  y  fiL  Ac  wedi  cjrmeryd 
cyfrif  er  sefydliad  y  gymdeithas,  ugain  mlynedd  yn  ol,  fe  geid  fod  y 
marwolaethau  yn  y  gyntaf  am  y  cyfnod  hwnw  yn  12  y  fil,  ac  nad  oedd- 
ynt  yn  jr  olaf  ond  7  y  fil.  Yn  y  pum'  mlynedd  diweddaf  fe  ddys- 
gwylid  i  alwadau  y  Temperance  sedicn  fod  yn  153;  ond  nid  oeddynt  ond 
53,  neu  tua'r  drydedd  ran  o'r  nifer  a  ddysgwylid  3m  ol  cyfnfon  cy- 
ffredin  yswiriaethau  !  Ni  ellid  dymuno  prawf  mwy  manwl  wyddonol 
0  briodoldeb'  y  geiriau  a  osodid  ^m  y  dyadiau  da  gynt  ar  fanerau  Dir- 
west,  "  Hir  hoedl  sydd  yn  ei  llaw  ddehau  hi,"  fel  y  mae  yr  holl  ddaioni 
cymdeithasol  a  sicrhâ  yn  dangos  mai  "  ar  ei  llaw  aswy  y  mae  cyfoeth  a 
gogoniant"  Mae  Dr.  Richardson  yn  golygu,  pe  diddymid  yn  y  deymaa 
hon  yr  ymarfer  â'r  diodydd  meddwol,  yr  ychwanegid  at  oes  ei  thrigolion 
tua'r  drydedd  ran. 

Ac  fel  y  gallesid  dysgwyl,  tra  yr  oedd  yr  holl  gorff  yma  o  wirionedd 
yn  cael  ei  ddwyn  i'r  golwg  mewn  perthynas  i'r  niwed,  a'r  golled,  a'r 
thieni,  a'r  dinystr,  a  achosid  trwy  y  diodydd  meddwol,  yr  oedd 
ymdrech  gref  ac  egníol  yn  cael  ei  gwneyd  i  waredu  ein  teymas  oddi- 
wrthynt  Mae  Uawer  o*r  Cymdeithasau  Dirwestol  wedi  dal  ati  hi  i 
weithio  yn  ddyfal  o'r  dechreuad.  Ond  wrth  weled  yr  anfantais  fawr  j 
llafurient  dani  o  herwydd  lliosogrwydd  y  cyfleusderau  i  ymyföd,  y  rhai, 
dan  nodded  y  Llywodraeth,  a  osodid  mor  aml  ac  mor  hudoliaethus 
yn  nghanol  y  bobl,  fel  yr  oedd  ymron  yn  anmhosibl  iddynt,  er  dymuno, 
allu  ymgadw  rhagddynt,  fe  ddaethpwyd  i  deimlo  fod  yn  angenrheidioí 
dysgu  y  wlad  am  y  mawr  angen  am  ddeddfwriaeth  a  osodai  attalfa  ar, 
os  nad  a  symudai  ymaìth,  demtasiynau  llíosog  y  fasnach  ag  oedd  yn  eu 
drygu  yn  gymaint  Ni  Iwyddodd  neb  yn  gymaint  i  gael  gan  bobl 
gymeryd  yr  ardystiad  Dirwestol  â  Father  Matthew  gyda  y  Gwyddelod, 
a  diammeu  iddo  fod  felly  yn  foddion  i  wneyd  dirfawr  les ;  ond  yr  oedd 
yn  ddigon  i  dori  ei  galon  i  weled  y  trueiniaid  hyny  drachefn  wrth  y 
miloedd  yn  syrthio,  a  nyny  am  eu  bod  yn  rhy  wan  i  ochel  yr  hudoliaeth 
nad  allent  droi  eu  hwyneb  i  unrhyw  gyfeiriad  heb  ei  bod  yn  barhâus 
n  cael  ei  chadw  o'u  blaen.  Nid  rhyfedd  fod  ei  hoU  enaid  yn  Uawen- 
au  yn  ffurfiad  jr  United  Ringdom  Alliance  for  the  Suppression  of  the 
Trojffic  in  Strong  Drink — y  "  Grand  Alliance  "  fel  y  clywsom  Arglwydd 
Brougham  yn  ei  alw — yr  hwn  sydd  â'i  amcan  i  ddileu  y  fasnach  feddwol 
yn  gwbl  oÚ.  Mae  y  symudiad  yma  o'r  dechreuad  wedi  bod  y  mwyaf 
nerUiol  o  holl  symudiadau  cymdeithasol  y  deyraas,  ac  y  mae  yn 
anmhosibl  mesur  y  lles  a  wnaeth.  Y  mae  er  ys  dros  ddeng  mlynedd  ar 
hugain  wedi  cadw  y  goleuni  i  lewyrchu  yn  gryf  ac  yn  gyson  dros  y 
deymas  oll,  ac  nid  oes  haiach  gilfach  erbyn  hyn  nad  ydyw  wedi  ei 


hi 


JTTBIT.I  DIRWE8T   TN   NaHTHRü.  24l 

chyrhaeddyd.  Y  mae  wedi  dwyn  miloedd  ar  filoedd,  na  feddylient  o 
gwbl  am  beryglon  y  fasnach,  i  weled  y  mawr  niwed  y  mae  yn  beri,  ac 
i  deimlo  fod  yn  "  rhaid  gwneyd  rhy wbeth,"  er  fod  llawer  o  honynt  heb 
weled  yn  glir  beth  a  fyddai  oreu  iV  wneyd,  mewn  trefn  i  amddi£fyn  y 
bobl  rha^dL  Fe  roddes  y  s^rmudiad  pwerus  y  cyfeiriwn  ato  rym 
neillduol  i  ymdrechion  eraill  er  cyfyngu  ar  y  fasnach  feddwoL  Y  mae 
y  tafamau  yn  Scotland  wedi  eu  cau  ar  y  Sabboth  er  ys  dros  chwarter 
canrif,  ac  nid  oes  yr  un  ^rmgeiaydd  Seneddol  a  feiddiai  son  am  eu 
hagoryd  drachefn.  Mae  tafarnau  yr  Iwerddon  hefyd,  oddieithr  mewn 
pump  o'r  trefydd,  wedi  eu  cau  ar  y  Sabboth  er  ys  chwe'  blynedd,  ac  y 
mae  y  genedl  mor  falch  o'r  cyfnewidiad  fel  y  mae,  gydag  unfrydedd 
neiUduoI,  yn  galw  am  eu  cau  yn  y  pum'  dinas  hefyd,  a'u  cau  am  byth 
trwy  y  wlad  oU.  Fel  un  peth  sydd  yn  dangos  yn  amlwg  fawredd  y 
cyfnewidiad,  fe  geir  fod  yn  ystod  y  flwyddjm  1883,  89,626  wedi  eu 
cymeryd  i  fyny  yn  Iwerddon  am  anghymedroldeb,  ond  nad  oedd  y  nifer 
a  gymerid  i  iynj  ar  y  Sabboth — a  chymeryd  i  fewn  y  nifer  jrn  mhum' 
dinas  y  tafarnau  agored — ond  4,195  ;  tra  am  bob  un  o'r  dyddiau  eraill, 
pan  fyddai  y  tafamau  yn  agored  am  bymtheg  o  oriau,  yr  oedd  nifer  y 
cymeryd  i  fyny  yn  14,000.  Felly  pe  buasai  pob  diwmod  arall  yn 
Iwerddon  dan  gyffelyb  amddiffyn  rhag  y  fasnach  feddwol  â'r  Sabbothau, 
fe  fuasai  nifer  y  cymeryd  i  fynj  am  feddwdod  yn  1883  yn  Ilai  na 
30,000,  yn  Ile  bod  yn  90,000 — neu  mewn  geiriau  eraiU,  ni  fuasai  ond  y 
drydedd  ran  o'r  peth  ydoedd,  a  hyny  er  fod  y  pum'  dinas  fwyaf  eu  pobl- 
ogaeth  â'u  tafamau  oll  yn  agored  !  Ac  y  mae  tafamau  Gymru  wedi  eu 
cau  ar  y  Sabboth,  ac  nid  ydy w  yn  debyg  yr  agorir  hwy  mwyach  ddydd- 
iau  y  ddaear.  Mae  ychydig  oV  bobl  sydd  yn  y  fasnach,  gyda  rhyw 
nifer  bychan  o  eneidiau  sychedig  sydd  yn  ymlawenychu  yn  eu  nawdd, 
yn  ceisio  dwndro  tipyn  a  thaera  fod  pethau  yn  Ilawer  gwaeth,  ac  fod 
mwy  o  yfed  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  wedi  pasio  y  ddeddf.  Fe 
haerid  hyny  yn  hyf  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  gan  Mr.  Warton,  ac  o  herwydd 
mai  felly  yn  ddiammeu  yr  oedd  pethau,  fe  gynnygiai  y  gẃr  enwog 
hwnw  fod  Deddf  Cau  y  Tafaraau  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  yn  cael  ei 
dileu.  Ystori  dda  a  gafodd  Dafydd  Dafis,  Cowarch,  ymysg  y  penbyl- 
iaid.  Wedi  syrthio  o  ddyn  meddw  unwaith  i'r  flFos,  penbwl  bychan — 
oedd  wedi  dychrynu  cryn  lawer  wrth  y  trwst,  ond  wedi  hyny  a  synai 
wrth  faint  y  dyn — a  ofynai  iV  dad,  "  0  nhad,  dyma  benbwl  mawr  ! 
Tybed  y  bydda'  i  byth  jn  gymaint  penbwl  a  hwn  î"  Gwell  hyd  yn 
nod  i'r  ieuengaf  o*n  darllenwyr  beidio  dychymygu  am  gyrhaedd  mesurau 
Mr.  Warton.  Nid  drwg  ydoedd  digrifwch  ein  cydwladwr  doniol,  y 
Parch.  Thomas  Eyans,  yn  awr  o  Preston,  pan  mewn  golwg  ar  ddyfod- 
iad  y  ddwy  filiwn, — y  Uawenychai  yn  gymaint  wrth  glywed  eu 
tramp  / — y  dadganai  ei  obaith  y  byddai  y  gŵr  hwn  cyn  pen 
ychydig  fisoedd,  yn  Ile  bod  yn  ìFart  ow,  yn  Wart  off.  Mewn 
cyfeiriiMÌ  at  yr  haeriadau  fod  pethau  yn  waeth  yn  ein  plith 
wedi  pasio  y  ddeddf,  dywedai  Cardinal  Manning  yn  y  Cangress  yn 
Liverpool :  **  I  always  when  I  hear  that  put  my  hands  to  my  eyes  to 
knöw  whether  I  have  sight  still  left"  Llawer  mwy  y  teimlwn  ni  felly, 
y  rhai  ydym  yn  byw^  jn  Nghymra,  ac  yn  gweled  trwy  yr  hoU  wlad  yr 
effeithiau  bendithfawr  sydd  wedi  dilyn  dygiad  y  ddeddf  ddaionus  hono 
i  rym.     Fe  geisir  cwyno  ychydig  mewn  rhai  o*r  prif  drefydd,  megys 


£42  JÜBILI  DIBWEST  TN   HöHYMBU. 

Caerdydd,  Abertawe,  a  Wrexham.  Ond  er  pobpeth,  mae  j  cyfnewidiad, 
hyd  yn  nod  yn  y  manau  hyny,  yn  fawr  ac  amlwg.  Fe  ddywedai 
boneddwr  o  Gaerdydd,  "Fod  y  tafarnwyr,  cyn  i'r  ddeddf  ddyfod  î 
weithrediad,  yn  dadgan  yn  ddigêl  y  gwnaent  eu  goreu  iV  throi  yn 
Uytìiyren  farw."  Un  araU,  Alderman  ac  Ynad  o'r  un  dref  a  ddywedaî, 
"Yr  wyf  yn  gallu  tystiolaethu  i  weîthrediad  lleBol  Deddf  Cau  y 
Tafamau  i  Gymru,  ac  y  mae  genyf  resymau  da  dros  ddyweyd  fod 
troseddau,  a  chymeryd  i  fyny,  a  chosbi  wedi  lleihau.  Mae  eglwysi  a 
chapelau  yn  Uawnach,  yr  heolydd  yn  fwy  trefnus,  a  chartrefi  ein  poM 
yn  cael  gweli  gofalu  am  danjmt"  Dywedai  un  sydd  yn  berchen  gwaith 
mawr  yn  Sir  Forganwg  :  "  Yr  ydym  ni  yn  cadw  2400  o  ddynion.  Ein 
profíad  yn  amlwg  ydyw  ein  bod  yn  cael  Ùawer  mwy  o  waith  ar  ddyddiau 
Llun  a  Mawrth  er  pan  basiwyd  Deddf  y  Cau  ar  v  Sabboth."  A  phethatt 
tebyg  a  glywn  o  Abertawe,  ac  o  holl  wlad  boblogaidd  Morganwg.* 
Ysgrifenai  cyfaill  teilwng  o  Wrexham :  "  Y  mae  genym  yma  gynifer 
sydd  yn  dymuno  ac  ynpenaer/ynu  gwneyd  y  ddeddý  yn  fethiant^  fel  nad  ydyw 
yn  rhyf edd  i  ni,  sydd  jn  adnabod  y  dref  a'r  gymydogaeth,  fod  yfed  ar  y 
Sabboth  yn  myned  ymlaen  i  fesur.  Mae  jr  heddgeidwaid  yn  gwneyd 
eu  dyledswydd  yn  dda,  ac  ystyried  nad  ydynt  ond  mewn  rhan  yn  cael 
eu  cefnogi.  Mae  y  dref  yn  llau^  tawelach;  mae  y  meistriaid  yn  tystio 
fod  eu  gweithwyr  yn  dyfod  at  eu  gwaith  ddydd  Llun  yu  liawer  mwy 
rheolaidd :  ac,  mewn  gair,  er  gwaethaf  ein  hagosrwydd  at  derfyn 
Lloegr ;  er  gwaethaf  dylanwad  tra  nerthol  y  fasnach  yn  Wrexham  (lle 

♦  Wedi  ysgrifeDu  y  Uinellau  uchod  derbyniaaom  lythTr  djrddorol  oddiwrth  ^afU 
parchus  o  Bontypridd.  Mewn  atebiad  i  amry w  ymofyniadáu  o  r  oiddom  ysgriíénai  fel  jj^ 
canlyn  :— "  1.  A  ydŸW  Temlyddiaeth  Dda  yn  dcio  acw  yn  aw  t  Ydyw^  ac  y  mae  ei 
chiciadaa  yn  ddiweddar  yn  dyfod  yn  fwy  gryraua.  Wedi'r  cwbl,  jrr  oraantzaHon  goreu  a 
gawaom  ydy w.  2.  Beth  aydd  yn  dyfod  o  symudiad  y  Ruban  Qla$  t  Y  mae  wedi  gwneyd 
rhyfeddodau  yma,  yn  enwedig.  Fe  ysganodd  y  dref  feddw  hon,  a  pharodd  ddiwvgiad 
rhyfeddol  yn  yr  eglwysi.  Fe  ddygodd  ddwsinau  ac  ugeiniau,  os  nad  cannoedd,  o*r 
cymeriadau  mwyaf  anobeithiol  at  draed  yr  lesu,  ac  y  maent  yn  awr  yn  eistedd  wrth  el 
draed,  yn  eu  dillad,  ac  yn  eu  hiawn  bwyll.  Y  mae  cYÍarfodydd  yn  cael  eu  cynnal  bob 
wythnos  yn  rhai  o'r  trefydd  mwyaf  mewn  cysylltiad  à*r  Ruban  Glas.  Yr  ydym  ni  yn 
cynnal  mnsion  am  bythefnos  ddwywaith  yn  y  flwyddyn,  ac  y  mae  genym  gyfarfodydd  yn 

S'  awyr  agored  bob  prydnawn  Sadwm,  lle  y  mae  llawer  tu  cymeryd  yr  ardystiao. 
ae  y  cyfarfodydd  hyn  yn  yr  aw^rr  agored  vn  gwneyd  dirfawr  les,  ac  yr  ydwyf  yn  llawn 
argyhoeddedig  mai  dyma  y  Ifordd  oreu  i  gario  ymlaen  waith  Dirwestol  a  Chenadol  o 
Mawrth  hyd  Hydref,  a  chael  cyfarfodydd  dan  dô  am  y  miso^d  erailL  Y  mae  Dirwest  yn 
cymeryd  pob  flfurf  yn  ein  plith  ni.  Y  mae  genym  Lodge  gref  o  Demlwyr  Da ;  PabeU 
Re:habaidd  gref ;  Bands  oj  Bope  ynglỳn  â'r  gwahanol  cglwysi ;  a  dyna  symudiad  y  Rubaa 
GIm,  yr  hwn  yn  wir  ydyw  gweithrediad  cenadol  yr  hoU  achos  DirwefitoL  S  A  oei  rhyw 
êaü  fr  cri  a  gedwir  i  fyny  mor  ddy/al  gan  gyfeillion  y  famach  fbd  Deddf  Caujf 
Tafarnauar  y  Sabboth  wsd%  proji,  yn  entoedig  yn  y  wlad  acw,  yn  hollol  fethiant  t  Yt 
ydych  yn  ddiammea  yn  gwybod  fod  Pontypridd  yn  cael  ei  phrofl  yn  fwy  yn  yr  ystyr  ym» 
nag  un  man  yn  Nghymru.  Y  mae  yn  ganolbwynt  rhwng  dyffrynoedd  Rhondda,  Merthyr, 
ac  Aberdar.  Y  maent  yn  vmdywallt  iddo  o  bob  cyfeiriad.  Mae  gan  y  tafamwyr  a'n 
cyfwllion  6rcẃ«  a  cherbydau  o  bob  math  i  gymeryd  pobl  o  le  i  le  ar  y  Sabbothau,  yn 
neillduol  i  w  dwyn  i  lawr  o  ddyffryn  Rhondda.  Mae  ein  hynadon  yn  gadael  i'r  bobl  wneyd 
fel  y  mynont ;  ni  raid  iddynt  ond  myned  dair  milldir  a  chânt  wneyd  fel  y  byddont  yn 
dewi».  Nid  oes  un  lle  yn  y  Dvwysogaeth  y  dylai  ynadon  fod  yn  fwy  manwl  nag  yma  : 
ond  raae  amaf  ofn  nad  oea  un  Ile  y  maent  mor  lac  Yr  oeddem  yn  gwneyd  yn  bur  dd» 
nes  y  collasom  Mr.  Qw  lym  Willíams,  pan  wnaed  ef  yn  Pamwr,  ....  Eto.  er  gwaathaf 
y  cwbl,  y  mae  Deddf  Cau  ar  y  Sabboth  yn  gweithio  yn  dda  ymhob  man.  Wrth  reswm  yr 
l^JSiI^JZtJ:L^  ^ŴT^Í^  ^"  iddTyma,  oblegid  yma  y  mae  pob  troeeddwyr  jn 
^ÌÁáf^^^'^^i    ^Ì*"^  ydwyf  yn  meddwl,  gyda  holl  lacrwydày  fainc  a'r  liedd. 


JÜBTLI   DIBWEST  ÎN   ífGHTMllU,  248 

mae  eni  ti^irnjui  yn  1  am  120  o*r  trígoHon,  tra  nad  ydynt  yn  Liyerpool 
ond  1  am  bob  243) ;  ac  er  gwaethaf  yr  eljmiaeth  agored  y  cyfeiríais  ati, 
nid  wyf  yn  petnuo  áyweyd  fod  Deddf  y  Cau  ar  y  Sabboth,  ie,  yn 
WrexfaaDì,  pnf  gaer  y  fasnach  yn  Nghymru,  wedi  bod  vn  llwyddiant" 
Ac  am  y  wlad  yn  gyffredinol  mae  genym  y  f ath  gor£f  o  aystiolaethau  am 
aì  Uwyddiantÿ  a  hyny  oddiwrth  rai  ag  y  mae  yn  anmhosibl  ammeu  eu 
giir,  fel  y  mae  yn  rhyfedd  yn  wir  fod  neb— ac  nid  oes  neb  ond 
CTfeiUiou  y  fasnach — ^yn  ceisio  haeru  ei  bod  wedi  profi  yn  fethiant. 
Mae  yn  dda  genym  weled  hefyd  fod  mesurau  wedi  eu  áwyn  i'r  Senedd 
yn  galw,  ac  yn  galw  ^m  gryi,  am  ymwared  cyffelyb  i  ranau  eraill  o'r 
deyrnas,  megys  Durham,  Northumberland,  Swydd  York,  Mynwy,  a 
CŵnwaÌL  Ac  y  mae  y  symudiad  dros  gau  ar  y  Sabboth  trwy  y 
dejmas  oll,  erbyn  hyn,  wedi  dyfod  mor  nerthol  fel  y  mae  un  o  bob 
chwech  o*r  bobl,  fel  y  dywedai  Mr.  Ëdward  Whitwell  dro  yn  ol,  wedi 
didgan  au  teimlad  mewn  ysgrifen  ar  y  mater,  ac  oV  rhai  hyny  y  mae 
imih  amùnjn  galw  am  gau  ar  y  Sabboth  1  Mewn  Ihaws  o  ffyrdd  eraiU 
Wyd  y  mae  attalfeydd  wedi  eu  gosod  ar  y  fasnach  feddwol  ag  y  cwynir 
yn  gethin  o'u  plegid.  Ac  yn  neillduol,  mae  yr  hen  olygiad  a  goleddid 
mor  garedig  gan  y  tafamwyr,  Trwydded  unwaith,  trwydded  byth, — erbjm 
hyn  wedi  darfod  am  dano,  aV  brawdlysoedd  uchaf  wedi  cadamhâu  nad 
yàyw  y  drwydded  ond  trwydded  am  flwyddyn,  ac  ar  derfyn  y  flwyddjm 
y  geUir  ei  hattal,  gyda  rheswm  neu  heb  reswm,  fel  y  gwelo  yr  awdur 
dodau  yn  dda.  A  gwaeth  f yth,  y  mae  byddin  gref  yr  Alliance  a'u  cyf eill- 
ion  yn  pwyso  y  gwarchae  ymlaen  mewn  duli  mor  ofnadwy  o  rymus  ! 
Am  flynyddoedd  nid  oedd  Syr  Wilfríd  Lawson  â'i  Bermissivs  Bül  ond 
pethau  i  chwerthin  am  ou  pen.  Wedi  hyny  fe  ddaethpwyd  i  weled  fod 
yn  rhaid  dadleu  yn  eu  herbyn.  Erbyn  hyn  nid  oes  nemawr  i'w  wneyd 
heblaw  eu  cashâu  a'n  meUdithio.  Pan  oedd  gan  y  tafarawyr  aUu  yn 
yr  ethoUadau,  fel  yn  amser  cynghrair  ardderchog  y  "Bîr  a'r  Bibl," 
nìd  allai  ein  haelodau  Seneddol  ddim  fforddio  anufuddhau  iddynt. 
Cynnorthwyent  hwy  y  gwŷr  anrhydeddus  i  fyned  i'r  Senedd,  a 
dysgwyUd  iddynt,  wedi  cjrrhaedd  y  senedd,  eu  cynnorthwyo  hwythau, 
•c  amddiffyn  eu  masnach.  Dywedai  Arglwydd  Derby,  y  pryd  hyny, 
pe  boasai  y  drefn  i  drwyddedu  tafamau  yn  cael  ei  gosod  o  flaen  y  Tŷ 
tnry  y  balot,  y  buasid  yn  eu  dinystrío  mewn  un  noswaith.  Yn  ethol- 
itd  1880,  sut  bynag,  fe  ddaeth  chwalfa  ryfedd  ar  allu  y  fasnach,  ac  fe 
gied  dynion  i  gynnrychioli  y  bobl  yn  y  Senedd  yn  rhydd  oddiwrth  ei 
biaa  haiaraaidd.  Y  canlyniad  ydyw  fod,  rhwng  1880  a  1884,  59  o 
fetnraa  wedi  eu  dwyn  ger  bron  oeddynt  oll  ft'u  tuedd  i  amddifiyn  y 
ddliaid  rhag  y  fasnach  feddwol;  ac  er  gwaethaf  pob  anhawsder  ac 
Mi&wd  a  gwrthwynebiad,  y  mae  33  o'r  rhai  hyny  wedi  eu  gwneyd  yn 
ddeddfau.  A  mwy,  y  mae  Syr  Wilfríd  Lawson  wedi  pasio  ei  bender- 
fyniad  trwy  fwyafrif  sylweddol,  a  hyny  ar  drí  o  wahanol  achlysuron,  yn 
yetod  y  Senedd  hon.     A  mwy  fyth,  y  mae  Llywodraeth  ei  Mawrhydi 

wyfyndy^wyl  Uawer  oddlwrth  yr  heddgeidwaid  na'r  fainc.  Bhaid  newid  Uawer  tr  y 
tnfnìad  am  y  bonajide  travdler^  nen  ei  ddiddymu,  yr  hyo  yn  sicr  fyddai  oren  o  lawer. 
Yr  wyf  ym  gobettfaEÌo  j  bydd  Daddf  r  Cau  ar  y  Sabboth  yn  cael  ei  gwella  mewn  oanlyniad 
f r  Oyfaifodydd  JabUi.  Oylem  godi  ein  Uef  yn  erbvn  y  c:imddefn  ydd  dybryd  o  fraint 
InnéUcr»;  acam  y  "clybiau"  y  maent  ymron  i  gyd  yn  eiddo  tafamwyr  a*u  CYfeiUion. 
Byddai  yn  dda  f  r  wlad  wybod  y  ffaith  yna.  Pe'm  hysby.^iir  ar  awdu  rdod  dda  fod  bron  yr 
bdlglybi4a  yn  Ni^haardydd  yn  perthyo,  yn  UBÌongyrchol  neu  aouniong^rohol,  i*r  rhjd 
•ydd  yn  y  fasoach  feddwol." 


ìii  JUBILI   DIBWBSt  TN   NaHTMBO. 

wedi  dadgan  yn  y  modd  mwyaf  diammwys  ei  chymeradwyaeth  o*r 
egwyddor  y  dadleua  efe  drosti,  sef  rhoddi  gfiJlu  ar  y  fasnach  yn  nwylaw 
y  trethdalwyr,  ac  wedi  ymrwymo  i  ddwyn  mesur  i  fewn,  can  çynteà  ag 
y  byddo  yn  bosibl,  yn  ei  choiẄorí.  Mae  sefyllfa  pethau  v  dyddiau  hyn 
yn  y  Seuedd  yn  dra  dyeithr,  pan  y  mae  mympwyon  ffol  a  chwenríau 
plentynaidd  yn  Dyncu  cymaint  o  amser  gwerthfawr  fel  nad  oes  hamdden 
i  ystyríed  mesurau  sydd  yn  hanfodol  i  Iwyddiant  a  daioni  y  deyrnas. 
Mae  amom  ofn  yn  ein  calon  rhi^  i'r  eisteddiad  ^rma  eto  f^med  heibio 
heb  basio  y  mesur  o  Addysg  Ganobraddol  i  Gymry,  yr  hwn,  fel  y 
dywedir  wrthjnoa,  sydd  wedi  ei  barotoi  er  ys  dros  ddwy  flynedd,  ac  y 
mae  ein  hanwyl  wlad,  o  ddiffyg  ei  gael  i  rym,  yn  dyoddef  y  fath  ddirfawr 
goUed.  A  dyma,  mae  yn  daiammeu,  yw  y  rheswm  pam  na  fuasai 
mesur  wedi  ei  ddwyn  i  mewn  yn  corfforí  egwyddor  y  PemUssipe  BilL 
Ond  mae  yn  amlwg  y  rhaid  fod  hyny  bellach  wrth  y  drws.  Ac  mae 
yn  anhawdd  meddwl,  fel  y  mae  pob  nelaethiad  ar  yr  etholfraint  wedi 
perí  dirfawr  hyrwyddiad  ar  fesurau  poblogaidd,  na  fydd  i  laîs  y  ddwy 
filiwn  sydd  yn  awr  am  y  waith  gyntaf  yn  cael  eu  derbyn  i  gylch  y 
cyfansoddiad,  beri  ei  glywed  yn  gryf  ac  yn  groch  ar  bwnc  y  fasnach 
feddwol.  Nid  oes  neb  yn  deall  yn  well  na  chyfeillion  y  fasnach  hono 
beth  ydyw  y  llais  hwnw  yn  debyg  o  fod.  Mae  hyd  yn  nod  y  rhai  sydd 
yn  rhy  wan  i  basio  drws  y  dafam  heb  droi  i  fewn,  er  eu  bod  trwy  hyny 
yn  eu  handwyo  eu  hunain  a'u  teuluoedd,  eto  yn  barod  i  wynfydu  na 
fa'i  modd  cau  y  tai  peryglus  hyny  oll  ac  am  byth.  Ac  y  mae  y  profiad 
a  gaed  mewn  manau  lle  nad  oes  tafamau,  y  fath  fel  ag  i  ddangos  maî  y 
gymwynas  oreu  a  allai  y  bobl  wneyd  iddynt  eu  hunain  ac  i'w  teuluoedd 
ac  i'w  gwlad,  fyddai  symud  y  tafamau  ymaith  yn  gwbL  Mae  genym 
bob  sicrwydd  fod  diddymiad  y  fasnach  hon  yn  Maine  a'r  taleithiaa 
eraiU  yn  Ameríca,  ynghyd  a  Canada,  wedi  profi  yn  fendithiol  iawn  i'r 
bobl.  Yr  oedd  y  tystiolaethau  a  gafwyd  gan  Bwyllgor  Confocasiwn 
Caergaint  yn  1868  yn  dangos  bod  1500  o  blwyfydd  yn  y  deymas  hon  heb 
dafamau  o'u  mewn,  a'u  bod  yn  llawer  mwy  dedwydd  na'r  plwyfydd  Ue 
yr  oedd  tafamau.  Ac  am  Saltaire,  a  Bessbrook,  a  Tyrone,  a  Shaftes- 
bury  Park,  a'r  rhan  o  Liverpool  sydd  yn  perthyn  i*n  cydwlad- 
wyr  parchus,  Meistrí  David  Roberts  a'i  Fab,  ynghyd  a  manau  eraiU 
cyffelyb,  y  maent  oU,  am  eu  bod  yn  rhydd  oddiwrth  dafamau,  yn  hedd- 
ychol  a  Uwyddiannus  a  dedwydd  iawn.  Ac  mae  yn  anhawdd  meddwl, 
pan  y  gadewir  y  mater  iV  benderfynu  gan  y  bobl  eu  hunain,  na  fydd 
iddynt  roddi  eu  Uaîs  o  blaid  diogelu  iddynt  eu  hunain  ac  i V  hanwyUaid 
y  daioni  ag  y  mae  Rhagluniaeth  dirion  yn  osod  yn  eu  ffordd,  ac  na 
fynant  mwyach  adael  i'r  fasnach  beryglus  yma  eu  handwyo.  Yr  unig 
beth  ag  y  teimUr  pryder  yn  ei  gylch  ydyw  fod  y  Llywodraeth  wedi 
awgrymu  yn  Ued  amlwg  mai  trwy  y  Byrddau  Sirol  a  fwríedir  ffurfio  y 
meddyUa  am  adael  Uywodraeth  y  fasnach  feddwol  yn  Uaw  y  bobl,  ac 
feUy  mai  y  cwbl  a  gânt  fydd  pleidleisio  yn  ethoUad  dynion  fydd  i  ofalu 
am  y  mater  yma,  ac,  fe  allai,  am  ddwsin  o  bethau  eraiU  yn  gystal.  Mae 
y  drefn  yma  yn  Scotland  yn  awr,  ond  yn  gweithio  mor  anfoddhiftol  fel 
y  mae  y  ScoUish  Permissive  BiU  yn  cael  galw  am  dano  mor  gryf  gan  y 
wlad  ftìl  y  bydd  raid  cyn  pen  ychydig  fisoedd  ei  wneyd  yn  ddeddf.  Ac 
yr  ydys  wedi  cael  digon  o  brofíad  ar  gymeryd  pleidlais  uniongyrchol  y 
bobl  mewn  achosion  Ueol — megys  penderfynu  cael  dwfr  at  wasanaeth 


JüBILI   DIBWBSt   tN    NGHTHBU.  245 

Manchester  o  Lyn  Thiplmere,  &c., — fel  na  fyddai  ond  ychydig  o 
anhawsder  cael  íe  neu  nage  pob  trethdalwr  ar  y  cwestiwn — Tafarnau, 
ai  peidio  ? 

Ond  er  yr  hoU  yni  iachus  a  chanmoladwy  a  ddangosîr  felly  gyda'r 
ymdrech  i  gael  attalfeydd  cyfreithiol  ar  y  fasnach,  y  mae  yn  dda  iawn 
genym  alw  sylw  at  yr  ymdrechion  cryfion  sydd  yn  cael  eu  gwneyd  y 
dyddiau  hyn  yn  Lloegr  i  berswadio  y  bobl  ac  iV  henuill  i  fod  yn 
Ddirwestwyr.  Crybwyllasom  am  yr  hen  Gymdeithasau.  Mae  y 
NaHonal  Tempercmce  League  yn  arbenig  yn  gweithio  gydag  yni  ac  ieu- 
engrwydd  syad  yn  peri  fod  ei  lafur  yn  fendithiol  iawn.  Dan  nawdd 
y  gymdeithas  hono  y  cynnaliwyd  y  Cangress  yn  Liverpool,  a  Ue  bynag 
y  gwel  le  i  weithio — jrmysg  y  meddygon ;  gyaa  gwŷr  dysgedig  y  Brüish 
Associaiion;  yn  dramng-ro&ms  y  mawríon;  gydag  efrydwyr  y  colegau 
duwinyddol  a'r  traming  colleges ;  ymysg  ysgolfeistriaid ;  yn  y  fyddin, 
lle  y  mae  bellach  tua  25,000  o  Iwyrymwrthodwyr ;  neu  yn  y  Uynges, 
Ue  y  mae  dros  12,000;  neu  ymysg  y  rhai  sydd  ar  waith  ynglŷn  âV 
rheüffyrdd,  Ue  y  mae  o  40,000  i  50,000  yn  llwyrmwyrthod ;  heblaw 
cyfarfodydd  cyhoeddus  cyffredinol, — jrmhob  man  ac  ymhob  ffordd  y  mae 

SLeague  yn  fyw  ac  yn  gweithio,  a  mawr  ydyw  y  lles  a  wna.  Ac  nid  y 
eiaf  o'i  grmwynasau  ydoedd  sefydlu  ynglŷn  â'i  swyddfa  yn  337 
Strand,  "  ífational  Temperance  Publication  Depôt,"  lle  y  gellir  cael  pob 
Uenyddiaeth  sydd  yn  dwyn  cysylltiad  â'r  achos  da,  a  Ue  y  cyhoeadir 
hefyd,  ynglŷn  â  Dirwest,  lawer  o  lenyddiaeth  ragorol.  Un  o  arwydd- 
ion  goreu  jrr  amseroedd  ydyw  y  deffröad  mawr  sydd  yn  ddiweddar 
wedi  cjrmeryd  Ue  mewn  cysylltiad  â  Dirwest  ymysg  y  gwahanol  gyfun- 
debau  crefyddol.  Y  mae  erbyn  h^m  3,000  o  ganghenau  cysylltiedig  â 
Chymdeithas  Ddirwestol  Eglwys  Loegr,  ac  y  mae  ei  haelodau,  o'r 
ddau  ymrwymiad,  yn  553,152, — gryn  lawer  dros  hanner  miliwn.  Dy- 
wedir  hefyd  fod  ei  chyllid  am  y  flwyddyn  ddiweddai  yn  £50,000.  Y 
mae  pymtheg  o  ysgrifenyddion,  clerigol  a  lleygol,  yn  gweithio  gyda  hi ; 
denfyn  genadon  i  laf urìo  yn  y  police  courts  yn  Llundain  ac  mewn  amry w 
drefydd  eraiU ;  mae  Undeb  y  Merched  sydd  yn  perthyn  iddi  yn  llwyddo 
yn  dda,  ac  y  mae  Undeb  y  Plant  yn  gweithio  yn  rh^orol.  Mae  gan 
Gjrmdeithas  Ddirwestol  Eglwys  Iwerddon  dros  50,000  o  aelodau.  Mae 
Cymdeithas  Ddirwestol  yr  Annibynwyr  yn  dyfod  rhagddi  yn  dda. 
Allan  o  2,589  o  weinidogion  yn  yr  enwad,  y  mae  1,385  wedi  dadgan  eu 
bod  yn  Uwyrymwrthodwyr,  a  chredir  fod  Uawer  ychwaneg.  AÍlan  o 
82  o  weinidogion  sydd  newydd  eu  sefydlu,  y  mae  75  yn  proffesu  eu 
hunain  yn  Uwyrymwrthodwyr ;  ac  allan  o  354  o  efrydwjrr  yn  y  deuddeg 
coleg  enwadoí,  y  mae  309  o  ochr  Dirwest  Mae  Cymdeithas  Llwyr- 
ymwrthodiad  y  feedyddwyr  yn  rhifo  ymysg  ei  haelodau  1,100  o  weinid- 
ogion;  2,462  o  swyddogion  eglwysic  a  thanysgrif wyr ;  ac  o  223  o 
efrydwyr,  y  maent  oU  felly,oddieithr  16.  Mae  Pwyllgor  Dirwestol 
Conference  y  Wesleyaid  yn  rhoddi  nifer  eu  BaTids  of  Hope  yn  2,821,  mwy 
o  177  naV  flwyddyn  o'r  blaen ;  a'u  haelodau  yn  291,989,  mwy  o  20,289 
na'r  flwyddyn  o'r  blaen.  Nifer  cymdeithasau  y  rhai  mewn  oed  ydy w 
337,  gydag  aelodaeth  o  26,713.  Ac  yn  debyg  y  cawn  gyda  chyfun- 
debau  crefyddol  erailL  Yn  ddiweddar  y  mae  y  rhan  f wyaf  o  honynt 
wodi  dyfod  allan  yn  yr  achos  hwn,  ond  y  maent  yn  ymgymeryd  yn 
galonog  ftg  ef  ac  yn  gweithio  yn  e^ol  drosto.  Mae  y  Band  of  Hopc 
1885.  Q 


2i6  JUBIU   DIBWEST   YN    KQUTMBU. 

Unioriy  a  chTmdeithasau  eralll  sydd  yn  llafurio  eyda  y  plaot,  yn 
gweithio  gyda'r  oes  sydd  yn  codi  mewn  ffordd  ag  sydd  yn  profi  yn  dra 
llMryddíannuB.  Ac  ni  íyddai  yn  addas  i  ni  beidio  crybwyll  am  y 
Bechabiaid,  a'r  Sons  of  Temperance,  ac  yn  enwedig  y  Temlwyr  Da,  y 
rhai  jn  Lloegr  yn  enwediff  sydd  yn  dal  eu  tir  yn  rhagoroL  Ac  yn 
ddiweddar  y  mae  yr  Unaeb  Dirwestol  Efengylaidd,  neu  Fyddin  v 
Ruban  Glas,  wedi  bod  yn  gweithio  yn  dra  grymus  dros  y  deymas  oll, 
a  miloedd  ar  filoedd  o  feddwon  wedi  eu  sobrí  trwyddi,  ie,  a  Ue  cryf  i 
hyderu  fod  Uawer  iawn  o  honynt  wedi  dyfod  at  draed  y  Ceidwad. 
Ac  y  mae  yn  sicr  yn  arwydd  dda  fod  y  fath  Iwyddiant  gwych  wedi 
bod  bron  ymhob  man  gyda'r  ymdrech  i  sefydlu  tai  cyhoeddus  i'r 
bobl  fynea  iddynt,  Ue  na  byddo  diod  feddwol  i'w  temtío,  megya 
British  Worhmn*$  Public  Houses,  People's  Coffee  Houses^  Peopl^s  Coféi^ 
&C.  Nid  ydyw  yn  ymddangos  eu  bod  yn  dyfod  rhagddynt  yn 
gystal  yn  llundaín,  am  na  wnaed  y  prawf  yno  dan  yr  amgylchiadau 
mwyaf  manteisiol  Fe  ddechreuwyd  eu  sefydlu  yn  y  deymas  tua 
deng  mlynedd  yn  ol,  a  hyny  oddiar  gymhellion  o  ddyngarwch,  heb 
ddys^wyl  enniU  aríanol,  ond  gydaV  amcan  o  gael  tai  cysurus  i'r  bobl 
droi  iddynt,  ac  ymborth  maethlon  a  blasus,  a'r  cwbl  am  brís  mor  isel  ag 
oedd  yn  bosibl.  Ond  y  maent  yn  g^rffredin  wedi  dwyn  Uogau  ar  yr  arìan 
a  osodwyd  ynddynt  o  lawn  ddeg  punt  y  cant.  Dy wedir  fod  Uwyddiant 
o'r  dechreu  wedi  düyn  y  symudiad  mewn  o  leiaf  dair  ar  hugain  o'r 
trefydd  mwyaf  poblogaidd, — y  Uôg  Ueiaf  yn  bum'  punt  y  cant,  ac  yn 
myned  i  fyny  gymaint  a  dwy  bunt  ar  bymtheg,  ac  ngain  punt  y  cant 
GeUir  gweled  mawredd  eu  Uwyddiwit  yn  Liverpool  yn  y  ffaith  fod  yn 
1883,  «£85,000  wedi  eu  derbyn  ar  y  couniers  mewn  dimeiau  a  cheinio^au, 
ac  fe  gyfrifir  fod  tua  25,000  o  alwadau  yn  cael  eu  gwasanaethu  oob 
dydd  yn  y  gwahanol  ganghenau  sydd  yn  y  ddinas  hono.  Ac  y  mae 
erbyn  hyn  dros  30,000  wedi  cymeryd  yr  ymrwymiad  Dirwestol  yn  y 
tai  hyn  yn  Liverpool,  ac  y  mae  y  400  sydd  yn  ngwasanaeth  y  Cwmni 
oU  yn  Ddirwestwyr.  Mae  yn  dda  genym  ddyweyd  fod  anturiaeth  y 
People^s  Café  yn  Mangor — yn  cynnwys  dau  dŷ  yn  Mangor  ac  un  yn 
Nghaemarfon — am  y  pum'mlynedd  diweddaf  wedi  gweithio  yn  rhagorol, 
ac  yn  rhoddi  Ilôg  o  ddeg  punt  y  cant,  heblaw  fod  y  tai  yn  Uawer  o 
ddiogelwch,  ac  yn  rhoddi  Uawer  iawn  o  gysur  i'r  rhai  sydd  yn  myned 
iddynt.  Mae  yn  ddiammeu  fod  yfed  mawr  iawn  yn  y  deymas  er 
yr  hoU  ymdrechion  hyn,  ynghyd  a  Uawer  eraiU  ag  y  buasai  yn  hjrfryd 
genym  eu  henwi :  ond  f e  ellid  yn  rhesymol  ofyn,  Gyda'r  Uwyddiant  mawr 
sydd  wedi  bod  trwy  hoU  gylchoedd  cymdeithas,  a  chydaV  hoU  demtasiyn- 
au  sydd  ymhob  cyf eiriad  yn  cael  eu  gosod  yn  ffordd  dynion  i  ymyfed,  pa 
faint  mwy  a  fuasai  ein  hanghymedroldeb  a'n  trueni,  pe  na  buasai  am  y 
fath  jrmdrechion  ag  y  soniwn  am  danynt  gan  gyfeiUion  sobrwydd  a 
rhinwedd  ì 

Ond  yn  ngwyneb  yr  egni  a'r  gweithgarwch  mawr  a  chanmoladwy  a 
ddangosir  gydag  achos  sobrwydd  mewn  rhanau  eraUl  o'r  deymas,  betìi 
a  ddy wedwn  am  Gymro  î  Ni  raid  i  lawer  o  honom  fod  yn  hen  i  gofio 
amser  pan  yr  oedd  Cymru  yn  edrych  i  lawr  gyda  gresyndod,  os  nad 
hefyd  gyda  gradd  o  ddiystyrwch  ar  y  difrawder,  íe  y  gwrthwynebiad,  a 
ddangosid  mewn  Uawer  cy lch  yn  rhanau  eraiU  y  deymas.  Nid  ydym.  yn 
Bicr,  yn  wir,  nad  oeddym  i  gryn  fesur,  fel  y  gŵr  parchos  y  sonir  am 


JUBIU   DIBWBST   TN    MOBTMfiü.  2á7 

dano  yn  j  ddammeg,  yn  barod  i  ddiolch  "  nad  oeddym  bí  fel  yr  oedd 
djDÎon  eraill,"  ac  yn  arbeBÎg  iel  y  Saeaon,  y  rhai  jt  oedd  liitam  o'a  gwein- 
idogion  a'u  áymon  goreu  yn  condemnio  DirweBt  fel  anfiyddiaeth,  toc 
Ond  er  lod  müoedd  lawer  o  hononi)  yn  ymarlerol,  yn  gystal  Uwyrymwfth- 
odwyr  ag  sydd  yn  anadlu  awyr ;  er  yr  ychydip  yspeidiau  poatfaton  a  fu 
3m  em  hanes  o  zel  fyianadlog  gyda  Themlyddiaeth  Dda,  a  BymucBadan 
eyffelyb ;  er  y  nerth  â  pha  un  y  galwaaom  fel  un  gẃr  am  gau  y  tafamaa 
ar  y  Sabìwth ;  ac  er  ẁ  bod,  gannoedd  o  weithiau,  mewn  cyf arlodydd  a 
ihrwy  ddeisebau  wedì  anfon  eia  UaÌB  i'r  Senedd  o  bhiid  Loeal  Optíim^  ac 
aad  oes  etholiadaeth  o  lewn  ein  gwiad  Ue  y  gwrandewid  am  amrantiad 
ar  ymgeÌE^dd  a  broffesai  wrüiwynebn  hyny, — er  hyn  oU,  yr  ydym  ym 
ofni  y  rìuûd  addef  fod  JubiU  y  Diwygiad  Dirwestol  wedi  àyioá  ar 
Oymru  pan  mae  ei  **  hoU  ddaear,"  gyda'r  achos  da  hwn,  i  f eaur  tnt  mawr 
^yn  eìstedd  ac  yn  Uonydd."  Nid  aUem  lai  na  theimh)  dwfn  ofid  wrth 
▼ded  droB  bedwar  ugain  o  gymdeithasau — rhai  yn  wtr  yn  Ueol,  ond 
y  rhan  f wyaf  o  htwer  yn  orfaMsaùhns  yn  cynnwys  canghenau  lawer — ^yn 
cael  eu  cynarydiìoli  yn  swyddogol  yn  y  Congresa  ardderchog  a  gynnat 
iwyd  yn  LÎTerpool,  ond  heb  fod  yr  un  gymdeithaB  Gjrmreig  yn  oael  ei 
diyBmytchioti  o  gwbl,  na  dhn  Bon  am  Gymru — oddieithr  ar  ddamwaÎB 
ynglŷn  âV  cau  ar  y  Sabboth — ^mwy  na  phe  buaaai  y  wbd  ag  y  Bonir 
weitídau  am  Liverpool  fèl  ei  ^  phnfddinaa,"  heb  gymaint  ag  un  Dir- 
veetwr  o  fown  ei  chyffininiau.  *'  Ghwì  a  iẃdaBOch  yn  dda ;  pwy  a'oh 
rhwystrodd  chwi  ì"  Gwych  yn  wir  ydyw  f od  gan  bobl  hanea  o  gwbL  Ac 
am  yr  hen  bobl,  gaUwn  wrando  yn  hyéryd  amyBt  hwy  yn  adrodd,.  hir- 
nos  gauaf,  fel  y  "gwelsant  ddydd,"  ac  am  y  gorchestion  a  gyflawnasaiit 
yn  nyddiau  eu  nerth.  Ond  pan  mae  y  gelyn  yn  y  wkd,  yn  ei  eoi^ 
e^n,  ac  301  eî  difrodi,  ai  y  cwbl  a  geir  gan  filoedd  ag  y  mae  eu  hM 
nerth  ynddynt,  ac  y  gelUd  o  houjmt  filwyr  o'r  fath  f wyaf  pybyr,  ydyw 
Bon  fod  eu  tadan,  fel  y  dengys  Uyfr  Dr.  Thomaa,  wedi  ymladd  ya 
ddewT, — ac  yna  plethu  eu  dwylaw  i  edrydi  yn  dawel  ar  y  bobl  yn  cael 
eu  Uadd  f 

Yr  ydym  yn  hyderu  yn  fawr  nad  feüy  y  bydd,  ac  y  ceir  y  flwyddyn 
faon  adnewyddiad  trwy  ein  hoU  wlad  a  dry  yn  weithgarwch  cyBon  a 
dbrphwyB,  nea  bod  eìn  hanghymedroldeb  wedi  ddarfod  am  dano.  A 
-phidiam  na  cheid  ef  f  Y  mae  ei  eisieu,  fe  ẃyr  pawb.  Mae  y  profion  o 
hyny  o'n  luungylch  ymhob  man,  ac  y  maent  yn  alaethue  iawn.  Ac  y 
mae  wmym  gyflawnder  0  adnoddau  tuag  at  ddw^m  adnewyddiad  oddi- 
amgjdch.  Am  ymron  hoU  weinidogion  yr  efengyl  yn  Nghymru--yB 
enwedig  gyda'r  enwadau  YmneiUduol,  ac  y  mae  Clerigwyr  y  SefydUad 
oa  nad  wodi  deffro,  yn  barod  i  hyny — onid  ydynt  yn  Ddirweatwyr  î  Ac 
yn  arbenig,  onid  ydyw  y  tô  ieuanc  o  bregethwyr,  a'r  efrydwyr  yn  eûi 
oderara,  a  r  hoU  wỳr  ieuainc  yn  ein  heglwyBÌ  eydd  ft'u  bryd  ar  Mm  ya 
y  cj^ry  w  gylch,  yn  jr  yetyr  yma,  os  yw  hyny  yn  boBÌbl,  yn  "  weU  na'u 
tadau  V*  Oalwer  y  Uu  mawr  yma  i'r  maeB,  gyda'r  Ueygwyr  parchus  a 
gaUoog  as  y  byddai  yn  dda  ganddynt  gydweithredu,— a  dyna  at  ein 
gwaaaaaeâi  dd^nedd  o  aihi  i  areîthio  na  f yddai  yn  hawdd  bod  eí  weU* 
Ae  nid  oes  eôneu  dywedyd,  fel  canlyniad  i'r  bywyd  grymua  sydd  ya 
Uanw  eia  hardaloedd  gyda  cherddoriaeth,  nuá 

MOr  o  gfta  yw  Cymra  i  gyd. 
Q  2 


248  JUBILT   DIRWEST    TM    MOHTMRU. 

Ac  y  mae,  dybygem,  ya  eawedíg  mewa  Uawer  o'n  hardaloedd,  ymron 
yr  oU  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  ein  côrau  yn  Ddirwestwyr,  a  lliaws 
mawr  o  honynt  yn  bobl  ieuainc  srefyddol ;  a  diammea  y  byddai  yn 
hyfrydwch  ganddynt  roddi  eu  cynmorth  mewn  cyfarfodydd  Dirwestol 
trwy  ganu,  er  ceisio  sobri  a  Ueshau  eu  cymydo^on  ag  y  mae  y 
ddiod  yn  eu  temtio,  ac  er  diogelu  y  rhai  ieuainc  rhs^  y  ffordd 
ddrwg.  Y  mae  genym,  yn  ychwanegol  at  y  gerddoriaeth  ragorol 
a  astudir  yn  awr  gan  ein  côrau  yn  gyffredin,  iawer  o  ganìadaeth 
werthfawr  sydd  yn  neülduol  gyfaddas  at  gyfarfodydd  or  fath  ag 
y  cyfeiriwn  atjmt;  ac  y  mae  awen  Cymru  mor  fyw  a  ffrwythlawn 
fel  y  byddai  yn  hawdd  iddi  gynnyrchu  cyflawnder  yn  ychwaneg- 
ol.  Ac  yn  ddiau  j  mae  y  profiad  a  gafwyd  yn  y  deymas  hon  ac 
mewn  gwledydd  eraill  o  wasanaeth  anmhrisiadwy  cerddoriaeth  gyda'r 
gwaith  o  achub  y  meddwon,  yn  dangos  y  byddai,  yn  sicr,  yn  werth  i'n 
cyfeillion  teilwng  sydd  yn  rhagori  yn  y  ddawn  hon  feddwl  am  ei  throi 
i'r  fath  amcan  teilwng,  ac  y  gallai  eu  gwobr  yn  eu  gwaith  fod  yn  an- 
fesurol  uwch  na'r  hyn  a  olygir  yn  gyffredin  fel  yn  ddigon  i  foddhau 
uchelgais  yn  y  gelfyddyd.  A  phell  ydym  o  feddwl  mai  rhyw  erthyl  o 
gyiarfod  sydd  yn  eisieu,  fel  y  peth  marw-yn-fy  w  y  Uusgir  ymlaen  ei  fodol- 
aeth  mewn  amryw  o'n  trefydd  am  hanner  awr  wedi  pedwar  brydnawn 
Sabboth.  Nid  ydy w  hwnw,  er  ys  llawer  o  flynyddoedd,  yn  ateb  unrhy w 
ddyben  tydd  yn  gwneyd  yn  werth  ei  barhau.  Paham  nad  allai  Dirwest 
yn  Nghymru  hefyd,  fel  mewn  manau  eraiU,  ac  yn  awr  fel  yn  y  dyddiau 
gynt,  gael  adegau  cymhwys  i'w  dwyn  o  flaen  y  bobl  ì  Nid  ydym  yn 
caeth  i  unrhyw  draddodiadau.  Y  mae  missions,  neu  olyniad  o  gyfar- 
fodydd  bob  nos  am  yspaid  o  amser — wythnos  neu  bythefnos,  neu  fwy 
— mewn  llawer  o  fanau,  ac  mewn  rhai  manau  yn  Nghymru,  wedi  ateb 
dyben  rhagorol :  ai  ni  fyddai  yn  werth  rhoddi  prawf  ar  hyny  mewn 
manau  eraill  hefyd  ?  A  phaham  nad  allai  Dirwest  gael  noswaith  at  ei 
gwasanaethî  Y  mae  nos  Sadwm  yn  un  ag  y  gellid,  dybygem,  ei 
neillduo  i'r  fath  amcan  gyda  mantais  arbenig.     Y  noswaith  hono  ydyw 

Sun  fwyaf  peryglus  o'r  cwbl  i'r  rhai  ag  sydd  eisieu  eu  gwaredu. 
aent  y  pryd  hyny  yn  gyffredin  yn  meddu  ychydig  hamdden,  ac  mae 
eu  cyflogau  yn  eu  llaw ;  ac  y  mae  y  tafarnau  yn  cael  eu  gwneyd  mor 
hudoliaethus  er  eu  denu  iddynt !  Beth  pe  gosodai  cyfeiUion  sobrwydd 
o'r  gwahanol  eglwjrsi  a  chynnulleidfäoedd  yn  ein  cymydogaethau,  eu 
Pönau  ynghyd  er  sefydlu  Cyfarfod  Dirwestol  nos  Sadwrn,  ac  astudio  pa 
fodd  Vw  wneyd  —  trwy  gerddoriaeth  dda,  adroddiadau  dyddorol, 
anerchiadau  llawn  o  oleuni  a  gwres,  a  gweddiau  ar  Dduw  am 
ei  fendith — mor  ddeniadol  ag  a  fyddo  yn  bosibl,  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  llawn  o  amcan  i  adferu  a  chadarnhau  mewn  rhinweddl 
1  noswaith  hono  hefyd  fe  ellid  ymhob  man  sicrhau  gwasanaeth 
y  gwŷr  da  fydd  i  lanw  pulpudau  ein  hardaloedd  y  Sabboth  dilynol, 
ac  yn  sicr  nid  oes  yr  un  o  honynt  na  fyddai  yn  anfesurol  weU  ganddo 
anerch  cyfarfod  ar  adeg  feUy,  ond  anfon  gair  ato  yn  ei  gylch,  na  cheisio 
siaraa  1  ddyrnaid  o  bobl  am  hanner  awr  wedi  pedwar  y  Sabboth,  a 
^woff  K  5  j  iiemawr  ddyben  amgen  na'i  anghymhwyso  ei  hun  at  y 
llwáa  LÎÎ^^^l^'L''^^^^^^''  y"*  ^^f*  y^  ^^y^'  Ac  y  mae  yn  an- 
a  aUn  m!  ^^  ^^i'^^*\''®^  ^'«^  gweinidogion  yn  anfoddlawn  i  wneyd 
a  aUo  mewn  cyfarfodydd  foUy.    Am  y  Dirwestwyr  sydd  hyd    ein 


JUBILT   DlbWBST   TN   NOHTMRU.  249 

hardaloedd,  dylent  hwy  wasanaetha  fel  curwyr  y  twmpaihau,  a  myna  en 
cymydogìon,  yn  neilldnol  y  rhai  ag  y  mae  angen  arbenig  en  cael  i'r  fath 
Ô^arf odydd,  i  ddyf od  idoynt ;  dylent  hefyd  eu  cymeryd  dan  eu  gofal 
mewii  modd  neillduol  wedi  hyny,  a  pheidio  gorphwys  nes  y  byddont 
wedi  eu  hachub ;  ac  wedi  eu  hachub,  dylent  feddwl  am  eu  gosod  hwythau 
ar  waith  i  "  gadamhau  eu  brodyr."  Dylai  y  cyfarfodydd  hyn  fod  yn 
hyfryd  a  dysglaer,  ac  nid  oes  achos  cau  o  honynt  ddim  a'u  gwnelo 
yn  ddyddorol  neu  yn  hawdd  eu  mwynhau ;  ond  dylent^  uwchlaw 
pobpeth,  fod  yn  Uawn  o  galou  ac  yn  Uawn  o  ffydd,  ac  yn  amcanu  yn 
onest  at  ddaioni  penaf  y  rhai  a  ddelont  iddynt.  Gwelsom  ambell  dro 
yr  elfen  "adloniadol"  yn  cael  ei  gosod  fel  ymron  yr  unig  attyniad  mewn 
cyfarfodydd  fclly,  a  thra  yn  llwyddo  i'w  gwneyd  yn  rhyfeddol  o  ddwl, 
jn  aflwyddo  yn  gwbl  i  fod  yn  attyniad  iddynt,  eithr  yn  hytrach  yn 
perí  i'r  bobl  edrych  ar  y  rhai  a'u  dygent  ymlaen,  gyda  dirmyg  a  brofai 
yn  rhwystr  anorfod  iddynt  allu  eu  Ileshau.  Ond  o  u  dwyn  ymlaen  fel 
yr  awgrymwn,  mae  yn  anhawdd  meddwl  na  phrofai  y  cyfarfodydd  nos 
Sadwm,  yn  ychwanegol  at  sobri  dynion,  yn  help  tra  gwerthfawr  hefyd 
at  ddwyn  y  bobl  i  foddion  gras  ar  y  Sabboth,  ac  felly  i  wrthweithio  y 
paganiaeth  ymarferol  a^  y  mae  Ile  i  ofni  ei  fod  yn  ffynu  mewn  llaw^r 
o'n  trefydd,  &a,  er  ein  holl  gyflawnder  o  ordinhadau.  Clywsom  rai  yn 
ofni  y  codai  gwrthwynebiad  i  hyn  am  y  byddai  raid  cynnal  y  cyfarfod- 
ydd  gan  mwyaf  yn  y  capelau,  ac  y  byddai  hyny  yn  eu  diwyno  erbyn  y 
Sabboth.  Hyfryd,  bid  siwr,  i  bobl  syber  ydyw  cael  yr  addoldai  yn 
lân ;  ond  a  fynai  ein  cyfeillîon  hawlio  hyny  ar  draul  cau  allan  yr  afrad- 
loniaid  a  allont,  trwy  y  fath  gyfarfodydd  ag  y  soniwn  am  danynt, 
ddymuno  dychwelyd  i  aŷ  eu  Tad  ì  Am  ffurnau  neillduol  ar  yr  achos 
Dirwestol,  megys  Temlyddiaeth  Dda,  &c.,  Ile  y  maent  yn  gweithio,  a 
heb  "  gyflawni  eu  rhedfa,"  fel  y  djrwedir  am  y  Bedyddiwr,  dymunwn 
o  galon  bob  Ilwyddiant  iddynt  Ond  yr  ydym  ^m  awr  yn  awyddu  yn 
enwedig  am  weled  deffröad  ar  yr  achos  mewn  rhyw  ffurf  yn  yr  hon 
y  gallo  yr  holl  fyddin  Ddirwestol  sydd  ar  y  maes  ymuno,  a  chrynhoi 
ei  nerth  yn  erbyn  y  gelyn  cyffredin.  Fe  allai  y  teimlir  mewn  rhai 
manau  y  byddai  y  Ruban  Glas,  fel  y  ffurf  symlaf,  ac  eto  ffurf  sydd  yn 
rhoddi  math  o  fodolaeth  gweledig  i'r  Gymdeithas,  yn  wasanaethgar. 
Os  felly  cymerer  ato.  Pa  f odd  bynag,  yr  ydjrm  yn  hyderu  yn  fawr 
y  gwneir  rhywbeth :  a  phe  byddai  i  ddarllenwyr  parchus  y  Traeth- 
ODTDD  benderfynu  ar  unwaith  na  adawant  ddim  heb  ei  wneyd  sydd 
yn  bosibl  iddynt  er  dwyn  oddiamgylch  y  diwygiad  ^m  yr  achos  hwn 
ag  y  mae  ein  gwlad  yn  y  fath  angen  am  dano,  pwy  all  amgyfired  y 
Ues  a  ddilynai  ? 

Daniel  Bgwlands. 


NODIADAU  LLEÎTÎDDOL. 

Li^  t(f  E(kmti  MMl,  Jmmêrif  Mmẁm  9f  FmUÊÊmmt  Jm  MmàM$  má 
BridfàHL    Bj  hii  Boi^  AaTMUB  MiaiiIi.    Lon^m :  MmimIUii  h  On 

Mab  6in  dirllcBwyr  ya  oofio  i  ett^g^  ngiMol  at  Mr.  Miall  ymêdttigo»  ym  j 
TsÁSTBODTiiD  am  1B8S»  yo  lUd  ftwn  wedi  ei  fmroUetlL  Fe  ddeellid  y  pfyd  fayif 
íòd  eÌB  oydwledwr  perehiu  Mr.  fienry  Bicliaid,  yr  hwn  am  Uwer  o  flynyddoedd  eeÜ 
wedi  bod  yn  gyfaiU  mynweaol  iddo,  wedi  ymgymeryd  8g  yigrifisnn  hanea  ei  tfwjL 
Ond  Cel  y  dangoeir  mewn  llythyr  oddiwrtìi  Mr.  Bichard  yn  rfaagymadrodd  y  gjfiaì 
hony  yr  oedd  pwyean  traffertfaien  eraiU^  gyda'r  teimlad  nad  ydyw  nifer  eí  ílyBydd- 
oedd  wedi  ei  adael  mewn  meddiant  o  ŷni  y  dyddian  a  fn,  yn  ei  <nfDdi»  er  yn  hwyr- 
fíydig,  i  roddi  y  falh  amcan  i  fyny.  Ònd  fe  ddarfh  î  fab  Wt.  ICall  ymgymeiTd  IV 
gwaitfa,  ae  y  mae  wedi  ei  gwblhftn  mewn  modd  tra  theilwng.  T  mae  hanea  hywyd 
ei  dad  yn  cael  ei  roddi  ganddo  yn  gyflawn  a  go&Ina ;  ae  yr  oedd  ei  watth  ef  mar 
amlwg»  ao  yr  ydoedd  hefyd  yn  derbyn  oddiar  lew  cylch  ëang  o  ureugwyr  y  geaedl  y 
fath  gydnabyddiaeth  o*i  werth,  fel  nad  oedd  raid  i  nnrhyw  ledneiarwydd  yn  eeiyi& 
ei  fywgraffydd  ei  iMteirìo  i  oBodgerbrony  darllenyddayiriadcywiramyrliyn  ydosdll 
ac  hefÿd  am  ei  wasanaeth  aiddercfaog.  Mae  yn  anmhoeibi  fod  gwrtìigyfsrbynfad 
mwy  nag  sydd  rfawng  y  golygìad  a  geiâfr  roddS  am  dano  gan  rai  ol  wrtfawynebwyt^ 
a'r  hyn  ydoedd  Mr.  MialL  7n  Ile  bod  yn  derfÿagwr  diegwyddor,  a'i  f^  ar  gyaegiw 
yspeiliad  a  diddnwiaetfa,  fe  wêl  y  darllenydd  wrth  ddafflen  y  gwaith  fawn— lU  y 
profodd  yn  gymaìnt  ayndod  i  filoedd  a  ddaetfaant  i  gyflÿrddlad  Ag  ef  yn  ei  ddydé^ 
fed  Mr.  Miall  yn  fòneddwr  ao  yn  yagolafg ;  yn  ẃr  o  goetìider  » Iledneianrydd  mawrs 
ae  yn  nn  o'r  rfaai  mwyaf  dwfngrefyddol  a  cfaydwybodol  o  feibion  dyniea.  T  mm  yn 
taro  Uawer  fel  peth  hoUoÌ  anmhoeibl  fod  nn  a  wnaeth  gymaiut  at  ddwyn  y 
eweatfrfnaa  o  ddadgyaylltiad  a  dadwaddeUad  i'r  aefyUfa  y  maent  yn  y  deftoaa  faon 
yn  breeenni^  yn  medda  cnrfayw  faawl  ar  barcfa  ae  edmygêdd  dymeo.  Ond  mae  y« 
gwhl  amlwg  ei  fìDd  ef  wedi  cael  ei  dneddn  at  y  gwaith  i  ba  vn  y  eyaegiodd  ei  fyjd, 
■id  er  gwaethaf»  ímà  obUgiá  j  rhagenaetfaan  maiwrìan  hyny  yn  er  gymeriad  ag 
oeddynl  yn  arbenig  yn  ei  nodi  hü  boneddwr  »  Cfaiiatiom  DyWedai  mor  fora  ag 
1889|  pan  yn  anfon  ei  ymddiewyddiad  fél  gweinidog  ar  yr  e^^wya  eedd  den  ei  old.yB 
Leiceeter,  fel  y  gallai  ymroddi  yn  gwbl  f  r  geBadaeth  ag  y  teimlai  fod  Bhaghndaeth 
yn  ei  alw  iddi,  fod  aefyUfa  ddaroetyngedig  Eglwye  Criat  yn  y  deymae  yma  wedi  bed 
iddo  am  rai  blynyddan  yn  fater  o  btyder  dwya;  yr  oedd  ei  fanndefa  gorfodol  I 
Bertfaoedd  y  byd  hwn  yn  annrddo  ei  phrydferthwofa,  yn  diffrwytfao  ei  I^b^ 
yn  geeod  allan  gemargraff  am  ei  cfaymerìad,  ao  yn  dianrhydeddn  ei  Haiglwydd.  Ae 
ymddangosai  iddo  mai  y  waeg  gyfìiodol  oedd  yr  ofletyn  mwyaf  cy&ddaa  i  ddwya 
odcDamgylch  olygiadan  a  theimladan  gwafaanol  mewn  pertfaynae  i  fayny.  Hydemi 
yr  agorai  ffordd  i  ymdrech  fwy  nniongyrofaol  a  diMfoI  ao  nnedig^  er  dwyn  eddttm> 
gyleh*  iyddfaAd  yr  eg^rye.  Yr  oedd  cyfleoBdra  i  lafhr  yn  y  cyfeirìad  hwnw,  meddai, 
yn  agor  iddo  ar  y  piyd,  ao  er  y  oaraaai  weled  rfaywnn  mwy  oymfawya  yn  ymgyieeiyd 
ft'r  gwaitfa,  eto  yr  oedd  efe  yn  ddwûi  argyfaoeddedig  y  dylai  rAyioim,  mewn  poh 
difHfwoh,  ac  mewn  •  yabiyd  o  ddibyniad  defoeiynol  ar  Ddnw,  wynebn  ar  y  gw«ith 
hwnw ;  ac  er,  mewn  trefn  i'w  wneyd  yn  effeithiol,  fod  yn  rfaaid  id  do  roddi  i  ^y  y 
awydd  fngeiUol,  fe  deimlai  nad  oedd  hÿny  yn  ddaroetyngiad,  tra  yr  amoanai  waaaa* 
aetìin  yr  eglwya  gyffredínol.  43an  nad  ydoedd,  ar  y  pryd,  neb  a  f  naaai  ymfaob  jetyt 
yn  gymhwye,  ao  ar  yr  nn  pryd  yn  ewyUyegar,  i  ymroddi  Vt  amcan  fawnw,  yr  ydeedd 
yn  foddlawn  i  gynnyg  amo  ei  fannan,  ac  wedi  ei  dneddn  i  ddywedyd  wrtfa  yr 
Arglwydd,  mewn  cyfeirìad  at  y  negea  faono,  *' Wele  fi,  anfon  fi. "  A  pfaan  ymddasgOB- 
odd  y  rhifyn  cyntaf  o'r  Noncot^ormití,  yn  EbriU,  1841,  dyma  y  cywair  a  daiawai :— 


«OBÍAOAU   LLfiNTDDOL.  251 

"PHf  MMBi  7  Nonamformid  jdyw  dtagoe  fod  9Bfjrdlkd  eenedlflethol  o  gMfÿdd  70 
Itefodfrf  ddrwg  o  mi  ei  gyfaneoddiad,  a  hyny  yn  athronyddol,  yn  ẅleidjddol,  m  yn 
gn^rddol ;  dwyn  dmn  eylw  eyhoeddns  y  d^gan  aneiríf  a  gynnyrohti ;  cyffroi  dynion, 
•e  yn  twj  neOIdnol  y  rhai  ydynt,  yn  agored  ae  ar  dir  crefydd,  yn  ei  wrthod,  o'r 
fiftawder  marwol  ft  pha  nn  yr  edryohant  ar  ei  barbftd  a'i  helaethiad ;  dwyn  i  weith- 
ndn  amynt  bob  eymhelliad  a  ddylai  Iwyddo  i  beri  íddynt  ddyfod  ymlaen  ao  ymnno 
•  gwtttfaio  er  dwyn  ysgariad  cyfiawn  a  heddychol  ar  yr  Eglwys  oddiwrth  y  Wladwr- 
ÌMth— dyma  amean  mawr  y  rhal  sydd  yn  eefydln  y  papyr."  A  dyaa  yr  amcan  ag  y 
tnuliodd  yntan  ei  dymmor  i' w  wasanaethn.  Fe  gafodd  ei  ran  yn  helaeth  o  ddigalondid 
iihwystran,  a  hyny  yn  neilldnol  0  gyfoiriadan  ag  y  gallasai  ddyigwyl  pethau  gwell. 
Oed  yn  miondeb  nchel  ei  amean,  a'i  ddwfn  ffyddlondeb  i  Orist  a'i  deyrnas,  fe  aeth 

Tfitui  ymlaen, 

Fel  gloew  eeren 
Yn  y  fforfafen, 
Heb  bryBuro 
Ac  heb  oiphwyBo, 

Nes  oyfiawn  orphen 
T  gwaitii  rowd  iddo. 

âe  y  mae  dylanwad  ei  lafnr  pnr  a  ffyddlawn,  erbyn  hyn,  wedi  treiddio  trwy  holl 
gylehoedd  cymdeithas  yn  ein  teymas,  ac  wedi  dwyn  dadBefydliad  a  dadwaddoliad  yn 
in  0  gweetiynan  mwyaf  amlwg  ein  gwleidyddiaeth.  Tr  oedd  y  Times  yn  Ued 
ddiweddar  yn  edrych  yn  bnr  yegoew  ar  amcan  Cymdeitbai  Rhyddhâd  Crefydd 
oddwjD  hyn  i  sylw  fel  rhan  o  waith  gwleidyddol  y  misoedd  nesaf  yma; 
yr  oedd  yn  barnn  fod  y  teimlad  cyhoeddne  ag  oedd  dro  yn  ol  yn  Ued 
ftfriol  i  ddadaefydliad,  erbyn  hyny  wedi  cyfnewid  yn  fawr,  ac  fod  mwyafrif 
y  genedl  wedi  dangos  i^wrthwynebiad  amlwg  i'w  hystyried  yn  bleidiol  i'r  fath 
imean.  Am  y  Uafnrwyr  amaethyddol  a  ychwanegwyd  at  yr  etholiadaeth,  7 
naent,  meddai  ef,  gan  mwyaf  yn  Egiwyswyr»  ac  ystyriai  fod  yn  debyg  y  ceid  yn  en 
pìith  y  girrthwynebiad  mwyaf  penderfynol  i  ddadsefydliad.  Mae  yn  ddyddorol 
tylwi  ir  y  gwahaniaeth  rhwng  y  dadganiad  mympwyol  yma  y  mae  y  Tinui  yn  awr 
yn  trimlo  ar  ei  galon  wneyd,  a  geiriau  y  diweddar  Canon  Ôirdlestone,  yr  hwn  a 
wjddai  fwy  am  y  Uafnrwyr  amaethyddol  ac  a  ennillasai  fwy  o'u  hymddiried  na  neb 
o'ì  holl  frodyr.  Dywedai  efe  :  "  Mae  yn  rhyfeddol  leied  0  ddyddordeb  y  mae  y 
derìgwyr  wedi  gymeryd  yn  Uwyddiant  tymmorol  a  sefyllfa  gymdeithasol  y  llafnr- 
Wfr.  T  maent  wedi  en  rhybnddio  yn  erbyn  gadael  yr  Eglwys.  T  maent  i^edi  ea 
hügfhoeddi  am  fod  yn  TmneiUdnwyr  ac  yn  feddwon,  ac  weithiau  yn  gymaint  am  y 
■•01  ag  am  y  Uall.  Maent  wedi  pregethn  yr  efengyl  iddynt  Ond  i  nnrhy w  ym- 
pisat  wella  en  sefyUfa  gymdeithasol,  i  gael  iddynt  gyflog  teg  am  ddiwmod  teg  0 
VBÌth,  i  roddi  iddynt  gyfleusdra  i  gynnUo  erbyn  afiechyd  a  henaînt,  i'w  gallaogi  i 
dafln  ymaith  hnnllef  oardotaeth,  i  wneyd  dynion  annibynol  0  honynt — rhai  fo  yn 
ttal  en  taln  nid  mewn  bwyd  nen  ddiod,  nen  roddion,  da  nen  ddrwg,  yn  ol 
(«yllys  y  meiftr,  ond  yn  arian  y  deymas,  a  ohyfnewid  am  yr  hyn  a  elwir 
yn  deiinlad  da  rhwng  meistriaid  a  gweision — nad  ydyw  yn  fynych  amgen  na 
Mwddogaeth  ar  y  nsiU  law  a  gwaseidd-dra  ar  y  Uall  annibyoiaeth  ^ryd- 
•hìiad  rhydd-anedig,— gyda  nifer  fach  0  eîthriadan,  nid  yw  y  clerigwyr  wedi 
ihoddi  ond  yehydig,  oe  dim  cefoogaeth.  Trwy  yr  esgeulnsdra  hwn  y  maent  wedi 
ooOi  cyflensdra  da,  ae  y  maent  eisoes  i  raddan  helaeth  wedi  gwanhftn  nerth  Eglwys 
I^egr  yn  y  rhanbarthan  gwledig."  Ae  eto  fe  dybiai  y  Tvme$,  pe  bnasai  yn  boeibl  f  r 
dei%wyr  ymgais  am  aeloiaeth  Seneddol,  a  phe  bnasent  yn  maiio  am  hyny,  y  byddai 
7B  syndod  mswr  i  Oymdeithas  Rhyddhftd  Orefydd  weled  oynifer  0  honynt  a 
ddyehwelid  gan  yr  etholwyr  newyddion  1  Er  hyn,  ychydig  ddyddian  yn  ddlweddoraeh, 
fc  ddywidai  yr  nn  oracl,  wrth  edrych  ar  ragolygon  y  flwyddyn  1886  :  **  Fe  ymosodir 
Äeeyn  ddiammen  af  yt  Eglwys  Sefydledig  yn  Scotland,  ac  ychydig  obaith  sydd  y 
hydd  Ìddi  orfyw  yr  ymoeodiad.     Mse  Eglwys  Loegr  mewn  sefyUfa  wahanol  ymysg 


252  NODIADAÜ    IXEKTDDOL. 

poU  o  dymher  wthuiol,  ond  gan  y  erêd  y  rhai  a  gdsuiit  dMfynii  ei  ehyiylltiad  l'r 
Wladwriaeth  yr  ychwanega  diwygiad  lawer  at  en  nerth,  rhaid  iddi  fod  yn  barod  i'w 
hamddìffyn  ei  him  yn  erbyn  ymosodiad  llawer  mwy  difrifol  na  dim  a  hrolbdd  er  jt 
hanner  eant  o  flynyddoedd."  lc  fel  on  o  lawer  o  fewn  yr  Iglwys  ei  hnnan  ajdd  jl 
teimlo  fod  y  diwedd  yn  anocheladwy,  ac  maî  yr  nnig  beth  doeth  i'r  Eglwyiwjr  yn 
awr  ydyw  parotoi  goren  y  gallont  ar  ei  gyfer,  ysgrifenai  y  Parch.  Septìmna  Bom  yn 
ddiweddar  yn  nn  o  bapyraa  Llnndain  fel  y  canlyn  : — *'T  cweetiwn  mewn  gwirioDedd 
ydyw,  nid  pa  on  a  ddadsefydlir  yr  Eglwys,  ond  pa  nn  a  fydd  i*r  omchwyliaetìi  aydd 
eÌBoes  ar  waith  gael  ei  chario  ymhellach.  Oblegid  mae  yr  Eglwya  eiaoee  wedi  mwy 
na'i  hanner  dadsefydln  a*i  dadwaddoli.  Mae  prawMwon  Seneddol  wedi  ea  hyagabo 
ymaith,  y  dreth  eglwys  wedi  ei  diddymn,  yr  Eglwya  Wyddelíg  wedi  eî  dadMfÿdlii, 
addysg  enwadol  wedi  ei  gan  allan,  a  dysga  y  Bibl  wedi  ei  ddarostwng  yn  ytgoÛon  J 
Byrddaa ;  mae  yr  hen  ysgolion  plwyfol  yn  grflddol  gael  ea  bwyta  i  ^y  gia  j 
Charity  Commianoners;  mae  y  mynwentydd  wedi  ea  tafla  yn  agored  i  bawb.  Mae  j 
diwygiadan  nea  y  camdrinitethaa  hyn  wedi  ea  oorffori  mewn  amryw  aetaa  Seneddoli 
ac  y  mae  oyfnewidiadan  eraill  wedi  en  cynnyg  i'r  Ddeddfwriaeth,  a  gallant,  eyn  pea 
nemawr,  ddyfod  yn  rhanan  o  gyfraith  y  tir:  megya  Mesnr  Cadwraeth  OofTeatna, 
Meear  AffirmaUcn,  a  Mesor  Bwrdeisdrefol  y  Brifddinaa;  ac  yn  ychwanegol,  y  mae  cri 
poblogaidd  yn  bygwth  seddaa  yr  Eegobion  yn  Nhŷ  yr  ArglwyddL  Y  mae  cymciot 
wedi  ei  wneyd  eisoes  yn  ngbyfeiriad  Dadsefydliad,  fel  y  mae  yn  dyfod  yn  gwestiwn 
teg,  pa  nn,  wedi  cymaiot  o  ddadsefydlo,  ai  ni  fyddai  yn  dda  galw  am  y  ddjroed 
derfynol.  Mae  y  Sefydliad  wedi  ei  rwygo  yn  y  fath  fodd  fel  y  gallwn  yn  rhesjmol 
ofyn  pa  nn  a  ydyw  yn  werth  ymryson  am  y  damaa  sydd,  gydag  anhawsder,  yn  dal 
wrth  ea  gilydd.  Beth  bynag  am  hyn,  mae  yn  amlwgy  dylem  fod  yn  barod  i  ba  beth 
bynag  a  ddygwyddo."  Mae  yn  wir,  fel  y  dywedai  Arglwydd  Bandolph  Oharchill, 
"  fod  Eglwys  Loegr  yn  alla  gwleidyddol  mawr  ar  yr  ochr  Doryaidd."  Ond  fe  fjáà 
yn  dra  dyeithr,  er  hyny,  os  gwelir  y  ddwy  filiwn  o  etholwyr  ag  y  mae  eo  rhydd- 
freiniad — fel  yn  wir  ymron  bob  daioni  gwladwriaethol  arall — wedi  dyfod  iddynt  er 
gwaethaf  yn  Eglwys,  yn  tafla  ea  tarian  drosti  er  cadw  draw  ei  dadsefydliad.  Haws 
genym  gydweled  âg  Arglwydd  Richard  Grosvenor,  yr  hwn  a  ddywedai  y  djdd  o'r 
blaen  wrth  anerch  ei  etholwyr  yn  Connah's  Qaay,  "fod  dadsefydliad  yn  nn  o'r 
cwestiynaa  mawrion  sydd  yn  rhwym  o  ddyfod  ger  bron  y  Senedd  newydd,  ac  nad 
oedd  ganddo  ef  an  ammhenaeth  na  fyddai  iddo  gael  ei  benderfjnn  mewn  ffordd  s 
fyddai  yn  foddbaol  i  Gjmrn."  Nid  oedd  angen  myned  trwy  y  ffnrf  o  hysbysn  pa 
ffordd  a  fyddai  hono  I  Drwg  genym  weled  fod  rhai  o'r  caradiaid  y  dyddiaa  hyn  jn 
ddigon  ehnd  i  feddwl  ea  bod  yn  gwasanaetha  yr  Eglwys  trwy  yroostwng  i  drioifla 
dirmygas  mewn  ffordd  o  aflonydda  ar  gyfarfodydd  dadsefydliad.  Ki  allent  wnejd 
dim  yn  fwy  effeithiol  taag  at  brysaro  y  diwedd.  Ond  na  fydded  i  gyfeillion  cjdradd- 
oldeb  crefyddol  gymeryd  ea  temtio  ganddynt  i  anghofio  mawredd  en  hamcao,  ao  na 
ddeled  gair  o'n  genaa  ond  a  f o  yn  deilwng  o  nrddas,  a  chrefyddolder,  a  doethineb 
addfed  Edward  Miall. 

Clark'8  Foreini  Theological  Library.~i26ve^ion :  üi  NaHsn  cmd  Becord.  By 
HsiiaBiCH  ËWALD.  late  Profesior  m  the  UDÌyerBÌty  of  GöttÌBgen  ;  Anthor  of 
"  The  History  of  Israel,"  "  Prophete  of  the  Old  Testament,"  etc.  TranslAted 
from  tbe  Oerman  b^  the  Bey.  Thomas  Goadbt,  B.A.,  Preddent  of  the 
Baptist  College,  Nottingham. 

Sncycloposdia  o/  Theology,  By  Dr.  J.  F.  Babioeb,  Ordinary  ProfBnor  oí 
Byangelical  Theology  at  the  Uniyersft/  of  Breelao.  Tranalated,  with  Addi- 
tlons  to  the  History  and  Literature,  by  the  Bey.  John  Macfhsbson,  ìLL, 
Findhom. 

Y  DDWY  gjfrol  olaf  am  1884  o'r  Foreign  Theologieal  lÁhrary,  a*r  naill  fel  y  nall  jn 
Uaforfawr  a  meistrolgar.     Mae  yn  rhyfedd  na  fnasai  ihai  o  ysgrifeniadaa  Ewald  wedi 


NODIÁDAU   LLENTDDOL.  258 

01  e^oeddi  ya  y  Offru  hon  cjrn  hyD,  oanys  y  niM  efe  yn  adnabyddn«  er  ys  Ilawer  o 
AiDMr  fel  "gẃr  cadam  nerthol,"  er  ei  fod  yntan  erbyn  hyn  wedi  myned  i  orphwya. 
1(m  y  Hyfr  cyntaf  a  nodasom  yn  gyfieithiad  o'r  gyfrol  gyntaf  o  waith  mawr  o'i  eiddo 
«f  ar  "áthrawiaeth  y  Bibl  am  Ddnw  ;"  a  chan  ei  fod  yn  hono,  yn  barotöawl  i  amoan 
Biindaol  y  gwaith,  yn  ymdrin  ft'r  cwestiwn  pwysig  o  Ddadgaddiad,  fe  famwyd  yn 
ÁÚÈÌ  príodol  ei  chyhoeddi  fel  yma  yn  Saeaoneg  ar  wahftn.  Hae  yn  amcann  delio  á 
Mgnddiad,  Crefydd,  a'r  Ysgrythyran,  yn  ngoleoni  hanesîaeth  gyfiredinol  a  phrofiad 
eyí&edin  dynolryw,  a  chyda  chyfeirìad  parhftoa  at  hoU  gyfondrefnan  creíyddol  y 
%yd.  OfÌBr  a  faasai  i  neb  wynebn  ar  y  fath  daag  heb  ei  fod  o  gymhwyederan  tra 
citfaiÌAdol.  Ond  yr  ydoedd  Ewald,  o  herwydd  ei  gydnabyddiaeth  helaeth  ft  Ilenydd. 
iiith  Ddwyreiniol,  ei  feistrolaeth  ar  ieithoedd  y  Bibl,  ei  gynnefindra  ft  hanee  Israel, 
»*i  flfrjrdiaeth  ddyfal  ar  hyd  ei  oea  o'r  TBgrythyran,  ac  yn  neilldnol  o  herwydd  ëacg- 
^>  V7^9  A  thraiddgarwch  ei  feddwl,  yoghyd  a  dwfn  onestrwydd  a  difrìfoldeb  ei 
tfflcan,  yn  neiUdnol  gy&ddas  i  ymgymeryd  ft'r  fath  waith  ;  ac  y  mae  wedi  myned 
diwyddo  fel  y  gaUesid  dyagwyl  i'r  fath  feistr  wneyd.  Mae  y  gyfrol  hon  yn  gyfraniad 
o'r  feth  fwyaf  gwerthfawr  at  lenyddiaeth  y  mater,  yr  hon  beUach  nid  ydy w  na  phrin 
ot  tUawd.  Mae  ei  safle  yn  briodol  iddo  ei  hnn.  Mae  yn  gweled  gwerth  a  dwyfol- 
deb  mewn  Uawer  o  bethan  na  feddyliai  pobl  nniongred  am  droi  ea  Uygaid  i  edrych 
iTBynt,  ae  ar  yr  nn  pryd  yn  gwneyd  chwalfa  ar  gademid  rhesymoîiaeth,  a  hyny 
oddiir  ei  chestyU  ei  hanan.  Mae  ei  drefh  yn  fanwl  wyddonol.  Nid  yw  ond  dibwys 
0niddo  beth,  ar  y  naiU  Uaw,  a  ddywed  traddodiadao,  pa  mor  hybarch  bynag ;  na 
pbeth,  ar  y  Uaw  araU,  ydyw  yr  ymffroet  a  wneir  fod  astadiaeth  wyddonol  wedi  dym- 
ehwelyd  sylfeini  Crintionogaeth.  Teimla  nad  oes  ganddo  ddim  i'w  wneyd  ond 
wynebn  ar  yr  ymchwiliad  oedd  o'i  flaen — fel  y  mae  y  rhesymolwyr  yn  dragywyddol  yn 
hòai^y  dyUd  gwneyd — yn  gwbl  yr  nn  fath  ag  yr  wynebai  ar  nnrhy w  efrydiaeth  araU  ; 
OBd  wrth  wneyd  hyny,  y  mae  ar  bob  Ilaw  yn  cael  fod  y  golenni  a  dywynai  arno  mor 
gry^  fel  y  mae  yn  anocheladwy  yn  cael  ei  arwain  i'r  golygiadan  Uawnaf  a  mwyaf 
Mdhaol  ar  Ddwyfol  darddiad  yr  Tsgrythyraa  sanctaidd.  Mae  y  gyfrol,  fel  y  dy wed 
BîHmann,  "yn  brawf  arall  o  feddwl  dwfn,  gwreiddiol,  a  threiddgar  Ewald,  o'i 
yibryd  parchedîg  a  syml,  ei  fyfyrdod  bywiol,  ei  arddaU  hyawdl  ac  ysbrydlawn,  a'l 
fedr  meistrolgar,  digyffelyb,  mewn  dwyn  i'r  golwg  feddylian  a  theimladaa  mwyaf 
eoddiedig  yr  hen  amseroedd."  Fe  deiinla  y  darUenydd  fod  y  gwaith  cryf  a  ehyfoeth- 
eg  bwn  yn  dyfod  ymron  gyda  grym  tyatiolaeth  newydd  ac  annibynol  i  gadamhftn  yr 
hyn  nad  ewyUysiai  ei  ammhen  ;  ac  fod  y  dystiolaeth  hono  yn  fwy  gwerthfawr  fyth 
am  ei  bod  ya  oodi,  nid  o  ryw  ystyriaethan  o  amgylch  nen  y  ta  aUan  i  gynnwys  y 
Uyfr  sanetaidd,  ond  o  fawrêdd  y  rhagoriaethaa  sydd  yn  gynhenid  ìddo  ef  ei  han. 

Mae  yr  ail  gyfrol  y  rhao  gyntaf  o  waith  sydd  yn  ymwneyd  ftg  efìydiaeth  sydd  yn 
bor  newydd  yn  y  wlad  hon,  er  fod  Oermacy  wedi  bod  yn  gweìthio  ami  er  ys  cryn 
amaer,  Ôwyddoniadnr  Dawinyddiaeth.  Ymddengys  mai  y  cyntaf  i  ddefnyddio  yr 
enw  yma  ydoedd  Mnrsìnna,  1764.  Baasai  Rabiger  ei  haa  yn  ei  galw  Theologik, 
yn  eyfateb  i'r  hen  ymadrodd  studium  iheologieum,  efrydiaeth  ddawinyddol  Mae  yn 
«ihanol  i  ddnwinyddiaeth,  ac  hefyd  i  hanes  dawinyddiaeth,  ac  yn  rhagdybied  y 
BsíU  a'r  Uall.  Amcana  at  roddi  amlinelliad  cryno  o  hoU  gwrs  efrydiaeth  ddawin- 
yddol  er  mwyn  y  rhai  sydd  yn  dechren  ei  hastadio  ;  a  hefyd,  er  mwyn  rhai  o  add- 
fcdrwydd  mwy,  nodi  aUan  waith  a  therfynan  gwahanol  adranaa  dawinyddiaetb,  en 
cydbŵthynas  y  naUI  ft'r  Uall,  ynghyd  ag  ft'r  gwyddoraa  eraiU.  Mae  rhai  yn  cyf- 
yngn  ea  hnoain  yn  yr  efrydiaeth  hon  i'r  ffur/,  gan  foddloni  ar  nodi  allan  yn  anig 
yr  egwyddorion  sydd  yn  hanfodol  iddi ;  y  mae  eraiU,  yn  ychwanegol,  yn  rhoddi 
hefyd,  yn  fwy  neu  lai  cryno,  fater  yr  efîydiaeth  yn  ei  gwahanol  ganghenan.  Ao 
^J  7  gwna  yr  awdwr  hwn.  Mae  ei  waith  feUy  ya  rhoddi  Ilawer  iawn  o  wybodaeth 
werth&wr  ynghylch  dnwinyddiaeth,  yn  gystal  ag  yn  dyweyd  Uawer  am  yr  hyn 
ydyw,  ac  wrth  reiwm  yn  dangos  y  ffordd  i'r  rhai  a  ewyUysiont  wnenthor  ymchwil. 
^^à»n.  pẀach.    Y  mae  wedi  dwyn  at  y  gwaith  bet'u  anferth  o  wybodaeth,  ac  yn 


254  NOBIAIUD    LUiKT]»>OL. 

dangos  ya  y  defáydd  a  wna  o'r  gorlawnder  o  fater  oedd  at  ei  Hw  fam  a  èoelhfiiéb 
neiUdiio].  Fel  y  dywed  beimiad  gallnog,  *'  Ni  all  neb  godi  oddiwrth  mrhyw  adran 
o'r  llyfr  heb  fod  wedi  derbyn  awgrym  ae  addysg." 

Ltaòfẃ.    By  JoHN  Thbodorb  Mxbz. 

Vieo,    Bt  Uobbrt  Flint,  PrDfMsor  in  the  UnÌTenity  of  Edinboigh,  Gor- 
responcling  Meaiber  of  ihe  iDstìtute  of  Fianeei  etc.    Blackwood  and  Sonn 

DwY  gyfrol  arall  o'r  Phüosophieal  CÌamcs  ag  yr  ydym  amryw  weithian  bellach  wedi 

galw  sylw  ein  darllenwyr  atynt     Yr  oedd  LeibDÌz  hefyd  yn  on  o'r  cedym,  ac  y  maa 

y  llyfr  hwn  yn  adrodd  ystori  ei  einioes  helbnlns  a'i  lafnr  gwerthCftwr  mewn  doll  olir, 

crynoy  a  darllenadwy.     Nid  llawer  o  feddylwyr  mawrion  sydd  wedi  gadael  y  byd 

mewn  oymaint  o  ansicrwydd  am  eu  golygiadan*  a  hyny  i  fesnr  helaeth  o  herwydd  ei 

ddull  achlysnrol  ac  anghyflawn  o'n  gosod  ger  bron.    Feddylid  hefyd  oymeryd  i'r 

cyfrif  y  gwahanol  raddan  o  addfedrwydd  a  arddangoeai  ei  olygiadan  mewn  gwahanol 

amaeran.     Sat  bynag  y  mae  y  desgrìfiadan  a  wnaed  o  hono,  o  wahanol  safleoedd,  ytt 

gwahaniaethn  cryn  lawer  oddiwrth  en  gilydd,  ac  fel  Locke  yn  j  wlad  hon  y  mae  ei 

ddyegeidiaeth  wedi  fforchogi  i  gyfondrefnan  athronyddol  ag  y  bnasai  yn  ddyeithr 

ganddo  ef  ei  hnnan,  mae  yn  dra  Ûiebyg,  feddwl  am  danynt     Am  dymmor  maith  fe 

dderbynid  deongliad  Wolff  ar  ei  gyfondrefn  fel  peth  na  ellid  ei  gwestiyno;  ond  erbyn 

hyn  mae  y  rhai  sydd  wedi  gwneyd  astudiaeth  ddyfnach  o'i  yagrifeniadan  yn  cael  fod 

Ẅolff  ymhell  o  fod  wedi  ei  adnabod.     Dywedai  Lessing  pe  mynaaai  Leibnìz  roddi 

allan  gyfundrefn,  mai  nid  yr  eiddo  Wolff  a  fuaaai ;  a  dyagaì  Herder  yr  nn  ffnnnd,  fod 

ystyr  a  bywyd  dysgeidiaeth  ffrwythlawn  jrr  athronydd  wedi  en  aychn  i  fyny  gan  ei 

esboniwr  a'i  ganlynwyr  i  ffnrfian  ac  arwirebau,  nes  bod  ei  iaith  "yn  sefyll  fel  coeden 

ag  yr  oedd  y  lindys  a'r  chwilod  wedi  gadael  ar  bob  deilen  nchanianaeth  o  edafedd 

aychion,  fel  yr  oedd  dryad  [duwies  y  coed]  yn  wylo  yn  dostnms — LeibniZy  Leibnis  1 

ymha  le  yr  oedd  dy  ysbryd  ? "    Yn  ngolenni  astudiaeth  ddjrfoach  y  mae  y  gwaith 

hwn  wedi  ei  ysgrifenn,  a  thra  y  mae  yn  rhoddi  syniad  cywir  a  byw  o'r  hyn  ydoedd 

ac  wnaeth  Leibniz,  y  mae  yn  arweiniad  tra  gwerthfawr  i  weithian  eraill  sydd  yn  fwy 

cyflawn,  ac  yn  enwedig  i  astudiaeth  o  ysgrifeniadan  yr  athronydd  mawr  ei  hnnan. 

— Kid  ydyw  Yico  yn  adnabyddus  ond  i  gylch  bychan  yn  y  deymas  hon,  er  nad  yw 

hyny  yn  myned  ymhell  i  brofi  na  haeddai  gael  ei  adnabod  yn  llawer  gwell,  mwy  nag 

y  mae  y  dygn  anwybodaeth  sydd  ar  y  Cyfandìr  am  Ësgob  Bntler  yn  profi  na  fuasai 

pobl  FfraÌDC  a  Oermany  ao  Italy  lawer  ar  en  hennill  o  fod  i  rŷw  raddan  yn  gyd- 

nabyddus  ä'r  Cyfatebiaeth  a'r  Pregethan  ar  y  Natur  Ddynol.     Italiad  ydoedd  Yioe 

o  Naples,  a  flodeuai  tua  decbren  y  ddeunawfed  ganrif.    Arweiniodd  fywyd^dystaw 

a  neillduedig  ysgolaig  a  meddyliwr,  ac  er  iddo  lithro  trwy  y  byd  heb  i'w  gydoeawyr 

wybod  ond  ychydig  yn  ei  gylch,  fe  ddaeth  wedi  hyny  i  gael  ei  adnabod  ac  i  garìo 

dylanwad  cryf  ac  iachus  ar  ei  geuedl.     Y  mae  gyda  golwg  ar  Italy  a'i  hathroniaethy 

yn  Ilanw  Ile  tebyg  i'r  eiddo  Descartes  yn  Ffrainc,  Locke  yn  lîoegr,  a  Ktfit  yn 

Germany.     Yr  oedd  ei  athroniaeth  o  natnr  ysbrydol  a  dyrchafedig,  ac  y  mae  ei  dy* 

lanwad  parbftus  ar  feimiadaetb,  moeseg,  a  cbrefydd,  y  faûi  ag  sydd  yn  codi  meddyl- 

ian  dynion  uwcblaw  y  pethau  amlwg  sydd  yn  ymwthio  i'w  sylw,  at  y  nerthoedd 

dirgelaidd  sydd  o'r  golwg,  ond  sydd  yn  perí  teimlo  en  galln  fel  yr  unig  bethan  a  all 

esbonio  diigelwch  y  greadigaeth  a  thynged  ryfeddol  dynolryw.    Mae  y  gyfrol  hon 

yn  ei  gylch  wedi  ei  chyfansoddi  gydag  addfedrwydd  cyffelyb  i'r  hyn  sydd  yn  nod- 

weddu  cyfrolau  eraill  y  gyfres  werûifawr  hon. 

Oofiani  a  Llythyrau,  ynghyda  Phregethau  y  Parch.  John  FauUceêJimôê,  B.A,^ 
MachyrUUth,  Dan  olygiaeth  Josbph  Owem,  Machynlleth.  Yu  ddwy 
ran  :  gyda  Darlnn.     Machynlleth  :  Eyan  Jones. 

Mab  yn  debyg  fod  Uawer  o'n  dafUenwyr  eisoes  wedi  mwyshftn  yr  hyfrydwch  o 


mmADêJJ  LLENTSDOL.  255 

édsdlÉB  7  Hfh  hmìf  te  m  nad  fàjm  yn  m«wr  gMigjmarjá  ft'i  gwmthfawfoglr  fel 
lioir  lyfìr  gur  bHot  mfwr  o'n  ejdwUdwyr  am  amser  maith.  Yr  oedd  Mr.  FoiUcee* 
Jonee  ymhob  yetyr  yn  "  ẃr  anwyl."  Nid  oedd  yn  boetbl  bod  néb  yn  fwy  pnr,  eo 
nniewn,  ae  anrhydeddoe ;  ond  yn  ychwanegol  at  y  rhageriaethaa  oryfion  a  gwerthfawr 
hyn,  yr  oedd  ynddo  y  fath  gyfoeüi  o  foneddigeiddrwydd  a  hawddgarwoh  fel  yr  oedd 
pawb  a'i  hadwaenai,  nid  yn  nnig  yn  rhwym  o'i  barohn,  oad  hefyd  yn  ei  gam  jn 
fawr.  Fe  fyddai  yn  anhawdd  meddwl  am  neb  ag  yr  oedd  ei  grefyddolder  yn  fwy 
dlammhen<d ;  ac  eto  yr  ydoedd  yn  hyny  mor  berflfaith  natariol  fel  nad  oedd  berygl 
i  neb  feddwl  am  fynyd  fod  ei  ddawioldeb  yn  rhywbeth  gwneyd,  nen  fod  yoddo  ddim 
hoDÌaâoirwydd.  Olywsom  am  an  gẃr  ag  oedd  wedi  ennill  yn  y  gymydogaeth  Ue  yr 
ydoedd  yn  byw  yr  hynodrwydd  anhawddgar  o  gael  ei  adnabod  fel  '*  y  dyn  dnwiol 
eÉa."  7r  ydym  yn  ofni  fod  eto  rai  brodyr  iddo ;  ac  nìd  oee  bobl  ar  y  ddaear  ag  y 
mae  en  bywyd  yn  Uswnaoh  "  o  gamwedd  yn  erbyn  Sanct  yr  Israel/*  nea  eydd  yn 
dwyn  mwy  o  anfH  ar  yr  "enw  rhagorol  yr  hwn  a  elwir  amynt"  Yr  oedd  Mr. 
Fonlhee-Jonea,  o'r  odir  arall,  mor  lawn  o  <*  hynaweedd  CrÌBt"  fel  yr  oedd  yn  hawdd 
I  bawb  neeftn  ato,  a  pho  agoeaf  y  ceid  y  fraint  o  fyned,  mwyaf  yn  y  byd  y  teimlid  yr 
hawddgarwch  a'r  nefol  dlysni  sydd  mewn  pnrdeb  a  daioni.  Ac  nid  ydyw  yn 
anhawdd  aynied  y  gollaeai  fod  rhaí  anhawsderan  ar  ei  ffordd  i  alla  arddangoa  yn  y 
cylch  Ue  y  tiöai  y  rhagoriaetbaa  a  osodasant  y  fath  addam  ar  ei  gymeriad.  Yr 
oedd  ei  amgylchiadaa  yn  el  oeod  gryn  lawer  nwchlaw  Uíswb  y  rhai  ag  y  cafbdd  ei 
han  yn  en  plith.  Yr  ydoedd  ei  addysg  dda,  pardeb  a  lledneisrwydd  ei  diwaeth,  ei 
foneddigeiddrwydd,  a'i  gymhwysderaa  i  enniU  tTafìr  eylchoedd  nchel  cymdeithas,  y 
fath  fel  na  faasai  mor  ryfedd  pe  baasai  yn  cael  ei  demtio  i  giUo-  o'r  cylch  yr  ydoedd 
ynddo  i  nn  a  ddaliai  o'i  flaen  ddeniadaa  a  gyfriflr  yn  gytoaint  mwy  en  gwerth. 
A  chyda'r  cariad  at  bregetha  ag  oedd  ya  ei  feddianna  o'i  febyd,  yr  oedd  y  rhagoiygon 
yn  ei  Gyfnndeb,  yn  nyddiaa  ei  ienenetyd,  am  gyflensderaa  i  wnenthar  a  aUasai  yn  y 
ffordd  hono  mor  aafoddhttol  fel  na  bnand  yn  rhyfedd  pe  baasai  yn  digaloni.  Mae 
jm  debyg  hefyd  fod  Uedoeisrwydd  ei  natnr  yn  peri  iddo  ymgroesi  yn  fawr  rhag  pob 
peth  ag  yr  ofnai  iddo  gael  ei  gamddeongU  fel  ymgais  am  narhyw  fantais  annheg,  ae  feUy 
fe  wnaeûi  am  gryn  amser  gam  ftg  ef  ei  hnaan  a  cham  ft'i  ddefnyddioldeb  trwy  fod  yn  rhy 
araf  i  gymeryd  y  Ue  ag  yr  oedd  paich  a  cfaariad  ei  frodyr  mor  foddlawn  iddo  ei  gael. 
Pa  fodd  bynag  yr  ydoedd  yn  dal  ati  hi  i  astndio»  ac  i  fyw  yn  ddawiol,  ac  i  waeathar 
anrhy  V  wasanaeth  a  ddelai  yn  ei  ffordd  gyda  theymas  yr  Arglwydd  lesn,  ac  feUy  yn 
dy fod  yn  íwy»fwy  addfed  a  cbymeradwy.  Ac  wedi  i'w  heo  gyfeilUon  yn  MaohynUeth 
ei  alw  i  ymgymeryd  ft  gofal  bngeiHol  yr  eglwys  a  gafodd  y  fraint  o'i  fagn,  feddaeth,  yn 
y  oyloh  pwyûg  hwnw,  i  laow  Ue  mewn  gwamaeth  a  deifhyddioldeb  ac  anrhydedd  ag 
oedd  yn  fawr  mewn  gwirionedd.  Mewn  ffyddlondeb  a  ohariad  sanctaidd  fe  ellid 
ymhob  dim  gyfrif  amo  hyd  eithaf  ei  alln,  ao  yr  oedd  y  parch  a'r  anwyldeb  a  goleddid 
tnag  ato,  yn  arbenig  yn  y  eylch  a  gafodd  y  fraint  o  fwynhan  fwyaf  o'i  wasanaeth* 
ymron  yn  ddifesnr.  Yr  ydoedd  mor  bar,  mor  diríon,  mor  agos  at  bawb,  ao  yn 
neiUdnol  mor  ffyddlawn  i'w  Ues  a'n  daioni  peoaf.  A  phan  weiodd  ei  Arglwydd  mawr 
yn  dda  ymweied  ftg  ef  ft'r  oystadd  maith  a  phoenus,  a  fn  yn  y  dìwedd  yo  foddion  i'w 
gymeryd  ymaitìi,  yr  oedd  rhagoriaethaa  mawrion  ei  gymeriad  yn  Uewyrôha  gyda'c 
fath  hawddgarwoh  fel  yr  oedd  y  bobl  yo  ei  fawrh&a  ao  yn  eî  anwylo  fwy-fwy.  Nid 
fhylBdd  oedd  i^i  dya  hanneiMMU  yn  MaohynUetb,  pan  ofynid  iddo  pa  Mr.  Jooes 
ydoedd  yn  feddwl,  ei  ddynodi  fel  **  Mr.  Jones  lesa  Grist ;"  nen  i'n  eyfiûu  flEÿddlawn 
a  chynhesy  Mr.  Dayid  Bowlands  o  Benna],  pan  ydoedd  Mr.  Jones  yn  gadeirydd  yno  i 
ddaiUth  ar  hanes  lesa  Giiet»  ddyweyd,  **  mai  efe  oedd  y  tebycsf  i  lesa  Grist  o  bawb 
y  gwyddai  efe  am  danynt"  Fe  foasai  y  petban  hya  ya  ddìgon  i  osod  mawredd  arno 
ae  i  wneyd  ei  eow  yn  beraroglaidd  iawn,  pe  na  baasai  yn  hynod  am  ragoríaethaa 
esailL  Ond  mae  y  gyfrol  hon  yn  dangos  yn  amlwg,  nid  yn  nnig  ei  fod  yn  feddiannol 
ir,  ood  hefyd  ei  fod  ya  gyfoethog  mewn  rbagoriaethan  eraUl.  Yr  ydoedd  yn 
•frydydd  manwl  a  Uaforas,  ac  felly  wedi  ystorío  ei  feddwl  &  gwybodaeth  helaeth  a 


256  NODIADAC   LLBNYDDOL. 

gwarthfawr.  Tr  ydoedd  yn  feddiannol  ar  alla  mawr,  ao  am  hyny  yn  meddwl  gyda 
goleoni,  a  ohraffder,  a  bam  dda,  ag  y  bnasai  dynion  llai  yn  gofaln  am  wnenthnr  yo 
llawer  mwy  ymddangoaiadns.  Ao  yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  yr  oedd  ynddo  lawer 
o'r  dyeithrbeth  hwnw,  athrylith — 

The  light  that  never  shone  on  sea  or  land, 
The  inspiration  and  the  poet's  dream. 

Mae  llawer  o'r  pregethan  yma,  heblaw  en  bod  yn  eglnro  y  Gair  yn  y  modd  mwyaf 
athrawaidd,  ac  o'r  boddioldttb  nchaf  o  ran  en  hamcan  ymarferol,  hefyd  yn  gyfoethog 
o  farddoniaeth  fjrw.  Ychydig  a  geir  ynddynt  o  *' odidogrwydd  ymadrodd,"  yn 
enwedig  fel  y  mae  rhai  yn  cyfrif  godidogrwydd ;  ^rn  wir,  yr  oedd  gogwyddiad  ei 
feddwl  yn  gryf  iawn  at  ymtdroddion  gwerìnaidd  a  dnllian  cartrefol  o  lefam,  pethan 
ag  y  bnasa^  llawer  o  bobl  gymhen  yn  ymgroeei  rhagddynt  gyda  dychryn  ;  ond  yn 
nerth  gwir  awen,  ac  yn  arbenig  pan  ar  dftn  gan  aogerddoldeb  ei  deimladan  crefyddoly 
mae  y  geirian  gwerinaidd  a  chyffredin  ganddo,  nid  yn  anfynych,  yn  dyagleirio  gan 
olenni  o'r  nef,  a  meddylian  o'r  tlyani  mwyaf  yn  llewyrchn  drwyddynt  Ao  y  maent 
oU  yn  dyner.     Yr  oedd 

Bi  firon  yn  galon  i  gyd, 

a  phob  ymadferth  ynddi  ar  gam  a  mawrhftn  wedi  ei  gysegrn  mor  Iwyr  i'r  Un  mawr 
a  fuaaai  farw  droeto,  fel  mai  prin  y  gallai  mewn  nnrhyw  ffordd  gyffwrdd  ft  phwno 
y  cariad  Dwyfol,  nad  oedd  ei  phîol,  nid  yn  nnig  "yn  llawn,"  ond  hefyd  yn  ol  y 
oy6eìthiad  Saesoneg  ar  y  gair,  yn  '^rhedeg  drosodd."  Ychydìg  alUi  efe  wneyd  o 
fynydd  y  melldithion  ;  mynydd  Sîon,  lle  "  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd  y  fe  dith» 
sef  bywyd  yn  dragywydd,"  oedd  y  fan  lle  yr  hoffai  efe  aefyll,  a'r  wedd  fwyaf  ys- 
geler  iddo  ar  bechod  oedd  yr  anniolchgarwch  ft  pha  nn  y  "  troai  ymaith  oddiwrth 
yr  Hwn  sydd  yn  Uefarn  o'r  nef."  £r  mwyn  y  rhai  hyny  o'n  darllenwyi  a  allont 
fod  yn  ddyeithr  i'n  cyfaill  anwyl,  yr  hwn  a  li^hrodd  drwy  einioes  gymaint  yn  fwy 
dyataw  nag  y  bnasai  yn  ddymnnol,  fe  allai  y  dylem  ychwanegu  ychydig  ddyfyn- 
iadan  fel  engreifftian  o'r  helaethrwydd  o  bethan  da  a  gftnt  fwynhan  wedi  iddynt 
wneyd  y  gyf rol  werthfawr  yn  eiddo  iddynt 

A  welwch  chwi  y  weddw  dlawd  yna !  Mae  hi  jn  byw— pe  b'ai  hi  jn  hyw  hefyd,  druan 
— mewn  rhyw  seler  damp  afiach  oer  yn  nn  o  n  trefydd  mawr  nL  Mae  yna  flloedd  yn 
paeio  heibio  iddi— yn  brysio  ac  yn  gyra,  a  phawb  yn  mhen  en  helynt;  ond  'does  neb  yn 
^eled  jpooT  toidoto  /  Ond  0  ein  Duw  ni— mae  yr  **  Hwn  eydd  yn  rhifo  rhifedi  y  eer 
ac  yn  eu  galw  hwynt  oll  wrth  eu  henwau,"  yn  gweled  hona !  Yr  oedd  hi  yn  dlawd,  yn 
fudr,  yn  aflach,  yn  newynllyd,  yn  resynus  ei  chyflwr  ymhob  ystyr.  Ond  dyna  y  Bngail 
mawr  wedi  ei  gweled  hi  yn  nghanol  holl  lYosogrwydd  ei  ddeadellau  a  hoU  amrywiaethau 
ei  gorlanau— yn  nghanol  holl  *'  namyn  un    um'  ugain  "  yr  unioânê  i  gyd ! 

Felly  Duw— mae  ganddo  yntau  deolu  lliosog.  Am  yr  '*etholedig  angelion"  ni  fuont 
hwy  erioed  oddiwrtho  nac  allan  o'i  wasanaeth.  Maant  hwy  wedi  bod  ar  ei  aelwyd  erioed 
—maent  '*  yn  wastadol  gydag  Bf,"  ac  yn  ewyllyagar  i  weini  iddo  bob  amser.  Ond  0 
y  Duw  mawr,  dyn  aydd  wedi  tynu  ei  galon  allan  yn  fwy  na  neb— bachgen  drwg  y  teuln, 
mab  afradlawn  y  greadigaethl  Er  ei  hoU  annheUyngdod  y  mae  wedi  rhyw  ddotio 
ar  hwn  er  tragywyddoldeb ;  i  hwn  y  mae  wedi  gwneyd  fwyaf,  ao  y  mae  wedi  poení  a 
phrydem  m^  gÿda  hwn  na  chyda'i  greaduriaid  i  gyd. 

Yr  wyf  cyn  hyn  wedi  bod  yn  aefyU  wrth  lygad  ambeU  ffynnon  ar  benau  rhai  o'r  hen 
fynyddoedd ;  ac  yn  barod  i  ofÿn  iddi,-  *•  Wyt  ti,  y  Uygedyn  bach,  yn  meddwl  myned  Vt 
môr  rywbryd?"  "Ydwyf,"  meddai  hithau,  yn  ei  hiaith ;  a  dacw  hi  yn  dechren 
cychwyn,  ac  yn  dal  i  weithio  ymlaen  drwy  y  gwaatadedd.  Mae  Uawer  o  bethan  yn  tyfu 
ar  hyd  ei  glanaa,  ond  nid  yw  hi  yn  gwneyd  aylw  o  neb  na  dim ;  i'r  môr  mae  hi  yn 
myned— arUwya  ei  hoU  gynnwya  fr  môr.  P  b  dafn  o  fewn  ei  cheulanau,  pob  brigyn  a 
deUen  ar  ei  gwyneb— mae  tynfa'r  cwbl  tua'r  mOr.    0  bobl !  yatyriwn  i  ba  le  yr  ydym 


HOOIÁDAÜ   LLBNTDOOU  257 

yn  myned,  â'n  SAbbothAu,  â'n  miioedd,  â'n  blynyddoedd,  â*n  geÌrUa  segnr,  à'n  meddyl- 
ian  ofer,  â'n  bywyd  diweddi  -0  ooflwn  fod  a  wnelo  y  ewbl  â'r  fàchedd  dragywyddol  1 

Mae  rliyw  flodan— Blodan  y  Oaaaf  y  gelwir  hwynt,  Wintâr  FUnoêrê^  Nid  ydynt  i'w 
oael  jn  yr  haf,  yn  y  ganaf  y  maent  yn  d'od.  Onid  y w  y  Creawdwr  mawr  yn  dda  iawn 
yn  rfaoddi  ambell  nn  o'r  rhai'n  i  ni  yn  y  ganaf ;  ac  yn  wir  fe  fydd  yn  dda  genyf  fl  weled 
en  gwyneban  bach  tna  mii  Rhagfyr  a'r  Nadoüg,  wedi  i  Malla  y  gwanwyn  a  rhoeynan  yr 
baf  ein  gadaeL  Felly  y  mae  rhai  o  rasosaa  yr  Efengyl— Orasnsaa  y  ganaf  ydynt. 
Beth  yw  amynedd,  dyoddeíjgarwch,  proflad,  ymoetyngiad  tawel  i  ewyllys  Dnw,  ond  rhyw 
wùUer  Jlowerê,  a  diolch  am  danynt  1 

Ni  glyweom  am  Famwyr  yn  y  llỳs  gwladol  yn  dangos  graddau  o  deimlad  wrth  fwrw 
rhai  i  gael  en  colli  ar  y  dienyddle ;  yn  wir,  wrth  gwisgo  y  Blaeìc  Cap  unwaith  gorchfyg- 
wyd  Telford  dyner  galon  gan  ei  deimladan,  ac  wylai  ar  y  fainc  wrth  gondemnio  rhyw 
adyn  enog  i  íarw  ar  y  crogben.  Ond  pwy  glywodd  am  on  Judge  aeth  i'r  crogben  i  farw 
dros  yr  enog  ÎJlDo,  gan  gofio,  ni  a  glywsom  am  Un,  a  bendigedig  fyddo  ei  enw  byth ! 
Bamydd  yr  hoU  ddaear,  Lord  ChiefJuitice  creadigaeth  Daw,  dacw  Efe  iyw  ddiwmod  yc 
disgyn  oddiar  y  fainc,  ac  yn  myned  at  yr  adyn  enog  i'r  carchar ;  mae  yn  gwisgo  am  daoo 
ei  Hon  yn  nillad  y  carcharor,  yn  dringo  croesbren  cyflawnder  Dnw,  ac  ]rn  marw  ]rn  ei  le 
ger  bron  nefoedd  a  daear  1  0  farw  digyfTalyb,  0  garìad  digymhar  t  Mae  yn  rhyfedd  na 
b'ai  peth  fel  hyn  wedi  toddi  calon  y  byd  ei's  llawer  dydd  bellaoh,  ac  na  b'ai  holl  Iwythan 
7  ddaear  cyn  hyn  wedi  dyfod  i  ymostwng  i'r  Hwn  fn  farw  rhwng  y  Iladron ! 

Ond  rhaid  ymattaL  Mae  yn  hyfryd  iawn  meddwl  fod  y  cysnron  mawrìon  y  Ilefar- 
odd  gjrmaint  a  chyda'r  fath  eneiniad  am  danynt,  yn  cynnal  ei  enaid  ef  ei  hnn,  ac  yn 
rfaoddi  y  fath  dangnefedd  i'w  enaid  pan  ddaeth  yn  gyfyng  arao.  "  The  blackest 
dond  has  a  silYer  lining,"  meddai ;  a  rhyw  bythefnos  oyn  ei  ymadawiad  dywedai 
*'  ei  fod  yn  canfod  y  siher  lining  i  bob  cwmwl— mai  nid  llain  gul  ydoedd,  ond  ei  fod 
yn  lletaoh  na'r  cwmwl  do."  A  thna'r  nn  adeg,  medd  yr  hanes,  tra  y  defnyddid  y 
wyntyll  mewn  moment  o  ddi£Fygíant  amo,  dywedai,  dan  ei  heffaith  adíywiol*— "  I 
am  goìng  away,  fanned  with  loye,  and  snrronnded  with  the  sweet  aroma  of  dear  and 
loTÌng  friends."    Ac  oe  oddiwrth  y  fath  ddaioni,  yn  sicr  eU  ddaioni  anfesurol  fwy  ! 

Mae  yn  dda  genym  weled  fod  Mr.  Owen  wedi  cael  y  fath  gyfoeth  o  ddefnyddian  at 
ei  law  i  ysgrífenn  y  Ck)fiant,  yr  hwn  sydd  ddyddorol  a  darllenadwy  iawn«  Mae 
ychydig  amryfaseddan  wedi  diano.  Yn  y  Frongoch  yr  oedd  modryb  Mr.  Jones  yn 
byw  yn  Mhentraeth,  ac  nid  yn  y  **  Ty  CÎocIl**  Dyfynir  y  geirìau  **  enraidd  danan 
tynerwoh  "  wrth  son  am  Iythyran  Mr.  Jones  at  ei  blant.  Tybed  mai  y  geirian  yn 
*<  Hiraeth  Cymro  am  ei  wlad,"— 

Tannau  euraidd  tynerwch 
Gyflfry  wrth  fy  Uetty  Uwoh— 

oedd  yn  ceisio  ymwthio  i  gof  yr  awdwr !  Os  felly,  fe  ddylasat  ei  lygad  a'i  glnst  ef 
fod  yn  ddigon  dysgybledìg  i  deimlo  fod  ihywbeth  go  fawr  o'i  le  yn  y  wedd  yr  ys- 
grifenai  y  dyfyniad.  Clywsom  gyfaiU  yn  ddiweddar  ya  son  am  Mr.  Owen,  gydag 
nn  araU  a  deimlai  yn  garedig  at  brydyddu,  yn  ymryson  cynghaneddo,  pan  oedd  efe 
yn  byw  yn  Nhalysara ;  ac  wedi  i  gryn  amser  Uthro  heibio  pan  oeddynt  feUy  yn 
ymbleaera  gyda'r  gorchwyl  dyddan,  dywedai  in  o  honynt,  wedi  sylwi  beth  ydoedd 
o'r  gloch, 

Tn  wir  ááyiL  mae  hi  'n  un  ar  ddeg  ; 

ond  y  Uall,  gan  deimlo  er  hyny  yn  ddigon  hamddenol,  a'i  hatebai  ar  fniltaith, 

Diweddwn  tua  deuddeg. 

Dylasti  y  wasg  hefyd  fod  dan  arolygìaeth  Uymach.  Yn  nn  o'r  pregethan  sonir  am 
7  dyn  wrth  Iyn  Bethesda,  ''yr  hwn  a  fnasai  glaf  namyn  dwy  flynedd  a  dengain." 
Faint  ydyw  hyny  f  Mewn  nn  arall,  wedi  dyweyd  fod  bylchan  yn  banes  dyn  Ue  maa 
y  byd  yn  colli  ei  hoU  ragoriaeth  a'i  werth,  ychwanegir,  **Mae  megis  o  gystadd  yn 
ddigon  i  daflu  bythol  ddiflâsdod  ar  ei  hoU  felysion."    Mae  yn  debyg  mai  *'mia  o 


258  KODIADAU   LLBNTDDOL. 

gyitndd  "  a  ddjlaMÌ  fod.  Am  wrtlsa  manftcli  y  maent  i'w  oael  gryn  lawer  yn  rhj 
fyDjoh.  Dlammen  y  eymüdir  y  meflan  hyn  yn  yr  aîl  argraffiad,  am  yr  hwn  yr  ydym 
ya  hyderu  y  bydd  galwad  boan.  Mae  yn  dda  genym  longyCarch  Mr.  Owen  ar  y  dnll 
chagorid  ymha  nn  y  mae  eCe  wedi  gwneyd  m  waith.  D/wed  nas  gall  beidìo  a  Uawen- 
han  yn  y  rhagorfraint  a  syrthiodd,  rywíodd,  i'w  ran,  o  gael  dwyn  i*r  «mb^  gynifir 
ü  eirían  gcaaueol  Mr.  Jonee,  pan  mae  y  gwefoiaa  anwyl  a*n  llefarodd  yn  eeliedig  fu 
j  bedd.  Mae  yn  dia  gwerẅíawr  hefyd  i  geffadwriaeth  y  gweinidog  aawyl,  ao  i'r 
Uîaws  fydd  trwy  y  gwaith  hwn  yn  oael  yr  hyfrydwoh  •  gymdeitiMan  âg  ef »  fod 
parotöad  y  gyfrol  wedi  disgyn  i  ofied  un  ag  oedd,  nid  yn  onig  jm  oeledd  y  fath  aawyl- 
deb  at  yr  hwn  yr  jrsgrifenai  am  dano,  ond  oedd  hefyd  yn  meddn  y  fath  alln  a'r  íath 
addfedrwydd  mewn  bam  a  chwaeth  i  wneyd  cyfiawnder  â'r  ymddiried  pwyaig  a  oeod- 
wyd  yn  ei  law.  Mae  y  darlnn  a  roddir  yn  photograph  tra  rhagorol  o  Mr.  Fonlhe»- 
Jonee,  a  cheir  áuio /ae^nmiU  o'i  lawyagrifen.    Prìs  y  Uyír  yw  fis. 

Oeiau  Crittianogoéth:  n$u  Orynodeb  o  Hcme$  yr  Eglwyi  yn  gyffrMnẃ  o  am»tr 
letu  Griêt  hyd  y  flwyidyn  1885.  Oan  y  Paroh.  John  Püoh,  B.A.  Tio- 
ffynnon  :  P.  M!.  Eyans  &  Son. 

Hane»  yr  Eglwys  Oriitionogol  árroy  y  Byi,  o  ddyddim  yr  ApostoUon  hyd  yn 
bruennoL    Qan  Dayid  QbiffitH|  Dolgellan.    Caemarfon  :  0.  R  Owen. 

Max  yn  dda  genym  weled  y  ddau  lyfr  rhagorol  yma  wedi  eu  oyhoeddi  ar  Hanes  yr 
Eglwye,  a  hyderwn  na  fydd  ein  cydwladwyr  yn  fyr  o  roddi  i'r  naill  a'r  UaU  y  oroeaaw 
Cyahea  ag  y  maent  yn  ei  deUyngn  oddiar  en  Uaw.  Mae  yn  sicr  na  îjàáil  eíaien  i 
lawer  o  honynt  ond  decbren  myned  i  mewn  i'r  efrydiaeth  ddyddorol  hon  na  theim- 
lent  mor  ddifyrus  ac  mor  addysgiadol  ydyw.  Mae  i  ddyn  gael  ei  gan  i  fyny  o  fewn 
terfynau  cyfyng  y  preeenool  yn  attal  tyâant  ei  feddwl,  ac  yn  peri  fod  ei  ysbryd  yn 
gnl  a  thlawd.  Ond  yn  ffodus  y  mae  haneeyddiaeth  yn  a^çor  yr  oeeoedd  o'n  blaen,  ac 
yn  rhoddi  ini  gyfleosdra  i  ymgyfoethogi  ar  ddoethineb  a  phrofiad  ein  cyd-ddynion 
ymhob  gwlad  ac  ar  bob  adeg.  Ac  y  mae  hyn  ya  arbentg  werthfawr  ynglỳn  ft  Hanea 
yr  Eglwys  OrístionogoL  Pan  y  mae  cynifer  o  sefydUadan,  a  fnont  gymaint  yn  fwy 
en  rhwysg,  ac  yn  ymddangos  gymaint  yn  fwy  tebyg  i  barfaan,  wedi  hen  ddarfod  am 
danyni^ — ial  y  mae  y  tonau  mawrion  cryfion  yn  myned  yn  ol  ae  yn  cael  en  ooUi  yn 
yr  eigion,— onid  ydy w  yn  neiUdnol  ddyddorol  gweled  y  sefydUad  yma,  a  ymddangoiai 
y  mwyaf  dinod  o'r  cyfan,  ac  yn  erbyn  pa  nn  y  mae  y  byd  ymhob  oes  wedi  crynhoi  ei 
ymadferthoedd,  yn  parhau,  ac  nid  yn  uoig  yn  parhaUy  ond  hefyd  o  oes  i  oes  yn  dir- 
fawr  ychwanegu  cryfder,  ac  yn  prysur  feddiannn  y  ddaear  oU  î  Onid  yw  yn  hyfiyd 
ac  yn  dra  addysgiadol  gweled  mor  araf,  ac  mewn  caolyniad  i'r  fath  **ymdiêch  mawr 
0  helbulon,"  y  daethpwyd  i  gael  syoiad  oUr  am  wirioneddau  sydd  erbyn  hyn  wedi 
hen  gymeryd  eu  Ue  fel  sér  o'r  maintioU  mwyaf  yn  ein  ffar/afen !  A  phan  y  mae  y 
gwrthwynebwyr,  y  naiU  ar  ol  y  Uall,  ao  yn  groch  eu  hymffrost,  yn  dwyn  ymlaen  en 
hymosodiadau  mawrion,  a  hyny  mewn  ffjrdd  sydd  yn  peii  i  nd  brydem  "am  arch 
Duw,"  onid  yw  yn  gysur  neiUduol  gweled  |pd  ymosodiadau  oyffelyb  wedi  bod  yn 
cael  en  gwneuthur  ar  yr  eglwys  filoedd  o  weithiau  o'r  blaen«  ac  nad  ydynt  wedi  menn 
ami,  mwy  nag  ymosodiad  yr  awelon  ar  gryfder  y  mynydd  f  Hyn  oU,  ynghyd  a 
Uawer  iawn  o  ddaioni  pwysig  yn  ychwanegol,  a  ennUUd  i  ddyn  o  ymgydnabyddn  ft 
hanesiaeth  fifliwysig.  Wrth  reswm,  nid  ydyw  y  gweithiau  sydd  o'n  blaen  yn  myned 
ond  yn  gynnn  i'r  pethau  hyn,  oblegid  nid  oedd  yn  bosibl  dirwasgn  i  gylch  mor  fÿchan 
ond  ychydig  mewn  cymhariaeth  o'r  oyflawnder  mawr  o  bethan  dyddorol  Éydd  ya 
ymgynnyg  i'r  meddwl  ynglýa  ft'r  Cilh  efrydiaeth ;  ond  y  maent  yn  arweiniadan 
rbagorol,  ao  yn  rhoddi  golwg  dra  gwerthfawr  ar  y  wlad  ag  y  maant  ar  yr  nn  piyd  yn 
gymhelUadan  mor  gryfion  i'r  darUenydd,  trwy  astndtaeth  fwy  Uawn,  lÿned  drowdd 
i'w  meddìannn.  T  byraf  ydyw  yr  eiddo  Mr.  Pngh.  Nid  ydym  ym  deaU  yn  iawn 
paham  y  galwaiefe  ei  lyfr  yn  '*  Oeoan  Oristìonoga«t V     YmelihedbA  ygwidtb. 


NODIADAU   LUBHTDDOL.  2iD 

bnaBM  yn  twj  priodol  ei  alw  ju  Oyfnod«ci  Crístionogaeth,  oUegid  ymwneyd  y  tam  â'r 
cyfiìodMi  jn  hänes  yr  eglwyt  dan  b*  rai  jrr  ydys  yn  gyffredin  yn  dotbarthn  ei  hel^rnt- 
ion,  ao  nid  ydyw  ju  ymddangoa  fod  nnrhy w  reawm  neilldnol  dros  alw  y  rbai  hyny  yn 
oeaan.  Fel  y  galleeid  dy^gwyl,  y  mae  y  gwaith  yn  gynnwysfawi^  cryno»  a  choeth ; 
mae  dethoUad  ei  fater  wedi  ei  wnenthnr  dan  lywodraeth  bam  dda,  ao  y  mae  yn  cael 
ei  oeod  ger  bron  ju  eglor  a  phriodol ;  mae  agoriad  yr  ymdriniaeth  ar  y  gwahanol 
gyfiiodaa  ju  feddjlgar  ao  awgrymiadol,  ac  nid  yn  anfyoyoh  yn  brydferth  ;  ao  y  mae  eî 
holl  gynnwys  y  íath  ag  a  adawai  ar  feddwl  y  darlleoydd  argraff  iacbns  o  ddoethineb 
a  defoaiwn.  Dy lai  gael  darlleniad  belaeth.  fii  brìs  yw  5s. — Crybwyllasom  am  waìth 
Mi,  Orìffith  yn  ein  rhifyn  diweddaf,  ar  ol  gweled  rhai  o'r  rhan»a  a  ddaelhent  i'n 
Uaw.     Hae  jn  dda  genym  ei  weled  oll  allan  erbyn  hyn  mewn  cyfrol  wythplyg  hardd 

0  tna  chwe*  ohant  o  dn  dalenaa.  £i  bria  yw  7a.  Mae  yn  dda  genym  gadarnhaa  yr 
oU  o*r  ganmoüaeth  nchel  a  roÌBom  i'r  gwaith  hwn  yn  ein  rhifyn  dìweddaf.  Mae  ei 
ddoebvthiad  ef  yn  ol  y  Canrìfoedd,  a  thra  y  gesyd  ger  bron  ymhob  canrií  brif 
ffeithîan  yr  hanes  yn  y  gwahanol  wledydd  mewn  paragraffan  wedi  ea  rhifnodi,  y  mae 
yma  a  thraw  trwy  gorff  y  gwaith  yn  gwneyd  torìadan,  ac  yn  rhoddi  mewn  llyihyr«i 
lai  Uwer  o  fater  dyddorol  mewji  bywgraffiadan  a  hanedon  lleol,  &o. ,  pethan  a  foasent 
yn  torì  yn  ormodol  ar  anoliaeth  yr  hanes  pe  wedi  en  gosod  fel  rhan  o'r  teeton,  ond  a 
ddarllenir  fel  y  maent  gyda  Uawer  o  foddhâd.  Kid  ydyw  y  naill  na'r  ]lall  o'n 
cyfeiUion  parchaa  hyn  wedi  trafferthn  nemawr  gyda  drychfeddwl  mawt  Neandeit  a'r 
haneawyr  diweddar,  o  geisio  daogos  hanes  yr  eglwys  fel  dadblygiad  o'r  tnmewnol, 
gan  esbonio  y  ffeithiaa  oddiaUan  fel  delw  ac  adlewyrchiad  y  bywyd  ag  oedd  yn 
ymwei^hio  oddifewn.  Mae  gwahaniaeth  tra  mawr  rhwog  hyny  a  chjrflen  mewn 
olyniad  amseryddol,  nen  yn  ol  nnrhyjjr  drefn  arall,  lîosogrwydd  o  ffeithian  ac  amgylch- 
iadaa,  pa  mor  ddyddorol  bynag  y  gaUont  fod.  Mae  i  goiff  haoesyddiaeth,  fel  y  corff 
dynol,  ei  enaid  byw,  sydd  jn  thoddi  iddo  ei  ffarf  a'i  brydlerthwch,  ac  yn  gwneyd 
ystyr  i'w  holl  ysgogiadan  ;  ac  mae  yn  dd^genym  weled  y  chẁyldröad  y  mte  y  sylw  a 
delir  i  hyny  yn  ddwyn  oddiamgylch  yn  y  wedd  ag  y  mae  hanesyddiaeth  yn  cael  ei 
hastndio  yn  y  dyddian  hyn.  Mae  m<)Ì8troIi  drychfeddwl  cyfnod*  y  gaUn  sydd  yn  ei 
gren  ar  ei  laa  a*i  ddelw  ei  hao,  yn  anfesarol  weU  na  gaUn  ystwflio  i  gìlfaohan  y  côf 
ei  fyrdd  myrddiwn  o  ffeithian.  Yn  y  wedd  ym/y  mae  hyd  yn  nod  hanes  cyfeiliom- 
adsä  jn  ddyddorol  a  Uawn  o  addysg  ;  a  Uawer  mwy  y  mae  yn  rhoddi  i  efrydiaeth 
nchel  hanes  yr  eglwys  ystyr  a  golenni  a  dneddant  mor  gryf  at  wnenthnr  y  neb  a'i 
hastadio  yn  ddoeth  a  phnr.  I  amcao  y  gweithian  hyn  yr  oedd  peth  feUy  ymron  yn 
gẃbl  allan  o'r  cwestiwn.  ÛDd  mae  y  ddan  waith  yn  dra  gwerthfawr,  ac  yn  hynod  o 
gyfaddas  i  roddi  i  Haws  o*n  oydwladwyr  Byniadam  yr  hanes  helyntfawr  sydd  wedi  bod 

1  eglwys  Crist  Mae  y  naiU  a*r  UaU  yn  daogos  synwyr  cryf  a  bam  dda,  ynghyd  ag 
ymlynìad  parchedig  wrth  y  gwirìooedd  ;  a  thra  y  mae  y  naiU  awdwr  wedi  dygwydd 
ei  gapl  ei  hnn  yn  Annibynwr,  a'r  Uall  yn  Fethodist  Calftoaidd,  mae  pob  nn  o'r  ddan, 
mewn  ëangder  a  chatholigrwydd,  yn  ei  brofi  ei  hnn  yn  deilwng  o'r  gymdeithas  fawr 

*•  sydd  ar  wah&n  fel  y  tonan,  eto  yn  nn  fel  y  môr." 

Emyium  y  Oysegr,  ^kugHad  o  Salma/a  a  Hymnau :  wedi  eu  delhol  o  Weiihiau 
yr  Av)durongoreUfMn  a  diweddar ;  ynghyd  a  Chorganau  ac  Emynau  Seitnig. 
DÌAbych  :  T.  Gee  aH  Fab. 

NiD  anghyffelyb  ydyw  y  Uyfr  hwn  "  i  rwyd  a  fwriwyd  yn  y  môr,  ao  a-gaaglodd  o  bob 
rhyw  bet&.**  Y  mae  yn  sicr  o  ran  cyflawnder  yn  gas^liad  yr  holl  gasgliadao. 
Oynwysa  *fi,887  o  Emynan,  heblaw  y  Corganao,  ac  y  mae  Uyfr  yn  agos  i  bnm' 
eant  a  hanner  o  dndalenan,  wedi  ei  argraffa  a'i  rwjrmo  yn  ddeatlos,  ao  i'w  gaei  am 
awUt.  Y  mae  y  Uyfr  rhataf  o  lawer  a  ddaeth  erìoed  aUan  o*r  was^  Gymreig.  Ae 
am  nifer  tra  mawr  o'r  *'  fimynan  "  nea  yr  "  Hymoaa  " — mae  y  ddaa  air  yn  cael  ea 
ddeCnyddio  yn  y  teiÜ,  ond  hab  fod  yo  anlwg  am  ba  reawm^y  mient  o  angenrheid- 


260  KOmADAÜ  LLENTDDOL. 

rwydd  ju  dda,  ao  yn  dda  iawn,  canys  y  mae  y  llyfr  yn  oynnwys  y  rban  fwyaf  o  lawer  * 
o*n  heroynan  mwyaf  «ymeradwy ;  ond  am  lîaws  o  rai  eraill  a  geir  yma,  mae  yn 
anhawdd  meddwl  paham  y  rhoddwyd  hwynt  i  fewn,  oddieithr  ar  egwyddor  jr 
"omniìm  gathẅrum"  fel  y  boddhäer  ychwaneg,  ac  y  gwneler  y  llyfr  ''yn  bob  peth 
i  bawb."  Nid  ydym  yu  gwybod  pa  nn  a  femir  yn  addaa  ei  ddefnyddio  yn  rh*i  o 
gynnnlleidfaoedd  Cymm  ;  fe  ellid  meddwl  ei  fod  yn  llawer  rhy  helaeth  1  hyny,  heb- 
law  fod  y  gwahanol  ffarfian  a  ddyry  ar  y  pennillion  i^rdd  wedi  en  cyfnewid  yn  peri 
fod  ju  anhawdd  gwybod  pa  nn  o  honynt  i'w  ddefnyddio  ;  ac  heblaw  hefyd  fod  gan  y 
gwahanol  gyfnndeban  creíyddol  en  casgliadan  neilldnol  en  hnnain  ft  pha  rai  y  maent 
wedi  cynnefino.  a  chyhoeddiad  pa  rai  a  ddewisant  gadw  yn  en  llaw  en  honain.  Ond 
fel  llyfr  i'w  ddarllen  gartref  y  mae  yn  dra  gwerthfawr,  a  hawdd  genym  gredn  y  daw 
felly  yn  hofflyfr  gan  laweroedd.  Mae  Uawer  o  emynan  gwerthfawr  iawn  wedi  ea 
gadael  allan  o'n  holl  gaogUadan,  a  rhai  eraill,  digon  sftl,  ysywaeth,  jn  llanw  y  lle  n 
ddylasent  hwy  gaeL  Ond  ju  y  Uyfr  hwn  yr  ydya  yn  dra  thebyg  o  gyfaifodc  y  rhai 
hyny  hefyd,  o^  ceir  yn  ychwaoegol  nifer  mawr  nad  oes  odid  neb  a  faliai  am  en  gweled. 
Am  y  llyfr  a  ddygwydd  fod  fynychaf  yn  ein  dwylaw  ni,  yr  ydym  Uwer  gwaith  wedi 
ei  deimlo  fel  "anwiredd  i'w  gosbi  gan  farawyr**  fod  y  fath  odUn  ft'r  rhai  canlynoi 
wedi  en  gadael  allan  o  hono  :— "  Aa  lesa  Orist  a'i  farwol  glwy'  ;*'  **  Archoffeiriad* 
nwch  na'r  nefoedd  ;"  •*  [een'D,  Harchoffeiriad  mawr ;"  "  Diolch  i  Ti,  yr  Hollallao^  < 
Ddaw;"  **0  f  enaid,  gwôl  addasrwydd;"  "0  pwy,  all  chwilio  ddyfais  Dwyfol 
glwy' ;"  '*  Wele  angen  llym  ei  gledd  ;"  **  Mae  gelynion  cfts  yn  lln ;"  **  Deff rowch 
íy  holl  serchiadan  ;"  "  Pan  eegynodd  'r  Hwn  ddiagfnodd  ;"  '*  Af  yn  mlaen,  a  doed  a 
ddelo;"  *«  Wele'n  cbwyan'r  dafnan  gwaedlyd;"  •'DÔJ  gyfiawnder  y  Meaatâl^'^  &o. 
Goren  po  gyntaf  i  bennillion  fel  y  rhai  hyn  gael  en  hadfeni  at  waaanaeth  y  Method- 
iatiaid,  canya  ni  aUaat  fforddio  gwneyd  hebddynt  Y  maent  oU,  fodd  bynag,  yn  y 
Uyfr  newydd  aydd  o'n  blaen  ynghyd  a  llawer  eraill ;  a  dylai  ei  gydwladwyr  deimlo 
yn  ddiolchgar  i  Mr.  Gee  am  en  diogeln  mewi  ffordd  mor  fanteiẁ)!  at  en  gwaaanaeth . 

Daniêl  BowlandSf  Llangntho,  Qan  T.  L.^Nadolig  Angd.  Wedi  ei  aymreigio 
gan  T.  L.— Dftüf  yBwthyn,  a*ghyn  a  welaiii  ac  a glywais  yno,  Wedi  ei  roddi 
yn  Gymraeg  gan  T.  L,— Duw^  Geidwad.—Yr  Ärwnnydd  DwyfoL^Oatood  - 
ydd  Bmdith,    Llandain  :  Cymdeithas  y  Traethodan  CrefyddoL 

Thomoê  a*i  OHniiog,    Wrexham  :  Haghes  a'i  Fab. 

Mae  y  Uyfryn  ar  Danicl  RowUjmds,  Llangeitho,  yn  gwneyd  y  pedwery^d  o'r 
"Traethodan  Bywgraffyddol "  y  mae  Mr.  Levi  wedi  ysgrifena.  Oalwasom  eyiip^o'r 
blaen  at  y  Uyfran  ar  Syr  Hngh  Owen,  Rhya  Prichard,  a  Griffith  JoncR,  LlanddM«or 
Da  genym  weled  fod  rhai  eraiU  i  ddUyn  ar  HoweU  Harriea,  WiUiam  WiUiamB* 
Thomas  Charles,  Chriatmaa  Eyana,  ŵo.  Nid  eUid  meddwl  am  nn  ffordd  fwy  cyMdas 
i  wneyd  enwan  a  gorcheetion  y  cedym  ag  y  mae  genym  fel  cenedl  gymaint  o  äSB^si 
fod  yn  falch  o  honynt  na  chyhoeddi  en  hanes  mewn  Uyfrynau  prydferth,  a  hylaw  • 
rhadlawn  fel  y  rhai  hyn.  Mae  y  darlnn  o  Rowlands  yn  hardd  iawn.  Dylai  railoedd 
lawer  o'r  Uyfr  fod  yn  nwylaw  ein  hienencty*  Mae  Nadolig  Angel  a  Drwa  y  Bufthi/n, 
yn  gyfieithiadan  o  lyfran  bychain  deniadol  a  da  a  gyh^dodd  Cymdeithas  y 
Traethodan  yn  Saesoneg,  ac  mae  yn  ammenthyn  gweled  rh^  mor  ragorol  a  deatliu 
i'w  rhoddi  yn  nwylaw  plant  Cymra.  Mie  Duuf  yn  Oeidwad,  TrArweinydd  Dwufol 
a  Chawody4§  Bendi  íÄ,  yn  becynau  awUt  o  ddeuddcg  cerdyn.  fel  y  ChHstmae  a'r  JNtŴ 
Year  Oardè,  Mae  yn  foddhftd  tra  mawr  gweled  pethan  mor  hynod  o  brydferth  wed' 
en  cyheeddi  yn  Oymraeg.  Da  y  gwnelai  ein  cenedl  gyfarfod  yn  Uawer  mJj  oalono^ 
barodrwydd  a  dymnniad  y  Gymdeithaa  ragorol  hon  i'n  gwaaanaethn  tdrj^r  Lav  î 
— Mae  Thomoê  a'<  Oeiniog  yn  Uyfryn  deaÜna,  difyr,  a  thra  addyagiadol.  Bydd^  I^ 
dda  iddo  gael  ei  ddarUen  gan  ftloedd  lawer  o  ddeUiaid  ein  HyagoÜon  S  ibbothol. 


RHIFYN  CLYllI.  --^— :^    -^ 


TRAETHODYDD. 


GORPHENAb\   1885. 


CYNNWYSIAD. 


Canmlwyddiant  Ysgolion  Sal)bothol  Cymru — 

Cychwyniad  a  Chynnydd  yr  Ysgolion.     Gan  y  Parch.  David 

Eyanî»,  M.A 261 

Líafiir  yr  Ysgol  Sabbothol  i'w  ddwyn  ymlacn  mewn  ysbryd 

cariad.     Gan  y  Parch.  Charles  Dayieö 274 

Canu  yr  Ysgol  Sabbothol.  Gan  Mr.  Eleazar  Roberts  ...  279 
Yr  Athrawon.  Gan  Mr.  R.  D.  Roderts,  M.A.,  D.Sc.  ...  285 
Yr  Aihraw  yn  paroiui  ar  gyíer  ei  ddusbauh.     Gan  y  Parch. 

JOHN    EVAi\S       ...  .  287 

Y  Gelfyddyd  o  Addysgu  yn  ei  chysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothcl. 

Gan  Mr.  G.  J.  WiLLiAMS       290 

Safonau  Addysg  yr   Ysgol  Sabbothol.     Gan  y  Parch.  JoHN 

OwE><  JoNES 294 

HoH.     Gany  Parch.  Evan  Peters      302 

Cys^'lJtiad   yr  Ysgol   Sabbothol  â'r   Band    of    Hope.      Gan 

Ceridwen  Pbris        306 

Yr  Ysgol  Sablx)thol  yn  Lloegr.  Gan  Mr.  T.  Apsimon  ..  313 
Yr  Ysgol    Sabboihol   fel    Moddion    Gras.      Gan    y    Parch. 

Thcmas  Lewis ..     319 

•'Chwiliwch  yr  Ysgrythyrau."     Gan  y   Parch.    Evan  Rees 

(^/'^^J 325 

Oly.^T^if.     Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A. 327 

Eííhoniad  Prtnàpal  Edwards  ar  yr  Epistol  Cyntal  at  y  Corinthiaid. 

Gaii  y  Paich.  Griifith  Pap.ry     343 

Descartcs  a  Spinoza.     Gan  y  Parch.   Hügh  HenrY  Williams, 

B.A.  (0.xon.) 353 

lîorci  Gron  :  Dadgysylliiad  a  Dadw.nddoliad  yn  Nghymru  — 

I.  Gan  y  Parch.  J.  EiDDON  JONES        362 

II.  Gan  y  Parch.  E.  Hughes,  B.A 367 

X«'íiiadau  Llenyddol 376 


CYHOEDDÌR  Y  RIIIFYN  NESAF   HYDREF  /,    188$, 


TREFFYNNON  : 
P.    M.    EVANS    AND    SON,    CYHOEDDWYR. 


PRIS    DEUNAW    CEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


CANMLWYDDIANT    YSGOLION    SABBOTHOL 

CYMKU. 

I. 

m 
CYCHWYNIAD  A  CHYNNYDD  YR  YSGOUON. 

Mewn  erthygl  ar  Dr.  LÌYÌngstone,  yn  fuan  ar  ol  ei  farwolaethj  dy- 
wedai  Syr  Bartle  Frere  ddirgelwch  am  dano  gyda  golwg  ar  amcan  eî 
daith  ddiweddaf  yn  1865^  naâ  oedd  yn  hysbys,  dybygjd,  ar  y  pryd,'i 
neb  ond  efe.  Y  mae  yn  gofus  i'r  aarllenydd,  o  bosibl,  ddarfod  i'r 
doctor  ar  y  daith  hono  alw  yn  Bombay  ar  ei  ffordd  i  Affrica.     Wedi 

§lanio  yno,  bu  o  1865  hyd  1872  heb  i  neb  glywed  gair  am  dano,  a'r 
ybiaeth  yn  cynnyddu  o  hyd  y  rhaid  ei  fod  wedi  syrthio  yn  aberth  i  un 
^'r  myrdd  peryglon  â  pha  rai  yr  ydoedd  yn  rhwym  o  fod  yn  wastadol 
wedi  ei  gylchynu.  Ond  er  syndod  a  diolchgarwch,  daeth  y  newydd  i'r 
wlad  fod  ein  cydwladwr  Stanley,  y  pryd  hwnw  gohebydd  neillduol  y 
New  York  Herald,  wedi  dyfod  o  hyd  iddo  yn  Ujiji,  a'i  fod  ar  gychwyn 
drachef n  i  wynebu  yr  un  peryglon  ag  y  buasai  ynddynt  yn  ystod  y 
saith  mlynedd  blaenorol.  Cyn  pen  blwyddyn  yr  ydoedd  un  o  glefydon 
marwol  y  wlad  wedi  ymosod  arno  a  chael  yr  oruchafiaeth,  er  pob 
cadernid  cyfansoddiad  a  gwroldeb  ysbryd ;  a  dygwyd  ei  gorff  yr  holl 
fifordd  oV  canolbarth  i'r  glanau,  gan  ei  weision  tfyddlawn,  ac  oddiyno  i 
Lundain,  i  orphwys  yn  dawel  gyda  gwroniaid  glewaf  ac  enwocaf  ein 
gwlad,  yn  mynachlog  Westminster,  hyd  ganiad  yr  udgom  diweddaf. 

Ond  dyma'r  dirgelwch.  Dywed  Syr  Bartle  fod  pobl  yn  cwyno  y 
pryd  hwnw  ei  fod  wedi  cychw^m  ar  y  daith  hono  heb  ddy weyd  wrth  y 
byd  pa  beth  oedd  ganddo  mewn  golwg  drwyddi,  a*u  bod  am  hyny  ju 
analluog  i  famu  pa  mor  bell  yr  ydoedd  wedi  cwblhâu  yr  hyn  a  fwriad- 
ai.  Pan  yn  aros  gyda  Syr  Bartle  yn  Bombay,  yn  186^  gofynodd  ei 
westŷr  iddo  pa  beth  oedd  cynllun  ei  weithrediadau.  Dywedodd  y  Dr. 
wrtho  ei  fod  o  bwrpas  wedi  peidio  a  chyhoeddi  ei  gynlluniau  cyn 
gadael  Lloegr,  gan  ei  fod  yn  sicr  y  byddai  raid  iddo  gil»  o  sylwÄwrop 
am  lawer  o  fisoedd  ynghyd,  a'i  fod  yn  bosibl  wedi  iddo  gilio  i  galon 
Âffrica  y  gwneid  ymdîechion  iV  gynnorthwyo,  ond  ei  fod  ef  yn 
1886.  B 


OANHLWYDDIANT    YSaOLION    8ABB0TH0L   CTMRU. 

awydduB  i  i)eidio  cefnogi  y  fath  gynnygiadau  trwv  unrhyw  grybwylliad 
am  ei  fwriadau,  tra  yr  ydoedd  yn  wrthwynebus  naturiol  i  gyhoeddi  cyn- 
lluniaa,  pa  rai  y  gallai  gael  ei  luddfas  i'w  cwblhâu  gan  amgylchiadau 
anorfod  ac  anraiiosibl  eu  rhagweled.  Ond  ei  brif  amcan,  meddai  wrth 
Syr  Bartle,  ydoedd  cyflawni  dymuniad  Syr  Roderick  Murchison  ar  i 
derfynaa  afonbant  (basinj  y  Nile  gael  eu  dynodi ;  ac  yr  ydoedd  ef  yn 
bwriadu,  ar  ol  penderf^mu  ar  y  dwfr-raniad  rhwng  afonbant  y  Nile  a 
ffrydiau  yn  rhedeg  i'r  cefnfor  yn  ddeheuol  a  dwyreiniol,  dilyn  y  dwfr- 
raniad  o  amgylch  i  holl  ymyl  y  hasÌTiy  ac  felly,  os  yn  bosibl,  ddynodi  y 
terfynau  o  fewn  i  ba  rai  y  gallai  teithwyr  diweddarach  chwilio  am  y 
ffrydiau  mwyaf  penodol  oV  müoedd  adlifoedd  a  alleni  feddu  yr  hawliau 
vÁaf  íV  anrhyd^d  o  fodyn  darddiad  îV  afon  Nile, 

Ond  yn  hyn,  fel  yn  ei  hoU  ymgymeriadau,  yr  oedd  darganfyddiadau 
daearyddol  i  fod  yn  hoUol  ddarostyngedig  i  amcanion  uwch.  DynMuiaì 
efe  bcfùderfynu  dyrysbwnc  mwy  anhawdd  daearyddiaeth  Aífrica  yn 
syml  fel  darpariaeth  angenrheidiol  i  oUwng  goleuni  i  mewn  i  galon  y 
cyfandfr.  Gwyddai  y  rhaid  iV  teithiwr  ragflaenu  y  masnachydd  aV 
cenadwr,  ond  edrychai  efe  ymlaen  at  yr  oU  a  allai  gyflawni  fel  dargan- 
fyddwr,  yn  benaf  megys  moddion  defnyddiol  tuag  at  ledaeniad  Crist- 
ionogaeth  a  gw^reiddiad.  £i  amcan  cyson  ydoedd  dyrchafìad  ^rr  hil 
Negröaidd  yn  Affrica.  Yr  oedd  diddymiad  y  gaethfasnach  a  chaeth- 
wasaeth,  cynnydd  gwareiddiad  a  thrafnidaeth,  yn  ei  feddwl  ef  yn 
Ì8-W!tôanaethffar  i  bregethiad  y^  efengyl,  yr  hyn  a  olygai  efe  fel  yr  unig 
feddyginiaeth  olliachäol  iV  llíaws  drygau  sydd  wedi  l^  yn  dreftadaetn 
F  Aifrica  am  gynifer  o  oesau. 

Megys  ag  y  mae  y  teithiwr  wrth  sefyll  ar  lan  afon  ardderchog — ^yr 
hon  oddiwrth  y  maintioli  y  mae  wedi  ei  gyrhaedd  sydd  yn  dyweyd 
wrtho  am  yrfa  o  amryw  filoedd  o  filldiroedd,  aV  hon  nid  yw  yn  ammeu 
sydd  wedi  ffrwythloni  llawer  gwlad  eang  neu  sychu  llawer  djrffrjm  pryd- 
ferth,  heblaw  bod  yn  gyf rwng  cymundeb  rhwng  trefi  mewndirol  pellenig, 
a  thrafnidaeth  i  boblogaeth  fawr — yn  naturiol  gywreingar  i  olrhain  y 
ffrwd  i  fyny  iV  tharddiad,  felly  hefyd  y  mae  ein  cywreingarwch  ninnau 
jm  cael  ei  gynhyrfu  yn  naturiol  i  olrhain  dilyniad  Ysgouon  Sabbothol 
Cymru,  y  rhai  sydd  wedi  cynnyddu  mor  raddol,  wedi  cyrhaeid  dad- 
blygiad  mor  eang  a  threfnus,  ac  wedi  sicrhâu  y  fath  fendithion  anmhris- 
iadwy  i'r  boblogaeth,  hyd  at  y  cynnulliad  syml  a  diymhongar  hwnw  iV 
hwn  y  maent  oll  yn  ddyledus  am  eu  bodolaeth.  Ond  nid  boddloni 
c^rwreingarwch  yw  yr  unig  gymhelliad  a  ddylai  ein  hysgogi  i  chwiüo 
am  eu  cychwyniad.  Gall  edrych  ar  y  darlun  hwn  ot  hyn  ydynt 
heddyw,  aV  darlun  acw  oV  hyn  oeddynt  gan'  mlynedd  yn  oí,  esgor  ar 
effeithiau  daionus  hefyd  gyda  golwg  ar  eu  dadblygiad  am  gan'  mlynedd 
ymlaen.  Fel  ag  yr  ydoedd  Dr.  Livin/:ç8tone  yn  edrych  heibio  i  gy wrein- 
garwch  wrth  chwilio  am  darddle  y  Nile — er  ei  fod  yn  cydnabod  grym 
y  teimlad  hwnw — at  lesoliad  moesol  a  chrefyddol  yr  hil  Negröaidd, 
felly  hefyd  ^can  mawr  adolygiad  gorphenol  ein  Hysgolion  SabbothoÌ 
ddylai  fcMÌ  eu  perffeithiad  yn  y  dyfodol.  Wrth  edrych  yn  o\  ceir 
mantais  i  sylwi  ar  y  cynlluniau  a  ddefnyddiwyd  tuag  at  eu  lledaeûW,  y 
modd,^  cyfadiftswyd  hwy  o  dro  i  dro  i  gyfarfod  amgylchiadau  newidiol 
y  ganrif,  y  llafur,  y  draul,  aV  zel  a  ddaneoswyd  gan  eu  pleidwyr  tuag 
at  eu  gwneyd  yn  effeithiol;  ond  ffrwytìi  penaf  yr  adgof  oV  hyn  a 


OARMI.WTDBIiillT  TSGOLION   8ABB0TH0L  OTMRD.  26S 

wnaeth  Duw  drwyddTnt  yn  jt  amser  aeth  heibio  ddylaî  fod  jmgais  i'w 
gwneyd,  trwy  ddylanwad  ei  Ysbryd  Sanctaidd,  yn  foddion  defnyddiol- 
deb  mwy  yn  y  dyíodol.  Sylweddolwyd  prophwydoliaeth  Adam  Smith 
am  danynt  gyda  golwg  ar  y  ganríf  sydd  wedi  myned  heibio :  *•  Nad 
oedd  un  cynllan  yn  addaw  newidiad  ar  foes  ac  ymddygiad  gyda'r  fath 
hawsdra  a  symlrwydd  er  dyddiau  jrr  Apostolion."  A  dyJai  y  ffaith 
hon  fod  yn  galonogiad  i  beri  iddynt  fod  yn  gyfryw  hefyd  gyda  golwg 
ar  y  ganrif  ddyfodol,  a  holl  ddyddiau  y  ddaear. 

Hyífryd  fuasai  gallu  eyfeirío  at  ryw  un  sefydliad  penodol  oV  hwn  y 
iÈíoec^wyd  jn  ddifwlch  yr  hyn  a  adnabyddir  heddy  w  fel  y  gyfundrefn 
o  YBgotìon  Sabbothol  yn  Nghymru.  Pe  buaBai  yr  adeilad  yn  sefyll — 
bydded  gM>el,  ysgoldý,  neu  ysgubor — diau  y  buasai  yn  wrthddrych 
sylw  neilldaoi,  a  dyneBasid  ato  gyda'r  un  teimlad  ag  y  gwneir  at  fanau 
g^edigaeth  príf  ddynion  y  byd.  Hyfryd  fuasai  gallu  cofnodi  yn  fanwl 
y  dydd  o'r  mis  yr  agorwyd  yr  jagoì  gyntaf,  pwy  oedd  ei  harolygwr,  ei 
bysgrifenydd,  ei  holl  athrawon,  ynghyd  a'r  trefniadau  y  cytunwyd 
amynt  i  ddwyn  y  gwaith  ^laen.  Ond  yn  hyn  oll  ymddengyí  y  rbaid 
i  ni  ymfoddloni  i  aros  heb  ein  boddloni.  Y  mae  dechreuad  y  gyfun- 
drefn  yn  fwy  tebyg  i'r  wawr  wedi  ymwasgaru  ar  y  mynyddoèdd,  heb 
neb  yn  gallu  cyfeìrío  yn  benodol  at  y  llecyn  y  cyffyrddodd  y  goleuni 
gyntaf  â  thiríogaeth  y  tywyWwch.  Gwir  yr  enwir  manau  penodol  lie  y 
c^mnaliwyd  ysgolion  ynddynt,  hyd  yn  nod  cyn  dyddìau  Mr.  Charíes,  a 
rhai  hefyd  yn  ei  amser  ef.  Ond  nid  un  oV  rhai  hyn  oedd  dechreuad  y 
gyfnndrefn;  ao  y  mae  yn  ammheus  am  lawer  o  honynt,  er  cael  eu 
gìüw  yn  Ysgolion  Sabbothol,  a  oeddjmt  yn  ddim  ond  dosbarth- 
iadau  holwyddoregol  ar  aelodau  ieuaînc,  as  sydd  wedi  bod  yn 
ihan  hanfodol  or  eglwys  ymhob  oes  or  byd.  "Canys  mi 
a'i  hadwaen  ef,"  meddai  Duw  am  Abraham,  "y  gorchymyn  efe  iV 
blant,  ac  i'w  dylwyth  ar  ei  ol,  gadw  o  honynt  ffordd  yr  Arglwydd." 
Ac  y  mae  hyny  yn  ddiau  yn  cynnwys  rhyw  ddarpariaeth  iV  haddysgu. 
Dyma  ymddiríedaeth  hefyd  a  gyflwynodd  Moses  ar  derfyn  ei  oes  i  bob 
penteulu  yn  Israel,  gyda  golwg  ar  y  gyfraith ;  "  A  bydded  y  geiríau 
hyn»  yr  ydwyf  yn  eu  gorchymjrn  i  ti  heddyw,  jm  dy  galon,  a  hysbysa 
hwjmt  i  dy  blant  (Saesoneg :  and  thou  shalt  teach  tìiem  dUigenUy  wUo  thy 
chüdren]  .  .  .  .  a  rhwym  hwynt  yn  arwydd  yn  dy  law  ;  byddant  jm 
rhagtalau  rhwng  dy  lygaid."  Gorchymjm  yr  Arglwydd  lesu  i  Pcílr 
wrth  ei  adferu  iV  swydd  ar  ol  ei  gwymp,  ydoedd,  "  Portha  fy  ẁyn." 
"  Ewch  i'r  holl  fyd  a  dysgwch  yr  hollgenedloedd/'  ydoedd  ei  gomioiwn 
ì'f  holl  Apostolion  pan  yn  esgyn  oddiwrthynt  i'w  ogoniani  A  dyma, 
drefn  yr  eglwys  hyd  ddiwedd  amser  :  "  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion, 
a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn 
athrawon,  i  berffeithio  y  saint,  i  waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corff 
Crist"  Yr  oedd  Charles  yn  foreu  yn  ymhyfrydu  mewn  addysgu.  Pan 
ei  penodwyd  i  guradaeth  Llanymowddwy,  yn  nechreu  y  flwyddyn 
1784,  adgyfododd  yr  hen  arferíad  da  o  gateceisio  y  plant  bob  pryd- 
nawn  Sabboth,  gyda  llwyddiant  neillduol,  yr  hyn,  ynghyd  a'i  lafur 
ffyddlawn  ymhob  cylch  arall,  a  fu  yn  achlysur  i'w  blwyfolion  bydol  a 
daearol  anfon  cwyn  yn  ei  erbyn  ef  at  y  rheithor,  yr  hwn  a  roes  «ybudd 
iddo  derfynu  ei  gysylltiad  âV  plwyf  ar  y  cyntaf  o  lonawr,  1785.  Ar  ol 
torí  ei  gysylltiad  A  Llanymowddwy,  ffurfíodd  ddosbarth  addjragol  yn  y 

R    2 


264  OANMLWTDDIANT   T800LI0N   8ABB0TH0L   OTMBÜ. 

Bala,  yn  ei  dŷ  ei  bun,  ac  wedi  hyny  yn  y  capel.  Fel  hyn  y  dywed  ei 
fywgraffydd,  y  Parch.  Edward  Morgan,  Syston,  am  dano  yn  y  cyfwng 
hwn,  sef  ar  ol  colli  curadaeth  Llanymowddwy,  a  chyn  ymuno  â'r 
Methodistiaid  jm  haf  1785: — "Ni  fynai  ei  feddwl  gweithgar  eî  adael 
yn  hollol  ddiwasanaeth.  Ennynwyd  ei  gydymdeimlad  gan  yr  anwybod- 
aeth  oedd  yn  ffynu  ymhlith  yr  ieuenctyd  yn  y  Bala.  Gwahbddodd 
hwynt  i'w  dŷ,  i  roddi  iddynt  hyfforddiant  ysgrythyrol,  ac  i*w 
cateceisio.  Ei  ddiffyg  gorchwyl  a'i  harweiniodd  ir  llafur  cariad 
hwn,  yr  hyn,  y  mae'n  debygol,  a  barodd  iddo  ennill  y  chwaeth  a'r 
cyfaddaader  hwnw  ato  a'i  gwnaeth  ar  ol  hyny  mor  enwog,  a'i  lafur  yn 
y  ffordd  hon  mor  lesol  i'r  holl  wlad.  Yr  oedd  ei  dduU  o  drin  y  plant 
yn  nodedig  e  hynaws,  caruaidd,  a  dengar.  Byddai  y  cariad  a'r  tyner- 
wch  gyda  pha  rai  y  cyf archai  hwynt,  yn  aml  yn  eu  toddi  i  ddagrau ; 
daeth  ei  dŷ  yn  fuan  yn  rhy  fach  i  gynnwys  y  rhai  a  ddilynent 
Gynnygiwyd  iddo  wasanaeth  eu  capel  gan  y  Methodistiaid  Galfínaidd,  j 
rhai  oedd^mt  y  pryd  hwnw,  ac  am  lawer  o  amser  ar  ol  hyny,  mewn 
cysylltiad  á'r  Eglwys  Sefydledig,  megys  ag  yr  oedd  y  Methodistiaid 
ar  y  cyntaf  yn  Lloegr.  Derbyniodd  y  cynnyg  hwn,  ac  yno  yr  addysgai 
ac  y  cateceisiai  y  plant  llíosog  a  ddeuent  ynghyd.  Yr  oedd  y  gwaith 
hwn  yn  hyfrydwch  calon  iddo.  Dyma,  mewn  gwirionedd,  dde- 
chreuad  Ysgolion  Sabbothol,  yn  flaenorol  mewn  amser  i  unrhyw  un 
a  sefydlwyd  yn  Lloegr."  Y  mae  un  camgymeriad,  o'r  hyn  lleiaf,  yn 
y  dyfyniad  uchod  ;  gan  mai  at  ddechreuad  y  flwyddyn  1785  y  mae  yn 
cyfeirio,  nis  gallasai  fod  dosbarth  Mr.  Gharles  o  flaen  sefydliad  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Lloegr,  yr  hyn  sydd  sicr  bellach  a  gymerodd  le  yn  1780. 
Nid  oes  brawf  amlwg  fod  y  doobarth  hwn  o  eiddo  Mr.  Gharles  yn  Ysffol 
Sabbothol,  yn  ystyr  briodol  y  gair.  Nid  oes  grybwylliad  fod  ynddi 
drefniant  i  ddysgu  darllen  o  gwbl,  dim  ond  cateceisio,  na  chyfeiriad  at 
un  athraw  ond  efe  ei  hun ;  ac  ni  wyddys  ychwaith  a  gynnaliwyd  y 
dosbarth  ymlaen,  neu  a  drowyd  ef  i  ffurf  o  ysgol  gyffredinol  wedi  i  Mr. 
Gharles  yn  haf  yr  un  flwyddyn  ddechreu  ar  ei  deithiau  pregethwrol 
gyda*r  Methodistiaid. 

Yr  unig  ffaith  ddilys  ynglŷn  â  dechreuad  y  gyfundrefn  o  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Nghymru,  ydyw  ddarfod  iddynt  gael  eu  dadblygu  o'r 
ysgolion  cylchynol  a  sefydlwyd  drwy  lafur  ac  ymroddiad  diflino  Mr. 
Gharles.  Pa  un  o'r  ysgolion  cylchynol  a  drowyd  gyntaf  yn  Ysgol 
Sabbothol,  nid  ydym  yn  gwybod  y  gall  neb  benderfynu,  nac  ychwaith 
y  dyddiad  penodol  y  cymerodd  hyny  le.  Y  mae  yn  eithaf  posibl,  ac  yn 
wir  yn  debygol,  i'r  trawsffurfiad  pwysig  hwnw,  yr  hjrn  a  fu  yn  achlysur 
cjm  liir  i  roddi  gwedd  newydd  amynt,  ac  a  bery  iV  nodwelddu  beUach 
holl  ddyddiau  y  ddaear  nyni  a  obeithiwn,  gymeryd  lle  cyn  terfyn  y 
flwyddyn  fythgofiadwy,  1785.  Amcan  Mr.  Charìes  i  ddechreu  ydoedd 
sefydlu  ysgolion  cylchynol  yn  benaf  i  ddysgu  darllen  ynddynt,  ar 
gynllun  ysgolion  y  Parch.  Griffith  Jones,  Llanddowror,  y  rhai  a 
ẃchwynwyd  yn  y  flwyddyn  1730,  ond  oeddynt  cyn  dyddiau  Mr. 
Charles  wedi  darfod  yn  llwyr.  Yn  ystod  ei  deithiau  drwy  y  wlad, 
canfu  fod  rhanau  helaeth  o  honi  wedi  suddo  i  ddygnaf  anwybodaeth. 
Mewn  rhanharthau  eang  ni  cheid  cynifer  ag  un  o  bob  ugain  o'r  boblog- 
aeth  yn  gallu  darllen,  ac  am  rai  cymydogaethau  byddai  yn  anhawdd 
cael  un  o  gwbl  mor  bell  aliyny  ymíaen.     Yr  oedd  efe  wedi  cael  digon  o 


OANMLWTDDIAMT   TSOOf.lON    8ABB0TH0L   OTMBÜ.  265 

brofiad  nad  ydoedd  hyd  yn  nod  ei  gateceisio  yn  ateb  nemawr  o  ddyben, 
tra  yr  ydoedd  pobl  a  phlant  yn  analluog  i  ddarllen.  £r  mewn 
amr^rw  fanau  fod  Uawer  wedi  cael  eu  henniU  i  gael  pleser  mewn 
gwrando  yr  efengyl,  ac  fel  gwrandäwyr  loan  Fedyddiwr  yn  barod 
i  lawenhau  dros  amser  yn  y  goleuni,  eto  fe  deimlai  Mr.  Charles 
ea  bod  ^m  rhwym  o  aros  mewn  anwybodaeth  cymharol  o'i  gwir 
brydferthwch,  nes  iddynt  allu  darllen  y  Bibl  drostynt  eu  hunain, 
ac  i  ryw  foddion  gael  ei  sefydlu  i'w  hegwyddori  yn  ei  wir- 
ioneddau  hanfodol.  Wrth  fyfyrio  yn  bryderus  pa  fodd  i  wella  yr 
agwedd  ddifrifol  hou  ar  bethau,  nis  gallai,  meddai  ef,  feddwl  am  ddim 
gwell  cynUun  na  danfon  ysgolfeistri  ìt  parthau  mwyaf  ty wyU  i  addysgu 
yn  rhad  bawb  a  ddeuai  atynt  i  ddarllen  y  Bibl  yn  eu  hiaith,  ac  i  w 
hyfforddi  yn  egwyddorion  cyntaf  y  grefydd  Gristionogol.  Dechreuodd 
gydag  un  ysgolfeistr,  ond  cynnyddodd  y  nifer  cyn  hir  i  ugain ;  ac  am 
gyflog  o  £12  i  £15  y  flwyddyn,  cylchdeithiai  y  fyntai  hon  o  le  i  le,  gan 
aros  o  chwech  i  naw  mis  ymhob  cymydogaeth,  nes  cyn  hir  iddynt  ìanw 
y  wlad  yn  Ued  gjrffredinol  o  ddarllenwyr  y  Gair.  Hawdd  casglu  fod 
Uafur  Mr.  Charles  yn^ddifesur  i  gadw  y  cynllun  hwn  i  weithredu.  Efe 
fyddai  i  ddechreu  301  penderfynu  ar  le  i  godi  ysgol ;  ymwelai  â'r 
trigolion  iV  perswadio  i  wneyd  defnydd  o  honi ;  yn  aml  iawn  byddai 
ganddo  i  barotoi  athraw  at  y  gwaith ;  ymwelai  drachef o  a  thrachefn 
á'r  ysgol  i  galonogi  yr  athraw  ac  i  gadw  i  fyny  zel  y  bobl  tuag  ato, 
drwy  roddi  arddangosiad  ffurfíol  oV  effeithiau  daionus  ar  y  plant  a  rhai 
mewn  oed  drwy  gateceisio  yn  gyhoeddus;  ac  mae  yn  bosibl  mai  y 
Uafur  penaf  oU  oedd  casglu  ynghyd  yr  arian  angenrheidiol  tuag  at 
gadw  yr  hoU  beiriant  i  ysgogi,  obledd  yn  y  gwaith  hwn  yr  oedd  y 
pwyllgor,  y  casglydd,  yr  ysgrifenydd,  a'r  trysorydd  oU  ju  gorfod 
cyfarfod  yn  yr  un  dyn. 

O'r  sefydliadau  hyn  y  cyfododd  yr  YsgoUon  Sabbothol.  Penderfjm- 
ir  y  pwnc  hwn  tu  hwnt  i  bob  dadl  gan  eiriau  Mr.  Charles  ei  hun. 
Wrth  ddesgrifio  ei  lafur  mewn  llythyr  at  foneddiges  yn  Lloegr  jrn 
1796,  dywed  wrth  son  am  un  o'r  ysgolion  cylcliynol :  "Sefydlais  hefyd 
Ysgolion  Sabbothol  a  nosol,  er  mwyn  y  rhai  oeddynt  yn  rhy  brysur, 
neu  jm  rhy  dlawd,  i  wneuthur  defnydd  o'r  ysgolion  dyddiol.  Y  mae  y 
cjmnygiadau  a  wnaethum  yn  y  cyfeiriad  hwn  wedi  bod  yn  rhyfeddol  o 
Iwyddiannus.  Y  mae  y  wlad  wedi  ei  Uenwi  0  ysgolion  o  tjw  fath 
neu  gilydd,  ac  addysgir  y  cyfan  ar  yr  un  pryd."  Erbyn  y  flwyddyn 
1811  yr  ydym  yn  cael  yr  ysgoHon  cylchynol,  fel  tŷ  Saul,  yn  myned 
wanach  wanach,  aV  rhai  Sabbothol,  fel  tŷ  Dafydd,  yn  myned  gryfach 
eryfach.  Fel  hyn  y  mae  efe  yn  egluro  y  cyfnewidiad  hwn  mewn 
Uythyr  at  ysgrifenydd  y  Gymdeithas  Gaelaidd  yn  Edinburgh  :  "  Darfu 
i  fy  athrawon,  fel  yr  oedd  yr  adnoddau  yn  cynnyddu,  liosogi  0  un  i 
ugain ;  ond  yn  ddiweddar  y  mae  y  nifer  wedi  Ueihau,  gan  fod  jr 
angenrheidrwydd  am  ysgolion  dyddiol  yn  darfod  fel  y  Uiosogir 
Ysgolion  Sabbothol,  ac  y  mae  fy  sylw  yn  cael  ei  dynu  at  ledaeniad  y 
rhai  hyn  gymaint  ag  sydd  bosibl.  Yr  ysgolion  dyddiol  cylchynol  sydd 
wedi  bod  y  moddion  penaf  tuag  at  gyfodi  Ysgolîon  Sabbothol,  oblegid 
heb  y  blaenaf  yr  oedd  ystâd  y  wlad  y  fath  fel  nas  gallasem  gael  athraw- 
on  i  ddwyn  ymlaen  y  rhai  diweddaf;  ymhellach,  gosodwyd  i  íjnj 
Ysgolion  Sabbothol  ymhob  Ue  y  buasai  ysgolion  dyddiol.''     Pa  un  a 


266  0iiHMLWVDDI4XT   TstOOLlOH   SABBOTHOIi   OTMftU. 

oedd  yn  nghTnUun  Charles  ì  sefydla  Ysgolìon  SabboÜiol  Tnglŷn  á  phob 
ysgol  gjlch^mol  o'r  cychwyn,  sydd  anhawdd  ei  benderfynu.  Braidd  m 
thybiem  fod  yr  amgylchìadau  ^m  fifafrio  y  golygiad  mai  drychfeddwl 
pellach  ydoedd  hwn,  wedi  ei  awgrymu  gan  angenrheidrwydd  pethau. 
Necessüy  is  the  motìier  oý  invention,  Felly  y  bu  gydag  ysgol  Jenkin 
Morgan  (un  o  athrawon  Madam  Beyan)  yn  y  Crawlom,  ger  Llanidloeai 
yn  1770.  Ar  y  cyntaf  nid  ydoedd  hono  ond  ysgol  ddyddiol  gylchynoL 
Sylwodd  yr  athraw  cyn  hir,  er  hyny,  fod  llawer  o*r  rhai  mewn  oed, 
oeddynt  yn  sychedu  am  wybodaeth,  yn  awyddus  i  ddilyn  yr  ysgol  gyda'r 
plant,  ond  ^m  ei  gael  yn  beth  anghydnaws  i  ddiljm  eu  gorchwylion  a'r 
ysgol  yr  un  pryd.      I  gyfarfod   â'u  hachos,   penderfynodd  Morgan 

fynnal  ysgol  nosawl  bob  Mercher,  Ue  y  gallai  pob  oedran  ymgasglu. 
'el  ag  yr  oedd  deiliaid  ^rr  ysgol  hon  yn  cynnyddu  yn  eu  gwyb^aeth, 
a'r  chwaeth  yn  cynnyddu  hyd  yn  nod  wrth  ei  gyflenwi,  er  mwyn 
cyfarfod  eu  hawydd  am  fwy  o  wybodaeth  ysgrythyrol,  penderfynwyd 
cynnal  ysgol  ar  nos  Sabboth  hefyd.  Gan  y  byddid  Jenkin  Morgan  yn 
absennol  y  rhan  fynychaf  ar  y  Sabboth  ar  ei  deithiau  pregethwrol, 
byddai  y  dynion  a'r  gwragedd  ag  y  buasai  efe  yn  foddion  i  w  haddysgu 
yn  yr  ysgol  nosawl  ar  brydnawn  Mercher,  yn  eu  tro  yn  gwnsuthur  yr 
un  gymwynas  i'r  rhai  anUythyrenog  oedd  dan  eu  gofal  yn  yr  Ysgol  SuL 
Fel  hyn  cychwynodd  y  sefydliad  tra  yr  ydoedd  efe  eto  yn  aros  yn  eu 
plith,  ond  gyda  phob  darparíaeth  a  diogelwch  iddo  gael  ei  barhau  wedi 
iddo  symud  ei  babeU  i  wasanaethu  ar  eraiU  gyda'i  ysgol  gylchynol.  Y 
mae  Uythyrau  Mr.  Charles  yn  dangos  yn  e^r  mai  fel  hyn  y  cychwyn- 
odd  yr  Ysgol  Sabbothol  gydag  yntau;  ac  wedi  iddo  weled  cyfadd- 
asder  y  cynUun  i  ateb  ei  ddybenion  penaf,  fe  ymroddodd  â'i  hoU  egni 
i'w  ledaenu  a'i  berifeithio.  Y  mae  geiriau  y  Parch.  T.  Jones  o 
Ddinbych,  un  o'i  fywgraffwyr  Cymreig  cyntaf,  yn  hynod  o  fywiog  ar  y 
mater  hwn  : — "  Yn  y  Cyfarfodydd  Misol,  a  Chymdeithasfäoedd  Chwar- 
terol  y  Methodistiaid  Calfìnaidd,  pa  le  bynag  a  pha  bryd  bynag  y 
byddai  efe  yn  bresennol,  anaml,  am  lawer  o  fìynyddoedd,  y  byddai  yn 
gadael  iV  cyfleusdra  ddianc,  heb  annog  ei  frodyr  yn  daer  i  roddi  pob 
cynnorthwy  o  fewn  eu  gaUu  i  hyrwyddo  y  gwaith  ymlaen.  Ni  chaniatä- 
wyd  i'w  annogaethau  Uíosog,  serchog  a  bywiog,  fyned  heibio  heb  eu 
gwobrwyo.  Cafodd  aUan  ugeiniau,  cannoedd,  a  miloedd  o  gynnorthwy- 
wyr  ewyUysgar,  yn  ol  eu  hamrywiol  alluoedd,  y  rhai  ar  y  goreu  naid 
oeddynt  ond  cyfyngedig,  yn  ngwahanol  ranau  y  wlad ;  ac  y  mae  pob  Ue 
i  ddysgwyl  y  bydd  flfrwyth  lawer  yn  dilyn  ymhen  oesoedd  i  ddyfod. 
Hyd  yma  y  mae  y  gwaith  wedi  bod  yn  myned  ymlaen  ac  yn  cynnyddu 
yn  y  Cyf undob  a  grybwyUwyd ;  ac  nid  yn  unig  y  mae  cyrff  Anghyd- 
fiurfiol  eraiU  wedi  dangos  zel  gyffelyb,  ond  y  mae  yr  E^wys 
Sefydledig  hefyd  yn  rhoddi  aUan  ymdrechion  ffyddlawn  i'r  un 
perwyl." 

YmhoUad  tra  naturiol  ynglŷn  â  sefydUad  y  gyfundrefn  o  YscoUon 
Sabbothol  yn  Nghymru  ydyw,  Pa.  mor  beU  y  darfu  i  sefydliad  x  sgol- 
îon  feUy  yn  Lloegr  rai  blynyddoedd  yn  flaenorol  ddylanwadu  ar  fedd- 
wl  Charles  o  ran  ei  waith  a'i  gynUun  eiì  Fod  y  Saeson  wedi  cael 
y  flaenoriaeth  arnom  yn  nghychwyniad  y  gyfundrefn  sydd  erbyn  hyn 
yn  berffaith  amlwg  ac  anwadadwy.  Cytunir  yn  ddieithríad  i  Raike8 
ddechreu  ei  ysgoUon  ef  yn  Gloucester  yn  1780,  tra  na  cychwynwyd  rh»i 


OàMMI^WTDDlAMT   T8WLI0N   8ABB0TH0L  OTMBD.  2|T 

Ghárlêe  hyd  1785,  a  chymtrryd  y  dyddi^  boreaaf.  Ghm  fod  y  Sadson 
wedi  dathla  ea  canmlwyddiad  hwynt  jn  1880,  a  rhai  Ysgolion  Cym- 
reîg  wedi  eyduno  yn  y  Uawenydd  hwnw,  y  mae  ymholiad  pwyaig  arall 
yn  dibynn  ar  yr  uchod.  A  ydym  fel  cenedl  yn  cael  ein  cy^awnháu 
mewn  cynnal  dathliad  Cymreîg  hollol  ar  wahân  i  eiddo  y  Saeeon  1  Wrth 
edrych  i  mewn  i  hoil  amgylchìadau  yr  achos,  yr  ydym  yn  credu  ein  bod 
i'n  cyfìawnháu,  a  bod  dechreuad  y  gyfundrefn  Gymreig  wedi  cymeryd 
lle  yn  hollol  annibynoi  ar  y  cychwjmiad  Seisonig.  Un  ystyríaeth 
aydd  yn  ein  harwain  i*r  casgliad  hwn  ydy w,  fod  aìngylchiadau  cychwynr 
iad  y  ddwy  gyfundrefn  yn  hollol  wahanoi,  Wedi'r  cyfeiriadau  a  wnaed 
eisoea  at  y  dull  y  dadblygwyd  y  gyfundrefn  yn  Nghymru  o'r  ysgolion 
cylchynol,  bydd  yr  ychydig  fanylion  canlynol  o  hanes  Eaikes  yn  ddigon 
i  OBod  y  gwahaniaeth  yn  hoUol  eglur. 

Yn  y  nwyddyn  1780,  dywedir  i  Mr.  Robert  Raikes,  yr  hwn  y  pryd 
hwnw  ydoedd  ẁr  digon  dinod  mewn  cymdeithas,  fyned  i  gyflogi  gardd- 
wr  i  un  o  isdrefi  dinas  Gloucester,  Ue  yr  oedd  y  dosbarth  iselaf  o*r  bobl, 
y  rhai  oeddynt,  gan  mwyaf,  yn  wneuthurwyr  pinau,  yn  trigiannu.  Nid 
ydoedd  y  dyn  y  daethai  i'w  gyflogi  gartref  ar  y  pryd,  a  thra  yn  aros  ei 
ddychweliad,  blinîd  ef  yn  fawr  gan  nifer  o  fechgyn  tyrfus,  truenus,  a 
ymyrent  â*i  ymddyddan  gyda  gwraig  y  dyn  ynghylch  y  neges  ar  ba  un 
y  daethaL  Holodd  a  oedd  y  plant  hyny  yn  perthyn  i'r  rhan  hono  o'r 
dref,  a  gresynai  wrth  eu  trueni  a'u  seguryd.  '*Ah,  syr,"  meddai 
y  wraig,  "  pe  gwelech  chwi  y  rhan  hon  oY  dref  ar  y  Sabboth,  braw- 
ychid  chwi  yn  wir ;  oblegid  y  pryd  hwnw  y  mae  yr  heol  wedi  ei  Uenwi 
gan  dorfeydd  o'r  trueiniaid  hyn,  y  rhai  y  dydd  hwnw,  yn  rhydd  oddi- 
wrth  waith,  ydynt  yn  treulio  eu  hamser  mewn  dadwrdd  a  therfysg,  gan 
ehwareu  cis,  a  thyngu  a  rhegu  mewn  duU  mor  ofnadwy  fel  ag  i  gjrfleu 
i  unrhyw  feddwl  pwyUog  ddrychfeddwl  am  uff'em  yn  hytrach  nag 
unrhyw  le  aralL"  Awgrymodd  yr  ymddyddan  i  Raikes  y  dymunoldeb 
0  g^eisio  rhoddi  attalfa  ar  yr  halogiad  hwn  o  ddydd  yr  Arglwydd. 
Argrafiwyd  y  gair  •*  ceîsio "  mor  rymus  ar  ei  feddwl,  nes  ei  arwain  ar 
onwaith  i  ysgogi ;  ac  ymhen  Uawer  blwyddyn  ar  ol  hyny  sylwai  wrth 
Joseph  Lancaster,  "Nis  gaUaf  byth  fyned  heibio  y  Uecyn  y  daeth 
y  gair  *  ceisio '  mor  rymus  i  fy  meddwl,  heb  ddyrchafu  fy  nwylaw  a'm 
ealon  i  fyny  i'r  nefoedd  mewn  diolchgarwch  i  Dduw  am  roddi  y  fath 
feddwl  yn  fy  mhen."  Yma  mae  y  gwahaniaeth  yn  amlwg.  YmhUth 
manyUon  eraiU  gaUwn  nodi  mai  anfoesoldeb  darawodd  sylw  Raike8 
gyntaf;  anwybodaeth,  Charles:  anfoesolaeth  mewn  dinas,  a  rhan  oV 
ddinas.  i  ddechre  gyda  Raikes ;  anwybodaeth  wrth  sylwi  ar  ran  helaeth 
o'r  wlad  gyda  Charles :  peth  sydyn  ydoedd  yr  argrafl'  ar  Raikes ;  ond 
yr  oedd  cydymdeimlad  Charles  â  chyflwr  ei  wlad  yn  íFrwyth  blynydd- 
oedd  o  brofíad  a  sylw. 

Ystyríaeth  arall  ynglŷn  â  chychwyniad  y  ddwy  gyfundrefn  jrdyw  eu 
bod  yn  gwahaniaethu  yn  y  dtUl  a  gymerwyd  i  ddv)yn  oddiamgylch  ddir 
wygiâd,  Wedi  i  Raikes  gael  pedwar  o  bersonau  oeddynt  jm  gyfarwydd 
âg  addysgu  plant  i  ddarUen,  cyflogodd  hwynt  yn  ol  swUt  yr  un  y  dydd, 
i  dderbyn  ac  addysgu  y  cyfryw  blant  ag  a  ddanfonai  efe  atynt,  bob 
Sabbòth.  Yr  oedd  y  plant  i  ymgasglu  yn  fuan  ar  ol  deg  yn  y  bore,  ac 
i  aroe  hyd  ddeuddeg  ;  yna  yr  oeddynt  i  ddychweîyd  adref,  ac  ymgyn- 
nuU  drachefn  am  un,  ac  ar  ol  darllen  gwers,  i  gael  eu  harwain  yn  drefn- 


268  OANMLWTDDUMT   Y800LI0M   8ABB0TH0L  OTMBÜ. 

118  i'r  Eglwya  Ar  ol  gwasanaeth  yn  yr  Eglwys,  yr  oeddynt  i  dreulio  hyd 
hanner  awr  wedi  pump  mewn  adrodd  y  Catecism,  ac  yna  i  w  gollwng,  gyda 
gorchymjm  i  fyned  taag  adref  yn  dawel,  a  pheidio  ar  un  cyfrif  a 
gwneyd  unrhy w  derfjrsg  ar  yr  heol.  Yn  yr  holl  amgylchiadan  hjm,  nid 
oes  dim  i  awgrymu  fod  Charles  wedi  benthyca  ei  ddrychfeddwl  oddi- 
wrth  Raike8.  Fel  y  gwelsom,  dadblygiad  o'r  yagolion  cylchynol 
ydoedd  Ysgolion  Sabbothol  Charles ;  ni  sefydlodd  efe  unrhy w  adeg  a 
threfn  benodol  i'r  Ysgolion  ymgasglu;  yn  aml  y  piyd  hwnw  yn 
Nghymru,  cynnelid  Ysgolion  ar  nos  Sabbothau.  Nìd  ynglŷn  á'r 
Eglwys  Wladol  y  cychwynwyd  hwynt  yma,  ond  gydag  YmneiUduaeth. 
A'r  gwahaniaeth  penaf  oll  o  dan  y  penawd  hwn  ydy w  gwirfoddolrwydd 
yr  addysg  o'r  cychwyniad  cyntàf ;  oblegid  beth  bynag  am  gyflog  yr 
athrawon  yn  yr  ysgoliou  cylchynoí,  nid  oes  un  engraifft  fod  un  athraw 
nac  athrawes  ^m  yr  Ysgolion  Sabbothol  eríoed  wedi  cael  unrhyw  gydna- 
byddiaeth  aríanol. 

Gwahaniaetha  y  ddwy  gyf undref n  hefyd  yn  null  eu  lUdaeniad.  Drwy 
gyhoeddi  hanes  vr  Ysgolion  yn  y  newyddiadaron  y  lledaenwyd  hwynt 
yn  benaf  yn  LÌoegr.  Itailces  ydoedd  perchenog  a  chyhoeddwr  y 
OUmcester  Joumal,  a  thrwy  y  cjrfrwng  hwn  yn  benaf  y  gwnaeth  efe  yn 
hysbys  i  ddechreu  ei  gynllun  rhagorol  i  wella  cymdeithas.  Y  mae 
yn  wir  nad  oedd  ei  ddyfeisgarwch  yn  brín  o  lunio  cynlluniau  eraill  i 
roddi  cyhoeddusrwydd  iddynt  Ymhen  dwy  flynêdd  ar  ol  eu  cychwyn- 
iad  jn  St  Catheríne  Street,  gwahoddodd  Itaikes  ychydig  gyfeillion  i 
foreubryd  ato ;  yr  oedd  ffenestr  yr  ystafell  lle  yr  oeddynt  wedi  ymgjm- 
null  vn  agor  i  ardd  fechan,  ac  yno  y  gwelwyd  yn  eistedd  ar  feinciau 
y  naill  uwchlaw  y  llall,  blant  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  gyntaf,  wedi  eu 
gwisso  yn  drefnus.  Dangoswyd  hwy  o  bwrpas  Vt  cwmni  er  mwyn 
ennill  eu  dyddordeb  yn  y  cynllun.  Mor  ychydig,  er  hjmy,  ydoedd  y 
gwerthfawrogiad  o  hono  gan  lawer  ar  y  pryd  fel  y  meiddiodd  un 
chwaer  oV  CrynwyT  geryddu  y  dyngarwr  jm  y  geiríau  canlynol :  "Gyf- 
aill  Kaike8,  pan  y  gwnei  di  elusen,  *  na  wyped  dy  law  aswy  beth  a 
wnel  dy  law  ddehau.' "  Ond  anghofíodd  y  foneddiges  deg  adnod  arall 
ydoedd  lawn  mor  gyfaddas  i'r  amgylchiad:  "Llewyrched  felly  eich 
gweithredoedd  da  ger  bron  dynion,  fel  y  gwelont  hwynt,  ac  y  gogonedd- 
ont  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  Am  dair  blynedd  cyf- 
vngid  lledaeniad  yr  ysgolion  i'r  gymydogaeth  Ue  yr  oedd  Raike8  yn 
by w ;  ond  wedi  dechreu  cyhoeddi  eu  hanes  yn  y  Gloucester  Jmmal,  daeth 
rhanau  eraiU  o'r  deymas  i  deimlo  dyddordeb  yn  y  symudiad.  Óymer- 
odd  rhai  o  bapyrau  Llundain  y  mater  i  fyny  o'r  Oloucester  Joumal,  a 
thrwy  gyhoeddi  Uythyr  o  eiddo  Rai^es  at  Colonel  Townley,  Stockport, 
yn  y  OenUeman*s  Afagadm,  yn  egluro  yn  llaŵn  hoU  fanylion  y  cynilun, 
ennynwyd  zel  mewn  amry w  ar  hyd  a  lled  y  wlad  i  gychwyn  sefydliadau 
cyflelyb.  Mor  wahanol  yw  hyn  oll  eto  i  ddull  Charles  o  fyned  ymlaenl 
Nid  oedd  ganddo  ef  un  newyddiadur  i  ennill  cydymdeimlad  y  wlad  o'i 
blaid;  ni  chyfyngodd  efe  ei  ymdrechion  i  un  dref  nao  i  un  sîr  neillduol ; 
ymwelai  yn  bersonol  ft  phob  cymydogaeth  i  gychwyn  y  sefydliad,  a 
deuai  oddiamgylch  at  bob  un  yn  ei  dro,  i  gadw  i  fyny  y  £el  a'r  ym- 
roddiad.  Byddai  yntau  hefyd  yn  gwneuthur  arddangosiad  i'r  trígolion 
or  daiom  a  effeithiwyd  drwy'r  ysgolion,  ond  nid  i  gwmni  urddasol  ar 
foreufw^d;  yn  hytrach  yn  yr  addoldŷ,  pryd  yr  ymdrechai  wneyd  y 
cynnulüad  yn  foddion  gras  i'r  gwrandáwyr,  a  mynych  yr  ymwahanai'r 


OAmíLWTDDTAMT   T8O0LI0N   BABBOTHOL  OTMBU.  269 

dorf  o*r  cyfarfodydd,  gan  deimlo  mai  da  oedd  iddynt  ddyfod  ynghyd, 
am  fod  Daw  jn  wir  yn  y  He. 

Y  mae  hyn  ^m  ein  harwain  at  wahaniaeth  mawr  arall,  a'r  olaf  a  enwn 
rhwng  cychwyniad  y  ddwy  çyfundrefn,  ac  y  mae  hyn,  dybygem,  yn 
ddìçon  ynddo  ei  hun,  i  brofi  fod  jt  un  Gymreig  wedi  dechreu  yn  gwbl 
annibynol  ar  yr  un  Seisonig.  Yr  ydym  yn  cyfeirio  at  y  mddfewnol 
neülduol  sydd  wedi  nodweddu  yr  Ysgolion  Cymreig  oV  dechreuad.  Ysgol- 
ion  i  blant  a  sefydlodd  Hailces,  a  chan  mwyaf,  os  nad  yn  gjrfangwbí,  i 
blant  tlodion.  Nid  oedd  plant  y  dosbarth  canol  ac  uchaf  yn  arfer  eu 
mynychu  am  lawer  o  flynyddoedd,  a  phriu  y  mae  neb  o'r  dosbarth 
diweddaf  hyd  y  dydd  heddyw  yn  dewis  manteisio  ar  eu  haddysg. 
Dysgu  y  plant  i  ddarllen,  ac  nid  eu  gwreiddio  yn  athrawiaethau  mawr- 
ion  Crístionogaeth,  ydoedd  nod  penaf  Ilaikes.  Mor  wahanol  y  mae 
wedi  ac  yn  bod  yn  Nghymru  gyda  golwg  ar  yr  hoU  fanylion  hyny.  Yma 
yr  oeddjmt  o'r  dechreuad  yn  ysgolion  i'r  holi  boblogaeth.  Gwir  nud  i 
bhmt  y  bwriadwyd  yr  ysgolion  cylchyuol  yn  benaf,  ond  achlysur  arben- 
ig  sefydliad  Ysgolion  Sabbothol  ydoedd  er  mwyn  rhai  mewn  oed. 
Wedi  dechreu  ymgymysgu,  nid  hawdd  eu  gwahanu  mwyach.     Rhoes 

fresennoldeb  rhai  mewn  oed  gymeriad  neillduol  i  addysg  yr  ysgolion. 
[eblaw  dysgu  darllen,  dechreuwyd  cael  blas  ar  chunlio  yr  Ysgrythyrau 
a  deall  manylion  trefn  yr  iachawdwriaeth  yn  ei  hoU  gysylltiadau.  Ni 
feddyliai  y  plant  am  adael  yr  ysgol  wedi  iddynt  ddysgu  darllen  yn 
weddol  rwydd,  ond  edrychent  ymlaen  at  gael  eu  codi  i'r  dosbarthiadau 
uchaf,  i  esbonio'r  Bibl.  Yn  mharotoad  y  Pumc—  neiUduolrwydd  arbenig 
jT  ysgolion  Cymreig,— ac  yn  enwedig  mewn  ateb  cwestiynau  oddiwrtho, 
rhoddid  lle  i*r  talentau  a'r  galluoedd  uchaf  i  ddyfod  iV  golwg ;  a  thrwy 
fod  hyn  oll  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  ar  g'oedd  yr  hoU  Ysgol,  yr  oedd 
yma  ddigon  o  symbyliad  i  gydymgais,  fel  mai  nid  yn  aml  y  byddai'r 
gwasanaeth  yn  ymollwng  o  herwydd  diffyg  dyddordeb.  Ac  mor  aml 
hefyd,  yn  llaw  holwyddorwr  o  ddawn,  zel,  a  naws  ysbrydol,  y  byddai 
holî'r  Pwnc — pa  un  bynag  ai  pwnc  o  athrawiaeth  ai  mater  ymarferol  — 
yn  codi  yr  holl  Ysgol  i  hwyl  nefoiaidd,  yn  foddion  argyhoeddiad  i  lìaws 

0  eneidiau  o'r  newydd,  ac  nid  yn  anfynych,  f el  y  tystia  amry w  o  lythyrau 
Charles,  yn  gychwyniad  diwygiad  crefyddol  i  effeithio  ar  ranau  helaeth 
o'r  wlad,  yn  ystod  yr  ud  ym weliad,  gan  Ysbryd  'yr  Arglwydd. 

Er  nas  gellir  penderfynu  y  mater  tu  hwnt  i  bob  dadl,  y  mwyaf  tebyg- 

01  yw  na  wyddai  Charles  am  fodolaeth  yr  Ysgolion  Seisonig  pan  y 
dechreuodd  ef  ar  ei  waith.  Yn  1783  y  dechreuodd  yr  ysgolion  ymledu 
yn  gyffredinol  hvd  yn  nod  yn  Gloucester;  yr  oedd  wedi  myned  yn 
ddiwedd  y  flwyddyn  hono  cjn  ì  bapyrau  Llundain  godi  yr  hanes  am 
danynt  o'r  Oloucester  Joumal^  ac  ni  chyhoeddwyd  llythyr  Ilaikes  at 
Colonel  Townley  yn  y  Gentleman's  Magazine  hyd  1784.  Yr  ysgol  grntaf 
a  sefydlwyd  yn  Llundain  ydoedd  ynglŷn  âg  addoldj  newydd  y  Farch. 
Bowland  Hill,  y  Surrey  Chapely  ac  y  mae  rhyw  gymaint  o  ammheuaeth 
pa  un  ai  yn  1784  ai  yn  1785  y  bu  hyn.  Ond  y  mae  yn  eithaf  sicr  na 
chynnyddasant  yn  gyflym  hyd  nes  y  dechreuodd  Mr.  Thomas  Cranfield, 
hen  filwr  dychweledig,  ar  ei  lafur  cariad  tua  diwedd  1791.  Os  clywsai 
Charles  am  danynt  o  gwbl,  o  Lundain,  y  mae  vn  fwyaf  tebygol,  y 
cjrmerasai  hjnj  le.  Ond  nid  oedd  efe  wedi  dechreu  gwneuthur  ym- 
weliadau  â'r  Brifddinas  yn  1785,  ac  nid  oedd  Uedaeniad  newyddiad- 


270  OAirìCLWI^DDIANT    TSOOLION   SABBOTBOL  OTMRÜ. 

nron  a  misolion  SeÌBonig  mor  gyfifrediû  yn  Nghymra  ag  ydyw  yn 
éin  dyddiaa  nL  Gwir  y  dywedir  fod  y  Parch.  Ẅ.  WiUiamB,  Olan* 
g^enlas,  yr  hwn  a  sefydlodd  Ysgolion  Sabbothol  yn  Cilycwm  ger 
Llanymddjrfrí,  yn  Llanbrynmair,  ac  Aberystwyth,  yn  hysbys  o  y8golio& 
Railces;  ond  y  mae  rheswm  da  am  hyny  yn  y  ffaith  iddo  fod  yn 
aro8  yn  Brístol  cyn  dechrea  llafurio  yn  y  maes  hwn  yn  ngwlad  « 
enedigaeth.  Ni  thybir,  er  hyny,  iddo  gychwyn  yr  ysgol  yn  Cilycwm 
cyn  1785,  a  sefydlwyd  rhai  Llanbrynmair  ac  Aberystwyth,  yn  sicr, 
rai  blynyddoedd  yn  ddiweddarach.  Ond  nn  o'r  rhesymau  cryfaf 
dros  y  ddamcaniaeth  na  wyddai  Charles  yn  1785  am  fodolaetJi 
yr  Ysgolion  Seisonig,  ydyw  y  ffaith  nad  oes  un  cyfeiríad,  hyd  yr 
ydym  yn  cofio,  at  sefydliadau  ein  cymydogion  yn  un  o'í  lythyrau  na'i 
weithiau.  A  rhoddi  yr  holl  ystyriaethau  hyn  at  eu  gilydd,  y  mae  yma 
gadwen  gref  o  brawf  amgylchiadol  fod  Ysgolion  Sabbothol  Cymru  yn 
hollol  frodorol  o  ran  tarddiad  yn  gystal  ag  o  ran  eu  nodweddion 
mewnol. 

Wrth  edrych  ar  gychwyniad  yr  Ysgolion  Sabbothol  yn  NghymrUj 
un  peth  neiUduol  sydd  yn  taro  pob  sylwedydd  meddylgar  ydyw  y  oyn- 
nydd  cyflym  a  wnaethant  yn  ystod  y  bljmyddoedd  cyntaf.  Mae  yn 
wir  fod  gan  y  sylfaenydd  a'i  gydweithwyr  zeIog  rwystrau  lawer  iV 
gorchfygu,  yn  enwedig  yn  yr  arbrawf  cyntaf  o  honynt ;  ond  wedi  i'r 
gwrthglawdd  hwnw  gael  ei  symud,  y  mae  y  llifiad  yn  symud  ymlaen 
yn  gryfach  o  herwydd  croniad  y  dyfroedd  gan  y  gwrthwynebiad  cyn- 
taf.  Dylid  príodoli  hyn,  nid  i  ymdrechion  Charles  yn  unig,  ond  i'r 
ffaith  fod  y  wlad  wedi  ei  pharotoi  i  waiih  yn  nheymas  ac  amynedd 
Crist  lesu  ein  Harglwydd.  Gwelir  hyn  ynglŷn  â'r  sefydliadau  Seis- 
onig  yn  gystal  a'r  rhai  Cymreig.  Hanner  can'  mljmedd  cyn  trefniant 
yr  isgol  Sabbothol  gan  Raikes,  yr  oedd  diwygiad  mawr  y  ganrif  o'r 
blaen  wedi  dechre  trwy'r  byd  Cristionogol  yn  bur  gyffredinol.  Yn 
1729  y  dechreuasai  Jonathan  Edwards  bregethu  ei  bregethau  athraw- 
iaethol  a  diwygiadol  jtì  Ameríca;  yr  un  modd  James  Bolee  yn  Ysgot- 
land  yn  1740,  a  Christian  David  hefyd  ymhlith  y  brodyr  Morafaidd. 
Yn  1732  cawn  ychydig  o  efrydwyr  ieuainc  Rhydychain,  yn  treulio  o 
chwech  hyd  naw  o'r  gloch  am  chwe'  noswaith  yr  wythnos,  i  ddarUen 
ac  ystyríed  y  Testament  Groeg,  ac  i  ymddyddan  am  brofiad  crefyddoL 
Mae  yn  wir  y  gelwid  hwynt  yn  "Glwb  Duwiol,"yn  "Bryfaid  Biblaidd," 
8c  yn  "  Benboethiaid  Biblaidd ; "  ond  eu  desgrífiad  hwy  eu  hunaìn  o'u 
hamcan — a  hwnw  yn  unig  erbyn  heddyw  sydd  yn  sefyll — ^ydoedd,  eu 
bod  wedi  ymffurfio  yn  gymdeithas  "  er  mwyn  ymweled  â'r  carchanMT- 
ion  a'r  cleifion  i'w  cynnorthwyo,  i  ddosbarthu  Biblau  a  Ilenyddiaeth 
grefyddol,  i  egluro'r  Catecism  i  blant  teuluoedd  tlodion,  ao  i  estyn  swUt 
neu  ychwaneg  i'r  teuluoedd  hyny  Ue  canfyddent  wir  angea"  Dyna 
ddechreuad  y  Diwygiad  Methodistaidd  yn  Lloegr. 

Cyffelyb  hefyd  ydoedd  agwedd  pethau  yn  Nghjrmru  pan  y  cychwyn- 
odd  Charles  a'i  fyntai  o  wirfoddolion  allan  ar  eu  hjrmgyrch  ddyngarol. 
Yr  oedd  Howell  Harris  a  Rowlands  o  Langeitho  wedi  dechre  cynhyrfu 
y  wlad  i  wrando'r  efengyl  er  1735,  ac  o  hyny  hyd  gychwyniad  yr 
YsgoUon  yr  oedd  yr  oddaith  sanctaidd  wedi  ymledu  dros  y  Dy wysogaeui, 

0  Lanandraa  i  Dỳddewî, 
0  Oaergybi  i  Qa«rdydd. 


OANMbWnmAIIT   TBOOLIOM   8%BBOTHOL  OfMEU.  271 

Wedi  i'r  dychwoledìgion  ^l  eu  cynhTría  gAn  gariad  Crìat  i  weiihid 
drosto,  a  chael  eu  cyfeirìo  at  y  maes  neilTdaoI  hwn  fel  cyâensdra  i 
ddangos  eu  carìad,  a'u  boddloni  hefyd  nad  oedd  yn  an  anghysondeb  & 
diysegredigrwydd  y  Sabboth  i  addysgu  yr  annoeth  ar  ddydd  yr  Ar- 
glwydd,  ond  yn  hytrach  ei  fod  y  dyrchafiad  uchaf  ar  ei  amcan  arbenig — ^ 
gan  fod  y  Sabboth  wedi  ei  wneuthur  er  mwyn  dyn,  ac  nid  dyn  er  mwyn 
y  Sabboth — nid  oedd  angen  mwyach  yn  Nghymru,  fel  yn  Lloegr,  i 
ddarparu  trysorfa  tuag  at  dalu  i  athrawon  ac  athrawesau  am  eu  llafur. 
Eu  harwyddair  hwy  bellach  oedd,  "Derbyniasora  yn  rhad,  rhoddwn  yn 
rhad."  O  herwydd  y  diffyg  hwn,  fe  lesgäodd  y  gwaith  yn  Lloegr  o 
dro  i  dro,  mewn  llawer  man,  nes  yn  y  flwyddyn  1800,  megjrs  ar 
ddamwain,  drwy  gyfrwng  y  brodyr  Wesleyaidd,  iddo  syrthio  i  ddwylaw 
jmroddgar  yr  egwyddor  wirfoddol.  Ffaith  hynod  ynglŷn  â*r  Ysgolion 
Seisonig  ydy w  iddynt  bdlu,  hyd  yiì  nod  yn  Glouceeter  ei  hunan,  am 
ryw  gyfnod,  a  hyny  yn  ystod  bywyd  RaikeB.  A'r  unig  reswm  am 
hjny,  dybygid,  oedd  diffyg  mabwysiadu  yr  egwyddor  wirfoddoL  Pan 
yr  ymgynçhreirìodd  y  chwe'  gwýr  ieuainc  hyny  â*u  gilydd,  o  fewn 
ngain  Uath  i'r  Uecyn  y  llosgwyd  y  merthyr  Hooper,  i  ailsefydlu, 
deued  a  ddelai,  Ysgolion  Sabbothol  yn  Gloucester,  ac  i'w  dwyn  ymlaen 
heb  dâl  na  chydnabod,  ni  welwyd  pall  amynt  mwyach.  Rhoes  y 
teimlad  hunanol  a  masnachol  le  i  deimlad  o  haelfrydedd  a  chysegredig- 
rwydd;  ac  nid  fel  gweision  cyflog  yn  dyheu  am  derfyn  y  dydd,  y  gwelid 
myntai  fawr  o  athrawon  ac  athrawesau  mwyach  yn  dwyn  y  gwaith 
ymlaen,  ond  oddiar  y  cymhelliad  o  allu  ennill  cymeradwyaeth  yr 
Athraw  mawr,  "  Da,  was  da  a  ffyddlawn,"  ac  fel  y  gellid  dyweyd  ganddo 
Ef  am  bob  un,  **  Yr  hyn  a  aUodd  hwn  efe  a'i  gwnaeth." 

I  ddylanwad  yr  egwyddor  wirfoddol  yn  Nghymru,  o'r  cychwjm,  y  mae 
i'w  brìodoli  yn  benaf,  y  cynnydd  cyflymach  a  wnaeth  yr  Ysgolion  yma 
o'i  g^rmharu  â  Lloegr,  a'r  cyfartaledd  uwch  a  gyrhaeddodd  yr  aelodau  i 
rif  y  boblogaeth  yn  ebrwydd  wedi  dechreu,  yr  hyn  hefyd  sydd  wedi  ei 
gadw  i  fyny  hyd  heddyw.  Y  mae  y  ffigyrau  yn  gosod  y  Dywysogaeth 
allan  i  fantais  amlwg  iawn.  Yn  y  flwyddyn  1833,  cyfartaledd  yr 
aelodau  iV  boblogaeth  yn  Lloegr  a  Ghymru — ac  yn  hyn  y  mae  Lloegr 
yn  cael  mantais  o  undeb  â  Ghymru — ^ydoedd  11  y  cant.  Ond  yn 
îwghymru  ei  hunan  yr  ydoedd  yn  20  27  y  cant  Yn  1851,  yn  Lloegr  a 
Chymru  eto,  nid  ydoedd  ond  13  8  y  cant,  tra  yn  Nghymru  ei  hunan  yr 
ydoedd  yn  1846 — bum'  mlynedd  yn  flaenorol — yn  ol  cyfrif  Dirprwywyr 
y  Llyfrau  Gleision,  yn  26  y  cant  Erbyn  1880  nid  oeddynt  yn  Lloegjt  yn 
meiddio  hawUo,  ar  antur  heb  gyfrif,  ond  oddeutu  15  y  cant,  tra  y  ceir 
drwy  gyfrìf  manwl  yn  Nghymru  fod  y  cyfai-taledd  yn  341.  Yn 
nghynnydd  cyflym  a  chyffredinol  yr  Ysgolion  yn  ein  gwlad,  braidd  na 
thybiem  glywed  adsain  o'r  oes  Apostolaidd  am  gynnydd  yr  eglwysi  yn 
cael  ei  wirìo  hefyd  am  danynt  hwythau :  **  A  gair  Duw  a  gynnyddodd ; 
a  rhifedi  y  dysgyblion  yn  Jerusalem  a  gynnyddodd  yn  ddirfawr ;"  a 
thrachefn,  *'  A  gair  Duw  a  gynnyddodd  ac  a  amlhaodd  '"  a  thrachefn, 
"  Mor  gadam  y  cynnyddodd  gair  yr  Arglwydd,  ac  y  cryfhaodd." 

Ar  derfyn  can'  mlynedd  cyntaf  ein  Hysgolion  Sabbothol  a  gwawr- 
iad  yr  ail,  pe  gofynid  i  ni  am  rhyw  un  nodwedd  arbenig  yn  ein  tadau 
ag  sydd  yn  deüwng  o'n  hefelychiad  ni  yn  y  dyddiau  hyn,  ni  phetrusem 
ddyweyd  mai  yr  un  hwnw  ydyw,  eu  llafm  diorphy^,  a!u  hymroddiad 


172  OàMMLWTDDTâNT  ISOOLIOM   SABBOTHOL  OTlfBü. 

diflino  i  ddwyn  y  gwaüh  ynUaen,  Felly  j  mae  Charles  yn  cael  ei  gadw 
yn  nghof  y  genedl  yn  benaf,  fel  gweithiwr  dihafal.  Felly  yr 
adnabyddid  ef  gan  ei  gydoeswjrr,  ac  yn  y  cymeriad  hwnw  y  gosododd 
ei  ddelw  yn  annileadwy  ar  ei  oes.  Sonid  am  dano  fel  un  yn  codi  yn 
fore  i  wneutbur  daioni ;  dilynai  ymlaen  gyda'i  orchwyl  mewn  cysondeb; 
mewn  teithiau  yn  fynych,  drwy  y  wasg,  drwy  y  pulpud,  drwy  yr 
areithfa,  ceisiai  hyrwyddo  lles  uchaf  ei  genedl  ymhob  cyfeiriad; 
treuliodd  ac  ymdreuliodd  i  addysgu,  i  athrawiaethu,  i  hyflforddi  mewn 
cyflawnder;  a  phan  y  bu  farw  yn  yr  oedran  cymharol  gynnar  o  58 
mlwydd  oed,  teimlad  dibetrus  y  wlad  ydoedd  iddo  dreulio,  ac  nid 
rhydu  allan.  Beth  bynag  am  natur  ei  athryhth,  yr  oedd  yn  athrylith- 
car  tu  hwnt  i  bob  dadl,  yn  ol  deffiniad  Carlyle  o  athrylith — "  an 
immenee  capacity  for  painstalring."  Rhai  felly  hefyd  ydoedd  ei  gyd- 
weithwyr.  Heblaw  yr  enwau  sydd  wedi  ymddyrchafu  yn  ddigon 
uchel  i  gael  lle  ar  lechres  hanesiaeth  y  wlad  yn  y  cysylltiad  hwn — 
megys  y  Parchn.  Ebenezer  Richard ;  Owen  Jones,  o'r  Gelli ;  a  Lewis 
WiUiams,  Llanfachreth — ^yr  oedd  y  tô  o  athrawon  cyffredin  yr  oes  o'r 
blaen  yn  ddynion  llawn  zel  ac  ymroddìad  gyda'r  Ysgolion  SabbothoL 
Yr  ydoedd  yn  uchelgais  gan  lawer  o  wladwyr  cyffredin  a  mynyddig 
i  fod  yn  offerynau  i  gychwyn  Ysgolion  Sabbothol  mewn  lleoedd 
newydd,  ac  nid  yn  unig  i'w  cychwyn,  ond  i'w  gweled  yn  tyfu  fel 
y  gron^m  o  had  mwstard,  nes  dyfod  yn  bren  mawr.  Canmohû 
Charles  yn  ddíeithriaid  yr  ysgolfeistri  cylchynol  oedd  yn  ei  wasanaeth 
fel  dynion  Uawn  zel  ac  ymroddiad  i'w  gwaith.  Yn  nathliad  y  can- 
mlwyddiant,  dymunol  gan  hyny  fyddai  rhoddi  cyfleusdra  arbenig  iddo 
yn  yr  adgof  o  hono,  "  er  wedi  marw,  gael  llefaru  eto,"  i  gynhyrfu  yr 
oes  bresennol  i  weithgarwch.  Fel  ysbryd  John  Brown  yn  "ymdaith 
ymlaen,"  i  hyrwyddo  egwyddorion  rhyddid  gwladol,  er  wedi  gadael  y 
babell  bridd,  felly  hefyd  bydded  i  ysbryd  gweithgar  Charles  o*r  Bala  a'i 
gydoeswjrr  gael  ei  adgyfodi  ar  ddechre  pob  canrif  newydd  o  barhâd  ei 
Ysgolion  Sabbothol  hyd  ganiad  yr  udgorn  diweddai,  i  ailennyn  y 
dawn  nefol  hwn  yn  ein  cydwladwyr. 

Na  wawried  y  ganrif  na'r  flwyddyn  byth  pan  fydd  Cymru  wedi  coUi 
ei  choron  fel  y  wlad  fwyaf  goleuedig  mewn  gwybodaeth  grefyddol  o  bob 
gwlad  ar  wyneb  y  ddaear.  Yr  Ysgol  Sabbothol  yn  ddiau  y w  y  cyfrwng 
mwyaf  pwrpasol  i  ddiogelu  hyn;  ond  ni  ellir  hebgor  gwasanaeth  yr 
ysgolionjdyddiol  hyd  yn  nod  yn  Nghymru.  Er  fod  cyfartaledd  deil- 
iaid  yr  Ysgolion  Sabbothol,  o'i  gymharu  â'r  boblogaeth,  yn  uchel  yn 
Nghymru,  eto  y  mae  yn  rhaid  addef  fod  cannoedd  a  miloedd  yn 
y  gweithfeydd  poblogaidd  yn  rhwym  o  ddianc  heb  dderbyn  gair  o  addysg 
ysgrythyrol,  oni  cheir  ef  yn  yr  ysgolion  dyddiol.  Y  mae  llawer  o  rieni 
yn  eithaf  boddlawn  iV  plant  dderbyn  y  cyfryw  addysg,  ond  nid  oes 
ganddynt  ddigon  o  zel  i'w  sicrhâu  drwy  eu  hanfon  i'r  Ysgol  Sul. 
Gwyddant  fod  yn  rhaid  i'w  plant  ddilyn  yr  ysgol  ddyddiol;  ac  am  lawer 
o  honynt,  teimlent  yn  fwy  boddhäol  i  raid  arall,  o  fyned  o  dan  gwrs  o 
addysg  Ysgrythyrol  pe  mabwysiedid  ef  yn  yr  ysgolion,  nag  i'r  rhaid  o 
orfod  mynychu  yr  ysgol  o  gwbl.  Y  mae  ger  ein  bron  yn  awr  syUahus 
o'r  cwrs  o  addysg  Ysgrythyrol  a  fabwysiadwyd  gan  Fwrdd  Ysgol 
Liverpool  yn  1875,  ac  yr  ydym  yn  Ilwyr  argyhoeddedig  mai  bendith 
fawr  fyddai  mabwysiadu  cynllun  cyffelyb  gan  bob  Bwrdd   Ysgol  yn 


CAMMLWTDDIAMT   T800L10M   8ABB0TH0L   OYMBU.  278 

Nghjrmru.  Bob  bore  wrth  agor  yr  ysgol,  cenir  hymn,  yna  ymunir  yn 
y  weddi  neilldaol  i'r  diwrnod,  yr  hon  a  ddilynir  gan  Weddi  yr 
Arclwydd.     Ar  ol  hyny  rhoddir  addysg  grefyddol  yn  unol  â'r  "  Cwrs 

0  Wersi "  a  dynwyd  allan  gan  y  Bwrdd.  Ar  derfyn  yr  ysgol  yn  y  pryd- 
nawn  hefyd,  cenir  hymn,  yn  cael  ei  dilyn  gan  y  weddi  brydnawnol  am 
y  dydd,  yn  diweddu  gyda  Gweddi  yr  Arglwydd.  Y  mae'r  gweddîau  yn 
meddu  amry wiaeth  mawr — un  dosbarth  yn  gyfaddas  i  syniadau  y  baban- 
od,  a'r  llall  i'r  safonau  uchaf.  Yn  y  "  Cwrs  o  Wersi,"  trefnir  rhanau  neiU- 
duol  o'r  Hen  Destament  a'r  Newydd  iV  darllen  o  flwyddyn  i  flwydd- 
yn,  ac  adnodau  iV  dysgu  allan  a'u  hadrodd  o'r  cof.  Vr  Pupil  Teachers 
a'r  MonUors^  mae  y  cwrs  yn  llawer  uwch  a  mwy  trwyadl;  prin  y  gofynir 
mwy  gan  ymgeiswyr  am  y  weinidogaeth  yn  ein  plith  ni.  Nis  gellir  ^m 
hawdd  amgyffred  beth  raid  fod  efleithiau  daionus  y  fath  gynUun.  Y 
mae  yn  rhoddi  yn  Uaw  yr  athrawon  un  o'r  offerjmau  mwyaf  cyfaddas 
tuag  at  sicrhâu  dysgyblaeth  dda  yn  yi:  ysgoHon,  ac  i  wreiddio  y  plant 
yn  nechreuad  eu  ffordd  mewn  moesoldeb  uchel,  heb  son  am  grefydd. 
Gyda'r  hymn  a*r  weddi,  cychwynir  gwaith  y  dydd  mewn  defosiwn ;  ac 
yn  yr  addysg  Fiblaidd  sydd  yn  dilyn  caiff  yr  athraw  fantais  na  cheir  ei 
chyffelyb  oddiwrth  unrhyw  wers-lyfr  araU  i  addysgu  y  plant  mewn 
geirwiredd,  conestrwydd,  ufudddod,  a*r  hoU  ffrwythau  cyfìawnder 
sydd  yn  tarddu  o  "ddechreuad  doethineb,"  yr  hyn  yw  "ofn  yr  Ar- 
glwydd."  Yn  ngwyneb  y  cydymgais  mawr  fydd  yn  Nghjrmru  beUach 
am  gael  hoU  amser  y  plant  at  addysg  fydol,  dyledswydd  arbenig  pawb 
aydd  yn  caru  eu  Ues  tragywyddol  ac  uchaf,  fydd  ceisio  hyrwyddo, 
jrmhob  ffordd  gyfreithlawn,  eu  cynnydd  mewn  gwybodaeth  Ysgryth- 
yrol. 

Nis  gallwn,  ar  ddiwedd  hyn  o  sylwadau,  grynhoi  ein  hannogaethau  i 
weithgarwch  gyda  golwg  ar  ddyfodol  addysg  grefyddol  eîn  gwlad,  yn  weU 
na  thrwy  fabwysiaau  ymadroddion  cryfion,  ond  hapus  gŵr  ag  y  mae  Ues 
uchaf  ei  wlad  wedi  bod  bob  amser  yn  agos  at  ei  galon.  Mantais,  dyb- 
ygem,  i'w  eiríau  gael  ystyriaeth  ddyladwy  ein  hoU  ddarUenwyr,  fydd  i  ni 
ychwanegu  fod  eu  hawdwr  yn  Uenwi  un  o'r  swyddi  uchaf  yn  eglwys 
Críst,  yn  meddu  syniadau  uchel  am,  a  pharch  mawr  i'n  HysgoUon  Sab- 
bothol,  a  chyn  yma  wedi  dyrchafu  ei  neiUduoHon  ger  bron  Saeson  a 
Chymry,  yn  ei  araeth  agoríadol  fel  Uywydd  un  o'n  Ueisteddfodau  Cen- 
edlaethol.  Mewn  Uythyr  at  yr  ysgrifenydd,  yn  attegu  ei  sylwadau, 
mewn  cyfrwng  araU,  ar  y  dymunoldeb  o  gael  undeb  a  chydweithrediad 
yr  hoU  enwadau  yn  Nghymru,  nid  yn  unig  yn  y  dathliad  canmlwyddol, 
ond  hefyd  i  ddarparu  ar  gyfer  addysg  grefyddol  Cymru  yn  y  dyfodol, 
dy  wed : — 

**  Y  mae  baddiannan  goreu  ein  gwlad  yn  gofyn  am  leihftd  o*r  arwr-addoliaeth  a'r 
eiddigedd  enwadol  aydd  yn  ffyna.  Dyoddefa  y  rhan  orea  a  mwyaf  sylweddol  o'r 
gwaith  crefyddol  yn  y  tir,  oddiwrth  yr  awyrgylch  o  gystadleuaeth  gyda  pha  nn  y  mae 
yn  caelei  gylchynn.     Y  dyn,  pa  an  bynag  ai  â  phin  nea  â'r  geoaa,  ag  sydd  yn  Uafurio 

1  drwytho  meddyliaa  arweinwyr  y  bobl  gydag  amcanion  nwch  a  dymaniadau  rhagor. 
ach  nag  y  gall  yr  eiddigedd  enwadol  hwn  byth  ei  gynnyrchu,  ydyw  yr  hwn  sydd  yn 
teilyngu  oreu  i  gael  ei  alw  yn  Grístion  a  gwladearwr.  Y  mae  angen  dwys  am  weith- 
redn  yn  y  pwnc.  Diau  foi  ein  Hysgolion  Sabbothol  yn  IHosocach,  a'r  nifer  sydd  yn 
eu  dilyn  yn  fwy  nag  mewn  dyddiau  a  aethant  heibio — ^>'r  hyn  y  mae  rhai  o  honom 
yn  ei  i^ofio ;  ond  teimlwyf  y  gweagir  fi  i*r  grediniaeth  boenns  nad  yw  y  ewaith  a 
gyflawnir  mor  sylweddol  ag  ydoedd  ddeg  ar  hngain  nea  ddengain  mlynedd  yn  oL 


tt74  OANMLWYDOIAMT   T800L10M    SaBBOTHOL   OIM&D. 

T  pryd  hwDW  yr  ydoedd  yn  «ddyig  Ysgrythyrol  ddiledryw.  Diogelai  eii  hjMgol- 
figioo,  y  pryd  hwnw,  iddynt  ea  hiioAÌn  svm  rh^faddul  o  wybod«eth  FibUidd.  Yr 
oedd  yr  aradr*wAa,  y  llaeth-forwyn,  y  crefftwr  gwledig,  y  d^oion  a'r  bechgyo  oedd 
yn  dilyn  yr  amrywiol  alwedigaethao,  y  pryd  hwnw  yn  ysgoleurton  Biblaidd  gwirion- 
eddol  a  galleat  sefyll  arhobad  ^nr  galed.  Cynnyrchai  efiTaa  tm  llyfr  ffrwYthaa 
chyfeddol.  Darnarai  yr  Tmarfenad  ardderohooaf  i*r  meddwl ;  oyfleawû  y  dealhwrw 
iaeth  oedd  yn  gailaogi  y  bobl  i  gymer^d  gafael  yn,  dimad,  a  meddianno,  y  gwiHon^ 
eddan  a  leferMi  gan  ea  hathrawon.  Ni  fynwn  wnenthur  na  dy weyd  dim  a  gymheliai 
ysbryd  oecrua,  Deimiadol,  yn  ein  cynnalleidfäoedd ;  ond  byddai  hyny  yn  well  na 
chael  y  gynneddf  feirniadol  yn  anallaog  nea  yn  anfoddlawn,  i  gael  ei  galw  i  ymarfer- 
iad.  Y  mae  rheidrwydd  didoatari,  yn  oodi  yn  benaf  o  anymiddiried  yn  y  naül  y 
llidl,  wedi  aUtodio  addy^giaeth  grefyddol  o'n  hvsgoUon  dyddiol ;  o  hyn  y  tardd  yr 
angen  mawr  am  wneyd  ein  HyiigoUon  Sabbothol  mor  effeithiol  a^  aydd  bosibl.  Ni 
byddaDt  byth  yn  foddion  effeithiol  o  feìthriniaeth  grefyddol  heb  i'n  hathrawon  gael 
en  hyfforddi  yn  ofalns ;  nis  geUir  cymeryd  gormod  o  ofal  gyda  hwynt 

Y  mae  materíiOB  oysyUtieoUg  ft'r  Dywysogaeth — materion  yn  terfyna  ar  gadwrMtk 
gwirionedd  efengylaidd,  ar  ein  rha^orfreintiaa  Protestanaidd,  ar  hoil  íjwyá  ysbiydol 
y  genedl,  ag  bjM  yn  hawUo  ystyriaeth  ddwys  pob  dyn  da.  A  ydyw  yn  rhy  ddiw- 
eddar  i  wneuthar  yr  arbrawf  o  ddwya' ynghyd  ychydig  o  arweinwyr  mwyaf  blaeoUaw 
a  cbybrwydd  gwahanol  gyrff  crefyddol  y  Dywysogaeth,  i  ymgyogtiori  ar  agwedd 
bres^ol  orefydd  ya  ein  gwlad,  ao  i  awgryma  rhyw  foddioo  i  roddi  mwy  o 
íywyd  yn  y  darpariaethaa  Uîusog  ond  tra  anelwig  toag  at  gynoydd  moesol  a  ohref- 
yddol  sydd  ar  hyn  o  bryd  mewn  gweithrediad  ?  GaU  Cymm  fod  yn  nnedig  i  ddybei»- 
loD  eraUl — megys  er  mwyn  hyrwyddo  addysg  awchraddoi,  Uedaeoiad  yr  Ysgryth- 
yraa,  darpara  cyfryogaa  er  mwyn  dadblyga  ^looedd  deallol  y  genedl,  ac  amaeth- 
iad  ei  harchwaeth  gM^dorol.  A.i  jmglŷn  &  materion  yn  perthyna  i'w  chrofydd  yn 
aaig  y  rhaid  i  wahaniad  ao  ymddyeithriad  fodoU  f  Po  fwyaf  diwylUedig  a  sylwgar 
y  (Uw  y  |;ened),  mwyaf  fydd  y  drwg  a  ddeiUia  o  hyn.     Nid  oes  angen  aberUin 

ryddor  i  ddwyn  oddiamgybh  gyfnewidiad.  Y  mae  effaith  ein  hymraniadoa  ar 
HysgoUon  Sabbothol,  yn  enweaig  yn  achos  eiu  dynion  ieaainc  sydd  yo  brochí  yn 
erbyn  rhwymaa  gyda  pheDderfyniad  cynnyddol  fel  y  mae  blynyddoedd  jn.  mynoà 
yrolaeD,  pa  nn  bynag  a  yw  y  rhwymaa  byny  yn  codi  o'r  cartref  ai  o'r  eglwys,  yn 
boeoos  o  fawr.  Mae  y  dyddiaa  yn  beryglns.  Ceir  yr  hyn  oedd  yn  nhysbys  yn 
Nghymra  ddeagain  mlynedd  yn  ol  yn  ffweithìo  ei  ffordd,  ac  yn  aflonydda  ar  feddyl- 
iaa  ein  hieaenctyd — yn  arwain  i  ddadblygiad  ammheagarwch,  a'r  hyn  sydd  weithiaa 
yn  teilynga  enw  garwach.  Clywir  y  taciaa  aogori,  oedd  yn  dal  ein  cyodadaa,  yn 
decian.  Y  mae  yn  ein  tir  ddaidlenwyr  hyfforddus  i  ADffyddiaetb.  Ein  dio^elwoh,  o 
dan  fendith  Dnw,  yw  gwneothar  ein  HyegoUon  Sabbothol  yu  aUa  ac  yo  ffAith." 

Dayid  ëyans. 
GeWgaer  Grammar  School. 


II. 

LLAPUR    YR    YSGOL    SABBOTHOL  l'W  DDWYN    YMLAEN  MEWN  YSBRYD 

CARIAD. 

Nid  oes  dim  yn  amlycach  nag  fod  yn  rhaid  i'r  Ysgol  Sabbothol,  fel 
pob  sefydUad  daionus  arall,  wrth  lafiir  mewn  trefn  i  fod  yn  UwyddÌAE- 
nu8.  Nid  gyda  dwylaw  plethedig  a  Uygaid  cauedig  y  ilwyddir  i  ddad- 
wreiddio  y  drain,  braenaru  braenar,  a  hau  had  gwerthfawr,  yn  y  byd 
moesol  mwy  naV  byd  naturiol.  Tra  yn  diolch  i  Dduw  ac  yn  cymeryd 
cysur  wrth  ganfod  cymeríad  uchel  amryw  o  YsgoUon  Sabbothol 
ein  gwlad,  ofnwn  fod  llawer  ydynt  yn  rhy  debyg  i  faea  y  diog,  am  ba 


OANMLWTDDIAIIT    YAOOLION    SABBOTUOL   CTMRU.  271^ 

nn  y  d^rwedai  Solomon,  "  Wele,  codaBai  drain  ar  hyd-ddo  oll ;  danadl  a 
gnddiasai  eî  wjneb  ef ;  a'i  fagwjrr  geryg  a  syrthiaBai  i  lawr."  Nid  oea 
ond  nn  feddyginiaeth  ar  gyfer  y  rfaai  difíygiol  hyn,  a'r  feddyginiaetii 
bono  yw  Ua/ur  ;  ond  rhaid  y w  iddo  fod  yn  llafor  o  ry wogaeth  ttcbe],  nid 
amgen  ìlafur  cariad,  Heb  ysbryd  caríad,  ni  bydd  ond  lleagedd  gwan- 
ychol  yn  nodwedda  holl  waith  yr  Ysgol  SabbothoL  Mae  o  bwys  mawr 
cofio  hyn  yn  wastadol,  sef  fod  effeithioldeb  yr  Ysgol  yn  dibynu  braidd 
yn  hollol  ar  jrr  ysbryd  a  fyddo  yn  gweithìo  ynddi  a  thrwyddi  Perygl 
mawr  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  gystd  a'r  pulpud,  yw  cyflwyno  crefydd  i 
■ylw  y  meddwl  fel  rhyw  draddodiad  difywyd,  yn  lle  f el  gwiríonedd 
foywioL  Os  am  gyrhaedd  y  galon,  nid  mewn  dull  peiriannyddol  yr 
ydys  i  weithredu;  yn  ofer  yr  a^erir  y  geirian  mwyaf  dewisol  ì'r  pwrpae 
yma,  oe  na  fydd  y  galon  iV  theimlo  yn  y  geirìao.  Yn  yr  Ysgol  Sul  yr 
ydys  yn  amcanu  planu  yn  y  meddwl  ieuanc  egwyddoríon  bywiol  a 
fyddant  iddo  yn  amddifiyn,  yn  gynnaliaeth,  ac  yn  arweiniad,  trwy  fyw- 
yd  i  anfarwoldeb ;  ac,  yn  sicr,  nid  trwy  gwrs  o  addysgiaeth  beirían- 
nyddol  y  Uwyddir  i  wneyd  h)m,  ond  yn  hytrach  trwy  ddylanwad  calon 
ar  galon.  Nid  peth  y  gellir  ei  gyfranu  ry wsut  y w  gwiríonedd  yr  efeng- 
yl ;  nid  peth  y  gellir  ei  daflu  megys  o  law  i  law  ydyw ;  ond  peth  y  rhaid 
i'r  deall  ei  dderbyn,  a'r  ^on  ei  deimlo,  a  pheth  y  rhaid  i  r  hoU  ddyn 
fod  dan  ei  ddylanwad.  Tel  yr  erys  y  gronyn  gwenith  yn  ddiffrwyth 
hyd  oni  syrthio  i'r  ddaear,  felly  erys  gair  y  gwirionedd  yn  farw  a 
dieffiûth  hyd  oni  chaffo  le  yn  y  galon.  Bhaid  gan  h^my  i  addysg 
Ysgrythyrol  gael  ei  chyfranu  mewn  ffordd  a  fyddo  yn  t^mu  sylw,  yn 
agor  áeiíl,  ac  yn  enniU  calon  y  dysgybl,  mewn  trefn  iddi  gael  y  dylwi- 
wad  priodol  amo.  Mor  bwysig  yn  ngwyneb  hyn  yw  fod  gwaith  yr 
Ysgol  Sul  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  mewn  ysbryd  príodol. 

Ŷma  dymunem  ddangos  mai  yr  ysbryd  a  sicrhâ  Iwyddiant  ac  effeith- 
ioldeb  yn  ngwaith  yr  Ysgol  ydy w  ysbryd  cariad,  Éhaid  wrth  bethau 
eraiU,  wrth  gwrs;  megys  deall  da,  a  medrusrwydd  mewn  cyfranu 
addysg ;  ond  heb  yr  ysbryd  hwn,  bydd  yr  eneiniad  a*r  nerth  sydd  i 
wneyd  y  cwbl  yn  effeithiol,  yn  eisieu.  Gall  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul 
ddywedyd  ^m  ngeiriau  yr  Apostol, — "  Pe  llefarwn  â  thafodau  dynion  ac 
angylion,  ac  heb  fod  genyf  garíad,  yr  wyf  fel  efydd  yn  seinio,  nea 
symbal  yn  tincian ;  a  phe  byddai  genyf  brophwydoliaeth,  a  gwybod  o 
honof  y  dirgelion  oU,  a  phob  gwybodaeth ;  a  phe  b'ai  genyf  yr  holl 
ffydd,  fel  y  gallwn  symudo  mynyddoedd,  ac  heb  genyi  gariad,  nid  wyf 
fi  ddim." 

Heb  ysbryd  caríad  nis  gall  yr  athraw  ddysgu  crefydd  Crist  yn  briodol  iw 
ddosharìh.  Hanfod  Cristionogaeth  yw  caríad.  Y  mae  yr  egwyddor 
hon  nid  yn  unig  yn  amlwg  yn  mywyd  a  dysgeidiaeth  Crist,  ond  hefyd 
yn  ymdaenu  fel  goleuni  Ilydan  y  nefoedd  dros  y  grefydd  olL  Cariad 
y w  Gwrthddrych  goruchel  y  grefydd  hon, — **  Duw  cariad  y w  ; "  a 
charíad  yw  perffeithrwydd  ei  hoTl  foesoldeb, — "  cyflawnder  y  gyfraith 
yw  cariad.''  Pob  gorchymyn  o'i  heiddo,  nid  yw  ond  agweddiad  a  dad- 
ganiad  o  garíad.  Pob  gair'a  lefarodd,  a  phob  cam  a  roddodd  ein  Har- 
glwydd,  a  gymhellwyd  ac  a  gyfarwyddwyd  gan  yr  egwyddor  ardderchog 
non.  Pa  fodd  y  gaíl  yr  athraw,  gyda'r  Efengylau  ya  ei  dJwylaw,  roddi 
syniad  iawn  am  danynt  Tw  ddosbarth,  heb  fod  ysbryd  Gwrthddrych 
mawr  yr  Efengylau  wedi  meddiannu  ei  galon  1    Y  mae  yr  athraw  i 


276  OAMMLWTDDIAMT   T8O0LI0M   8ABB0TH0L   OTMBÜ. 

arwain  ei  ddysgyblion  at  y  Oroes, — ^yr  arddangosiad  nchaf  o  gariad 
hunanaberthol ;  y  mae  i'w  dysgu  nad  ydynt  i  fyw  iddynt  ea  honain, 
ond  i  Dduw ;  ac  y  mae  i'w  cyftirwyddo  i  wneuthur  ewyllys  Duw,  nid 
mewn  ysbryd  hunangeisiol,  ond  oddiar  gariad  mabaidd  ;  a  pha  fodd  y 
gall  eíe  wneuthur  hyn  yn  effeithiol  heb  ei  fod  ef  ei  hun  yn  byw  ar 
y  tir  uchel  yma,  ac  yn  gorfforiad  byw  megys  o'r  egwyddor  hon  o 
gariad ) 

Ymhellach,  ysbryd  cariad  a  àUuoga  Oristionogion  i  lafurio  ýel  y  dylent 
yn  a  chyda'r  Ysgol  Sul.  Hyn  a  rydd  gyfeiriad  iawn  iV  gweithrediadau, 
ac  a  rydd  zel  ac  yni  ynddynt  yn  nghyflawniad  eu  dyledswyddau. 
Meddylier  am  foment  am  waith  jt  athraw, — ^gwaith  ag  y  mae  iddo  yr 
amcan  uchaf  mewn  bod,  sef  tröedigaeth  ac  adeiladaeth  y  rhai  sydd  o 
dan  ei  ofaL  I  allu  ymaflyd,  heb  son  am  ddal  gafael,  ^m  y  fath  orchnjl, 
rhaid  i'w  galon  fod  yn  Uosgi  o  gariad  at  Grist  ac  at  eneidiau.  Y  cariad 
hwn  yn  unig  a'i  galluoga  i  ymdd  wyn  fel  y  dylai  tuag  at  ei  ddysgyfolion ; 
hwn  a  rydd  gyfeiriad  i'w  weddiau  ar  eu  rhan,  i'w  barotoadau  ar  eu 
cyfer,  i'w  ffordd  o  gyfranu  addysg  iddynt,  ac  i'w  holl  ymwneyd  â 
hwynt.*  Heb  ysbryd  cariad  bydd  yn  anhawdd  i'r  athraw  ymgadw 
gydoíi  waiih,  Fel  llong  na  fyddo  yn  cael  ei  ^rru  gan  ager,  ond  yn 
ddyledus  i'r  gwynt,  felly  fe  fydd  yntau  ^m  ymddibynu  ar  amgylchiadau, 
ac  nid  ar  un  egwyddor  lywodraethol.  Y  mae  gwaith  yr  athraw  yn 
gofyn  am  ysbryd  hunanymwadol  a  dyfalbarhaol.  fiydd  mewn  perygl 
yn  aml  o  deimlo  yn  siomedig  a  digalon  gyda'i  ddosbarth  ;  oblegid  er  ei 
boll  ymdrechion  i  ennil]  eu  sylw  a'u  dysgu,  cyferfydd  â  llawer  o  bethau 
ynddynt  i  brofi  ei  amynedd.  Fe  allai  pan  y  bydd  efe  jm  eu  cynghori, 
neu  yn  egluro  rhyw  wirionedd  pwysig  iddynt,  y  byddant  hwy  yn 
ddisylw,  yu  cdrych  o'u  cwmpas,  neu  yn  siarad  â'u  gilydd.  Egwyddor 
cariad  yn  unig  a'i  galluoga  i  ymgodi  uwchlaw  digalondid  oV  fath  yma, 
ac  a*i  gwrola  i  ddal  yn  ffyddlawn  gyda'i  waith.  **  Y  mae  cariad  yn  hir- 
ymaros ;  y  mae  yn  dyoddef  pob  dim,  yn  credu  pob  dim,  yn  gobeithio 
pob  dim,  yn  ymaros  â  phob  dim."  Yr  un  egwyddor  fendigedig  ag  a  wna 
i  athrawon  i  fod  yn  **  sicr  a  diymmod,"  a'u  galluoga  hefyd  i  fod  yn 
*^helaethion  yn  ngwaith  yr  Arglwydd."  Os  na  bydd  caríad  at  waith, 
byddys  yn  fuan  yn  blino  gydag  ef,  ac  fel  ambell  i  "  weithiwr  hur  "  Ued 
ddiles,  yn  pwyso  yn  fynych  ar  ei  raw,  ac  yn  gofyn  yn  aml  beth  fydd  hi 
o'r  gloch.  Ond  Ile  byddo  cariad  at  y  gwaith,  a'r  cariad  hwnw  &'i  sail 
yn  nghariad  Duw,  ni  chly wir  na  chŵyn  na  son  am  flino.  Nid  yn  ddiog  a 
musgrell,  ac  nid  gyda  Uygad  wasanaeth  ychwaith  y  Ilafuria  gwir  garíad; 
ond  yn  hytrach,  pa  beth  bynag  a  wnel,  efe  a'i  gwna  o'r  galon,  ac  â'i  hoU 
egni.  Mr.  Charles  o'r  Bala  a  ddy  wedai : — "  Fy  rheol  am  lawer  o 
fljmyddoedd  yw,  i  amcanu  at  bethau  mawrion ;  ond  os  na  aUaf  gyflawni 
pethau  mawrion,  i  wneuthur  yr  hyn  a  allaf,  a  bod  yn  ddiolchgar  am  y 
ffyniant  Ileiaf,  a  phara  i  fyned  ymlaen  heb  ddigaloni  yn  ngwyneb  dydd 

*  '*  Wbst  element  of  usefulness  is  more  impoTtont  to  teachers  tban  a  real,  earnest  lo^e 
for  thote  to  wbom  tbey  minister  ?  It  wiU  Ubour  in  prayer  for  thero.  It  wiU  direct  their 
whole  utterance  in  actnal  teaching.  It  wiU  lead  to  an  obserration  and  underataoding  of 
their  indÌYÌdual  characten»  and  paiticular  temptations.  It  wUl  cuItiTate  an  aflTectionAte 
Ìntercouise  with  them^ — call  ont  their  personal  confidence  and  gratelul  regard,  — aod 
make  tbe  teacher  known  to  tbem  aa  tbeir  real  and  belo^ed  friend.  It  is  a  blessed  spirit. 
both  aa  an  instrument  in  the  teacher't  band,  and  a  dweller  in  tbe  teachei^s  heart  It 
must  be  lought,  watched  orer,  and  encouraged  by  every  teacher."  -H.  S.  Tyno,  New 
York. 


OANMLWTDDTANT   T800LI0N   SABBOTHOL   OTMBU.  277 

y  pethau  bjchaîii,  neu  aflwyddiant  annysgwyliadwy.  Yr  wyí  wedi  eî 
OBod  i  lawr  am  flynyddaa  yn  rheol^i'm  harwaìn,  i  beidio  rhoi  Ue  i  fyny 
meWn  anobaith  o  Iwyddiant.  Os  na  bydd  dyn  yn  llwyddo,  rhaid  arfer 
moddion  newydd ;  ac  os  na  welaf  Iwyddiant  y  flwyddyn  hon,  fe  allai  y 
gwelaf  y  flwyddyn  nesaf.  Dymunwn  o'r  braidd  dynu  ffwrdd  v  gair 
annichonadwy  o'm  geirìadaeth,  a'i  d^leu  o  feddyliau  fy  mrodjrr.  Yr 
ysbryd  nefol  a  nerthol  hwn,  yr  hwn  a  weithiai  mor  r^rmus  yn  yr  enwog 
Gharles,  a  ddymunem  weled  yn  llenwi  ein  Hysgolion  Sul.  Gyda'r 
ysbryd  hwn  deuai  llafurìo  gyda'r  Ysgol  yn  fwynhad  oWfaíh  hì/frydaf 
Y  mae  llawer  ydynt  ^m  gweithio  yn  galonog,  ac  yn  cael  eu  gwobr ;  y 
maent  yn  *'  ddedwydd  yn  eu  ^weithred ; "  a  phe  dychymygai  y  ueill  ^dd 
yn  diogi  mor  fawr  y w  y  daioni  sydd  i'w  gael,  mae  yn  sicr  na  safent 
draw. 

Ysbryd  caríad  eto,  a  rydd  i  athrawon  ddylanwad  ar  y  rhai  sydd  dan  eu 
gofal,  Nid  oes  dim  yn  ad-d^mu  fel  caríad ;  a  gellir  bod  yn  sicr  na  all 
yr  athraw  wneyd  dim  o'r  plant  hebddo.  Mae  yn  ddy  wediad  cyffredin 
fod  plant  yn  nodedis  am  eu  gallu  i  adnabod  dynion;  fel  yn 
reddfol  darllenant  deinuadau  pobl  yn  eu  gwynebau,  a  hynod  mor  fuan 
ac  mor  sicr  y  deuant  i  wybod  pwy  yw  eu  cyfeillion.  Nis  çail  yr 
athraw  gyrhaedd  calon  y  plentyn  os  na  theimla  ei  fod  yn  ei  garu. 
Nis  gellir  casglu  eneidiau  trwy  nerth  bndch.  Grall  y  Bwrdd  Ysgol 
gasglu  plant  trwy  nerth  cyfraith;  ond  rhaid  i'r  athraw  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol  gasglu  a  chadw  ei  ddosbarth  trwy  nerth  caríad.  Nid  mewn 
arddangosiad  o  awdurdod  y  mae  ei  nerth  ef.  Eithr  fe  ddywed  rhyw 
un,  "  Mae  yn  rhaid  cadw  plant  dan  awdurdod."  Dywedwn  ninnau : 
Os  mynir  gwneyd  hyny  yn  effeithiol,  rhaid  iddynt  deimlo  fod  rhwymau 
(^eillgarwch  o'u  hamgylch,  ac  mai  eu  lles  penaf  sydd  gan  yr  athraw 
mewn  golwg.  Nid  yw  yn  nghalon  plentyn  beidio  caru  y  sawl  a'i  caro. 
Todda  ei  gfuon  ac  ystwytha  ei  ewyllys  o  dan  belydrau  serch  a  thyner- 
wch.  Dylai  fod  gan  yr  athraw  edrychiad  serchog  yn  wastad  i'r  plent- 
yn,  a  gair  caredig  i'w  ealonogi  yn  ei  dipyn  brwydr  by wyd,  oblegid  i*r 
bach  y  mae  yn  un  eued  a  phwysig.  Gofynwyd  i  athraw  nodedig  o 
Iwyddiannus,  pa  fodd  y  cawsai  efe  y  fath  ddylsmwad  ar  y  rhai  ieuainc 
oedd  dan  ei  ofal.  Yr  atebîad  oedd,  fod  ei  hoU  ymwneyd  â  hwy  yn 
ddangosiad  o  serch  didwyll;  a  hyn  oedd  dirgelwch  ei  Iwyddiant. 
Edrycher  ar  dynerwch  yr  apostol  Paul : — "  Ni  a  fuom  addfwjm  yn  eich 
mysg  chwi,  megys  mammaeth  yn  mae^u  ei  phlant.  Felly  gan  eich  hoffi 
chwi,  ni  a  welsom  yn  dda  gyfranu  â  chwi,  nid  yn  unig  efengyl  Duw, 
ond  ein  heneidiau  ein  hunain  hefyd,  am  eich  bod  yn  anwyl  genym." 
Ond  uwchlaw  pawb,  edrycher  ar  esiampi  ein  Hargiwydd  bendigedig. 
Mor  bríodol  y  aarlunia  y  prophwyd  ef : —  "  A'i  fraich  y  casgl  ei  ŵyn, 
ac  a'u  dwg  yn  ei  fynwes."  0  am  fwy  o'i  ysbryd  yn  athrawon  ein 
Hysgolion  Sabbothol  yn  gyffredinol. 

Ysbryd  caríad,  eto,  a  geidw  jrr  athrawon  a'u  dosbarthìadau  rhag  dy- 
lanwad  marweiddiol  y  cmmefìndra  htonw  âW  gwirionedd  sydd  mor  niẃeidiol 
i'r  galon.  Mae  modd  cynnefìno,  íe,  hyd  at  ddideimladrwydd  hollol, 
gyda'r  gwiríoneddau  pwysicaf.  Gall  y  geiríau  mwyaf  cysegredig 
ddjrf od  i  gael  eu  defnyddio  heb  ystyr ;  a  dichon  i  realtíies  ysbrydol 
digon  cyffirous  i  godi'r  marw  fyned  i  gael  siarad  yn  eu  cylch  a  darllen 
am  danynt  gyda  difaterwch  hoUoL     Onid  oes  nuloedd  yn  ein  gwlad 

1885.  8 


2US  OANMLWYDDIANT    TSGOUON    SABBOiHOL   CYMIiU. 

wedi  myned  i'r  cyflwr  hwn, — wedi  caleda  dan  y  gair,  a'r  Bibl  wedi 
myn'd  iddynt  **  fel  peth  heb  ddim  T'  Ac  y  maent  íelly,  nid  am  ea  bod 
yn  anghreda  y  gwirionedd,  ond  am  eo  bod  wedi  cynnefìno  â'i  ddarllen 
ac  â'i  wrando  heb  ystyriaeth  ddyladwy  o'i  werth  a'i  bwysigrwydd. 
Yn  Ue  ei  fod  yn  troi  yn  faeth  i'w  hysbrydoedd,  y  mae  fel  ymborth  da 
yn  aros  yn  annhrealiadwy,  ac  felly  yn  myned  yn  faich  llethoi  yn  lle  301 
îeithríniaeth  iachasol.     Y  mae  yn  ffaith  ddifrífol  i  feddwl  am  dani,  y 

fall  *^  bywiol  Air  Duw  "  gael  ei  wneyd  yn  ddieffaith  hoUol,  o  ddiffyg 
ywyd  a  theimlad  yn  yr  athraw  fo  yn  ei  ddysga ;  a  phan  y  mae  Ys- 
golion  Sabbothol  yn  cael  eu  Ilenwi  âg  athrawon  cysglyd  a  difraw,  y 
mae  lle  i  ofni  eu  bod  y  pryd  hwnw  yn  gwneyd  mwy  o  niwed  nag  o 
les.^  Nid  oes  dim  a  geidw  ein  Hysgolion  Sabbothol  rhag  y  fath  ddi- 
rywiad  gofidus  ond  ysbryd  caríad.  Rnaid  i'r  athrawon  deimlo  eu  bod 
yn  genadau  dros  Gríst  at  y  cynnuUeidfäoedd  bychain  sydd  dan  eu  gofal, 
ac  y  gall  tragywyddol  heddwch  y  cyfryw  fod  yn  dibynu  ar  eu  hym- 
drech  hwy  i'w  goleuo  a'u  dychwelyd.  A  phan  y  gafaelir  yn  y  gwaith 
gyda'r  ysbryd  hwn,  fe  deimlir  ei  ddylanwad  by wiocäol  yn  y  dosbarth- 
ladau.  Ni  chaiff  caenen  oer  a  chaled  o  ddideimladrwydd  fantais  i 
ymffurfío  am  eu  hysbrydoedd  gwresoglawn;  ond  fel  y  daw  anadl  fywiol 
gwanwyn  i  adnewyddu  wyneb  y  ddaear,  feUy  y  daw  dylanwad  deffrö- 
awl  yr  ysbryd  hwn  i  berí  bywyd  newydd  yn  y  dosbarthiadau.  Pwy 
na  ddymunai,  yn  iaith  y  prophwyd,  "  0  anadl,  tyred  1 " 

Ysbryd  caríad,  eto,  a  sicrhâ  yr  unoltaeth  dedwydd  hwnw  mewn  ieimlad 
ac  amcan  sydd  mor  aneenrheidiol  i  wir  Iwyddiant  yr  Ysgol  SabbothoL 
Y  mae  petb  amrywiaeth  yu  ngwaith  yr  Ysgol,  ond  un  yw  eî  hamcan,  a 
hwnw  yn  ddim  Ilai  na  chael  y  rhai  a  ddysgir  ynddi  i  adnabyddiaeth 
achubol  o  Dduw  eìn  Hiachawdwr.  I  gyrhaedd  yr  amcan,  rhaid  egluro 
y  gwiríonedd  iddynt ;  yn  flaenorol  i  hyny,  rhaid  eu  dysgu  i'w  ddanlen ; 
ac  er  eu  dysgu  yn  hyn,  rhaid  eu  dysgu  i  adnabod  y  Uythyrenau  a  siU- 
ebu.  Y  mae  y  naiU  waith.  mor  angenrheidiol  a'r  llaU  i  gyrhaedd  yr 
amcan ;  a  chyn  y  gellir  ei  gyrhaedd  rhaid  cael  cydweithrediad  cyson 
ymhob  rhan.  I  fod  yn  Uewyrchus,  rhaid  i'r  hoU  ysgol  fod  0  "  ud  ^on 
ac  un  enaid;"  rhaid  cael  yr  un  ysbryd  i  dreiddio  drwy'r  cwbl  o'r 
ffwaith  ;  yr  athraw  sydd  yn  dysgu  y  wyddor  i'r  rhai  bach,  i  deimlo  ei 
fod  yn  Uafurío  i'r  un  amcan  â'r  hwn  sydd  yn  egluro'r  gwiríonedd  i  raî 
wedi  tyfu  i  fyny ;  neb  yn  erwgnach,  ond  pob  un  yn  gweithio  yn  Uawen 
yn  ei  gylch  oddiar  garíaa  at  yr  un  amcan  mawr.  Dan  ddylanwad 
caríad  yn  unìg  y  daw  yr  Ysgof  Sabbothol  i  fod  yn  un  peirianwaith 
trefnus,  gyda  phob  olwyn  a  phin  yn  eu  lle,  a'r  oU  yn  cydweithio  yn 
Uyf n  a  nerthol  i  amcan  eu  gosodiad.  Gofaler  gan  hyny  yn  gyntaf  dim 
am  feithrin  yr  ysbryd  hwn  ynddi.  Dymunem  weled  yr  e^lwysi  yn 
gyffredinol  yn  ei  wneyd  yn  fater  neiUduol  i  fagu  a  meithnn  ysbryd 
caríad  yn  yr  Ysgolion  Sul.  Hyderwn  ein  bod  yma  wedi  Uwyddo  i  ryw 
fesur  i  ddangos  yr  angenrheidrẃydd  mawr  sydd  am  dano.  A  eftwn  ni 
yma  daer  ofyn   ar  bleidwyr  yr    Ysgol    Sabbothol  i  wneyd  byn   yn 

*  ''  The  great  danger  of  Sunda^  Scbools  is  that  tbey  wiU  fall  into  1  coarae  of  mecbani- 

cal  teaching So  great  is  my  dread  of    tame,  mechanical  teacbÌDg,  tbat  I  am 

sometime»  almost  tempted  to  question  tbe  utility  of  Sunday  Scbools.  We,  PratestantSÿ 
in  our  zeal  for  tbe  Bibie,  are  apt  to  for^^et  tbat  Ihe  rery  commonneas  of  tbe  book  tends  to 
impair  its  power,  that  familiarity  breeds  indifTerence,  and  tbat  no  book,  tberefoce,  re- 
qmrM  tuch  a  U^iiig  power  in  the  teaoher/'—OBANiHNO. 


OAMMLWrDDlANT    YSOOLION    8ABB0TH0L   OTMRÜ.  279 

desttm  ea  gweddîau  ar  ei  rhan,  ac  yn  nôd  ea  hymdrechîon  o'i  phlaid? 
Oobeithiwn  nad  oes  angen  cymhell  i  hynjrma.  Os  edrychir  yn  ystyr- 
iol  ar  amcan  yr  Ysgol  Sabbothol,  ynghyd  a'i  hanes  gogoneddos,  yn  sicr 
ni  bydd  raid  wrth  gymhellion  wedi  hyny.  Nid  yw  ei  hanican  yn  ddim 
Uai  na'r  hyn  a  gymhellodd  Fab  Daw  i  adael  gorsedd  nef,  pabella 
ymhlith  dynion,  a  dyoddef  angeu  y  groes, — sef  cadw  eneidiau.  Ac  O, 
y  fraint  annhraethadwy  a  gynnwysir  ^m  hyu  :  cael  bod  yn  foddion  yn 
Uaw  Duw  i  ddarparu  enei(Uaa  i  fywyd  o  ddef nyddioldeb  uchel  yn  y 
byd  hwn,  ac  i  ogoniant  bythol  yn  y  byd  a  ddaw !  Onid  y w  meddwl 
am  hyn  yn  ddigon  i  danio  y  galon  oeraf  ì 

Am  hanes  y  sefydliad  o'i  gychwyniad  hyd  yn  awr,  digon  yw  dy wedyd 
fod  miliynau  wedi  eu  bendithio  a'u  gwneyd  yn  fendith  trwyddo.  Pwy  o 
ddarUenwyr  y  Traethodydd  nad  y w  yji  ddyledus  iddo  î  Onid  yw 
yr  Ysgol  Sabbothol  wedi  bod  fel  "  pren  by wyd  "  yn  parhaus  flfrwytho 
er  iechyd  a  chynnaliaeth  ysbrydoi  i  ni  fel  cenedl  ?  Onid  y w  ein  gwlad 
wedi  ac  ^m  medi  cynauaf  gogoneddus  o'i  Uafur  hi  ì  Ac  nid  ein  gwlad 
ni  yn  unig, — oblegid  erbyn  hyn  y  mae  ei  lUnyn  wedi  myned  agos  trwy 
yr  hoil  ddaear,  a'i  geiriau  grasol  hyd  eithafoedd  byd. 

Edryched  ein  heglwysi  gyda  Uygad  clir  ar  amcan  dyrohafedig  yr 
Ys^ol  Sabbothol,  a  sylwant  ar  y  daionî  annhraethol  a  wnaeth  ac  a  wna; 
a  diau  y  teimlant  ei  bod  yn  hawUo  iV  gwasanaeth  gyda  hi  y  cariad 
gwresocaf  a'r  zel  fwyaf  angerddoL  Cariad, — yr  egwyddor  fawr  sydd 
yn  Alpha  ac  Omega  trefn  iachawdwriaeth,  a*r  ysbryd  sydd  yn  treiddio 
trwy  yr  oll  o  wir  grefydd, — a  dd^rmunem.  weled,  ac  a  raid  gael  i  fod  yn 
ysgogydd,  yn  gynnalydd,  ac  yn  nerth  bywyd,  yn  nygiad  ymlaen  waith 
yr  Ysgol  Sabbothol. 

Charlis  Davies. 
Lfoerpool. 


III. 

CANÜ  YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


Nid  oes  un  ammheuaeth  nad  oes  gwir  angen  am  ddiwygiad  gyda 
chaniadaeth  yr  Ysgol  Sabbothol.  Y  mae  y  rhan  hon  o'r  gwaith  yn  y 
nifer  amlaf  o  amgylchiadau  yn  cael  ei  gyflawni  yn  hoUoI  farwaidd  a 
diamcan.  Bhoddir  pennill  aîlan  ar  ddechreu  ^rr  Ysgol  naiU  ai  gan 
yr  arolygwr  neu  gan  y  neb  fo  wedi  ei  benodi  i  ddechreu,  heb  un- 
rhyw  rs^eddwl,  na  chydag  un  amcan  araU  ond  i  gyflawni  defod 
arferedig.  Ni  fydd  gan  ond  ychydig  o'r  ysgolheigion  lyfr ;  ychydig  o 
honynt  fydd  wedi  dyfod  ynghyd,  a  nifer  bychan  iawn  o'r  rhai  hyny 
a  wnant  un  ymdrech  i  ganu ;  a  Ilai  ó'r  ychydig  hyny  drachefn  fydd  jm 
teimlo  yr  hyn  a  genir,  nac  yn  derbyn  ond  odid  un  Ues  drwy  y  cyflawn- 
iad.  Mewn  Ilìaws  o  Ysgolion,  y  mae  pennill  neu  ddau  yn  cael  ei  ganu 
ar  ganol  jrr  Ysgol,  gan  dybied,  mae'n  debyg,  y  bydd  hyny  yn  tori  rhyw 
gymaint  ar  drymder  y  Uafur  yn  y  dosbarthiadau,  ac  y  cedwir  rhai  ag 
oeddent  ar  fin  cwsg  rhag  syrthio  yn  hoUoI  i'w  afaelion.  Ychydig 
o  fywyd  fydd  yn  y  canu  hwn  drachefn ;  nid  oes  amser  i  amcanu  at 


280  GANHLWYDDIANT   YSOOLION    8ABB0TH0L   OTMBU. 

ei  gynnyrchu  o  ran  hyny,  ac  nid  oes  ond  ychydig  yn  meddwl  fod  iV 
cyflawniad  hwn  on  amcan  awch  na'r  un  a  nodwyd,  sef  cadw  yr  Ysgol 
yn  eflfro. 

Mewn  rhai  amgylchiadau  lle  y  mae  y  plant  yn  cael  eu  dysgu 
ar  wahan,  y  mae  mwy  o  sylw  yn  cael  eî  dalu  i'r  canu.  Gŵyr  y  rhai 
sydd  yn  llafurio  gyda  hwynt  fod  yn  rhaid  talu  sylw  arbenig  i'r  canu  os 
ydys  am  gadw  dylanwad  ar  y  plant.  Ond  yn  y  goreu,  hyd  yn  nod  o'r 
ysgolion  hyn,  y  mae  yn  ddiau  fod  modd  gwneyd  y  canu  yn  ilawer  mwy 
effeithiol  i  ateb  ei  ddyben  priodol  nag  y  mae  yn  awr. 

Ond  pa  beth  ydy w  ei  ddyben  priodol  1  Pa  amcan  ddylai  fod  mewn 
golwg  wrth  gyflawni  y  rhan  yma  o'r  gwaith  1  A  pha  foddion  ddylid 
eu  harfer  tuag  at  gyrhaedd  yr  amcan  hwnw  ?  I  geisio  ateb  y  cwestiwn 
hwn,  edrychwn  yn  y  lle  cyntaf  ar  Ysgol  yr  hon  mewn  oed,  ac  yn  ail,  ar 
Ysgol  y  plant  yn  unig,  ac  yn  olaf  ar  Ysgol  yn  yr  hon  v  mae  yr  addysg 
yn  cael  ei  gyfranu  i  bob  oedran  yn  yr  un  ystafell.  Nid  oes  un 
ammheuaeth  yn  meddwl  yr  ysgrifenydd  nad  ar  eu  penau  eu  hunain  y 
dylai  y  plant  fod  pan  jm  cael  eu  dysgu.  Y  mae  presennoldeb  pobl 
mewn  oed,  ac  yn  enwedig  rhyw  ddosbarth  arbenig  o*r  cyfryw,  y 
dosbarth  hwnw  na  fuont  enoed  yn  blant  eu  hunain,  neu  os  buont,  nad 
oes  neb  o'u  cydnabod,  a  llawer  Ilai  hwjoit  eu  huûain,  yn  coflo  hyny ;  y 
mae  presennoldeb  y  cyfry w  rai,  yn  ddiau,  yn  ei  wneyd  yn  annichonadwy 
i  fyned  yn  ddigon  agos  at  y  plant  fel  ag  i  wneyd  argraff  briodol  ar  eu 
meddyliau  ieuainc.  Ond  y  mae  yn  ddiammeu  y  bydd  y  pwnc  hwn  a 
rhai  eraill  cyffelyb  yn  cael  eu  dwyn  ar  y  bwrdd  gan  ysgrifenwyr  erailL 
Edrychwn  ar  y  canu  gan  hyny,  yn  y  Ue  cyntirf,  fel  y  dylai  fod  yn 
Ysgol, 

1.  Y  rhai  raewn  oed,  M^mych  y  clywir  yr  ymadrodd  mai  iaith 
teimlad  jdyw  cerddoriaeth.  Ac  yn  wir  iaith  teimlad  ydyw.  Os  na 
fydd  yn  ffrwyth  teimlad,  a  thuedd  ynddo  i  gynnyrchu  teimlad,  nid 
ydyw  yn  wir  gerddoriaeth  o  gwbl.  Os  oes  lle  i  gerddoriaeth  gan 
hyny  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  y  mae  rhywbeth  a  wnelo  yr  Ysgol 
âg  amaethu  y  teimladau  yn  gystal  a'r  dealL  Mae  lle  i  ofni  fod  hyn  yn 
rhy  fynych  yn  cael  ei  anghofio.  Tybir  mai  goleuo  y  pen,  amaethu  y 
deall,  esbonio,  athrawiaethu,  a  phyncio  ydyw  prif  os  nad  holl  waith  yr 
Ysgol  SabbothoL  Nid  wyf  am  roddi  i  fyny  i  neb  ar  bwysigrwydd  yr 
amaethiad  deallawl  hwn ;  nid  ydym  eto  wedi  teimlo  ond  ychydig  iawn 
o'i  bwysigrwydd.  Ac  yr  wyf  yn  mawr  lawenhau  fod  rhyw  gymaint  o 
gyffro  yn  Ysgolion  Sabbothol  ein  gwlad  er  codi  y  rhan  yma  oV  gwaith 
i  fwy  o  sylw.  Pan  ddaw  daearyddiaeth  gwlad  Canaan  a  Uenyddiaeth 
Y  Bibl  yn  ei  holl  ganghenau  i  gael  mwy  o  sylw,  pan  ddaw  ein  Hysgol- 
lon  i  astudio  Uyfr  Duw  gyda  mwy  o  drefn  a  phenderfyniad  gonest 
iV  ddeall,  mwyaf  oU  fydd  ein  parch  iddo  a'n  gwerthfawrogiad  o 
hono.  Ar  yr  un  pryd,  nid  yr  amaethiad  deallawl  hwn  ydyw  unig 
na  phrif  waith  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ni  charwn  weled  y  dosbarthiadau 
yn  rhai  exegäical  hoUoL  Nid  wyf  am  adael  amaethiad  y  galon  yn 
gyfangwbl  i'r  pulpud.  Mae  teimlo  i  fod  ynglŷn  â  dysgu  yn  y 
dosbarth  yn  gystal  ag  yn  y  pulpud.  Nid  wyf  yn  hoffi  yr  athronyddu 
hwnw  ar  bynciau  crefydd  ar  wahan  oddiwrth  bob  teimlad.  Os  ydym 
am  drin  ar  Berson  Crist,  gwneler  h^my  nes  ein  dw^m  i'w  addoH  a'i 
garu.     Yn  wir  y  mae  pob  amaethiad  deallawl  yn  ddiffygiol  os  bydd  yn 


OINMLWTDDIANT  TSOOLION   SABBOTHOL  OTMRU.  281 

terfyna  jn  y  dealL  Mae  j  deall  i  fod  jn  ddarostyngedig  iV  serch ;  i 
wasanaethu  amL  Yr  Emoíions  ac  nid  yr  InteUeä^  wedi  y  cyfan,  ydyw 
y  rhan  uchaf  o'r  dyn.  Os  felly,  y  mae  addysç  yr  Yseol  Sabbothol  i 
gael  ei  gyfranu  ^m  y  fath  fodd  fel  aç  i  gyffroi  y  serchiadau,  i  g^m- 
nyrfu  y  teimladau,  i  rjrw  fesur ;  ac  os  felly,  y  mae  cerddorîaeth  yn  yr 
Y^ol  i  fod  yn  gyfrwng  dadganiad  a  chyfíroad  y  teimladau  hjmy. 

Credwyf  y  dylai  fod  rhy w  gydry wiaeth  yn  holl  waith  yr  Ysgol ;  ac 
felly  dylai  y  canu  wasanaethu  jrr  un  amcan  mawr  â'r  addysg  yn  y  dos- 
bartL  Os  astudîo  Person  Críst  yr  ydys  yn  y  dosbarthiadau — a  diau  mai 
cyd-astudio  yr  un  pwnc  neu  gyfran  o'r  Bibl  gan  yr  holl  ddosbarthiadau 
gyda'u  gilydd  sydd  oreu  o  lawer — dylai  y  pennillîon  a  genir  fod  yn  yr 
un  cyfeiríad,  hyd  y  bo  modd.  Dylid  eu  dewis  gan  berson  cymhwys,  a 
hyny  gyda  meddylgarwch  príodol,  eu  darllen  yn  ofalus  a  chyda 
theimlad  dwys,  a  phawb  eu  canu  yn  ystyríoL  I'r  dyben  hwn  dylai 
pawb  fod  yn  ei  le  mewn  pryd.  Pa  bryd  y  gellir  dysgu  y  wers  hon  i 
ni  fel  cenedl — prydlondeb  ?  Y  mae  yn  werth  myned  i  drafierth  fawr 
yn  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ddysgu  y  wers  hon ;  y  mae  musgrellni  gyda 
hyn,  ymysg  pethau  eraill,  yn  andwyo  moliant  Duw  yn  nechreu  ein 
cyfarfodyd^  a  byddai  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  lle  manteisiol  iawn  i 
geÌBÌo  cael  diwygiad  yn  hyn.  Dylid  ymdrechu  cael  canu  gwir  dda, 
effeithiol  a  chyffredinol,  yn  nechreu  yr  Ysgol ;  canu  ar  yr  hyn  sydd  i 
fod  yn  destun  ymdrafodaeth  yn  y  dosbarthiadau;  canu  nes  byddo'r 
galon  wedi  ei  chynhesu,  ac  y  byddo  pawb  yn  teimlo  yn  awyddus  i  wybod 
mwy  am  yr  h^m  sydd  i  foa  dan  sylw ;  a'r  gwybod  mwy  hwnw  drachefn 
yn  adgyffroi  y  teimlad,  nes  bydd  y  canu  yn  y  diwedd  yr  un  mor 
fywiog  ac  adeiladol,  ac  yn  fwy  lelly,  os  gellir,  nag  yn  y  dechreu. 

Yn  awr  y  mae  yn  anmhosibl  i'r  canu  ateb  y  dyben  daionus  hwn  heb 
fod  pawb  yn  medru  y  geiríau  a'r  dôn  yn  dda,  neu  eu  bod  yn  gallu 
darllen  y  naill  neu  y  Uall  yn  rhwydd,  neu  bob  un  o'r  ddau.  Os 
byddys  mor  ffol  a  rhoddi  geiríau  anadnabyddus  allan,  pan  nad  oes  gan 
ond  ychydig  oV  bobl  lyfrau  hymnau,  neu  os  dechreuir  tôn  nad  oes  ond 
ychydig  o'r  bobl  yn  ei  medru,  nis  gellir  dysgwyl  un  math  o  adeiladaeth 
drwy  y  gyfryw  ganu. 

Önd  ai  nid  Ue  cyfleus  iawn  ydyw  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ddysgu  tonau 
newyddion  ?  Wel,  os  na  cheir  cyfleusdra  arall,  gwell  cymeryd  ychydig 
o  amser — ychydig,  meddaf,  ac  ychydig  iawn — yn  yr  Ysgol  i  fyned  dros 
dôn  fyddo  dipyn  yn  ddyeithr,  yn  hytrach  na'i  chanu  yn  afler  yn  yr 
odfa  a  pheryglu  andwyo  pob  addoliad.  Ond  credwyf  y  dylid  bod  yn 
bur  ochelgar  gyda  hyn.  Oellir  gwneyd  niwed  mawr  hyd  yn  nod  i 
achos  y  canu  trwy  ei  lusgo  i  mewn  ar  adegau  anmhriodol  a'i  garío 
ymlaen  fel  ag  i  fod  yn  faich  ar  rai ;  ac  y  mae  rhai,  fel  y  mae  gwaetha'r 
modd,  nad  oes  gandd^mt  flas  ar  ^anu.  Yn  y  dyddiau  hyn  pan  y  mae 
dysgu  elfenau  cerddoríaeth  syml  yr  addoliad  yn  beth  mor  hawdd, 
dylai  pobi  ieuainc  pob  Ysgol  fod  wedi  bod  am  dymmor  yn  yr  ysgol  gân 
ar  noson  waith;  dylent  ioà  wedi  dysgu  canu  tonau  syml  ar  jrr  olwg 
gyntaf  yn  weddol  dda;  a  phan  fyddo  tôn  newydd  i  gael  ei  chanu  yn  yr 
Y^ol  Sabbothoi  fel  rhagbaratöad  i'w  chanu  yn  yr  addoliad  cyfíredinol, 
dylid  rhoddi  ychydig  o  f^mydau  yn  ychwaneg  at  hyny,  a  dylai  copi  o'r 
dôn  fod  yn  nwylaw  pawb ;  dylai  y  nifer  fwyaf  fod  yn  alluog  i  ganu  eu 
rhan  allan  ar  unwaith,  ac  ni  raid  gwneyd  hyny  ond  ychydig  o  weithiau, 


262  OANMLWYDDIANT    Y8OO1.10M    8ABBOTH0L   OTMRU 

o  dan  arweinìad  peraon  cymhwys,  na  fydd  j  dôn  ì'w  chlywed  yn 
sonìaras  yn  bedwar  Uais,  ac  y  bydd  yr  1k>11  Ysgol  yn  teimlo  pleser  yti  j 
gwasanaeth,  ac  ond  odid  yn  profi  y  dôn  yn  gyfrwng  hyfryd  i  arllwys 
allan  y  teimladaa  fo'n  cael  eu  dadgan  yn  y  geiriau.  Ond  cofier  ni 
ddylid  gwneyd  hyn  yn  aml.  Mwy  o  gamp  ydyw  cael  cana  da  ar 
y  tonau  a'r  geirian  sydd  yn  adnab^^ddus,  na  dysga  tonaa  newydd- 
ion  yn  sych  gjrwir.  Perygl  y  rhai  a  elwir  mewn  modd  arbenig  jm 
gantorion  ydy w  dymano  byth  a  hefyd  i  ddysgu  tonau  newyddion,  heb 
gofio  nad  yw  y  Uiaws  yn  dysgu  tôn  mor  gyfljrm  a  hwy,  a*u  bod  yn 
teimlo  mwy  o  f wynhâd  mewn  canu  tôn  berffaith  adnabyddus  nag  mewa 
jrmgais  i  ddysgu  un  newydd.  Y  mae  clywed  torf  fawr  o  bobl  yn  canu 
tôn  soniarus  a  theimladol — boed  y  dôn  âV  geiríau  mor  ^nnefin  ag 
sydd  bosibl,  ond  bod  yn  dda — yn  newydd-beth  bob  amser.  Defnyddier 
yr  Ys^ol  Sabbothol  er  dysgu  ambeU  i  dôn  newydd,  gan  hyny,  ob 
bydd  hyny  yn  angenrheidiol ;  gwneler  y  canu  yn  Ysgol  y  rhai  mewn 
oed,  bob  amser,  yn  effeithiol,  ^m  wasanaethgar  i'r  canu  yn  yr  addoliad 
cyffredin;  bydded  iddo  amcan  arbenig,  sef  i  ddwysnâu  y  teimlad 
príodol  i'r  addysg  a  gyfrenir  yn  yr  YsgoL  Gwneler  hyn,  meddaf,  ac 
fe  deimUr  fod  i  ganu  ei  le  príodol  yn  ngwaith  yr  Ysgol  SabbothoL 
Nid  difyrwch  yáyw  y  canu  i  fod,  er  fod  difyrwch  mawr  i  gael  gydag 
ef.  Y  mae  chwareu  â  theimladau  y  gaJon  ddynol  yn  beth  tra 
niweidiol.  Gwasanaethed  y  canu  amcan  príodol,  a'r  amean  hwnw  yn 
y  pen  draw  fyddo,  moUannn  Duw. 

2.  Ond  beth  am  y  canu  yn  Ysgol  y  Plant  f  Fel  y  sylwyd,  oe  ydy w 
y  plant  yn  cael  eu  dysgu  ar  wahan,  y  mae  yn  bur  eglur  y  dylai  y  canu 
gael  Ue  Uawer  mwy  arbenig  nag  yn  ^rsgol  y  rfaai  mewn  oed ;  a  dyUd 
ei  ddefnyddio  i  gyrhaedd  amcanion  helaethach.  Pan  mae  y  píant 
yn  farwaidd  ambeU  i  brydnawn,  y  mae  troi  i  ganu  yn  eu  bywiogí 
ar  unwaith.  GelUr  argraffu  peth  ar  feddwi  plentyn  trwy  ganu 
nas  gellir,  ond  gyda  thrafferth  fawr,  mewn  un  ffordd  imuL  Os 
ydys  am  ddysgu  Uyfr  y  Salmau,  neu  ryw  ranau  canadwy  o'r 
Bibl  fr  plant  yn  gyflym,  dysger  eu  canu,  a  byddant  wedi  eu 
hargraffu  ar  y  cof  heb  yn  wybod  iddynt  ymron,  a  hyny  mewn 
modd  annileadwy.  Y  mae  y  penniUion  y  mae  plant  yn  eu  canu, 
ac  yn  neiUduol  os  byddant  yn  eu  mawr  hoffi  eu  hunain,  yn  cael  eu  cofio 
ganddynt  tra  foyddant  byw;  ond  odid  na  fyddant  yn  eu  cof  yn  awr 
angeu,  os  nad  tu  draw  i  angeu.  Rhaid  canu  Uawer  gyda  phlant  os 
ydys  am  enniU  unrhyw  ddylanwad  amynt.  Cymerer  nifer  o  blant 
gwyUtion  anwaraidd  y  trefydd,  casgler  hwynt  i'r  un  ystafell,  a  cheisier 
gwneyd  trefn  amynt,  ac  fe  deimUr  ar  unwaith  mai  gorchwyl  anhawdd 
iawn  ydyw.  Mae  y  dyn  mwyaf  doniol  a  gwrol,  a  chryf  ei  gorff  a'i 
feddwl,  yn  gwangaloni,  ac  ond  odid  yn  aflwyddo.  Ond  y  mae  y  Uanc 
ieuanc  ofnus,  eiddil,  neu  fe  allai  y  ferch  ieuanc  egwan,  yswU,  os  gall 
ganu  gyda  hwjmt,  yn  eu  gwareiddio,  a'u  dofí,  ac  yn  enniU  dylanwad 
arnynt.  Profwyd  hyn  mewn  modd  arbenig  yn  Edinburgh  flynyddau 
yn  ol.  Casglwyd  plant  carpiog  y  dref  i  le  priodol  i  geisio  gwne^rd 
rhywbeth  er  euhaddysgu;  aeth  nifer  o  wŷr  ieuainc  medrus  a  gwrol 
atynt ;  ond  er  ceisio  noswaith  ar  ol  noswaitfi,  teimUd  mai  rhoi  i  fyny 
fyddai  raid.  Yr  oedd  y  plant  mor  afly wodraethus  fel  yr  oeddynt  yn 
drech  na'u  hathrawon.     Ônd  dywedodd  un  caUach  na'i  gilydd,  "  Hai^ 


CAMMLWTDOl.WNT    YäOOLION    SABBOTHOL    CTMEU.  288 

up  a  modulAtor,"  ac  yr  oedd  jt  efiaith  ar  ol  gwneyd  hjmy  yn  anhygoel. 
Yr  oedd  llygaid  a  chlnstiaa  y  plant  yn  cacl  eu  gosod  ar  lawn  waith,  y 
meddwl  yn  gweithredu  yn  íywiog,  a  dylanwad  swynol  y  seiniau  ar  eu 
calonau,  a'r  cyfan  yn  cydweithredu  i  ddofi  natur  wyllt  y  plant,  a  pherì 
ei  bod  yn  gymharol  hawdd  eu  Uywodraethu.  Ydyw,  y  mae  yn  rhaid 
cael  llawer  o  ganu  gyda  phlant,  os  ydys  am  feddu  dylanwad  amynt. 
Ond  y  mae  cwestiwn  yn  codi  yma,  Pa  fcäh  ganu,  a  pha  fath  bennillion) 
Dadleua  rhai  mai  yr  un  tonau  a'r  un  pennilUon  a  ddyUd  eu  canu  gyda'r 
pUnt  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  ag  a  genir  gan  y  rhai  mewn  oed  yn  yr 
Ysgol  araU.  Ar  yr  olwg  gyntaf  y  mae  Uawer  i'w  ddyweyd  dros  hyn. 
Bu  ysgrif enydd  t  UineUan  hyn  yn  teimlo  feUy  ei  hun  am  faith  amser. 
Ond  y  mae  dau  sylw  ag  y  gellir  eu  gwneyd  ar  y  mater  hwn. 

laf.  Mae  pob  plent^m  sydd  yn  mynychu  Ue  o  addoUad  gyda'i  ríeni, 
yn  cael  yr  un  fantais  ag  y  mae  y  rhai  mewn  oed  yn  ei  gael  i  ddysgu 
tonau  a  geiríau  yr  addoUad  cyhoeddus,  a  geiUr  bod  yn  bur  sicr  y  bydd 
yn  dysgu  y  tonau,  os  nad  y  geiriau  hefyd  yr  un  mor  gyfiym,  ie  yn  wir 
yn  llawer  mwy  cyflym  nag  y  bydd  y  rhai  mewn  oed  yn  eu  dysgu. 
Mae  yn  ddiammeu  mai  y  canu  yw  y  rhan  fwyaf  dyddorol  o  lawer  o'r 
addoHad  cyhoeddus  Vr  plentyn.  Bydd  y  bregeth,  fe  aUai,  yn  Uyncu 
meddwl  yr  un  mewn  oed,  ac  fe  aUai  yr  ä  y  canu  heibio  yn  ddisyiw 
ganddo.  Am  y  plentyn  dracheínj  y  mae  y  nifer  amlaf  o  lawer  o  breg- 
ethau  y  dyddiau  hyn  ymheU  uwchlaw  ei  gyrhaeddiadau ;  ond  pan 
gyfyd  y  gynnuUeidfa  i  fyny  i  ganu,  os  dangosir  y  dôn,  ac  os  estynir  y 
Llyfr  Hymnau  iddo,  y  mae  ei  lygaid  yntau  yn  gloewi,  ac  y  mae  yn 
teimlo  dyddordeb  yn  y  gwasanaeth.  Nid  oes  un  perygí  gan  hyny  na 
fydd  y  plentyn  yn  gymaint  ar  y  blaen  gyda  h^rmnau  a  thonau  y  gwas- 
anaeth  cyhoeddus  a  nemawr  un  o'r  rhai  mewn  oed  fyddo  yn  bresennoL 
Nid  doeth  ychwaith  fyddai  peidio  canu  penniUion  cyffredin  yr  addoliad 
yn  Ysgol  y  plant.  £r  na  fyddant  bob  amser  yn  deall  y  geiríau,  nac  yn 
gallu  eu  teimlo  er  eu  deaU,  eto  byddant  yn  mwynhâu  pleser  mawr  yn 
adiau  wrth  gael  canu  eu  hunain  yr  hysmau  a'r  tonau  y  bydd  eu  tad  a'u 
mam  yn  eu  canu. 

2ìL  Ond  er  hyn  i  gyd,  y  mae  eisieu  cofio,  yn  un  peth,  fod  cylch  tonau 
cynnuUeidfäoI  yn  gyfiredin  yn  ormod  i  leisiau  plant  Ac  heblaw  hyny, 
oni  ddylent  gael  hymnau  ag  sydd  yn  f ynegiuit  o  u  teimladau  plentynaidd 
hwy  eu  hunain  ?  Oni  ddylai  teimladau  crefyddol  plentyn  gael  hjmmau 
cyfaddas,  mewn  iaith  syml,  yn  gyfrwng  eu  hymarllwysiad  î  Oni  ddy- 
Ud  dysgu  gwersi  moesol  i'r  plentyn  ar  gân,  weithiau,  mewn  iaith  ag  y 
gall  efe  ei  deaU  a'i  theimlo  ?  Hawdd  fuasai  rhoddi  engreifftiau  o'r  hyn 
ydys  yn  ei  feddwl  ar  y  mater  hwn ;  ond  gan  fod  ysgrifenydd  y  UineUau 
hyn  wedi  bod  yn  treio  ei  law  yn  y  cyfeiríad  hwn,  er  yn  dra  anmhei- 
fTaith,  gwell  ganddo  ymattaL  Rhaid  i'r  plant  gael  hymnau  a  thonau 
id(fynt  eu  hunain,  hymnau  mwy  cymhwys  i  blant,  a  thonau  mwy  ys^n 
a  sionc  na'r  rhai  a  genir  yn  gyflfredin  yn  yr  addoliad  cyhoeddus.  Nid 
oes  un  perygl  nas  gaU  y  plant  eu  dysgu,  ac  nid  oes  un  perygl  y  bydd 
yn  müwrío  yn  erbyn  amcan  mawr  yr  Ysgol  SabbothoL  Fr  gwrth- 
wyneb  bydd  yn  help  mawr  iawn  i  gyrhaedd  yr  amcan  hwn. 

Ond  pa  fodd  y  mae  y  plant  i  ddysgu  y  tonau  a'r  geiríau  newyddion 
hyn  1  Am  y  geiríau  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  eu  hargraffu  ar  eu 
cyfer,  ac  i'r  plant  nas  gaUant  ddarUen,  rhaid  eu  dy weyd  yn  ddigoa 


284  OANMLWTDDIANT   T800L10N   BABBOTHOL  CTMBU. 

mynych  yn  eu  cly wedigaeth  nes  eu  hargrtfTu  ar  eu  cof.  Am  y  tonau,  y 
mae  yn  ddiammeu  mai  y  Uwybr  mwyaf  effeithiol  o  ddigon  ydyw 
dysgu  y  plant,  fel  y  sylwyd  gyda  golwg  ar  y  bobl  ieuainc  yn  yr  ysgol 
gân,  yn  nghanol  yr  wythnos,  fel  ag  i'w  gwneyd  yn  alluog  i  ddarllen  y 
nodau  cerddorol.  Mae  y  nodiant  newydd  yn  dra  manteisiol  i  hyn. 
Dylai  fod  dosbarth  Tonic  Sol-fa  mewn  cysylltiad  â  phob  Ysgol  Sab- 
bothol.  Os  bydd  mwyafrif  y  plant  yn  alluog  i  wneyd  defnydd  o'r 
nodau  cerddorol — ac  nid  oes  ond  ychydig  o  drafferth  yn  angenrheîdiol 
er  eu  cymhwyso  i  hyny — ac  os  rhoddir  tôn  newydd  yn  argntffedig  o*u 
blaen  ar  y  Sabboth,  canant  hi  vn  lled  rwydd.  Ni  bydduit  301  ol  i'r 
bobl  mewn  oed  yn  hyn.  Ond  pe  byddai  im  anghyfleus  i  roddi  tôn 
argraffedig  yn  nwylaw  pob  plentyn,  a  fyddai  rhyw  anhawsder  i  ysgrifenu 
y  dôn  yn  fnts,  naill  ai  ar  f wrdd  du  neu  ryw  ffordd  araU,  o  flaen  Uygaid 
yr  holl  blant  í  A  oes  rhy wun  yn  awr  yn  ein  mysg  a  dybiai  hyny  yn 
beth  anmhriodol  ?  Pa  fodd  bjmag  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  dyna 
fyddai  y  Uwybr  mwyaf  effeithiol  o  ddiçon.  Byddai  llygaid  a  chlustiau 
yr  hoU  blant  ar  waith,  ac  y  mae  ya  ddiammeu  y  teimlent  ddyddordeb 
mawr  yn  y  gwaith ;  a  phan  ddeuid  i  ganu  y  geiriau,  os  byddent  yn  rhai 
príodol  i'r  plant,  geUid  dysgwyl  i  argraff  dda  gael  ei  wneyd  ar  eu 
meddyliau.^ 

3.  Ônd  beth  am  Fsgolion  Cymysg  o  blant  a  rhai  mewn  oed  ?  Pwy  sydd 
i  gael  y  canu  yn  y  cyfryw  ysgoUon  ì  Nid  wyf  yn  petruso  dyweyd  y 
dylai  y  plant  gael  y  rhan  fwyaf  o  hono  o  lawer.  Nid  wyf  yn  dy weyd 
yr  oU,  ond  y  rhan  fwyaf.  Os  ydys  yn  dysgwyl  iV  plant  ganu  yn  yr 
addoHad  cyhoeddus,  ac  os  dysgwylir  iddynt  wneyd  hyny  hefyd  pan 
fydd  tonau  ac  emynau  yr  addoliad  cyhoeddus  yn  cael  eu  canu  yn  yr 
Ysgol,  paham  na  chaiff  y  plant  ganu  eu  hemynau  a'u  tonau  eu  hunaîn 
weithiau  yn  nghly w  y  rhai  mewn  oed  ?  lë,  mwy.  Paham  na  chaiff  y 
plant  help  y  bobl  mewn  oed  i  ganu  eu  tonau  eu  hunain  ?  Ai  tybed  ein 
bod  mor  hunanol  ag  i  beidio  gwneyd  tipyn  o  aberth  fel  hyn  er  mwyn  y 
plant  ?  Ond  paham  y  soniaf  am  aberth  ?  Pa  le  y  mae'r  mab  neu'r 
ferch  na  theimla  ei  galon  yn  cynhesu  wrth  gael  y  fraint  0  wrando  ar, 
neu  yn  wir  o  gydganu  gydaV  plant  eu  hemynau  bywiog,  ysgafn,  a  son- 
iarus  ì  Os  oes  rhyw  un  na  theimla  feUy,  gidl  fod  301  bur  siwr  fod 
rhywbeth  o'i  le  yn  nghyfansoddiad  ei  feddwL  Na,  y  mae  gaUu  myned 
i  mewn  i  deimlad  plent^m,  gallu  gosod  yr  argraff  ar  feddm  y  plentyn 

*  Wrth  8on  am  yr  yag^ol  gin  ganol  jt  wythnos.  goddefer  i  mi  wtsgn  ar  y  rhai  sjád  yn 
Uafario  gyda*r  plant  i  beidlo  Radael  i  r  Uafor  eyaa  wedi  bod  mor  lesol  flynyddaa  yn  ol 
i  ddysffu  elfenan  cerddoriaetn  i  blant  ^  y  nodiant  newydd,  gael  ei  ollwng  i  lawr. 
Llwyddwyd  mewn  Tchydig  iawn  o  amaer  1  godi  tô  o  blant  i  ddys^  darllen  cerddoriaeth, 
nes  y  mae  pawb  »ydd  yn  cyhoeddi  dernyn  o  gerddoriaeth  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  awr  yn 
teimlo  dan  anffenrheidrwydd  ei  gyhoedoi  yn  y  nodiant  newydd,  pa  betb  bynag  am  yr  hen. 
Oad  y  mae  lle  i  ofhi  fod  y  plant  sydd  yn  oodi  yn  awr  yn  cael  eu  heagenlnso  yn  yr 
ystyr  hwn.  Mae  y  rhai  sydd  jm  awr  yn  gaUu  darUen  cerddoriaeth  yn  ymffurfio  yn  gôraa 
er  difyrwch  neu  fudd  iddynt  eu  hunain,  ac  yn  anghoflo  f od  to  o  biant  yn  codi  ag  y  mae 
eisieu  dysgu  yr  elfenau  iddynt.  Nac  esgeuluser  y  gw«ith  hwn  ar  un  üyfrit  Gwaith  a 
dàl  yn  ada  yayw.  Nid  anhawdd  ydyw  creu  ystwr  mewn  ardal,  trwy  argraffu  damau 
cerddorol  i  ''fil  o  blant/'  mwy  neu  lai,  eu  canu  mewn  ''cyngherdd  mawreddoff/*  a 
threulio  wythnosau  i'w  hymarfer,  gyda  help  offerynau  a  chantorion  mewn  oed  ;  ond  nid 
ydyw  llafur  o'r  fath  yn  talu  agos  gystal  a'r  llafur  a  nodwyd.  Y  mae  yn  fwy  sensaii^mal, 
mae*n  wir,  ond  nid  ydyw  yr  effeithian  mor  arosol :  ac.y  mae  tymmor  o  farweidd  dra  yn 
dilyn  pob  cyflfro  o  r  fath,  ac  yn  Iladd  Uafar  sydd  yn  Uawer  iawn  mwy  defnyddiol  a 
pharhaui. 


OA^MLWIDül^DT    IgaoUON    SABBOTHOL   GllUtU.  2b5 

ein  bod  jn  teimlo  dyddordeb  ynddo,  ac  yn  gallu  bod  yn  blentynaìdd 
gydag  ef,  yn  rbodcU  i  ni  ddylanwad  er  daioni  amo  nas  gŵyr  neb 
niint  ei  wertL  Pa  mor  effeitfaLÌoi  bynag  y  dichon  canu  da  cynnulleidfa 
o  bobl  mewn  oed  fod,  y  mae  oanu  da  yr  un  nifer  o  blant  yn  llawer 
mwy  f  elly. 

£lsazár  Bobbbts. 
Hofilak€  (Liverpool  gynt). 


IV. 

YR  ATHRÁWON. 


Mae  3m  rhaid  i  ymdríniaeth  ar  jr  Ysgol  Sabbothol  ac  Athrawon  yv 
Ysgd  Sabbothol  gymeryd  i  ystyríaeth  yn  Nghymru  elfenau  ùa  fyddai 
ond  prín  angen  meddwl  am  danynt  o  gwbl  o  safle  Seisonig.  Mae  ein 
Hysgolion  Sabbothol  ni — ^mewn  egwyddor  o  ieiaf — yr  oU  ag  ydyw  Ye- 
golion  Sabbothol  Seisonig,  a  Uawer  ìawn  yn  ychwaneg.  Pe  gwneid 
cymharíaeth  rhwng  y  peiríanwaith  er  dwyn  oddiamgylch  addysgiaeth 
f oesol  y  bobl,  a'r  un  er  dwyn  oddiamgylch  eu  haddysffiaeth  ddesJltwr- 
iaethol,  m  fyddai,  fe  allai,  ymhell  oddiwrth  y  nôd  i  ddyweyd  fod  Ys- 
golion  Sabbotíioi  Seisonig  yn  cjrfateb  i'n  hysgolion  elfenol  dyddiol,  tra 
y  mae  ^rr  Ysgolion  Sabbotíiol  Cymreig  yn  cyfateb  i  ysgolion  elfenol 
dyddiol,  ysgolion  dyddiol  uwchraddol,  a  cholegau.  Nid  ydyw  yr  an- 
hawsder  i  wneutbur  yn  berffaith  glir  i'r  meddwl  Seisonig  beth  y  mae  yr 
Ysgol  Sabbothol  wedi  bod  ac  ydy w  i  Gymru — ^y  fath  ran  fawr  a  chwery 
yn  mywyd  crefyddol  y  bobl,  aV  fath  anghenion  pwysìg,  jm  gymdeith- 
asol,  dealltwríaethol,  ac  ysbrydol  y  mae  yn  gyflenwi — me^m  un  modd 
yn  fychan.  Eto  y  mae  yr  olwg  ar  yr  Ysgol  Sabbothol  Gymreig,  gyda'i 
dosbarthiadau  o  hen  wŷr  wedi  penwjrnu  a  hen  wragedd,  gwŷr  canol 
oed  a  mamau,  gwŷr  ieuainc  a  gwyryfon,  a  phlant  badi,  wedi  bod  bob 
amser  yn  olygía  darawiadol. 

Nid  ellir  gwadu,  fodd  bjmag,  nad  ydyw  Uawer  o  honom — ^fe  allai 
y  rhan  fwyw — wedi  synied  yn  bríodol  gymaint  ydyw  ein  dyled  i'r 
Ysgol  Sabbothol,  ac  mor  anmhosibl  ei  wneyd  i  fyny  a  fyddai  ei  cholli 
ì  Gymru.  Ond  y  mae  yn  rhaid  cadw  mewn  cof  na  idl  un  ffùrf  ys^ 
trydebol  o  Ysgol  Sabbotbol,  nac  unrh^rw  sefydliad  arall,  gyíarfod  yn  gyf- 
lawn  âg  anffhenion  y  naill  oes  ar  ol  y  Uall.  Rhaid  i  sefydUadau  fyned 
dan  gyfweddìad  graddol,  fel  y  mae  amseroedd  yn  cyfnewid.  Paü 
sefydlwyd  Ysgolion  Sabbothol  gyntaf  yn  Nghymru,  jrr  ydoedd  i'r 
dyben  o  ddarparu  ar  gyfer  pobl  anUythjrrenog  yr  addysgiaeth  fwyaf 
eífenol.  Ni  aUai  y  werin  hyd  yn  nod  ddarUen.  Yr  oedd  athrawon,  o 
angenrheidrwydd,  yn  anhawdd  eu  cael,  ac  nid  oedd  unrhyw  gymhwys- 
der  arbenig,  tu  hwnt  i'r  gallu  i  ddarUen,  yn  ofynol.  Fe  gymeríd  yr 
ysgoiheigion  goreu  yn  y  dosbarthiadau  me¥m  oed  ymaith  i  wneyd  gwaith 
athrawon.  Mae  sefyllfa  pethau  erbyn  hyn  ^m  gwbl  wahanol.  Y  mae 
addysgiaeth  elfenol  yh  cael  ei  rhoddi  ^m  yr  ysgol  ddyddiol,  ac  mae  yr 
YmoUou  Sabbotlìol— oddieithr  yn  y  mater  o  ddysgu  darllen  Cymraeff, 
Jrr  hyn  hefyd  y  dylai  yr  addysg  ddyddiol  ei  wneyd  yn  Uawer  rhwyddach 

1886.  T 


286  OANMtWYOOIANT    ISOOUON    SABBOTUOL   G¥MBU, 

— yn  rhydd  i  wneyd  y  gwaith  mwy  arbenig  grefyddol  o  geisio  deflfro  ac 
ymçeleddu  bywyd  ysbrydol  y  bobl.  Mae  yn  amlwg,  gan  hyny,  y 
rhaid  i  athrawon  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  ein  dyddiau  ni,  i  fod  yn 
llwyddiannus,  feddu  cymhwysderau  neillduol.  Fe  ddylai  yr  athraw 
iawn  feddu  syniad  clir  a  phenodol  o  amcan  Ysgol  Sabbothol,  ac  yn 
arbenig  o'r  hyn  a  ddymunai  efe  gjrrhaeddyd  yn  ei  ddosbarth,  a  dylai 
weithio  yn  gyson  er  ei  sicrhâu.  Éhaid  peidio  anghofio  hefyd  fod  yr 
elfen  gymdeithasol  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  un  o'r  rhai  mwyaf 
pwysig.  Y  mae  ei  nerth  a*i  phwysigrwydd  mawr  yn  gynnwysedig,  nid 
yn  gymaint  mewn  cynn^rrchu  effaith  dda  ar  bersonau  unigol  ar  wahân, 
ag  mewn  cynnyrchu  yr  effaith  dda  o  symnd  ymaith  yr  ysgariad,  a  dwjm 
ynghyd  yr  unigolion  sydd  ar  wahân  a'u  rhwymo  yn  un  cyfan ;  ac  y 
mae  hyn  iV  wneyd  trwy  ddeffro  yn  y  llíaws  ddyddordeb  cyffredin 
mewn  materion  o'r  pwysigrwydd  mwyaf  sydd  mewn  bod.  Mae  y  rhai 
hjmy  sydd  yn  eu  habsennoli  eu  hunain  o'r  Ysgol  Sabbothol  dan  yr  esgus 
•u  bod  yn  cael  mwy  o  les  trwy  astudiaeth  dawel  yn  eu  cartrefí,  yn 
colli  golwg  yn  gwbl  ar  y  wedd  gymdeithasol  yma  ar  y  sefydliad.  Y 
lúae,  gan  hyny,  yn  dra  hanfodol  fod  yr  athraw  bob  amser  yn  cadw  hyn 
o  flaen  ei  feddwL  Dylai  ymdrechu  gwneyd  ei  ddosbarth  yn  deulu 
bychan,  yn  cael  eu  rhwymo  ynghyd  ar  y  dechreu  gan  gwlwm  o  ddyddor- 
deb  cyfTredin,  a  hwnw  yn  cryfhâu  mewn  amser  ac  yn  dyfod  yn  gwlwm 
o  garíad  pur.  I  gyrhaedd  hyn,  fe  fyddai  yn  ddoeth  ceisio  attel  pob 
dadleu  ac  ymryson.  Ychydig  iawn  a  ennUlir  byth  trwy  ddadleuon. 
Ni  argyhoeddir  neb,  ac  anfynych  y  paid  drwg-deimlad  a  chamddeall- 
twriaeth  a  chael  eu  cynhyrfu. 

Fe  ellir  coledd  meddylgarwch  yn  llawer  mwy  boddhaol  trwy  ddeffro 
a  chalonogi  aelodau  y  dosbarth  i  ddadgan  eu  golygiadau  ar  gwestijmau 
fo  wedi  eu  parotoi  yn  ofalus  gan  yr  athraw  ymlaen  llaw,  gydaY  amcan 
o  ddwyn  allan  rhyw  bwynt  arbenig.  Ac  yn  neiUduol,  yr  wyf  yn 
meddwl  y  dylai  yr  athraw  pan  yn  gwneyd  ei  barotöad,  bob  amser 
geisio  cael  allan  yr  egwyddorìon  moesol  mawrion  sydd  yn  rhedeg  trwy 
y  rhan  o'r  Ysgrythyr  fo  dan  ystyriaeth;  a  thrwy  gwestiynau  wedi  eu 
hystyríed  yn  dda,  fe  ddylai  ymgais  at  arwain  meddyliau  ei  ddosbarth 
i  ddarganfod  yr  egwyddoríon  drostynt  eu  hunain,  a'u  cymhwyso  yn 
helyntion  cyffredin  bywyd.  Os  ydyw  y  Bibl  i  ddal  ei  afaei  ar  y  bobl, 
rhaid  iddo  gaei  ei  deimlo  fei  llyfr  gwirioneddol,  yn  ymwneyd  â  by  wyd 
cyffredin  ;  nid  yn  ddim  ond  casgliad  o  gyfarwyddiadau  ac  egwyddoríon, 
ond  ju  Ilyfr  sydd  yn  dadguddio  meddwl  Duw,  sef  yr  egwyddoríon 
moesoi  tragywyddol  sydd  hanfodol  yn  ei  natur  Ëf,  ac  â  pha  rai  y  mae 
yn  rhaid  i'n  by wydau  ninnau  gael  eu  cydffurfio. 

Mae  yr  hen  arfer,  sydd  eto  yn  ffynu  yn  gymaint,  o  wasgu  ar  bob 
aelod  oV  dosbarth  i  ofyn  cwestiynau  ar  ei  adnod  ei  hun,  yn  iin,  yn 
ddiammeu,  ag  y  mae  liawer  ìV  ddy weyd  o'i  phlaid.  Rhaid  addef,  sut 
bynag,  ei  bod  yn  arwain  weithiau  i  ymwneyd — ni  allwn  ei  alw  yn  as- 
tudiaeth — hynod  o  anfuddiol  â'r  Bibl.  Fe  ofynir  cwestiynau  yn  unig 
er  mwyn  gofyn.  Fe  ddylai  yr  athraw  ymwarchod  rhag  pob  gwastraff 
anfuddiol  felly  ar  amser.  Os  bydd  efe  ymlaen  Uaw  wedi  gweithio  allan 
iddo  ei  hun  bwyntiau  pwysig  y  mater,  ni  ddylai*gae]  un  anhawsder  i 
gymeryd  y  dosbarth  gydag  ef  a  deffro  eu  dyddordeb  a'u  meddyl^rwoh. 

Mewn  amseroedd  o  newidiad  fel  y  dyddiau  hyn,  bydded  i'n  hoU 


GANMLWYODIANT   Y800J.10N    8ABB0TH0L   OTMRÜ.  287 

athrawoD,  gyda  mwy  o  ymroddiad  nag  oríoed,  ymdrechu  cyflawni  eu 
gwaith  yu  deilwng,  trwy  geisio  m^med  i  fewn  i  ysbryd  ^rr  amseroedd 
jn  y  fath  fodd  ieì  ag  ì  gjrfarfod  anghenion  y  genedlaeth  hon,  gan 
deimlo  yn  gwbl  hyderus,  er  fod  y  ffnrfiau  allanol  yn  newid  o  oes  i  oet, 
fod  y  gwiríonedd  hanfodol  sydd  yn  rhoddi  bywyd  i  ffurfiau,  yn  dal  ac 
yn  goroesi  pob  cyfnewidiad  mewn  ffurf. 

B.  D.  RoBERTa. 
Clare  Coüege,  Cambrìdge, 


V. 

YR  ATHRAW  YN  PAROTOI  AR  GYFER  EI  DDOSBARTH. 

Ynçljn  â  dathliad  canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sul  yn  Nghymru,  buddiol 
fyddai  galw  sylw  at  y  dyledswyddau  ag  y  mae  cyflawniad  dyfal  o  hon- 
ynt  yn  angenrheidíol  tuag  at  barhâu,  heb  sôn  am  ychwanegu  ei  heffeith- 
iolrwydd  fel  prif  foddion  addysg  grefyddol  y  genedl  yn  y  dyfodoL 
Un  o'r  dyledswyddau  hyny,  ac  un  o'r  rhai  pwysicaf,  ydyw  parotoad 
gofalus  a  chydwybodol  ar  du  jrr  athraw  ar  gyfer  ei  ddosbarth,  a  da 
fyddai  genym  allu  ei  chymhell  gyda  dif rif wch  a  Uwyddiant  ar  ddarllen- 
wyr  y  Traethodtdd  mewn  ychydig  eiríau. 

Cymerir  yn  ganiatäoi  fod  yr  athraw  o  ran  gallu  naturíol  a  gwybod- 
aeth  Ysgrythjrrol  uwchlaw  aelodau  ei  ddosbarth,  a'i  fod  o  ran  cymeríad 
moesol  a  dawn  i  gyfranu  addysg  jn  gy mhwys  i*w  swydd.  Ond  pechod 
parod  i  amgylchu  athraw  felly  ydyw  ^rmddiríed  yn  ei  gyrhaeddiadau  ar 
draul  parotoi  yn  rheolaidd  a  phwrpasol  ar  gyfer  ei  ddosbarth  o  wythnos 
i  wjrtlmos.  A  pha  mor  ragorol  bynt^  y  byddo,  mae  esgeulusdra  gyda 
eolwg  ar  hyn  yn  sicr  o  effeithio  yn  niweidiol  ar  f uddiolrwydd  a  dyddor- 
deb  ei  ddosbarth.  Mae  hja  yn  wir  mewn  cylchoedd  uwch  na'r  Ysgol 
Sabbothol.  Cymerer  athrawon  galluog  a  dysgedig  ein  sefydliadau 
addysg  uwchraddol,  gan  nad  beth  a  fydao  dysgleirdeb  eu  talentau,  cyf- 
Iwyredd  eu  gwybodaeth  a  dyfnder  eu  dysgeidiaeth,  nid  oes  un  o  honynt 
yn  dysgwyl  gallu  cadw  i  fyny  effeithiolrwydd  dyladwy,  heb  wneuthur 
parotoadau  pwrpasol  a  pharhâus  ar  gyfer  ei  ysgoloríon.  Neu  y  pregeth- 
wr,  pwy  bynag  a  fyddo  yntau  o  ran  athrylith  a  diwylliant,  nid  gwiw 
iddo  feddwl  am  esgeuluso  parotoad  neillduol,  y  naill  dro  ar  ol  y  Uall,  ar 
gyfer  ei  wrandäwyr.  Ac  y  mae  hyn  yn  cael  ei  deimlo  a'i  gydnabod  yn 
gyfifredinol  yn  ein  plith  yn  y  cylchoedd  uchel  a  nodwyd,  eithr  prin  y 
rhoddir  iddo  yr  ystyriaeth  ddyladwy  ynglŷn  âV  Ysgol  Sabbothol,  a 
hyny,  mae  lle  i  ofni,  nid  am  ei  fod  yn  Uai  niweidiol  pan  ddygwyddo, 
ond  am  ei  fod  yn  dygwydd  yn  fwy  cyffredin.  Dywedodd  un  gŵr 
cyfarwydd  y  dydd  o'r  blaen,  mai  esgeulusdra  yr  athrawon  i  barotoi  ar 
^rfer  eu  dosbarthiadau  ydyw  un  o  ddrygau  mwyaf  cyffredin  ac  andwyol 
yr  Ysgol  Sul  ar  hyn  o  bryd. 

Dymunol  fuasai  gallu  cymeryd  yn  ganiatäol  hefyd  fod  yr  athraw 
wedi  ac  yn  cael  ei  barotoi  ar  gyfer  ei  ddosbarth.  Y  mae  angen  am 
hyn.  Dylai  fod  dosbarth  ynglŷn  â  phob  Ysgol  dan  ofal  gŵr  cymhwys 
o  bwrpas  i  barotoi  djmion  a  merched  ieuainc  i  fod  yn  athrawon,  pan 
fyddo  galwad  am  danynt,  a  phan  fyddant  hwythau  yn  addfed  i  ym- 


288  OANMLWIÍDDTANT   TSOOLION   8A.BB0TH0L    OTMRÜ. 

gymeryd  â'r  swydd.  Mewn  llawer  lle,  gallal  dosbarfcli  felly  gyfarfod  ar 
Doaon  waith  jn  gyslal  ag,  nea  hwyrach  jm  hytrach  nag  ar  y  Sabboih ; 
a  gellid  trefnu  i  roddi  tyatysgrif  yn  dynodi  graddau  gwahanol  mewn 
teilyngdod  i'r  ymgeiswyr  am  swydd  o  athraw  yn  ol  lel  y  pasìont  eu 
harhc^ad ;  ac  mewn  canlyniad  deuai  y  swydd  yn  anrhydedd  gwerth 
gan  aelodau  galluocaf  yr  Ysgol  geisio  am  dani,  ac  yn  gylch  a  lenwid  gan 
bersonau  c^rmhwys.  Y  mae  rhai  ysgolion  wedi  mabwysiadu  y  cynflun 
h¥m  eisoes,  ac  yn  cael  ei  fod  yn  ateb  pwrpas  da.  Ond  pa  mor  fawr 
bynag  ydyw  y  fantais  sydd  yn  deilliai;v  oddiwrth  y  parotoad  llawnaf  ar 
yr  athraw  i'w  swydd,  nid  yw  yn  gwneuthur  y  ddyledswydd  a  gynnwys- 
ir  3m  mhenawd  yr  ysgrif  hon  yn  afreidiol,  sef  gwaith  yr  athraw  yn 
parotoi  ei  hun  o  wythnos  ì  wythhos  ar  gyfer  ei  ddosbarth. 

Tra  y  mae  y  ddyledswydd  o  wneuthur  hyn  yn  hunan-eglur,  eto  nid 
gorchwyl  hawdd  jrw  amlinellu  y  cynllun  goreu,  na  th^mu  allan  unrhyw 
gynllun  o  gymhwysiad  cyffrèdinol,  yn  ol  yr  hwn  y  dylid  parotoi  ar 
gyfer  y  dosbarth.  Y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y  naill  athraw 
a'r  llaU  o  ran  arferíon  meddyliol  a  gwybodaeth,  a  chymaint  yn  dibynu 
ar  addfedrwydd  aelodau  y  dosbarth,  a  threfniadau  yr  Ysgol  i'r  hon  y 
perthyno,  fel  na  fyddai  yn  ddoeth  yn  neb  geisio  gosod  i  lawr  gynllun 
manwl  o  reolau  ar  y  mater.  Nid  y w  parotöad  athntw  dosbarth  o  blant 
yr  un  peth  ag  ymbarotöad  athraw  dosbarth  o  bobl  mewn  oed.  Y  mae 
tuedd  yn  y  gwersi  cydgenedlaethol  a  fabwysiedir  yn  awr  gan  hiwer  o 
Ysffolìon  i  onodi  athrawon  i  feddwl  am  danynt  ymlaen  llaw,  ac  i  ryw 
raddau  i  barotoi  ar  gyfer  eu  dosbarthiadau. 

Dylaî  athraw  dosbarth  pobl  mewn  oed,  feistroli  j  wers  ymlaen  llaw 
fel  ag  i  allu  ei  darllen  yn  çywir  a  phriodol.  Cwynir  yn  gyffredin  mai 
ychydig  o  lefarwyr  cyhoeddus  sydd  yn  darllen  yn  dda,  ac  ysywaeth  y 
mae  i'r  gŵjrn  hon  ormod  o  sail  am  ddarlleniad  y  Bibl  o*r  tu  allan  yn 
gystal  a  thu  fewn  i'r  pulpud.  Y  mae  darllen  yn  gelfyddyd  ag  y 
byddai  talu  mwy  o  sylw  iddi  yn  fantais  ì  ni  fel  cenedl.  Dylld  darOen 
yn  gy wir — rhoddi  ei  sain  bríodol  i  bob  Ilythyren,  a  gochel  y  bai  cyffred- 
in  o  gamddefnyddio  y  Ilythyrenau — iawn  seinio  geiríau,  a  gofalu  rhag 
darllen  y  naill  air  yn  lle  y  Ilall,  nac  fel  rhan  o'r  IlalL  DarUen  yn 
briodol  hefyd  gan  ddangos  y  synwyr  trwy  gyfrwng  iawn  oslef  a  phwys- 
leisiaeth ;  eithr  ni  ddichon  neb  wneuthur  hyny  yn  Ilwyddiannus  heb 
lawer  o  ymarferiad  Ileisiol,  ac  yn  arbenig  heb  ddeall  yr  hyn  a  ddarllenir 
ganddo.  Ar  law  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul  y  mae  dysgu  hyn.  Efe 
ydyw  yr  unig  athraw  a  geir  mewn  darllen  Cymraeg,  ac  amo  ef  y  mae 
y  bai  am  bob  diflÿg  ag  y  cwynir  o'i  herwydd  gyda  golwg  ar  hyn,  yn  y 
sêt  fawr  ac  yn  y  pulpud.  Os  nad  yw  yr  athraw  yn  barod  i  ymçydna- 
byddu  ág  egwydaorion  y  gelfyddyd  o  ddarllen,  dylai  dreulio  digon  o 
feddwl  ac  amser  uwch  ben  y  wers  benodedig  fel  ag  i  allu  ei  darllen  yn 
gywir  ac  effeithiol  cyn  cymeryd  ei  le  yn  ei  ddosbarth. 

Dichon  mai  y  peth  nesaf  y  dylid  tdu  sylw  iddo  wrth  barotoi  ar  gyfer 
y  dosbarth,  yw  ystyr  geiriau,  Ni<I  y w  hyn  mor  ddibwys  ag  yr  ymdden- 
gys  ar  y  cyntaf.  Ychydig  o'r  bobl  gyffredin,  mewn  cymhariaetht  sydd 
yn  deall  gwir  ystyr  geiriau  yr  iaith  a  lefarant  bob  dydd.  Craffer 
amynt  yn  siarad,  yn  enwedig  pan  yn  amcanu  arfer  iaith  uchel  a  duwin* 
yddol ;  neu  eled  dyn  o  ddosbarth  i  ddosbarth  drwy  ein  Hysgolion  goreu 
i  holi  beth  yw  ystyr  geiriau  mwyaf  y  paragraph  dan  sylw,  a  cheir  achos 


0AMMLWTDDI4NT   T900LION   84BB0TH0L   OTMRÜ.  269 

i  ujnn  mor  Deied  o  boW  sydd  yn  cyflawn  ddeall  gwîr  a  phriodol  ystyr 
gttriaiL  Os  heb  ddeall  ystyr  geìriaa,  pa  fodd  y  eallant  ddümad  y 
meddwl  a  fynegir  trwyddyntî  Heblaw  fod  gwneyd  allan  ystyr  pob 
aair  fyddo  yn  y  wers  ymlaen  llaw  yn  angenrheidiol  er  mwyn  dysçu  y 
dosbarth  ì'w  deall,  taeddai  hyn  hefyd  i  buro  ac  i  gyfoethogi  laith 
gyflfredin  yr  athraw  ei  hun,  ac  i'w  gymhwyso  yn  fwyfwy  at  y  gorchwyl 
o  gyfrana  addysg.  Gyda'n  holl  ^rmfirost  yn  rhagoriaethau  ein  hiaith,  y 
mae'n  draeni  na  ofalem  am  eî  sifurad  yn  drefnusach  yn  ein  doebarthiad- 
au  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  Pe  ceid  diwygiad  yma,  nid  hir  yr  elai  yr 
arferiaa  o  dda^ìo  geiriau,  benthyca  rhai  »eÌ8onig,  ac  ymollwng  ì  siarad 
mewn  iaith  garpìog  a  brawddegau  anghywir  ac  iSrosgo,  allan  oV  wlad. 
A  buaB  y  oeid  aiwrgiad  yn  yr  Ysgol,  pe  oymerai  yr  athraw  hjm  yn  rhan 
o'i  barotoad  ar  gyfer  ei  ddoebarth. 

Rhan  arall  o  r  gwaith  ddylai  gael  ei  sylw  manwl  yn  ei  ragbarotöad 
ydyw  cyfomsoddiad  grammdegól  'pob  ìyrawddeg  yn  y  wers.  Pa  un  bynag 
a  eilw  sylw  ei  ddosbarth  at  hyny  ai  peidio,  dylai  fod  yn  berffaith  glir 
yn  et  feddwl  ei  hun  am  natur,  Ue,  a  swyddogaeth  pob  gair.  Nis  gall 
ddeall  y  meddwl,  Uawer  Uai  ei  egluro  ìV  ddosbarth  heb  hyn.  Nid  oes 
achos  lo^aHo  llawer  o  amser  yr  Ysgol  uwch  ben  grammadeg  y  wers,  ac 
Bi  wneir  hyny  ychwaith  os  bydd  yr  athraw  ei  hun  wedî  ei  meistroli 
ymlaen  Uaw. 

Rhyfyg  anesgusodol  mewn  athraw  ydyw  eistedd  yn  ei  le  fei  arwein- 
3rdd  ei  ddosbarth  yn  ngwirioneddau  Gair  Duw,  heb  edrych  yn  ofalus 
lod  eì  olygiadau  yn  gywir  ar  leoedd  a  dyÿwyddiadau  hanesyddol  a  gry- 
bwylUr  yn  y  wers  dan  sylw.  Os  tripia  mewn  pethau  bychain  o'r  fath 
3rma,  pa  fodd  y  gelUr  ymddiried  ynddo  am  bethau  trymion  a  phwysiç 

SGair  ?  ac  eto  hawdd  ydyw  cyfeUiomi  gyda  golwg  ar  safle  ddaearyddol 
e  neiUduol,  neu  hanes  person  neu  ddygwyddìad  penodol  ag  y  deuir  ar 
eu  traws,  oddieithr  fod  yna  ddwyn  ar  gof  ac  edrych  i  fe^m  iddynt 
ymlaen  Uaw. 

Ac  y  mae  y  parotoi  hwn  ar  gyfer  y  dosbarth  yn  fwy  pwysig  fyth 
gyda  golwg  Brfeddwl  yr  Ysbryd  yn  y  geirau.  Ni  ddyUd  gorphwys  heb 
arfer  pob  moddion  cyrhaeddadwy  i  ddeall  beth  yw  prif  faterion  y  wers, 
i  feistroli  yr  ymresymiad  a  arferir  ynddi  neu  yr  athrawiaeth  a  ddysgir 
trwyddi.  Ymgynçhorer  â'r  esbonwyr  goreu  a  ellir  gael  ar  ystyr  yr 
adran,  ac  ymrodder  i  ddarUen  y  gweithiau  duwinyddol  uchaf  eu 
hawdurdod  ar  jr  athrawiaeth  a  ddaw  i'r  golwg  ynddi,  fel  pan  ddêl 
amser  yr  Ysgol  y  byddo  pob  peth  aU  yr  athraw  wybod  ar  yr  adran 
hono  yn  ei  feddwl  ]m  baroa  at  wasanaeth  ei  ddosbarth. 

At  hyny,  dylai  yr  athraw  barotoi  ei  hun  ar  gyfer  ei  ddosbarth  trwy 
feUhrin  duU  a  darparu  cjrfryngau  priodol  i  ennyn  dyddordeb  ac  i  gyf- 
ranu  y  wybodaeth  a  fedd.  Gofaled  am  iaith  dda,  dywedaf  eto,  a  chyf * 
hiwnder  o  honi,  i  osod  allan  ei  feddwl.  Os  bydd  y  paragraph  yn 
ddyrjTs,  darpared  hanesyn  neu  gymhariaeth  syml  a  tharawgar  i'w  egluro. 
Ac  uwch  ben  rhanau  hanesyddol,  da  fyddai  gwneyd  defnydd  hael  o 
dablaa  a  mapiau.  Rhaid  cadw  y  dosbarth  yn  fy w  a  sylwgar,  a  thuag  at 
hyny  dylai  yr  athraw  yn  gystal  a'r  pregethwr  fabwysiadu  duU  eüeìthiol 
o  draddodi 

Am  ben  hyn  oU,  dylai  yr  athraw  fyned  trwy  baroioad  ysbrydol  helaeth 
a  dwfn  o  bryd  i  bryd,  cyn  ^rmddangos  ger  bron  ei  ddosbarth.     Dylai 


290  CAMMLWTODIANT    YSOOLION   8ABB0TH0L   OTMBÜ. 

feddwl  am  gyflwr  Tsbrjdol  aelodaa  ei  ddosbaiih,  teimlo  i'r  byw  yn  ea 
hachoB,  darparu  defnyddiau  budd  ì'w  heneidiau,  ac  ymarfer  gweddi 
ddyfal  drostynt.  Rhan  o  foddion  gras  Dydd  Sanctaidd  Duw  ydyw  yr 
Ysgol  Sabbothol,  amcan  terfynol  ei  holl  wasanaeth  hi  ydjrw  achub 
eneidiau  ei  deiiíaíd.  Nid  oes  yr  un  athraw  yn  deilwng  o'i  swydd  ond^ 
i'r  mesur  y  mae  yn  sylweddoli  hyu ;  ac  os  y w  yn  teimlo  hyn  yn  ddylad- 
wy,  efe  a  ofala  am  fyned  at  ei  ddosbarth  ol  ystofell  ddirgeL  Yr  athraw 
a  wnelo  y  parotoad  hwn  ar  g^rfer  ei  ddosbarth  a  fydd  ddifrífol  ei 
feddwl  a  dwys  ei  ddylanwad  ger  bron  ei  ysgoloríon.  Ni  faidd  neb  o 
honynt  adrodd  chwedlau  ffol  hen  na  diweddar,  nac  ymollwng  i  ysgafn- 
der  uwch  ben  Gair  Duw,  yn  ei  ŵydd,  liawer  llai  yr  ymollyngai  ef  ei 
hun  i  iselwaith  anweddus  felly.  Mae  y  dyn  o  ddifnf  yn  deimladwy  o'i 
gyfrifoideb  am  iachawdwriaeth  dragywyddol  ei  ddosbarth,  ac  wedi  bod 
yn  meddwl  am  hyny  wrth  barotoi  ar  ei  gyfer  yn  ^rstod  yr  wythnoe. 

Yn  y  príf  bethau  a  nodwyd,  mae  parotoad  athraw  y  plant  ar  gyfer  ei 
ddosbarth  yn  gyffelyb.  Rhaîd  iddo  yntau  feistroli  y  wers,  mabwysiadu 
duU  effeithiol  i  w  dysgu,  ac  ymddangos  ger  bron  y  plant  yn  llawn  o 
naws  y  Gair  a'r  Ysbryd.  Ac  yn  y  naill  gylch  a'r  llall,  y  mae  yr  olwg 
frysiog  a  gymerwyd  ar  y  mater  vn  dangos  nad  gorchwyl  dibwjrs  ydyw 
bod  yn  athraw ;  hawlia  allu  uwcfaraddol,  Uaf ur  parhâus,  ysbrydolrwydd 
dwfn.  Rhaid  rhoddi  amser  lawer,  ac  arfer  ymroddiad  diflino  i  barotoî 
ar  gyfer  y  dosbarth  cyn  y  gwneir  nemawr  ddim  o  honi.  Dyma  nôd 
angen  jrr  athraw  llwyddiannus.  Heb  hyn,  ni  thycia  yr  athraw  mwyaf 
talentog ;  os  gwneir  hyn  gan  yr  athraw  llesgaf  sydd  yn  y  swydd,  efe  a 
Iwydda  i  gyflawni  gwasanaeth  effeithiol  i'w  genedl  ac  i'w  Dduw.  Caffed 
hyn  lawer  mwy  o  syiw  yn  y  can'  mlynedd  nesaf  nag  a  gafodd  yn  y  can' 
mljmedd  diweddaf  yn  hanes  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymru. 

Uundam.  John  Evans. 


VI. 

Y  GELFYDDYD  0  ADDYSGU  YN  EI  CHYSYLLTIAD  A*R  YSGOL  SABBOTHOL. 

Tra  nad  oes  yr  un  sefydliad  wedi  bod  o  gymaint  bendith  i  filoedd 
Cymru  y  ganríf  ddiweddaf  â'r  Ysgol  Sabbothol,  rhaìd  cydnabod  nad 
ydyw  y  Uafur  a  gymerír  gyda  hi  yn  dwyn  ffrwyth  i'r  graddau  y  buasai 
yn  ddymunol.  Ychydig  mewn  cymharíaeth  o  aelodau  ein  Hysgolion 
Sabbothol  sydd  vn  feddiannol  ar  wybodaeth  drwyadl  a  threfnus  o 
hanesiaeth  y  Bibl,  a  ffaith  nas  gellir  ei  gwadu  ydyw  fod  cyfartaledd 
mawr  o  blant  Cymru,  yn  enwedig  Ymneillduwyr  Cymru,  yn  methu  yn 
y  rhan  Ysgrythyrol  o  arholiadau  Ueol  Rhydychain  a  Chaergrawnt 
Dichon  mai  y  cyfríf  iV  roddi  am  hyn  ydyw  fod  ein  bechgyn  pan  yn 
parotoi  ar  gyf er  yr  arholiadau  hyn  yn  tybio  eu  bod  yn  gwybod  yr 
I^^'Pt^  ^  ^*''^»  ^^^  y^^  ^^  J  àxúì  annhrefnus  ymha  un  yr 
ÎÎÌ„Sk  pli^/^.^y*«^^'^^  Sabbothol  wedi  taflu  diflasdod  Ìr 
míwnŴ  T/*'^*1^  '^^^°^  \  °^*^  ^^  gwelliantau  wedi  eu  dwyn  i 
Tt^  V  mâ^\  ^^^^ysgu  yn  jrr  Ysgol  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn,  ond 
eto  y  mae  lle  i  wella;  a  dymunol  ar  ddechreu  yr  eüfed  gwirif  o'i 


oanhlwyuuiant  TSOOLION  SABBOTHOL  ctmuu.  291 

hoedran  fýdd&î  edrych  ai  ni  ellir  cael  7  Uafur  a  gymerir  gyda  hi  i 
ddwyn  mwy  o  ffrwyth. 

Nid  gorchwyi  hawdd  jdyw  cyfrana  addysg  yn  y  fath  fodd  ag  i 
ddadblygu  galluoedd  a  llesâu  eneidiau  y  dysçyblion.  Gyn  y  gall  athiaw 
fod  o  wir  les  jm  yr  Ysgol  Sabbothol  rhaid  iddo  feddu  cariad  at  y 
gwaith,  dyddordeb  yn  yr  hyn  a  addysgîr,  a  dymuniad  gonest  am 
ddaioni  uchaf  y  rhai  a  fyddant  dan  ei  ofaL  Nis  gellir  meddu  caríad  at 
y  gwaith  heb  r^rw  gymaint  o  leiaf  o  aliu  iV  gyflawni,  a  bydd  y  caríad 
ato  a'r  pleser  ynddo  i  raddau  yn  cydfyned  â'r  gallu  hwn  ;  ac  nís  gailwn 
ddirnad  am  un  yn  feddiannol  ar  yr  anhebgoríon  eraill  os  na  fydd  wedi 
teimlo  grym  y  gwiríonedd  ei  hunan,  heblaw  mai "  digon  i'r  dysgybl  fod 
fel  ei  athraw." 

Gan  nad  yr  un  cynllun  o  addysgu  sydd  yn  gyfaddas  i'r  holl  Ysgol, 
edrychwn  ami  yn  gyfansoddedig  o  dair  adran. 

I.  Dosbarthiadau  Plant,  Gan  mai  "  y  plentjm  yw  tad  y  dyn,"  ac  mai 
"  fei  y  plygir  y  biaguryn  y  tyf  y  pren,"  dyma  yn  ddiau  yr  adran  o'n 
Hysgolìon  y  dylid  cymerya  mwyaf  o  ofal  gyda  hi ;  ac  eto  mor  fynych  y 
rhoddir  i  ofaiu  am  ddosbarthiadau  y  plant  rywrai  ag  y  gellir  hawddsi 
eu  hebgor  ymhob  man  arall.  Dylai  athrawon  y  dosbarthiadau  hyn  fod 
yn  llawn  medrusrwydd,  yni,  a  chydymdeimlad,  yn  gallu  myned  yn  agos 
at  y  plant,  ac  eto  yn  aíluog  i  attal  hyfdra  gormodol  o  du  y  dysgyblion. 
Gyda  r  rhan  f wyai  o'n  haddoldai  mawríon  ceir  vesiry  roomSj  o  ba  rai  y 
dylid  gwneyd  defnydd  i  gynnal  dosbarthìadau  y  plant  ar  wahan  i 
weddill  yr  Ysgol.  Dymunol  iawn  fyddai  cael  muríau  yr  ystafell  wedi 
eu  haddurno  â  darluniau  wedi  eu  cymeryd  oddiwrth  bynciau  Biblaidd, 
gan  fod  darlun  ja  deffro  cy wreinrwydd  plentyn,  yr  hyn  a  ddylai  fod  y 
cam  cyntaf  tuag  at  ei  addysgu.  Y  mae  yr  athraw  i  ofalu  bod  yno  yn 
brydlawn,  hyny  y w  yn  rhy  fuan,  rhag  bod  y  plant  yn  tyrfu  yn  ormodol 
o  amgylch  y  drysau  nac  o  fewn  yr  adeilad.  Os  bydd  rhai  0  r  plant  yn 
dyiod  yn  rhy  fuan  peidier  a'u  caethiwo  yn  ormodol,  gadawer  iddynt 
ymddyddan  ychydig  â'u  gilydd ;  ond  pan  ddaw  adeg  dechreu  m]mer 
perffaith  ddystawrwydd. 

Anfantais  i  ni  y  C^rmry,  nas  gŵyr  y  Saeson  lawer  am  dani,  yw  gorfod 
treulio  cymaint  o  amser  i  ddysgu  darllen.  Ar  hjrn  o  bryd  rhaid  i'r 
pethau  hyn  fod  felly  i  raddau ;  eto  ni  ddylai  dysgu  darllen  fod  yn  unig 
na  phríf  amcan  yr  Ysgol  gyda'r  plant  Y  mae  plant  ieuaiuc  yn  blino 
mor  fuan  wrth  eu  cadw  gyda'r  un  gorchwyl  fel  mai  dymunol  ydyw 
rhoddi  c^rmaint  o  amrywiaeth  iddynt  ag  a  fyddo  modd.  Gellid  i 
fantais  dreulio  rhan  o  ddechreu  yr  Ysgol  i  ddysgu  emynau  a  thonau 
addas  i  blant;  ac  wedi  darlleìi  cyfran  o'r  Ysgrythyrau  tybiwn  mai 
dymunol  fyddai  i'r  plant  gydadrodd  Gweddi  yr  Argîwydd,  neu  weddi 
arall  addas  i  blant  ar  ol  yr  athraw,  fel  y  caffont  eiriau  gweddi.  Yna 
deuid  at  y  rhan  o'r  Ysgol  a  ddefnyddir  i  ddysgu  darllen.  Da  genym 
weled  fod  defnydd  yn  cael  ei  wneyd  mewn  Uawer  man  0  daflenau  yn 
Ue  Uyfrau  gyda'r  wyddor  a'r  dosbarthiadau  isaf  mewn  darllen.  Wrth 
hyn  addysgir  yr  hoU  ddosbarth  yn  yr  un  amser  ag  yr  addysgid  plentyn 
unigol  yn  ol  yr  hen  dduU,  ac  hefyd  cynnyrchir  cydymgais  ^rmhlith  yr 
ysgolhetgion.  Wedi  hyn  daw  y  wers  Ysgrythyrol,  yr  hon  a  ddylai 
gael  rhan  ymhob  cyfarfod  o'r  Ysgol.  Y  mae  yma  fantais  nas 
meddir  mewn  unrhyw  fan  ond  ar  aelwyd  Gristionogoi,  i  blanu  egwydd- 


2d2  GANULWYDOUNl^    YSGOUON    SABBOTUOL   0¥MBÜ. 

orion  y  nefoedd  yn  y  meddwl  ieuanc.  Gymerer  unrhyw  hanesyB 
YBgrjrtnyrol  i'w  adrodd  yn  gyntaf  gan  yr  athraw,  a  gall  yr  athraw  yn  y 
petíi  hyn  gymeryd  gwers  oddiwrth  yr  Athraw  mawr  trwy  ddefnyddio 
eymharíaeüiau  a  pnortreadau,  fel  ag  i  arwain  y  meddwl  yn  raddoi 
oddiwrth  yr  hyn  sydd  wybyddus  at  yr  hyn  nad  y w  felly.  Fe  fydd  i'r 
athraw  da  cyn  myned  at  ei  ddosbarth,  feddwl  nid  yn  unig  am  bwnc  y 
wers,  ond  hefyd  am  y  duU  o'i  chyfranu  i'r  dosbu'th.  Bydd  yn  ofaluB 
rhae  bod  ei  jrmadroddion  uwchlaw  dimadaeth  y  plentyn,  ac  o'r  ochr 
araU  na  fydd  ei  iaith  yn  rhy  sathrediff,  a  hefyd  rhag  rhoddi  mwy  mewa 
gwers  nag  aU  y  meddwl  ieuanc  ei  ddal,  ond  **  llin  ar  Un,  Uin  ar  Un ; 
ychydig  yma,  ac  ychydie  acw.''  Ar  ddiwedd  y  wers  dyry  ofyniadau  i'r 
dosbartn  ami,  ac  os  bydd  rhan  o  honi  heb  ei  deaU  cfáS  gyfle  iV  hail- 
adrodd.  Wrth  hyn  bydd  yr  athraw  yn  cael  y  pleser  o  weled  fod 
y  dysgybUon  wedi  enniU  yn  y  wera,  a  chânt  hwythau  hefyd  arfer  gwneyd 
eu  meddyiiau  yn  egiur. 

IL  Dosbaríhiadau  HanesyddoL  Pan  y  bydd  y  plant  wedi  dyfod  i 
ddarUen  yn  rhwydd,  ac  i  feddu  dimadaeth  weddol  ám  yr  hyn  a  ddar- 
Uenir,  geUir  eu  symud  oV  ^esiry-room  i'r  ystafell  Ue  y  cyferfydd 
gweddiU  yr  YsgoL  Y  pryd  hwn  y  mae  angen  am  athrawon  fyddant 
yn  foddlawn  i  aros  gyda  hwynt,  nid  am  fis  neu  chwarter,  ond  i  g^rmer- 
yd  dyddordeb  neiUduoi  a  pharhäol  ynddynt  fel  eu  heiddo.  Bydd  yr 
ysgoîheigion  yn  dechreu  yn  awr  ar  ranaü  hanesyddol  y  Bibi,  ac  nit 
geUir  rhoddi  gormod  o  bwys  ar  gael  map  yn  y  dosbarth,  a  gofalu  fod  y 
uyBgyblion  yn  deall  safleoedd  y  gwidianol  fanau,  a  symudiadau  y 
personau  y  darUenir  yn  eu  cylch. 

Pan  wedi  dewis  yr  adran  o'r  Bibl  y  bwriedir  ei  darlien,  yr  hon  yn 
ddiau  ddylai  fod  un  o*r  Ëfengylau,  gofaler  fod  ystyr  pob  gair  mewn 
adnod  yn  berffaith  ddealladwy  i  bob  aelod  c^m  myned  at  yr  adnod 
nesaf;  yna  ar  ol  darUen  adnod  (gyda'r  dosbarthiadau  ieuengaf), 
neu  ddosbarthran  o  bennod  (gyda  rhai  hŷn),  cauer  y  Bibl  ac  edrycher 
fod  y  dysgybUon  wedi  deaU  ystyr  yr  hyn  a  ddarllenwyd,  al  wneyd  yn 
eiddo  iddynt  eu  liunain.  Os  na  fyddant  wedi  gwneyd,  yna  ail  ddar- 
Uener,  a  chynnygier  drachefn,  a'r  drydedd  waith  os  rhaid;  oUegid  y 
mae  meistroU  un  ddosbarthran  o  bennod  yn  well  na  darUen  Efengyl 
gyfan  heb  hyny.  Ar  ol  gorphen  y  bennod,  cauer  y  Bibl  drachem; 
holed  yr  athraw  ar  gynnwys  yr  hoU  bennod,  a'r  cysyUtiad  rhwng 
ei  gwahanol  adranau,  a  chymhwysed  ei  chynnwys,  Ue  bynag  y  byddo 
modd,  at  amgylchiadau  y  dosbarth.  Gofaler  fod  y  gofyniâidau  yn 
cyfateb  i  oedran  a  sefyllfa  ddeallol  y  dosbarth.  Os  ceir  ateb  anghelf- 
ydd,  neu  bell  oddiwrth  yr  hyn  fuasid  yn  ei  ddysgwyl,  peidier  er 
unpeth  a  digaloni  yr  atebydd  trwy  ei  ddirmygu;  a  pheidier  hefyd 
a  choUi  amser  i  fyned  ar  ol  yr  atebiad ;  ond  arweinier  y  meddwl  i'r 
cyfeiriad  a  ddymuner.  Gan  fod  bron  yr  oU  o  blant  Cymru  erbyn  hyn 
yn  alluog  i  ysgrifenu,  dyUd  rhoddi  gofyniadau  bob  Sabboth  i'w  hateb 
ar  bapyr  erbyn  y  Sabboth  dUynol,  ac  wedi  i'r  athraw  eu  cywiro 
gartref,  galwed  sylw  pob  un  at  ei  atebion ;  ac  os  bydd  ateb  fyddo  yn 
neiUduol  o  dda,  darltened  ef  fel  cynUun  iV  dosbarth,  neu  os  bydd 
diffygion  fyddant  yn  ddiffygion  cyffredinol  arfered  yr  nnrhyw  foddion  ; 
ond  peidier  byth,  fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  a  gwneyd  gwawd  o 
unrhy w  ateb,  gan  f od  sefyUfa  dysgybl  y  fath  nas  gaU  ateb  yn  oi,  neu  oa 


OANlíl.WIDDiANt    YSOOLiON    SABfiOTHOL   CYMliU.  290 

gwna  y  mae  yn  rhwym  o  dynu  yr  athraw  i  lawr  yn  ngolwg  ei 
ddoebarth.  Tra  d^rmunol  hefyd  fyddai  i*r  athraw  nodi  allan  y  rhanau 
hyny  o'r  Ysgrythyrau  y  mae  ei  ddysgyblion  i*w  dysgu  ar  eu  cof. 
Y  mae  plant  mewn  angen  cyfarwyddyd  yn  y  peth  hyn,  a  gallai 
yr  athraw  hefyd  feily  edrych  dros  y  Uafur — yr  hyn  y  dylai  ei  wneyd  ei 
hunan  bob  amser,  ac  nid  ymddiried  i'r  naill  ddysgybl  wrandaw  y  Uall — 
mewn  Uawer  Uaî  o  amser. 

Ond  gweithio  yn  ddyfal  a  gofalus  gyda'r  cynUun  hwn  bydd  yr 
ieuenctyd,  yn  ddwy  ar  bymtheg  neu  ddeunaw  oed,  wedi  meistroU  cryn 
lawer  o  ranau  hanesyddol  y  Bibl. 

III.  DosharÜmdau  Athrawiaethol.  Wrth  y  rhai  hyn  golyçwn  y  rhai 
sydd  yn  alluog  i  gymeryd  y  rhanau  athrawiaethol,  ond  na  fyddant,  ni 
a  hyderwn,  yn  cyfyngu  eu  hunain  i'r  rhanau  hyn.  Gawn  dri  math  o 
athrawon  ar  y  dosbarthiadau  hyn.  1.  Y  rhai  na  wnant  ond  darUen  y 
bennod,  a  rhoddi  ychydig  ofyniadau  arwynebol  ar  ei  chynnwys. 
2.  Athrawon  y  deaU,  y  rhai  a  dreuUant  Ysgol  gyfan  gydag  un  adnod  i 
gael  allan  ei  meddwl,  ond  nad  ydjmt  yn  cymhwyso  y  gwirionedd  at  y 
dosbarth.  3.  Athrawon  da,  y  rhai  ydynt  yn  cymeryd  trafferth  i  oleuo 
y  deali  ac  i  agoryd  y  galon  i  dderbyn  y  gair.  Perygl  mawr  athrawon 
y  dosbarthiadau  hyn— darUenwyr  esbonìadau — ^ydyw  myned  i  bregethu 
i'r  dosbarthiadau,  yn  Ue  t^mu  y  dysgybUon  aUan.  Y  mae  hyn  i'w 
ochel.  Perygl  aj*aU  ag  y  mae  rhai  dosbarthiadau  yn  agored  iddo 
ydyw  treuUo  gormod  o  amser  i  geisio  profi  mân  bethau,  y  rhai 
yn  fynych  nas  geUir  eu  profi,  a  phe  gwneid,  nad  ydynt  o 
nemawr  bwys:  er  engrai£ft,  clywsom  am  ddosbarth  yn  treuUo 
amser  maith  gyda'r  wyrth  o  borthi  y  pum'  mil  i  geisio  gwneyd  allan  pa 
un  ai  ar  yr  ymborth  ynte  ar  y  bwytäwyr  y  cyflawnwyd  y  wyrth.  Y 
mae  dadleu  o'r  fath  hwn  yn  waeth  na  dîfudd ;  y  mae  jn  gy£fredin  iawn 
yn  arwain  i  ysgafnder  çormodol  uwch  ben  Gair  Duw,  ac  y  mae  y  príf 
bethau  yn  myned  yn  aihraddol,  os  nad  yn  colU  o'r  golwg  yn  hoUol,  fel 

yn  y  dosbarth  hwnw  yn  Yseol  Ll ,  Ue  y  darUenid  am  enedigaeúi  y 

Gwaredwr.  Ymdröai  yr  aelodau  am  amser  maith  gyda'r  seren,  dadleu- 
ai  rhai  mai  seren  wedi  ei  chreu  yn  arbenig  at  yr  amgylchiad  ydoedd ; 
eraiU  mai  hen  seren  301  d'od  ar  ei  chylch  ydoedd ;  hònai  rhai  mai  ei 
Uiw  oedd  3m  tynu  sylw  y  doethion,  eraiU  mai  ei  ffùrf,  &c  Wedi 
treulio  Uawer  o  amser  gwerthfawr  gyda'r  seren,  a  neb  yn  foddlawn 
rhoddi  ei  olygiad  i  fyny,  aed  at  yr  Arolygwr  i  ofyn  am  ei  fam  ef  ^m 
derfynol  ar  y  mater.  Atebodd  yntau  nas  gwyddai,  ac  nad  ydoedd  o 
nemawr  bwys,  ond  fod  arno  ofn  fod  y  dosbarth  wedi  myned  mor  beU  ar 
ol  y  seren  nes  coUi  golwg  ar  y  Mab  Bychan.  Gofala  athraw  da  bob 
amser  am  roddi  atUlfa  ar  grwydriadau  oì't  fath  yma  ar  eu  cychwyn. 
Dymunol  ia^m  fuasai  i'r  dosbarthiadau  hyn  weithredu  yn  gyfielyb  i'r 
rhai  hanesyddol  ^m  y  pethau  eraiU  a  nodwyd,  Ue  y  byddo  yn  bosibl,  yn 
neiUduol  mewn  cael  atebion  i  ofyniadau  wedi  eu  hysgrifenu  ar  bapyr,  a 
chael  arholiadau  ar  yr  un  cynUun  yn  achlysurol,  gan  fod  ysgrifenu  yn 
dysgu  manyldeb  mewn  ateb  i  raddau  ag  y  mae  yn  anhawdd  ei  feithnn 
mewn  unrhyw  dduU  arall. 

Cydnabyddwn  mai  anhawdd  yw  dwyn  yr  Ysgol  Sabbothol  ymlaen 
yn  y  duU  a  nodwyd,  pa  mor  zeloç  a  chydwybodol  bynag  fydd  yr 
athrawon,  heb  ry w  gymaint  o  hyfforddiad  (training)  ar  gyfer  eu  gwaith. 

1885.  u 


294  CUNMLWTDDUNT    YSOULION    8ABB0TU0L   OYlfBU^ 

Y  mae  athrawon  ein  hysgolion  dyddiol  yn  oael  eu  haddysgu  yn  y 
gelfyddyd,  ao  ^m  cael  ea  harfer  i  roddi  gwersi  i  ddosbarthiadaa  yn 
ngwyddfod  eu  cydef rydwyr  a'u  hathrawon,  y  rhai  ydynt  wedi  hyny  yn 
nodi  allan  ragoríaethau  a  diffygion  y  cyfryw,  yr  hyn  sydd  yn  llesâd  i'r 
oll  o  honjmt  Carem  awgrymu  i  "  blant  y  goleuni "  gjrmeryd  gwere 
oddiwrth  *'  blant  y  byd  hwn  "  yn  y  peth  hyn,  a  mynu  dosbartíiiadau 
hyfforddiadol  i  athrawon  Ue  bynag  y  geUir  cael  personau  i  gymeryd  eu 
gofal. 

Dymunem  wrth  derfynu  awgrymu  y  príodoldeb  o  gael  nifer  o  gyn- 
Uun-wersi  wedi  eu  tynu  allan  er  hyfforddiant  iY  athrawon,  a  hefyd  gael 
cynUun  cyffredinol  i  YsgoHon  Cymru  weithio  wrtho,  dyweder  mewn 
tynu  aUan  safonau  iV  ddau  ddosbarth  cyntaf  a  nodasom,  ac  arholwyr 
ymhob  Ysgol  neu  gylch  o  Ysgolion  i  edrych  fod  gwaith  un  safon  wedi  ei 
feistroU  cyn  symud  y  dysgybUon  i  un  uwch.  Pe  ceid  hyn  trwy  Gymm 
yn  gyffredinoi,  a  thystysgrífau  bychain  i'r  ymgeiswyr  Uwyddiannua,  yna 
cawsai  unrhyw  blentjrn  pan  yn  symud  o  un  ran  o  Gymru  i  ran  araU 
fyned  ymlaen  gyda'r  un  gyfran  ag  y  Uafuriai  ynddi  yn  flaenorol  nes  ei 
meistroU ;  yn  Ue  fel  y  gwneir  yn  bressnnol,  newid  bob  tro  y  newidir 
Ysgol  neu  athraw,  a  heb  feddu  yn  y  diwedd  ond  gwybodaeth  bur  an- 
mherffaith. 

6.   J.   WlLLIÁlIS. 

Blaenau  Ffesiiniog. 


VII. 

SAFONAU  ADDT80  TR  Y8G0L  SABBOTHOL. 

Gydnabyddir  genym  yn  gyffredinol  ein  rhwymediga|eth  i  gyflwyno  yr 
Ysgol  Sabbothofi'n  holafiaid  yn  yr  un  ystâd  o  effeithiokwydd  ag  y 
cawsom  hi  gan  ein  tadau.     Ond  nid  ydym  mor  ystyriol  fod  yr  ystad  hono 

0  effeithiolrwydd  y  mae  yn  rhwymedig  arnom  ddwjrn  y  sef ydUad  ben- 
dithfawr  hwn  iddi,  yn  golygu  cynnydd  a  dadblygiad.  Ni  fydd  yr  Ysgol 
Sabbothol  yn  effeithiol  i  wynebu  y  dyfodol  trwy  gael  ei  chadw  yn 
hoUol  yc  un  fath  ag  yr  oedd  gan  ein  blaenafìaid.  Caíodd  y  tadau  j 
rhagwèlediad  gwerthfawr  o'i  chyflwyno  i  ni  mewn  ffurf  gyfaddas  i'r  oea 
yr  oeddym  i  ymddangos  ynddi ;  ac  y  mae  yn  rhwymedig  amom  ninnaa 

1  wneyd  ein  rhan  at  drosslwyddo  y  sefydHad  i'r  genedlaet£  sydd  yn  dyfod 
wedi  ei  gyfaddasu  ^rmhob  peth  at  yr  amgylchiadaa  gwahanol  y  byddant 
hwy  yn  gorfod  byw  ynddjrnt  a  gwneyd  y  goreu  o  honynt  Diffyg 
ymdeimlad  oV  ystyríaeth  hon  sydd  wrth  wraidd  y  gwrthwynebiad  y 
rhaid  cyfríf  amo  pan  yn  ceisio  dwyn  diwygiad  i'r  Ysgol  iV  diyfaddasu 
at  anghenion  y  dyfodol.  Mor  fynych  y  clywir  rlud  yn  dyweyd,  Y 
mae  wedi  gweithio  yn  rhagoroi  yn  nyddiau  ein  tadau  heb  hyn  neu 
arall,  a  phaham  y  rhaid  newid  dim  arni  yn  ein  dyddiau  ni  1  Addefwn 
yn  rhwydd  wiríonedd  y  rhan  eyntaf,  sef  gwaith  rhagorol  yr  Ysgol  yn 
y  gorphenol ;  ond  credwn  os  ydym  am  ei  gadael  yn  g^mnysgaeth  deUwng 
i'r  oes  a  ddél,  fel  gaUu  effeithiol  i  wynebu  a  gorchfygu  ei  hemhawsderaa 
meddrUol  a  moesol,  y  rhaid  i  ni  berffeithio  ei  chynUun,  dadUygu  yn 
ymarierol  ei  meddylddrych  ardderchog,  ac  ymJüob  modd  ei  chyfaadaaa 


OAMMLWTDDIANT   YSaOLlON    8ABB0TU0L   CIMBU.  295 

i*r  dyfodol  sydd  o'i  blaen.  Nid  ydyw  y  gwrthwynebiad  i  symud 
ymlaen  ond  ffurf  arall  ar  y  gwrthwynebiad  y  bu  ein  tadau,  ar  sef- 
ydliad  yr  Ysgol,  yn  gorfod  ei  wynebu,  dadleu  yn  ei  erbyn,  a'i  orchfygu. 
Yr  on  o  ran  natur  yáyw  y  gwrthwynebiad  i  fabwysiadu  cynlluniau 
dadblygedig  y  dyddiau  hyn  i  gyfrauu  addysg,  ag  oedd  y  gwrthwynebiad 
ar  y  dechreu  i  gynnal  yr  Ysgoi  o  gwbl  ar  y  Sabboth,  am  fod  cyfranu 
addysg  yn  animeilwng  o  sancteiddrwydd  y  dydd.  Ffurf  newydd  ar 
hen  syniad  ydjrw,  ac  y  mae  yn  codi  oddiar  y  geidwadaeth  grefyddol 
sydd  am  gadw  pobpeth  i  f od  yn  y  dyfodol  yn  union  yr  hyn  ydoedd  yn 
y  ^rphenol  Èeudith  i  Gjrmru  a  sicrhâi  barhâd  y  sefydliad  yn  yr  hoU 
neilldnolion  aV  rhagorìaethau  ydynt  wedi  ei  wneyd  yn  gynllun-sefydliad 
o  addjTsg  Sabbothofi'r  hoU  fyd  Cristionogol  fyddai,  ein  bod  yn  Uwyr 
argyhoeodedig  y  rhaid  symud  ymlaen,  a  dw^m  ein  trefniadau  allanol  a 
mewnol  i  fod  yn  gjrfaddasedig  i  amgylchîadau  yn  gystal  ag  i  anghenion 
y  dyfodol.  Ni  fu  dyiodol  pwysicach  eríoed  i'r  Ysgol  Sabbothol  wynebu 
amo  na'r  un  sydd  ^m  awr  gerllaw.  Y  mae  cynnvdd  a  dadblygiad 
addysg  elfenol  gyhoeddus,  y  rhagolwg  ar  sefydlu  arwy  yr  holl  wlad 
ysgolion  canolraddol  effeithiol,  a  chychwyniad  grymus  ein  prífysgolion 
ynglŷn  âg  addysg  uwchraddol,  yn  galw  amom  o  ddifríf  i  ystyríed 
y  sefyllfa,  i  drefnu  ein  Uuoedd  gan  eu  dysgyblu  i'r  gâd  yn  erbyn  an 
wybodaeth,  ac  i  ¥meyd  i'r  Ysgol  Sabbothol,  301  y  dyfodol  dys- 
elaer  ac  addawol  sydd  ^m  ein  ha^os,  eadw  y  lle  a  ennillodd,  trwy 
deilyngdod  yn  unig,  o  ^l  edrych  ami  fel  prífathrofa  addysg  grefyddol 
corff  ein  cenedL  Yr  ydym  yn  hoUol  hyderus  i  wynebu  y  dyfodol  gwir 
bwysig  hwn  ond  cael  sicrwydd  ein  bod  yn  ymdeimlo  yn  bríodol  â'n 
rhwymedigaeth  i  gadw  i  f^my  effeithiolrwydd  yr  Ysgol  Sabbothol, 
trwy  ei  chyfaddasu,  o  ran  ffurf  ac  ysbryd,  i'r  neillduolion  a  nodweddant 
y  genedlaeth  y  mae  genym  i  ddarparu  ar  ei  chyfer.  Cedwir  hi  felly  i 
fod  yn  allu,  ac  yn  aÛu  oU-bwysig  yn  addysgiaeth  foesol  a  chrefyddol 
Cymra;  a  gailwn  deimlo  yn  ddiogèl,  nid  yn  unig  y  gwna  y  tro  ì'r  oes 
nesaf,  ond  y  bydd  mewn  ystftd  o  effeithiobrwydd  y  gallant  hwythau  ei 
chyfaddasu  i  anghenion  y  genedlaeth  a  ddaw  ar  eu  hol  hwy,  ac  felly 
ei  gwneyd  yn  fendith  i  Gjmmi  a'r  byd  drwy  oesau  a  chenedlaethau 
y  dyf odoL 

Un  o'r  materíon  y  gwahaniaethir  o  ran  bam  yn  ei  gylch  ynglŷn  â 
chyfeiríad  y  sylwadau  blaenorol  ydyw  testun  ein  hysgrif  bresennol — 
SAfONAU  Addysg  yr  Ysool  Sabbothol.  Wrth  Safmau  yn  y 
cysylltiad  h^m  y  goiygir  rhanu  gwaith  yr  Ysgoi  yn  ddognau  blynyddol, 
i^addas  i  oedran  a  ch^rrhaeddiadau  yr  aelodau.  Bwríedir  hyn  gan 
mwyaf  er  effeithioli  llafur  ac  addysgiaeth  dosbarthiadau  y  plant  a'r 
ieuenctyd.  Dichon  mai  yr  eglurhâd  goreu  ar  y  cynllun,  i'r  sawl  nad 
ydynt  wedi  ei  weled  mewn  ymarferíad,  ydyw  dyweyd  iddo  gael  ei 
awgrymu  i  feddwl  caredigion  yr  Ysgol  Sabbothol  fel  trefniant  doeth  a 
rhagorol  gan  waith  y  Llywodraeth  yn  trefnu  gwaith  yr  Ysgolion 
dyddiol  ËJÜíenol  i  SUmda/rds^  gan  dorí  allan  swm  penodol  o  waiüi  i'w 
wneyd  ymhob  un  o  hon^mt  mewn  ystod  blwyddyn.  Wrth  weled 
cynJÌun  y  Standards  yn  Uwyddo  mor  dda  ^m  yr  ysgoUon  dyddiol,  o  rau 
trylwyraer  ac  effeithiolrwydd  yr  addyse  a  gyfrenir,  daeth  i  feddwl 
cyfeiUion  cywirgalon  oeddynt  ^m  awyddus  am  Iwyddiant  yr  Ysgol 
Sabbothol,  y  byddai  mabwysiadtt  trefniant  o'r  fath  yn  foddion  sicr  i 

ü  2 


296  OANMLWYüOlANT    T8GOLTON    SABBOTHüL   GYMBU. 

beri  adnewyddiad  a  llwyddiant  arni  hithau.  Teimlid  ar  hyd  y  blynydd- 
oedd  fod  y  llafur  Biblaidd  yn  ddinôd  a  diamcan,  yn  llafur  ar  antur,  ac 
heb  ddim  canlyniadau  clir,  peadant,  a  digamsyniol  yn  bod  o'i  effeithiol- 
rwydd.  Yr  oedd  llafur  mawr  yn  bod  ac  ymdrechion  clodwiw  yn  cael 
eu  gwneyd,  ond  yr  oedd  y  cwbl  yn  rhy  wasgaredig  a  dibwynt  i  ateb  y 
dybenion  helaethaf  y  gellid  eu  dysgwyl  trwy  sefydliad  mor  ardderchog. 
Y  canlyniad  fu,  ceisio  darbwyllo  awdurdodau  yr  Ysgol  Sabbothol  mewn 
rhanau  o'n  gwlad  i  wneyd  prawf  ar  y  ffurf  newydd  hon,  trwy  dorì 
allan  waith  blwyddyn  mewn  llaf ur  Biblaidd  i'r  dosbarthiadau  ìeueneaf, 
a  nodi  brodyr  cymhwys  o  ran  gaÜu,  ffyddlondeb,  a  chydymdeimlad,  i 
weled  fod  prawf  teg  yn  cael  ei  wneyd  arno,  fel  y  gellid  penderfynu  pa 
un  a  atebai  y  dyben  mewn  golwg  ai  peidio. 

Nid  ydym  yn  hollol  sicr  eiddo  pwy  ydyw  y  meddylddrjch  yn 
wreiddiol.  Gwelwn  oddiwrth  Gronid  yr  Ysgol  Sabbothol  am  lonawr  1878, 
fod  Undeb  Glanau  Ceirîog  yn  trefnu  maes  Uafur  a  gwaith  Tr  dosbarth 
ieuanc  am  flwyddyn  o  amser,  yn  cynnwys  rhanau  o'r  Bibl  iV  darllen 
yn  yr  Ysgol  am  bedwar  chwarter  y  flwyddyn,  ac  yn  trefnu  rhanau  iV 
dysgu  allan  o*r  Hyfforddm,  Rhodd  Mam,  a'r  Llÿfr  Eymnau.  Addewir 
gwobrwyon  i*r  rhai  goreu  o  dan  10,  15,  ac  21  mlwydd  oed  am  ateb 
cwestiynau  a  dysgu  allan  oV  meusydd  penodedig.  Hysbysir  y  trefniant 
hwn  nid  fel  peth  newydd,  ond  fel  yr  hyn  oedd  arferedig  yn  eu  plith  jn 
flaenorol.  Y  mae  hwn  yn  gam  pwysig  ymlaen  jn  y  cyfeirìad  sydd  dan 
sylw,  fel  y  mae  yn  ymgais  i  ddwyn  adran  yr  ieuenctyd  yn  yr  Ysgol  i 
lafurio  yn  yr  un  maes  am  dymmor,  ac  i  osod  nod  ac  amcan  i'r  Uafur  fel 
y  mae  yn  cyfeirio  at  yr  arholíad  oedd  i  fod  yn.  adeg  o  brawf  amo. 
Dichon  fod  y  peth  yn  y  wedd  hon  yn  bod  mewn  amrywiol  leoedd 
yn  flaenorol  i  hyn,  ond  yn  y  rhifyn  cyntaf  hwn  o*r  Cronicl  y  dygwydd- 
odd  i  ni  weled  y  crybwyUiad  pendant  cyntaf  am  y  cynUun. 

Y  mae  rhy  w  gymaint  o  wahaniaeth  rhwng  hwn  eto  a'r  Safonau  fel  y 
golygir  hwy  yraa,  canys  tra  y  mae  trefniant  ündeb  Glanau  Ceirìog  yn 
gosod  gwaith  ar  gyfer  dosbarthiadau  yr  ieuenctyd,  y  mae  cynUun  y 
Safonau  yn  rhanu  y  dosbarthiadau  hyny  drachefn  yn  adranau  manach, 
gan  nodi  aUan  swm  o  waith  penodol  mewn  darUen,  deaU,  a  dysgu 
aUan  o  Air  yr  Arglwydd  mewn  blwyddyn.  Hyd  y  gwyddom  ni,  i 
frawd  o  weithiwr  cyffredin,  ond  aiddgar  ac  ymdrechgar  iawn  o  blaid  yr 
Ysgol  Sabbothol,  ac  yn  enwedig  feUy  jrmhUth  y  ^ant,  y  perthyn  yr 
anrhydedd  o  awgrymu  y  dymunoldeb  i'r  Ysgol  Sabbothol  gymeryd  y 
ddalen  hon  o  drefniadau  yr  ysgoiion  dyddiol  elfenoL  Y  brawd  hwn 
ydy w  Mr.  Robert  Thomas,  a  ddaeth  o  baradwys  Eden  yn  Môn  i  fynydd- 
dir  gwyUt-ramantus  godrau  y  Wyddfa  yn  Arfon,  ac  a  fwriodd  ei  goel- 
bren  grefyddol  gyda'r  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Gorphwysfa,  Llan- 
beris.  Cofus  genym  gly wed  darUen  Uythyrau  oddiwrtho  yn  Nghyf arfod 
YsgoUon  Dosbarth  Dinorwig  yn  y  blyoyddoedd  1876  a  1877  yn  egluro 
ei  syniadau  arno,  ac  yn  ei  argymheU  yn  daer  ar  yr  YsgoUon.  Ùed 
annyben  oedd  y  frawdoUaeth  iV  fabwysiadu,  gan  y  tueddai  rhai  i 
edrych  arno  fel  breuddwyd  nas  geUid  ei  sylweddoU  mewn  ffaith.  Ar 
ol  ei  daflu  o  bwyUgor  i  bwyUgor  am  gryn  amser,  daethpwyd  i'r  pender- 
fyniad  o  geisio  gan  Ysgol  Sabbothol  Gorphwysfa  roddi  prawf  w  y 
cynUun  am  flwyddyn,  o  dan  arolygiaeth  bersonol  Mr.  Robert  Thomas  ei 
üun,  ac  1  ddwyn  adroddiad  amo  i^r  Cyfarfod  YsgoUon.     Gwnaed  hyny. 


0ANMLW7DDIANT    TSOOLION    SABBOTHOL   OTMRU.  297 

Yn  Nghranid  yr  Ysgol  Sahhothol,  Rhagfyr  1878  (tu  dalen  268),  yr  ydym 
yn  cael  manylìon  *'  Safonau  Ysgol  Sabbothol  (ìorphwysfa,  Llanbería,"  a'r 
rheolau,  saith  mewn  nìfer,  gyda  golwg  ar  eu  gweithiad  allan.  Y  mae 
j  Safonau  yn  chwech  o  ran  rhif,  a  gwaìth  penodol  yn  cael  ei  drefnu  ar 
gyf er  pob  un.  • 

Trodd  y  prawf  allan  301  llwyddiant  mawr.  Gwelwyd  fod  y  p]ant  yn 
gafael  yn  y  gwaith  gydag  awyddfryd  a  difrífwch,  ac  yr  oedd  y  wobr  aV 
dystysRríf  lädawedig  yn  symbyliad  effeithiol  i  lafur  ac  ymdrech. 
Paroda  y  eymudiad  wedd  newydd  ar  Ysgol  Gorphwysfa  y  flwyddyn 
hono  ag  y  mae  ei  ddylanwad  yn  parhau  hyd  yn  bresennol.  Y  canl^miad 
fu  i'r  C^arfod  Ysgolion  annog  ^m  daer  yr  holl  Ysgolion  i'w  fabwysiadu, 
yr  hyn  a  wnaed  yn  y  mwyafrif  o  honynt,  ac  y  mae  y  cynllun  yn 
gweithio  ^rmhob  man  yr  ^rmgymerír  âg  ef  gyda  phenderfyniad  ac  ym- 
roddiad.  Heb  hyn,  ni  wna  un  cynllun  y  tro.  Khaid  cofio,  gan  nad 
beth  fydd  rhagoríaeth  unrhyw  gynllun,  fod  ei  l^ryddiant  a'i  effeithiol- 
rwydd  yn  dibynu  i  raddau  helaeth  ar  ael  a  ffyddiondeb  yr  arolygwyr 
a'r  arholwyr,  ac  ymgymeriad  calonog  yr  athrawon  a'r  athrawesau  ig  ef, 
ac  ar  ysbrydiaeth  ac  awydd  ju  y  rhai  fydd  dan  eu  gofal  am  ragorí  ar 
eu  gilydd  yn  ngwaith  pob  blwyadyn. 

Deallwn  fod  y  cjmllun  erbyn  hyn  mewn  ^weithrediad  y  tu  allan  i 
gylch  Arfon,  a'i  fod  301  profi  yn  fendithiol  lawn  yn  Ysgolion  y  trefi 
mawríon,  Ile  y  mae  ysgoldai  pwrpasol  i  garío  y  gwaim  ymlaen  ar 
ddelw  yr  ysgolion  dyddiol,  a  Ile  y  mae  cyfla^mder  o  bobl  ieuainc 
bywiog  a  m^rus  iV  weithio  allan.  Nid  oes  ammheuaeth  genÿm  na 
ddaw  bob  yn  dipyn  i  eael  ei  fabwysiadu  yn  gyffredinol  fel  un  o  anheb- 
goríon  dyfodol  Uwyddianus  yr  Ysgol  Sabbothol.  A'r  hyn  sydd 
obeithiol  iawn  am  y  dyfodol  hwn  ydy w  y  parodrwydd  â  pha  un  y  mae 
y  sefydliad  gwerthfawr  yma  yn  cyfaddasu  ei  hun  ar  g^rfer  cynnydd  yr 
oes  mewn  trí  o'i  allanolion  :  sef,  bod  yr  holl  Ysgol  yn  Uafurío  yn  yr  un 
maes  am  dymmor  penodol ;  fod  y  maes  hwnw  wedi  ei  ranu  yn  ddognau 
cyfaddas  i  oedran  a  chyrhaeddiadau  safonau  yr  Ysgol;  a  bod  holl 
Ysgolion  cylch  y  Cyfarfod  Misol  yn  dyfod  i  gystadleuaeth  â'u  gilydd  yn 
y  maes  hwnw  mewn  un  arholiad  blynyddol  cyffredinol.  Nis  gellir 
dyweyd  y  Ues  a'r  buddioldeb  a  ddeilliai  i  gorff  ieuenctyd  ein  Hysgolion 
Sabbothol  o'r  tríndod  hyn  o  ymarferíadau  y  mae  bys  Duw,  jm 
arweiniad  ei  bobl  y  dyddiau  hyn,  yn  ein  cyfeirío  atynt  fel  ffordd 
Uwyddiant  ac  effeithiolrwydd  y  sefydliad  rhagorol  hwn  ar  gyfer  yr 
oes  ddyfodol. 

Y  mae  un  cwestiwn  eto  ynglýn  â'r  safonau  hyn  yr  ydym  yn  cael 
galw  amom  i'w  wynebu :  sef,  pa  un  fwyaf  effeithiol  i  amcanion  yr 
Ysgol  Sabbothol,  fod  yr  hoU  safonau  yn  Ilafurío  yn  yr  un  maes 
Biblaidd  yr  un  flwyddyn,  ynte  fod  Hanesiaeth  Fiblaîdd  yn  cael  ei  ranu 
yn  y  fath  fodd  fel  y  gallai  plentyn  a  elo  drwy  yr  holl  safonau  o  bum' 
mlwydd  oed  hyd  yn  un  mlwyad  ar  bymtheg,  fod  wedi  cael  trem 
gyflawn  ar  gynnwys  hanesiol  y  Bibl  ?    Ceir  y  diweddaf  wedi  ei  drefnu 

Ên  rhagorol  mewn  Ilyfr  chwe'  cheiniog  gan  ein  brawd  galluog,  y  Parch. 
van  DaTÌes,  Trefríw,  yn  ei  Lawl^r  ar  Hanesiaeth  y  BibL  Y  mae 
Ilawer  i V  ddyweyd  o  blaid  ac  yn  erbyn  y  naül  a'r  UaU  o'r  trefniadau 
hyn,  ac  er  nad  oes  genym  ofod  ^m  ^rr  ysgríf  hon  i  fyned  i  mewn  iddo,  y 
mae  yn  sicr  genym  y  cawn  ein  harwain  mewn  penderfyniad  arno  i'r 


298  OAHMLWrODIANT  TBOOLION  8ABB0TH0L  OTMBU. 

hyn  fydd  oreo,  am  fod  eîn  harweìnwyr  jn  wŷr  o  ddoethineb  ac  yn 
gyfarwydd  â  chael  allan  feddwl  Dnw  gyda  golwg  ar  drefnìadaa  yn 
gystal  ag  ysbryd  y  gwaith  pwysie  sydd  ganddo  i  ni  iV  gyflawni  droeto 
ynglŷn  â'r  Yí^ol  Sabbothol.  Tra  y  bydd  y  doeth  a'r  deaUos  yn 
penderfynu  i  ni  y  cwestìwn  teilwng  hwn,  nid  anmhriodel  fyddai  symud 
ymlaen  i  sicrhaa  anffurfiaeth  safon  yn  ein  hamry wiol  Ysgolion ;  nea  os 
deallir  ef  yn  well,  ni  a'i  galwn  ef  yn  sajon  sa/onau, 

Nid  yr  an  ydyw  gofynion  y  gwahanol  safonan  ymhob  YsgoL 
Gwahaniaethant  yn  swm  y  wybodaeth  a  ofjmir  er  pasio  yn  ilwyddìannua» 
3m  gystal  ag  yn  swm  yr  hyn  y  rhaid  ei  ddysgu  i'r  côf  o  air  Daw, 
a'r  amrywiol  Holwyddoregaa  rhagorol  sydd  ]m  arferedig  yn  ein  plith. 
Y  canlyniad  ydyw  fod  plentyn  yn  cael  ei  godi  o  an  saion  i'r  Uall 
mewn  an  Ysgol  ar  lai  o  wybodaeth  a  llafnr  nag  mewn  Ysgol  arall ;  a 
thra  y  dichon  i'r  gwahaniaeth  hwn  fod  mewn  dwy  Y^ol  yn  yr  an  dr^ 
nea  bentref,  y  mae  yn  eífeithio  yu  niweidiol,  ac  yn  cario  dyUnwad 
anffafriol  i  Iwyddiant  ac  effeithiolrwydd.  Da  iawn  genym  ddeaU  fod  ein 
cyfeiUion  yn  fyw  iV  elfen  hon  o  berygl,  a'a  bod  yn  oeisìo  trefna  ar 
eî  diyfer.  Gwelsom  fìsoedd  yn  ol  gynilun  anffarf  o  safonaa,  wedì  ei 
fabwysiada  gan  Gyfarfod  Misol  GorUewin  Meirionydd,  a  ymddangoeai 
yn  cyf arfod  yr  anhawsder  hwn  yn  rhagorol ;  a  rhywbeth  o'r  natur  yma 
y  rhaid  ei  gael  drwy  hoU  gylch  ein  Dosbarthiadau  YsgoUon  a'n  Gyfarf od- 
ydd  Misol,  er  cadw  i  fyny  enw  da  a  chynnyddu  defnyddìoldeb  yr  Yagol 
Sabbothol  fel  sefydUad  addysgol  ar  gyfer  gwerín  Cymru. 

Y  mae  ein  sylwadau,  fel  y  gweUr,  yn  g^rfeiríedig  at  y  irefniadaa 
aUanol  angenrheidiol  er  Uwyddiant  y  sefydliad  i  gyfarfod  kg  anghenion  yr 
oes.  Cofíer  drwy  y  cwbl  y  bydd  pob  perffeithrwydd  tremia(uiu  aUanol 
3m  ofer  ac  aneffeithiol  heb  i  ni  gael  ein  Uwyr  feddiannu  ás  ysbryd  y 
gwaith.  Rhaid  cael  Ysbryd  y  peth  byw  i  roddi  hywjd  yn  noU  olwyn- 
ion  y  trefniadau  aUanol.  Angen  mawr  ein  gwlad  ydy w  ymgysegríad  ac 
ymroddiad  Uwyiach  iV  gwaith  yn  ei  amrywiol  gysylltiadau.  Tra  yr 
oedd  ein  tadau  yn  dibynu  bt  yr  arweiniad  Dwyfol,  nid  ]m  unìg  am  yr 
hyn  oedd  ysbrydol  ynglŷn  âV  Ysgol,  ond  i  fesur  helaeth  am  eu  trefniad- 
au  aUanol,  gwyU^m  ninnau,  yn  nghanol  ein  trafferth  gydaV  trefniadau  aV 
cynUuniau,  goUi  golwg  ar  v  gwiríonedd  oU-bwysig  mai  gwasanaeth  Duw 
ydyw  yr  Ysgol  Sabbothoî,  a'i  bod  wedi  ei  hordeinio,  pa  wasaoaeth 
bynag  a  wna  er  cynnyrchu  meddylgarwch  a  dadblygiad  dealltwríaeth,  i 
fod  yn  foddion  gras  ac  ^m  ^migeledd  ysbrydol  i  eneidiau  y  rhai  a  rodd- 
ant  eu  hunain  o  dan  ei  haddysgiaeth.  Bydded  y  nôd  hwn  feily  yn 
wastad  o  flaen  ein  meddwl  yn  yr  hoU  gynUuniau  a  threfniadau, — ei 
gwneyd  y  moddion  mwyaf  cyfaddas,  dan  fendith  Ysbryd  yr  Arglwydd,  i 
sicrhâu  iachawdwriaeth  dragywyddol,  yn  gystal  a  chynnydd  ac  adeilad- 
aeth  ysbrydol  yr  hoU  aelodau.  Yn  y  Uafur  caríad  hwn  gyda'r  Ysgol 
Sabbothol,  ystjrríwn  ein  bod  yn  "gydweithwyr  Duw"  mewn  gwir- 
ionedd. 

Hanberis.  JoHN  OwEN  JoNSS. 

NODIAD. 

Er  rboddi  dimadaeth  eglarftch  i'r  rhai  nad  ydyot  hysbys  yn  nhrefniant  y  safonaa 
yn  barod,  bamwn  yn  ddoeth  roddi  i  mewn  yma  gynllan  o  drefn  a  gwaith  y  aafonan 


0\MMLWTDDIANT   TSOOLION   8ABB0TH0L  OTMBÜ.  299 

nMdm  teir  yigol  wahanol  Am  y  flwfddyn  1885 — 6.  TohwMMgir  hofÿd  y  oymllaD  y 
çyfeiriwyd  ato  o  eiddo  Cjrftrfod  Misol  Oorllewin  Meiríooydd,  am  yr  amoeoir  ef  i  fod 
jn  gyfaadBi,  nid  i  Yigol  nnigol,  ond  i'w  weithio  alUn  mewn  oylcb  ëtng  o  Tigolion 
gy£irn  gilydd. 

Bydd  oyferbynn  hyd  yn  nod  y  cynllaniaa  hyn  yn  fior  o  ddwyn  i*r  golw^  gryn 
wahaniaeth  yn  safon  y  safonan,  fü  ol  bam  yr  amrywiol  Tegolion  a  n  mabwyeiacUnt, 
a  dengys  ar  nnwaith  yr  angenrheidrwyddam  drefniant  aaifarf  o  safonan,  fel  y  byddom 
oll  yn  gweithio  wrUi  yr  nn  reol  ac  yn  cydaymnd  yo  ol  yr  an  ddeddf.  DymA  yr 
nnig  fibrad  y  bydd  yn  îieg  oymhora  a  chyferbynn  nn  Y'agol  âg  YmtoI  arall.  Bydw 
yn  dda  fjenym  ped  arweiniai  y  sylwadaa  hyn,  ynghyd  a'r  engreiffrîan  yma  o  lafnr 
aBfonan,  i  eymnaiad  cyffredinol  grymns  a  sicrhftt  yr  an  safon  gwaith,  ac  a  gyfranai 
at  wir  effeithiolrwydd  Hafnr  drwy  yr  holl  wlad. 


CTNLLUN  SAFONAU  TSOOL  SABBOTHOL  CAPEL  COCH,  LLANBERIS, 
AM   T    FLWTDDTN    1885-6. 

D08BABTH  BHAOBAROTOAWL. 

1.  T  Wyddor. 

2.  Silleba  a  darllen  geirian  aa-sill. 

8.  Dyaga  Gweddi  yr  Arglwydd  a  thair  o  adnodan. 

aAFON  I. 

1.  Silleba  a  darllen  geiriaa  o'r  Llyfr  EUeaol  Cyntaf. 

2.  Adrodd  Bhodd  àíam,  i— y. 
8.  Dyagn  chweoh  o  adnodan. 

SAFON  n. 

1.  Silleba  a  darllen  geiriaa  o'r  Ail  Lytr  Elfenol. 

2.  AáioáájIíhoddMam, 

8.  Dyagn  chweoh  o  adnodan. 

BAFON  IIL 

1.  Maee  Darllen.— Hanea  lean  Griat  yn  ol  Taflen  Gwerai  y  Cyfarfod  Miaol. 

2.  SiOeba  gairiaa  deaailL 

8.  Adrodd  y  Deg  Gorchymyn  a  Bhodd  Tad,  i— ▼. 

SAFON  iy. 

1.  Maea  Llafnr. — Hanea  lean  Orist  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  y  lleoedd  y  cyfeinr  atynt  yn  y  Mtee  Llafnr  (oweatiynan  ayml). 
8.  Silleba  geiriaa  teirailL 

4.  Adrodd  Hyffárddwr,  i— iü.,  nen  Matthew  ziii.,  Marc  Ì7.  a  ▼. 

8AF0N  y. 

1.  Maee  Llafar.— Hanes  lean  Oriat  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  ac  yatyr  Rsirian  yn  y  Maea  Llafnr. 
8.  SiUeba  geiriaa  pedair  aill. 

4.  Adrodd  Mattfaew  xiii.,  Maro  ÌT^yiiL,  nen  ffyffárddwr  iy-^ü. 

SAFON  Ti. 

1.  Maea  Lhifnr. — Hanea  lean  Oriat  yn  ol  y  Daflen. 

2.  Daearyddiaeth  ao  yatyr  geirian  ya  y  Maea  Uafar. 
8.  Silleba  anrhyw  air. 

4.  Adrodd  Matthew  xüi.,  Marc  iy—rüL,  a  loan  tì.  viL,  nen  Hyfforddwr,  ix— xiü. 

«AFON  yn. 

1.  Maea  Llafnr.— Hanee  lean  Oriat  yn  ol  y  Daflen. 

2.  DaMtryddiaeth  Owlad  Canaan  yn  amaer  leen  Oriat 

8.  Sefÿllfa  wleidÿddol  a  ohrefyddol  yr  laddewon  yn  amaer  lean  Oriat 

4.  Sillebn  nnrhyw  air,  ac  yatyr  geirían  yn  y  Maea  Llafnr. 

5.  Adrodd    Matthew    xüi.,    Marc  i7— Tiii.,    loan   Tii— x.,    nen   Hyjforddwr^ 

XÌT — ^XTÌL 

Cymer  Arholiad  le  ar  waith  y  chwarter  oyntaf  yn  mis  Oorphenaf,  a  dymanir  ar 


dOO  OANMLWTDDIANT    TSGOLTON    SABBOTHOL   CTMHÜ. 

i'r  dotbarthiadaii  gyfynga  en  hnDaiii  i'r  rhan  hon  hjd  hyny,  to  fdly  yn  ohwartêrol 
o  hyny  allan. 

Yn  yohwanegol  at  yr  uohod,  telir  sylw  neilldnol  i'r  preaennoldeb,  a  rhoddir  nifer 
o  faician  ar  gyfer  hyny. 

Rhoddir  llyfrau  i  r  rhai  fydd  yn  rhagorí  yn  y  mensydd  nehod.  nid  fel  gwobraa  yn 
nnig,  ond  fel  cydnabyddiaeth  o  deilyngdod.  Mae  pob  llafar  Yflgrythyrol  yn  dwyn 
ei  wobr  ei  ban. 

Caiff  y  rhai  a  gyrhaeJdant  dair  rhan  o  bedair  o'r  maroiao,  lyfraa  o'r  doebarth 
cyotaf.     Daw  y  rh^  a  g&nt  hanner  y  marciaa  i  mewn  am  lyfraa  o*r  aìl  ddosbarth. 


II. 

OWAITH    Y    SAFONaU    YN    YSOOL   SABBOTHOL  GOEPHWYSFA, 
LLANBBRIS,   AM   1885—0. 

8AF0N  I. 

Meiatroli  y  LWfraa  Elfenol,  adrodd  Gweddi  yr  Arglwydd,  a'r  saith  pennod  cyn- 
taf  o'r  Rhodd  Mam. 

8AF0N  IL 

Darllen  jrn  weddol  rwydd.  Ateb  holiadan  yagafn  ar  yr  hyn  a  ddarllenir  ar  y 
eiriaa  an  adwy  aiU.  Adrodd  o  ddechren  yr  w]rthfed  bennod 
ÌMam, 

SAFON  III. 

Darllen  yn  rhwydd,  gan  gadw  y  príf  nodan.  Ateb  holiadaa  yigafn  ar  y  rhaff- 
enwan,  a  phwy  lefarodd  yr  adnodau.  Llythyrena  geirìan  dwy  a  thair  sill.  Adrodd 
y  Deg  Gorchymyn,  a'r  rban  gyntaf  o'r  Éhodd  Uad, 


pryd.    Llythyrenn  geii 
hyd  ddiwedd  y  MoSd  . 


8AF0N  nr. 
Darllen  yn  rhwydd  a  chywir  o  ran  y  llythyrenan  a'r  nodaa.     Adrodd  yr  ail  ran 
o'r  Rhodd  Tad,    Sefyll  arholiad  ysgafn  ar  weni  y  Cyfarfod  Miaol  ar  Hanea  leaa 
Griat 

8AF0N  T. 

Darllen  gyda  phwyslais  da.  Adrodd  y  drydedd  ran  o'r  Êhodd  Tad,  SefyU  arhol- 
iad  yn  y  maes  peuodedig  o  Hanes  lean  Gríst. 

8AFONAT7  ▼!.,   VII.,   A  VIII. 

Darllen  a  Beíyll  arholiad  yn  y  Maes  Llafnr  ar  Hanes  lesa  Grist 

Ynglyn  ä  thaflen  safonan  yr  ysgol  hon,  argreffir  hanner  oant  o  gweatiynaa  ar- 
weiniol,  y  rhai  a  fwríedir  at  wasanaeth  yr  athrawon  a'r  ysgoleigion,  a  nodir  allan 
nifer  peoodol  o  honynt  i'w  hateb  yn  ystod  y  flwyddyn  gan  yr  aelodaa  yn  ol  ea 
gwahanol  safonan. 

III. 

YSGOL     SABBOTHOL     DISGWYLFA. 
Safcn  yr  Arholiad  am  1886—80. 

8AF0M   I. 

Meîstroli  j  Llyfraa  Elfenol ;  llythyrena  seiríaa  on-siU  ;  adrodd  yr  wyth  pennod 
oyntaf  o'r  Bhodd  Mam;  adrodd  deg  o  bennillion,  rhif  152,  812,  443,  918. 

8AF0N  II. 

DarUen  yn  rhwydd  gan  gadw  yr  attalnodan,  ao  ateb  holiadaa  syml  oddiar  y 
pennodaa  s^dd  yn  cynnwys  hanes  lesa  Gríst  hyd  yn  ddenddeg  oed ;  silleba  geiriaa 
an  a  dwy  siU ;  adrodd  15  o  beniiìllion,  rhif  124, 127,  157, 175,  847 ;  adrodd  Matthew, 
y  bennod  gyntaf,  o'r  18fed  aduod  hyd  ddiwedd  yr  ail  bennod. 

SAFON  III. 

Darllen  vn  rhwydd  gan  gadw  yr  attalnodaa ;  ateb  holiadaa  ynghylch  y  Rhag- 
enwaa  ;  silleba  geiríaa  daa  a  thrí  bìU  ;  ateb  hoiiadaa  yn  Maea  y  LÌafar  ;  adrodd  y 


OAMMLWrDDlÁNT   TSOOLIOM   8ABB0TU0L  CTMRU.  801 

lodMi  i.»  ii.,  o'r  Hyfforddnffr:  aârodd  20  o  bennillioD,  rhif  249,  262,  861,  492, 
B91. 

BAFOM  nr. 

Darllen  yn  rhwydd  a  chywir  o  ran  y  llythyrenaa  a*r  nodan  ;  siUebn  geirìaa  tair  a 
phedair  aill ;  ateb  nifer  o  holiadan  yn  Maes  y  Llafar  ;  adrodd  y  penoodaa  iii.,  iv., 
▼.  o'r  Euffarddwr;  adrodd  80  o  bennUUon,  rhif  181,  177,  800,  885,  854,  869,  869, 
416. 

8ÁF0M  y. 
Darllen  gyda  phwyeleisiad  da ;  sUleba  geiriaa  pedair  a  phnm'  siU  ;  ateb  nifer  o 
holiadaa  yn  Maea  y  Llafar  ;  adrodd  pennwlaa  ▼!.,  vii.»  Tiii  o'r  Bjifforddwr  ;  adrodd 
y  Deg  Gorchymyn. 

8AF0N  YI. 

DarUen  gyda  phwyáleieiad  da ;  ateb  hoUadan  yn  Maet  y  Llafar ;  adrodd  pennodan 
ix.,  X.,  xL,  xii.  o'r  Hyjforddwr, 

8AF0M  YII. 

ArhoUad  yagrifenedig  yn  Maea  y  Llafar ;  adrodd  pennodaa  xiii.,  xÌT.,  xv.,  xtì., 
XTÜ  o'r  Hỳffwddwr, 

Ni  wrandewir  adrodd  ar  ol  y  Sabboth  olaf  yn  Rhagfyr. 


CYNLLÜN    UWFPÜRP  0   SAPONàü,   MABWYSIEDIG    GAN  GYFARPOD 
MISOL  GORLLEWIN  MEIRIONYDD  I'R  HOLL  YSGOLION. 

8AF0N  L-YJ2Aan  Isaf.) 

1.  Meistroli  hanner  y  Llyfr  Eifenol  Gyntaf  ar  dafleni,  sef  o'r  Wera  I.  hyd  ddiwedd 
Gwert  YIL 

2.  Dyaga  allan  (a)  Gweddi  yr  Arglwydd;  (h)  Deg  o  adnodan;  (c)  Deg  o 
benniUion. 

84F0M  h^Rhan  Uehaf.) 

1.  MeistroU  y  Lljfr  Elfenol  Cyntaf. 

2.  Dysga  allan  (a)  Rhodd  Mcm,  pen.  L — üi. ;  (b)  Deg  o  adoodan ;  (e)  Deg  o 
bennUiion. 

aAFOM  IL 

1.  MeÌBtroU  Llyfr  jr  Ail  Ddosbarth,  o'r  Wera  I.  hyd  ddiwedd  Gwers  Xy.,  ao  ateb 
gofyniadaa  syml  oddiar  yr  haneeioo. 

2.  Dyagn  allan  (a)  y  Bhodd  Mam,  pen.  ìt.  hyd  ddiwedd  Tiii.  ;  (b)  Paalm  i. ; 
(e)  Deg  o  benniUion. 

SAFOM    III. 

1.  MeistroU  Llyfr  yr  AU  Ddosbarth,  o  Gwers  Xyi.  hyd  ddiwedd  Gwers  XXXI., 
ao  ateb  gofyniadan  oddiar  yr  hanesion. 

2.  Dysffn  aUan^Ca;  yr  Holiedydd  Baeh,  pen.  i.  hyd  ddiwedd  pen.  xi  ;  (b)  Fsalm 
xoi. ;  fc^  rymth^C  o  MnniUion  am  Ddaw. 

8AF0M  IY. 

L  Matthew,  i»en.  i. — ^iiì.,  a  Lao,  pen.  i. — iU. ;  gaUa  ea  darUen  yn  dda,  a  meistr- 
oli  yr  hanes  a  geir  ynddynt. 

2.  Dysga  alUu  fa)  yr  HoUedydd  Bach,  peo.  xii.  hyd  xxi.  ;  (b)  y  Deg  Gorchy- 
myn  ;  (e)  Oftn  Mair  a  Chftn  Simeon. 

8AF0M  ▼. 

1.  Efengyl  Marc ;  gaUn  ei  darUen  yn  dda,  a  meddn  gwybodaeth  dda  o'r  hanes. 

2.  D^sgn  allan  (a)  Yr  Hyjforddwrf  pen.  i. — ▼.  ;  (b)  Marc  xtì.  ;  Cc^  Ugain  o 
beoniihon  am  Grist. 

8AF0M  YI. 

1.  Efengyl  Matthew ;  gaUa  ei  darllen  yn  dda,  a  meddn  gwybodaeth  fanwl  o'i 
ehynnwys. 


OANMLWYDDIAMT   Y80OLI0N   SABBOTHOL   OTMBü. 

S.  Djraga  allan  r«;  Tr  Bÿfordẁor,  pM.  vi.^iz. ;  (h)  MAtthew  zztü  ;  (e)  J)«g 
ar  hogaiii  o  beoniÜioo  am  y  nefoedd. 

SAFOir  VIL 

1.  Tr  oll  o  Efengyl  Lnc,  ynghyd  a  loao,  pen.  iL,  zL,  zz.,  zzl  (Owyrthiaa 
ychwanegol). 

2.  Dyagn  allan  (a)  loan  z?ii. ;   (h)  7r  ffyffordéUorf  pen.  z.  i  ddiwedd  zvii. 

8AF0N  VIII. 

1.  Llyfr  yr  Actaa ;  meddu  gwybodaeth  fanwl  am  y  prif  ddygwyddiadan  a  pher- 
sonan  yn  hanea  yr  eglwys  jn  y  oyfnod  hwn. 

2.  Dyagn  allaîi  Aotaa  vm. 

Wedi  V  meistrolir  y  gwaith  yn  y  Safooan  blaenorol,  o^mhellir  fod  i'r  dosbarth- 
iadan  lafnrio  yn  y  maes  a'r  drera  a  ganlyn  : — Llyfran  Moses,  Joaoa,  a'r  Bamwyr. 
T  flwyddyn  gyntaf— -Y  prif  ffeithian  yn  hanee  yr  Eglwys  Batriarohaidd  hyd  Siaai. 


Tr  aiì  flwyddyn — 0  Sinai  hyd  Oanaan,  yn  cŷnnwys  haoes  y  genedl,  ei  defodaa 
crefyddol  a'i  threfniadaa  gwladol.  T  drydedd  flwyddyn — Tn  Kghanaan — Uyfraa 
Joena  a  Bamwyr. 

Tn  dilyn  y  oynllan  hwn  y  mae  naw  o  reolaa  toag  at   ei  weithio  allaa   yn 
effeithioL 


vn. 

HOLI. 

Y  mae  cryn  lawer  o  ymddjddan,  ysgrifenu,  a  phregethu  ar  yr  Yagol 
Sabbothol  y  dyddiau  hjm,  a  hyny  gan  oreugwyr  ein  oenedL  Y  mae 
cyfarfodydd  chwech-wythnosol,  neu  ddaufisol,  yn  cael  eu  cynnal  yn  yr 
amry wiol  siroedd,  o  bwrpas  i  drín  a  thrafod  y  pethau  a  berthynant  iddi. 
Ac  y  mae  y  gwahanol  enwadaa  crefyddol  pì  eu  Gyfarfodydd  Misol  a 
Chwarterol  ynfynych  yn  cymerydhamddeniedrych  ar  ysefydliaddaionoa 
hwn,  ac  i  annog  eu  gilydd  i  f wy  o  zel  ac  ymdrech  o'i  blaid.  Y  mae  llawer 
o  bregethau  wedi  eu  traddodi  gan  weinidodon  enwog  ar  "  Yr  Y^l 
Sabbothol,"  a  dilys  genym  fod  yr  oU  a  wnaed  wedi  bod  yn  fendithiol  i 
godi  ein  cenedl  i  feddwl  jm  uchel  am  y  sefydliad  gwerthfawr  hwn. 
Ond  er  y  cyfan  sydd  wedi  ac  yn  cael  ei  wneyd  mewn  gwahanol  gylch- 
oedd  o  blaid  vr  Ysgol,  y  mae  yn  ymddangos  fod  rhan  helaeüi  o  arigol- 
ion  ein  gwlad  eto  yn  ei  Uwyr  esgeuluso.  Hysbysid  rai  blynyddoedd 
yn  ol  yn  Nghymdeithasfa  y  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Ninbych  fod 
20,000  o  drísolion  y  sir  hono  heb  fod  yn  gwrando  yr  efengyl.  Os  gwir 
yr  adroddiad  uchoo,  ac  os  gwir  hefyd  fod  siroedd  enûirCymru  lawn 
mor  bell  yn  ol,  y  mae  yn  eglur  fod  genym  waith  mawr  heb  ei  gwblhan, 
a  bod  yn  bryd  i  ni  ddeftroi  o  gysgu,  ac  ymosod  yn  egnìol  ar  lafur 
cenadol  yn  ein  gwlad  ein  hunain.  *'  Y  mae  tir  lawer  eto  heb  ei  fedd- 
iannu.''  Ond,  er  hyny,  '*  na  Iwfrhawn,  ac  na  ddigalonwn.''  Yr  ydym 
wedi  enniU  llawer  yn  y  blynyddoedd  diweddaf ;  ac  os  parhawn  yn  ein 
£el  a'n  hjrmdrech,  yr  ydym  yn  bur  sicr  o  enniU  tir  eto  yn  y  dyfodoL 
Wrth  edrych  ar  yr  ystadegau,  fe  welir  ein  bod  eisoes  yn  bur  Uiosog,  a 
dylem  fod  oU  ar  waith.  Byddai  ^m  bríodol  dyweyd  wrthym  fel  y 
dywedodd  Josua  wrth  feibion  Joseph:  "Os  pobl  aml  ydwyt,  dos  i 
fyny  Vt  coed,  a  thor  goed  i  ti  yno  ^m  ngwlad  y  Phereziaid,  a'r  cawri,  od 
yw  mynydd  Ephraim  yn  gyfyng  i  ti.  .  .  Pobl  aml  ydwyt,  a  nerth  mawr 


OAKlfl.WTDDlAKT   TSOOLIOM    SABBOTBOL   LTMRU.  808 

8yââ  genyt:  ni  fydd  î  tì  un  riian  ^m  cmig;  eühr  bydd  y  m^mydd  eiddot 
ti;  canys  ooedìog  jw,  arloesa  ef ;  a  bydd  ei  eit^foedd  ef  eiddot  tí; 
oanya  ti  a  yrì  jonaith  y  Ganaaneaid,  er  bod  cerbydau  heiym  ganddynt,  ac 
er  eu  bod  yn  gryfion."  A  chan  ein  bod  ninnau  jm  bobl  aml,  dylem 
fyned  i  fyny  i'r  coed,  a  gwneyd  ein  hol  ar  y  rhan  hono  o'r  boblogaeth 
sydd  heb  fod  ^m  ddeiliaid  o'r  Ysgol  SabbothoL  Y  mae  aml  i  gymyd- 
ogaeth  goediog  a  Uawer  m^mydd  di£frwyth  heb  eu  harloesi  eto ;  gan 
hyny  dywedwn  wrth  yr  Y^l,  "Bydd  y  mynydd  eiddot  ti,  a 
bydd  ei  eithafoedd  ef  eiddot  tL  Y  mae  ^nyt  ti  nerth  i  yru  ymaith 
y  Caoaaneaid,— -hoi  arferion  pechadurus  em  gwlad,  er  bcid  cerbydau 
heiym  ganddynt^  ac  er  eu  bod  301  gryfion  iawn !  Bydd  galonoe  ac 
ymdrecì^gar,  a  thi  a  yri  ymaith  ^eddach  a  meddwdod,  cydorwedd  ac 
anlladrwydd,  cynhen  a  chenfigen,  twyll  ac  anghyfiawnder,  a  phob 
drygioni  allan  o*t  tir,  a  bydd  y  wlad  wedi  ei  darostwng  o'th  ftaen  di." 

Yr  ydym  yn  credu  f od  i'n  byd  ni  ddyfodol  dedwydd,  pan  y  bydd 
«  diîgcdion  yn  ff^rfiawn  oU,  a  phob  un  yn  aelod  ffyddlawn  o'r  Ysgol 
SabbothoL  Ona  a  ydym  ni  yn  ffwneyd  a  aUom  tuag  at  ddwyn  y 
cyfnod  dedwydd  hwnw  oddiamgyk£,  ai  ynte  pregeth  Joeua  wrth  feib- 
ion  larael  flyad  yn  amaerol  i  ni, — *<  Pa  hyd  yr  ydydi  chwi  yn  eageulueo 
myned  i  (msgyn  y  wlad  a  roddes  Arglwydd  Dduw  eich  tadau  i  chwi  f 
Moeewch  o  honoch  dri  wŷr  o  bob  Uii^rth,  fel  yr  anfonwyf  hwynt^  ac  y 
cyfodont,  ac  y  rbodiont  y  wlad,  ac  y  dosbarüiont  hi"  FeUy  am  ein 
hanwyl  wlad  ninnan,  y  mae  Arglwydd  Dduw  ein  tadau  wedi  ei  rhoddi 
i  ni,  ac  ]rr  ydym  ninnau  i'n  beìo  am  beidio  m^med  i'w  meddiannu.  Ac 
yr  ydym  mewn  modd  arbenÌR  i  ymdrechu  gwneyd  hyny  trwy  wneyd  ein 
goreu  i  gael  7  boblogaeth  olli  fod  dan  addysg  yr  Ysgol  Siä)bothoL 

Ac  ar  ol  cael  y  bobi  at  eu  gilydd,  y  pwnc  nesaf  ydyw  eu  cadw  ynghyd, 
a  gwneuthur  rh^rw  lesád  iddynt  Y  mae  yr  anrhydedd  uchel  yma  wedi 
ei  njmiddiríed  i  athrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgol.  Tuag  at  gyrhaedd 
yr  amcan,  un  peth  pwysig  ydyw  meddu  awydd  angerddol  yn  y 
meddwi  am  f od  o  les  i  eraüL  Dylai  pob  dysgawdwr  fod  ^m  debyg 
i'r  Brenin  Mawr  yn  hyn  :  •*  Ni  thröaf  oddiwrthynt  heb  wneuthur  Ues 
iddynt  lë,  mi  a  ymlawenychaf  ynddynt,  gan  wneuthur  Ues  iddynt ;  a 
mi  a'u  planaf  hw^mt  ^m  y  tir  hwn  yn  sicr,  ft'm  hoU  galon,  ac  ft  m  hoU 
enaid."  Fel  h^m  y  dylai  y  dysgawdwr  crefyddol  fod,  yn  amcanu  yn 
ddifrífol  at  wneyd  Ues  i'r  rhai  sydd  dan  ei  ofal.  Y  mae  gan  yr  athraw 
fantais  neUlduol  i  wneyd  Ues  i'w  ddoebarth ;  y  mae  y  cylch  ^m  ddigon 
bychan,  ac  y  mae  hyny  yn  gwneyd  f od  yn  haws  cyrhaedd  pob  un.  Yn 
y  gynnuUeidfa  fawr  ymaent  yn  Uechu  yn  nghysgod  eu  gUydd,  yr 
unigol  3m  ymgoUi  yn  y  Ulaws,  y  naiU  yn  gwrando  dros  y  Uall ;  a'r 

Sl£au  pwysig  a  draddodir,  rhyngdd^mt  oll,  **yn  cael  eu  goUwng  i  goUi." 
id  yn  y  dosbarth  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  y  mae  pob  un  yn  beraonol 
yn  y  oyrhaedd  megys ;  gali  yr  athraw  roddi  ei  law  amo,  a  gwneuthur 
Ues  iddo.  Ac  un  Ues  neüiduol  y  dylai  yr  athraw  bob  amser  amcanu  ato, 
yn  enwedig  gyda  yr  ieuanc,  ydy w  ei  gael  i  gynnyddu  mewn  gwybod- 
aeth  o  bethau  y  BibL  Ac  un  fíordd  effeithiol  i  hyny,  a'r  fwyaf  eflíélth- 
iol  yn  ddiammeu,  ydjrw  drwy  HoLi.  Perygl  ambell  athraw  ydyw  bod 
yn  ormod  o  bregähwr  yn  y  dosbarth,  ac  yn  rhy  fychan  o  holwr;  esbonio 
i'r  dosbarth  yn  Ue  gwneyd  iddynt  hwy  esbonio  iddo  ef.  Owaith 
penaf  a  phwysicaf  yr  athraw  ydy w,  nid  ty waUt  i  mewn  i'r  rhai  sydd  dan 


804  oanmlwtddiant  tsoolion  sabbothol  otmru. 

ei  ofal,  ond  tynn  aUan  o  honynt.  Dichon  mai  baddiol  iddo  weithiaa 
fydd  tjwallt  rhyw  gymaint  i  mewn,  yn  debyg  fel  y  bydd  y  Uancee 
gyda  y  pwmp  ar  adeg  sych  ar  y  flwyddyn,  yn  ty wallt  rhyw  gymaint 
o  ddwfr  iddo  mewn  trefn  i  gael  peth  allan  o  hono.  Cael  dwfr  y w  am- 
can  y  lodes  pan  yn  rhoddi  iddo ;  ac  ar  ol  tywallt  ychydig  i  mewn, 
cewch  ei  gweled  ft'i  hoU  e^i  yn  pwmpio  allan  o  hono.  FeUy  jr 
athraw ;  tynu  allan  yw  ei  waith  mawr  ef, — cynnyrchu  ysbryd  ymofyii- 
gar  yn  y  rhai  fydd  dan  ei  ofal ;  nid  dy weyd  cymaint  wrthynt^  ond  cyn- 
hyrfu  eu  meddyHau  hwy  eu  hunain  i  ddyfal  chwiUo  ac  ymofyn  drostynt 
eu  hunain.  Y  mae  yr  hyn  a  enniUir  drwy  lafur  a  thnäferth  yn  fwy  o 
werth  i'r  ieuanc,  a  bydd  yn  Uawer  tebycach  o'i  gadw.  Gan  hyny  j 
mae  yn  wir  bwysig  i'r  athraw  fedru  codi  ei  ddysgybUon  i  gymeryd 
trafferth  gyda  y  gwersi  fydd  dan  sylw. 

Un  o'r  ffyrdd  mwyaf  effeìthiol  i  gynnyrchu  trafferth,  ac  hefyd  i 
wneyd  y  drafferth  yn  ddifyrus  ydyw  drwy  Holi  Y  mae  gwaîth  yn 
f endith  fawr  i  ddyn ;  y  creadur  di-waith,  y  segurddjm,  ydyw  y  mwyaf 
annedwydd  o  bawb ;  treulia  y  gweithgar  ei  amser  yn  llawer  mwy  difyr 
na'r  segur.  Y  mae  yn  hawdd  adnabod  dosbarth  yr  athraw  sydd  yn 
holi  wrth  yr  olwg  effro,  fywiog,  sydd  amjmt ;  ac  y  mae  yr  Yagol  bob 
amser  yn  dybenu  yn  líawer  rhy  fuan  ganddynt :  tra  ar  y  Uaw  arall  y 
mae  doflbarth  yr  athraw  sydd  yn  pregetìhu,  ac  heb  hoH,  yn  cael  hamdden 
i  edrych  o'u  cwmpas,  neu  ynte  yn  hanner  cysgu.  Y  mae  cwestiyno  yn 
cynnyrchu  bywiogrwydd  a  meddylgarwch.  Agorir  Uygaid  j  Uanc  i 
weled  yr  anhawsderau,  ac  i  benderfynu  ymosod  arnynt  o  ddifnf.  Daw 
i  ddeall  fod  yno  bethau  ag  y  mae  efe  heb  eu  gwybod.  "  Y  cam  cyntaf 
mewn  gwybodaeth  yw  gwybod  ein  bod  heb  wybod.''  A'r  ffordd  i  gael 
yr  ieuanc  i  roi  y  cam  yna  ydyw  ei  hoH.  Yna  y  mae  ^m  agor  ei  lygaid  i 
weled  fod  anhawsderau  yn  bod,  a'i  fod  yntau  ei  hun  jn  anwybodus ;  ac 
erbyn  hyn  d^ma  gychwjm  pur  dda;  fe  aiff  beUach  i  ymofyn  ac  i  chwilio; 
ac  ar  ol  declu'eu  trafferthu  y  mae  yn  cael  blas  ar  y  gwaith.  A  dyna  y 
peiríant  yn  awr  wedi  cychwyn,  yr  olwynion  wedi  dechreu  troi ;  a  gwaitn 
yr  athraw  beUach  ydyw  eu  cadw  i  droi, — cadw  i  fyny  yr  ysbryd  ym- 
ofyngar  ac  ymchwilgar  yna.  Ond  cofier  mai  y  ffordd  f wyaf  effeithiol  i 
wneyd  hyny  ydjrw  drwy  Jioli 

Y  mae  cryn  dip^m  o  b^nrs  pa  fath  gwesti^mau  a  ofynir.  Weithiau  yr 
ydys  jn  hoH  er  mwyn  cael  allan  faint  gwybodaeth  y  rhai  a  holir.  Cyr- 
haeddir  yramcan  yma  drwy  yr  arhoHadau  ysgrífenedig  a  gynneHr  yma 
ac  acw  ar  hyd  y  wlad;  a  diammeu  fod  daioni  mawr  yn  cael  ei  gynnyrchu 
drwyddynt,  yn  neiUduol  yn  y  parotoi  fydd  ar  eu  cyfer  trwy  y  Uafur 
blaenorol  iV  arhoHad ;  er  ar  yr  un  pryd  fe  ddichon  fod  perygl  i  ni  fyned 
i  eithafìon  gydag  arhoHadau.  Y  mae  eisieu  hoH  er  cynnyrchu  meddyl- 
garwch  a  Uafur  yn  y  dysgybUon;  ac  hefyd  hoH  pethau  hawdd  a  syml,  yn 
^stal  ag  ymwthio  at  y  dwfn  a'r  anhawdd  er  mwyn  cadw  pawb  ar  waith. 
Yr  ydym  yn  clywed  ambeU  dro  fod  yr  hoH  cyhoeddus  ar  ddiwedd  jr 
Ysgol  yn  anfuadiol  a  diflas,  a.  bod  tymmor  yr  hoH  cyhoeddus  ar  ben, 
ac  mai  Uawer  gweU  fyddai  cael  yr  ychydig  f^mydau  hyny  yn  ychwan- 
egiad  at  yr  amser  yn  y  dosbarthiadau.  Y  mae  un  peth  yn  eglur  beth 
bynag,  fod  yr  hoH  cyhoeddus  wedi  ateb  dybenion  goruchel  yn  yr  amser 
a  aeth  heibio ;  a  rhaid  i  ni  addef  ein  bod  yn  h^mod  o  anmharod  eto  i V 
roddi  oV  neilldu  a'i  gondemnio.     A  theimlwn  yn  sicr  mai  nid  an- 


CAMltLWYDDlANT    TSGOLtON    SABBOTUOL   OYMBÜ.  805 

mhríodol  fyddai  cymeryd  hamdden  am  foment  i  edrych  ac  ymofyn  a 
oes  dîm  modd  *'  adnewyddu  ieuenctyd  "  yr  hen  arfer  dda  eto  fel  yn  y 
dyddiau  gynt  Dichon  fod  yr  holwyr  yn  barod  i  osod  y  bai  wrth 
ddrws  yr  atobwyr,  a  hwythau  yn  ei  daflu  yn  ol  at  ddrws  yr  holwyr. 
Ond  pe  yr  ymofynem,  nid  yw  yn  annhebyg  nad  oes  tipyn  oV  bai  ar  y 
naill  a'r  llall,  a  dylai  "  pob  un  ysgubo  ar  gyfer  drws  ei  dŷ  ei  hun."  Y 
mae  eisieu  gofyn  pethau  syml  fel  y  gallo  yr  holl  gynnuUeidfa  gydateb ; 
a  pheth  rhyíeddol  o  brydferth  ydy w  clywed  Uìaws  yn  cydadrodd  hen 
wirioneddau  mawr  y  Bibl — ^gwŷr  a  gwragedd,  hen  ac  ieuainc,  yn  cyd- 
adrodd  pennod  o'r  Bibl,  neu  o  r  Hyfforddwr^  yn  un  Uais.  Na  ddif wyner 
yr  hen  arfer  dda,  canys  y  mae  bendith  ynddi.  Ar  yr  un  pryd  y  mae 
eisieu  hefyd  gofyn  pethau  ag  y  dylid  bod  yn  feddylgar  wrth  eu  hateb, 
— ^pethau  a  gjmnyrchant  lafur  yn  y  bobl  ieuaìnc.  Buddiol,  hyd  y 
byddo  yn  bosibl,  ydyw  uno  y  ddau  ddull  o  holi ;  nid  pethau  syml  ac 
arwynebol  yn  unig,  ond  ymofyner  hefyd  am  y  dwfn  a'r  anhawdd.  Y 
mae  ambell  holwr  na  cheir  dim  ganddo  ond  y  syml  a'r  agos ;  ac 
meddai,'  "  Y  peth  sydd  bell  a  dwfn  iawn  pwy  a'i  caiff  ? "  Nid  y w  efe 
am  ymaflyd  mewn  cwestiwn  anhawdd  o  gwbL  Ond  y  mae  holwr  arall 
yn  teimlo  mai  ^ormod  o  iselhftd  amo  ef  fyddai  gofyn  pethau  bychain 
hawdd  ;  ac  o  herwydd  hyny  y  mae  bob  amser  am  **  wthio  i'r  dwfn,"  a'r 
canlyniad  yn  fynych  ydy w,  gorfod  "  poeni  ar  hyd  y  nos  ac  heb  ddal 
dim."  Petìi  o  werth  fyddai  uno  y  ddau  fath  o  holi — sef  holi  yn  y  fath 
íodd  aç  a  godo  yr  holl  gjmnulleidfa  i  gydateb,  ac  hefyd  dorí  gwaith  i'r 
meddyliau  crjrfaf  o  fewn  y  gynnuUeidfa. 

Mewn  trefn  i  gyrhaedd  yr  amcanion  uchod,  dylai  fod  mwy  o  gysyllt- 
ìad  rhwng  y  Uafur  yn  y  dosbarthiadau  a'r  holi  ar  ddiwedd  yr  Ysgol. 
Tebyg  ydy w  yn  ein  Hysgolion  Sabbothol  yn  awr,  mewn  rhai  parthau 
o'r  wlad,  i'r  hyn  ydoedd  yn  Israel  gynt,  pan  nad  oedd  ganddynt  f renin : 
"ond  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei  olwg  ei  hun."  Felly  y 
mae  pob  dosbarth  yn  darllen  yn  y  man  y  m^mo,  yn  gwneuthur  yr 
hyn  sydd  uniawn  yn  ei  olwe  ei  hun  ;  ac  o  herwydd  hyny  y  mae  llawer 
o  amrywiaeth  ymhob  Ys^ol,  ac  nid  oes  neb  wedi  sôn  na  meddwl  am 
yr  hyn  sydd  i'w  holi  ar  y  aiwedd,  nes  y  bydd  yr  Arolygwr  wedi  canu  y 
gloch.  Os  bydd  yr  holwr  ei  hunan  wedi  parotoi  ychydig,  ni  fydd  neb 
arall  wedi  parotoi  dim.  Ond  y  mae  eisieu  parotoad  ar  yr  holwr  a'r 
atebwyr.  Os  nad  ellir  cael  yr  hoU  Ysgol  i  lafurío  yn  yr  un  maes — dios 
mai  hyny  fyddai  y  peth  goreu,— dylid  neiUduo  rhyw  gyfran  o  amser 
yr  Ysgol  i  barotoi  ar  gyfer  yr  holi  yn  y  diwedd.  Yn  y  fan 
non  dymunem  grybwyll  y  dylai  pob  Ysgol  fod  yn  dri  dosbarth — 
sef  plant;  ieuenctyd;  a  phobl  mewn  oed;  a  dyiid  torí  gwaith 
príodol  i'r  naill  a'r  llal].  Yn  yr  Ysgolion  lle  nad  oes  ond  dau 
ddosbarth,  gellir  bod  agos  yn  sicr  fod  yno  segurwyr,  sef  rhai 
rhy  fawr  i  fod  gyda*r  plant,  ac  heb  deimlo  dim  dyddordeb  yn  yr  hyn 
fydd  gan  y  bobl  mewn  oed ;  a  pheth  peryglus  ryfeddol  yw  dechreu 
cael  blas  ar  segura.  Y  mae  hyny  yn  wir  ymhob  cylch  ;  y  mae  y  rhai 
segur  yn  temtio  y  diafol  iV  temtio  hwy.  Torer  gwaith  i  bawb;  cadwer 
pawb  gyda  eu  gwaith;  a  rhodder  cyflousdra  iddynt  ì  ddangos  eu 
gwaith. 

Dyna  beth  arall  angenrheidiol  tuag  at  godi  yr  holi  cyhoeddus  i  frí, 
sef  fod  cyfleusderau  i  hyny  yn  cael  eu  rhoddi  yn  Uawer  amlach.     Mewn 


806  OANMLWIUDIANT   T8G0L1ON    SàfiBOTUOL   C7MBU. 

ambell  gapel  yn  awr,  nid  oes  dîm  holi  cyhoeddas  ond  ar  Sabboth  y  Cyf- 
arfod  Ysgolion  yn  onig.  "  Fy  mrodyr,  ni  ddylai  y  pethau  hyn  fod  felly." 
Y  mae  yn  ddigon  rhyfedd  fod  yr  holi  a'r  ateb  cystal  ag  yw,  pui  fedd- 
yliom  leied  o  ymgeledd  y  mae  yn  ei  gael.  Y  peth  effeithiolaf  i  gadw  yr 
erfyn  yn  loew  ydyw  ei  ddefnyddio  yn  aml ;  nid  rhjrfedd  fod  llawer 
pregethwr  heb  fawr  o  flas  i  holi,  gan  mor  anfynych  y  mae  galwad  amo 
i  ymarfer  â  hyny.  Diammeu  y  oollai  y  blas  ar  bregethu,  pe  y  byddai 
wrthi  mor  anaml  ag  y  mae  yn  holL  Dylid  neillduo  un  oáÌB,  ar  y  Sabboth 
unwaith  bob  mis,  neu  bob  dau  fìs,  ymhob  capel  i  holì  rhyw  fater  a  fyddo 
dan  sylw  yr  Ysgol ;  a  bron  nad  ydym  yn  credu  y  cai  y  gynnuUeidfa  fwj 
o  les  ac  adeiladaeth  ysbrydol  trwy  hyny  nag  hyd  yn  nod  wrth  wrando  y 
bregeth.  Y  mae  gan  amryw  eglwysi  bellach  eu  bugeiliaid,  aV  rhai 
hyny  yn  pregethu  yn  fynych  yn  eu  cartrefi,  a  chanmoladwy  iawn  ydyw 
hyny  ;  dylai  pob  gweinidog  bregethu  yn  aml  i  bobl  ei  ofal.  Ac  y  mae 
yn  sicr  mai  y  gweinidog  cartrefol  fyddai  y  mwyaf  cymhwys  i  holi  y  gyn- 
nuUeidfa.  Os  rhaid  cael  y  **gŵr  dyeithr"  i  bregethu  ambell  waith, 
gadawer  i'r  **  gweinidog  cartrefol "  gaei  cyfle  i  holi  yn  lled  fynych,  a 
derbynia  lesâd  ei  hunan,  a  chaiff  gyne  i  wneyd  Ues  i'w  gjmnulleidfa. 

Djrmunem  ^rybwyll  eto  mai  dymunol  fyddai  rhoddi  ambell  odfa  ar  j 
Sabboth  i  hoh  y  plant  hefyd  :  dyma  y  moddion  effeithiolaf  i  gynnyrohu 
ysbryd  liaf ur  yn  yr  oes  sydd  yn  codi  Y  mae  daioni  mawr  yn  cael  eî 
wneyd  drwy  y  cyfarfodydd  wytìmosol  a  gynnelir  gyda  y  plant,  y  Cyfar- 
fodydd  Ysgohon,  a'r  Cymanfäoedd  blynyddol  yn  yr  amrywiol  siroedd 
a'r  gwahanoi  ddosbarthiadau.  Dylai  ^rr  oll  o  honynt  gael  pob  cef nog- 
aeth ;  ond  dylid  hefyd  cael  cyf arfodydd  i  holi  yn  amlach  jrmhob  lle  ar 
y  Sabboth.  Cwynir  weithiau  nad  oes  dim  holwyr  iV  cael ;  tebygol 
mai  y  rheswm  dros  hyny  ydyw  mai  ychydig  o  alwad  sydd  am  danynt 
Er  ys  blynyddau  yn  ol  yr  oeiid  ysgolfeistriaid  yn  brinion  iawn,  ac  ych- 
ydig  iawn  oedd  yr  aJwad  am  danynt ;  ond  yn  y  blynyddau  diweddaf 
hyn  y  mae  galwad  mawr  am  ysgolfeistriaid,  a  pha  f wyaf  y w  y  galwad 
am  danynt,  mwyaf  oll  yw  y  cyflenwad  o  honynt  Feily  hefyd,  pe 
byddai  galwad  am  holwyr  yn  amlach,  y  mae  yn  sicr  y  byddent  yn 
haws  iV  cael,  ac  hefyd  y  byddai  genym  well  holwyr  o  lawer  nag  srdd 
genym  yn  awr.  Hen  gynllun  ardderchog  i  weinyddu  addysg  ydy w  holi 
ac  ateb ;  a  pha  f wyaf  yr  arferwn  âg  ef,  mwyai  oU  a  weiwn  o  werth 
ynddo.  Wrth  derfynu,  yr  ydym  bron  a  ohael  ein  temtio  i  annog  yr 
eglwysi  i  gadw  eu  gwŷr  ieuainc  am  gryn  amser  i  f od  jm  holtoyry  ac  nid 
eu  goUwng  ar  unwaith  i  fod  yn  bregethwyr, 

EvAN  Petebs. 


VIII. 
CYSYLLTIAD  YR  YSGOL  SABBOTHOL  A'R  BAND  OF  HOPR. 

Y  mae  y  Llywodraeth  o  fewn  yr  ugain  mlynedd  diweddaf  wedi  dwyn 
oddiamgylch  weUiantau  pwysig  tuag  at  berffeithio  y  duU  o  gyfranu 
addysg  elfenol  yn  yr  ysgolion  dyddiol.  Y  mae  adeüadau  cyfleus  wedi 
eu  codi,  digonedd  o  athrawon  trwyddedig  yn  barodt  a  deddf  i  orfodi  j 


O^NltLWTDDlANT    YSOOLION    8ABBOTEÍOL   GYMUO.  807 

plaot  i  fyned  i  dderbyn  addjrsg.  Ystyrir  y  trefnîadau  hyn  yn  dda  a 
chyflawn,  eto  nid  ydynt  yn  berffaith.  Y  mae  dynion  galluog  yn 
barhâus  yn  gwneyd  cyfnewidiadau  ynddynt  ac  ychwanegiadau  atynt 
er  eu  pefffTeitíiio.  Gweiir  fod  gofal  neillduol  am  addysg  fydol  yn  ein 
plith,  ac  y  mae  effeithiau  y  cyfleusderau  hyn  iV  gweled  mewn  modd 
dymunoi  ac  addawol  ar  y  dosbarth  ieuanc.  Ond,  ymha  sefyllfa  y  mae 
addysg  grefyddoi  yn  ein  gwlad  1  Y  prif  sefydliad  i  gyfranu  yr  addysg 
hon  ydy w  yr  Ysgol  SabbothoL  Hi  sydd  i  ymafael  yn  llaw  yr  ieuenctyd 
i'w  hyfforddi  yn  mhen  eu  ffordd.  Erbyn  hyn  y  mae  yr  Ysgol  yn 
Nghymru  yn  gan*  miwydd  oed;  gwelodd  lawer  tro  ar  fyd,  fel  y 
dywedir;  gwelodd  un  genedlaeth  yn  myned  ymaith  a  chenedlaeth 
arall  yn  dyífod  amry w  weithiau ;  ond  y  mae  hi  yn  parhâu  yr  un,  heb 
fyned  drwy  ond  ychydig  o  gyfnewidiad.  Mewn  un  ystyr  y  mae  hyn 
yn  rhinwedd  ynddi,  gan  ei  bod  wedi  cadw  meddiant  o'r  arbenigrwydd 
a'i  nodweddai.  Ond  un  o  ddeddfau  bywyd  ydyw  cyfnewidiaúd,  neu 
ddadblygiad ;  a  phan  gofiwn  hyny,  yr  ydym  ^m  synu  fod  golwg  mor 
iach  ar  yr  Ysgol,  pan  y  mae  wedi  symud  a  chyfnewid  mor  ychydig. 
Paham  na  fuasai  wedi  myned  trwy  gwrs  o  welliantau  ?  Paham  na 
f uasai  iddi  adeiladau  cyfleus  ?  Paham  na  f uasai  ganddi  f wy  o  athrawon 
galluog  ac  ymroddedigt  Onid  oes  peth  difaterwch  a  chysgadrwydd 
wedi  bod  ynglýn  á  hi?  Yu  ddiau,  fe  wnaeth  yr  Ysgol  Sabbothol 
waith  mawr  a  daionus  yn  ystod  y  can'  mlynedd  diweddaf ;  ond,  pa 
faint  mwy  o  waith  da  a  allasai  fod  wedi  ei  wneyd  pe  buasai  ei  threin- 
ìadau  a  phobpeth  cysylltiediff  â  hi  yn  agos  i'r  hyn  y  dylasent  fod. 
Ymha  le  y  mae  y  diffys  ?  Ein  cred  ni  yw,  y  dylid  gwella  y  Dull  o 
gyfranu  addysg,  ac  hefyd  y  dylid  Helaethu  y  Moddion  iV  gyfranu. 

Y  mae  pawb  sydd  yn  dwjm  rhyw  gysylltiad  â'r  Ysgol  Sabbothol  yn 
gwybod  yn  dda  am  y  DuU  a  arferir  ^m  gyffredin  ynddi  i  gyfranu 
addysg.  Ychydig  iawn  o  amser  a  fyddai  yn  eisieu  i  argyhoeddi  unrhy  w 
aelod  o  honi  fod  y  duD  yn  un  digynllun,  ac  i  raddau  pell  yn  aneffeith- 
ioi.  Crofyner  i  fachgen  deuddeg  oed  enwi  rhai  o  apostolion  Crist; 
gofyner  i  ddosbarth  o  enethod,  deg,  deuddeg,  a  phedair  ar  ddeg  oed, 
enw  ar  beth  ydyw  Samaria,  Moriah,  &c.,  a  cheir  gweled  fod  mwy  o 
anwybodaeth  am  hanesion  syml  y  BiU  nag  a  fuasai  amry  w  yn  feddwL 
Y  mae  y  plant  yn  myned  drwy  arholiadau  mewn  safonau  uchel  yn  yr 
jsgolion  dyddiol  yn  Uwyddiannus,  ond  mewn  materion  ysgrythyrol  y 
mae  yr  un  plant  ^m  dangos  anwybodaeth  mawr.  Y  rheswm  ydyw, 
na  chawsant  eu  haddysgu  yn  briodol, — nad  oeddynt  dan  athrawon 
oedd^mt  yn  meddu  cymhwysder  i  gyfranu  addysg,  onidê  buasai  eu 
cynnydd  yn  helaethach.  Pan  aeth  y  Llywodraeth  i  ddiwygio  addysg 
fydol  y  wlad,  chwiliwyd  am  athrawon  cymhwys.  Gan  nad  oedd  ond 
ychydig  i'w  cael  ar  y  dechreu,  aed  i  wn^d  rhaL  A  rhaid  iddi  ddyfod 
i  hynyma  gyda  yr  Ysgol  Sabbothol — ^swneyd  athrawon,  os  ydyw  am 
gyfranu  addysg  yn  effeithioL  Gwneyd  rhai  fydd  yn  athrawon  yn  y 
ddau  ystyr  sydd  i'r  gair,  sef  rhai  yn  meddu  gwybodaeth  drwyadl  o'r 
hyn  y  maent  yn  ei  addysgu,  a  rhai  yn  meddu  gallu  i  gyfranu  y  wybod- 
aeth  bono  i  eraill.  Byddai  sefydlu  dosbarthiadau  mewn  cysylltiad  â'r 
Ysgol  Sabbothol,  gyda'r  amcan  o  barotoi  athrawon  ar  ei  chyfer,  yn 
dyuHÌ  â  chwrs  newydd  o  addysgiaeth  iddi.  Ac  yn  ddiddadl,  nid 
ycbydig  o  ddaíoiu  a  fyddai  ynddo  ei  hun,  heb  gyfrif  y  lles  a  ddeuai  iV 


808  OÁNMLWYDDIANT    I800L10N    SABBOTUOL   OYltBÜ. 

Ysgol  yn  gyffredinol  trwy  gael  athrawon  cymhwys.  Grellid  dyweyd  eì 
fod  yn  *•  iwice  blessed.**  Buasai  yn  dda  genym  fyned  ymlaen  i  gynnyg 
cynlluniau  ar  gyfer  parotoi  athrawon,  ac  i  nodi  rhai  gwelliantau  yn  y 
duU  o  gyfranu  addysg,  yn  enwedig  ymhlith  y  dosbarthiadau  ieuengaf  ; 
ond  rhaìd  i  ni  gjrfyngu  ein  hunain  o  fewn  cylch  ein  testun.  Feliy  awn 
ymlaen  at  yr  ail  sylw  a  nodasom,  sef  y  dylid  Helaethu  y  Moddion  t 
gyfranu  addysg. 

Yt  ydym  yn  deall  fod  ymdrech  lled  gyffredinol  yn  caei  ei  wneyd  ar 
ryw  noswaith  o'r  wythnos  i  addysgu  y  plant,  heblaw  yr  hyn  a  wneir  ar 
y  Sabboth.  Y  mae  effeithiolrwydd  y  cyfarfodydd  hyn  yn  dibynu  ar 
symhwysder,  zel,  a  ffyddlondeb  y  rhai  sydd  yn  gofalu  am  danynt 
Hyd  yn  hyn  y  maent  ymhell  o  fod  yn  caei  y  sylw  dyiadwy.  Yn 
fynych  anghoíir  eu  cyhoeddi,  pan  hysbysir  cyfarfodydd  eraill  yr 
wythnos.  A  chan  mai  un  neu  ddau  fydd  yn  cymeryd  eu  gofal,  pan 
ddaw  rhyw  rwystr  i*r  rhai  hyny  fod  jm  bresennoí,  gwaith  rhy  anhawdd 
fydd  cael  neb  i  gymeryd  eu  lie,  ac  feUy  dyna  wythnos  yn  myned  heibio 
heb  gjrfarfod.  Ystyrir  y  cyfarfod  hefyd  mor  ddibwys  f el  y  cymerir  ei 
noswaith  yn  aml  i  gynnal  rhyw  gyfarfod  a  ddaw  heibio  yn  achlysurol 
0  herwydd  dif aterwch  mewn  amry wiol  ffyrdd  y  mao  y  cyf arfodydd  hyu 
ymhell  o  fod  yn  effeithioL  O  dan  nawdd  yr  Ysgol  Sabbothol  y  dylai 
cyfarfodydd  y  plant  yn  yr  wythnos  fod,  a  dylent  gael  eu  hystyried  fel 
helaethiad  o  honi.  Yr  un  amcan  sydd  iddynt,  a'r  un  addysg  sydd  i'w 
gyfranu,  ond  y  gwneir  hyny  mewn  dull  ychydig  yn  wahanol  Yn  y 
cyfarfodydd  hyn  gellid  dysgu  adnod  i  hanner  cant  gyda  yr  un  faînt  o 
lafur  ac  amser  ag  a  gymerai  i'r  athraw  yn  yr  Ysgol  iV  djrsgu  i  hanner 
dwsin.  Hefyd  gwneid  y  gwersi  yn  gymaint  mwy  dyddorol  trwy 
gymhorth  mapiau,  darluniau,  hladcboard^  a  phethau  eraül  priodol  ar 
gyfer  y  gwaith,  feí  y  dysgai  y  plant  lawer  mewn  ychydig  o  amser,  ac  y 
byddai  yr  argraff  ar  eu  meddwl  yn  f wy  parhaus.  Byddai  ychwanegiad 
o'r  fath  yma  at  yr  Ysgol  yn  sicr  o  effeithio  yn  ddaionus  arni.  Ceid 
mwy  o  fywiogrwydd  ynddi,  mwy  o  laf ur  ;  a  geliid  parotoi  yn  nghyfar- 
fodydd  yr  wythnos  fel  ag  i  wneyd  holi  y  plant  ar  ddiwedd  Ysgol  y  Sab- 
both  i  ateb  Uawer  gweU  pwrpas. 

Yr  ydym  yn  deaU  mai  er  mwyn  mágu  yr  egwyddor  Ddirwestol 
yn  y  plant  v  ffurfiwyd  ar  y  dechreu  y  cyfarfodydd  a  elwir  BoMids 
of  Hope,  Y  mae  amom  ofn  fod  yr  amcan  hwnw  i  raddau  wedi 
colü.  Gresyn  ydyw  hyny.  Ni  fu  erìoed  fwy  o  angen  rhoddi  nerth 
braich  ac  ysgwydd  o  blaid  sobrwydd.  Y  ddiod  sydd  yn  gwywo 
gobeithion  teuluoedd,  ac  y  mae  fel  pe  yn  annelu  ei  bwa  at  y  rhai 
hyny  sydd  o  herwydd  eu  talent,  eu  dysg,  a*u  hanrhydedd,  wedi  eu 
cymhwyso  i  lenwi  safleoedd  pwysig  yn  y  wlad.  Y  mae  y  gelyn  yma  yn 
rhwymo  baich  o  anghysur  ar  rywai  yn  ddiorphwys.  Poena  y  rhieni  trwy 
wneyd  y  plant  yn  feddwon.  Dwggjrwilydd  ar  y  plant  trwy  Uthio  y  rhieni 
Llawn  ydy w  y  wlad  o  gẁr  i  gẁr  o  ochain  dystaw  yn  herwydd  dinjrstr- 
iadau  y  ddiod.  Er  pregethu,  er  cyfarfodydd  Dirwestol,  y  mae  yfed 
anghymedrol  yn  ffynu,  os  nad  yn  myned  ar  gynnydd.  Y  mae  dynion 
wedi  myned  yn  rhy  hen  i  ddiwygio  ;  y  mae  chwant  wedi  eu  meistroli ; 
y  mae  arferiad  wedi  eu  meddiannu.  i)nd  beth  am  y  plant  ?  Y  maent 
hwy  yn  gwneyd  i  fyny  nifer  mawr  o'r  boblogaeth,  a  hwynt-hwy  ydyw 
gobeitliluoedd  y  wlad.     O  fysg  y  rhai  hyn  y  cyfyd  seneddwyr,  Uywodr- 


OANÎÌLWrDDlANT    Y90OLI0N    8ABB0TH0L   CÎMttü.  809 

aethwyr,  ac  athrawon  jrr  oes  nesaf.  lë,  ac  o*u  plith  hwynt  hefyd  y  dena 
y  dîafol  ei  feddwon  a'i  dyngwyr !  Ond  ni  ddylai  gael  cymaint  ag  un, 
oddieithr  er  gwaethaf  caredigion  crefydd  a  sobrwydd.  Dyma  le  i 
weithio— gyda*r  plant  Magu  cewri  mewn  rhinwedd  a  fyddant  yn  ofn 
i  anfoesoldeb.  Un  ffordd  effeithiol  i  wneyd  hyn  fyddai  i  bob  ardal 
SefycUu  Band  of  Hope  meton  cysylltiad  â*r  Ysgól  SabbothoL 

Yr  ydym  wedi  sylwi  eisoes  y  byddai  cyfarfod  yn  yr  wjrthnos  yn 
ychwanegiad  effeithiol  at  yr  Ysgol  i  ddysgu  moesoldeb  a  chrefydd,  ac  yr 
ydym  auLroddi  Ue  arbenig  yn  y  cyfarfoa  hwnw  i  ddysgu  egwyddorion 
Diiwest  i'r  plant — eu  magu  yn  Uwyrymwrthodwyr,  yn  Ddirwestwyr 
trwyadl.  Dysgir  athrawiaethau  crefydd  iddynt  yn  yr  Ysgol ;  arfogir 
hwy  yn  erbyn  ammheuwjrr,  rhesymolwyr,  ac  anffyddwyr  ;  ond  nid  oes 
ganddynt  arf  penodol  ar  gyfer  y  cawr-eîyn — anghymedroldeb.  Dengys 
nanesiaeth  fod  Uawer  o  ieuenctyd  a  gawsant  eu  parotoi  yn  dda  i  wynebu 
y  dosbarth  cyntaf  o  elynion  a  nodasom,  eto  yn  syrthio  yn  archoUedig  o 
flaen  y  gelyn  hwn.  Adroddir  ffaith  ddifrifol  gan  y  Parch.  W.  Caine, 
caplan  carchar  Manchester.  Dywedaí  iddo  ymweled  â  724  o  garcharor- 
ion,  ac  nid  oedd  ond  80  o  hon^rnt  na  fuont  yn  aelodau  oV  Ysgol  Sab- 
bothol.  FeHy  dyna  644  o  fewn  muriau  carchardŷ,  fu  unwaith  yn  blant 
yr  Yseol  Sul,  ac  yn  derbyn  addysg  ynddi.  Dengys  hyn  yn  amlwg  nad 
ydyw  nyfforddiant  yr  Ysi^ol  yn  ddiogelwch  digonol  i  wynebu  ystryw- 
iau  ac  ymosodiadau  y  gelya  o  gyfeiriad  y  ddiod — ^prif  achosydd 
troseddau  ein  gwlad.  Rhaid  i  ni  gan  hyny  gymhwyso  yr  arfogaeth  i 
gyfarfod  â'r  gelyn.  Yn  ddioedi  sefydler  Band  of  Hope  mewn  cysyUtiad 
â'r  Ysgol,  ac  feUy  bydd  y  plant  a  fegir  yn  cychwyn  allan  i'r  byd  mewn 
cyflawn  arfogaeth.  Yn  y  Band  of  Hope  dysgir  y  plant  am  natur  alcohol 
a'i  effeithiau  ;  dangosir  iddynt  ddrygedd  meddwdod  fel  y  mae  yn  was- 
traff,  fel  y  mae  yn  niweidiol  i  iechyd,  fel  y  mae  yn  dinystrio  cymeríad, 
ac  3m  arbenig  fel  y  mae  yn  bechod  yn  erbyn  Duw ;  nodir  engreifftiau 
hefyd  er  mwyn  cynnorthwyo  y  plant  i  ddeaU,  ac  er  mwyn  cael  cydsyn- 
îad  eu  cydwybod  â'rhyn  a  ddysgir  iddynt  Y  mae  meddwl  a  chalon  y 
plentyn  yn  dyner,  ac  nid  oes  ynddo  ragf arn  i  droi  y  gwirionedd  y  ffordd 
yma,  na  chwant  wedi  ei  feithrin  i  ystwytho  y  gwinonedd  ffordd  acw ; 
ond  y  mae  ei  feddwl  a'i  galon  yn  lân  ac  agored  i  dderbyn  y  gwirionedd- 
au  a'r  argraffiadau  a  roddir  amynt  Mor  bwysig  gan  hyny  ydy w  fod  y 
gwirìoneddau  cyntaf  a  ddysga  y  plentyn,  yr  argraffiadau  cynnaraf  a 
wneir  ar  ei  feddwl,  yn  rhai  pur.  Y  mae  yr  arferion  a'r  addysgiadau 
cynnefin  yn  nhymmor  plent^mdod  yn  sicr  o  barhau  yn  hir  yn  eu  dylan- 
wad  ar  y  dyn.  Dywedai  Cardinal  CuUen : — "  Rhoddwch  i  mi  blentyn 
hyd  nes  y  byddo  yn  naw  oed,  a  chewch  ei  gymeryd  i'r  fan  a  fynoch 
wedi  hyny."  Dyma  dymmor  pwysig,  tymmor  argraffiadau  annUeadwy; 
ac  am  hyny  y  mae  yn  canlyn,  ond  hyfforddi  plentyn  yn  mhen  ei  ffordd, 
pan  heneiddio  nad  ymedy  â  hi.  Yn  y  Band  of  Hope  dysgir  y  plant  i 
ffurfio  arferion  da.  Gyda  ni  y  mae  y  plant  braidd  oll  yn  Ddirwestwyr; 
nid  yw  eu  hoedran  a'u  cyfleusderau  yn  caniatâu  iddynt  fod  yn  wahanol. 
Ond  nid  ydyw  cartrefi  yr  oU  o  honynt  yn  Ddirwestol.  Mewn  rhai 
teuluoedd  y  mae  y  diodydd  yn  cael  eu  defnyddio  yn  rhwydd  yn  ngolwg 
y  plant;  ond  y  rhan  fynychaf,  mae  yn  debyg,  defnyddîr  hwy  fel 
meddyginiaeth,  ac  fel  croesaw  i  ddyeithriaid.  Y  mae  hyn  yn  rhoddi 
bri  ar  y  ddiod  yn  meddyUau  y  rhai  ieuainc,  ac  ^m  meithrin  ynddynt 

1886  X 


810  CÀNMhWtDDlAiíT    Y8GOU0N    SABBoTHOL   ClfMlllí. 

archwadth  tuag  ati.  Hau  hadau  anghymedroldeb  y  mae  y  teuluoedd 
hyn.  A  ydyw  y  Bmd  of  Hope,  gan  hyny,  i  ymladd  yn  erbyn  yr 
argraffiadau  hyn  a  wneir  gan  gartrefí  y  wlad  ì  Ydy w  yn  ddiammeu. 
A*r  unig  obaith  am  Iwyddiant  yn  erbyn  gallu  mor  gryf  ydyw  y  nerth 
hymw  sydd  ymhob  gwirionedd  i  orchfygu  y  gau.  Rhaid  i'r  Band  of 
Hope  blanu  yr  egmyddor  Ddirwestol  yn  y  plant — eu  gwneyd  yn  Ddir- 
westwyr  egwyddorol^  os  am  iddynt  barhâu  yn  Ddirwestwyr  ar  ol  tyfu  i 
oedran,  pryd  y  bydd  temtasiwn  yn  cymeryd  mantais  o'u  rhyddid  a'u 
cyfleusdra  iV  darostwng.  Wrth  gysylltu  y  Band  o/  Hope  âV  Yagol, 
byddai  dau  allu  yn  uno  i  gydweithredu,  a  byddai  Ue  cryf  i  hyderu  y 
gwneid  argraffiadau,  ac  y  dysgid  arferion,  ac  y  plenid  egwyddorion  a 
ddalient  i  wrthsefyll  temtasiynau  er  pob  anfantais.  Pe  gellid  codi  oes 
o  Iwyrymwrthodwyr,  oes  ouraidd  yn  hanes  y  byd  fyddai  hono.  Y 
mae  Mr.  Symonds,  arolygydd  carchar  Canterbury,  yn  dyweyd  fod 
dwy  fìl  ar  hugaín  o  garcharorion  wedi  bod  o  dau  ei  ofal  yn  ystod 
pymtheng  mlynedd,  ond  nad  oedd  un  yn  llìüyrymmihodwT.  Onid  ydy w 
ffaith  fel  hon  yn  cyhoeddi  gwirionedd  difrifol  ?  Os  ydym  am  gadw  ein 
plant  oV  carcharau,  dygwn  hwynt  i  fyny  yn  Ddirwestwyr.  Y  mae  y 
wenynen  yn  aml  yn  disgyn  ar  flodeuyn  digon  gwenwynig,  ond  nid 
ydyw  hi  yn  casglu  dim  ond  mêl.  Dylid  meithrin  archwaeth  bur, 
tueddiadau  gonest,  arferíon  daionus  yn  y  plant,  fel  y  medront  ym- 
wrthod  â'r  drwg  ac  ethol  y  da.     Os  nad  oes  gan  yr  Ysgol  Sabbothol 

Lcyfleusderau  a'r  pymhwysderau  i  roddi  Ue  arbenig  Vr  athrawiaeth 
dirwestol,  nid  ydyw  hyny  yn  un  rheswm  dros  i'r  mater  gael  ei 
esgeuluso.  Y  mae  ymhob  ardal  ddynìon  ewyUysgar  i  ymsymeryd 
á  gwaith  y  Band  of  Hope,  ond  dwyn  hyny  i  sylw.  Yn  y  cyfarfod  hwn 
geUid  cynghori  ac  egwyddori,  dyweyd  ac  ailddyweyd,  nes  y  byddai 
meddyliau  y  plant  wedi  eu  trwytho  â  gwybodaeth,  a'u  calonau  wedi 
eu  meddiannu  gan  yr  egwyddor  Iwyrymwrthodol.  Dyma  ystyr  y  gair  . 
a  ddefnyddir  am  arferiad  yn  yr  iaith  Seisonig — habU^  o  habeo^  I  hold^  I 
possess — yr  wyf  yn  gafael,  yr  wyf  yn  meddiannu.  Hyn  sydd  eÌBÌeu 
gyda  yr  egwyddor  Iwyrymwrthodol,  ei  harferyd  i'r  plant  nes  i'r 
egwyddor  gymeryd  gafaeî  ynddynt,  a'u  meddiannu  yn  ddeUiaid  sicr 
iddi  ei  hun.  Wrth  roddi  cymaint  pwys  ar  Iwjrrymwrthodiad,  nid 
ydym  am  esgeuiuso  materìon  oraiU:  y  mae  pob  pechod  i  dderbyn 
saethau  yn  ei  dro  oddiwrth  addysg  y  Band  of  Hope,  ac  y  mae  ofn  yr 
Arglwydd  fel  y  mae  yn  ddechreuad  gwir  wybodaeth  ac  yn  grefydd 
plentyn,  i  gael  ei  le  priodol ;  eto  ystyriwn  fod  Uwyrymwrthomad  yn 
rhinwedd  sydd  ynddo  ei  hun  yn  ffafriol  i  feithriniad  pob  rhînwedd 
araU,  ac  fel  y  cyfryw  y  mae  yn  haeddu  y  Ue  pwysig  o  fod  yn  ammod 
aelodaeth  y  Band  of  Hope, 

Ond,  Fa  fodd  %  ffwrfw  a  chynnal  Band  of  Hope  ì 

Yn  y  blynyddoedd  hyn  peth  cyffredin  iawn  ydyw  fod  ystafeU  mewn 
cysyUtiad  âV  capelau.  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  dra  mantdsiol  at 
wasanaeth  y  Band  of  Hope.  Ond  mewn  rhai  Ueoedd  nid  oes  ond  y 
capel  i'w  cynnal.  Hyd  y  gellir,  dylid  cael  ystafell  gyfleus.  Dymund 
hefyd  fyddai  fod  ystafeU  fechan  (dawroom)  ar  gyfer  dosbarth,  mewn 
cysyUtiad  â'r  brif  ystafell.  Gyda  y  ddwy  ystafoU  hyn  gellid  rfaanu  y 
plant  a'r  brydiau  i  ddau  ddosbarth.  GeUid  neiUduo  y  rhai  hynaf  i'r 
ystafell  leiaf  i  dderbyn  gwers  ar  destun  a  fyddai  uwchlaw^  amgyffredion 


OANMLWIDOIANT    YSOOLIOM   SABBOTUOL    CTMUU.  811 

y  rhai  íeuengaf,  megys  y  Pasg,  Nazarëaid,  <&c.,  tra  y  byddai  y  rhai 
îleiaf  yn  y  brif  ystafell  yn  dysgu  y  Rhodd  Afam,  adnod,  neu  bennill. 
Yna  gellid  dwyn  y  plant  ynghyd  drachefn  i  ganu  ac  i  dderbyn  y  gwersi 
cyffredinol.  Ein  hamcan  gyda  hyn  ydyw  gwneyd  y  cyfarfod  yn 
ddyddorol  i*r  rhai  hynaf  o'r  plant  Bydd  amryw  o'r  rhai  hyn  yn  y 
cyfwng  rhwnç  bod  yn  blant  a  bod  yn  bobl  ieuainc,  a'r  perygl  ydyw 
iddynt  gadw  draw,  os  na  wneir  darparíaoth  ar  eu  cyfer.  Bhodder  gan 
hyny  ymhob  cyfarfod  wers  neilldnol  iV  dosbarth  hwn  er  creu  hoffder 
ynddynt  at  wybodaeth,  ac  er  eu  cadw  rhag  dechreu  llithro  i  ganlyn 
temtasiyuau.  Fel  hyn,  os  bydd  modd,  dylid  cael  dwy  ystafelL  Wedi 
cael  ystafelloedd  rhaid  cael  dodrefn.  Gofaler  am  y  pethau  anhebgorol 
angenrheidiol  yn  gyntaf,  yna  ychwaneeer  atynt  bethau  a  wna  yr 
ystofell  jm  ddymunol  i'r  llygad.  Y  mae  Tle  prydferth  yn  attjmiadol  i'r 
plentyn.  Dylai  yr  ystafelì  gynnwys,  heblaw  meinciau  cyfaddas  i  blant, 
modyìaiory  hlachboard^  mapiau,  yn  enwedig  mapiau  o  wlad  Canaan  ac  o 
deithiau  yr  Apostol  Paul,  darluniau  o'r  anifeíliaid,  yr  adar,  y  coedydd, 
a*r  blodau  a  enwir  yn  y  Bibl,  ac  ychydig  adnodau  neu  arwyddeiriau 
byríon  wedi  eu  hargraffu  mewn  llythyren  f ras.  Gosoder  y  rhai  hyn  yn 
drefnus  ar  furíau  yr  ystafell,  a  thyner  hwynt  i  lawr  pan  fo  angen  am 
danynt  i  egluro  y  gwersi.  Nid  ydym  am  nodi  llyfrau  i  fod  yn  arosol 
yn  yr  ystafell,  ond  yr  ydym  am  i'r  athrawon  a'r  plant  ddyfod  â*u 
lljrfrau  gyda  hwynt,  a'u  dychwelyd  adref  drachefn. 

Y  peth  nesaf  ydyw  cael  athrawon  príodoL  Bydd  yn  angenrheidiol 
cael  arolygwr,  arweinydd  canu,  ac  ysgrifenydd.  Dewiser  yn  arolygwr 
un  a  fyddo  yn  llwyrymwrthodwr,  un  a  all  fod  yn  gyson  yn  y  cyfarfod- 
ydd,  ac  un  a  fyddo  yn  deall  plant,  fel  y  gallo  eu  Tlywodraethu  yn  ddi- 
drafferth  iddo  ei  hun  ac  jn  ddìdramgwydd  i  eraill.  Dewiser  yn 
arweinydd  canu  un  a  fyddo  jm  llwyrymwrthodwr,  ac  yn  deall  cyfun- 
drefn  y  Tonic  Sol-fa^  am  yr  ystyríwn  hon  y  fwyaf  príodol  ar  gyfer  y 
plant.  Yn  ysgrifenydd,  dewiser  un  o'r  plant  hynaf,  bachgen  neu  eneth ; 
ac  er  mwyn  rhoddi  cyfleusdra  i  amry w  oV  plant  fod  yn  ddefnyddiol, 
gellid  eu  newid  ja  fisol  neu  chwarteroL  Edrycher  ami  yn  swydd  o  frí, 
fel  y  cyfrífid  yn  anrhydedd  i  un  gael  ei  ddewis  iddi.  Yr  ydym  yn 
rhoddi  pwys  ar  fod  y  rhai  sydd  â  gofal  y  plant  araynt  yn  Uwyrymwrth- 
odwyr.  Dywedir  fod  llwyddiant  rhyfeddol  Cesar  mewn  brwydrau  iV 
bríodoli  i'r  modd  y  byddai  yn  anerch  ei  filwyr.  Ni  ddywedai  un  amser 
ewch,  gwnewch  fel  hyn,  ac  fel  arall,  ond  awn  a  gmrurnn;  a  byddai  geìr- 
iau  fel  nyn  yn  cerdded  ei  filwjrr  fel  trydan  nes  eu  codi  fel  un  eŵr  i'w 
ddiljm.  Rhaid  i'r  Band  of  Hope,  y  milwyr  ieuainc  hyn,  gael  cadfrídog- 
ion  cyffelyb  i  Cesar,  i  ddyweyd  wrthynt  mewn  geiríau  a  gweithredoedd 
"  awn  "  a  **  gwnawn." 

Pan  ffurfir  Band  of  Hopey  hysbysa  yr  arolygwr  i'r  plant  yr  ammod 
neu  yr  ammodau  i  fod  yn  aelodau  o  hono  Y  príf  ammod  ydyw  yr  ym- 
rwymiad  DirwestoL  Y  mae  pob  plentyn  sydd  yn  ardystio  ^m  myned 
at  lyfr  priodol  i  arwyddo  ei  enw.  Bydd  llyfr  arall  o  dan  ofal  yr  ysgríf- 
enydd  i  farcio  presennoldeb  yn  y  cyfarfodydd.  Y  mae  marcio  presen- 
noìdeb  yn  ffonld  dra  Ilwyddiannus  i  gael  y  plant  i  ddilyn  yn  gyson. 
Yr  vdym  ^m  rhoddi  cyf rifoldeb  y  Band  of  Hope  yn  ffyfangwbl  ar  yr 
aroíygwr  a*r  arweinydd  canu,  gan  adael  at  eu  doethineb  hwy  i  ddewìs 
rhai  atynt  i'w  cynnorthwyo.     Dyiai  fod  cyd-ddeailtwríaeth  rhwng 

X    2 


812  CANBtLWTODlANT   YSOOLTON    SABBOTHOL   CTMaO. 

arolygwr  y  Band  of  Eope  ac  arolygwr  yr  Ysgol  gyda  golwg  ar  f aes  llafor 
y  plant,  fel  ag  i  gydweithio  yn  yr  un  materion.  Gallant  hwy  drefnu  i 
atnrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgol  ddyfod  yn  eu  cylch  i  roddi  gwers 
yn  y  Band  of  Hope.  Byddai  parotoi  gwers,  dyweder  ar  y  Fantell 
FabUonig,  y  Manna,  neu  rhyw  destun  Ysgrythyrol  arall,  a'i  rhoddi  i'r 
plant,  yn  ymarferiad  Uesol  i  feddwl  ac  ysbryd  athraw  neu  athrawes. 
ííid  yn  unig  byddent  hwy  yn  cynnorthwyo  y  Band  of  Hope^  ond 
byddent  hefyd  yn  ychwanegu  at  eu  cymhwysderau  eu  hunain  i  gyfranu 
addysg.  Rhaid  cofío  hefyd  fod  eisieu  dysgu  canu  i'r  plant  Arferer  y 
Modülaior,  a  dysger  y  Sol-fa  iddynt,  a  buan  y  daw  y  plant  yn  alluog  i 
ddarUen  tonau  syml  eu  hunain.  Dylid  dysgu  tonau  cynnulleidfaol  i'r 
plant  Y  mae  hyn  yn  un  ffordd  i  weUa  caniadaeth  y  cysegr  ;  bydd  dysgu 
emyn  a  thôn  yn  waith  amry  wiol  a  dyddorol.  Hefyd,  gofider  am  donau 
eraiU  priodol  i  blant,  heb  fod  ar  un  Uaw  yn  rhy  anhawdd  iV  digaloni, 
nac  ar  y  Uaw  arall  yn  rhy  rwydd,  onidê  ni  fydd  yr  ysbryd  gorchfygu  sydd 
mor  gryf  yn  y  plentyn  yn  cael  mwynhad.  Dylai  y  Deg  Gorchymyn  a 
Gweddi  yr  Árglwydd  gael  eu  dysgu  yn  ofalus  i  r  plant,  a'u  hadrodd 
ganddynt  yn  aml  er  mwyn  eu  cadw  yn  y  cof,  ac  er  mwyn  i'r  rhai  ieu- 
engaf  a'r  aelodau  newyddion  eu  dysgu.  Rhaid  cofìo  fod  ar  blant  angen 
am  amrywiaeth ;  y  mae  deng  mynyd,  fel  rheol,  yn  ddigon  o  amser  i  fod 
gyda'r  un  peth. 

Tuag  at  fod  yn  Uwyddiannus,  yn  gystal  a  bod  yn  drefnus,  rhaid  tori 
gwaith  i'r  plant  Gwaith  i  gymeryd  chwe'  mis,  dyweder,  î  fyned  drwy- 
ddo.  Yna  cynnaUer  cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus,  fel  y  gallo  y  plant 
ymgystadlu  mewn  darllen,  adrodd,  canu,  dysgu  allan,  a  sefyU  arhoUad 
ysgrifenedig;  a  bydded  pob  cystadleuaeth  hyd  y  geUir  yn  dwyn 
cysylltiad  â  Uafur  y  chwe'  mis.  Yn  y  cyiarfod  hwn  hefyd,  gofaler  am 
wobrwyo  y  rhai  ffyddlonaf  i  ddilyn  y  cyfarfodydd.  Dylid  rhoddi 
arbenigrwydd  ar  hyn,  oblegid  os  na  ddUyna  y  plant  y  cyfarfodydd  yn 
Ued  gyson,  anhawdd  fydd  iddynt  ddysgu  dim  ^m  effeithiol.  Yn  ystod 
y  cyfarfod  hwn  hefyd  cenir  gan  y  plant  y  tonau  a  ddysgwyd  ganddynt 
yn  ystod  y  chwe*  mis,  ac  adroddir  ganddynt  ddarnau  byrion  er  cael 
amrywiaeth  a  by wiogrwydd  yn  y  cyfarfod.  Y  mae  gweithio  diamcan 
yn  weithio  dilwyddiant  £in  profíad  ydy w  fod  rhyw  fath  o  arddan- 
eosiad  o  waith,  megys  cyfarfod  cyhoeddns  neu  arhoUad,  yn  codi  y  plant 
1  fwy  0  ymdrech,  ac  hefyd  yn  symbyliad  i'r  athrawon  i  weithio.  A 
aUem  ni  ddysgwyl  y  ffyddlondeb  diwyro  aV  Ilwyddiant  sydd  ynglŷn 
ág  addysg  yii  ein  hysgolion  dyddiol,  pe  heb  yr  arhoUad  blynyddolf 
Daw  awr  ddigalon  ar  ei  thro  at  yr  athraw  mwyaf  diwyd,  a  theimlad  o 
ddifaterwch  at  y  tyneraf  ei  gydwybod;  ond  bydd  cofío  yr  arhoUad, 
cofío  y  cyfarfod  cyhoeddus,  yn  adnewyddu  yr  ysbryd  ac  yn  creu  yni 
newydd  i  weithio.  Felly  bydd  cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus  i 
edrych  ymlaen  ato  mewn  cysylltiad  â*r  Band  of  Hope  yn  symbyliad 
i'r  athrawon  a'r  plant  i  ddal  i  fyny  mewn  ffyddlonaeb  a  gweith- 
garwch. 

Pe  buasai  Ile  ac  amser  yn  caniatâu,  buasem  yn  hoffi  rhoddi  cynllun 
o  feusydd  Ilafur  aV  modd  i  fyned  drwyddynt,  yn  gystal  â  threfn  y 
cyfarfod  cystadleuol  cyhoeddus  ar  ddiwedd  y  tymmor;  ond  ymfodd- 
lonwn  yn  unig  ar  roddi  cynllun  o'r  modd  i  gynnal  un  o  gyfa^odydd 
wy thnosol  y  Band  of  Hope : — 


OANMLWTDDIÂNT   TSOOUON   8ABB0TH0L  OTMBU. 


818 


T  OWAITH. 

TB  AMsaa. 

Oyflëa  y  plant  yn  drefDfis 

Adrodd  hymn  a'i  cbana       

Qmm  T  j  Moduíator          

Maroio  presennoldeb 

Dysgn  a  holi  hanee  Samnel.    (Y  maes  llafor  cyffredinol) 

Gwers  gan  athraw  o'r  Ysgol  i'r  rhai  hynaf,  yn  y  elassroom,  ^ 
Testyn,  ki\  daith  genadol  Paal.     (ACaes  lUfor  y  dot- 
barth  hynaf)           V 

Dyaga  rhan  o  r  Rhodd  Mam  i'r  rhai  ieaengaf.     (£a  maes 

Dysgn  tôn  newydd 

Cynghor.    Teetan—Ffyddlondeb  i'r  Ymrwymiad 

Oanatôn         

Adrodd  Oweddi  yr  Ârglŵydd  nea  y  Deg  Gorchymyo 

10  mynyd. 

6       " 

6       " 

10     «• 

16       •• 

10       " 
6       " 
6       " 
6      " 

YroU        

1  awr  10  mynyd. 

Fourcrosses. 


Ceridwen  Peris. 


YR  YSOOL  SABBOTHOL  YN  LLOEOR. 

Gyda  chryn  lawer  o  dosturi,  ac  ond  odid  dipyn  o  ddiystyrwch,  y 
meddylia  y  rhan  fwyaf  o  Gymry  a  fagwyd  ar  aelwyd  yr  Ysgol 
Sabbothol  yn  eu  gwlad  eu  hunain,  am  ddrychfeddwl  y  Saeson  o'r  un 
sefydliad  fel  ei  ceir  mewn  gweithrediad  yn  eu  gwlad  hwy.  Pa  fudd 
all  ddeilHo  Vt  Gymro  o  astudio  dull  y  Sais  o  ddwyn  ymlaen  yr  hyn  a 
eilw  ef  yn  Ysgol  Sabbothol  I  Nid  ydyw  yr  Ysgolion  Sul  Seisonig  ar  eu 
goreu,  yn  ei  fam  ef,  yn  ddim  amgen  nag  ysgolion  i  fabanod  neu 
ysgolion  elfenol.  Nid  ydy w  Ysgol  i  blant, — ysgoT  heb  ddosbarthiadau 
o  rai  mewn  oed,  lle  nad  oes  dadleuon  brwd  àr  bynciau  dyrys,  Ue  nad 
oes  holi  yr  Hyffordâwr  na  phynciau  y  Cyffes  Ffydd^  nac  ond  nesaf  peth  i 
ddim  o  ddysgu  ac  adrodd  pennodau  cyfain  allan, — nid  ydyw  Ysgol  Sul 
o'r  fath  yna  yn  deilwng  o  sylw  pwyUog  Gymro  wedi  ei  drwytho  ft 
syniadau  teilwng  am  urddasoldeb  a  phwysigrwydd  jr  Ysçol  SabbothoL 
Ond  er  hyny  i  gyd,  hwyrach  y  gallai  y  Gymro,  er  mor  barchus  y  synia  am 
ei  sefydUad  ei  hun,  wneyd  peth  ynfytach  na  chymeryd  cipdrem  ar  yr 
Y^ol  Sul  fel  ei  gweUr  ymhHth  ein  brodyr  ymarferol  y  Saeson. 

Yn  un  peth,  ni  bydd  y  Gymro  fymryn  gwaeth  o  gofio  y  ffaith  bwysig 
;anlynol, — Mai  yr  hyn  ydyw  yr  Ysgol  Sul  yn  awr  yn  Lloegr,  hyny  a 

dd  hi,  gydag  ychydig  iawn  o  gyf newidiadau,  yn  Nghymru  hefyd  cyn 
pen  ond  ychydig  amser.  Gyn  y  dathlir  ail  Ginmlwyddiant  yr  Ysgol 
Sabbothol  ^m  Nghymru  bydd  Uawer  tro  ar  fyd  ac  eglwys.  Ýn  198Ö, 
beth  bynag  araU  fydd  yn  aros,  y  mae  jm  bur  sicr  y  bydd  Uawer  landr 
mark  crefyddol  sydd  heddy w  ^m  dal  ei  ben  yn  braf,  wedi  ei  orchuddio 


814  OANHLWTDDIANT   TSOOLION   SABBOTHOL  CYMRU. 

gan  y  llifeiriant  Seisonig  sjdd  ^m  barod  yn  dechreu  ymgodi  jm  eîn 
gwlad.  Bydd  y  Gymraeg,  f el  iaith  llafar  gwlad,  wedi  rhoddi  lle  yn  bur 
gyffredinol  iV  Saesoneg.  Nid  ydy w  Prifathraw  Coleg  Aberystwyth  am 
roddi  i  ni  ond  pum'  mlynedd  ar  hugain  n^  fydd  y  G^rmraeg  wedi  ei 
goddiweddu  gan  y  Uifeiriant  Beth  bynag  am  hyny,  yn  eynt  neu  yn 
hwyrach — ac  fe  allai  yn  gynt  nag  y  mae  ein  harweinwyr  wedi  sylweddoli 
— fe  ddaw  yr  iaith  Saesoneg  i  mewn  gyda  grym.  Gyda'r  Gymraeg  fe 
ddiflana  llawer  o  deithi  ac  elfenau  mwyaf  cartrefol  y  Cymry.  Ymysg 
pethau  eraill  fe  fydd  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  fe  ddywedir,  nid  ÿn 
bod,  ond  v?edi  bod.  Byddant  hwy,  druain,  a'u  hiaith  gyda  hwy,  wedi 
diflanu  i'r  hyn  yr  hoffa  rhai  pobl  ei  alw  yn  ebargofiant.  Eu  Úe  nid 
edwyn  ddim  o  honynt  mwy.  Heblaw  rhyw  baragraph  yn  y  Liverpool 
Post  neu  y  Mercury  o'r  pryd  hwnw,  ar  farwolaeth  "  Yr  olaf  o'r  Method- 
istiaid  "  yn  gant  neu  fwy  o  oedran,  ni  bydd  son  am  danynt  yn  1985. 
Ein  brodyr  siriol  a  pharchus  yr  Annibynwyr  fydd  pía  Cymru  yr  amser 
hono.  Drwy  ddoethineb  a  chraffder  y  diweddar  Dr.  Thomas  Rees  yn 
Neheudir  Cymru,  a  Dr.  John  Thomas  a'r  Parch.  D.  Burford  Hooke  yn 
Ngogledd  Cymru,  yn  yr  hanner  olaf  oV  ganrif  hon,  bydd  corff  y 
boblogaeth,  fel  y  dywedasom,  yn  eiddo  i'r  Annibynwyr.  Ni  a  ranwn  y 
gweddül  rhwng  yr  Eglwys  Rydd  Esgobaethol,  y  Bedyddwyr,  aV 
Wesleyaid, — a  gadawn  yr  Hen  Gorff  iV  dynged  ebargofiantol.  Y  mae 
yr  enwadau  eraiU  i  gyd  â'u  gwreiddiau  ac  asgwrn  eu  cefn  yn  Lloegr,  ac 
nid  oes  dim  yn  fwy  sicr  nag  y  dygant  gyda  hwy  ffurfiau  a  moddion 
Seisonig  o  ddwyn  ymlaen  yr  Ysgol  Sabbothol. — Gyda'r  ychydie 
gellwair  allai  fod  yn  •  y  brawddegau  hyn,  y  mae  ynddynt  hefya 
wiríonedd  pwysig  sydd  yn  teilyngu  ystyriaeth  difrifoi  pob  dyn  sydd 
yn  bryderus  am  ddyfodol  y  wlad  a'i  magodd.  Ac  oddiar  hyn  y  cyífyd 
pwysigrwydd  y  testun  sydd  genym  mewn  llaw.  Canys  yr  hyn  fydd  yr 
Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr  a  fydd  hi  hefyd  yn  Nghymru  pan  ddaw  iaith 
y  Saeson  yn  iaith  yr  Ysgol. 

Cawn  afael  ar  reswm  arall,  paham  y  dylem  sylwi  ar  sefydliad  y  Sais. 
Yr  ydym  yn  cyfeirio  at  agwedd  meddwl  y  naill  genedl  rhagor  y  Uall 
tuag  at  yr  Ysgoi  Sul.  Am  danom  ni  yn  Nghymru  gyda  golwg  ar  yr 
Ysgol  Sul,  nid  rhaid  i  ni  arfer  gweddi  yr  Ysgotyn  hwnw, — "  Lord, 
gîe  us  a  guid  conceit  o'  ourselyes;"  o  herwydd  mae  genym  ni 
yn  barod  farn  berffaith  foddhäol  am  danom  ein  hunain.  Ein  perygl 
mwyaf  ni  ydyw  plethu  ein  dwylaw  a  myned  i  gysgu,  gan  gredu  yn 
sicr  ein  bod  ni  ar  ben  ein  digon,  ac  y  byddai  yn  rhaid  i  neb  dyeithr 
godi  yn  bur  fore  a  myned  i'w  wely  yn  bur  hwyr  y  dydd  y  cynnygiai 
unrhy w  welliant  a  fyddai  yn  werth  ein  sylw  ynglŷn  â'n  Hysgol.  Yn 
Lloeçr,  yr  ochr  arall,  lle  mae  yr  arferìad  o  bigo  Wiau  a  Uadd  amynt  eu 
hunam  yn  nodwedd  genedlaethol,  nid  ydynt  mewn  un  modd  yn  fodd- 
lawn  ar  agwedd  bresennol  eu  sefydliad.  Addefir  yn  rhwydd  fod 
diffygion  difrifol  ynddi  yn  ei  ffurf  bresennol.  Y  maent  byth  a  hefyd 
yn  gresynu  fod  ganddynt  can  Ueied  o  afael  ar  rai  mewn  oed  yn  yr 
Ysgol,  ac  fod  cysyUtiad  mor  wan  rhwng  yr  Ysgol  a'r  eglwys.  Er  fod 
mwy  o  rai  mewn  oed  yn  eu  HysgoUon  nag  a  synir  yn  gyffredin  jrn 
Nghymru — mae  Uawer  o  Ysgolion  â  dosbarthiadau  o  30  neu  60  o 
ddynion  a  merched  ar  wah^,  pa  rai  sydd  yn  rhedeg  o  15  i  70 
mlwydd  oed, — eto  fe  addefir  er  engraifft  yn  Llynlleifiad  fod  1000  o 


0ftKMLW7DDlAKT    YSdOLlON    BABBOTHOL   OtMRU.  815 

fechgTTì  a  genethod  rhwng  15  ac  16  oed  yn  cael  eu  colli  o'r  Ysgol  yn 
flynyddol.  Nid  ydy  w  yn  debyg  y  bydd  y  Sais  ymarferol  yn  fpddlawn  o 
hyd  ar  ystad  fel  hyn  ar  yr  Ysgol ;  a  phe  na  b'ai  yr  un  rheswm  arall 
paham  y  dylai  y  Cymro  gadw  ei  lygaid  yn  agored,  byddai  yn  werth  ei 
drafferth  i  sylwi  ar  y  moddion  a  arferir  gan  y  Saeson  i  orchfygn  an- 
hawsderau.  A  ph wy  a  ŵyr  nad  all  Cymru,  drwy  lynu  wrth  bethau  goreu 
ei  Hysgol  hi,  roddi  awgr^rm  i  wledydd  eraill  gyda  golwg  ar  fabwys- 
iadu  y  drefn  oreu  o  ddwyn  y  sefydliad  gwerthfawr  hwn  ymlaen  î 

Y  petlM^yntaf  a  mwyaf  arbenig  ddaw  i*n  sylw  ynglŷn  âV  sefydliad 
Seisonig  ydyw  "Undeb  yr  Ysgolion  Sabbothol.  Y  mae  nifer  ein 
Hysgolion  ni  yn  Nghymru,  perthynol  i  bob  enwad,  yn  dra  Uíosog ;  ond 
nid  ydynt,  ac  edrych  amynt  yn  eu  cyfanswm,  ond  gronjrnau  ar  wahân, 
"a  fortuitous  concourse  of'atoms."  Nid  oes  dim  cyd-ddealltwriaeth  a 
chydweithrediad  rhyngddjmt  Y  mae  yn  dra  gwahanol  yiì  Lloegr ;  y 
mae  Ysgolion  pob  enwàd  yno  wedi  eu  cydwau  yn  un  peirianwaitn 
nerthol  a  threfnus,  yn  meddu  ar  yr  holl  drefniadau  angenrheidìol  i 
arwain  a  Uywodraethu  gwaith  yr  Ysgolion  yn  y  wlad  hon,  ac  hefyd 
i  gario  allan  waith  cenadol  mewn  cychwyn  a  chynnorthwyo  Ysgolion 
newyddion  mewn  gwledydd  eraill  Ue  nad  oes  dim,  neu  ond  y  nesaf 
peth  i  ddim  o  Ysgol  Sabbothol.  Yn  Llundain  y  mae  canolbwynt  neu 
gartref  yr  Undeb.  Drwy  undebau  dosbarthiadol,  etholir  cynnrychiol- 
wyr  gan  14  o  Undebau  yn  ac  o  amgylch  LFundain,  a  chan  12  o  Undeb- 
au  Dosbarthiadol  dros  yr  oll  o  Loegr,  i'r  llys  uchaf ;  ac  ymgyferfydd  y 
cynnrychiolwyr  hyn  yn  y  brif  swyddfa  yn  Llundain.  Gwneir  yr 
Undebau  Dosbartniadol  i  fyny  o  gynnrychiolwyr  tua  209  o  Undewm 
lleól  dros  yr  hoU  wlad.  Fel  hyn,  yn  debyg  fel  y  mae  awdurdod  y 
Oymanfa  Gyffredinol  yn  disgyn  i  lawr  drwy  y  Gymdeithasfa  Chwarter- 
ol  a'r  Cyfarfodydd  Misol  i*r  eglwysi  neillduol,  felly  y  mae  tref  niant  Undeb 
yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr  yn  sicrhâu  cydweithrediad  ac  ufudd-dod 
pob  Ysgol  drwy  yr  îs-undebau  lleol  a  dosbarthiadol. 

Amcana  yr  Undeb, 

1.  I  gynnorthwyo  a  chefnogi  athrawon  gartref  ac  mewn  gwledydd 
tramor  i  f wy  o  zel  ac  ymroddiad  gydag  addyse  grefyddol. 

2.  I  wella  y  moddion  o  gyf ranu  yr  addysg  hon. 

3.  I  chwilio  am  gyfleusderau  i  agor  Ysgolion  newyddion  mewn 
lleoedd  y  mae  angen  am  danynt 

4.  I  gyfleu  llyfrau  a  chelfi  Ysgol  am  brisiau  isel  i  leoedd  fo  mewn 
angen. 

Ond  cawn  well  drychfeddwl  am  natur  a  chylch  y  gwaith  a  gerir  allan 

§an  yr  Undeb  os  edrychwn  am  fynyd  ar  yr  hyn  a  gjŴawnwyd  mewn  un 
wyddyn  (1884)  gan  un  oV  undebau  dosbarthiadol.  Un  o'r  prif 
undebau  yn  Llundain  oedd  hwnw.  Ond  gallwn  sicrhau  y  darllenydd  y 
gwneir  gwaith  cyffelyb  gan  lawer  o'r  Undebau  dosparthol  hyd  y  wlad. 
Cjrmerwn  y  gwaith  cartrefol  i  ddechreu. 

1.  Darperir  llyfrffell  mewn  Ue  canolog  a  phwrpasol,  yr  hon,  fel  y 
gwelir  oddiwrth  y  dyfyniad  canlynol  oV  Reporty  sydd  yn  cynnwys  bron 
bobpeth  y  gellir  meddwl  am  dano  fel  yn  debyg  o  gynnorthwyo  athraw : — 

Hae  y  llyfrgell  hoD,  yr  oren  o*i  bath  yn  LlandaÌD,  yn  cynnyg  i  athrawon  yr  Ysgol 
Sabbothol  y  cynnorthwy  ymarferol  mwyaf  pwysig  tnag  at  gasgliad  o  wybodaeth 
gyffredinol  ac  arweiniad  eo  hefrydian  yn  y  gwaith  o  addyRgn  yn  yr  Yagol  Sabbothol. 


816  CANMLWTDDIANT   YSOOLION    8ABB0TH0L  OTMBU. 

Ofnnwysa  tna  7000  o  gyfrolaa  yn  y  gwahftnol  gangbenan  o  Addyig,  Eglorhadaeth 
Tagrytûyrol,  Dnwinyddiaeth,  Hanesiaeth,  T«ithiau,  Gwyddoniaeth,  Bywgraffydd- 
iaeth,  a  Llenyddiaeth  OyffredinoL  Mae  y  Ddarllenfa  wedi  ei  chTflenwi  p  dda 
gyda  chyfììodolion  a  newyddiadoron  crefyddol,  ao  y  mae  yHtafell  ar  wanftn  i'r 
merched.  Hae  yn  agored  bob  dvdd  (oddieithr  y  Sabboth)  o  12  hyd  9  80  y  noa ; 
dydd  Sadwrn  o  12  nyd  9.  Gall  nnrhjrw  athraw  nen  athrawes  mewn  T^l 
gysylltiedig  ft  Ohangen  yn  Llnndain  nen  Undeb  o'r  wlad  ymnno,  ar  gymeradwyad 
Arolygwr  nen  Yagrifenydd,  a  thâl  o  nn  swUt  yn  y  flwyddyn  fel  tany^grifiad.  Gall 
nnrhyw  ysgolor  mewn  oed  mewn  Tsgol  gysylltiedig  ymnno,  ar  gymeradwyad 
Arolygwr  yr  Tsgol  ac  Athraw  y  dosbarth,  ac  ar  daliad  o  gyffelyb  dany^grifiad. 

I  ddangos  f el  y  gwerthf awrogir  cyfleusderau  o'r  fath,  gallwÂ  grybwyll 
fod  910  o  athrawon  a  413  o  ysgolheigion  yr  Undeb  hwnw  wedi  gwneyd 
defnydd  o  honi  yn  1884.  Rhcädwyd  allan  10  o  lyfrau  i  bob  tanysgnf- 
iwr  ar  gyfartaledd  yn  ystod  y  flwyddyn. 

2.  Darperir  Museum  Ysgrythyrol,  lle  y  ceir  mapiau,  darluniaa, 
cynlluniau  o  ddinasoedd  enwog,  modds  o'r  tabernacl  a'r  deml,  a  phob 
math  o  bethau  all  gynnorthwyo  yr  athraw  aV  yseolhaig  i  ffurfio  syniad 
mwy  clir  am  y  lieoedd  a'r  pethau  y  darllena  am  danjmt  yn  ei  FibL 

3.  Y  mae  Dosbarth  Hyfforddiadoi  i  athrawon,  Training  Class^  yn  cael 
ei  gynnal  unwaith  bob  wythnos  drwy  y  flwyddyn.  Yr  amcan  ydyw 
hyrorddi  athrawon  yn  eu  gwaith  trwy  roddi  iddynt  "wersi  mewn 
amlinellau"  gan  athraw  profiadol.  Mae  y  rhai  sydd  yn  dysgu  babanod, 
ynghyd  a'r  dosbarthiadau  canol  ac  uchaf,  yn  derbyn  budd  neillduol 
trwy  dalu  sylw  i  drefn.  Fe  geir  nad  gwybod  ydy w  yr  unig  beth  sydd 
yn  eisieu  i  wneyd  athraw  effeithiol.  Mae  y  gelfyddyd  o  weinyddu 
ffwybodaeth  i  eraill  hefyd  yr  un  mor  bwysig,  ac  yn  ein  plith  ni  yn 
JNghymru  y  mae  hyd  yma  gyda  gwaith  yr  Ysgol  Sabbothol  wedi  ei 
hesgeuluso  jn  fawr,  os  nad  yn  gwbl.  Fod  ein  cyfeillion  Seisonig  yn 
rhagori  yn  hyn  sydd  amlwg  oddiwrth  y  cofnodiad  canlynol  o  waith  a 
wnaed  yn  y  cyfeiriad  hwn  mewn  un  Undeb  : — "  Yn  ystod  y  flwyddyn 
ddiweddaf  y  mae  49  o  wersi  wedi  eu  rhoddi,  o  ba  rai  yr  oedd  32  yn 
wersi  ymarfer ;  ö  yn  rhai  wedi  eu  hastudio  a'u  gweithio  allan ;  3  yn 
wersi  ar  y  bwrdd  du  i  ddosbarthiadau  babanod;  3  o  adolygiadau  gwersi; 
a  4  o  ddarlithiau  ar  addysgiaeth.  Yr  oedd  y  cyfartáîedd  oedd  yn 
bresennol  yn  63,  dau  yn  llai  naV  flwyddyn  o'r  blaen." 

Dyma  amlíneíliad  y  pedair  darlith  ar  "  Egwyddorion  y  Gelfyddyd  o 
Addysgu  '*  a  roddwyd  gan  Mr.  Hassell  yn  Llundain  yn  ystod  un  mis. 
Fe  roddwyd  darlithiau  cyffelyb,  y  rhai  oeddynt  yn  dra  addysgiadol,  gan 
y  Parch.  Mr.  McPhail  yn  Liverpool  y  gauaf  diweddaf,  ac  y  mae  yr  un 
peth  yn  cael  ei  wneyd  yn  nghanolbwyntiau  yr  Undebau  mawrion. 

Dablith  L— Dydd  Mbrchbr  y  8ydd,  7  80  y  prydnawn. 

I.  Owera  i  Ddoabarth  Biblaidd  ar  "  FHrwolaeth  Eli  "  ('<  luternational  Coarse  '*). 

II.  Sylwadan  ar  yr  egwyddorion  a  ddygid  allaa  yn  y  wers,  sef : — 
(a)  Detholiad  o  fater  priodol. 

íb)  Y  drefn  o  oeod  ger  bron  y  gwirioneddan. 

(c)  7r  offerjmau  a  ddefìíiyddiwyd  i  weithio  allan  y  syniadan. 

(d)  7  defn^dd  a  wnelid  o*r  plant  yn  y  wers. 

III.  Annerchiad  byr  ar  y  pwys  o  ddeall  egwyddoríon  addyagiaeth,  ynghyd  a 
meddylian  y  rhai  íydd  dan  addysg. 

DABLrrn  II.— Dtdd  Merohsb,  y  lOfed,  7  80  y  prydnawn. 

I.  Egwyddorion  dewisiad  mater  prìodol  i'r  wers : — 
1.  Fel  y  nn»e  yn  cael  ei  chymeryd  o  naiur  y  Gunriojudd  Dwyfol,     liae  Dnw  wedi 


OANMLWyDDiAKT    TSOOUON   SaBBOTHOL  OYMBn.  817 

amlygii  ei  feddwl  mewii  gwahtDol  flpjrrdd.    (a)  Trwy  hanes.    (b)  Trwy  ffagyraa. 
(o)  Trwy  oeodiadaa  cyflTedinol. 
2.  Fel  y  mtu  yn  eael  ei  ehymeryd  odditorth  naiur  y  plarU,     Dadblygiad  graddol 
meddwl  pleDtyn :    triniaeth    benodol    yn   angenrheidiol    mewn    gwahanol 
gyfnodaa. 
IL   AmlinelHad  byr  o  gyrnodan  dadblygiad  meddyliol  a  moesoL 

1.  MeddylioL    2.  Moeeol. 
IIL  Defnyddiad   ymarferol   y   wybodaeth    hon : — 1.   Mewn    dysgn.     2    Mewn 
Uywodiaethn. 

Dajilith  IIL— Dydd  Mebcheb,  yr  17eg,  7  80  y  prydnawn. 
Dallìaa  aAfferynan  Athraw: 
L  Duüiau, 

1.  Nid  pregethwr  ydyw  Athraw ;  nid  ydyw  dyweyd  o  ang^nrheidrwydd  yn 
ddyaga. 

2.  Gwir  Athraw  yn  an  sydd  yn  dadblygn  drychfeddyliaa« 
11.  Offerynau, 

L  Rhestr  o  offerynaa   Athraw ;  defnydd  a  phwrpas  pob  an  ;  engreiflFtiaa  o 

ddefDydd  priodol  ac  aDmhriodol  o  hunyDt 
2.  Rheolaa  er  cyfarwyddyd  i  «thrawon  ieaaino. 

Dabuth  IY.  — Dtdd  Mbrohbb,  y  24aÌD,  7  80  y  prydnawn. 
Tr  angeDrheidrwydd  o  oeod  y  plaut  ar  waith  yn  nerbyniad  gwirionedd. 
I.  Pwysigrwydd  adnabyddianth  o  Datnr  pleDtya. 

1.  Èhaíd  i  uùrionedd/yned  i  mewn  i'r  meddwl, 

T  gallaoedd  meddyliol  sydd  yo  weithgar  mewn  mebyd. 

2.  Bhaid  i  wùrionêddfyned  i  mewn  iWgaìcn, 

T  gallnoedd  moesol  sydd  yn  weithgar  mewn  mebyd. 
Tgydwybod. 
IL  Perthynaa  yr  Tsgol  Sabbothol  ftff  eglwys  y  dyfodoL 

1.  T  pwys  o  ddiwyllio  v  fam  a'r  rheswm. 

2.  Pabam  y  dylid  diwyllìo  parchediffaeth. 

8.  Bheolan  ymarferol  mewn  doebartniadan  rhai  mewn  oed. 

Mae  7  dosbarthiadau  uchod  i  athrawon  sydd  jn  j  gwaith,  ac  i  ysgolor 
ion  hyn  sydd  yn  meddwl  myned  yn  athrawon. 

4.  Cynnelir  Cynllun-ddoebarthiadau,  Ncrmdl  Olasses.  Yn  Undeb 
Llundain  yr  oedd  200  yn  dilyn  un  dosbarth  o'r  fath  yma,  ac  yr  oedd  y 
canolrif  yn  122.  Fel  hyn  y  dywed  yr  hwn  oedd  yn  cadw  y  dosbarth : 
— "  Fe  arnnaliwyd  arholiad  y  dosbarth  ar  yr  ITeg  o  lonawr,  gan  Mr. 
James  Sailey,  o  Ooleg  Athrawol  Southlands.  Eisteddodd  34  am  yr 
arholiad,  a  phasiodd  30.  Rhoddwyd  6  o  wobrwyon,  13  o  dystysgrifau 
oV  dosbartn  cyntaf,  a  17  oV  ail  ddosbarth.  Mewn  adroddiad  tra 
galluog  sylwai  Mr.  Bailey: — *Nid  oes  un  oiwg  ar  waith  ein  Hysgolion 
Sabbothol  yn  Mhrydain  Fawr  yn  fwy  nodedig,  neu  a  all  fod  yn  fwy 
boddhaol,  na  Uedaeniad  helaeth  y  wybodaeth  am  egwyddorion  a  dulliau 
addysgiaeth  fel  ag  a  ddangosir  yn  y  papjrrau  hyn.  Yn  unig  trwy  gy- 
mharu  ffrwyth  j  fath  arholiad  á  ffrwyth  arholiadau  cyffelyb  a  gynnal- 
iwyd  rhyw  ugain  neu  bum'  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  y  gfdlwn  yn  deg 
fiíurfìo  golygiaîd  am  y  cynnydd  sydd  wedi  ei  wneyd  mewn  dealltwriaeth  a 
chyfeinad  yn  addysgiaeth  ein  Hysgolion  SabbothoL  Y  pryd  hyny  nid 
oedd  ^rmgeisiau  rheolaidd  at  hyfforddi  athrawon  yr  Ysçolion  Sabbothol 
yn  Lloegr  yn  gyffredinol  ond  yn  eu  mabandod.  Ni  fyddai  gwybodaeth 
o  fanylion  celfyddydol  addysgiaeth  yn  unig,  pa  mor  ragorol  bynag, 
ond  peth  gwael  i'w  osod  yn  lle  difnfoldeb  duwiol  athrawon  goreu  y 
dyddiau  gynt  Yr  hyn  sydd  yn  eisieu  yn  awr,  fel  y  pryd  hyny,  ydy w 
gallu  yr  isbryd  Glân  yn  gweithio  trwy  fywvd,  a  dylanwad  personol 
wedi  ei  fy whau  gan  gariad  Crist,  a  chan  garíad  at  blant     Ond  nid  oes 


818  0ANMLWTDD1AKT    YROOLIOM    SABBOTHOL   OYMBU. 

un  rheswm  dros  gredu  fod  gwybodaeth  ychwanegol  o'r  dallian  goreu 
o  ddylanwadu  ar  feddwl,  mewn  unrhyw  radd,  wedi  cymeryd  Ue  galla 
ysbrydol,  tra  y  mae  pobpeth  i'n  calonogi  yn  y  gobaith  ei  fod  wedi 
ychwanegu  yn  fawr  swm  a  nerth  dealltwriaeth  sancteiddiedig.' " 

Fe  gymerai  ormod  o  le  i  aroB  bob  yn  rhan  ar  yr  holl  waith  a  wneir 
gan  yr  Undeb  trwy  ei  wahanol  is  undebau  )ai  y  wlad  ac  yn  yr  ardal- 
oedd.  Cynnelir  dosbarthiadau  mewn  gwahanol  fanau  er  dysgu  Heb- 
raeg  a  Groeg  i  athrawon  a  ddymunant  hyny.  Cynnelir  hefyd  Bands 
of  Hope^  Christian  BandSy  International  BÌòle  Reading  As^fciations,  ac 
Arholiadau  Lleol  ar  athrawon  ac  ysgolorion  yn  Llundain  ac  aryr  un  pryd 
mewn  86  o  ganolbwyntiau  eraiU  yn  y  deyrnas.  Anf onir  Dirprwywyr  oddi- 
wrth  yr  Undeb  yn  Llundain  ac  Undebau  y  Siroedd  i  ymweled  â'r  Ysgol- 
ion  ymhob  Undeb  lleol.  Nodir  Dyddiau  o  Weddi  ar  ran  yr  Ysgolion 
Sabhothol ;  gofelir  am  adran  y  Cyhoeddiadau ;  cynnelir  Cynnadleddaa 
o  arolygwyr  ac  athrawon  a  chynnrychiolwyr  yr  Undebau,  fle  y  darllen- 
ir  papyrau  gwerthfawr  ac  y  ceir  trafodaeth  ar  faterion  yn  dwyn  cysyllt- 
iad  â  Uwyddiant  y  gwaith, — ac  nid  yw  yr  holl  bethau  hyn,  ac  ychwaneg 
a  allesid  nodi,  ond  gwahanol  amlygiadau  oV  gallu  sydd  yn  codi  oddiar 
grynhöad  nerthoedd  gwasgaredig  i  ganolbwynt  Pwv  all  wadu,  pe 
byddai  genym  ni  y  fath  allu  yn  Nghymru,  na  fyddai  iddo  effaith  fyw- 
haol  a  chynhyrfìol  ar  lawer  Ysgol  gjrsglyd  ac  aneffeithiol  ?  Gyda  ein 
holi  drefn  ragorol,  y  mae  genym  rai  pethau  yn  ein  Hysgolion  nad  ydynt 
yn  ddim  amgen  na  gwarth.  Pwy  na  ŵyr  am  Ysgolion  De  y  dysgir 
dosbarthiadau  gan  athrawon  musgrell  ac  anfedrus  ?  Am  enuU  lle  y 
gall  fod  gan  yr  athraw  allu  a  gwybodaeth,  ond  lle  y  caniateir  i'r 
dosbarth  wastraffu  yr  amser  mewn  hoUti  blew,  neu  ddadleu  mân 
bwyntiau  nad  oes  ynddynt  unrhy w  bwys,  neu — bondigrybwyll ! — mewn 
trafod  gwleidyddiaeth,  llenyddiaeth,  neu  helyntion  y  dydd  ?  Fe  allai 
Undeb  Cyffredinol  o  Ysgoiion  Cymrü,  yn  ddiammeu,  wneyd  llawer 
tuag  at  godi  safon  addysgiaeth,  a  gwneyd  y  fath  arddangosiadau  gwar- 
adwyddus  ag  a  geir  yn  awr  mewn  Uawer  dosbarth  o  rai  mewn  oed  yn 
anmhosibL 

Ond  nid  ydyw  yr  Undeb  Seisonig  yn  unig  yn  oruchwyliaeth  gartref- 
ol.  Y  mae  hefyd  yn  gwneyd  gwaith  cenadoi  mewn  gwledydd  eraill, 
trwy  weithredu  yn  arloesawl  fel  sefydlydd  Ysgolion  SabbotboL  Fe 
ddywedwyd  nad  oes  gan  un  eglwys  hawl  i  fodoli  os  ydyw  yn  foddlawn 
yn  unig  ar  ddarpar  ar  gyfer  ei  bodolaeth  hunanol  ei  hun,  heb  feddwl 
am  liawliau  y  byd  Paganaidd.  Pa  un  a  ydy w  yr  un  syiw  yn  gymhwys 
at  Ysgolion  Sabbothol  gwlad  Gristionogol  nid  ydym  yn  gwybod ;  ond 
yn  sicr  y  mae  Undeb  Seisonìg  yr  Ysgolion  yn  gweithredu  ar  yr  eg- 
wyddor  hono.  Er  mwyn  rhoddi  syniad  am  y  gwaith  a  wneir  yn  y 
cyfeiriad  hwn,  ni  a  roddwn  ddyfyniad  o*r  adroddiad  ar  The  Contimenial 
School  Mission  .-^  '*  Nifer  y  cenadon  sydd  ar  waith  yn  Uedaenu  sefydliad 
Ysgolion  Sabbothol  ar  Gyfandir  Ewrop,  ac  yn  cynnorthwyo  a  chalonogì 
y  rhai  sydd  eisoes  mewn  bodolaeth,  yn  awr  ydyw  pyfntheÇy  o  ba  rai  y 
mae  pump  wedi  eu  penodi  y  flwyddyn  ddiweddaf.  Mae  y  brodyr  hyn 
oll  yn  enedigol  o'r  gwledydd  ymha  rai  y  maent  yn  llafurío,  ac  y  maent 
o  dan  gyfarwyddyd  ac  arolygiaeth  uniong^nnchol  Pwyllgorau  Lleoi,  y 
rhai  sydd  yn  ymgymeryd  â  chyfarfod  rhan  o'u  treuliadau,  tra  y  mae 
yn  liapuü  gan  eich  Cyfeisteddfod  roddi  sicrwydd  am  gyfran  yohwaneg- 


OANMLWYUDIANT   TSOOUON    SABBOTHOL  OTMRU.  81'J 

ol.  Oddiwrth  bob  ao  oV  soruchwylwyr  ^711  derbynir  adroddìadaa  ya 
rheoUidd  yn  rhoddi  mAnylion  am  y  manau  yr  ymwelant  â  hwynt^  ac 
am  y  ffrwyth  sydd  yn  dilyn  ea  llafar." 

Wedi  aros  cyhyd  ar  y  nodwedd  fwyaf  tarawiadol  jn  Ysgolìon 
Sabbothol  Lloegr,  ni  adawsom  i  ni  ein  hanain  le  i  aros  ar  nodweddion 
eraiU  sydd  yn  dra  theilwng  o  sylw.  Na  ddychymyged  neb  ein  bod  yn 
caniatâa  rhagoriaeth  ein  cymydogion  Seisonig  yn  "  mhethaa  trymach 
cyfraith  "  yr  Ysgol  Sabbothol.  Fe  ellid  dy weyd  Uawer  mwy,  wedi  y 
cyfan,  am  ddiffygion  y  sefydliadau  Seisonìg  nag  am  eu  rhagoriaethau. 
Ar  yr  un  pryd  ni  wnelai  un  niwed  i  ni,  Gymry,  i  edrych  ai  ni  allai  fod 
rhyw  bwyntiau  yn  eu  cyfundrefn  trwy  ba  rai  y  gallem  ni  fanteisio. 
Pe  buasai  lle  yn  caniatáu  carasem  gyfeirio,  (1.)  At  y  drefn  a'r  ddysg- 
vblaeth  ragorach  a  geir  yn  eu  Hvsgolion  hwy.  (2.^  At  yr  addysg 
holwyddoregol  fwy  trwyadl  a  threfnus,  yn  enweaig  yn  Ysgohon 
Eglwys  Loegr,  a  gyfrenir  iV  plant  (3.)  At  y  duedd  gyffredinol  a 
ddangosir  i  g^rmeryd  i  fyny  hoU  brofiad  a  duUiau  goreu  Ysgolion  y 
Byrddau  can  belled  ag  y  mae  a  fynont  â'r  gelfyddyd  o  addysgu, 
ynghyd  a'u  trefn  ragorolo  ^l  dosbarth-ystafelloedd  ar  wahân  i  ysgol- 
orion  o  gyffelyb  oedran.  Ond  rhaid  i  ni  ymfoddloni  ar  yr  olwg  a 
roddasom  ar  un  fantais  dra  chref  y  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  Seisonìg  yn 
f eddu  ar  yr  eiddom  nì. 

T.  Apsoíon. 


XI. 

YR  TSGOL  SABBOTHOL  FEL  MODDION  GRAS. 

Ar  adeg  fel  hon,  pan  y  mae  Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol  yn 
cael  ei  ddathlu,  edrychir  ar  y  sefydliad  o  lawer  o  wahanol  safieoedd.  Y 
mae  yn  achlysur  ar  ba  un  y  nodir  ei  golliadau  yn  gystal  â'i  ragor- 
iaethao  gyda  chryn  lawer  o  fanylder.  Edrychir  gyda  phleser  a  bodd- 
hâd  dirfawr  ar  y  gwaith  y  mae  wedi  wneuthur  yn  Lloegr,  yn  yr 
Ameríca,  a'r  Trefedigaethau ;  ac  yn  enwedig  fe  gâr  y  Cymro  feddwl 
am  y  gwaith  enwog  y  mae  wedi  wneuthur  yn  ei  wlad  ei  hun.  Nid  oes 
yr  un  sefydliad  wedi  gwneuthur  mwy  dros  Gymru  naV  Ysgol,  ond  y 
cyfarfod  pregethu ;  ac  y  mae  genym  y  teimladau  mwyaf  dymunol  pan 
yn  edrych  dros  ei  hanes  yn  ystod  y  ganrif.  A  phan  edrychwn  ymlaen, 
teimlwn  yn  galonog,  er  yn  bryderus,  gan  hyderu  y  bydd  iV  Duw  a 
roddodd  i*r  tadau  y  ddoetíiineb  oedd  yn  eisieu  er  pori  iddynt  wneuthur 
y  gwaith  oedd  yn  perthyn  iddynt,  roddi  i*r  eglwys  i  barhau  rai  fel 
meibion  Issachar  gynt,  "yn  deall  yr  amseroedd,  i  wybod  beth  a  ddylai 
Israel  ei  wneuthur.*' 

Y  mae  genym  yn  yr  ysgrif  hon  i  sylwi  ar  "  Yr  Ysgol  Sabbothol  fel 
moddion  gras."  (îofidus  iawn  yw  genym,  fel  gan  filoedd  lawer  o'n 
cydwladwyr,  fod  yr  ysgrifell  fedrus  oedd  i  drin  y  pwnc  hwn  yn  y 
Tra£THODYDD  wedi  peidio  symud  er  ys  dyddiau  bellach.  Buasai  yn 
ddiau  gan  Dr.  Bees,  Abertawe,  lawer  iV  ddywedyd,  a  hyny  mewn  dull 
tra  dyddorol,  am  y  sefydliad  a  wnaeth  gymaint  erddo  ef  yn  nhymmor 


822  CANMI.WYDD1AKT    Y8GOLION    8ABB0TH0L    OÎMBÜ. 

anhyfryd,  croes  i  ysbryd  yr  efengyl.  Heb  fanylu,  credwn  y  dylid, 
hyd  y  byddo  ya  ddichonadwy,  edrych  ar  yr  Ysgol  yn  ei  holl  gy- 
sylltiadau,  fel  yn  dal  yr  un  cysyütiad  agos  âV  eglwys  aV  cyfarfod 
ymba  un  y  cymunir,  neu  y  gyfeillach,  neu  y  cyfarfod  gweddío.  Yr 
eglwys  trwy  yr  Ysgol,  sydd  yn  dysgu  y  byd  ac  yn  adeüadu  y  8»int 
Ni8  gellir  byth  ei  dwyn  i  gysylltiad  rhy  agos  âV  dylanwadaa  mwyaf 
ysbrydol  a  dyrchafol  sydd  yn  yr  eglwys.  Da  iawn  fyddai  gallu  cadw 
yn  fyw  yn  yr  amser  a  ddaw  yr  hyn  a  welid  yn  dra  chyflfredin  dros 
dri  chwarter  cyntaf  y  ganrif — ac  yn  wir  i  raddau  pell  iawn,  os  nad 
llawn  mor  bell  yn  y  chwarter  olaf — sef  gwaith  y  tadau  a'r  inamau 
oedranus  yn  mynychu  yr  YsgoL  Y  mae  dylanwad  dirfawr  er  daioni  ar 
rai  ieuainc  gan  bresennoldeb  yr  hen  a'r  profîadol.  Y  mae  presennol- 
deb  dyn  da,  er  nad  yw  ei  wybodaeth  o  bosibl  yn  ddofn  nac  yn  eang, 
yn  gymhorth  mawr  Vt  athraw  yn  ei  ymdrech  i  wneuthur  gwaith  y 
dosbarth  yn  llwyddiant.  Hir  y  parhao  yr  amser  pan  welir  yr  henafgwr 
penllwyd  a'r  hen  chwaer  brofiadol  yn  gwrando  yn  nosbarthiadau  ein 
HysgoUon  ar  hanes  lesu  yn  cael  ei  egluro  gan  rai  daniwyd  gan  ei 
garíad,  ac  yn  gwneuthur  yr  un  peth  eu  hunain  er  budd  i  eraill. 

Y  mae  y  Cymry  wedi  arfer  edrych  ar  yr  Ysgol,  yn  fwy  na'r  un 
genedl  arall,  fel  rhan  o'r  eglwys,  oblegid  trwyddi  hi  y  mae  yr  eglwys, 
yn  eu  tyb  hwy,  yn  gwneuthur  un  ran  bwysig  iawn  o*i  gwaith,  sef 
dysgu  i'r  byd  athrawiaethau  crefydd  mewn  ffordd  neiUduol.  O  dan 
arweiniad  yr  Ysbryd  edrychant  arni  fel  rhan  hanfodol  o'r  eglwys,  »e 
ystyrir  hi  ganddynt  felly,  fel  yr  eglwys,  yn  Ddwyfol  yn  ei  syifaeniad. 
Creda  ambell  un,  fel  y  clywsom  un  pregethwr  tra  phoUogaidd  yn 
dysgu,  fod  gorchymyn  i  sefydlu  yr  Ysgoi  mewn  cysylltiad  âV  eglwys 
yn  y  geiríau,  "A  phortíia  dy  fynod  gerllaw  pebyli  y  bugeiliaid;" 
ac  y  mae  llawer  un,  er  sicrhau  Dwyfoldeb  ei  sylfaeniad,  yn  myned  yn  ol 
at  y  dosbarthiadau  hyny  a  gyfarfyddent  yn  rhai  o'r  ystafeüoedd  oedd  o 
amgylch  y  deml  yn  amser  ein  Gwaredwr.  Myn  rhai  i  lygad  craff  lesu 
ieuanc,  wrth  fyned  i  fyny  i*r  gwyliau,  weled  y  daioni  dirfawr  a  ellid 
wneuthur  trwyddynt  Eisteddodd  yno  gan  holi  ac  ateb,  a  rhoddodd 
felly,  fei  y  credant  hwy,  sêl  ei  gymeradwyaeth  byth  ar  jr  Ysgol 
Sabbothol.  O'r  diwedd  daeth  amser  Duw  i  sefydlu  yr  Ystfol  o  dan  ei 
henw  príodol,  ac  y  mae  yr  eglwys  yn  Nghymru  wedi  hir  arfor  gwmthio 
yn  effeithiol  trwyddi ;  a  chredwn  mai  manteisiol  ymhob  modd  er  ei 
chadw  yn  effeithiol  fel  moddion  i  ddyrchafu  y  genedl  mewn  orefydd 
a  moes,  yw  ei  chadw  mor  agos  ag  sydd  bosibl  at  ddylanwadau  mwyaf 
ysbrydol  yr  eglwys. 

II.  Dylid  gofalu  ar  fod  ei  hathrawon  a'i  swyddogion  eraill  yn  cael  eu 
cymeryd  o  blith  aelodau  mwyaf  cymhwys  yr  eglwys,  a'u  bod  i  gadw 
yn  barhâus  yn  eu  cof  fod  iV  sefydliad  amcan  uwch  hyd  yn  nod  na 
chyfranu  gwybodaeth  Ysgrythyrol  sef  gwella  ac  ysbrydoli  y  meddwL 

JLiyiai  yr  ^lwys  ymhob  modd  wneuthur  ei  goreu  i  osod  dynion  o 
víÄ  'Ä.l''^  ^^  ^y^^^  *^'  ^  wybodaeth  ëang  yn  nghÌdeiriau 
^f  J.rif  ^^*^"*^-  y  Y"!^  y°  g^^y^*  cymhwysder  neillduol  i  fod  yti 
Ä  neÛ  w2"/'^^^  ^^y^^'^^'  ^^  '  ^^^  y"  ddiacon  neo  íiaenor,  yn 

Sfí^  f  wnLte^^^^^?^*'^^-     ^  '^*^^  y^y  cylieusderau  a  fedd  y 
cyfryw  i  wneuthur  daioni  tymmorol  ac  ysbrydol  i'r  rhai  a  ddysgi 


O^NMLWrDDIANT    TSOOiJON    SABBOTHOL   OYMUU.  328 

ganddo.  A  ydyw  yr  angenrheidrwydd  am  y  cymhwyader  neiUduol 
hwn  yn  cael  sylw  digonol  genym?  Yr  oedd  rai  blynyddau 
yn  ol,  yn  un  o  eglwysi  Livârpool,  un  a  lanwodd  swydd  diacon 
mewn  modd  rhagorol  iawn  am  lawer  blwyddyn,  a  chanddo  fab 
oedd  yn  ŵr  ieuanc  tra  gobeithiol  ymhob  ystyr.  Un  diwmod 
dywedodd  y  diweddar  Gwilym  Caledfryn  wrth  y  dyn  ieuanc,  **  Y 
mae  eisieu  i  chwi  fyned  i'r  Coleg  i  ddysgu  bod  yn  bregethwr." 
"Na,"  ebe*r  dyn  ieuanc,  "nid  wyf  fi  am  ddysgu  bod  yn  bregethwr,  ond 
yr  wyf  am  ddysgu  bod  yn  ddiacon."  Gwnaeth  hyny  yn  fater  o  astud- 
iaeth,  a  llanwodd  swydd  diacon  am  yspaid  hir  er  llwyddiant  i*r  eglwys 
a  mawr  gysur  i*w  weinidog.  Gofynwn  pa  sawl  dyn  ieuanc  geir  heddyw 
yn  ein  heglwysi  yn  awyddus  i  ddysgu  bod  yn  athraw  da  yn  yr  Ysgol  Sab- 
bothol?  Oes,  y  mae  yma  waiüi  caled  i'w  ddysgu,  ond  mawr  fydd 
gwobr  y  neb  a  gymer  y  drafferth.  Gwaith  caled  yw  llenwi  y  meddwl 
â'r  wybodaeth  ddylai  yr  athraw  feddu,  a  gwaith  caled  yw  dyfod  i 
feddiant  o'r  ysbrydolrwydd  meddwl  sydd  yn  angenrheidiol  er  galluogi 
un  i  egluro'r  gair  fel  ag  i  beri  gras  i'r  gwrandawyr,  yn  gystal  a  goleuni. 
Rhaid  i'r  athraw  da  yma,  fel  yr  un  yn  y  pulpud,  ^'ymboeni  yn  y  gair  a'r 
athrawìaeth."  Nis  gall  y  gweinidog — j  mae  gofal  yr  areithfa,  a  mwy  nag 
un  areithfa,  a  llawer  o  bethau  eraill  arno,  f el  nas  gall  f od  yn  bresennol  ond 
yn  achlysuroi — wneuthur  ond  ychydig  o'r  gwaith  mewn  unrhyw  ddos- 
barth.  Rhaìd  i'r  un  a  wnelo  y  gwaith  yn  iawn  fod  yn  bresennol  yn 
ei  le  bob  Sabboth.  Bydd  felly  yn  adnabod  sefyllfa  pob  aelod  o'r  dos- 
barth  o  ran  ei  wybodaeth  a'i  brofìad,  a  gall  yn  y  meddiant  o'r  adnabydd- 
iaeth  hono  gymhwyso  y  gwirionedd  fel  ag  i  gael  y  dylanwad  príodol 
er  goleuo,  dyrchafu,  a  moesoli  ei  ddysgyblion. 

III.  Credwn  y  gellid  gwneuthur  Uawer  iawn  o  ddaioni  yn  yr  ystyr 
yma  yn  enwedig  i  r  dosbarthiadau  ieuainc,  trwy  sefydlu  llyfrgelloedd 
mewn  cysylltiad  á'n  Hysgolion  Sabbothol,  a  Uenwi  y  cyfryw  â  llyfrau 
da^  a  fyddont  yn  sicr  o  dynu  sylw,  ac  felly  yn  sicr  o  gael  eu  darllen 
gyda  dyddordeb.  Y  mae  Uawer  o'r  cyfry w  i'w  cael  yn  barod  yn  ein 
maith  ein  hunain,  ac  y  mae  llawer  iawn  a  ellid  gyfìeithu  o'r  Saesoneg 
ac  ieithoedd  eraill,  ac  y  mae  yu  ein  plith  ddigon  o  wŷr  galluog  a  dysg- 
edig  a  allent  ysgrifenu  rhai  ychwanegol  i'r  pwrpas.  Gyda'r  faä  awydd 
y  darllenir  y  "  last  novel "  o  hyd,  un  ar  ol  y  llall !  Ht?b  ddy wedyd 
ychwaneg  yn  y  fan  hon,  gofynwn,  Pa  faint  o  amser  gwerthfawr  a 
wastreffir  yn  y  modd  hwn  1  Pe  gellid  troi  yr  awydd  yma  am  ddarllen 
at  lyfrau  da,  sylweddol,  mewn  duwinyddiaeth,  barddoniaeth,  hanesydd- 
iaeth,  gwyddoniaeth,  ac  athroniaeth,  pa  faint  o  ddaioni  a  wneid  ?  Oni 
ellir  cyfuno  y  dyddorol  â'r  addysgiadol )  Y  mae  llawer  Uyf r  da  wedi 
bod  yn  foddion  gras  i  fìloedd  na  fedr  neb  eu  rhifo,  ac  y  mae  llawer  llyfr 
drwg  wedi  damnio  nas  gŵyr  neb  ond  Duw  pa  gynifer ;  a  chymerodd 
flynyddau  i  symud  ymaith  oddiar  feddyliau  eraiU  y  dyíanwad  drwg  a 
gafodd  yn  nhymmor  ieuenctyd,  pan  oedd  yn  hawdd  gwneuthur  argratf 
a'r  farn  yn  anaddfed.  Dywedai  y  diweddar  John  Angell  James  yn 
Edinburgh,  ychydig  o  amser  cyn  ei  farwolaeth,  wrth  anerch  dynion 
ieuainc,  i  ddarlun  a  welodd  pan  yn  dair  ar  ddeg  oed  ei  **  hauntio  "  tra  fu 
efe  byw.  Os  gallai  dyn  fel  efe  ddywedyd  hyny  am  beth  a  welodd,  na 
ddyhi^  neb  ei  osod  o'i  flaen,  pa  mor  amlwg  ydyw  ei  bod  yn  annhraethoL 
bwyaig  pa  beth  Addarlleno  y  rhai  a  wnant  i  fyny  ein  Hysgolion  Sabboth 


824  OANMLWrDDIANT    TSOOLION    SABBOTHOL   OTÌÍBU. 

oL  Anhawdd  dirnad  pa  gymaint  yw  dylanwad  llyfrau  da,  ac  y  mae  y 
rhai  sydd  wedi  talu  llawer  o  sylw  i  wahanol  ddulliau  o  wella  rhai  mewn 
ystyr  ysbrydol  yn  gwybod  hjmy  yn  dda.  Gwyddom  am  f erch  i  bendefig 
Gymreig  a  dalodd  i  un  am  gyfieithu  novel  Ddirwestol  i'r  Gymraeg  er 
mwyn  tynu  y  cyfieithydd  oddiwrth  ei  arferíad  o*r  diodydd  meddwoL 
Gobeithiwn  iddi  Iwyddo  yn  ei  hamcan  clodwiw.  Credwn  y  gall  ein 
Hysgolion  Sabbothol  wneuthur  Uawer  iawn  yn  y  ffordd  yma  er  cyr- 
haedd  amcan  penaf  eu  syifaeniad  a'u  cynnaliad  ymlaen. 

IV.  Dylid  gofalu  ar  fod  sylw  priodol  yn  cael  ei  roddi  i'r  rhanau 
defosiynol  o  ymarferíadau  yr  Ysgol. 

Credwn  fod  yn  bosibl  i  ni,  wrth  fyned  tros  y  gweddío  ar  y  dechreu 
a'r  diwedd  mewn  modd  ffurfiol  a  brysiog,  wneuthur  i  ffwrdd  i  raddau 
pell  â'u  dylanwad  fel  moddion  gras  i'r  gwyddfodolion.     Edrychir  ar 
hyn  yn  rhy  fynych  fel  ffurf  ddifywyd  i  fyned  trwyddi  mor  gyflym  ag 
y  byddo  modd,  er  mwyn  dyfod  ai  y  gwaüh — sef  darllen,  holi,  ac  ateb. 
Anghofir  fod  defosiwn  ynddo  ei  hun  yn  bwysicach  mewn  gwiríonedd 
na  dim  aralL     Y  weddi  yw  y  peth  pwysicaf  o'r  cwbL     Y  mae   yn 
bwysig  ynddi  ei  hunan,  a  hi  sydd  yn  rhoddi  eneiniad  ar  y  cyfan  oll. 
Nid  gormod  yw  dywedyd  fod  hon  i'r  holl  waith  yr  hyn  y w  yr  olwyn 
i*r  cerbyd,  yr  hwyl  i'r  llong,  a'r  ager  i'r  peiríant.     Heb  hon  jm  cael  ei 
hanfon  i  fyny  gyda'r  taeríneb  ar  difrífololdeb  príodol,  byddwn  heb 
oleuni  ac  heb  arddeliad.     Heb  hon,  heb  fendith  Duw.     Heb  hon,  ni 
fydd  yr  Ysgol  yn  foddion  gras.     Gyda  hon,  ni  all  beidio  bod  felly. 
Nid  llai  pwysig  yw  y  ganiadaeth  eysegredig,  oblegid  yr  ydym,  pan  yn 
ymarfer  â  hi,  yn  fynych  yn  gweddío  yn  gystal  ag  yn  rhoddi  i  Dduw 
ogoniant  ei  Enw.     Bu  unwaith  ragfam  yn  erbyn  y  canu  fei  moddion 
crefyddol  yn  meddyliau  dosbarth  tra  llìosog  a  phwysig,  am  yr  ystyríd 
mai  y  tríst  aV  pruddglwyfus  oedd  yn  gweddu  yn  benaf  i'r  addoliad 
crefyddoL     Mae  y  rhi^am  yma  wedi  diflanu  ymhob  man,  ni  a  gredwn, 
er  ys  llawer  dydd  bellach.     Mawr  yw  yr  effaith  a  gynnyrchwyd  gan  y 
gân  mewn  addoliadau  crefyddol  lawer  tro.     Dichon  na  bu  yn  cael  lle 
mwy  amlwg  un  amser  nag  a  gafodd  yn  ddiweddar  yn  y  gwasanaeth  gyn- 
nelid  mewn  gwahanol  fanau  o  dan  ly wyddiaeth  Meistrí  Moody  a  Sansey. 
Methai  llawer  a  deimlasant  yn  fawr  yn  y  cyfarfodydd,  benderfynu  pa  un 
ai  areithiau  y  cyntaf  ai  caniadau  yr  olaf  oedd  f wyaf  effeithioL    Nid  oes  yr 
un  gallu  a  gyfyd  yn  fwy  effeithiol  lifddorau  y  teimlad  yn  meddwl  Uawer 
un  all  fod  wedi  cidedu  yn  ffyrdd  pechod  ac  anffyddiaeth,  na  chly wed 
canu  yn  effeithiol  rai  o  hen  ganiadau  Sion  a'u  swynent  gynt  pan  oedd 
y  meddwl  yn  dyner.     Nid  oes  un  ran  o  wasanaeth  yr  Ysgol  yn  fwy 
effeithiol  na'r  rhan  hon,  ac  nid  oes  yr  un  yn  gofyn  mwy  o  sylw  difrifol 
a  doeth,  am  y  gellir  mor  hawdd  ei  chamddefnyddio.    Moddion  gras 
effeithiol  a  âdylai  fod  bob  amser.     Cenir  jm  llawer  cywirach  yn  awr 
nag  y  gwneid  yn  nyddiau  rhai  o'n  tadau,  ond  dylem  ofyn  i  ni  ein 
hunain  a  ydym  yn  meddu  eu  gwres  hwy,  pan  yn  meddu  goleuni  ychwaneg- 
ol  ?   Dy wedodd  un,  "  Nid  oes  ar  y  nefoedd  eisieu  ein  haflerwch  a'n  han- 
wybodaeth  ni."    Gwir,  ond  yn  sicr  gwell  gariddi  dipyn  o'r  rhai  hyn 
na'n  cywirdeb  a'n  goleuni  os  yn  amddifad  o  ysbryd  yr  nen  dadau.     Yn 
y  mwynhâd  o'r  goleuni  rhagorach  a  feddir  genym  ar  y  rhan  hon  o 
wasanaeth  yr  Ysgol,  dylem  ei  gwneuthur  yn  foddion  gras  llawer  mwy 
effeithiol  nag  y  bu  eríoed.     Ni  chenir  yn  awr  fel  cynt  dônau  lleddf  ar 


ÜA.N&tLWTDD[>kNT    TSOOLION   SABBOTHOL   07MBU.  825 

eiriau  Uon,  ond  elent  hwy  i  hwyl  orfoleddua  wrth  ganmol  daioni  Duw, 
bydded  y  dôn  lon  neu  leddf.  Yr  oedd  yr  ysbryd  mor  gryf  yn  ein  tadau 
nes  marwhâu  Uythyren  pob  cyfraith  allai  fod  ar  eu  flfordd.  Gofalwn 
rhag  i  lythyren  y  gyfraith  o'r  tu  arall  ladd  ysbryd  y  bywyd  ynom  nL 
V.  Yn  olaf,  dylai  yr  ^  sgol  gael  lle  amlwg  iawn  yn  ngweddíau  dir- 
gel  a  chyhoeddus  yr  eglwys.  Gwnelai  hyn  yr  eglwys  ei  hun  yn 
oleu  fel  y  wawr,  yn  deg  fel  y  lleuad,  a*r  Ysgol  a'i  meibion  a'i  merched 
jm  ofnadwy  fel  llu  banerog. 

Thomas  Lbwis. 
Bala, 


lö85 


XII. 

**CHWILIWCH  YR  YSGRYTHYRAU." 

Canrif  arall  sydd  yn  cilio, 

A  chenedlaeth  yn  ei  llaw ; 
A  chyn  gwelir  canrif  eto 
I'r  tragwyddol  fyd  yn  suddo, 

Byddwn  ninnau  V  ochr  draw  ! 
Llawer  canrif  halogedig 

Aeth  yn  ddu  i  wyddfod  barn  ; 
Deddfau  *r  nefoedd  yn  doredig, 
A*i  Sabbothau  cysegredig, 

Filoedd,  dan  eu  traed  yn  sarn. 

Godran  cwmwl  du  marwolaeth 

Guddiai  wyneb  Cymru  dlos ; 
Ar  dywyllwch  llygredigaeth, 
Crogai  niwloedd  anwybodaeth, 

Nes  ei  gwneyd  yn  ddyhlyg  nos ; 
Ond  "  yn  nghanol  y  blynyddau," 

Wedi  nos  o  hir  barhâd, 
Aed  i  chwilio  V  Ysgrythyrau, 
Nes  i  D Jwyfol  ddydd  o  olau 

Dori  *n  ddiluw  dros  y  wlad. 

Ble  mae  *r  hen  lygredig  gampau  t 

Ble  mae  V  hap-chwareuon  ffoi  î 
Wedi  dianc  iV  llochesau, 
A  cherubiaid  ar  eu  Uwybrau 

Yn  gwahardd  yr  un  yn  ol ; 
Ymherodraeth  drychiolaethau, 

Ysodd  Duw  a*i  sanctaidd  dân ; 
Nis  gall  pechod  fyw  *n  y  golau, 
Rhaid  i  hwnw  gael  cymy]au 

Hhyngddo  â  gwirionedd  glân. 


823  GANMLWVDD1ANT    YSOOLION    8ABB0TH0L   CTMIIU. 

Chwilio  maes  yr  Ysgrythyrau, 

Llawnaf  faes  y  nefoedd  y w ; 
Ysbryd  y  Gwirionedd  yntau 
Dry  yn  ol  i'n  chwilio  ninnau, 

Gan  egluro  calon  Duw ; 
Chwilio,  chwilio  am  yr  elw, 

Yma  sydd  yn  blygion  hael ; 
Tr  chwilfrydedd  dyfal  hwnw, 
Y  mae  bywyd  pur  yn  nghadw, 

Sicrwydd  hefyd  am  ei  gael, 

Chwilio,  troi,  yr  hen  Wirionedd, 

Hen  wirionedd  netcydd  y  w ; 
Hen  ddihenydd  yn  ei  buredd, 
0  dragwyddol  newydd  rinwedd, 

Digyfnewid  megys  Duw ; 
Mae  yn  wynfyd  yr  yr  anial, 

Mae  'n  oleuni  yn  y  glyn  ; 
Cysgod  rhag  tragwyddol  ddial, 
Cyfrwng  gras  i  droi,  a  chynnal, 

Enaid  du  yn  sanctaidd  wỳn. 

Chwilio  *r  Sanctaidd  Ysgrythyrau, 

Am  ddigonol  berffaith  lawn  ; 
Chwilio  'n  fynych  ar  dy  liniau, 
Gwlychu  V  llwybr  â  dy  ddagrau — 

Dagrau  edifeirwch  llawn ; 
Mae  y  trysor  yn  guddiedig, 

Ond  mae  Ysbrydohaeth  nef 
A  deheulaw  estynedig, 
Ar  y  flfordd  yn  gyfeiriedig 

At  y  fan  lle  cuddiwyd  ef. 

Mae  ar  draeth  yr  Ysgrythyrau, 

Addewidion  Duw  yn  etôr  ; 
Hyfryd  ydyw  swn  y  tònau, 
Heb  ystorm  i  edliw  'r  beìau 

Gladdwyd  yn  nyfnderau  'r  môr ; 
Codi  V  addewidion  hwythau 

'N  awr  ac  eilwaith  at  y  glust ; 
Cly wir  swn  y  Cariad  borau, 
Dros  y  pell  dragwyddol  lanau, 

Yn  d  od  lawr  at  enaid  trist. 

Chwilio,  credu,  ac  ymddiried, 

Ydyw  unig  obaith  dyn  ; 
Yn  y  llafur  nid  oes  Uudded 
Nid  oes  darowain,  ffawd,  na  thynged, 
Wrth  drugaredd  Duw  ynglýn : 


GANIILWYDOIAKT    TSOOLION    8ABB0TH0L   OTMBU.  B27 

Chwilio,  cael,  a  dyna  ddigon, 

I  roi  bythol  hawl  i'r  nef ; 
Dyna  gyfyd  waredigion, 
Fry  yn  mhell  uwchlaw  angelion, 

Ac  yn  nês  iV  orsedd  Ef. 

Dyfed. 


XIII. 

OLYSGRIF. 

Mae  yn  hyfryd  gan  y  Traethodydd  gael  dangos  ei  barch  a'i  gariad  at 
yr  Ysgol  Sabbothol,  ar  y  Ganfed  Flwyddyn  o'i  sefydliad  yn  Nghymru, 
trwy  gyhoeddi  y  cyfraniadau  gwerthfawr  uchod  er  cyfoethogi  oi  llen- 
yddiaeth.  Dymuna  nesâu  ati  fel  ei  Fam  gariadus,  gan  ddadgan  ei 
ddwfn  lawenydd  a*i  ddiolchgarwch  o  herwydd  y  gwasanaeth  bendith- 
fawr  a  eyflawnodd  ;  ei  llon^yfarch  ar  yr  yni  a'r  ieuengrwydd  graenus 
a  phrydferth  y  mae  yn  arddangos,  a  hi  yn  Ferch  canmlwydd;  ei  choroni 
â  myrdd  o*r  dymuniadau  goreu  gyda  golwg  ar  ei  gwaith  yn  y  dyfodol ; 
a*i  sicrhau  y  bydd  yn  falch  ganddo  byth  wneyd  ei  ran  i  ddiogelu 
gorseddfainc  iddi  yn  nghariad  puraf  ei  gydwladwyr,  ac  i  gryfhâu 
fwyfwy  ei  gallu  i  fod  yn  fendith  ac  yn  ddaioni  am  oes  y  byd.  0  Ysgol 
Sabbothol  anwyl  a  bendigaid,  bydd  fyw  byth  I 

Mae  yn  liawen  iawn  genym  weled  ar  bob  llaw  y  fath  barotöadau  yn 
cael  eu  gwneyd  er  rhoddi  arbenigrwydd  ar  yr  adeg  dra  dyddorol  yma 
yn  ei  hanes.  Ni  a  hyderwn  y  tuedda  y  cwbl  at  wneyd  ein  cenedl  yn 
fwy  hoff  oV  Ysgol  Sabbothol,  ac  yn  noillduol  yr  ennynir  yn  mynwesau 
y  plant  aV  bobl  ieuainc  gariad  ati  a  bâr  fod  eu  goreu  yn  caeí  oi  gys- 
egru  at  ei  gwasanaeth,  a  hyny  trwy  gydol  eu  heinioes.  Mae  yn  dda  i 
ni  gael  mantais  ar  gyfleusdra  oV  fath  i  ystyried  ei  mawr  werth,  i  gofio 
ein  rhwymedigaethau  mawrion  iddi,  ac  i  "  hysbysu "  hyn  oll  "  i'n 
plant."  Mae  yn  debyg  y  bydd  llawer  o  honynt  hwy  yn  cadw  y  Tnedals, 
ac  yn  cofio  y  cymanfäoedd  gyda'u  gorymdeithiau,  a'u  hareithiau,  a'u 
holwyddori,  a'u  caniadau ;  ac  mae  yn  anhawdd  meddwl  na  fydd 
calonau  filoedd  yn  cael  eu  tanio  gan  edmygedd  a  chariad  wrth  gly wed 
a  meddwl  am  y  gwýr  da  hyny  ymysg  ein  cenedl  a  fuont,  dan  Dduw, 
a  thrwy  y  fath  iafur  a  hunanymwadiad  digyffelyb,  yn  foddion  i  estyn 
i  ni  y  fendith  fawr  hon.  Mae  arnom  ofn  fod  rhai  oV  Cymry  tirion, 
sydd  yn  dra  pharod  i  anrhydeddu  â'u  gwron-addoliaeth  ddynion  a  f awr- 
heir  gan  genedloedd  eraill,  eto  na  r^rfygent  gymaint  a  meddwl  fod  i. 
Gymru  ei  gwroniaid  o  gwbl ;  a  bron  na  ellid  meddwl  weithiau  mai 
gwynfyd  gan  rai  o  honynt  fyddai  gallu  dyweyd  nad  ydynt  hwy  o  gwbl 
yn  perthyn  i'r  fath  boblach  ddirmygedig.  Ond  yr  ydym  yn  hyderu 
ein  bod  yn  brysur  yn  gordyfu  yr  ynfydrwydd  hwn.  Hyd  yn  nod  pe 
na  fuasai  yn  ein  hanes  enwau  ag  y  gaUem  fod  yn  falch  o  honynt,  a  phe 
buasem  yn  awr  mor  ddinod  ag  y  myn  rhai  pobî  yspîenydd  ein  cyfrif, 
eto  gwael  a  dirmygedig  yw  y  dyn  a  "  boerai  ar  ei  fretyn  ei  hun,"  ac  a 
anobeithiai  am  ei  genedl : — 

0«8  g^r  nä  chtTO 

Y  wmd  a*i  maoo. 
.    T    2 


8*28  OANMr.WTDDTANT    T90  >1.I0N    8ABB0TH0L   OTMRÜ. 

A  heb  8011  am  gylchoedd  eraill,  y  mae  ein  Hysgol  Sabbothol  yn  bennod  jm 
ein  hanes  ag  y  gallwn  fod  yn  falch  o  honi  byth,  ac  nid  oes  bobl  ar  wyneb 
daear  8ydd  yn  werth  eu  hen  wi,  na  fuasaiyn  anrhydedd  ganddynt  allü  ym- 
ffrostio  yn  y  fath  sefydliad.  Y  mae  enw  GriflSth  Jones,  Llanddowror,  yn 
un  a  ddylai  fod  byth  genym  mewn  coffadwriaeth, — y  gŵr  da,  o  dosturi  at 
ei  gydwladwyr  yn  eu  tywyllwch  a'u  trueni,  a  hyny  yn  nannedd  pob 
dirmyg  a  gwrthwynebiad,  íe  oddiwrth  rai  ag  yr  oedd  ganddo  bob 
rheswm  i  ddysgwyl  eu  cefnogaeth  a'u  cynnorthwy,  ac  yn  unig  trwy 
gymhorth  ychydig  YmneiUduwyr  tlodion,  a  Iwyddodd  yn  y  pedair 
blynedd  ar  hugain  olaf  o'i  oes  i  ddysgu  rhyw  150,000  o'i  gydwladwyr 
i  ddarllen  y  Bibl,  ac  a  wnaeth  gymaint  mewn  ffyrdd  eraill  hefyd  i 
wasgar  y  goleuni.  Mae  yn  amlwg  mai  efe  a  roddes  i  Thomas  Charles 
o'r  Bala  y  syniad  a  ddadblygwyd  yn  ei  feddwl  glân  a  ffrwythlawn, 
mewn  amser,  fel  ag  i  roddi  bôd  i'r  sefydliad  sydd  yn  ystod  y  can' 
mlynedd  hyn  wedi  profi  y  fath  fendith  i  Gymru.  Wedi  bod  ara  amser 
yn  llafurio,  yn  gyffelyb  i  Mr.  Jones,  gyda'r  ytìgoiion  cylchynol,  y  rhai  a 
gynnelid  ar  ddyddiau  a  nosweithiau  yr  wythnos,  fe  lithrwyd  o  radd  i 
radd  i'w  cynnai  ar  y  Sabboth  hefyd ;  a  chyn  pen  nemawr  fe  ddaeth 
hyny  i  gymeryd  lle  yn  gyffredinol,  ac  fe  ddaeth  yr  Ysgol  Sabbothol  yn 
sefydiiad.  Mor  lawn  ydoedd  awyddfryd  Mr.  Charles  i  gael  ei  gyd- 
wladwyr  oll  yn  alluog  i  ddarllen  Gair  Duw  ac  i  ddeall  y  pethau  mawr- 
ion  a  berthynent  i'w  heddwch,  fel  yr  ydoedd  am  flynyddoedd  lawer 
niögys  yn  hanfodi  i*r  amcan  o  sefydlu  a  chyfnerthu  Ysgolion  Sabbothol 
ymhob  man.  Ac  fe  welwyd  cyn  hir  fod  liwyddiant  yr  ymdrechion 
hyny  mor  fawr  fel  nad  oedd  angen  parhau  yn  hwy  yr  ysgolion  cylchyii- 
ol  dyddiol  i'r  amcan  o  ddysgu  y  bobl  i  ddarllen  y  Bibl ;  ac  fe  adawodd 
Mr.  Charles  iV  genedl  y  gynnysgaeth  anmhrisiadwy  sydd  ei  galhiogi  i 
deimlo  fod  ei  haddysgiaeth  yn  y  pethau  mawriou  o  oes  i  oes,  nid  iV 
ddysgwyl  oddiwrth  unrhy w  alluoedd  oddiallan,  ond  i  godi  yn  wirfoddol 
o'i  Uafurus  gariad  hi  ei  hun  yn  ngwaith  bondigedig  yr  Ysgol  Sabbothol. 
Fe  ddylai  hanes  yr  ymdrechion  ardderchog  hyn,  ar  yr  adeg  hapus  yma 
o  Ganmlwyddiant  y  sefydliad,  gael  ei  wneyd  yn  wybyddus  i  hoil  genedl 
y  Cymry.  Ac  i'r  dyben  yma,  yn  ychwanegol  at  y  llîaws  anerchiadau 
rhagorol  y  rhai,  mae  yn  ddiammeu,  a  draethir  yn  ein  gwahanol 
ardaloedd,  hyderwn  y  gwneir  defnydd  da  o  bob  cyfleusdra  a  estynir  i 
astudio  y  mater  trwy  y  wasg.  Mae  Uaiies  Bywyd  Mr.  Charles^  yn  y 
naill  ffordd  neu  y  llall,  yn  nghyrhaedd  llawer,  a  da  pe  buasai  ystori  ei 
lafur  gwerthfawr  ef  yn  gynnefin  i'u  cydwladwyr  oll;  yn  ngoleu  y 
can'  mlynedd  hyn  o  ffrwyth  ei  ymdrechion,  fe  ddarllenid  pobpeth  am 
y  gẃr  anwyl  a  defnyddiol  hwnw  gyda  dyddordeb  byw  a  bendithiol. 
Fe  geir  yn  Hanes  Meihodisiiueth  Cymru,  a  gweithiau  eraill  o  gyffelyb 
natur,  lawer  o  wybodaeth  dra  gwerthfawr  am  ddechreuad  a  chynnydd 
y  gwaith  da  hwn  yn  ein  gwlad.  Ac  yn  arbenig  y  mae  llyfr  ein  cyfaill 
teilwng  a  ysgrifenodd  yr  erthygl  gyntaf  o'r  gyfres  hon,  y  Parch  David 
Evans,  M.A. — The  Sunday  ScÌwols  qf  Wales — yn  deilwng  o'i  feddu  a'i 
astudio  gan  bob  cyfaill  i'r  Ysgol  Sabbothol  sydd  yn  deall  yr  iaith 
Saesoneg.  Cyhoeddasom  sylw  helaeth  arno  yn  y  Traethodydd  ar  ei 
ymddangosiad  yn  1883  (tu  dal.  503,  &c),  ac  y  mae  i  ni  yn  ddirfawr 
foddhâd  i  ddeall  am  y  derbyniad  tra  chroesawgar  a  roddwyd  iddo  gan 
garedigion  yr  Ysgol  Sabbothol  mewn  rhanau  eraill  o'r  deymas,  yn 


CAMMLWTDDIANT    TBOOLIOH    8ABB0TH0L   OTMBU. 

gystal  ag  yn  America,  &c.  Ond  fe  fyddai  yn  warth  yn  gystal  ag  yn 
golled  i  gydwladmyr  Mr.  Eyans  beidìo  manteisio  ar  ei  lafur  medrus  a 
ffyddlawn  fel  hanesydd  y  sefydliad  ag  y  teimlwn  oll  y  fath  ddyled 
arnom  ei  fawrhau.  Y  mae  efe  wedi  gwneyd  y  mater  yn  astudiaeth 
blynyddoedd ;  wedi  efrydu  yn  drwyadl  ei  holl  lenyddiaeth ;  ac  wedi 
ysgrifenu  gydaV  fath  fam,  a  meddylgarwch,  a  chwaeth  dda,  ac  ar  yr 
un  pryd  gyda'r  fath  gariad  cynhes  at  yr  Ysgol  Sabbothol,  fel  y  mae  ei 
lyfr  yn  rhwym  o  gymeryd  ei  le  fel  gwaith  safonol  ar  y  testun,  a  hawdd 
genym  gredu  y  pery  felly  yn  fendith  i  genedlaethau.  Ond  yn 
Nghymru,  yn  arbenig,  fe  ddylai  gael  ei  fawr  werthfawrogi.  Pan 
oedd  yr  erthyglau  blaenorol  yn  cael  eu  hysgrifenu,  siriolwyd  ni  yn  fawr 
trwy  dderbyn  cyfrol  dra  destlus,  pris  swUt,  wedi  ei  chyhoeddi  gan 
Gymdeithas  y  Traethodau  Crefyddol,  dan  yr  enw  Canmlwydduirú 
Ysgol  Sabbothol  Cymru,  wedi  ei  hysgrifenu  gan  y  Parch.  Thomas  Levi. 
Y  mae  yn  adrodd  mewn  ffordd  ddifyr  ac  addysgiadol  ystori  fyth- 
ddyddorol  cyhoeddiad  y  Bibl  Cymraeg,  a'r  ymdrechion  i  gael  cyflenwad 
digonol  o  hono  ar  gyfer  pobl  Cymru  ;  y  ceisiadau  a  wnelsid  i  ddysgu  y 
bobl  i  ddarllen  y  Llyfr  Sanctaidd  cyn  sefydiiad  yr  Ysgol  Sabbothol ;  yr 
ystad  yr  oedd  ein  cenedl  ynddi  cyn  ei  sefydliad,  a'r  modd  y  dygwyd  y 
gwaith  bendithfawr  hwnw  oddiamgylch  ;  yr  Ysgol  yn  Lloegr  ac  yn 
Nghymru  ;  codiad  a  chynnydd  digyffelyb  y  gwaith  ;  ac  y  mae  hefyd  yn 
rhoddi  trem  dra  dyddorol  ar  sefyllfa  bresennol  yr  Ysgol  trwy  y  byd, 
lle  y  dangosir,  yn  ol  cyfrifon  a  gasglwyd  trwy  fawr  ymdrech  yn  1881 
gan  Mr.  Hartley,  o*r  Sunday  School  Union^  nad  yw  ei  hathrawon  a'i 
hysgolheigion  ymhob  man  erbyn  hyn  nemawr  lai  nag  un  ar  bymtheg  o 
filiynau,  Cyfeiria  hefyd  at  Gymanfaoedd  y  Canmlwyddiant  ar  yr  17eg  o 
Fehefin  ;  y  darnau  cerddorol  a  ddarparwyd  ar  gyfer  hyny  gan  Dr. 
Parry,  Mr.  David  Jenldns,  ac  Alaw  Ddu  ;  y  can'  mil  bathodau  a 
ddarparwyd,  y  darluniau  prydferth  o  Rowland,  Harries,  a  Charles,  &c., 
a'r  argraffiad  rhadlawn,  dim  ond  15s.  yn  ystod  y  flwyddyn  hon,  o'r 
Geiriadur  Ysgrỳthyrol  Dylai  y  gyfrol  hon  ledaenu  wrth  y  miloedd. 
Mae  y  Traeihodau  Bywgraffyddol  a  gyhoeddir  hefyd  gan  yr  un 
Gymdeithas  dda,  at  ba  rai  y  cyfeiriasom  fwy  nag  unwaith  yn  y 
Traethodydd — yn  cynnwys  mewn  cylch  cryno  ac  mewn  ffordd 
radlawn  hanes  y  fath  ddynion  a'r  Ficer  Pritchard,  Griffith  Jones, 
Daniel  Rowland,  Thomas  Cliarles,  Syr  Hugh  Owen,  &c. — yn  deilwng 
ar  y  fath  adeg  a  hon  o  sylw  neillduo!.  Fe  ddaeth  i*n  llaw  hefyd  dro 
yn  ol  bamphled  8  tu  dalen,  pris  ceiniog,  neu  chwe*  swllt  y  cant, 
dan  yr  enw  Holtcyddoreg  ar  yr  Ysgrythyrau,  gan  y  Parch.  Griffith  Parry, 
Aberystwyth.  Mae  wedi  ei  ddarparu  ar  gais  Cyfarfod  Misol  Gogledd 
Aberteifi  ar  gyfer  cyfarfod  Canmlwyddiant  a  gynnelir  yr  17eg  o 
Fehefin  yn  Aberystwyth.  Digon  tebyg  fod  llawer  o  bethau  cyffelyb 
wedi  eu  darparu  mewn  manau  eraill  ;  ond  y  mae  yn  hyfryd  genym 
ddyweyd  fod  yr  Holwyddoreg  yma  o'r  fath  werth — yn  cynnwys  dan 
ddirwasgiad  y  fath  gorff"  o  wybodaeth  werthfawr  am  yr  Ysgrythyrau, 
a'r  cyfan  wedi  ei  gyfleu  gyda'r  fath  eghirder  raeistrolgar— fel  y  dylai 
gael  ei  gymeryd  yn  faes  llafur  gan  gylch  Ilawer  ëangach  na  "  Chyfarfod 
Misol  Gogledd  Aberteifi,"  a  thros  dymmor  llawer  hwy  na  hyd 
"Mehefin  17eg,  1885." 
Am   yr   erthyglau  gwerthfawr  a  gyhoeddwu  yn  y  gyfres  hon,  fe 


830  OANMLWTDDIANT    YSOOLION    SABBOTH  OL   OTMRCJ. 

fyddai  yn  ffol  i  ni  ddyweyd  dim.  Diammeu  genym  fod  ein  darllen- 
wyr  sydd  wedi  eu  hastudio  yn  teimlo  eu  bod  yn  deilwng  o  ystyriaeth 
fwyaf  dyfal  ein  cydwladwyr,  a'u  bod  yn  llawn  o  awgrymiadaa  a  ddylent 
brofi  yn  ffrwythlawn  o  ddaioni.  Mae  yr  ysgrifenwyr  oll  yn  blant 
serchog  i*r  Ysgol  Sabbothol,  ac  nid  ydynt  yn  ol  i  neb  mewn  mawrysiad 
oV  gwaith  a  gyflawnodd.  Ond  y  maent  hefyd  â'u  Uygaid  yn  agored  i'r 
amgylchiadau  tra  gwahanol  ymha  rai  y  mae  yn  cael  eìn  cenedl  yn  y 
dyddiaa  hyn;  ac  fel  "meibion  Issachar,  y  rhai  a  fedrent  ddeall  yr 
amseroedd  i  wybod  beth  a  ddylai  Israel  ei  wneuthur,"  y  maent,  yn  Ue 
gwastraffu  eu  nerth  yn  unig  i  ganmawl  yr  Ysgol  a'r  gwaith  rhagorol  a 
wnaeth  yn  y  can'  mlynedd  sydd  wedi  myned  heibio,  yn  crvnhoi  eu  hym- 
adf erthoedd  i  ystyríed  pa  f odd  y  gallai  yn  f wyaf  effeithiol  ymgyfaddasa 
at  waith  y  dyfodol,  ac  felly  brofí  i'n  gwlad  ac  i'n  cenedl  yn  ddaioni  par- 
haus.  Mae  yn  ddiammeu  nad  oes  yr  un  o*n  darllenwyr  parchus  na 
chydnebydd  fod  hyny  yn  ffordd  llawer  rhagorach  i  ddangos  caríad  ati. 
Nid  ydyw  Cymru  dan  ddyled  fawr  i  ddynion  cegog  sydd  lawer  gwaith, 
mewn  tafarnau  ac  eisteddfodau,  wedi  bod  yn  baldordd  am  eu  gwladgar- 
wch  a'u  ffyddlondeb  i*r  iaith  Gymraeg ;  tra  y  mae  ei  dyled  yp  anfesnr- 
ol  i  lawer  o  rai  dirodres  a  gostyngedig,  nad  oedd  yn  ddichonadwy 
iddynt  yn  y  ffordd  y  cyfeiríasom  ati  **  beri  clywed  eu  llef  yn  yr  heol," 
ond  oeddynt,  i  bob  dyben  a  bwriad,  yn  hyw  iV  gwasanaethu.  Fe 
oddefir  i  ni  yma  ddadgan  ein  chwithdod  gofidus  o  golli  ein  brawd  ffydd- 
lawn,  caruaidd,  a  thra  defnyddiol,  y  Dr.  Thomas  Rees,  Fel  y  cry- 
bwylla  y  Parch.  Thomas  Lewis,  o  Goleg  Annibynol  y  Bala — yr  hwn  yn 
garedig  iawn  a  ymgymerodd  âg  ysgrifenu  ar  ei  destun  ac  a  wnaeth 
nyny  mor  ragorol — yr  oedd  efe  wedi  addaw  papyr  i  ni  ar  yr  "  Ysgol  Sab- 
bothol  yn  Foddion  Gras."  Yr  ydoedd  yntau,  fel  yr  ysgrifenwyr  eraill, 
yn  llawn  fwriadu  cymeryd  mantais  ar  yr  achlysur  dyddorol  hwn  i  alw 
ar  ei  gydwladwyr  i  ofalu  am  roddi  y  goreu  o'u  gwasanaeth  er  codi  yr 
Ysgolion  Sabbothol  ymhob  man  i'r  ystad  uchaf  o  effeithiolrwydd,  ac 
uwchlaw  pobpeth — yn  ol  geiriad  y  mater  yr  addawsai  mor  siriol 
ysgrifenu  arno,  ac  yr  ydoedd  ar  wn^d  pan  y  gollyngwyd  ef ! — ^i  amcanu 
at  beri  iddynt  ateb  eu  dyben  uchaf  oll  trwy  gael  eu  profi  i  bawb  a  ddêl 
i  gyffyrddiad  ft  hwynt  yn  foddion  gras.  0V  goleuni  dysglaer  ymha  un 
y  mae  efe  yn  edrych  ar  y  pethau  hyn  yn  awr,  mor  ddidd^rm  yw  pob 
ystyriaeth  arall  mewn  cymhariaeth  i  hyny  !  Ac  o*r  fan  hono  mor  gryf 
ydyw  Amen  y  sant  gwynfydedig  i  ymdrech  ei  anwyl  frawd  i  wasgu  y 
wers  ag  oedd  mor  agos  at  ei  galon  ef  ei  hun,  at  gydwybod  ei  gydwladwyr  I 

Y  mae  ergyd  yr  holl  awgrymiadau  da  a  wneir  yn  y  papyrau  blaenor- 
ol  yn  dyfod  i  ddau  beth.  Yn  gyntaf,  yr  ydym  i  àaú  ein  gafaei  yn 
eiddigus  yn  y  rhagoriaethau  amlwg  oedd  yn  gosod  y  fath  werth  ar 
lafur  ein  tadau  gyda  gwaith  da  yr  Ysgol  Sabbothol.  Yn  ail,  yr  ydym 
i  gadw  llygad  gwyliadwrus  ar  yr  amgylchiadau  newyddion  sydd  yn 
nodweddu  ein  hamseroedd,  ac  i  wneyd  ein  goreu  i  gyfaddasu  ein  llafur 
gyda*r  Ysgol  Sabbothol  ar  eu  cyfer. 

Yr  arbenigrwydd  sydd  wedi  gosod  mawredd  bythol  ar  lafur  ein  tadaa 
gyda  y  rhan  bwysig  yma  o  waith  yr  Arglwydd  oedd  eu  hymroddiad  a'u 
crejyddolder.  Mae  yn  wir  mai  iled  araf  fu  ilawer  o  honynt  i  weled  y 
peth.     Ymddangosai  iddynt  hwy  mai  gwrando  y  pregethau  a  chymeryd 


0ANMLWTDD1AKT   78G0U0N    SABBOTHOL   CYMRü.  881 

rhan  yn  y  gwasanaeth  oedd  yn  fwy  unîongyrchol  addoliadol,  oedd  y 
fiordd  i  dreulio  y  Sabboth,  ac  yr  oedd  yn  gryn  orchest  i  lawer  o  honynt 
ymgodi  uwchlaw  y  sjrniad  fod  dysgu  rhai  i  ddarllen,  yn  "toatiÄ," 
ac  felly  yu  waharddedig  ar  y  dydd  sanctaidd.  Byddent  weithiau 
mor  gryfion  301  eu  cydwybodolrwydd  nes  gwrthwynebu  i'r  Ysgol  gael 
ei  chynnal  yn  yr  addoldŷ.  "  Gadewch  iddynt,"  meddai  Charles  dirion 
a  doeth,  wrth  y  plant  a'r  dyrnaid  cyfeilîion  oedd  yn  barod  i  gyd- 
weithio  âg  ef ;  "  os  ydy w  heddyw  ganddynt  hwy,  y  mae  yfory  genym 
ni."  Fe  allai  mai  mewn  tipyn  o  gellwair  y  dywedai  yr  Hybarch  John 
Evans  oV  Bala  yn  y  cyfarfod  eglwysig  hwnw,  pan  oedd  Mr.  Charles, 
wrth  weled  dygn  anwybodaeth  rhyw  wi-aig  druan  oedd  yn  yragynnyg 
am  aelodaeth,  yn  gofyn  yn  bryderus  beth  a  wnaent,  ei  bod  yn  dywyll 
iawn, — "  Tywyll  oeddych  chwithau,  Mr.  Charles,  pan  ddaethoch  atom 
ni  gyntaf."  Sut  bynag,  yr  oedd  yn  hawdd  i  ŵr  o'i  hynawsedd  caruaidd 
ef  "  dosturio  wrth  y  rhai  oedd  mewn  anwybodaeth  ac  amryfusedd ; " 
ac  fel  pob  diwygiwr,  yr  oedd  ganddo  fíydd  gref  yn  ei  waith,  ac  felly 
yn  y  dyfodoL     Fe  fyddai  "yfory  "  ganddo  ef. 

Learn  to  labour  and  to  wait ! 

Ac  mae  yn  amlwg  fod  ganddo  allu  rhyfedd  i  beri  iV  tân  oedd  bob  amser 
mor  fy w  yn  ei  galon  rasol  ef  ei  hun,  gynneu  a  llosgi  yn  nghalonau  y 
cyfeillion  syml  y  delai  i  gyffyrddiad  â  hwynt  Yr  oeddent,  bid  sicr,  yn 
grefyddol  iawn.  Yn  ngwrês  eu  caríad  at  Grist,  ac  yn  symlrwydd  eu 
calon  yn  ei  wasanaeth,  nid  oedd  dim  a  aîlai  ymddangos  iddynt  hwy 
mor  ogoneddus  â'r  fraint  o  gael  gwneuthur  rhywbeth  er  ei  fwyn.  A 
phan  oedd  Mr.  Charles,  oedd  mor  lawn  o  gymhwysderau  uchel  fel  y 
mawrygent  ef  "yn  unig  tu  yma  i  eilunaddoliaeth,"  ac  mor  lawn  o 
hynawsedd  Crist  fel  yr  ydoedd  ymhob  peth  yr  un  f ath  â  hwythau,  "  yn 
gydostyngedig  â*r  rhai  iselradd," — pan  oedd  efe  yn  barhaus  yn  galw 
sylw  at  ddygn  anwybodaeth  ei  gydwladwyr,  ac  yn  dangos  fod  yn 
anobeithiol  eu  symud  heb  eu  dysgu  i  ddarllen  y  Gair  a*u  hegwyddori  yn 
ei  bethau  mawrion,  nid  oedd  yn  anhawdd  eu  cael  y  naill  ar  ol  y  Uall  i 
ddy wedyd,  "  Wele  fi,  anfon  fi,"  a  "  Beth  a  fyni  di  i  mi  ei  wneuthur  ? " 
Nid  oedd  rhyw  lawer  o  frasder,  bid  sicr,  ar  y  "  deuddeg  punt  yn  y 
flwyddyn"  efo'r  ysgolion  cylchynol,  gyda'r  gwaharddiadau  caethion  i 
beidio  derbyn  dim  gan  y  bobl  y  Uafurient  yn  eu  plith,  a  pheidio  hyd 
jn  nod  a  chymeryd  tamaid  o  fwyd  yn  eu  tai  oddieithr  eu  gwahodd  yn 
benodol ;  ond  beth  er  hyny,— yr  oedd  y  fyntaisyml  yma  0  werinwyr,  yr 
un  fath  â  Mr.  Charles,  yn  wasanaethwyr  Crist ;  yn  llaf urio  er  caol  eu 
holl  gydwladwyr  yn  ddilynwyr  iddo  Ef ;  yn  edrych  ymlaen  at  y  talu 
ardderchog  yn  "adgyfodiad  y  rhai  cyfiawn  ;"  ac  yn  gweled  ffrwyth  eu 
llafur  yn  ngogoniant  y  bywyd  tragywyddol.  Nid  oeddynt  yn  gwybod 
ond  ychydig,  ac  nid  oedd  gan  Mr.  Charies  ond  ychydig  0  amser  i'w 
hyfforddi  Ònd  yr  oeddynt  yn  gwbl  gysegredig  i'r  gwaith,  ac  yr  oedd 
hyny  yn  codi  eu  hymadferthoedd  i'r  pwynt  uchaf  ag  oedd  yn  bosibl 
iddo ;  ac  yr  oedd  Crist,  yn  drugarog,  yn  taonu  ei  aden  drostynt.  Yr 
oedd  rhywbeth  yn  dra  gwych  yn  ngwaith  Lewis  Williams,  Llanfachreth, 
yn  cael  trefn  ar  blant  anystywallt  trwy  y  drill  a  ddysgasai  pan  gyda'r 
müitia,  ac  yn  dysgu  y  wyddor  iddynt  ar  "  Ymdaith  Gwŷr  Harlech ; "  a 
thrachefn  yn  ei  ddichell  ddiniwed,  i  fod  yn  sicr  pa  fodd  i  ddarllen  y 


832  CANMIWTODUNT   TSOOUON    SaBBOTHOL  OTHUU. 

were  nesaí,  yn  goBod  plant  Ysgol  Waddoledig  LlaDegrjn  iV  d&rììen 
mm  7  gorea  yn  ei  dj,  am  wobr  fechan,  ac  efe  ei  hun,  bid  siwr,  i  fod 
yn  íamwr !  Nid  oedd  cyrhaeddiadau  yr  athiawon  ond  bychain,  ond 
tröent  y  cwbl  yn  waith,  ac  ychydig  iawn  oedd  y  perygl  i'r  rhaì  a  ddy^ent 
alln  canfod  eu  dìfíygion.  A  chan  ea  bod  yn  dal  i  lafurío,  nid  oedd  yn 
anhawdd  iddynt  gadw  ddigon  ar  y  blaen  i'r  rhai  a  addyngid  gan- 
ddynt.  Nid  yw  yn  awr,  ysywaeth,  yn  beth  dyeithr  iawn  i  weled  rhai 
•ydd  wedi  ennill  safleoedd  uchel  yn  y  colegau  athrawol  yn  metíiu  yn 
eu  hysgolion,  am  eu  bod  fe  allai  yn  ymddiríed  gormod  i'w  cyrìiaedd- 
iadau,  neu  yn  methu  ymdeimlo  yn  bríodol  âg  anhawsderau  y  rhai  fydd 
dan  eu  haddysg.  Yn  wir,  clywsom  un  cyfaill  dysgedig  yn  dyweyd,  oV 
boll  Broffeswyr  enwog  y  buasai  danynt  mewn  dwy  o'r  PrífysgoÚon, 
mai  yr  enwocaf  oV  cyfan,  o  ran  cyrhaeddiadau,  oedd  y  dysgawdwr 
salaf.  O'r  ochr  arali,  y  mae  gradd  o  ddawn  naturiol  i  gyfranu  addy^ 
gydag  ymroddiad  calonog  i'r  gwaith,  yn  codi  rhai  bychain  i  ddefnydd- 
ioldeb  ac  anrhydedd  nad  yw  yn  hawdd  iddynt  berí  i  neb  syndod  mwy 
nag  iddynt  hwy  eu  hunain.  A  dyma  guddiad  cryfder  athrawon 
yr  yagolion  cylchynol, — ymroddiad  di-ildio,  yn  codi  oddlar  gariid 
angerddol  at  y  gwaith,  a  ffyddlondeb  pur  i  Gríst  A'r  gwŷr  ^rma  oedd 
yn  yr  ardaloedd  yn  sefydlu  yr  YsgoHon  Sabbothol.  Ac  fe  osodid  y  rhai 
a  ddysgid  ganddynt — hwythau  hefyd — mor  fuan  ag  y  byddai  yn  bosibl, 
ar  waith  i  ddysgu  eraill.  "  Wedi  derbyn  y  goleuni  yr  oeddynt  yn  « 
drosglwyddo  i'w  gílydd."  Yn  ngwres  sanctaidd  y  teimladau  crefyddol 
a  ffynent  mor  gyffredinol  y  dyddiau  hyny,  nid  oedd  ond  peth  naturíol 
Vt  athrawon  newyddion  ymdaflu  iV  gwaith  yn  yr  un  ysbryd  o  zel  ic 
ymroddiad  âV  rhai  oedd  wedi  eu  dysgu.  Ac  fe  ddenai  eu  dysgyblion 
nwythau  drachefn,  yn  eu  tro,  dan  ddylanwad  yr  un  ysbrydiaeth ;  ae 
felly  ymlaen,  o  oes  i  oes,  nes  y  mae  Cymru  erbyn  heddyw  wedi  ei  llanw 
ftg  Ysgolion  Sabbothol.  Fe  fyddai  ymron  yn  anhygoei  i  lawer  y  dydd- 
iau  hyn  y  llafur  a*r  ffyddlondeb  difesur  a  ddangosodd  cannoedd  a  mil- 
oedd  oV  rhai  sydd  wedi  ein  rhagflaenu  hyd  ein  hardaloedd  gyda  y 
gwaith  hwn.  Fel  y  cerddent  siwrneion  pell,  i  gyrau  anhygyrch  o'r 
ardaloedd,  gyda'u  tamaid  bara  a  chaws  yn  eu  llogellau,  i'w  fwyta  wrth 
ffynnon,  lle  y  galient  gael  dracht  o  ddwfr  i'w  yfed  ;  fel  yr  attolygentim 
ganiatâd  i  gadw  Ysgoi  Sui  mewn  ysgubor  neu  unrhyw  ^wthyn  a  ellid 
gaei,  er  dysgu  y  plant  ac  eraiii  i  ddariien  Gair  Duw ;  fei  yr  elent  o 
amgyich  y  gymydogaeth  i  gymheii  rhai  i  ddyfod  i'r  Ysgol,  a  hynj  gyda 
thaeríneb  iiawer  mwy  nag  y  gailasent  ofyn  am  unrh^rw  ffafr  iddynt  ea 
hunain  ;  wedi  ea  caei  ynghyd,  fel  y  byddai  holl  iafur  y  gwaith  yn 
disgyn  amynt,  a'r  anhawsderau  yn  eu  ffordd  nid  yn  anfynych  yn 
ymgodi  yn  fynyddoedd  ag  yr  ymddangosai  yn  anmhosibi  myned 
drostynt ;  fel  y  dyoddefent  ddirmyg  a  sarhâd ;  a  phan  yn  dychwdyd 
i'w  cartrefí  yn  iiuddedig,  mor  brin  yn  fynych  yr  ymddangosai  ffrwytli 
eu  llafur  I  Ond  eto,  ni  ddiflygient ;  eithr  äent  ymiaen,  ac  oV  diwedd 
hwy  weient  fod  Duw  yn  taiu  iddynt  "Yr  hwn  sydd  yn  myned 
rhagddo,  ac  yn  wyio,  gan  ddwyn  hâd  gwerthfawr,  gan  ddyfod  a  ddiw 
mewn  gorfoledd,  dan  ^udo  ei  ysgubau." 

Yn  awr  nid  oes  brínder  amom  drwy  Ysgolion  Gymru  am  rai  sydd 
mewn  ilawer  ystyr  yn  rhagori  yn  fawr  ar  y  tadau  y  cyfeiríwn  atynt, 
ond  heb  eu  hysbryd,  ac  am  hyny  heb  eu  liwyddiant.     Y  mae  i  iawer 


CANHLWYOülANT    Y800L10N    SABBOTUOL   GTIIUU.  838 

tthraw  yo  fater  cwbl  anesboniadwy  pa  fodd  y  mae  ei  allu  er  daioni  mor 
fach  ar  y  rhai  sydd  dan  ei  ofal,  pan  y  meddylia  am  ddynion  syml,  beb 
draian  ei  wybodaeth  a'i  ddiwylliad  ef,  wedi  llwyddo  i  efengyleiddio 
cymydi^aethau,  a  throi  eu  nos  yn  ddydd.  Ond  pa  mor  werthfawr 
bjDag  ydyw  gwybodaeth  a  diwylliad,  nid  dymA  y  galluoedd  sydd  "  yn 
afloDyddu  y  byd,"  neu  yn  ol  y  Saesoneg,  "yn  troi  y  byd  â'i  wyneb  yn  isaf." 
Y  gallu  hwnw  ydy  w  zel,  brwdfrydedd,  penboethni  os  mynwch  !  Nid 
rhyfedd  i  Dr.  Guthrie  ddyweyd,  pan  glywai  efe  son  am  benboethni,  ei 
fod  yn  dysgwyl  cael  allan  fod  gwaith  mawr  i  Dduw  yn  cael  ei  ddwyn 
ymlaen  yn  y  fan  hono.  Yr  oedd  ein  tadau  yn  yr  ystyr  yma  yn  ben- 
boeth  eu  gwala.  Llawenhaent  fel  rhai  "yn  cael  ysglyfaeth  lawer," 
0  gael  agoriad  mewn  unrhyw  gyroydogaeth  i  sefydlu  Ỳsgol  newydd, 
ae  ni  flinent  yn  tramwy  iddi  am  flynyddoedd  ac  yn  gweithio  â'u  holl 
egni  gyda  hi,  nes  cael  boddlonrwydd  y  gallai  bellach  ofalu  am  dani  ei 
hun ;  wedi  hyny  tröent  i  chwilio  am  fanau  eraiU  Ue  y  gallent  wneyd 
daioDÌ  cjrflfelyb : 

To-morrow  to  fresh  fields  aml  pa>tur»-8  oew. 

Nid  oedd  perygl  i  bobl  gael  llonydd  ganddynt  yn  unman  heb  eu 
"cymhell"  i  ddyfod  gyda  hwynt  i'r  Ysgol,  a  diammeu  fod  llawer 
feliy  wedi  myned  gyda  hwynt  ar  y  dechreu  yn  fwy  rhag  cael  eu  "syfr- 
dâBu"  ganddynt  na  dim  arall ;  ond  wedi  gwneyd,  cai  y  rhai  a  fuasent 
yn  trafferthu  gyda  hwynt  y  gorfoledd  cyn  hir  o'u  gweled  hwythau  yn 
cynneu  gan  yr  un  brwdfrydedd,  ac  yn  eu  tro  yn  gwasgar  y  tàn  ymhob 
cyfeiriad.  Ac  er  nad  oedd  ganddynt  ond  ychydig  iawn  o  syniad  am  y 
dolliau  goren  i  gario  ymlaen  addysgiaeth  y  rhai  a  ddelent  dan  eu  dwy- 
law,  eto  nid  oedd  dim  petrusder  ganddynt  am  yr  amcan  oedd  i'w 
gyrhaeddyd,  ac  yr  oedd  eu  cariaii  at  y  gwaith  yn  ddihysbydd. 
"  Angen,"  dros  y  byd,  **  ydyw  mam  dyfais  :"  ac  ni  adawai  hwythau,  yn 
enwedig  gyda  eu  mawr  gariad  at  y  gwaith,  301  ddisyniad  am  ddulliau 
gweddol  gyfaddas  i  gyrhaedd  yr  amcan  y  gosodasent  eu  bryd  arno 
mwy  nag  y  gedy  lawer  mam  ieuanc  ddigon  di-hyffbrddiad,  yn  ddisyniad 
am  ddull  i  fagu  y  baban  y  mae  ei  mynwes  mor  lawn  o  gariad  ato.  Yn 
y  wedd  yma,  yn  wir,  y  dysgwyd  doethineb  addysgiaeth  i  Pestalozzi,  a 
Lancaster,  a'r  holl  awdurdodau  eraill  a  fawrheir  yn  gymaint  ar  gyfrif 
eu  gwasanaeth  gwerthfawr  i'r  byd  addysgawl.  Ac  er  mor  werthfawr 
ydyw  trefn,  eto  mae  yn  rhaid  i  ni  benderfynu  fod  bywyd  yn  anfesuroi 
werthfawrocach.  Gall  bywyd  greu  trefn,  ond  ni  all  trefn  greu  bywyd. 
Ac  nid  oes  yr  un  gwirionedd  ag  y  mae  eisieu  ei  argraflfu  yn  ddyfnach 
ar  galonau  cyfeiliion  yr  Ysgol  Sabbothol  ar  adeg  ei  Chanmlwyddiant,  na 
bod  yr  ysbryd  a'i  gwnaeth  yn  gymaint  llwyddiant  trwy  lafur  ein  tadau 
yn  anhebgoroi  i'w  ilwyddiant  yn  barhaus.  Mae  y  gwaith  heb  ei  orphen. 
Yn  wir,  nid  ydyw  ond  newydd  gael  ei  ddechreu  1  Yn  barhaus  y  mae 
cyrau  o'n  trefydd  a'n  hardaìoedd  lle  y  mae  cynnydd  y  boblogaeth  yn 
galw  am  sefydlu  Ysgolion  newyddion,  y  rhai,  fel  y  maent  wedi  profi  o'r 
dechreuad  ymhob  man,  a  ddylent  fod  yn  ddechreuad  achosion  yn  y 
manau  hyny,  fel  y  corlaner  y  trigolion  i'r  Bugail  Da.  Yn  barhaus  y 
mae  rhy wnd  mewn  perygl  i  lesgâu  a  chilio  o'r  neilldu,  ac  y  mae  yn  siars 
wastadol  ar  gyfeilüon  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ofalu  am  y  cyfryw,  "cadam- 
hàu  y  dwylaw  llesg,  a  chryfhau  y  gUuiau  gweiniaid."     Yn  barhaus  y 


381  CAK]fLWTDDlA5T   T8GOUON   8ABBOTHOL  OTMBD. 

mae  pobl  yn  tyni  o  mmgjlch  ein  haddoldai  mwyaf  cyflens  sjdd  p 
dd jeithr  iV  Ysgol,  a  Uawer,  gan  dlodi  a  thrallodion,  ac  yn  enwedig  gan 
an^jrmedrold^  yn  methn  ei  dilyn, — ac  y  mae  o  bwys  mawr  fod 
fiiyndìan  yr  Hwn  a  ddaeth  "  i  geisio  ac  i  gadw  yr  hyn  a  goUasid  **  yn 
cadw  mi  Uygaid  amynt,  ac  yn  gwneyd  en  gorea  iV  di^ela ;  ae  jb 
barhaos  y  mae  yr  anhawaderaa  a  gyfarfyddir  wrth  lahírío  gyda'r 
gwaith — «mili  sylw  y  bachgen  nad  yw  ei  feddwl  yn  aros  ond  llsi  ntg 
amrantiad  ar  ddun ;  ^ea  rhy  w  ddyddordeb  at  y  pethaa  mawríon  yn 
meddwl  yr  eneth  ienanc  sydd  â'i  llygad  yn  gwibio  i  bob  cyfeiríad; 
de£Fro  gronyn  o  feddylgarwch  mewn  rhai  ydynt  wedi  dilyn  yr  Ÿsgoi  am 
flynyddoedd  ac  heb  eríoed  ystyríed  fod  ganddynt  ddim  i'w  wneyd 
ynddi,  ac  o'r  ochr  arall  gadw  gwastrodedd  ar  y  rhai  sydd  wedi  meddwl 
ychydig  rhag  iddynt  ddiifaddio  hoU  waiUi  y  dosbarth  trwy  farchogaeth 
ea  mympwyon  ;  ac  yn  neiUdnol  cael  agoríad  yn  nghalonaa  y  rhai  sydd 
dan  addysg  i'r  gwiríonedd  megys  y  mae  yn  yr  lesa, — y  mae  hyn  oll 
yn  gwneyd  i  fyny  y  fath  gorff'  o  anhawsderan  fel  nad  ydyw  ryfedd  yn 
y  byd  fod  pobl  dda,  weithìaa  yn  enwedîg,  dan  demtasiwn  gref  i 
ymoUwng,  a  meddwl  fod  en  hoU  ymdrechion  mor  ofer  fel  na  waeth 
iddynt  roi  y  cwbl  i  fyny. 

Ond  er  y  cwbl  uid  ydym  i  Udio  ac  ymoUwng  !  Mae  y  gwaith  i  giel 
ei  wneyd.  Mae  y  bobl  o  oes  i  oes  i  gael  en  hyíSbrddi  yn  y  gwiríonedd, 
a'a  cymhwyso  i*r  fnchedd  dragy wyddoL  Ac  mewn  byd  sydd  mor  lawn 
o  dywyUwch  a  diddawiaeth,  ac  yn  nghanol  y  temtasiynaa  aneiríí  i 
bechod  sydd  ar  bob  Uaw  yn  cael  ea  gosod  yn  flbrdd  dynion,  nid  yw  yi 
bosibl  i  ni  aUn  gwneyd  heb  yr  Ysgoi  SabbothoL  Ac  yn  awr  mae  y 
sefydUad  gwerthfawr  yma  yn  ein  dwylaw  nL  Pan  ydoedd  yn  ngofal 
ein  tadan  fe  ddarfn  iddynt  hwy  trwyddo  wneyd  gwaith  tra  mawr.  Ag 
a  ydym  ni — wedi  ei  dderbyn  yn  dreftadaeth  oddiwrthynt  hwy,  wedi 
manteisio  yn  gymaint  ar  en  Uafar,  wedi  mwynhâa  hefyd  lawer  iawn  o 
fanteision  gwerthfawr  eraiU  nad  oeddynt  yn  ea  cyrhaedd  hwy,  ac  yn 
sicr  heb  fod  yn  barod  ar  nnrbyw  dir  i  gydnabod  ein  bod  lawer  islaw  iddynt 
— a  ydym  ni,  fel  y  bobl  hyny  gynt,  "  yn  arfog  ac  yn  saethn  â  bẃa,"  i 
"  droi  ein  cefoi  yn  nydd  y  frwydr  t "    Nac  ydym,  ni  a  hydemni ! 

Mae  brodyr  i  ni  •eth  ymlaen 
Trwy  ddyfoach  dŵr  a  phoethach  tán, 
Ac  eto  grachfygasint  hwy. 

Ac  os  ydyw  y  rhyfel  y  rhoisant  hwy  en  nerth  i'w  hymladd — rhyfd  yr 
Arglwydd  lesn  yn  erbyn  teymas  y  tywyUwch — wedi  ei  gadael  yn  y 
rhan  bwysig  yma  o'r  maes  yn  awr  yn  ein  dwylaw  ni,  fe  fyddai  yn 
warth  ac  yn  dnieni  i  ni  roddi  ein  harfaa  i  lawr.  Mae  yn  bwysig  yn 
neiUdaol  i  ni  hefyd  gofio,  beblaw  yr  hoU  fanteision  ychwanegol  sydd 
genym  yn  ein  meddiant,  fod  yr  arfdy  mawr — y  magaznitt  chvedl 
Gamal — o  ba  an  y  derbynient  hwy  bob  cyflenwad  iV  gwneyd  y  f»th 
filwyr  da  i  lesa  Gríst,  yn  agored  i  ninnan,  a  Dwyfol  groesaw  i  Di  ar  a 
hoU  gynnwys.  Mae  y  gaîr  yn  agos  atom ;  y  mae  gorsedd  gras  yn  nés 
na  hyny ;  ac  er  maint  ein  heiddüwch,  y  mae  nerth  Crist  yn  barod  i'w 
berffeithio  yn  ein  gwendid.  Fe  sonir  yn  Uyfr  y  Dadgaddiad  am  iyw 
elynion  cryfion  y  rhai  "  a  ryfelant  â'r  Oen,  aV  Oen  a*a  gorchfyga  hwyntj 
oblegid  Arglwydd  arglwyddi  ydy^w,  a  Brenin  brenhinoedd  ;"  ond  wadi 


CANHLWYDDfANT    TSOOLIuN    SABROTHOL   OYMRÜ.  835 

cfybwjrll  mawredd  gogoneddos  yr  Oen  ei  hun  íel  rheswm  am  ei  oruch- 
afiaeth,  fe  ddy wedir  ymhellach,  ac  fel  rheswm  ychwanegol  am  yr  un  peth, 
**a'r  rhai  sydd  gydag  ef  sydd  alwedig,  ac  etholedig,  a  flfyddlawn."  Er  mor 
fawr  ydyw  Efe,  ac  er  mai  ei  nerth  Ef  ydy w  hjrwyd  y  rhyfel  i  gyd,  eto 
y  mae  ymdrech  ei  hohl — ydynt  "  alwedig,  ac  etholedig,  a  ffyddlawn  " — 
jn  rhan  hanfodol  oV  gallu  sydd  yn  sicrhau  y  f uddugoliaeth.  Ac  ymha 
ysbryd  yr  edrychai  dyn,  er  iddo  gyrhaedd  y  bywyd  "  megys  trwy  dân," 
ar  y  buddugoliaethwyr  fyddant  gyda'r  Oen  ar  fynydd  Síon,  "  wedi  eu 
gwisgo  mewn  dillad  gwynion  a  phalmwydd  yn  eu  dwylaw  " — fel  rhai 
yn  teimlo  fod  eu  hymdrechion  personol  hwy  yn  y  rhyfel  yn  rhoddi  hawl 
jddynt  gydag  Ef  jn  y  fuddugoliaeth  fawr, — tra  yn  cofio  mai  cilio  o'r 
neilldn  a  wnelsai  ef  ei  hun,  gan  adael  y  rhyfel  i'r  neb  a  fjoiai  ei  hym- 
Iidd  ?  Y  mae  hyn  oll  yn  galw  arnom,  a  chyda  llais  sydd  o  anfeidrol 
nerth,  i  ymdaflu  i  waith  yr  Ysgol  Sabbothol  gyda*r  un  ymroddiad 
ealonog  a  chyda'r  un  dwfn  grefyddolder  ag  a  nodweddai  lafur  ein 
tídau.  A  phe  dychymygai  neb  o'n  darllenwyr  tirion  y  byddai  hyny 
mor  feichus  fel  y  byddai  yn  anhawdd  iddynt  ymgynnal  dano,  gallem 
jnhawdd  eu  sicrhau  y  byddai  yn  anfesurol  haws  iV  ddwyn  na  baich 
s^oryd  a  diogi.  Cljrwsom  henafgwr  parchus,  sydd  erbyn  hyn  er  ys 
Uawer  dydd  wedi  cyrhaedd  yr  orphwysfa,  yn  dyweyd  mai  diogi  oedd 
y  gwaith  caletaf  y  gwyddai  efe  am  dano.  Ac  ni  raid  ond  edrych  am 
fjmyd  ar  ddosbarth  yn  yr  Ysgol  Sul  lle  mae  yr  athraw  aV  rhai  sydd 
dan  ei  ofal  mewn  Uawn  ymdrech  gyda'u  llafur,  i  weled  gymaint  mwy 
dedwydd  ydynt  na  dosbarth  arall,  nad  yw  fe  allai  nebpell  oddiwrthynt, 
lle  y  mae  pawb  yn  ystwyrian,  yn  dylyf u  gên,  ac  yn  edrych  yn  resynol 
tuaV  cloc,  fel  rhai  yn  ymofyn,  Tybed  ai  ni  allai  fod  rhyw  obaith  i'r 
adeg  i  ddiweddu  yr  Ysgol  ddyfod  ry wbryd  i  ben  ! 

Ond  dywedasom  hefyd  fod  tôn  yr  erthyglau,  fel  yn  wir  y  mae  sylw  pob 
dyn  meddylgar  ar  arwyddion  yr  amseroedd,  yn  golygu  ei  fod  o  bwys 
mawr  i  nî  gadw  ein  llygaid  yn  agored  ar  amgylchiadau  neillduol  y 
dyddiau  hyn,  ac  yn  gwneyd  ein  goreu  i  gyfaddasu  yr  Ysgol  Sabbothol 
ar  eu  cyfer.  Nid  ydyw  ein  cenedl  mwyach  yn  anllythvrenog;  ac  y  mae 
mewn  gwahanol  ffyrdd,  erbyn  hyn,  yn  Ue  bod  yn  Uechu  yn  neiUduedd 
ci  mynyddoedd,  wedi  ei  dwyn  allan  i'r  byd,  ac  yn  cymeryd  rhan  yn  ei 
hdyntion,  ac  yn  cyfranogi  o'i  gynnydd.  Mae  yn  amlwg,  ynte,  y  dylid 
ymwneyd  â  hi  dipyn  yn  wahanol  iV  hyn  y  gwnelai  y  Uafurwyr  cyntaf 
gyda'r  Ysgol  Sul.  Y  mae  can'  mlynedd  o  waith  yr  Ysgol  ei  hunan 
wedi  gwneyd  gwahaniaeth  mawr.  Ý  mae  y  cynnydd  dirfawr  sydd  wedi 
bod  y  chwarter  canrif  diweddaf  yma  ar  addysg  elfenol  drwy  ein  hysgol- 
ion  dyddiol  wedi  gwneyd  gwahaniaeth  mwy.  Ac  y  mae  gwaith  y  dyfod- 
ol,  trwy  ledaeniad  addysg  ganolraddol  a  sefydliad  ein  colegau  conedl- 
aethol,  yn  sicr  o  wneyd  gwahaniaeth  mwy  fyth.  A  ydyw  hjm  oU  yn 
argoeli  fod  yr  Ysgol  Sabbothol  wedi  gorphen  ei  gwaith  yn  Nghymru, 
ac  nad  ydym  i  obeithio  am  ei  dyfodoH  Nid  ydym  ni  yn  meddwl 
feUyl  Mae  yn  wir  pan  ddeuwn  o  ganol  y  bywiogrwydd  neiUduol 
»ydd  y  dyddiau  hyn  ymhob  cyfeiriad  yn  nodweddu  ein  hymdrechion 
gydag  addysg  fydol,  ac  edrych  ar  y  musgrellni  a'r  heneidd-dra  sydd  yn 
rhy  amlwg  ar  rai  o'n  Hysgolion  Sabbothol,  ein  bod  weithiau  braidd  yn 
digaloni,  ac  yn  ofni  nad  all  ddal  eî  thir.  Ac  y  mae  yn  amlwg  nad  all 
gyda  musgreUni  a  heneidd-dra,  pa  faint  bynag  a  gaumolwn  arni  ac  a 


8d6  OAMULWTODIAMT    YBOOLION    SaBBOTHOL   GTMBD. 

fawrhawn  ei  gwaith  yn  yr  amser  aeth  heibio.  Yr  unig  obaith  sydd 
iddi  ddal  ei  flfordd  a  chyflawni  yn  ddyladwy  waith  y  dyfodol,  ydy  w  trwy 
iddi  ymhob  man  wregysu  ei  Iwyoau  a  wynebu  yn  eofn  ar  y  dyled- 
swyddau  sydd  yn  ei  haros,  gan  gyfaddasu  ei  hun  i  unrhyw  amgylch- 
iadau  newyddion  y  gaîlo  ei  chael  ei  hunan  ynddynt.  O  wneyd  hyny, 
nid  oes  unrhyw  rwystr  iV  dyfodol  fod  yn  ddysglaer  iawn  ! 

Y  mae  eisieu  cymeryd  gofal  felly  yn  neillduol  gyda'r  dosbarthiadau 
elfenol,  Mae  ein  cymydogion  y  Saeson  yn  cael  llawer  o  waith  y  dos- 
barthiadau  hyny  wedi  ei  wneyd  at  eu  llaw  gan  yr  ysgolion  dyddiol,  lle 
y  mae  plant  y  boblogaeth  yn  gyffredinol,  erbyn  hyn,  yn  cael  eu  dysgu 
i  ddarllen.  Ond  ni  cheir,  ysywaeth — o  Jeiaf  hyd  yn  hyn — ddim  o  help 
yr  ysgolion  hyny  tuag  at  ddysgu  ein  plant  ni  i  ddarllen  Cymraeg. 
Rhaid  gwneyd  y  gwaith  hwnw  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ac  mewn 
Ihaws  o'r  Ysgolioû  Sabbothol  fe'i  gwneir  eto  yn  y  dull  mwyaf  anghelf- 
ydd.  Gelwir  plentyn  at  yr  athraw  neu  yr  athrawes  i  "  gaeî  gwers,"  ac 
yna  fe'i  gyrir  yn  oi  "iV  dysgu,"  a  geiwir  y  nesaf,  &c. ;  a  thra  y  bydd 
un  yn  "  cael  gwers,"  fe  fydd  y  naw  eraill,  wrth  reswm,  yn  yspío  o'u 
cwmpas  neu  yn  chwareu.  Cauir  y  cyfan  i  fyny  mewn  eisteddle  gyfyng, 
lle,  gyda'r  eithriad  o  gael  myned  fe  allai  unwaith  i  "  gael  gwers,"  a 
chyfodi  i  ganu  hanner  yr  ysgol,  na  fydd  un  amrywiad  yn  cael  ei  oddef 
yn  eu  hawr  a  hanner  o  gaicharíad,  yr  hwn  y  dysgwyliriddynt  ei  dreulio 
yn  gwbl  i  edrych  ar  ac  i  ddysgu  eu  gwers.  Crybwyllasom  am  y  canu 
hanner  yr  ysgol ;  ond  fel  rheol  nid  ydy w  hwnw  ychwaith  yn  ddim  i'r 
plant,  oblegid  ni  wyddant  y  geiriau,  ac  ni  wyddant  y  dôu,  ac  nid  ydyw, 
fel  llawer  o'r  ymarferiadau  eraill,  ond  rhywbeth  sydd  yn  cael  ei 
"  berfformio  "  yn  eu  cly wedigaeth.  Y  mae  yn  rhyfedd  fod  cynifer  o 
honynt  yn  dysgu  darllen  o  gwbl,  tra  nad  ydyw  yn  rhyfedd  oll  bod 
Uawer  o  honynt  yn  dysgu  hyny  mor  anmherffaith  fel  ag  i  fod  yn  an- 
alluog  ar  hyd  eu  hoes  i  wneyd  darllen  yn  hyfrydwch  iddynt ;  ac  mae 
yn  rhyfedd  na  f  ai  llawer  o  honynt  yn  casâu  yr  Ysgol  Sul.  Mae  yr  un 
plant,  mae  yn  debyg,  yn  yr  ysgol  ddyddiol.  Yno  y  mae  babanod  gyda'u 
giiydd,  mewn  ystafell  brydferth  a  chyfleus — Infant  Classroon^ — ac  yn 
lle  myned  yn  eu  tro  i  "  gaei  gwers,"  y  maent  oll  yii  cael  eu  cyd-ddysgu, 
a  hyny  mewn  ffordd  sydd  yn  tynu  eu  sylw,  yn  ennyn  eu  cydymgais,  ac 
yn  sicrhau  eu  cynnydd.  Fe  geir  hefyd  lawer  o  amrywiaeth.  Fe'u 
dysgir  i  ganu  tonau  bychaiu  bywiog  sydd  yn  gyfaddas  iddynt;  fe'u 
gosodir  i  fyned  trwy  ychydig  ymarferiadau,  sydd  yn  eu  bywiogi  ac  yn 
eu  dysgu  i  ufuddhau  ;  fe  ddefnyddir  gwahanoi  ffyrdd  i'w  gwneuthur 
yn  hyddysg  yn  y  wers — megys  yr  athraw  yn  myned  drosti  ei  huuan, 
hwythau  yn  ei  ddilyn,  hwy  yn  myned  drosti  gyda'u  gilydd,  yna  bob  un 
ar  wahan,  ac  wrth  wneyd  hyny  yn  cywiro  eu  gilydd,  &c. ;  fe  geir  ham- 
dden  hefyd  i  adrodd  ystori  wrthynt,  fe  allai  oddiwrth  rai  oV  darluniau 
prydferth  sydd  yn  crogi  ar  y  muriau,  ac  i  gyfranu  rhyw  wybodaeth 
ddyddorol ;  ac  fe'u  dysgir  i  gydganu  emyn  a  ddeallant,  ac  i  gydadrodd 
yn  barchedig  Weddi  yr  Arglwydd.  Mae  yr  holl  waith  wedi  bod  mor 
ddifyr  fel  mai  prín  y  gwyddant  nad  chwareu  y  maent  wedi  bod;  a  phan 
ddaw  yr  adeg  i  ymadaei  y  mae  eu  meddyliau  mor  fywiog  fel  y  bydd 
swn  y  gloch  fydd  yn  eu  galw  ynghyd  drachefn,  ond  odid,  yn  fiwsig 
hyfryd  iddynt.  Y  maent  felly  yn  cael  eu  dysgu  yn  y  ffordd  fwyaf 
effeithiol,  ac  y  mae  y  cwbl  yn  cael  ei   wneyd  iddynt  mor  hynod  o 


CAN>îr,WVDDIANT    YSOOl.ION    SABBOTHOL    OT&tUU.  837 

ddifyr.  Mor  wahanol  mewn  llawer  man  yn  yr  Ysgol  Sabbothol ! 
Pe  defnyddìd  dull  hono  o  gario  y  gwaith  yralaon  yn  yr  ysgol  ddyddiol, 
pa  obaith  fyddai  iV  plant  sefyll  yr  arholiadau  a  boddhâu  yr  Inspector  f 
Ac  eto  y  mae  pob  rheswm  yn  gaiw  am  fod  yr  Ysgol  Sul  yn  cael  y  fan- 
tais  oreu  ar  bob  cynllun  da,  a  phob  llafur  ffrwythlawn.  Mae  ysgol  y 
Bwrdd  yn  cael  y  plant  i'w  llaw  bum'  diwrnod  o'r  wythnos,  a  phum' 
awr  bob  dydd  j  nid  ydyw  yr  Ysgol  Sul  yn  eu  cael  ond  un  diwrnod  o*r 
wythnos,  a  hyny  am  ond  prin  awr  a  hanner.  Mae  gan  yr  ysgol  ddydd- 
iol  ddarpariaethau  cytleus  at  ei  gwasanaeth,  mewn  lìyfrau,  taflenau, 
darluniau,  ac  apparatus  eraill ;  ond  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  yr  ystyr- 
iaethau  hyn  yn  caol  ei  gadael  mewn  tlodi  gresynol.  Ac  wedi  y  cwbl, 
nid  y w  yr  ysgol  dilyddiol,  fel  rheol,  ond  yn  dysgu  iV  plant  elfenau  addysg 
fydol, — pethau  da  a  buddiol,  bid  sicr,  a  phethau  all  fod  yn  wasanaethgar, 
o'u  hiawn  ddefnyddio,  i*w  daioni  penaf.  Yn  wir  y  mae  llawer  o  Fwrdd- 
ysgolion  goreu  y  deyrnas  yn  dysgu  swm  mawr  o  wybodaeth  Ysgrythyrol 
werthfawr  i'r  plant,  a  heb  brofi  o  gwbl  yr  anhawsder  oddiwrth  wahanol 
olygiadau  y  cyrff  crefyddol,  a  hyderwn  cyn  hir  y  bydd  hoU  Fwrdd- 
ysgolion  Cymru  yn  gwneyd  yr  un  peth.  Ond  mae  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  amcanu  yn  arbenig  at  eu  dysgu  i  ddarllen  a  deall  y  Bibl,  i  ymsynied 
â  meddyliau  mawrion  Duw,  i  gredu  yn  ei  Fab,  ac  i  rodio  yn  ei  sanctaidd 
.  ofn.  Éto,  gyda'r  fath  gyflawnder  o  amser  a'r  fath  gyfoeth  o  adnoddau, 
a  chydaV  fantais  ychwanegol  hefyd  o  fod  y  rhai  sydd  yn  addysgu  ynddi 
wedi  eu  hyfforddi  yn  y  gelfyddyd  fel  pupil  teachers,  a  thrachefn  yn  y 
training  coHeges,  y  mae  yr  ysgol  ddyddiol  yn  fywiog  i  lanw  pob  mynyd 
â  gwaith,  gan  gadw  golwg  yn  barhaus  ar  ddydd  yr  arholiad ;  tra  o'r 
ochr  arall,  y  mae  nifer  mawr  o'n  Hysgolion  Sabbothol — gyda'u  prin 
awr  a  hanner  mewn  wythnos,  gyda'u  cyfleusderau  anmherffaith,  gyda'u 
hathrawon  nad  ydynt  yn  gyffredin  wedi  cael  unrhyw  hyfforddiad,  a 
chyda'u  hamcan  o  anfeidrol  bwysigrwydd — yn  gallu  gwastraffu  y  myn- 
ydau  prinion  "  fel  gwerth  yn  llaw  y  ffol,"  ac  ymron  heb  amcan  o  gwbl ! 
Mae  yr  ysgolion  dyddiol,  gyda  pherffoithiad  eu  peirianwaith  trwy  lafur 
oesoedd  o  addysgwyr  llwyddiannus,  yn  amcanu  at  gynnyrchu  y  mwyaf- 
swm  o  ffrwyth  heb,  o  leiaf,  ddim  gwastraff  ar  lafur ;  tra  mewn  nid 
ychydig  o  amgylchiadau,  y  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  cynnyrchu  y 
lleiafswm  o  ffVwyth,  a  hyny,  nid  yn  anfynych,  gyda'r  mwyafswm  o 
yradrech.  Bydd  yn  ddrwg  genyra  yn  fynych  weled  y  Uafur  blin  y  raae 
cyfeiUion  caredig  dano  yn  y  dosbarthiadau  ieuengaf,  yn  ceisio  cadw 
rhy  w  fath  o  wastrodedd  ar  y  plant,  a  "  rhoi  gwers  "  i'r  naiJl  ar  ol  y  UalJ, 
ac  er  yr  hoU  ymddygnu  poenus,  mor  ychydig  fydd  yr  enniU  ar  y  Uaf ur 
i  gyd! 

Ac  eto  fe  fyddai  yn  rhyfeddol  o  hawdd  dwyn  oddiamgylch  gyfnewid- 
iad  yn  hyn  oU  a  brofai  yn  hyfryd  a  benditliiol  iawn.  Y  raae  bellach 
ynglŷn  â  Uawer  o'n  haddoldai  ystafeUoedd  cyfleus  ymha  rai  y  geUid 
cynnal  Ysgol  Sabbothol  y  Plant ;  ac  am  fanau  Ue  nad  oes  cyfleusderau 
o'r  fath,  ni  fyddai  yn  sicr  ond  gorchwyl  hawdd  i  bobl  sydd  o  gariad  at 
yr  efengyl  wedi  gwneyd  cymaint  er  cael  Ueoedd  cyfaddas  i'w  phregethu, 
&c.,  wneyd  ychydig  yn  ychwaneg  er  mwyn  cael  ystafeUoedd  manteisiol 
i  "  borthi  ŵyn  "  y  Bugail  Da.  Deallwii  fod  rhai  rhieni  yn  anfoddlawn 
i'w  plant  gael  eu  cymeryd  i'r  cyfryw  ystafeUoedd,  gan  deimìo  fel  pe 
byddai  eu  symudiad  o'r  capel  yn  fath  o  aUtudiaeth  arnynt     Mae  yn 


838  CANMLWYbuiANT    YSGOLION    8ABB0TH0L    OTMHU. 

gweddu  i  ni  dosturio  wrth  anwybodaeth  y  fath  rieni !     Ond  dylem  eu 

haddysgu  yn  dirion,  a  dangos  y  gellid  tr wy  hyny  wneyd  llawer  gwell 

chware  teg  â'u  plant.     Nid  ydym  yn  ddiflfygiol  iawn  am  lyfrau  a  thaf- 

lenau  a  darluniau  cyfaddas ;  ac  fe  fyddai  yn  hawdd,  ond  i'n  Hysgolion 

symud  yn  y  cyfeirìad  yma,  ychwanegu  yn  fawr  at  ein  cyflenwad.     Ac 

yn  arbenig  nid  ydym  ar  ol  mewn  llawer  o'n  Hysgolion  am  athrawon  ac 

athrawesau  hyfforddedig  a  phrofíadol  o'r  ysgolion  dyddiol,  y  rhai  yn 

fynych  na  wneir  unrhyw  ddefnydd  o'u  cymìhwysderau  neiUduol,  ond  eu 

gadael  fel  pobl  ieuainc  gyffredin  eraiU.     Fe  allai  y  byddai  yn  lied  drwm 

ar  y  rhai  hyny,  wedi  iddynt  fod  yn  addysgu  plant  ar  hyd  yr  wythnos, 

dysgwyl  iddynt  wneyd  yr  un  peth  ar  y  Sabboth  hefyd ;  ond  hwy  allent 

wneyd  gwasanaeth  Uawer  gwell  trwy  osod  arnynt  arolygiaeth  Ysgol  y 

Plant,  a  rhoddi  iddynt  bobl  ieuainc  garedig  a  chrefyddol — goreu  oll  os 

wedi  eu  haddysgu  eu  hunain  yn  yr  ysgolion  elfenol — ^i'w  cjTinorthwyo, 

gan  roddi  amynt  eu  hyfforddi  yn  y  gwaith,  fel  y  gwnant  gyda'u  pupü 

ieachers  a'u  monüorSy  a  chario  yr  Ysgolymlaen  yn  gwbl  yn  yr  un  duU  ag 

y  gwnant  gyda'r  In/ants  yn  yr  ysgol  ddyddioL     A  phan  mae  y  cyfeill- 

ion  hyn,  o  angenrheidrwydd,  wedi  bwrw  eu  coelbren  gydag  un  gangen 

o  eglwys  Crist,  ond  fod  yn  y  gymydogaeth  amryw  ganghenau,  ac  fe 

allai  o  wahanol  enwadau,  paham  na  ellid  trefnu  adegau  cyfleus  yn  yr 

wythnos  iddynt  egluro  i  rai  a  annoger  i  ddyfod  atynt  o'r  gwahanol 

Ysgolion,  y  dulliau  goreu  o  ddwyn  ymlaen  Ysgol  y  Plant,  gan  ddangos 

hyny  yn  ymarferol  mewn  cynllun-wersi^  trwy  ddysgu  y  rhai  ieuainc  yn 

eu  presennoldeb  1     Gwych  hefyd  fyddai  rhoddi  cyfleusdra  i  rai  o'r  cyf- 

eillion  hyny  roddi  gwers,  &c.,  jm  ngwydd  y  Ueill,  ynghyd  a'r  athraw 

neu  yr  athrawes  o'r  ysgol  ddyddiol  fo  yn  eu  hyfforddi,  a  chymeryd  cyfle, 

wedi  i'r  plant  fyned,  i  nodi  allan  y  diffygion  a'r  rhagoríaethau,  fei  y 

gwneir  gyda'r  crüicism  Ussons  yn  y  colegau  athrawol.     Mae  yn  wir  y 

byddai  hyn  oll  dipyn  yn  newydd,  ac  fe  allai  y  profai  ychydig  yn  dra- 

fferthus  i  ddechreu ;  ond  y  cwestiwn  y  w,  ai  ni  allai  fod  yn  werth  ym- 

gymeryd  âg  cf,  yn  enwedig  pan  y  mae  yn  sicr  y  dysgid  y  plant  i  ddar- 

Ilen  yn  llawer  cynt  ac  yn  Uawer  gwell;  y  ceid  hefyd  lawer  mwy  o 

hamdden  nag  a  geir  yn  awr  i*w  goleuo  a'u  hyfforddi  mewn   pethaa 

eraiU ;  ac  y  gwnelid  y  gwaith  oll  yn  Ilawer  mwy  hyfryd,  nid  yn  unig 

i'r  rhai  fyddo  yn  addysgu,  ond  hefyd  i'r  plant  a  fyddo  dan  addysg  t 

Mae  yn  debyg  y  dywed  rhai  fod  yr  Ysgol  Sabbothol  am  gan'  mlynedd 

wedi  gwneyd  yn  rhagorol  heb  h^m  oll,  ac  na  allwn  wneyd  yn  well  na 

dilyn  esiampi  y  tadau.     Gwir :  mae  y  bobl  barchus  hyn  gyda  ni  "  bob 

amser,"  ac  nid  arnynt  hwy  y  bydd  y  bai  os  na  wnawn  sylw  dyladwy  o'u 

chwedL     Y  mae  yn  wastadol  ry wrai  sydd  o  flaen  eu  hoes ;  eraill  sydd 

yn  ceisio  ei  dilyn,  at:  eraill  ar  ei  hoL     Mae  y  cyfeillion  y  soniwn  am 

danynt  yn  perthyn  i'r  dosbarth  olaf.     Yr  ydym  wedi  eu  gweled  lawer 

gwaith  yn  cario  allan  yr  un  egwyddor  fel  amaethwyr,  a'u  tir  yn  dihoeni 

mewn  tlodi  a  gwall  ymgeledd ;  tra,  gerllaw  iddynt,  y  mae  tir  ag  oedd 

yn  naturiol,  fe  allai,  yn  ilawer  Úai  manteisiol  i  ffrwythlondeb,  dan 

ìwyth.  o  gnydau  ag  y  mae  yn  llawenydd  edrych  amynt     A'r  fath, 

ysywaeth,  ydyw  yr  ysgol  ddyddiol  mewn  Ilawer  cymydogaeth  o'i  chym- 

hfl^  â'r  Ysgol  SabbothoL     Fe  wnaeth  ein  tadau  yn  rhagorol,  mae  yn 

wir,  a  dylem  byth  fod  yn  falch  o  honynt     Ond  mae  yn  weddus  cofio 

nad  oedd  y  nifer  a  fyddai  ganddynt  hwy  i  weithio  amynt  yn  agos  mor 


CANMLWYDDIaNT    YSÜÜLION    S^BBOTUOL    CîfMHÜ.  889 

liosog,  ac  ara  hyny  y  gallent  yn  well  gyrhaedd  pob  un  a  fyddai  dan  eu 
gofal  Heblaw  hyny  dylid  cofio  am  y  zel  oedd  yn  eu  hysu,  a'u  hyin- 
roddiad  diflino  i'r  gwaith.  "  Os  yr  haiarn  a  byla,  oni  hoga  efe  y  min, 
rhaid  iddo  roddi  mwy  o  nerth."  Ac  y  raae  y  ddiareb  Gymreig  mor  wir 
â'r  un  o  ddiarhebion  Solomon :  "Ni  fydd  diflfyg  arf  ar  was  gwych." 
Yr  oedd  Samson  "  â  gêu  as^oi "  yn  "  lladd  mil  o  wŷr."  Ond  yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  roddi  ar  waith  lawer  iawn  "mwyonerth."  Ac  felly  ein 
tadau  gyda'u  cyüeusderau  a'u  dulliau  anmherffaith  o  garío  ymlaen  waith 
yr  Ysgol  Sul.  Ond  gwelwn  ambell  dro  rai  yn  dadleu  awdurdod  y  tad- 
au  dros  yr  anghyfleusderau  aV  dulliau  gwael,  nad  allent  hwy  wrthynt, 
f el  pe  ymron  o  Dd wyf ol  osodiad ;  ond  heb  arddangos  ond  ychydig  iawn 
o'r  zel  a*r  ymroddiad  oedd  yn  gwneyd  ymdrechion  y  tadau  yn  anwrth- 
wynebol.  Ond  er  min  yr  "haiarn,"  ac  er  "  nerth  "  y  fraich,  yr  oedd  y 
gŵr  doeth  yn  ychwanegu :  "  eto  doethineb  sydd  ragorol  i  gyfarwyddo." 
Ac  y  mae  doethineb  yn  cyfarwyddo  yn  dra  effeithiol  yn  y  mater  sydd 
dan  ein  sylw  trwy  y  llwyddiant  ardderchog  sydd  yn  coroni  addysgiaeth 
yr  ysgolion  dyddiol,  yr  hwn  y  gellid  hefyd  mor  hawdd  ei  fabwysiadu 
yn  yr  Ysgolion  Sabbothol,  ac  na  fyddai  ronyn  yn  anhaws  ei  fedyddio  i 
Grist,  ac  erfyn  amo  eneiniad  yr  Ysbryd  Glân. 

Y  mae  yn  dra  phwysig  yr  un  modd  fod  athrawon  y  dosbarthiadau 
eraill  yn  cael  ychydig  hyffbrddiad.  Pe  na  f uasai  genym  amcan  uwch 
na  chanmol  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymru,  gallasem  foddloni  ar  ei 
dangos  yn  ideal  neu  gynllun  ei  pherffeithrwydd,  fel  y  dymunasem  iddi 
fod ;  ond  gan  fod  ein  hamcan  yn  llawer  mwy  ymarferol,  yr  ydym  yn 
gorfod  meddwl  ara  dani  fel  y  mae,  ac  ystyried  pa  fodd  y  gellid  ei 
gwella.  Ac  mae  yn  amlwg  fod  ei  diwygiad  i  fesur  tra  helaeth  yn 
gorphwys  ar  ei  hathrawon  a'i  hathrawesau.  Mae  llawer  o'r  cyfeiUion 
nyn,  wrth  deimlo  eu  hanghymhwysder,  yn  fynych  yn  anfoddlawn  i 
gymeryd  dosbarthiadau,  ac  wedi  gwneyd  hyny,  dan  demtasiwn,  o  bosibl, 
yn  fynych  i  gilio  yn  ol.  Ond  fe  ddylai  hoU  rym  y  cyfarfod  athrawon, 
holl  ddylanwad  yr  eglwys,  a  holl  allu  y  weinidogaeth,  fod  yn  gefnogaeth 
ac  301  galondid  iddynt  fyned  ymlaen  a  gwneyd  a  allont  Fel  rheol,  gall 
un  gymeryd  yn  ganiatäol  fod  gwaith  yr  arolygwr  yn  galw  amo  i  ym- 
gyraeryd  â  dosbarth,  yn  brawf  mai  efe  ydy w  y  cymhwysaf  sydd  ganddo 
mewn  golwg  ar  y  pryd  ;  ac  am  hyny,  gan  fod  yn  rhaid  cario  y  gwaith 
ymlaen,  fe  ddylai  deimlo  mai  ei  ddyledswydd  ydyw  ufuddhâu,  a 
gwneyd  yr  hyn  a  all,  a  hyny  "megys  i  Dduw,  ac  nid  i  ddynion."  Ond 
rhodder  hefyd  i'r  cyfryw  ychydig  hyff^orddiad.  Da  iawn  ydyw  cadw 
ymlaen  y  Cyfarfod  Darllen  neu  y  Dosbarth  Biblaidd,  er  cyfoethogi 
meddwl  rhai  felly  â  gwybodaeth  o  bethau  Duw  ;  fe  ddylai  gwersi  y 
cyfarfodydd  hyny  hefyd  fod  iddynt  i  fesur  yn  gynlluniau  pa  fodd  i 
drefnu  eu  gwersi  eu  hunain  yn  eu  dosbarthiadau.  Ond  yn  ychwanegol, 
y  mae  rhyw  egwyddorion  mawrion  mewn  addysgiaeth  ag  y  mae  eisieu 
eu  hegluro  iddynt,  a'u  hargraff'u  301  ddwfn  ar  eu  meddwl.  Ac  fel  yr 
oedd  gan  Abraham,  "ddeunaw  a  thri  chant  o  hyffbrddus  weision  a 
anesid  yn  ei  dŷ,"  y  gallai  gyirif  ar  eu  gwasanaeth  mewn  rhyfel,  felly  y 
mae  gan  yr  Ysgol  Sabbothol  lawer  bellach  o  rai  "  hyff'orddus  "  a  anwyd 
yn  ei  thŷ  hithau,  a'r  rhai,  heblaw  eu  gwasanaeth  rhagorol  yn  eu 
dosbarthiadau,  a  allent  hefyd  roddi  Uawer  o  gjmnorthwy  gwerthfawr 
i'w  cydathrawon  trwy  eu  hyffbrddi  yn  egwyddorion  aiddysgiaeth,  a 


840  CANMLWTDDTANT    T8G0L10N    8ABB0TH0L     CTMRÜ 

gweithio  y  rhai  hyny  allan  eu  hunain  ger  eu  bron  mewn  cynllun-wersi. 
Nodwn  ychydig  o*r  egwyddorion  y  cyfeiriwn  atynt. 

1.  Mae  0  bwys  mawr  i  bob  athraw  ymdeimlo  yn  briodol  â'r  cyfrifol- 
deh  y  raae  dani  yn  y  sefyllfa  hono.  Mae  rhai  athrawon,  nad  ydy nt  yn 
meddwl  am  hyny  o  gwbl,  ond  yn  cymeryd  eu  Ue  jn  y  dosbarth  heb 
ofalu  nemawr  beth  ddaw  o  hono,  na  theimlo  fod  dim  siars  amynt  mwy 
nag  ar  yr  aelodau  eraiU.  Mae  eraill,  gan  wylder  ac  ymdeimlad  o*u 
hanghymhwysder,  yn  cilio  rhag  y  cyfrifoldeb,  a  chan  ofn  camgymeryd 
neu  fradychu  eu  hanwybodaeth,  yn  peidio  gwneyd  dim.  Ond  pa  un 
bynag  ai  o  ddiofalwch  ai  o  wylder,  y  mae  y  llyw  mewn  llawer  achos 
heb  neb  yn  ymallyd  ynddo,  a'r  llestr  mewn  canlyniad  yn  gorfod  llywio 
ei  hunan,  ac  ymdaro  fel  y  gall.  Yn  y  fath  amgylchiad  ni  raid  wrth 
ddewiniaeth  i  weled  y  bydd,  rhwng  peryglon  y  tònau  a'r  creigiau, 
mewn  sefylJfa  ddrwg.  Pan  nad  oes  neb  yn  gweithredu  fel  athraw,  nid 
yw  yn  annhebyg  na  ddaw  y  dosbarth  i  deimlo  eu  bod  oU  yn  athrawon, 
pob  un  cystal  â'i  gilydd, — os  nad  gwell  hefyd  !  Mae  pob  honiadus- 
rwydd,  wrth  reswm,  yn  ddirmygedig  iawn,  a  deg  i  un  nad  y  dyn  sydd 
yn  ei  arddangos  ydyw  y  mwyaf  amddifad  o  bob  hawl  i  wneyd  hyny. 
Ond  wedi'r  cyfan  mae  yn  rhaid  i  rywun  ymdeimlo  â'r  cyfrifoldeb  o 
arwain,  a  gwneyd  ei  ran  yn  ffyddlawn  tuag  at  sicrhâu  fod  yr  ychydig 
amser  gwerthfawr  sydd  at  wasanaeth  y  dosbarth  yn  cae)  ei  ddefnyddio  i 
ddybon  da.     Ac,  wrth  reswm,  yr  athraw  sydd  i  wneyd  hyny. 

2.  Ynglŷn  â  hyn,  y  mae  yn  hanfodol  ei  fod  yn  meddu  Uÿtoodraeth  ar 
ei  ddosbarth.  Nid  oes  eisieu  iddo  ddangos  ei  awdurdod  mewn  un 
modd ;  yn  yr  Ysgol  Sabbothol,  yn  enwedig,  y  mae  hyny  yn  annoeth- 
ineb  o'r  mwyaf.  Ac  ymhob  cylch  addysgawl,  yn  wir,  yr  athraw  iawn 
ydyw  yr  hwn  sydd  yn  peri  fod  ei  awdurdod  fel  gallu  by w  yn  cael  ei 
deimlo  gan  bawb  a  fo  dan  ei  ofal,  ond  heb  ei  fod  ef  yn  ei  ddangos  o  gwbl. 
Wrth  wraidd  hyny  fe  orwedd  y  teimlad  o  gyfrifoldeb  y  cyfeiriwyd  ato, 
— fod  y  cyfryw  waith  i  gael  ei  wneyd,  a'i  fod  yntau  wedi  ei  osod  dan 
y  siars  o  weled  ei  fod  yn  cael  ei  wneyd.  I  gyrhaedd  hyny,  fe  deimla  y 
rhaid  iddo  fod  yn  gryf  ac  yn  garedig.  Mae  yn  debyg  nad  gweiniaid 
ydyw  y  nerthoedd  sydd  yn  y  dosbaith;  ond  y  maent  oll,  ond  odid,  am 
weithio  yn  eu  ffordd  neillduol  eu  hunaìn,  ac  felly  yn  debyg  o  wneyd  yn 
anobeithiol  cael  unrhyw  waith  gan  y  dosbarth  fel  y  cyfryw.  Ond  y 
mae  yr  athraw  i  wneyd  ei  feddwl  i  fyny  y  rhaid  gwneyd  y  gwaith  sydd 
i'w  wneyd  ;  ac  yn  dawel,  ond  yn  ddiysgog,  fe  hwyJia  yr  holl  ddosbarth 
at  hyny.  Y  mae  dirfawr  nerth  at  gyrhaedd  amcan  felly  yn  ei  bender- 
fyniad  ef  o  fỳnu  ei  sicrhau.  Yn  hyn  y  mae  "  galJu  y  llygad  "  yn  beth 
sydd  i'w  fawr  ddiwyllio.  Pa  annhrefn  bynag  a  fygythia  gyfodi,  y  mae 
edrychiad  tawel  ond  cryf  a  phenderfynol  yr  athraw  i'w  osod  i  lawr.  Ac 
yn  arbenig  y  mae  yr  awdurdod  yn  awdurdod  cariad.  Y  rheswm  yn  wir 
am  ei  fodolaeth  yn  y  fath  le  ydy w  ei  gariad  ef  at  y  gwaith,  a'i  deimlad  da 
at  y  rhai  sydd  dan  ei  ofal.  A  phan  mae  ei  fynwes  yn  llawn  o  awydd 
pur  am  eu  daioni  penaf,  ac  yn  amcanu  at  ochel  pob  aflywodraeth  fel 
peth  sydd  yn  rhwym  o  Jesteirio  hyny,  heblaw  bod  yn  dra  annheilwng 
o'r  JJe  a'r  gwaith, — ^y  mae  ganddo  nerth  o'i  blaid  wrth  fỳnu  trefn  ar  ei 
ddosbarth  sydd  yn  rhyfeddol  o  gryf.  Ni  all  fod  camgymeriad  mwy 
andwyol  na  meddwl  fod  hyny  iV  gyrhaedd  trwy  un  math  o  erwinder. 
"Gan  roddi  bygwth  heibio"ydyw  y  drefn  ddoeth,  dan  bob  amgylchiadi 


OANMLWTDDIAMt   TSGOLION   SABBOTHOL    CYHÌitU.  841 

ac  y  mae  tawelwch  caredig  penderfyniad  jm  anfesurol  gryfach  i 
sicrhau  llywodraeth  dda  na  phob  broch  a  gerwinder  y  gellir  meddwl  am 
danynt 

3.  Yn  agos  gysylltiedig  â  hyn,  ac  fel  peth  sydd  yn  hapfodol  i  addysg- 
iaeth  Iwyddiannus,  gallem  grybwyll  y  mater  o  amcan,  Holl  ystyr  y 
cyfrifoldeb  a'r  llywodraeth  ydy w  fod  rhy w  nôd  iV  gyrhaeddyd,  ac  er 
mwyn  hwnw  y  gwneir  yr  ymdrech  i  gyd.  Ac  nid  oes  un  elfen  gryfach 
mewn  addysgu  llwyddiannus  na  bod  meddwl  yr  athraw  yn  llawn  o'r 
amcan  sydd  i  w  gyrhaedd  ganddo.  Yr  ydym  yn  ofni  y  rhaid  dyweyd 
am  waith  llawer  iawn  o  ddosbarthiadau  ein  Hysgolion  Sabbothol  ei  fod 
yn  waith  tra  di-amcan,  ac  am  hyny  y  mae  bron  yn  anmhosibl  iddo 
beidio  bod  yn  waith  di-fudd.  Fe  ddeuir  ynghyd  yn  ol  y  ddefod,  ac  fe 
eir  trwy  yr  ymarferiadau  fel  y  dygwyddo,  ac  fe  ddychwelir, — ond  heb 
feddwl  ond  nesaf  i  ddim  pa  un  a  allai  fod  rhy wbeth  wedi  ei  ennill  ai 
peidio.  I  ochel  y  fath  adwyth,  fe  ddylai  yr  athraw  fỳnu  syniad 
gweddol  glir  ymlaen  Uaw  o'r  gwaith  y  dylid  myned  drwyddo  bob  tro  y 
cyferfydd  â'i  ddosbarth,  a  hyd  y  byddo  ddichonadwy,  mynu  myned 
irwyddo,  Gall  wneyd  ei  feddwl  i  fyny,  po  Iwyraf  y  feistrolaeth  a  fo  efe 
ei  hun  wodi  ennill  ar  y  wers  hono,  mai  mwyaf  effeithiol  oll  y  bydd  iddo 
addysgu  y  dosbarth  ynddi.  Yn  lle  bod  at  drugaredd  yr  awelon,  y  mae 
yn  dra  thebyg  o  hwylio  y  Uestr  yn  glir  Vt  hafan  a  ddymunai,  a  theimla 
pawb  fod  eu  llafur  wedi  ateb  dyben  da.  Da  genym  weled  fod  cynllun 
y  Safonau,  y  sonia  y  Parch.  J.  O.  Jones  am  danynt,  yn  cael  ei  fab- 
wysiadu  gan  gynifer  o'n  Hysgolion,  ac  y  ceir  ei  fod  yn  ateb  dyben 
mor  ragorol.  Mae  yn  diogelu  fod  y  llafur  yn  llafur  i  amcan,  ac 
nid  yn  "  guro  awyr."  Mae  yr  Arholiadau  Sirol  hefyd  yn  ateb  dyben 
daionus  ragorol  yn  yr  un  cyfeiriad,  a  dylent  gael  y  gefnogaeth  fwyaf 
calonog. 

4.  Mae  yn  dra  phwysig  hefyd  fod  pob  athraw  yn  astudio  y  ffordd 
oreu  i  gyfranu  addysg  i'r  rhai  fo  dan  ei  ofal.  Nid  yw  yn  ddigon  at 
hyny  ei  fod  yn  gwybod,  ac  yn  gwybod  Ilawer.  Mae  yn  rhaid  iddo 
hefyd  fedru  y  ffordd  at  feddyliau  ei  ddysgyblion,  a'u  deffro  i  ymaflyd 
yn  egniol  eu  hunain  yn  yr  addysg  a  gyfrana.  Mae  yr  Apostol  yn 
1  Tim.  iii.  2  yn  galw  y  cymhwysder  yma  yn  fod  "  yn  athrawaidd ; " 
yn  2  Tim.  ii.  24,  "  yn  athrawus  "  ydy w  y  gair ;  yn  y  Saesoneg,  "  apt  to 
teach  "  a  geir  am  y  naiU  a'r  llall.  Bron  na  ellid  meddwl  wrth  naturiol- 
deb  yr  athrawusrwydd  a  ddangosir  gan  rai,  fod  hyny  yn  gynhenid 
iddynt,  ac  fod  yr  athraw  hefyd,  fel  y  bardd,  "  yn  cael  ei  eni,  ac  nid  ei 
wneyd."  Ond  gwelsom  gynifer  o  rai  a  ymddangosent  ar  y  dechreu 
mor  ddiamcan  at  y  gwaith  yn  cyrhaedd  meistrolaeth  arno,  fel  na 
fynem  i  neb  anobeithio  gallu  sefydlu  cymundeb  digon  clir  rhyngddo  a 
meddyliau  ei  ddosbarth  i  allu  eu  dysgu  yn  effeithiol.  Prin  y  mae 
eisieu  dyweyd  nad  traethu  neu  bregethu  yn  ddiddiwedd  i'r  dosbarth 
ydyw  y  ffordd  oreu  i  hyny,  ond  fel  y  sonia  ein  cyfaill  y  Parch.  Evan 
Peters,  eu  holi,  ac  felly  ddeffro  eu  meddyliau  a'u  harwain  o  radd  i  radd 
i  îawn  feddiant  oV  hyn  a  f wriedir  ddysgu  iddynt.  Mewn  trefn  i  gyr- 
haedd  y  medr  swerthfawr  hwn,  rhaid  i'r  athraw  syrthio  ar  ei  adnoddau, 
ceisio  gosod  ei  nun  yn  Ue  ei  ddysgyblion,  ac  felly,  nid  ymfoddlonì  ar 
wneyd  y  gwaith  drostynt,  yr  hyn  a  fyddai  mor  hawdd, — ond  eu  cyn- 
northwyo,  hyd  y  bo  modd,  i  wneyd  y  gwaith  drostynt  eu  hunain.     "  Y 

1886  z 


9it  OâNlíLVTDDI\NT   T9O0LION   SABBOTHOL  OTHaO. 

llyfr  i'w  ddarllen,"  ebe  Dr.  McCosh,  "ydjrw,  nid  yr  un  sydd  yn 
meddwl  drosoch,  ond  yr  un  sydd  yn  gwneyd  i  chwi  feddwL"  A  dyna 
yr  athraw,  yn  sicr !  Ni  fu  erioed  ddysgawdwr  gwell  na  Socrates,  ond 
yr  ydoedd,  fel  y  gwyddai  yr  Atheniaid  yn  dda,  yr  holwr  mwyaf  o  bawb. 
Daliai  mai  y  bobl  oedd  yn  ei  dd^rsgu  ef,  ac  fel  y  gwnelai  ei  fam,  yr  hon 
oedd  fydwraig,  â  chyrff  dynion,  felly,  meddai,  y  gwnelai  yntau  â'u 
meddyliau ;  a  rhyfedd  y  syniadau  ardderchog  a  dynai  allan  felly  o  rai 
nad  oeddent  eríoed  wedi  meddwl  am  y  fath  bethau.  Mae  yr  athraw 
i  wahaniaethu  rhwng  dysgu  fifeithiau  i'w  ddosbarth,  a  deffro  eu  meddyl- 
iau  i  ddeall  egwyddoríon.  Ond  yn  y  naill  a'r  llaÚ  y  mae  yr  un  mor 
hanfodol  ei  fod  yn  cael  cymaint  o  gynnorthwy  ag  a  fo  yn  ddichonadwy 
oddiwrth  gydweithrediad  ei  ddysgyblion. 

5.  Prín  y  mae  eisieu  ychwanegu  fod  yr  athraw  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol  í  ofalu  yu  noillduol  am  ei  fod,  gyda'i  waith 
pwysig,  o'r  ysbryd  príodoL  Fel  y  dengys  y  Parch.  Thomas  Lewis, 
y  mae  o  bwys  mawr  ei  fod  ef,  yn  arbenig,  yn  cofío  fod  yr 
Ysgol,  iddo  ef  a'r  dosbarth,  i  fod  yn  foddion  gras.  Ac  nid  ydyw 
3m  anhawdd  i  athraw  yn  fynych  berí  iV  ddylanwad  gael  ei  deimlo 
gan  y  rhai  sydd  dan  ei  ofal,  a  hyny  pan  nad  ydy w  efe  ei  Lun  yn  amcanu 
yn  neiUduol  at  ei  ddangos.  Y  mae  yn  gyffredin  yn  mhrofíad  yr  efryd- 
wyr  goreu  fod  y  manteision  anuniongyrchol  a  dderbyniant  o  fod  mown 
cyffyrddiad  âg  athrawon  enwog,  yn  llawer  gwerthfawrocach  na'r  man- 
teision  imiongyrchol,  megys  yn  y  swm  o  wybodaeth  a  ennillant  trwy- 
ddynt  Felly  hefyd  yn  yr  Ysgol  SabbothoL  Pwy  all  amgyffred  gwerth 
yr  argraff  a  dáyry  athraw  da  ar  feddwl  ei  ddosbarth,  a  hyny  megys  yn 
ddíarwybod  iddo  ei  hun,  trwy,  dyweder,  y  dwfn  barch  a  deimla  at  wir- 
ionedd ;  y  drafferth  a  gymera  i  sicrhau  cywirdeb,  er  weithiau  mewn 
pethau  cymhariaethol  ddibwys ;  y  Uymder  â  pha  un  y  bwría  ymaith  bob 
golygiadau  a  f o  yn  anghyson  âff  urddas  yr  efengyl ;  a*r  ymdrech  onest 
ac  egníol  a  wna  i  edrych  ar  y  rhan  o'r  Gair  a  fo  dan  eu  sylw  o  safle  yr 
yserifenydd  ysbrydoledig  ei  hunan.  Ac  yn  arbenig,  pwy  all  brísio  ben- 
dith  ei  ddylanwad  pan  mao  ei  orchwyledd  yn  dangos  fod  y  pethau 
mawríon  yn  ei  yru  i'r  llwch,  a'r  eneiniad  sydd  ar  ei  ysbryd  yn  dangos 
fod  ei  galon  "  yn  ymysgaroedd  lesu  Gríst,"  yn  ymorphwjrs  ar  y  drefn 
fawr,  ac  yn  ennyn  gan  awyddfryd  i  gael  yr  holl  ddosbarth  yr  un  ffunud 
at  y  Gwaredwr  1  Fe  deimla  llawer  iddynt  brofí  rhy w  ddylanwad  nefol 
dan  athrawon  felly,  a  ystyríant  yn  un  o  fendithion  penaf  eu  hoes. 
Paham  y  mae  mor  ychydig  o  athrawesau  yn  ein  Hysgolion  Sabbothoi? 
Mewn  llawer  o  fanau  fe  ymddengys  fel  pe  byddai  yn  cael  ei  gymeryd 
vn  ganiataol  fod  yn  rhaid  i  gorff  mawr  y  chwiorydd  fod  dan  addysg  eu 
nunain,  ac  nid  cael  eu  gosod  ar  ddosbarthiadau.  Ond  y  mae  hyny  yn 
gamgymeriad  andwyoL  Yn  yr  ysgolion  dyddiol  y  mae  miloedd  o 
athrawesau  yn  gwneyd  gwasanaeth  sydd  yn  anmhrísiadwy  werthfawr, 
ac  mewn  llawer  o  amgylchiadau — yn  neillduol  gyda'r  dosbarthiadau 
ieuengaf — ^yn  gweithio  yn  Uawer  gwell  nag  y  ^lai  meibion  wneyd. 
Paham  na  cheid  gwasanaeth  y  chwiorydd  yn  ein  Hysgolion  Sabbothol 
yn  Nffhymru  yn  îlawer  mwy  mynych  fel  athrawesau  T  Mae  "  ẃyn  y 
praidd"  jm  neiUduol  yn  dyoddef  coUed  o  beidio  bod  dan  ymgeledd 
diríon  eu  doethineb  a'u  caríad ;  ac  y  mae  Uawer  o'n  chwìorydd  mor 
ffyddiawn  î  Grist»  ac  mor  la^m  o'i  gariad,  fel  y  mae  yn  resyn  na  fyddai 


E8BOMIAD   PBIMOIPAL   B0WARD8.  843 

llawer  eraill,  yn  enwedig  o*r  lodesî  a'r  merched  icuaiuc,  yn  cael  eu 
haddysgu  ganddynt,  ac  felly  yn  manteisio  ar  eu  doethineb  a'u  profiad 
Mae  y  crefyddolder  a'r  ysbryd  rhagorol  sydd  mor  amlwg  yn  nodweddu 
cynifer  o  wragedd  a  gwyryfon  ein  heglwysi  y  fath  fel  y  ihaid  fod  yr 
Ysgol  Sabbothol  aV  oes  sydd  yn  codi  yn  f awr  ar  eu  ooUed  o  ddiffyg  fod 
defnydd  Uawer  helaethaoh  yn  oael  ei  wneyd  o  honynt  fel  athrawesau. 

Daniel  Rowlands. 


ESBONIAD  PRINCIPAL  EDWARD8  AR  YR  EPISTOL 
CYNTAP  AT  Y  CORINTHIAID. 

A  CimmtntofY  on  tíiê  F%r$t  EpiitU  to  ihe  Chrinthiani.  By  ThomaS  Charlbs 
EüWARbS,  M.A.,  of  Lincoln  CoUofce,  Oxford  ;  Principal  oí  the  UnÌYdrMty 
CoU^e  of  Wales^  Aberystwyth.    London  :  Hamilton,  Adams  &  Co.,  1885. 

Un  oV  gwirioneddau  sylfaenol  a  lefarodd  ein  Hiaohawdwr  am  nator 
crefydd  ydyw  mai  adnabyddiaeth  o  Dduw  yn  Nghrist  yw  y  bywyd 
tragywyddol.  Adnabod  Duw  ydyw  ammod  hanfodol  crefydd  creadur 
sanctaidd.  Duw  ydyw  gwrthddrych  crefydd  :  ac  y  mae  crefydd  yn 
^lygu  yr  oU  a  gynnwysir  yn  yr  iawn  berthynas  rhwng  y  gwrthddrych 
a'r  deiHad — rhwng  y  Creawdwr  a*r  creadur  moesol.  Nis  gall  y  berthynaa 
bono  fod,  yn  ol  deddfau  meddwJ,  heb  adnabyddiaeth  o'r  gwrthddrych. 
Ond  i  grefydd  pechadur  y  mae  duUweddiad  newydd  ar  yr  adnabyddiaeth 
yn  hanfodol.  At  "yr  unig'wir  Dduw"  rhaid  chwanegu  "yr  hwn  a 
anfonaist  ti,  lesu  Grist:"  Duw  yn  dyfod  aUan  mewn  goruchwyliaeth 
newydd  a  rhyfeddol  i  gyfarfod  âg  argyfwng  pwysig  yn  ei  lywodraeth. 
Ond  ammod  adnabyddiaeth  drachefn,  ydyw  dadguddiad.  Ehaid  i 
Dduw  ddadguddio  .ei  hunan  cyn  y  geUir  ei  adnabod.  Nid  oes  dim 
mewn  bod  a  all  bontio  drosodd  yr  eigion  difesur  rhwng  Duw  a  dyn 
ond  hunan-ddadguddiad  DwyfoL  Rhaid  i'r  Anweledig  ymddangOB. 
Ehaid  i'r  Dystawrwydd  tragywyddol  lefaru.  Cyn  y  gall  dyn  esgyn 
mewn  adnabyddiaeth,  rhaid  i  Dduw  ddisgyn  mewn  dadguddiad.  Yn 
mherthynasau  Duw  a  dyn,  "  disgyn  "  yw  ammod  "  esgyn  o'r  dechreu- 
ad — "disgyn  yn  gyntaf."  Ac  y  mae  y  disgyniad  hwn  o  angenrheid- 
rwydd  yn  wyrth.  Nis  gall  yr  anfeidrol  ddadguddio  ei  hunan  i'r 
roeidrol,  yn  natur  y  peth,  ond  trwy  w^rrth — trwy  weithrediad  goruwch- 
naturíol.  Fel  hyn  y  mae  sail  gyntaf  creíydd  mewn  gwyrth.  Gwyrth 
yw  pob  dadguddiad  o  Dduw.  Gwyrth  yw  creadigaeth — Duw  mewn 
sêr  a  chreigiau,  a  bywyd  o  bob  ifurf  a  gradd;  gwyrth  barhaus  yw 
Bhagluniaeui — Duw  mewn  Hanesyddiaeth ;  a  gwyrth  yw  y  Bibl — Duw 
mewn  Uyfr,  yn  ysbrydoU  dynion  sanctaidd  i  dderbyn  y  dadguddiad  o'i 
feddwl  am  v  pethau  uchaf,  ac  i  drosglwyddo  y  dadguddiad  i'r  byd 
mewn  iaith  adynol. 

z  2 


844  ESBONIAD   PRIMOIPAL  BDWARD8. 

Maddeued  y  darllenydd  i  nî  y  tro  hwn  am  ddílyn  arferíad  rhai  o*r 
hen  bregethwyr  trwy  ddechreu  ymhell  yn  oL  Ni  a  ddywedwn  air  am 
yr  Esboniad  sydd  yn  deitl  ein  hysgríí  cyn  y  diwedd,  a  cheisiwn  beidìo 
ymdroi  yn  hir  ar  y  flfordd.  Ond  yr  ydym  yn  galw  sylw  wrth  ddechreu 
at  y  Llyfr  digyffelyb  sydd  yn  cael  ei  esbonio.  Ac  yr  ydym  yn  gwneyd 
hyn  er  mwyn  rhoddi  annogaeth  ddifrífol  i  ieuenctyd  eglwysi  ac  Ysgol- 
ion  Sabbothol  ein  gwlad  i  ymroddi  i  astudiaeth  adnewyddol  oV  Bibl. 
Gwjm  fyd  na  byddai  cyfarfodydd  Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  Nghymru  yn  ateb  y  dyben  ymarferol  ac  anmhrisiadwy  o  fod  yn 
ddechreuad  cyfnod  newydd  o  lafur  mewn  cloddio  am  y  perlau  sydd  ^m 

giddiedig  yn  mŵn-gloddiau  cyfoethog  Gaîr  Duw !  Dyma  a  fyddai  yn 
diwygiaid !  Hwn  a  f yddai  *yn  Renaissance  o'r  fath  uchaf — adfy wiad 
Llenyddiaeth  Gysegredig!  Mewn  efrydiaeth  ddyfal  o'r  Bibl  yn  yr 
iawn  ysbryd  ac  yn  yr  iawn  ffordd,  y  mae  y  budd  a'r  mwynhâd  uchaf 
wedi  cydgyfarfod.  Yma  ni  a  gawn  haenau  o  feddwl  rhyfeddach  na  dim 
y  gall  Daeateg  eu  dangos ;  ac  nid  gweddiUion  difywyd  wedi  ymgaregu, 
ond  meddyUau  yn  llawn  o  "nerth  bywyd  annherfynoL"  Yma  geüir  dyfod 
o  hyd  i  fydoedd  o  wiríoneddau  gogoneddus,  rhyfeddach  na  bydoedd 
Seryddiaeth.  Heblaw  y  gwerth  ysbrydol,  nid  oes  dim  mwynhâd  i'w 
gael  o  fewn  holl  gylch  gwrthddrychau  meddwl  iV  gystadlu  â  darganfod 
trysorau  newyddion  o  wiríonedd  yn  Ngair  Duw. 

Y  cymhwysder  cyntaf  mewn  esboniwr,  a  phob  efrydydd  o'r  Ysgryth- 

Îrau,  yw  jrr  un  moesol  neu  ysbrydoL  Nid  yn  unig  crediniaeth  fod  y 
tibl  yn  Air  Duw,  ond  ymdeimlad  dwys  o'r  cyfan  y  mae  crediniaeth  mor 
fawr  yn  ei  chynnwys.  Y  cyfryw  argyhoeddiad  o4  ddwyfoldeb  ag  a 
gy nnyrcha  "  wy Ider  a  pharchedig  of n. "  Dy wedodd  Ruslcin  bethau  gwy ch 
am  ysbryd  y  gwir  arlunydd.  Nid  yw  fel  yr  eilun  gelfyddydwr  yn 
rhuthro  yn  hyf  i  gysegroedd  anian,  yn  cerdded  yn  arw  a  thrystfawr, 
3m  analluog  i  ymdeimlo  â  mawredd,  ac  felly  yn  analluog  iV  ddangos. 
Trínia  hwnw  bethau  tyneraf  Natur  gyda  llaw  erwin ;  dwbia  ei  ddarlun 
â  lliwiau  cryfion,  a  chipia  bobpeth  o  bobman  er  mwyn  cynnyrchu  effaith 
uniongyrchol  ar  yr  anwybodus.  Ond  am  y  gwir  arlunydd,  ni  a  gawn 
weled  hwn  wedi  anghofío  ei  hunan  yn  ngogoniant  Natur ;  yn  cerdded 
yn  araf  ac  yn  diosg  ei  esgidiau  oddiam  ei  draed  wrth  nesáu  at  ei  l)e- 
oedd  cysegredig ;  yn  wylaidd  a  llednais,  yn  cael  ei  arafu  gan  ofn,  a'i 
dynu  gan  garíad  yr  un  pryd  wrth  gyfiawni  ei  genadaeth ;  yn  gynnil 
mewn  lliwiau ;  arliw  o  barchedigaetn  yn  lleddf u  hyd  yn  nod  ei  waith 
gwresocaf,  a'r  cyfan  yn  oleu  â  goleuni  ysbryd.  Os  dyma  y  dymherfryd 
a  ddylai  lywodraethu  y  gweledydd  yn  nheml  Natur,  pa  faint  mwy  y 
dylai  Iywodraethu  yr  addolwr  yn  nheml  Dadguddiad,  iV  hon  nad  yw 
teml  natur  yn  ei  holl  ogoniant  ond  y  cyntedd  nesaf  allan,  ac  yn  yr  hon 

Jr  mae  rhyfeddodau  penaf  y  Duwdod  yn  ymddysgleirío  î  Ymostyngiad 
Iwyr  i  awdurdod  y  gwiríonedd,  dirnadaeth  o'i  fawredd,  a  chydymdeim- 
lad  êki  ogoniant  ysbrydol — dyma  bríf  hanfodion  y  Dehonglydd,  yr  hwn 
sydd  dros  Frenin  y  ddinas  yn  cadw  tŷ  i  ddangos  "  pethau  rhagorol "  i'r 
pererinion  ag  a  fydd  o  gymhorth  iddynt  ar  eu  taith.  Hyn  oedd 
mawredd  Dr.  Owen  fel  esboniwr ;  dyma  sydd  yn  rhoddi  y  fath  bwys 
ac  eneiniad  ar  ei  ymadroddion,  nes  perí  i  ni  deimlo  eu  bod  yr  adsain 
agosaf  i  eiríau  Ysbrydoliaeth  ei  nunan.  Dyma  ysbryd  y  gwir 
eaboniwr. 


BSBONIAD   PBINOIPAL   BDWARD8.  846 

Un  o'r  pethau  mwyaf  pwysig  yn  y  duU  o  esbonio  ydyw  "  prophwydo 
yn  ol  cysondeb  y  fiydd.  Beth  bynag  yw  ystyr  yr  ymadroad  yna, 
benthyciwn  ef  yn  awr  am  yr  esbonio  hwnw  sydd  nid  yn  unig  yn  gyson 
â,  ond  yn  ffrwyth  astudiaeth  ddofn  o,  unoliaeih  y  Bibl.  Ofnwn  fod 
gwybodaeth  ysgrythyrol  llawer  un  yn  ein  gwlad  yn  unigyn  wybodaeth 
o  líaws  o  adnodau  gwasgaredig  dros  yr  holl  FibL  Gwir  fod  hyn  yn 
well  nag  anwybodaeth,  er  nad  yw  ymhell  oddiwrtho.  Ond  y  mae  yr 
un  gwahaniaeth  rhwng  hyn  âg  efrydiaeth  o'r  Dadguddiad  Dwyfol  yn  eí 
drefn  a'i  gyoylltiadau,  ag  sydd  rhwng  edrych  ar  bentwr  o  feini  ac 
edrych  ar  adeilad  ardderchog.  Er  fod  muriau  dinas  Datguddiad  fel 
muriau  y  ddinas  sanctaidd  o  faen  jaspis,  ac  hyd  yn  nod  seiliau  y  mur 
"  wedi  eu  harddu  â  phob  rhy w  faen  gwerthfawr,"  pob  porth  yn  berl,  a'r 
ddinas  oU  yn  aur  pur  ac  yn  wydr  gloew, — nis  gwelir  gogoniant  yr  oU, 
nac  yn  wir  ogoniant  y  rhanau,  heb  y  "  gorsen  aur  "  â*r  hon  yr  oedd  yr 
angel  yn  dangos  i  loan  ffurf  a  mesuriadau  y  ddinas,  a  pherthynas  y 
naill  ran  âV  llall.  Y  mae  cynlluniau  arch  adeiladwjrr  o  athrylith  yn 
cael  eu  hastudio  o  herwydd  eu  rhagoroldeb.  Onid  teilwng  o*i  efrydu 
yw  cynllun  dinas  Dadguddiad,  "saer  ac  adeiladydd  yr  hon  yw 
Duwî" 

Y  mae  i  gyfnodau  yn  Hanes  yr  Eglwys,  ac  hyd  yn  nod  i  ganrífoedd, 
eu  harwedaion  neillduol.  Perthyna  iddynt,  bron  fel  i  wynebau  dyn- 
o],  çymeríad  gwahaniaethol,  lliw  a  Uinellau  pendant  FeUy  y  mae  príf 
raniadau  a  Uyfrau  y  Bibl.  Cyduna  dau  beth  i  roddi  argraff  o  neUlduol- 
rwydd  amynt :  nodweddion  personol  yr  ysgrifenwyr,  ac  amgylchiadau 
yr  amser,  neu  y  Ue  neiUduol  sydd  i'r  gyf ran  hono  o  Air  Duw  yn  yr  wn 
dadguddiad  cynnyddol  o  Grist  a'r  iachawdwriaeth,  yr  hyn  sydd  yn  pen- 
derfynu  mater  a  ffurf  y  genadwri.  Y  mae  yr  Hen  Destament  yn  Uawn 
o  ddyddordeb  dwfn  i'r  efrydydd  Biblaidd  ar  amryw  gyfrifon.  Yma 
y  cawn  hanes  dechreuadau  pethau — sylfeini  sefydUadau  eglwysig  a 
gwladwríaethol  yn  cael  eu  haraf  03od  i  lawr.  Dyddorol  yw  gweled 
unrhywiaeth  egwyddorion  natur  a  gras — y  natur  ddynol  a'r  anian 
dduwiol — ^pan  yn  gweithredu  mewn  peUder  mawr  oddiwrthym.  o  ran 
amser,  Ue,  ac  amgylchiadau.  Ond  yn  benaf,  yma  y  gwelwn  y  byd 
a'r  eglwys  am  bedair  mU  o  flynyddoedd,  trwy  amrywiaeth  mawr  o 
oruchwyUaethau  yn  cael  eu  parotoi  Vt  Messíah.  Pan  yn  croesi  terfyn 
y  ddau  Destament,  yr  ydym  yn  yr  Efengylau  wedi  dyfod  i  randir 
newydd  a  thra  arbenig  yn  y  Dadguddiad  Dwyfol — rhandir  sydd  yn 
Uawn  o  oleuni  a  gwres  Haul  Cjrfiawnder.  Yr  ydym  yn  ymdroi  yn 
nghanol  seiniau  a  golygfeydd  prysur  byd  newydd — byd  sydd  yn  fyw 
gan  eiríau  a  gweithredoedd  digyffelyb  Duw  yn  y  cnawd,  yn  "  trigo  yn 
ein  pHth  ni,"  yn  dadguddio  gwirioneddau  newydd  o  dragywyddoldeb, 
yn  gosod  i  lawr  sylfeini  iachawdwriaeth  y  byd,  a'r  oruchwyUaeth  neu  y 
ffurf  ar  grefydd  sydd  i  barhau  yn  yr  Eglwys  hyd  oni  ddelo  yr  ail  waith. 
Yr  Efengylau  y w  sancteiddiolaf  teml  Dadguddiad. 

Ond  y  mae  i  bob  rhan  o*r  Gyfrol  Sanctaidd  ei  gwerth  a*i  phwysig- 
rwydd  neiUduol  ei  hunan.  FeUy  yr  Epistolau.  Yn  yr  "  Epistolau  " 
cymerwn  i  fewn  yn  awr  lyfr  yr  Actau  a  Uyfr  y  Dadguddiad,  oblegid 
dyna  y w  y  ddau — y  blaenaf  yn  Epistol  hanesyddol  at  Theophilus,  a'r 
olaf  yn  Epîstol  prophwydol  at  Eglwysi  Asia  a'r  Eglwys  Gyffredinol.  Y 
nodwedd  arbenig  sydd  yn  gyffredin  i'r  hoU  Epistolau  ydyw — ein  bod 


3éO  nSBOMIAD   PRIMOIPAL  BDWABD6. 

ynddynt  hwy  am  y  tro  cyntaf  yn  gweled  gwìríoneddaa  Cristionoga^tíi 
yn  y  ffurf  sydd  arnynt  wedi  iddynt  ddyfod  trw j  fedàwl^dynol.  Tybiwn 
ein  bod  ymhlith  dysgyblion  cyntaf  yr  lesu,  ac  wedi  cadw  ei  ymadrodd- 
ion  rhyfeddol  gan  eu  hystyried  yn  ein  calonau.  Tybiwn  ein  bod  yn 
by w  yn  Thessalonica  pan  y  daeth  llythyrau  yr  Apostol  Paul  yno,  sef  y 
rhai  cjmtaf  a  ysgrifenodd.  Ymhen  pedaìr  neu  bum'  mlynedd,  yr 
ydym  yn  cael  gwrando  darlleniad  yn  yr  Eglwys  o'i  Ëpistolau  dilynol  at 

ÎGorinthiaid,  y  Galatiaid  a'r  Rhufeiniaid,  ac  yn  cael  gwneuthur  copi  o 
onynt  i  ni  ein  hunain.  Gyda  pha  ddyddordeb  bywiog  y  buaBem  yn 
Çwylio  pa  wedd  oedd  ar  y  gwirioneddau  a  lefarodd  y  DuuMÌdyn,  wedi 
iddynt  ffael  eu  bwrw  trwyfold  meddwl  a  chalon  dynion  I  "  Yr  Hauwr 
a  aeth  idlan  i  hau."  lesu  Grist  oedd  yr  Uauwr  mawr.  Ëfe  a  roddodd 
hadau  gwirioneddau  Dwyfol  yn  naear  cymdeithas.  Pa  fodd  y  maent 
wedi  tyf u  ac  ymagor  yn  meddyliau  yr  Apostolion  î  Pa  fodd  y  mae 
dys^eidiaeth  Crist  yn  edrych  wedi  iddi  "jrmddadblygu"  i'r  dduwinydd- 
iaeth  Apostolaidd  1  Yma  ni  a  welwn  pa  fath  esbonwyr  oedd  yr  Apostol- 
ion  ar  eiriau  yr  Athraw  anffaeledig.  Nodwedd  arall  o  ddyddordeb 
neiUduol  a  berthyn  i'r  Epistolau  ydyw — ein  bod  yma  yn  gweled 
egwyddorion  dysgeidiaeth  Crist  yn  cael  eu  hagor  a'u  cymhwyso  yn 
ysbryd  Crist  a  Christionogaeth  at  yr  amrywiol  amgylchiadau  anhawdd  a 
gyfodent  yn  yr  Eglwys ;  a  hyny  yn  cael  ei  wneyd  gyda  phob  dadgudd- 
iad  ychwanegol  y  gwelai  yr  Ysbryd  Glân  yn  angenrheidiol  ei  wneuthur 
i  gyfarfod  âg  anghenion  yr  Eglwys  trwy  yr  oesoedd.  Yr  oedd  geiriau 
Crist  yn  farau  aur ;  yn  yr  Epistolau,  gwelwn  hwynt  wedi  eu  bathu  yn 
arian  cymeradwy  i  gylch-redeg  yn  masnach  ysbrydol  jr  Eglwys  hyd 
ddiwedd  Amser. 

Ymhlith  yr  Epistolau  drachefn,  yr  eiddo  yr  Apostol  Paul  yn^  ddiau 
yw  y  rhai  pwysicaf  a  chyfoethocaf.  Er  fod  y  sêr  yn  ffurfafen  Natur  a 
Dadguddiad  vn  waith  yr  un  bysedd  Dwyfol,  eto  yn  y  naill  fel  y  Uall  '*  y 
mae  rhagor  rhwng  seren  a  seren  mewn  gogoniant"  Arall  yw  goeon- 
iant  y  naiU  o  lyfrau  y  Bibl,  ac  araU  yw  gogoniant  y  Uall,  er  eu  bod  oU 
yn  ogoneddus.  Megys  yr  oedd  Paul  yn  "  Uestr  etholedig  "  i  ddwyn 
enw  Crist  ger  bron  y  Cenhedloedd,  i  sefydlu  yr  Eglwysi  cyntaf,  ac 
i  ysgrifenu  y  gyfran  helaethaf  a  phwysicaf  o*r  Testament  Newydd  (ar 
ol  yr  Efengylau)  er  addysg  ac  adeiladaeth  yr  J^lwys  hyd  ddiwedd 
amser,  feUy  yr  ydoedd — ^yn  unol  â  threfn  Pen  yr  E^lwys  bob  amser — 
wedi  ei  ddonio  â  chymhwysderau  neUlduol  i'r  gwaith  ymhob  modd ;  fel 
dyn,  fel  Cristion,  ac  fel  gweioidog ;  fel  meddyUwr,  fel  pregethwr  ac 
ysgrifenwr,  ac  fel  trefniedydd.  Defnyddia  y  Saeson  weithiau  y  gair 
personalüy  am  lawnder  bôd — mesuriadau  a  nerth  cymeriad  oU  yn  oU. 
Yn  yr  ystyr  yma,  diau  mai  yr  Apostol  Paul  oedd  y  **  personoüaeth  " 
mwyaf  a  ymddangosodd  yn  yr  Eglwys  Gristionogol  o'i  dechreuad  hyd 
yma.  Paul  oedd  y  Cristion  mwyaf  a  welodd  y  byd.  Efe  oedd  y  corff- 
oriad  perffeithiaf  o  genius  Cristionogaeth,  o  anian  ac  ysbryd  crefydd 
Crist  a'r  egwyddorion  neiUduol  sydd  yn  ei  nodweddu.  Buasai  hyn 
ynddo  ei  hunan  yn  argraffu  neiUduolrwydd  rhyfeddol  ar  ei  ysgrifeniad- 
au.  CysyUtwn  â  hyn,  ei  aUuoedd  naturiol  mawrion,  ei  gyrhaoddiadau 
uchel  mewn  dysg,  tân  angerddol  ei  natur  wedi  ei  gysegru  i  frwdfrydedd 
ysbrydol.  Gwna  y  cyim  gyda*u  güydd  y  ffitówr  mwyaf  arddunol  yn 
Hanes  yr  Eglwys.     Dyma  wron  yn  ystyr  uchaf  y  gair :  dyn  o  ffydd 


lCföOMUD   PBINOIPAL  EDWâBDS.  847 

ddìderfyii  yn  Naw,  wedi  coUi  ei  hunaii  a  thrwj  hyny  gasl  ei  hanan  yn 
yr  yBiyt  uchaf  mewn  andeb  â'r  Arglwydd  leea,  bywyd  goraweh- 
natoriol  y  Gríst  gogoneddedig  yn  byw  ^mddoathrwyddogydanerth  nm 
gwelwyd  ei  debyg,  cariad  at  Orist  ac  at  eneidiaa  dynion  yn  ysa  ei  hoU 
natur,  llafar  a  dyoddefaint  yu  gwneyd  ei  fy wyd  yn  farwolaeth  feunydd- 
iol ;  ond  yn  ymwthio  ymlaen  trwy  bob  rhwystrau  heb  syflyd  oddiar  ei 
Iwybr,  a'i  lygad  yn  syml  at  y  nôd  a'r  gamp  a'r  uchel  alwèdigaeth,  yn  yr 
hunan-anghof  a'r  hunan-aberthiad  llwyraf — Crist  iddo  ef  yn  ddim  ond 
enw  arall  ar  fyw — yn  by w  yn  unig  i  Grist  ac  i  amcanion  tragy wyddol  ei 
deymas.  I  newid  ychydig  ar  y  rhyfeddod  a  welodd  loan  yn  y  nef — 
dyma  ryfeddod  hefyd  a  welwyd  ar  y  ddaear  yn  nghanríf  gjmtaf  Críst- 
ionogaeth,  yn  mherson  a  gwaith  yr  Apostol  Paul  :--<l3m  wedi  ei  wisgo  ft 
Haul  Cyfiawnder  a'r  ddaear  o  dan  ei  draed.  Cuddiai  ei  hunan  yn 
nysgleirdeb  gogoniant  ei  Waredwr,  gan  fathru  y  byd  yn  ei  oreu  a'i 
waethaf  er  ei  fwyn. 

Buasem  yn  dysgwyl  ymlaen  Uaw  i  ysgrifeniadau  y  fath  un  ar  y  fath 
destun  a  gwiríoneddau,  rhwymedigaethau  a  breintiau  crefydd  Críst,  gael 
eu  nodweddu  gan  hynodion  a  rhagoríaethau  tra  neiUduol.  Heb  son  yn 
awr  am  y  mater,  y  mae  arddtdl  yr  Apostol  yn  un  hynod  dros  ben.  Nid 
ardduU  traethawd  ydyw ;  ond  fel  y  sylwa  Stanley,  y  mae  yn  cyfuno 
duU  rhwydd  a  sydyn  y  Uyth^rrau  mwyaf  cartrefol,  â  gwres  a  thanbeid- 
rwydd  yr  areithyddiaeth  fwyaf  angherddol.  A  thrwy  ei  fod  gan 
mwyaf  yn  traethu  ac  araU  yn  ysgrifenu  drosto,  y  mae  ei  lythyrau  yn 
cyfranogi  o  natur  areithìau.  Dychymyga  ei  hun  bob  amser  yn  ym- 
ddyddan  êí!ì  ddarUenwjrr.  Ac  y  mae  i  bob  brawddeg  amcan  neUlduol, 
a  chwyd  oddiar  ryw  gynhyrfíad  uniongyrchol.  Ehea  yr  elfen  bersonol 
i  mewn  hefyd  yn  wastadol;  goleuir  y  frawddeg  gan  ryw  htwenydd 
personol,  neu  tywyUir  hi  gan  ryw  ofn  ueu  draUond  personoL  FeUy  y 
mae  eisìeu,  yn  fwy  nag  mewn  ysgrífeniadau  cyffredin,  astudio  yr 
Apostol  a'i  daarUenwyr  yn  barhâus — ^yr  achlysur,  y  dyben  a'r  dymher 
neiUduol  sydd  yn  rhoddi  bôd  i  bob  brawddeg. 

Yn  ychwanegol  at  y  nodweddion  uchod  ag  y  mae  Deon  Stanley  yn 
^rmhelaethu  amynt  yn  ei  Rag^rmadrodd  rhagorol  iV  Esboniad  ar  y 
ddau  Epistol  at  y  Corínthîaid,  dy wed  fod  ardduU  ^rr  Apostol  Paul,  yn 
ei  gwedd  allanol,  yn  dw^m  tebygob-wydd  mawr  ì't  eiddo  dau  ddyn  tra 
annhebyg  i'w  güydd  ac  iddo  yntau — Thucydides  ac  OHyer  CromweU. 
"Ymhob  un  oV  trí,'' meddai,  "y  mae  anghyfartaledd  rhwng  meddwl 
*ac  iaith,  y  meddwl  yn  goríethu  yr  iaith  nes  y  mae  yn  crocto  yn  ei 
gwaith— UongddryUiad  o  ramadeg  a  rhesymeg  fel  y  mae  y  brawddegau 
yn  chwyrneUu  trwy  feddwl  yr  awdwr — tyfìant  o  eiríau  a  meddyHau 
allan  o  ac  i  mewn  iV  gilydd,  nes  yn  fynych  gwbl  ddyrysu  yr  ymresym- 
iad  a  ffurfir  aUan  o  honynt*  Prin  y  rhaid  dyweyd  mai  ffurfíau  allanol 
a  chelfyddydol  rhesymeg  yn  unig  a  feddyUa  yr  awdwr,  ac  nid  y  gwir 
sylwedd,  pan  yn  cymhwyso  y  sylwadau  at  yr  Apostol  Paul.  Chwaneg- 
wn  eto  un  sylw  gwir  a  tharawiadol  iawn  gan  yr  un  awdwr — fod  nid  yn 
unig  Uwybr  yr  ymresymiad  a  ffurfiad  y  brawddegau  yn  deilwng  o'u 
dilyn,  ond  fod  hyd  yn  nod  y  geiriau  yn  ddelweddau  byw,  a  hanes 

♦  7%#  EpitÜe$  ofSt,  PavZ  to  thê  Corinthians.  By  Abthtjb  Pewbhth  Stahlet,  D.D., 
Deano/  Wutminitter,  pp.  ▼ii,  viii,  ix.    LoDdon:  John  Alnirsy,  1S65. 


848  RSBONIÁD   PBINOIPAL   HBWABDS. 

dyddorol  iddynt  Djrfyna  ddy wedìad  Lnther :  "  Nid  geiríau  meirwon 
y w  geiriau  Sant  Paul ;  creaduriaid  by w  ydynt,  ac  iddynt  ddwylaw  a 
thraed."  **Y  mae  i  bob  gair,"  medd  Stanley,  *'ddeddí,  a  bywyd,  a 
grym  o'i  eiddo  ei  hun.'* 

Ehaid  i  ni  ochel  y  demtasiwn  o  ymhelaethu  ar  arddull,  a  mater,  a 
dylanwad  Epistolau  Paul  ar  y  byd  Gristìonogol.  Sylwa  Meyer  mai 
Epistolau  Paul  oeddynt  mewn  modd  arbenig  y  "  cleddyf  yr  Ysbryd  *' 
hwnw  â'r  hwn  y  gorchfygodd  y  Diwygwyr  yn  y  Diwygiad  Protestan- 
aidd,  ac  a  gawsant  y  dyìanwad  mwyaf  nerthol  yn  ffurfiad  cyfundrefn 
athrawiaethol  yr  Eglwysi  Efengylaidd.  Awgryma  mai  Luther  oedd 
y  tebycaf  i'r  Apostol  Paul  a  ymddangosodd  ar  ei  ol.  **  Y  mae  cymer- 
iadau  Paul  a  Luther,"  meddai,  **yn  ffurfío  dwy  linell  gyfochrog  mewn 
hanesyddiaeth,  nas  gellir  cael  dim  yn  debyg  yn  holl  gyfres  yr  offerynaa 
a  ddewisodd  Duw  i  ddwyn  ymlaen  wirionedd  efengylaidd."* 

Ymhlith  ysgrifeniadau  y r  Apostol  Paul,  perthyna  dyddordeb  neillduol 
i'r  Epistolau  at  y  Gorinthiaid.  Yn  un  peth,  y  maent  yr  Epistolau 
cyntaf  a  ysgrifenodd  yr  Apostol,  yn  nesaf  at  y  rhai  at  y  Thessaloniaid  ; 
ac  yn  ol  bam  Stanley  y  maent,  gyda'r  eithriad  uchod,  y  boreuaf  o  hoU 
ysgrifeniadau  y  Testament  Newydd.  Felly,  meddai  efe,  yr  Epistol 
Gyntaf  at  y  Corinthiaid  yw  y  bennod  foreuaf  yn  hanes  yr  Eglwys 
Gristionogol ;  a  dyry  olwg  gliriach  nag  unrhy  w  ran  arall  o'r  Testament 
Newydd  i  mewn  i  sefydliadau,  teimladau,  a  bamau  yr  Eglwys  yn  y 
cyfnod  boreuaf  o'r  oes  Apostolaidd.  Gwerth  neillduol  yr  Ail  Epistol 
ydy w  y  goleuni  a  deifl  ar  gymeriad,  profiad,  a  hanes  personol  yr  Apostol 
ei  hunan.  Y  mae  jrr  Epistol  Gyntaf  yn  gyfraniad  o  werth  neillduol  at 
hanes  cyffredinol  yr  Eglwys  Apostolaidd ;  a'r  Ail  yn  rhoddi  defnyddiau 
yr  un  mor  werthfawr  at  fywgraffiad  yr  Apostol  Paul.  Rhoddai  y 
lle  ddyddordeb  i'r  Uythyrau.  Yr  oedd  fod  Eglwys  o  gwbl  i  anfon 
llythyrau  ati  yn  y  fath  ddinas  a  Gorinth  yn  rhyfeddod,  ac  fel  y  dengys 
yr  Apostol,  yn  brawf  nodedig  o  allu  Dwyfol  yr  Efengyl  i  achub  a 
sancteiddio  y  pechaduriaid  mwyaf.  Meddai  Bengel  yn  ei  dduU  cryf, 
cynnwysfawr: — ^^The  Church  of  God  in  Coriníh:  a  great  and  joyful 
paradox."  A  chwanega  ei  Olygydd,  Mr.  Faussett,  mewn  nodiad  ar 
waelod  y  ddalen : — "  Gallesid  meddwl  fod  Grefydd  a  Ghorinth,  dinas 
nodedig  am  ei  hatíendid,  yn  eiriau  hollol  anmhosibl  eu  cyfuno  â'u  gil- 
ydd."t  Heblaw  y  pethau  amgylchiadol  hyn, — amser  a  lle  y  llythyrau, 
ac  eto  yn  cyfodi  yn  naturiol  o  honynt,  gellir  nodi  dau  beth  arall  a^ 
roddai  bwys  a  dyddordeb  neillduol  ar  y  ddau  Epistol  at  y  Gorinth- 
iaid.  Ynddynt  hwy  y  dangosir  lawnaf  o  un  ran  o*r  Testament  Newydd 
yr  agwedd  a  gymerai  athroniaeth  falch  Groeg — doethineb  y  byd  hwn, 
pan  y  dygwyd  hi  wyneb  yn  wyneb  âV  dadguddiad  newydd,  Efengyl  ein 
Harglwydd  lesu  Grist ;  ynghyd  a'r  achosion  o'r  agwedd  hono.  Dyma 
bwnc  0  ddyddordeb  neillduol :  beth  oedd  gan  Athroniaeth  a'r  Efengyl 
iV  dyweyd  wrth  eu  gilydd,  pan  gyfarfyddasant  gyntaf  ar  ganol  prif- 
ffordd  fawr  masnach  a  dysgeidiaeth  y  byd,  yr  hon  oedd  yn  uno  cyfan- 
diroedd  y  Dwyrain  a*r  Gorllewin  â'u  gilydd  î    Y  dadguddiad  uchaf  o 

*  CrUical  and  Extgetieal  HancOmh  to  íhe  EpiaÜes  to  the  Coriníhianê.  By  HmfRiOH 
AuousT  WiLHBLM  Mbtie,  Th.D.    Vo1.  í.  p.  viL     Bdinburffh  :  T.  &  T.  Clark.    1877. 

t  OnoTnon  oj  th$  Sew  Testmament.  By  JOHN  Albbrt  fiBNGBL.  Vol.  III  p.  200. 
Bdinburgh  :  T.  k  T.  Clark.    1869. 


«8B0KIAD  PRIMOIPAL   BDWABD8.  819 

Dduw  a  gwirîonedd,  ac  ymgeision  j  ddynolìaeth  i'w  hadnabod  y  tu 
allan  i'r  Dadguddiad,  yn  dyfod  i  wrthdarcwiad  â'u  gilydd.  Llinell 
arall  o  ddyddordeb  ac  addysg  barhaus  i'r  Ëglwys  sydd  yn  yr  Epistolau 
hyn,  ac  yn  cyfodi  i  fesur,  fel  yr  un  sydd  newydd  ei  chrybwyÛ,  o  am- 
gylchiadau  amser  a  Ue  yr  Ëpistolau  ydyw — mai  yma  y  gwelir  gyntaf 
egwyddoríon  ac  ysbryd  crefydd  Crist  ÿn  cael  eu  cymhwyso  at  benderfynu 
maierion  dyrys^  a  gyfodent  o  berthynasau  Crístionogion  &'u  gilydd,  âV 
byd  o'u  hamgylch,  ac  â'r  hen  fywyd  Paganaidd  yn  ei  arferion  a'i 
sefydliadau,  ac  yn  rhai  o'r  cysylltiadau  a  ffurfiasid  cyn  gwawriad  yr 
Efengyl.  Yr  oedd  pob  peth  yn  newydd,  a  chreai  beth  cythrwfl  i'r 
newydd  gymeryd  lle  yr  hen.  Ac  yr  oedd  yn  rhaid  i*r  newydd  mewn 
rhyw  bethau  ymasio  â*r  hen  dros  dymmor,  megys  )m  y  sefydliad  priod- 
asol  a  chaeth-wasanaeth.  Nis  galiasai  na  ddelai  rhwystrau.  Ac  yn  y 
Uythyrau  hyn,  yr  ydym  megys  mewn  llys  barn,  yn  gwrando  ar  achosion 
o  casuistry  Cristionogol — materion  dyrys  o  gydwybod,  yn  cael  eu  dwyn 
Tw  penderfynu  gan  y  bamwr,  yr  hwn  a  weithredai  dros  y  Brenin  lesu, 
yn  unol  âg  egwyddorion  a  chyfreithiau  ei  deyrnas  ysbrydol  Ef.  Dynr 
hyn  nid  yn  unig  ddyddordeb,  ond  gwerth  ymarferol  nodediç  iV  Epistol- 
au  hyn,  trwy  ddangos  fod  egwyddorion  ac  ysbryd  crefydd  Crist  yn 
cyfarfod  â  phob  anhawsder  yn  mywyd  cyffredin  Crìstionogion,  ac  fel 
lefain  sanctaidd  i  dreiddio  trwy  holl  gy syiltiadau  cymdeithas.  Yr  ys- 
tyriaeth  hon  a  barodd  i'r  pregethwr  rhyfeddol  hwnw,  F.  W.  Robertson, 
draddodi  cyfres  o  Ddarlithiau  Esboniadol  nodedig  o  werthfawr,  ar  yr 
Epistolau  hyn.  Dywedai  fod  sefyllfa  yr  Eglwys  yn  Corinth  yn  tebygu 
yn  fawr  i  sefyllfa  yr  Eglwys  a  chymdeithas  yn  Brighton  y  pryd  hwnw; 
a  dywedai  fod  yr  Epistolau  hyn  yn  dystiolaeth  nad  oedd  Crefydd  ddim 
i'w  chyfyngu  at  y  dyn  oddi  mewn,  nac  at  bynciau  o  athrawiaeth  yn 
unig ;  ond  fod  egwyddorion  ysbrydol  iV  cymhwyso  at  holl  gysylltiadau 
bywyd  allanol, — yn  y  farchnad,  yn  y  masnachdŷ,  yn  y  fyfyrgell,  ac  ar 
yr  heol ;  a  bod  yr  egwyddorion  a  gymhwysai  yr  Apostol  at  gwestiynau 
Corinth  yn  gymhwysadwy  at  yr  amser  hwnw  hefyd.* 

Sylwa  Principal  Edwards,  yn  ei  Arweiniad  meistrolgar  fod  yr  Epistol 
Cyntaf  at  y  Corinthiaid  yn  hynod  o  ddyddorol  ar  y  pryd  hwn :  ei  fod 
yn  cyfuno  i  radd  nodedig  gwestiynau  diweddar  a  dulliau  hynafol ;  ei 
fod  yn  cyffwrdd  âg  amryw  o*r  pynciau  o  amgylch  y  rhai  y  mae  brwydr 
Cristionogaeth  yn  ein  dyddiau  ni  yn  cael  ei  hymladd, — Person  lesu 
Grist,  yr  elfen  oruwchaaturiol  yn  yr  Eglwys  ac  yn  y  cymeriad  Cristion- 
ogol,  gwyrthiau,  materion  o  gydwybod,  ac  adgyfodiad  y  meirw.  Ond 
dywed  nad  yw  yr  Apostol  yn  ymdrin  â'r  materion  h'yn  yn  ysbryd 
gwyddoriaeth  ddiweddar ;  nad  teimlo  ei  ffordd  y  mae  trwy  ffeithiau  i 
gasgliadau,  ond  gosod  i  lawr  ddrychfeddyliau  sylfaenol,  y  rhai  nad  ysr 
efe,  mwy  na  Christ,  yn  ceisio  eu  profí.  Mai  wrth  gyfodi  goruwch- 
adellad  o  wirioneddau  ar  y  sylfaen  hon  y  mae  ymresymu  yn  dechreu. 
Ac  os  na  dderbynia  y  darllenydd  y  gosodiadau  hyn  a  gymerir  yn  gan- 
iatäol,  fod  yn  rhaid  y  bydd  holl  gjrfundrefn  athrawiaethol  yr  Apostol 
yn  annealladwy  iddo,  ond  yn  unig  fel  gwisg  alegoraidd  am  gynghorí 
ymarferolt 

*  Expotüory  Leeturet  on  9t.  PauTê  EpiiUet  to  the  Corinthians :  bj  tbe  Ute  ReT. 
F.  W.  RoBBBTSON,  M.A..  (BrìgbtoD) :  p.  2.  London:  Smitb,  Elder  k  Co.,  05,  Cora- 
biU.    1865.        t  /niroduetûm,  p.  zz. 


860  EflBONUD    PaiNOlPAL  BDWABD6. 

Ni  oddef  amser  na  Ile  i  ni  son  dim  am  Esboniadan  eraill  ar  yr  Epîatol 
hwn,  i  geiaio  nodi  eu  neiUdaolíon,  na'a  cjmhara  â'a  giljdd  nac  á'r 
Esboniad  sydd  uwch  ben  ein  hysgnf.  Gweiír  rhestr  o  wyth  a  deagain 
o  Esboniadau  ar  yr  Epistolaa  at  y  Corinthiidd  yn  nechrea  y  g^ol 
gyntaí  o  Esboniad  Meyer  arnynt.  Ac  yn  yr  Arweiniad  i'r  Ésln^niad 
sydd  dan  ein  sylw,  ceir  llawer  mwy  na  rhestr.  Ceir  tua  deg  ta  dalen  o 
sylwadau  craff  a  beimiadol  y  rhai  a  raid  íod  yn  ffrwyth  darUen  a  medd- 
wl  anghyffredin  mewn  ëangder  a  manylrwydd,  ar  y  prif  esbonwyr  ar  yr 
EpistoUÛi  hyn,  yn  dechreu  gydag  Orígen  yn  y  drydedd  ganrif  aV  ileill 
o'r  Tadau  Èglwysig,  ymlaen  trwy  y  Ganol  Oesoedd  at  y  Diwygiad 
Protestanaidd,  ac  i  oes  y  Puritaniaid,  oddiyno  i  lawr  at  ysgrifenwyr 
Seisonig  presennol  ar  yr  Epistol,  megys  Eyans,  Lias,  Beet  a  Shore, 
Farrar  a  Brown.  Y  mae  yr  adolygiad  cynnwysfawr  hwn  ar  lenyddiaeth 
Esboniadol  yr  Epistol,  yr  hwn  sydd  yn  hynod  o  ddyddorol  ac  addjrsg* 
iadol,  yn  cymeryd  i  mewn  bob  cyfnod  yn  Hanes  yr  Eglwys,  ac  yn  cyn- 
nwys  Lloegr  a*r  Cyfandir,  yr  Eglwysi  Protestanaidd  a  Phabyddol. 

Ac  yn  awr,  at  yr  ugeiniau  o  bob  math  o  Esboniadau  ar  yr  Epistol 
hwn  sydd  wedi  ymddangos  hyd  yma,  rhai  yn  wych,  mwy  yn  wael,  a 
mwy  fyth  fe  allai  yn  ganolìg,  wele  un  eto  wedi  ei  ychwanegu, — yn 
gyfrol  drwchus  dros  bum'  cant  o  du  dalenau,  o  argraffwaíth  rhagorol, 
rhwymiad  hardd,  ac  ar  bapyr  mor  gryf  a  da,  nes  awgrymu  i'r  meddwí 
ddymuniad  Job  am  gael  cyhoeddi  ei  eiriau  ar  ddefnyddiau  parhaol,  c^m 
bod  papyr  o  bosibl,  a  chyn  y  gelfyddyd  o  argraffu.  Ac  y  mae  y  gyf rol 
olygus  hon  o  Esboniad  yn  yr  iaith  Saesoneg,  ond  fel  defaid  Laban  yn 
fân-frith  a  mawrfríth  o  ieithoedd  eraill,  yn  benaf  y  Groeg  a'r  Lladin, 
wedi  ei  hysgrífenu — ^y  mae  yri  falch  genym  hysbysu — gan  Gymro,  gan 
un  o  weinidogion  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  yr  hwn  hefyd  yw  Prif- 
athraw  Coleg  y  Brifysgol  i  Gymru  yn  Aberystwyth. 

Afreidiol  yw  dyweyd  fod  y  dysgwyliadau  yn  uchel  iawn  wrth  yr 
Esboniad  hwn,  er  pan  wybuwyd  fod  Principal  Edwards  yn  ei  barotoi 
iV  gyhoeddi.  Yr  oedd  edmygwyr  Uiosog  Dr.  Edwards  yn  Ilawenhâa 
er  ys  llawer  o  flynyddoedd  beliach  wrth  weled  y  mab  yn  troi  allan  yn 
un  mor  deilwng  o'i  enwog  dad — 

A  worthy  loii  of  a  wortby  Bire ; 

yr  hwn  fel  athraw,  awdwr  a  phregethwr,  a  wnaeth  argraff  annilëadwy 
ar  ei  Gyf undeb  a*i  genedl,  ac  yn  wir  a  agorodd  gyfnod  newydd  yn  hanes 
llenyddiaeth  a  duwinyddiaeth  Cymru.  Llawenydd  oedd  gweled  y  fath 
fab  yn  cymeryd  i  fyny  ac  yn  cario  ymlaen  waith  oes  y  fath  dad,  mewn 
ysbryd  mor  frwdfrydig,  a  chyda  galluoedd  a  ch^rrhaeddiadau  mor  ddys- 
glaer,  fel  pregethwr,  fel  ysgrifenydd,  ac  fei  athraw  ar  Sefydliad  o 
addysg  a  garia  ddylanwad  grymus  ar  wŷr  ieuainc  goreu  Cymru,  yn 
cynnwys  Ihaws  o  weinidogion  y  Methodistiaid  a  Chyfondebau  enùlL 
Treigled  y  powerau  hyn  o  ddaioni  ymlaen  yn  y  teulu  hwn,  a  theulo- 
oedd  eraill  yn  ein  gwlad,  am  genedlaethau  lawer ! 

Yr  oedd  gyrfa  athrofäol  yr  awdwr,  yr  hon  a  gynnwysai  ennill  gradd- 
au  uchel  mewn  dvfy  Brífysgol  (Llundain  a  Rhydychain),  llwyddiant  y 
Sefydliad  pwysig  sydd  dan  ei  ofal  fel  Prífathraw,  ynghyd  a  nerth  ac 
effeithiolrwj'dd  rhyfeddol  ei  weinidogaeth,  wedi  cyfodi  dysgwyliadau 


ESBONIàD  PBIK01PAL  eowabdb.  851 

uehel,  fel  y  nodwyd  o'r  blaen,  pan  wybuwyd  eî  fod  yn  darpara  yr 
Ësboniad  hwn  i'r  wasg.  Y  mae  yn  amlwg,  dybygem,  ei  fod  yn  medda 
cirmhwysderau  neiUduol  i'r  gwaith.  Credwn  fod  cydnawsedd  nodedig 
rhwnff  ei  feddwl  âg  ysbnrd  a  duwinyddiaeth  yr  Apostol  Paul.  Gellir 
edrych  ar  y  cydnawsedd  hwn  mewn  rhan  yn  achos,  ac  mewn  rhan  f wy 
ond  odid  yn  effaith,  ei  astudiaeth  ddofn  am  flynyddoedd  o  ysgrifeniad- 
au  Paul.  Ymhlith  y  rhagoriaethau  sydd  yn  gyffredin  i  bregethwyr 
mawr,  yr  ydym  yn  barnu  fod  hwn  yn  un — fod  gan  bob  un  neillduol- 
rwydd  príodol  iddo  ei  hun  o  ran  maier  ei  weinidogaeth.  Er  fod  pob  un 
yn  ymdrín  â  phob  gwirionedd  mewn  athrawiaeth  ac  ymarferiad  yn  ei 
dro,  yn  ceisio  mynegi  "  hoU  gynghor  Duw,"  ac  oll  yn  pregethu  yr  un 
efengyl,  eto  y  mae  gan  bob  un  ar  y  cyfan  genadwri  neillduol  iV  thraethu 
i*r  ^bl — Ŷ^edd  neiUduol  ar  «yr  Efengyl.  Nid  awn  yn  awr  i  geisio 
obrhain  yr  achosion  sydd  yn  cydweithio  i  roddi  duUweddiad  neiUduol 
ar  y  gwiríonedd  yn  meddwl  a  phrofíad  y  pregethwr,  ond  yn  unig  nodi 
y  ffaith.  Wedi  blynyddoedd  lawer  bellach  o  gyfleundra  i  dderbyn 
argraff,  yr  ydym  er  ys  hir  amser  yn  teimlo  fod  y  neiUduolrwydd  hwn 
yn  dyfod  allan  mewn  modd  arbenig  yn  nsweinidogaeth  Principal 
Edwards  mewn  dimadaeth  glir  ac  ymdeimlad  dwfn  o  ysbryd  Cristionog' 
aeihy  a  gallu  neiUduoI  i  gymhwyso  egwyddorion  crefydd  Crist  at  bob  gwir- 
ionedd  ac  amgylchiad.  Gwel  pa  fodd  y  mae  pobpeth  yn  edrych  o 
Grlst  fel  canolbwynt  Undeb  dirgeledig  y  credadyn  â  Christ,  a'r 
by  wyd  goruwchnaturíol  sydd  yn  gweithio  ynddo  a  thrwyddo  yn  rhinwedd 
yr  undeb  hwnw — dyma  faich  ei  genadwrí,  a  chanolbwynt  ei  dduwin- 
yddiaeth.  Hwn  yw  y  gwirionedd  sydd  yn  gwneyd  ei  gorff  o  dduwin- 
yddiaeth  nid  yn  unig  yn  "enaidbyw"  ond  yn  "ysbryd  yn  bywhâu." 
Christólogy  mewn  modd  arbenig  y  w  ei  dduwinyddiaeth.  £i  harwyddair 
ydy w  "  Crist  yn  bob  peth  ac  ^rmhob  peth  ; "  "  Nid  myfi,  ond  Críst  sydd 
yn  byw  ynof  fi."  Erbyn  edrych,  pa  ryfedd  ei  fod  fel  hyn  î  Y  mae  yr 
Esboniad  hwn  2Ít  Ehagymadrodd  yn  agor  ein  Uygaid.  Y  mae  yr 
Athraw  hwn  wedi  bod  am  flynyddoedd  yn  eistedd  wrth  draed  yr 
Apostol  Paul,  yn  efrydydd  gostyngedig  a  dyfal  yn  ei  ysgol.  Ac  am  ei 
fod  wedi  bod  yn  ddysgybl  mor  dda  i  Paul,  y  mae  wedi  dyfod  yn  Athraw 
mor  dda  i'r  Cymry  trwy  ei  bregethu,  a  thrwy  yr  Esboniad  hwn  i'r 
Saeson  hefyd.  Fel  hyn  y  dywed  am  yr  hyn  ydoedd  y  gwiríonedd  am 
Grist  Tr  Apostol  Paul : — "D^rma  oedd  y  bywyd  eihunan  yn  Nghristion- 
ogaeth  St.  Paul,  ^wreiddyn  ei  gjrmeríad  personol,  y  gwiríonedd  oedd 
yn  ganolbwjmt  ei  dduwinyddiaeth,  anfeidrol  neith  a  goruchafiaeth  ei 
bregethu  i  genedlaeth  fiinderog  a  digalon."^  Diau^  ei  fod  yn  amcan 
ganddo  yntau  i  sylweddoli  ^rr  un  peth  yn  ei  hanes  ei  hunan. 

Os  darllenir  yr  Esboniad  hwn  yn  feddylgar — ac  y  mae  y  fath  lyfr  nad 
oes  tir  canol  yn  bosibl  bron  rhwng  ei  ddarllen  yn  feddylgar  a  pheidio 
ei  ddarllen  o  gwbl — nis  geUir  peidio  dyfod  i'r  argyhoeddiad  fod  yn  yr 
Awdwr  gyfuniad  nodedig  o  gymhwysderau  i'r  gwaith  mawr  hwn ;  ac 
nid  yn  unig  Iliaws  o  gymhwysderau  wedi  cyfarfod,  yr  hyn  sydd  yn 
beth  prin,  ond  y  cymhwysderau  hyny  yn  rhai  uchel  iawn  mewn  natur 
a  graddau,  yr  hyn  sydd  yn  beth  prinach.  Heblaw  y  cymhwysderau 
mwyaf  pwysig,  sef  y  rhai  ysbrydol — parch  i*r  Dwyfol,  ymostyngiad 

•  Pr^aety  p.  tì. 


852  B8B0N1AD   PBlNOiPAL   EDWAaDS. 

llwyr  î  awdurdod  y  gwirìonedd,  a  chydnawsedd  neilldaol  âg  ysbryd  a 
duwinyddiaeth  yr  Apostol  Paul, — gellir  nodi  ysgolheigdod  uchel,  yn 
neillduol  gwybodaeth  eang  a  manwl  o  Roeg  clasurol  a  Groeg  y  Testa- 
ment  Newydd;  cydnabyddiaeth  helaeth  â  duwinyddiaeth  y  Tadau 
Gro^aidd  a  Lladinaidd ;  a'r  hyn  sydd  yn  dra  angenrheidiol  er  esbonio 
yr  Ëpistol  hwn,  ac  yn  wir  i  fyned  i  mewn  i  dduwinyddîaeth  Paul  a'r 
Oes  Apostolaidd — cydnabyddiaeth  drylwyr  â'r  athroniaeth  Roegaidd,  a 
gallu  i  ymdeimlo  yn  ddwfn  âl  hysbryd.  Ceir  profion  mynych  yn  y 
Gyfrol  hon  mor  wasanaethgar  tuag  at  ddirnadaeth  glir  o  ystyr  Uíaws  o 
adnodau  ac  ymadroddion,  ydyw  gwybodaeth  eang  a  Uawn  o  hanes 
crefydd  a  hanes  meddwl  trwy  yr  oesoedd.  Ceir  yn  awdwr  yr  Esboniad 
hwn  gyfuniad  nodedig  o  drysorau  gwybodaeth  â  meddwl  craff  a 
nerthol  iV  defnyddio  i*r  fantais  oreu— ^ysbryd  athronyddol  ac  argy- 
hojddiadau  efengylaidd  dyfnion — meddwl  dwfn  ac  ^rmafaeliad  cryf 
(grasp)  ar  egwyddorion,  yn  unedig  âg  enaid  ar  dân  gan  frwdfrydedd 
ysbrydol.  Gallwn  nodi  hefyd  amgyffrediad  cryf  o'r  gwirionedd  wedi  ei 
uno  â  gallu  anghyffredin  ar  ymadrodd  fpotoer  of  expression).  Geir  yn  yr 
Ësboniad  hwn  yn  fynych  ar  ol  neu  ar  ganol  eglurhâd  ar  adnod,  wir- 
ionedd  mawr  yn  cael  ei  fynegi  mewn  brawddeg  ddysglaer,  ag  yr  ydym 
yn  teimlo  ei  fod  yn  cyfranogi  o  natur  egwyddor  o  gymhwysiad  eang,  y 
cyfryw  ag  sydd  yn  rhoddi  y  fath  ardderchogrwydd  ar  bregethau 
Robertson. 

Ghwareu  teg  i'r  adolygwyr  Seisonig,  y  maent  yn  cyduno  hyd  yma, 
yn  ol  eu  gwahanol  ddoniau,  nid  yn  unig  i  ganmawl,  ond  i  roddi  canmol- 
iaeth  frwdfrydig  ac  yn  yr  ymadroddion  cryfaf  i  amryfal  ragoriaethau  yr 
Ësboniad  hwn.  Ac  y  mae  rhai  o  honynt  yn  ddynion  galluog,  yn 
gwybod  pa  fodd  i  elfenu  a  gwahaniaethu  wrth  ganmoL  Dywed  Dr. 
Marcus  Dods,  gŵr  adnabyddus  am  ei  allu  a'i  ddysg,  golygydd  ac  awdwr 
amry w  weithiau  pwysig,  dy wed  efe  yn  yr  Exposüor — fod  yr  awdwr  hwn 
yn  "  esboniwr  o'r  doabarth  blaenaf,"  "  y  goddef  ei  waith  gael  ei  farnu 
wrth  y  safon  uchaf,  os  nad  yw  yn  wir  yn  cyfodi  y  safon  wrth  ba  un  y 
mae  gwaith  esboniwr  yn  cael  ei  fesur."  £r  cynifer  o  Ësboniadau  da 
sydd  ar  yr  Epistol  hwn,  dy wed  fod  Ujrfrau  fel  yr  un  a  geir  yn  awr  o 
ddwylaw  Principal  Edwards  yn  gwneyd  lle  iddynt  eu  hunain,  ac  yn 
dangos  posiblrwydd  o  esbonio  nad  oeddid  wedi  meddwl  am  dano 
(wntìwught-of  pombüities  of  ea^ositUm),  Dywed  nad  yn  fuan  nac  yn 
hawdd  y  rhagorir  ar  Meyer,  Evans  a  Stanley,  "ond,"  meddai, 
"  ymddengys  yn  nghyfrol  Frinàpal  Edwards  gyfuniad  o  alluoedd,  ag  y 
buasai  dim  ond  un  o  honynt  yn  ddigon  i  wneyd  fortune  esboniwr." 
Dywed  fod  ei  wybodaeth  o'r  iaith  Roeg,  a'i  gydnabyddiaeth  â  llenydd- 
iaeth  glasurol  a'r  eiddo  y  Tadau,  yn  deilwng  o  un  a  broffesa  ei  hunan 
yn  gyfaill  a  dysgybl  Vr  Proffeswr  Jowett.     Tra  y  bydd  beirniaid  yn 

fwahaniaethu  am  esboniadau  neillduol  a  roddir  yn  y  Gyfrol,  dywed  Dr. 
)ods  y  bydd  cytundeb  cyffredinol  am  ei  ddull  o  esbonio  a'r  gwaith 
rhagorol  sydd  arni.  "  Cydnabyddir  ef,"  meddai,  "  yn  waith  ysgolhaig 
cadarn,  duwinydd  dysgedig,  difrifol,  athronyddol,  meddwl  nerthol  a 
diwylliedie ;  a  chymer  y  llyf r  ei  le  yn  f uan  fel  y  cynnorthwy  anhebgorol 
tuag  at  ddeall  y  rhan  hon  o'r  Ysgrythyr.  Y  mae  y  fath  flaenffr^Tth 
i'r  Athrofäu  Cymreig  a  gyfodwyd  yn  ddiweddar  yn  myned  ymheil 
i  gyfiawnhau  eu  sefydliad."    A'r  dystiolaeth  hon  y  cytuna  adolygwyr 


l>RSCARtES   A   Sr]NOZA.  8ft8 

eraiU.  (^osodant  ef  yn  7  dosbarth  uchaf  o  Esbonìadau,  Tmhlith  y  rhai 
na  chynnyrchir  ond  ychydig  o  honynt  mewn  oes.  Teimlwn  yn  falch 
fod  yr  Awdwr  yn  weinidog  gydaV  Methodistiwd,  yn  athraw  Coleg  y 
Brifysgol  yn  Aberystwyth,  ac  yn  Gymro. 

Yr  oeddem  wedi  nodi  aílan  líaws  o  engreifftiau  o'r  Ësboniad  hwn,  i 
ddangos  ei  gyfaddasrwydd  i  ddeffro  meddylgarwch,  ac  i  agor  Uyead  gŵr 
ieuanc  yn  dechreu  darllen  a  meddwl  ar  randiroedd  newyddion  a 
chyfoethog  o  wybodaeth.  Ond  rhaid  ymattal.  Darllener  ef  yn  ddwyg 
a  meddylgar,  o  hyn  y  daw  daioni  mawr. 

Griffith  Pabry 


DESCABTE8    A    SPINOZA. 


Dygwyddiad  mwyaf  a  phwysicaf  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg  ydoedd 
y  Diwygiad  Protestanaidd.  Yn  ei  ystyr  mwyaf  mewnol  nid  oedd  y 
symudiad  hwn  amgen  na  dadganiad  0  hawl  yr  unigol  i  ffurfío  ei  farn 
bersonol  ei  hun  ar  unrhy w  fater  y  gallesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  iddo 
fod  mewn  sefyllfa  addas  i  wneuthur  hyny.  Yn  awr  y  mae  crefydd  yn 
gyfryw  o  ran  ei  natur  fel  y  mae  profiad  0  honi  yn  ddichonadwy  i  bob 
dyn.  Er  cael  tystiolaeth  o'i  phlaid  nid  oes  eìsieu  iddo  ond  edrych  i 
fewn  i'w  ymwybyddiaetìi  ei  hun  ;  nid  rhaid  am  apêl  o  gwbl  at  awdur- 
dod  nnrhy w  eglwys  a  hòna  ei  bod  wedi  derbyn  awdurdod  Ddwyfol  i 
ddysgu  yr  hyn  sydd  wir.  Peth  personol  yw  crefydd  rhwng  dyn  a'i 
Dduw  ;  ac  felly  nid  oes  gan  un  eglwys  hawl  nac  awdurdod  i  gyfryngu 
rhyngddynt. 

Cyn  y  Diwygiad  llochesai  yr  Ysgolwyr  y  tu  ol  i  awdurdod  yr  Eglwys. 
Effaith  y  Diwygiad,  pa  fodd  bynag,  fel  y  gallesid  yn  naturiol  ddysgwyl, 
ydoedd  gwanychu  awdurdod  yr  Eglwys  yn  ddirfawr  yn  marn  a  meddwi 

Î^  gwahanol  genedloedd.  Mewn  canlynîad  daeth  amgylchiadau  yn 
lawer  mwy  ffafriol  i  daflu  ymaith  yr  hualau  â  pha  rai  y  mynai  yr 
Ysgolwyr  gaethiwo  meddwl  dyn. 

Y  rhai  a  fu  fwyaf  offerynol  yn  hyn  oeddynt  Bacon  a  Descartes ;  a 
gellir  edrych  ar  y  ddau  fel  y  rhai  a  ddechreuasant  athroniaeth  ddi- 
weddar.  Yn  y  pwysigrwydd  a  rydd  y  ddau  ar  yr  angenrheidrwydd  o 
roddi  heibio  yn  Uwyr  bob  rhagfam  ac  opiniwn  o'r  eiddom  er  cyrhaedd 
Çwir  wybodaeth,  cytunant  yn  berffaith  yn  eu  dysgeidiaeth.  Gwahan- 
laethant,  pa  fodd  bynag,  yn  jr  olwg  ar  natur  ac  amcan  athroniaeth 
I   Bacon,    cwestiwn  mawr   athroniaeth   yw,    Pa   fodd    y    mae    yn 


954  DB80ARTB8   A   8PlN0ZA. 

ddichonadwy  sicrhau  arglwyddiaeth  ar  ddirgelion  natart  Pa  fodd 
y  mae  yn  bosibl  dwyn  natur  o  dan  deyrnged  wirioneddol  i  ysbryd  dyn  ? 
Ond  nid  fel  hyn  yr  ymgynnygia  y  cweatiwn  i  Descartes.  Iddo  ef  nid 
yw  athroniaeth  amgen  na  dadganiad  o*r  üfjí/î,  fel  yr  hyn  sydd  yn 
meddwl  Yn  a  thrwy  ei  weithrediad  yn  meddwl,  sefydla  y  Myfi  ei 
fodolaeth  ei  hun  mewn  duU  c/tV  ac  eglur  ;  ac  mewn  canlyniad  cynnyag- 
aeddir  ni  â  maen  prawf  er  profi  sicrw^dd  y  wybodaeth  a  gyrhaeddir 
genym.  "  Beth  syad  sicr  î "  meddai  rhy wun.  Yr  ateb  yw,  mai  hyny, 
pa  beth  bynag  fyddo,  sydd  sicr,  a  ganfyddir  genym  mor  glir  ac  eglur  ag 
y  canfyddir  lK>dolaeth  y  Myfi  ei  hun. 

Ganwyd  René  Descartes  yn  y  flwyddyn  1596,  yn  La  Haye,  Ffraînc. 
Felly  ar  adeg  ei  enedigaeth  yr  oedd  Bacon  yn  mlodau  ei  ddyddian, 
canys  ganesid  ef  bymtheg  mlynedd  ar  hugain  yn  flaenorol.  Pan  nad 
oedd  Descartes  ond  bachgen  megys,  dangosodd  f awr  anf oddlonrwydd  o'r 
athroniaeth  a  ffynai  ar  y  pryd.  Yn  wir  nid  hir  y  bu  nes  dyfod  i  edrych 
ar  gyfundrefn  yr  Ysgolwyr  fel  yn  hollol  ddiwerth,  ac  i  gredu  mai  gwas- 
anaeth  pwysig  fyddai  ei  symud  ymaith  oddiar  y  ffordd.  Yn  yr  ugein- 
fed  flwyddyn  o'i  oedran,  newidiodd  fywyd  yr  efrydydd  am  fywyd  y 
milwr.  Tra  y  bu  yn  y  fyddin,  pa  fodd  bynag,  ni  lesgäodd  gweithgar- 
wch  diflino  ei  feddwl.  Ac  yn  y  flwyddyn  1621,  rhoddes  i  fyny  ei 
fy.wyd  milwrol,  gan  yr  ystyriai  bellach  fod  ei  gynllun,  er  diwygio 
gwyddiant  a'i  gosod  ar  sylfaen  gadamach  nag  yr  oedd  ami  o'r  blaen, 
fel  yn  gwbl  addfed.  Wedi  teithio  am  yspaid  cawn  ef  yn  aros  dros 
dymmor  pur  faith  yn  Paris ;  ond  jn  y  flwyddyn  1629  ymadawodd  o'i 
wlad  enedigol,  ac  aeth  i  drígo  i  Holland.  Yma  treuliodd  ugain  mlyn- 
edd  (1629 — 1649)  yn  efrydu  athroniaeth,  a  materion  eraill  cydweddol 
â'i  chwaeth.  Yn  ystod  yr  amser  hwn  mwynhäodd  raddau  helaeth  o 
dawelwch  a  hamdden,  er  yn  wir  y  gwyddai  i  fesur  beth  ydoedd  cael  ei 
flino  gan  ymosodiadau  brwnt  oddiwrth  rai  o'r  dadleuwyr  penboeth 
oedd  ar  y  pryd  yn  cynhyrfu  y  wlad.  Ar  derfyn  yr  ugain  mlynedd,  daeth 
gwahoddiad  iddo  oddiwrth  Christina,  brenines  Sweden,  i  wneyd  ei 
gartref  yn  ei  phrifddinas,  StockhoIm.  Mewn  canlyniad  symudodd 
yno ;  ond  wedi  ychydig  o  arosiad  yn  y  lle,  bu  farw,  yn  yr  oedran  cym- 
harol  ieuanc  o  bedair  blwydd  ar  ddeg  a  deugain.  Mor  fuan  yr  ehedwn 
ymaith! 


n 

Yn  y  chweched  llyfr  o'i  Wladwriaeth,  rhydd  Plato  ddarlun  byw  o'r 
gwir  athronydd  mewn  oes  ag  sydd  yn  anghyfaddas  iddo.  Bydd  i'r 
cyfryw  un,  meddai,  ymddwyn  yn  dawel  a  chyfyngu  ei  sylw  i'w  achos- 
ion  ei  hun.  Cyffelyb  fydd  i  ŵr  yn  cymeryd  nodded  dan  gysgod  mur  ar 
ddiwmod  drycinog  ac  ystormus,  pan  yr  ymlidir  y  gwlaw,  &c.,  yn 
ffyrnig  gan  y  gwynt,  ag  y  bydd  yntau — tra  fel  pe  yn  gweled  o*i  ym- 
guddfan  Iwyr  oresgyniwi  y  gweddill  o  ddjnolryw  gan  ormod  rhysedd  a 
phenrhyddid — yn  teimlo  hefyd  yn  berffaith  dawel,  os  bydd  iddo  fyw  ei 
dymmor  i'r  pen,  heb  i'w  berson  gael  ei  lychwino  gan  anghyfiawnder  a 
drwg  weithredoedd,  y  caiff,  pan  ddêl  amser  ei  ryddh&d,  ymadael  mewn 
hamdden  a  8Ìrioldeb.    Bnudinelliad  byr  o  hanes  Spinosa  ^dd  ddigonol 


DBfiOAitTES   A   8PIK0ZA.  865 

i  ddangos  addasrwydd  y  darlan  uchod  mewn  llawer  ystyr  o'i  gymhwyso 
ato  ef . 
Ganwyd  Banich  Spinosa  yn  Amsterdam,  yn  yr  un  flwyddjrn  ag  y 

?inwyd  John  Locke,  sef  1632.  £i  rieni — luddewon  o  haníad 
ortugëaidd — oeddynt  mewn  am^ylchiadau  cysurus,  a  rhoddasant  i'w 
mab  lädysg  ragorol.  Am  gyfnod  bu  yn  ef rydydd  diwyd  ar  dduwin- 
yddiaeth,  a  rhagorai  mewn  gwybodaeth  o'r  Bibl  ac  o'r  Talmud. 
Ymhen  amser,  pa  fodd  bynag,  rhoddodd  i  fyny  efrydu  duwínyddiaeth, 
ac  ymroddodd  i  astudio  gweithiau  Descartes.  Yr  adeg  hon  hefyd 
torodd  ymaith  bob  cysylltiad  oedd  rhynddo  ag  luddewiaeth,  heb  ar  yr 
un  pryd  wneuthur  unrhyw  gyffes  ffurfíol  o  Gristionogaeth.  Mewn 
canlyniad  esgymunwyd  ef  gan  yr  luddewon,  a  daeth  yn  wrthddrych 
erledigaethau  lawer.  £r  diogelwch  i V  fy wyd,  ymeiUduodd  o  Amsterdam, 
ac  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  treulio  y  rhan  fwyaf  o*r  cyfnod,  16ö6 — lô63t 
yn  Ehijnsburg  yn  agos  i  Leyden.  Yma  ymroddodd  yn  fwy  ns^  erioea 
1  astudio  Descartes.  Yn  Ŷoosburg,  oddeutu  dwy  fílldir  o  Uague,  y 
treuliodd  y  rhan  fwyaf  o*r  blynyddoedd  1663 — 1670.  Yn  ddiweddaf, 
yn  y  flwyddyn  1670,  symudodd  i  ac  ymsefydlodd  yn  Hague.  Yma 
drachefn,  fel  yn  y  lleoedd  y  buasai  ynddynt  o'r  blaen,  ymroddodd  iV 
efrydiau,  a  threuliai'ei  amser  yn  y  neillduedd  mwyaf.  ÉnniUai  ei  gyn- 
nafiaeth  trwy  lanhâu  a  chaboU  gwêl-wydrau  (optical  glasses)^  y  rhai  a 
werthai  ei  gyfeUUon  erddo.  Ac  fel  hjm  y  bu  bjrw  hyd  Chwefror  yr 
21ain  yn  y  flwyddyn  1677,  pau  y  daeüi  awr  ei  ymddattodiad,  ac  yr 
ymadawodd  ei  enaid  o'i  gorff  gwael  ac  eiddU,  gan  gymeryd  ei  ehediad  i'r 
byd  anweledig.  Maentumir  yn  wir  gan  rai  ddarfod  iV  gyfaül  Meyer 
ei  farwolaethu  yn  esmwyth  feîUhanasia);  ond  Uawer  mwy  tebyg  yw 
iddo  farw  yn  naturíol  oV  afiechyd  ag  y  buasai  yn  hir  yn  ei  afaeUon — y 
darfodedigaeth.  Dengys  ei  erUdiad  gan  yr  luddewon  yn  y  rhan  gyntaf 
o'i  oes,  nad  oedd  yr  amgylchiadau  y  ceid  ef  ynddynt  y  pryd  hwnw  yn 
ddymunol  iddo,  tra  y  prawf  yr  oediad  yn  nghyhoeddiad  ei  brif  waith 
hyd  ar  ol  ei  farwolaeth — ^yr  hwn,  pe  y  meiddiasai,  a  gawsai  ei  gyhoeddi 
yn  ystod  ei  fy wyd — nad  rhy w  lawer  mwy  cydnaws  iddo  ydoedd  pethau 
yn  y  rhan  olaf  o'i  oes.  £r  hyny  dyoddefai  y  cyfan  gyda'r  amynedd 
mwyaf  cymeradwy.  Ychydig  o  bethau  y  byd  hwn  oedd  ddigon  iV 
foddloni.  Cadwai  lywodraetn  Iwyr  a  Uawn  ar  ei  nwydau,  ac  er  na 
wyddai  ar  y  naiU  law  beth  ydoedd  bod  ar  ucheldei'au  Uawenydd,  ni 
wyddai  ychwaith  ar  y  Uaw  araU  beth  ydoedd  bod  yn  nyfnderoedd 
gofíd.  Adlewyrchid  yn  ei  fywyd  burdeb  a  thawelwch  y  dyn  gwir 
ddoeth;  ac  fel  pob  doeth  carai  y  gwir,  neu  yr  hyn  a  dybiai  oedd  y 
gwir,  â  chariad  cryf  a  chyson. 


III. 

Fel  y  sylwyd  eisoes,  Descartes  mewn  gwiríonedd  y w  tad  athroniaeth 
ddiweddar.  Egwyddor  sylfaenol  ei  athroniaeth  y w  Uwyr  wrthodiad  o 
bob  tybiaeth  a  rhagfam  allai  fod  yn  y  meddwl.  Rhaid  peidio  derbyn 
dim  fel  gwir ;  angenrhaid  y  w  ammeu  pobpeth.  Fel  hyn  rhaid,  nid  yn 
unig  ammeu  gwrthddrychau  y  synwyrau,  gan  fod  ein  synwyrau  yn  oi|i 


956  DESCàBTBS  ▲  8PIN0ZA. 

twyllo  mor  aml,  ond  dylid  edrych  i  mewn  hefyd  Tr  hyn  a  gredir  genym 
fel  gwirioneddau  meintoniaeth  (mathemai^s).     Pa  mor  sicr  ^ynag  yr 


cyteiliornaüau,  ac  naa  yw  o  gwoi  woui  uww«^^  *  -.  t> —  °  /^i^^«tVi 

Bicr  a  gwirioneddol.     Dymunol,  mewn  canlyniad,  yw  ammeu  pobpetn, 

ië  yn  hytrach  edrych  ar  bobpeth  fe  pe  yn  gau.     Yn  y  «^^^^^y^ 

ammheuir  pobpeth  allanol  iV  meddwl.     Yn  awr  deuwn  at  y  meddwl  ei 

hun-neu  os  mynir  at  ein  hymwybyddiaeth.     A  ydy w  ammheuaeth 

attolwg,   i  ddarfod  yma  ?    Nac  ydyw.     Oblegid  yma  cawn   aniryw 

foddau;  y  rhai  o  dan  amrywiol  enwau,  megys,  teimJ^,  ewyllijm,  &o.,  naa 

ydynt,  mae  yn  amlwg,  ond  dullweddau  ymwybyddiaeth  yn  unig,  ac  ni d 

yr  ymwybyddiaeth  ei  hun.     Fel  y  cyfryw  gelhr  eu  tynu  ^iwythau  hefyd 

ímlith.     YmheUach    na  hyn,  pa  fodd   bynag,   nid  yw  yn  bosibl  i 

ammheuaeth  fyned.  , ,.      ,         j     •       *,   „n 

Rhodder  oV  neilldu  holl  foddau  ymwybyddiaeth,  a  deuir   at  yr 

ymwybyddiaeth  noeth— neu  y  meddwl  ei  hun  yn  ei  symlrwydd.      in  y 

fan  hon  terfyna  ammheuaeth,  a  dechreua  sicrwydd  a  gwybodaeth.      in 

y   weithred  o    ammeu   pob  peth  arall,   dadgana  ymwybyddiaeth,  y 

meddwl,  ei  fodolaeth  ei  hun.     Y  mae  bod  y  Myfi— y  medd wl— yn  gaUu 

ammheu  pob  peth  arall,  yn  brawf  ei  fod  ef  ei  hun  uwchlaw  unrhyw 

ammheuaeth.     Y  mae  yn  bodoli  fel  ammheuwr,  hyny  yw,  fel  J^ J^T^ 

sydd  yn  meddwl.     Dyma  yr  hyn  a  olyga  yr  athronydd  yn  ei  frawddeg 

fyd-enwog,  "  CogUo  ergo  sttw*,"— Meddyliwyf,  am  hyny  yr  jdwyf,  ne?^yr 

wyf  yn  meddwL     Yn  awr  dyma  wirioneddobwydd  y  "^®<^^^j7-yjf.?° 

— wedi  ei  sefydlu.     Ond  beth  attolwg  am  wirioneddolrwydd  ^^^' 

ddrychau  y  byd   allanol,  ac  yn   arbenig  beth  ynghylch  gwinonedd 

egwyddorion   meintoniaeth  ?    Sylwyd    eisoes  y  gaUai    Duw — yn    oí 

Descartes — fod  yn  ein  twyUo,  a  pheri  i  ni  goleddu  syniadau^  gau.      in 

y  fan  hon  daw  gwendid  athroniaeth  Descartes  yn  amlwg  iV  golwg,  a 

hawdd  iV  darìlenydd  meddylgar  weled  paham.     Gwel  fod  yr  athron- 

ydd  wedi  gwneuthur  ymwybyddiaeth  yn  egwyddor  hoUol  ddiffrwyth  a 

marw.     Y  mae  y  Myfi— y  meddwl— wedi  ei  gau  i  fynu  yn  gwbl  iddo  ac 

ynddo  ei  hun,  ac  nid  yw  yn  bosibl  iddo  mewn  un  modd  fyned  aUan  o 

hono  ei  hun  at  yr  hyn  sydd  oddifaes— at  y  Nid-Myfi.     Ac  eto,  os  yw 

gwybodaeth  oV  byd  aUanol  ac  o  egwyddorion  meintoniaeth  o  gwbl  yn 

bosibl,  angenrhaid  yn  ddiddadl  yw  y  cyfryw  fynediad  allan  o  eiddo 

y  meddwl.     Yr  unig   fodd  y  mae  gwybodaeth  o'r  byd   allanol  yn 

Çyrhaeddadwy  ydyw  ar  y  sail  fod  y  byd  aUanol  yn  anesboniadwy. 

Yr    un    modd    hefyd    gydag    eg^yddorion    meintoniaeth.     Naturiol 

gan    hyny,    yw    i'r   Myfi — y   meddwl— fyned    aUan    o    hono   ei  hun 

at   y   Nid-Myfi,  a    thra    yn    cydnabod    y    gwahaniaeth  sydd   rhyng- 

ddynt,  eto  yn  y  ffaith  fod  yr  olaf  yn  ddealledig  ac  esboniadwy,  weled 

hefyd   yr  unoHaeth   sydd   yn   gorwedd  y  tu   hwnt  i*r  gwahaniaeth. 

YmheU,  pa  fodd  bynag,  ar  ol  amser  Descartes  y  daethpwyd  i  weled  hyn, 

a  hyny  gan  neb  Uai  nag  Immanuel  Kant    Ond  pa  fodd  yr  ymdarawodd 

Descartesî     Oddiwrth   y  modd   y  dechreuasai  ar  ei   waith,    gallesid 

dysgwyl  y  buasai  rywfodd  neu  gilydd  yn  ceisio  gwneuthur  yr  egwyddor 

sylfaenol-MeddyUwyf,  am  hyny,  yr  ydwyf,  neu  ýr  wyf  yn  meddwl- 

yn  gychwynfan  er  cyrhaedd  pob  gwirionedd  araU.     Ond  nid  yw  p 


DESOABTBS  ▲  8PIN0Ziu  857 

gwneuthur  dim  o'r  fath.  Yn  hytrach,  fel  y  cwrs  mwyaf  natnriol  iddo, 
cymer  i  fyny  drachef n  yr  hyn  yr  oedd  o'r  blaen  wedi  ei  osod  o'r  neiUdu. 
Fel  hyn  cymer  i  fyny  y  drychfeddylìau  am  Dduw  ac  am  Fater.  Y  mae 
yn  wir  ei  fod  yn  cymeryd  pobpeth  ymaith  oddiwrth  Fater  oddieithr 
hydedd  (eiUnsion)  yn  unig,  megys  ag  o'r  blaen  jrr  ydoedd  wedi  dy- 
noethi  ysbryd  o  bobpeth  oddieithr  ymwybyddiaeth  pur.  Ond  nid  yw 
hyny  yn  gwneuthur  unrhyw  wahaniaeth.  Gwna  ysbryd  a  mater  yn 
sylweddau,  hyny  yw,  yn  elfenau  sydd  yn  cau  eu  hunain  y  naill  allan  o'r 
Uall.  Y  mae  ysbryd  yn  wadiad  perffaith  ar  fater  ;  nid  oes  dim  o  gwbl 
yn  gyffredin  iddjrnt.  Eto  er  y  cwbl,  ceisia  Descartes  sefydlu  heddwch 
rhwng  y  ddwy  ochr  anghymmodlawn  hyn.  Gwna  hyny  trwy  ddwyn  i 
fewn  y  drychfeddwl  am  Dduw. 

Y  mae  y  ddau  sylwedd — ^ysbryd  a  mater — wedi  eu  creu  gan  Dduw,  a 
chan  ewyllys  Duw  y  cynnelir  y  ddau.  Drachefn  y  mae  y  diychfeddwl 
am  Dduw  fel  Bôd  perffaith  yn  cynnwys  ei  fod  yn  bod  yn  weühredol,  ac 
hefyd  ei  fod  yn  eirwir,  Ac  y  mae  yr  hyn  a  enwyd  ddiweddaf,  sef  bod 
Duw  yn  eirwir,  yn  ein  galluogi  i  gael  man  cyfarfod  rhwng  ysbryd  a 
mater.  Trwy  ei  waith  yn  ammeu,  hyny  yw,  yn  meddwl,  dadgana  yr 
ysbryd  ei  fodolaeth  ei  hun  mewn  dull  dir  ac  eglur,  Ond  y  roae  genym 
ddrychfeddyliau  eraill  clir  ac  eglur  ;  íe,  mor  glir  ac  eglur  a  bodolaeth  yr 
ysbryd — ^y  Myfi — ei  hun.  Gan  fod  Duw  yn  eirwir,  nis  gall  y  drych- 
feddyliau  dir  ac  eglur  hyn  ein  siomi,  ond  rhaid  fod  gwrthddrydiau 
gwirioneddol  yn  cyfateb  iddynt.  Drychfeddwl  dir  ac  eglur  yw  ein 
drychfeddwl  pur  i>  meintonoJ  am  fater :  saif  feliy  o  angenrheidrwydd 
am  wirioneddolrwydd  y  byd  allanol.  Gwel  y  darllenydd,  pa  fodd 
bynag,  nad  yw  gwaith  yr  athronydd  yn  dwyn  ymlaen  fel  hyn  eirwiredd 
Duw,  ond  dyfais  wael  ar  ei  ran  er  ceisio  cynnrychioli  yr  uooliaeth  hwnw 
0  eiddo  y  mewnol  a'r  allanol — ^ysbryd  a  mater — ag  sydd  yn  gwbl  absen- 
nol  o'r  athroniaeth  ei  hun.  Y  fath  yn  wir  yw  deuoliaeth  (dualism) 
cynhenid  a  hanfodol  y  gyfundrefn  fel  y  mae  y  cyfryw  unoliaeth  yn  beth 
syd4  yu  hoUol  allan  o'r  cwestiwn. 

Daw  gwendid  athroniaeth  Descartes  i'r  golwg  mewn  gwedd  arall 
hefyd.  Y  mae  ganddo  mewn  gwirionedd,  fel  y  gwelir,  dri  sylwedd — 
ysbryd,  mater,  a  Duw.  Yn  yr  olaf  mae  y  ddau  flaenaf  yn  cael  rhyw 
f ath  o  unoliaeth.  Ond  oddiwrth  y  deffiniad  a  rydd  Descartes  o  sylwedd 
— sef,  mai  sylwedd  y w  yr  hyn  nad  yw  yn  gofyn  bodolaeth  unrhyw  beth 
arall  er  ei  fodolaeth  ei  hun — cyfyd  dyryswch  ac  anhawsder.  Yn  yr 
ystyr  hwn  y  mae  yn  amlwg  nas  gall  fòd  ond  un  sylwedd  yn  unig.  Y 
mae  fod  sylwedd  yn  hunan-achosydd,  a  chanddo  sail  ei  fodolaeth  ynddo 
ei  hun,  yn  gyfystyr  mewn  gwirionedd  a  dy wedyd  ei  fod  yn  annherfynol, 
ac  mai  anmhosibl  yw  i  ddim  fod  oddiallan  i  ddylanwadu  amo.  Yn  yr 
ymdeimlad  o'r  dyryswch  hwn,  cawn  Descartes  ei  hun  yn  dywedyd  nad 
yw  y  sylweddau  ierfynol — mater  ac  ysbryd — yn  sylweddau  yn  yr  un 
ystyr  ag  y  mae  y  Bôd  Anfeidrol  yn  sylwedd.  Ond  attolwg,  ymha  ystyr 
y  maent  yn  sylweddau  1  Ni  ddywed  Descartes  wrthym.  Ond  fe  rydd 
Spinoza  atebiad,  yr  hwn  a  ddengys  yr  annherfynol  fel  yn  llyncu  i  fyny 
yn  Uwyr  iddo  ei  hun  bob  gwirioneddolrwydd,  nes  gwneyd  bodolaeth 
sylweddol  y  Myfi  a'r  Nid-Myfi  yn  ffug  ac  ya  rhith  hoUoL 

2    A 


9S6  A190A^7B»  4  99ì»Q3Uk, 

IV 

Y  mae  jrr  hyn  a  yugnítnwyá,  eÌBoes  jo  ein  dwyn  yn  natariol  al 
BpiuûaL  Decbreua  ef  gyda'r  deffioia^  a  rydd  Desoartea  o  sylwedd. 
Gan  mai  aylwedd  ^rw  yr  byn  eydd  yn  bodoli  jm^do  ac  o  hono  ei  hun, 
amlwg  yw  fod  Desoartes  yn  gyfeüiomus  pan  y  deil  fod  tn  sylwedd. 
Nis  «al  ond  un  sylwedd  f od,  a  rhaid  bod  hwnw  yn  annherfynoL  Yn 
y  sylwedd  annberfjrnol  hwn  y  cynnwysir  pob  gwirioneddolrwydd ; 
oblagid  heblaw  ef  ei  hun  nid  oes  fód  hunan-daibynol  aralL  Y  sylwedd 
hwn  yw,  nid  yn  unig  achosydd  pob  peth,  ond  ofe  yw  pob  peth.  Am- 
Iwg  feUy  na  pherthyn  gwirìoneddolrwydd  o  gwbl,  yn  ol  Spino^a^  i*r 
tenynol  fel  y  cyfryw,  ond  i'r  annherfynol  yn  unig.  Nid  yw  hyn,  fel 
y  maentomiwyd  eisoes,  ond  y  casgliad  anocheladwy  oddiwrth  athron- 
iaeäì  Descartes,  Yn  unol  A  hyn  hefyd  beîa  Spinoaa  y  dueddf ryd  sydd 
ynom  i  edrych  ar  bethau  unigol  f el  pe  yn  meddu  gwirioneddolrwydd 
annibynol  o'r  eiddynt  eu  hunain.  Dylid  edrych  arnynt  yn  y  berthynas 
ançenrheidiol  sydd  rhjmgddjmt  A  phethau  erailL  Y  pethau  nnigol  hyn 
oid  ydynt  amgen  na  modrwyau  mewn  cadwen ;  eu  perthynas  A  phetbau 
eraill  ac  A'r  olJ,  sydd  yn  rhoddi  iddynt  eu  bâd  gwiríoneddoL  Ond  ein 
tueddfryd  ni  yw  edrych  ar  bethau  fel  pe  byddent  yn  wrthddrychau 
wrthynt  eu  hunain.  Gwrthweithir  y  duedd  hon,  pa  fodd  bynag,  gan 
ein  rbeswm,  yr  hwn  a'n  harweinia  i  edryoh  ar  wrthddrychau  yn  ea 
perthynas  A  gwrthddrychau  eraill,  ac  yn  arbenig  yn  eu  perthynas  A'r 
OU  o  ba  un  y  maent  yn  rhanau.  Fel  hyn  deuir  i  weled  naid  cydgasgliad 
damweiniol  o  wrthddrychau  yw  y  byd,  ond  unolíaeth — unoliaeth  sydd 
yn  bod  o  angenrheidrwydd.  Y  mae  cynnydd  mewn  gwir  wybodaeth 
yn  peri  fod  cylch  y  posibl  aV  damweiniol  yn  UeihAu ;  ac  fel  hyn  pan 
o'r  diwedd  yr  edrychir  ar  bethau  o  dan  agwedd  tragy wyddoldeb-^^ 
speeie  cetemUatUy  yw  dywedíad  enwog  Spinoza — hyny  yw,  yn  eu  perth- 
3mas  A  Duw,  canfyddir  eu  bod  yn  angenrheidiol,  ao  nad  allasent 
mewn  un  modd  fod  yn  amgen.  Nid  rhaid  dy wedyd  yma,  mai  nid  yr 
un  yw  Duw  y  Gristion  a  Duw  athroniaeth  Spinoza.  Ond  gan  fod  hwn 
yn  bwynt  o  ddyddordeb  iV  Cymro,  gadawer  i  ni  ymhela^u  ycbydig 
amo. 

Os  gofynir  y  cwestiwn,  Beth  yw  y  berthynas  rhwng  y  sylwedd  m- 
feidrol  a  thragywyddol,  hyny  yw  Duw,  fel  ei  harganfyddir  gan  y 
rheswm,  a'r  bydysawd,  a  wneir  i  fyny  o  gyrff  a  meddyliau  meidrol, — y 
mae  amry w  atebion  yn  ddiohonadwy.  Os  dywed  dyn :  "  Nid  wyf  yn 
gwybod  am  nac  yn  credu  mewn  dim  ond  y  cyrff  a'r  meddyliau  meidrol 
nyn ;  ac  yn  sicr  nid  wyf  yn  cydnabod  y  fatb  beth  a  rheswm  argan- 
fyddol  (miuitive  reason)  Spinoza," — gellir  dyweyd  yn  ddibetrus  am 
oano  mai  Aiheutìaäh  y w  ei  gredo.  OÌnd  os  dy  wed :  "  Yr  wyf  yn  credu 
ar  dystiolaeth  rheawm  yu  modolaeth  sylwedd  neu  Dduw,  fel  yr  byn 
sydd  jm  gorwedd  yn  wirioneddol  a  thragywyddol  o  dm  y  cyrS  aV 
meddvliau  meidrol  hyn;  ond  mwy,  pa  iodd  bynag,  nis  gwn  am 
dano, ' — ^jma  perthjma  i'r  ysgol  hono  a  gynnn^chiolir  yn  bemrf  yn  y 
dyddiau  hyn  ffan  Herbert  ^ncer.  Y  trydydd  atebiad  yw  eiddo 
Spinoza :  "  GalTaf  ychwaneeu  at  yr  ail  atebiad,  a  dywedyd  fy  mod  yn 
gwybod  drwy  fy  rheswm  fod  y  sylwedd  hwn  yn  fôd  sydd  ^m  meddwl, 
ac  hefyd  yn  fòd  ag  y  mae  hydedd  yn  perthyn  iddo.    Nid  yw  ei  feddwl 


DSSOABTBB  ▲  8PIX0ZA. 

fel  fy  meddwl  i,  gan  nad  yw  ^m  medda  deall  nac  ewjllys ;  ei  eorff 
hefjd  nid  yw  fel  fy  nghorff  i,  gan  ei  fod  yn  tm  ac  yn  anrhanaawy. 
Credwyf  finnau,  fel  y  maentumir  yn  yr  ail  atebiad,  fod  yn  rhaid  Vr 
sylwedd  hwn  amlygu  ei  hun  yn  weithredol,  fel  yn  wir  y  gwna,  yn  myd- 
ysawd  mater  a  meddwl."  Hyn  yw  OU-dduwiaeth.  Y  mae  eto  gred- 
iniaeth  arall — crediniaeth  a  ddysgir  yn  mhulpudau  ac  Ysgolion  Sab- 
bothol  Cymru.  Dywed  y  Cymro  crefyddol :  "  Yr  wyf  fi  yn  credu  yn 
Nuw  fel  Bôd  personol;  ac  nid  yw  y  bydysawd — neu  yn  fwy  priodol 
yn  ol  fy  nghredo  i,  y  greadigaeth — ond  rhywbeth  sydd  yn  sefyll  y  tu 
allan  iddo  fel  cynnyrch  rAye^weithrediad  ei  ewyllys.  £r  mai 
*ynddo  Ef  yr  wyf  yn  byw,  yn  symud,  ac  yn  bod,'  eto  nid  rhyw  fodd 
neu  agwedd  goddefol  ydwyf  ar  y  Sylwedd  a'r  Hunanachosydd  tragy- 
wyddol ;  ond  i  fesur  yr  wyf  yn  feddiannol  ar  ewyllys  rydd,  a  rhoddir  i 
mi  y  dewisiad  o  ddyfod  i  undeb  âg  Ef,  neu  droi  ymaith  oddiwrtho  trwy 
ddewis  yn  hytrach  y  daearol  a'r  amserol."  Gwel  y  darllenydd  felly  fod 
gwahanìaeth  dirfawr  rhwng  y  trydydd  a'r  pedwerydd  atebiad.  Yn  ol 
y  pedwerydd,  Bôd  personol  yw  Duw.  Yn  ol  y  trydydd,  nid  yw  ond 
anmhersonol,  a'r  greadigaeth  nid  y  w  amgen  na'r  hyn  sydd  yn  deiUiaw 
o'i  fôd.  lë,  dysg  Spinoza  mai  sylwedd  pobpeth  yw  Duw,  ac  mai  gwir 
wybodaeth  y w  hono  sydd  yn  gweled  mai  ei  fôd  £f  y w  yr  unig  fôd  sydd 
i  bob  bôd — That  His  being  is  tííe  irue  being  of  all  beings, 

Ond  yn  awr  cyfyd  dau  gwestiwn.  Y  cyntaf  sydd  un  ag  y  mae  aifeeb- 
iad  i  fesur  eisoes  wedi  ei  roddi  iddo.  Gan  mai  yn  Nuw  fel  eu  hunig 
sylwedd  y  mae  pobpeth  yn  cael  eu  hunoliaeth,  pa  fodd  yr  ydym  i  gyr- 
haedd  amgyffrediad  o'r  unoliaeth  hwn)  A  ydyw  yn  bosibl  i  ni  am- 
gyffred  y  sylwedd  annherfynol  ar  unwaith,  neu  ynte  a  raid  i  ni  fyned 
o'r  terfynol  ymlaen  yn  barhaus  nes  cyrhaedd  yr  anuherfy nol )  Amlwç 
yw  y  byddai  y  process  olaf  a  enwyd  yn  un  diddiwedd,  ac  y  cyfyngid 
gwybodaeth  o  hyd  i'r  terfynol.  Elai  y  meddwl  yn  ol  trwy  gyfres  o 
ddygwyddiadau  mewn  amser,  heb  fod  yn  alluog  unwaith  i  ^rmorphwys 
ar  yr  un  o  honynt  fel  y  dygwyddiad  cyntaf ;  a  thramwyai  oddiwrth 
wrthddrychau  at  wrthddrychau  mewn  lle  heb  un  amser  ddyfod  o  hyd 
i'r  hyn  sydd  ddiammodol  (unconditioned)  a  hunanachosoL  Fel  hyn  ni 
cheid  byth  eglurhâd  terfynol  ar  ddim.  Ni  cheid  ond  nodau  neu 
berthynasau  aUanol  yn  unig;  byddai  eglarhàd  o  bethau  yn  yr  hyn 
ydynt  ynddynt  eu  hunain  y  tu  hwnt  i  unrhyw  bosibilrwydd  i  ni  gael 
gafael  amo.  O  ganlyniad  deil  Spinoza  fod  ein  hymwybyddiaeth  o'r 
terfynol,  ar  unwaith  ac  o  angenrheidrwydd  yn  rhagdybied  y  drych- 
feddwl  am  Dduw  fel  y  sylwedd  annherfynol  yn  yr  hwn  y  mae  pobpeth 
yn  cael  eu  hunoHaeth.  Ac  yn  unol  â  hyn  yn  y  seithfed  bennod  o'i  lyfr 
De  Intellectus  Emendatione^  darUenwn :  **Mewn  trefn  i'n  meddwl  fod 
yn  adlewyrchiad  cywir  o  drefn  natur,  dylai  ddadblygu  ei  hoU  ddrych- 
feddyliau  o'r  drychfeddwl  hwnw  sydd  yn  ateb  i  ffynnoneU  a  dechreuad 
yr  oU  o  natur,  a'i  wneyd  yn  ffynnoneU  a  dechreuad  ein  hoU  ddrych- 
feddyUau  eraül'' 

Yr  aü  gwestiwn,  drachefn,  a  ymgynnygia  i'n  sylw  ydyw  yr  un  a  gan- 
lyn :  Gan  fod  yn  rhaid  i  ddeffiniaä,  yn  ol  SpinoEa,  gynnwys  yr  achos 
agosaf  neu  mwyaf  uniongyrchol  (proxmiaU  cause),  beth,  attolwg,  yw 

2   ▲   2 


860  DËS0ABTE8   ▲   SPINOZA. 

sylwedd  yn  awr  t  Yn  ol  yr  athroniaeth  hon,  Duw  y w  sylwedd  pob- 
peth :  ond  y  mae  yn  amlwg  ei  fod  ef  yn  anghrëedig,  ac  nad  oes  yr  nn 
achos  oddiallan  iddo  ei  hun.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  y  cwestiwn 
hwn  yn  un  hynod  bwysig  ac  anhawdd  o  safle  Spinoza,  yw  gwaith  yr 
athronydd  yn  dal  mai  naoAd  yw  pób  gosodiad  cadamhäoL*  Er  engraifft, 
wrth  ddy wedyd,  "  Dy n  sydd  farwol,"  yr  wyf  yn  cau  allan  y  mynegiad 
**  nid-marml "  o  fod  yn  perthyn  i'r  enwedigydd  "dyn."  "Dyn  sydd 
farwor'  =  "Dyn  nid  yw  anfarwol."  Y  mae  pob  mynegiad  a  briodolir 
i'r  enwedigydd,  mewn  gwirionedd,  yn  cau  y  diweddaf  allan  o  rywbeth 
ag  yr  oedd  o'r  blaen  yn  agored  iV  dderbyn.  Ond  yn  awr  sylwed  y 
darllenydd  beth  sydd  yn  gynnwysedig  yn  hyn.  Duw  yw  sylwedd  pob- 
peth,  ac  y  mae  yn  annherfynol.  Oddiwrth  yr  annherfynol  hwn  sydd 
yn  sylwedd  pobpeth,  y  mae  yn  amlwg  nas  gellir  cau  dim  allan ;  y  mae 
yn  llyncu  i  fyny  iddo  ei  hun  yr  oìí  sydd  gadamhäol,  a  thrwy  hyny,  o 
angenrheidrwydd,  bob  posibilrwydd  i  wneuthur  unrhyw  osodiad 
nacäol.  Mewn  geiriau  eraill,  y  mae  sylwedd  annherf^mol  yn  hollol 
anmhenodol.  Nid  yw,  yn  rhinwedd  ei  fod  yn  cynnwys  pobpeth, 
mewn  gwirionedd  yn  cynnwys  dim.  Arweinia  hyn  ni  at  y  dyryswch 
penaf — "sawdl  Achilles,"  fel  y  galwai  Tschimaus  ef — a  berthyn  i'r 
gyfundrefn.  Cymer  Spinoza  i  fyny  drachefn  ysbryd  neu  feddwl, 
a  mater  neu  hydedd,  nid  fel  sylweddau,  mae  yn  wir,  ond  priod- 
oleddau  yn  a  thrwy  ba  rai  y  mae  yr  un  sylwedd  yn  cael  ei  amlygu 
i  m.  Yn  awr  y  cwestiwn  dyrys  yw :  Ymha  berthynas  i'r  un  sylwedd 
hwn  y  saif  y  priodoleddau  hyn?  Fel  y  ceisiais  ddangos  uchod,  an- 
mhenodol  hoUol  y w  sylwedd  i  Spinoza ;  amlwg  gan  hyny  y w  nas  gellir 
cymeryd  sylwedd  i  fyny  yn  llwyr  gan  ysbryd  a  mater ;  o  herwydd  felly 
byddai  yn  benodol,  a  gwrthddywedai  ei  natur  ei  hun.  O  ganlyniad, 
rhywbeth  i'n  deall  ni  yw  y  priodoleddau  hyn.  Y  mao  sylwedd  ei 
hun  yn  ddihysbydd  mewn  priodoleddau ;  ond  gwisgir  ef  gan  y  deall 
dynol  â*r  ddau  hyn  yn  unig,  gan  mai  hwy  yw  yr  unig  rai  a  ymddengys 
i  ni  fel  yn  cyfansoddi  ei  natur.  l*r  deall,  sylwedd  yw  meddwl,  ol 
ystyried  o  dan  briodoledd  meddwl ;  a  hydedd,  o*i  ystyried  o  dan  briod- 
oledd  hydedd.  Eto  cofier  fod  ysbryd  a  mater  yn  anghymesurol  á  natar 
sylwedd.  Y  gwirionedd  y w,  fod  sylwedd  i  Spinoza  yn  sefyll  tu  hwnt 
ac  ar  wahân  iV  priodoleddau  hyn ;  ei  fod  yn  annherfynol,  ac  yn  rhydd 
oddiwrth  bob  perthynas — is  absolutey — ac  mewn  canlyniad  mai  methiant 
hollol  ac  o  angenrheidrwydd  yw  ymgais  yr  athronydd  i  geisio  sefydlu 
unrhyw  fath  o  gysylltiad  rhwng  sylwedd  ei  hun,  a'r  modd  neillduol  yn 
ol  yr  hwn  y  mae  i  gael  ei  amlygu  i  ni. 

Heblaw  y  priodoleddau,  meddwl  a  hydedd,  y  mae  yn  athroniaeth 
Spinoza  hefyd  yr  hyn  a  elwir  moddau  (modes  ;  Llad.  mûdi),  Y  moddau 
yw  yr  amrywiol  ffurfiau  terfynol  ac  uuigol  ymha  rai  y  mae  y  sylwedd 
annherfynol  yn  rhoddi  agweddiad  neillduol  iddo  ei  hun.  Fel  hyn  dyn- 
ion,  a  phob  gwrthddrychau  unigol  a  therfynol  eraiU,  nid  ydynt  o  edrych 
*r'\ynt  yn  eu  gwir  natur — hyny  yw,  yn  eu  perthynas  â  Duw — eithr 
moddau  ar  y  sylwedd  annherfynol,  ac  yr  ydym  yn  hollol  at  ein  rhyddid 
Vw  hystyried  un  ai  o  dan  ffurf  meddwl  ai  ynte  o  dan  ffurf  hydedd. 
Cyffelyb  yn  wir  ydynt  i  dònau  y  môr.     Nid  y w  eu  dyfodiad  i  fod  eithr 

•  OmDÌa  âetenninatio  est  negatìo. 


DESOABTBS  A    SPINOZA.  861 

mynediad  allan  o  fod.  Druan  o'r  unigol  a'r  terfynol !  Nid  oes  ganddo 
unrhyw  fodolaeth  o'r  eiddo  ei  hun :  bodola  yn  unig  yn  y  sylwedd. 
Ond  yn  awr  attolwg,  ymha  berthynaa  i'r  priodoleddau,  meddwl  a  hyd- 
edd,  y  saif  y  moddau?  Yn  nghyfundrefn  Spinoza,  y  maent  mewn 
gwirionedd  yn  ddilynol  i  ac  yn  canlyn  y  prîodoleddau.  Disgyna  yr 
athronydd  at  wrthddrychau  unigol  a  therfynol  oddiwrth  y  priodoleddau 
meddwl  a  hydedd.  Ond  fel  y  dywedwyd  eisoes,  nid  yw  y  priodoledd- 
au,  meddwl  a  hydedd,  ond  rhywbeth  i'n  deall  ni ;  nid  ydynt  ddim  i 
syíwedd  ynddo  ei  hun.  Mewn  geiriau  eraill,  rhywbeth  ydynt  i  foddau, 
Fel  hyn  y  mae  moddau  sydd  ar  unwaith  yn  flaenorol  i  ac  yn  ddibynol  ar 
y  priodoleddau. 

Ehaid  addef  y  gall  yr  hyn  sydd  ailraddol  (secondary)  mewn  bod,  fod 
yn  gyntaf  (primary)  mewn  meddwl.  Nid  Spinoza,  pa  fodd  bynag,  yw 
yr  un  i  ddyfod  â'r  ddadl  hon  ymlaen  yn  y  fan  hon.  Y  mae  jm  wir  na 
phaid  yr  ysgariaeth  rhwng  meddwl  a  mater  yn  ei  athroniaeth  ef,  mwy 
Däg  y  gwna  yn  athroniaeth  Descartes.  Y  mae  meddwl  a  mater  y  naill 
yn  annibynol  ar  y  Ilall ;  f r  materol  nis  gall  fod  ond  achos  materol, 
ac  ív  ysbrydol  nis  gall  fod  ond  achos  ysbrydol.  Eto  er  hyn,  i 
Spinoza  y  mae  yr  un  a'r  unrhyw  sylwedd  yn  cael  ei  ystyried  fel 
yn  bresennol  yn  y  ddwy  briodoledd.  Er  engraifft:  yr  un  ydyw 
cylch  (drclej  fel  drychfeddwl,  ag  ydyw  fel  y  mae  yn  weithredol 
oddiallan  i  ni.  Fel  hyn  er  mai  yn  ©u  hysgariaeth  yn  unig  yr  edwyn 
Spinoza,  fel  Descartes  o'i  flaen,  feddwl  a  mater,  eto  cymer  yn  ganiataol 
unoliaeth  meddwl  a  mater;  ac  felly  nis  gall  y  ddadl  fod  iddo  ef,  j 
dichon  yr  hyu  sydd  ailraddol  mewn  bod  fod  yn  gyntaf  mewn  meddwl. 

Drachefn,  ac  am  y  tro  olaf,  ystyriwn  beth  sydd  yn  gynnwysedig  yn 
ngwaith  Spinoza  yn  cymeryd  yn  ganiataol  unoliaeth  j  priodoleddau 
meddwl  a  mater.  Nid  yw  hyn  amgen  na  dal  fod  yr  unigol  yn  alluog  i 
amgyff'red,  nid  yn  unig  ef  ei  hun,  ond  y  sylwedd  annherfynol  yn  yr 
hwn  y  mae  y  priodoleddau  yn  cael  eu  hunoliaeth.  lë,  nis  gall  yr 
unigol — ^yn  yr  hwn  y  mae  ysbryd  a  mater  yn  cydgyfarfod — ei  adnabod 
ei  hun  ond  trwy  adnabod  Duw.  Ond  dangoswyd  eisoes  nad  yw  yr 
unigol  ond  modd.  Fel  hyn,  tra  ar  y  naiU  law  nad  yw  yr  unigol  ond 
rhan,  a  hono  yn  ffugiol,  oV  sylwedd  annherfynol,  ar  y  Ilaw  arall,  efe  y w 
y  sylwedd  annherfynol  ei  hun.     Y  fath  wrthddy wediad,  onidê  ì 

Yn  nghwrs  amser,  pa  fodd  bynag,  cyfododd  un  i  ddangos  mai  man 
cyfarfod  y w  yr  unigol,  rhwng  y  cyffredinol,  hyny  y w,  sy Iwedd  Spinoza, 
aV  neillduol.  Fel  rhan  o'r  byd  y  mae  ynddo,  y  mae  yn  derfynedig 
(limUedj;  ond  fel  y  mae  yn  fôd  yn  meddu  ar  ymwybyddiaeth,  y 
mae  yn  gallu  myned  y  tu  hwnt  i  bobpeth  a  fynai  gyfyngu  amo.  Ar 
un  Uaw,  y  mae  yn  wrthddrych  ochr  yn  ochr  &  gwrthddrychau  eraill, 
ac  3m  cael  ei  ammodi  ganddynt ;  ond  ar  y  Ilaw  arall,  y  mao  ei  amgyff- 
rediad  o'r  terfynol  yn  ei  gario  ymhell  y  tu  hwnt  iddo.  Y  gŵr  a 
ddangosodd  hyn  oedd — Immanuel  Kant 

HUOH  HeNRT  WlLLIAMa 


BORD    GRON. 
DADGYSYLLTIAD  A  DADWADDOLIAD  YN  NGHYMRU. 


Y  MAE  yn  amlwg  fod  y  üwnc  hwn  wedî  cymeryd  camrau  breÌBÌon 
ymlaen  jm  ystod  y  misoedd  diweddaf.  Prawf  o  hyn  ydyw  amledd  y 
cyfarfodyda  a  gynnelir  arno  jrmhob  rhan  o'r  wlad,  jmghyd  a'r  dyddordeb 
angerddol  a  deimlir  ynddynt  A  phrin  y  gellir  agor  unrhyw  newydd- 
iadur  na  chyfnodolyn  yn  perthyn  i  Gymru  o  wythnos  i  wythnos,  na 
eheir  fod  y  pwnc  hwn  yn  cael  lle  pwysig  ynddo.  Ac  y  mae  yn  amlwg 
oddiwrth  weithgarwch  y  blaid  i^lwysig  ei  bod  yn  teimlo  erbyn  hyn 
fod  y  frwydr  wedi  dyfoa  mor  boeth  fel  y  mae  yn  gofyn  ei  syiw  dyfaiaf 
a'i  hymdrech  mwyaf  jrmroddedig.  Gan  hjmy  fe  edrychir  ymlaen  gyda 
llawer  iawn  o  ddyddordeb  at  yt  Etholiad  Gyffredinol  sydd  gerlìaw ; 
canys  yn  ol  pob  tebyg,  bydd  i  hwnw  ddwyn  y  pwnc  i  gylch  gweithred- 
iad  ymarferol,  neu  ynte  ei  daflu  yn  ol  am  rai  blynydaoedd  i  ddyfod. 
Gwir  fod  ambell  i  newyddiadur  Toryaidd  jm  ceisio  dyddanu  ei  ddar- 
llenwyr  trwy  edrych  ar  y  mater  gyda  gwydrau  Uiwiedig,  a  dyweyd  nad 
y w  y  pwnc  yn  agos  i  fod  yn  addfed  eto ;  ond  onid  yw  hyn  yn  debyg  i'r 
estrys  yn  cuddio  ei  phen  yn  y  tywod  gan  dybied  ei  bod  yn  ddiogel 
felly,  pan  y  gwelir  yn  amlwg  o  bob  cyfeiriad  fod  y  pwnc  bellach  yn 
bwnc  y  dydd  î  Am  Gymru,  y  mae  yn  ddiammeu  nad  oes  le  i  ammheu- 
aeth.  Am  Ysgotland,  y  mae  gan  Mr.  Dick  Peddie,  uid  cynnygiad,  ond 
mesur  yn  barod  iV  ddwyn  ger  bron  y  Senedd.  Ac  am  Loegr  ei  hun, 
y  mae  yr  awch  gyda  pha  un  y  mae  y  Cymdeithasau  Rhyddfrydig,  nid 
yn  unig  yn  cymeradwyo  y  mater  gyda  golwg  ar  Gymru  ac  Ysgotland, 
ond  hefyd  yn  galw  am  dano  iddynt  eu  hunain  yn  Lloegr,  yn  dangos  fod 
mwy  0  addfedrwydd  iddo  nag  a  dybid  fod.  Bydd  iV  pwnc,  gan  hyny, 
le  pwysicach  nag  erioed  o'r  blaen  yn  yr  etholiad  nesaf ;  ac  os  try  hono 
o  blaid  y  Rhyddfrydwyr,  yn  ol  pob  tebyg  fe  fydd  y  Senedd  newydd  yn 
ymwregysu  ato  gyda  nerth  fydd  yn  codi  oddiar  yr  ëangiad  fydd  wedi 
dyfod  i  weithrediad  yn  yr  etholfraint. 

Y  mae  agoshád  y  pwnc  i  dir  ymarferol  jm  peri,  o  angenrheidrwydd, 
fod  rhy w  gymaint  o  gyfnewidiad  yn  cymeryd  Ue  jm  yr  olwg  a  g^erír 
amo.  O'r  blaen,  y  posibilrwydd  o  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddohad,  a'r 
angenrheidrwydd  am  danynt,  oedd  yn  destunau  ystyriaeth;  erbyn 
hyn  y  mae  y  tebygolrwydd  o  hono,  aV  ffurf  ymha  un  y  daw,  yn  dyfod 
yn  fwy  fwy  i  sylw.  Ac  y  mae  ymdrechion  egníol  ein  cyfeillion 
Eglwysig  i'w  wrthwjmebu  wedi  bod  yn  gymhorth  mawr  i  ddwyn 
meddwl  y  wlad  yn  ddifrífol  ato.  Erbyn  hyn,  ni  cheir  cynnal  cyfarfod 
mewn  odid  gymydogaeth  na  fydd  jmo  amry w  wŷr  Eglwysig  yn  cymer- 
yd  nodiadau,  oe  nad  yn  siarad  rhyw  gymaint  ar  yr  ochr  arall  i'r 


BMH  OBOH.  868 

oweêtiwtì,  á  (ihyimdliir  úytátiòá  yn  ddilytiöl  befyd  i  "  atüddifiÿti  yr 
Eglwys."  Yö  yr  ynidrech  hon,  y  curadiaid,  fel  rheol,  sýdd  fwyaf  blaéü- 
llaw ;  nid  cymaint  a  wneir  gan  y  rhai  sydd  yn  áàì  by wiolaethaü,  ac  yn 
awr  nid  oea  na  chanon  nae  arohddiaeon,  na  deon,  nae  ^gob^  yn 
eymeryd  prin  ratì  ynddi.  Y  mae  y  symudiad  wedi  dwyn  i  íòdolaetti 
"  Ojrmdeithas  Amddifiynol  '*  Gytnreig,  yr  hon  sydd  erbyn  hyn  mewb 
llawn  waith.  Áe  fel  y  gallesid  dyâgŵyl,  y  mae  ysgi^ad  6*t  íath 
yn  dwyn  personau  Vt  golwg  y  rhai  sydd  yü  dyfod  yn  fwy  árbenig  i 
sylw  y  cylioedd.  Ymlaenaf  o'r  rhai  hyn  mae  yn  ddiammeu  y  béáì  y 
Pareh.  K  Hughes,  B.Á.,  curad  Llattfairfechàn,  ysgrifenydd  y  Oymdeithaá, 
yr  hwn  sydd  yn  ddiflino  jm  eî  ymdrechion,  ae  er  pan  gychwynwyd 
y  gymdeithaB,  y  mae  wedi  dilyn  mwy  o  gyfárfodydd  a  siarBd  mwy  ar  y 
pwnc  na  neb  arall;  a  gellir  dyweyd  ei  fod  hefyd  yn  fwy  hyddysg 
ynddo  na  neb  o'i  frodyr.  Y  mae  y  Parch.  Evan  Dayies,  rector 
Llanllyfni,  wedi  cyfieithu  a  chjrfansoddi  rfaai  traethodau  ar  y  pwno,  ác 
yn  sefyll  yn  rheetr  flaenaf  yr  amddiflynwyr.  Ond  yn  ddlammeu,  yr 
areithydd  mwyaf  medrus  ydyw  y  Parch.  W.  Bichards,  cnrad  Úftn- 
Uechia,  er  nad  yw  eto  wedi  meistroli  y  pwnc  yn  ei  hoU  ganghenau.  Y 
mae  y  gŵr  hwn  ^m  meddu  hyawdledd  ymadrodd  a  thraddodiad  dymunol 
dros  ben,  yr  hyn  sjrdd  yn  argoeli  iddo  ddyfodol  dysglaer  yn  yr  Eglwyd, 
ac  ai  a  hyderwn  yn  ddiffuant  yr  ä  rhagddo.  Y  mae  eraiU  nefyd 
wedi  bod  ^m  "arfer  eu  dawn,"  ond  nis  giJIwn  ddyweyd  eu  bod  wedi 
cyrhaedd  gradd  y  tri  hyn.  Y  mae  yn  ddyddorol  dros  ben  i  sylwi  pwjr 
eydd  yn  cael  eu  taflu  i  r  fi-ont  ^n  symndiad  o'r  fath  yma,  gan  fod  yn 
bosibl  y  gaU  rhai  o  honynt)  o  leiaf,  enniU  iddjrnt  eu  hunaîn  sâe  o  bwya 
gyda  golwg  ar  y  dyfodol. 

Ar  JT  un  pryd,  yr  ydym  jm  teimlo  fod  yr  amddiffynwyr,  hyd  yn 
h^m,  wedi  bod  yn  bur  anffodus  wrth  ddewia  Uinell  eu  hamddiffyniad  f  r 
Eglwys,  ac  y  mae  yn  ^rmddangos  i  ni  yn  brawf  pur  amlwg  o'u  hanaUu 
i  ddeaU  cenedl  y  Cymry,  ac  mor  hoUol  amddifad  yw  yr  Eglwya  o'r 
cydymdeimlad  sydd  yn  codi  oddiar  adnabod  calon  y  bobl  GaUwn 
ddychjrmygu,  a  byddwn  jn  dychymygu  weithîau,  am  lineU  o  amddi- 
ffyniad  fuasai  jn  taro  yn  Ued  rymus  ar  feddyliau  crefyddol  à  thynef- 
galon  y  Cjrmry,  ac  a  fnasai  yn  gofyn  argyhoeddiad  Ued  drwyaidl  'o 
wirionedd  i  aUu  dyfod  drosto.  Ond  nîs  ceir  dim  o  hjm  ^m  yr  amddi- 
ffyniad  a  wneir.  Er  esìamp],  adroddir  i  ni  am  nn  gŵr  parehedig, 
mewn  atebiad  i'r  sylw  fod  plaid  gref  yn  yr  Eglwys  yn  dysgu  ailenedi^- 
aeth  yn  y  bedydd,  a  chyffesu  pechodau  i'r  offeirîad,  yn  oeisio  profi  or 
Hÿforddtmr  fod  y  Methodistiaid  Calfinaidd  hefyd  yn  dal  ailenedigaelh 
yn  y  bedydd,  ae  yn  dwyn  adnodau  o'r  Bibl  yn  ffafriol  i  gyffBSU  1  Yr 
oedd  gwneyd  hyn  o  flaen  cynnuUeidfa  Cymreig,  a^  rhan  fwyaf  o 
honynt  yn  Fethodistiaid,  yn  eithafion  ffolîneb.  Haeriad  araU  A  wnefe 
ydy w,  nas  geUir  byth  gael  cydraddoWeb  erefyddol  trwy  DdadsefydUad. 
Y  mae  y  twyUresymiad  hwn  yn  cael  ei  weithio  alhm  trwy  öfawareu  Ar 
eiriau.  Owyddant  hwy  yn  dda  y  ^lẁ  cael  cydraddoldeb  ^m  ngwyneb 
oyfraith  trwy  DdadsefrdUad ;  ond  nid  dyma  yr  hytì  á  feddyUf  gail- 
ddynt  hwy,  ond  na  wnai  dadsefydUad  bob  enwad  yn  gydrftdd  o  ra& 
mamt,  nerth,  dysg,  dylanwad,  &c.  Y  mae  y  Cymry  yn  ddigon  craff  î 
weled  yr  oegöàd,  ac  y  mae  arfer  y  fath  Wrthddadl  yn  gwanychu  yt 
achos  a  amddiffynir.    Un  o'r  gwrlhddadleuon  a  gly  wit  bron  bob  mtẅHc 


864  BOBD  OBON. 

ydyw  fod  yr  enwadau  Ymneillduol,  trwy  Deeds  eu  capelau,  ac  jm  enwed- 
ig  felly  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a  Wesleyaidd  trwy  eu  ConstUutûmal 
DeedSf  jn  sefyll  yn  yt  un  cysylltiad  â'r  Wladwriaeth  â'r  Eglwys  Sefydl- 
edig,  ond  fod  cysylltiad  yr  olaf  dipyn  yn  gryfach  am  ei  fod  gymaint  yn 
hŷn.  Y  mae  pob  dyn  o  synwyr  vn  gweled  ar  unwaith  fod  yr  haeríad 
hwn  yn  dwyUodrus,  er  nad  ydyw  mor  hawdd  dangos  ar  unwaith 
paham  y  mae  felly.  Y  mae  rhyw  gysylltiad  angenrheidiol  rhwng  pob 
un  sydd  yn  dal  eiddo  â'r  Llywodraeth,  er  diogelu  yr  eiddo  hwnw  iddo. 
Pan  y  mae  dyn  yn  prynu  tŷ  neu  dir,  y  mae  yn  cael  gweithred  gyfreith- 
iol  amo,  ac  jm  hono  fe  dd^rwedir  pwy  yw  y  meddiannydd, — "John 
Jones,  o  Fronyfoel,  plwyf  Llanberís,  Sir  Gaemarfon,  a'i  etifeddìon  al 
gjrmunweinyddwyr  hyd'byth."  Yn  awr,  os  cyfyd  dadl  ymhen  oes  neu 
ddwy  ynghylch  y  meddiant,  eir  at  y  gyf raith  i  dorí  y  ddadl  ac  i  bender- 
fynu  pa  un  o'r  pleidiau  yw  yr  etifeddion  yn  ol  y  weithred.  Felly  yn  hoU- 
ol  pan  y  mae  cynnuUeidfa  neu  enwad  yn  cael  gweithred,  dodir  ynddi 
ddeffîniad  mwy  neu  lai  helaeth,  pwy  a  feddyUr  wrth  y  meddiannydd  ; 
ac  08  cyfyd  dadl  ar  y  meddiant,  apelir  at  y  gyfraith  i  benderfynu  pwy 
sydd  yn  ateb  i'r  deffîniad  yn  y  weithred.  Dyna  y w  Comtüutioml  Deed  y 
Methodistiaid,  deffîniad  pwy  a  feddylir  wrth  y  Methodistiaid  Calfínaidd 
yn  y  gweithredoedd  a  berthynant  iV  capelau,  yn  union  fel  y  mae 
"  John  Jones  o  Fronyfoel,  &c.,  ei  etifeddion  a'i  gymunweinyddwyr,"  yn 
deffinio  y  person  unigol  hwnw.  Ond  nid  y w  y  LÍy wodraeth  eríoeîd  wedi 
ymyryd  yn  nhrefniadau  yr  enwad  na'r  gynnuUeidfa,  ac  nid  yw  y 
gweithredoedd  yn  rhoddi  hawl  iddi  wneyd  hyny.  Ond  y  mae  eiddo  yr 
Eglwys  yn  wahanol ;  na,  yn  wir,  yr  ydym  yn  ei  gamenwi, — eiddo  y 
Wladwríaeth  sydd  yn  cael  ei  ddal  gan  swyddogion  yr  Eglwys  ydyw. 
Y  mae  yn  cael  ei  ddal  gan  y  swyddogion  hyn  fel  cyflog  am  y  gwasan- 
aeth  a  wneir  ganddynt,  al  ddal  o  law  y  Wladwriaeth,  yr  hon  ydyw  y 
gwir  feddiannydd,  oblegyd  hi  sydd  wedi  gosod  i  lawr  y  telerau  ar  ba  un 
y  deUr  ef,  ac  yn  galw  i  gyf rif  os  na  bydd  y  telerau  hyny  yn  cael  eu  cad w. 
Am  yr  Eglwys  a  r  Edwyswyr  fel  y  cyfryw,  nid  yw  y  Wladwríaeth  ^m 
eu  cydnabod  ;  gaU  ddyweyd  wrthynt,  "  Yr  archesgobion  a'r  esgobion  a 
adwaen ;  y  deoniaid,  canoniaid,  rectoríaid,  fíceríaid,  &c.,  a  adwaen ; 
mjrfi  a'u  gosododd  yn  eu  Ue ;  ond  pwy  ydych  chwi  î  Nid  yw  fy 
nghyfreithiau  i  yn  gwybod  am  danoch."  Ymresymiad  mawr  araU  a 
ddygir  ymlaen  ydyw  unoUaeth  yr  Eglwys  er  yr  oesoedd  boreuaf.  Ac 
i'r  amcan  yma  y  dygir  ef :  gan  f od  eidao  wedi  ei  roddi  i'r  Eglwys  ar  hyd 
yr  oesoedd,  a  chan  mai  yr  un  yw  yr  Eglwys,  y  mae  ganddi  hawl  ynddo 
eto.  Y  mae  cynnuUeidfaoedd  yn  y  Deheudir  fu  unwaith  jm  Bres- 
byteríaid  uniongred,  fel  y  d^rwedir,  ond  sydd  yn  awr  yn  Undodiaid,  er 
eto  yn  cadw  yr  enw  Presbyteríaid.  GeUir  dyweyd,  ar  yr  un  tir,  mai  yr 
un  cynnuUeidfaoedd  ydynt  o  hyd.  FeUy  yn  hoUol  am  yr  Eglwys,  ond 
fod  rhai  o'r  cyfnewidiadau  fu  ynddi  hi  wedi  bod  dipyn  yn  fwy  sydyn. 
Yn  hytrach  na  cheisio  unioni  y  tröadau  er  gwneyd  cadwen  yr  olyniaeth 
hon  i  edrych  dipjm  yn  fwy  uniawn,  geUid  dadgan  yr  ymres^miiad  hwn 
yn  fwy  byr  a  chwta  tr  wy  ddefnyddio  yr  ymadrodd  arferol  fod  "  medd- 
iant  yn  naw  rhan  o'r  gyfraith."  FeUy  y  gwneir  weithiau  pan  y  dywed- 
ir,  "  Gan  fod  ugain  mlynedd  yn  rhoddi  meddiant  diogel  ^m  ngwyneb 
cyfraith,  y  mae  meddiant  o  gannoedd  o  flynyddoedd  yn  sicr  o  fod  yn 
ddiogei.     Ond  yr  ydym  yn  gwadu  y  cynseiUau,  ac  yn  dadleu  fel  o'r 


BOBi>  aRON.  865 

blaen,  maî  y  Wladwriaeth  yw  y  meddîannydd  yn  awr,  ac  nad  yw  swydd- 
o^on  yr  Eglwys  ond  yn  ei  ddal  o  law  y  fVÍadwriaeth,  ar  delerau  pen- 
oaol.  Y  mae  yr  hoU  ddadleuon  a  ddygir  ymlaen  yn  hynod  o  anffodus 
o  herwydd  eu  gwendid  amlwg,  ac  fel  y  dy wedasom  credwn  y  gallesid 
cael  rhai  fuasai  3m  ymddangos  yn  llawer  cryfacL 

Yr  yàjm  yn  dadleu  dros  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad, — 

1.  Am  ein  bod  yn  credu  fod  cysylltiad  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth 
yn  groes  i  lythyren  ac  yabryd  yr  Yserythyr — safon  crefydd.  Nid  yw 
pob  ^rmdrech  a  wnaed  i  brofí  y  gwrthwyneb  i  hyn  ond  llesg  ac  eiddiL 
Ac  yn  arbenig  y  mae  y  cysylltiaa  fel  y  mae  yn  Lloegr  a  Chymru,  Ue  y 
mae  yr  Eglwys  yn  ei  ffurf  bresennol  yn  greadur  y  Wladwriaeth,  ac  yn 
cael  ei  llywodraethu  ganddi  mor  hoUol  i  amcanion  bydol — y  mae  hwn, 
meddwn,  yn  eglur  groes  i  hanfod  yr  Ysgrythyr.  Y  mae  yn  wir  y 
prophwydir  y  bydd  "  brenhinoedd  yn  dadmaethod,  &c."  Tr  eglwys,  ond 
nid,  bid  sicr,  yn  yr  ystyr  o'i  rheoli  trwy  ddeddfau  Seneddol.  Y  mae 
Mr.  Oladstone,  trwy  bum'  mlynedd  o  fywyd  pur  a  chrefyddol,  a  thrwy 
ymdrech  ddiflino  yn  dwyn  ymlaen  y  Llywodraeth  ar  egwyddorion 
cyfiawnder  a  thegwch,  wedi  gwneyd  mwy  fel  "  tadmaeth  i  grefydd 
nag  a  wnaeth  Harri  VIII.  a'r  hoU  Seneddau  fu  yn  ymyryd  ft  chrefydd 
trwy  ddeddfwriaeth. 

2.  Am  fod  y  cysylltiad  yn  llyffetheirio  yr  Eglwys  fel  nas  gall  gario 
allan  yn  gyflawn  ei  chenadwri  fel  eglwys  Crist,  ac  ymryddhau  oddiwrth 
y  drygau  sydd  yn  ewneyd  y  fath  niwed  iddi.  Y  mae  y  diweddar 
Ddeon  Alford  wedi  dangos  hyn  mor  glir  a  diamwys  fel  nas  gellîr  ei 
ddyweyd  yn  well: — "Y  mae  pob  ymdrech  i  wneyd  daîoni  o  dan  y 
sefydüad  gwladol  presennol,  yn  cael  ei  wneyd  o  dan  yr  anhawsderau 
mwyaf  sydd  yn  bosibl.  Llyffetheirir  ni  ar  bob  Ilaw."  Y  rhwystr 
cyntaf  yw  diymadferthedd,  wedi  hyny  y  perygl,  ac  yna  y  rhaid  cael 
esampl  flaenorol  (precederU),  "  Y  peth  a  ellir  wneyd,"  meddai  ymheliach, 
"  yn  Edwys  Loegr  yn  bresennol,  a  rwystrir  yn  farwol  gan  y  gyfraüh, 
.  .  .  .  i  rhwystraufecÄnico/adeflirarfforddbronbobcaisatwellhad."* 
Bheol  y  gyfraith  yw  rheol  dysgyblaeth.  Oall  yr  Ymneillduwyr 
ddysgyblu  ;  ond  nis  gall  yr  Eglwys  ond  yn  ol  y  gyfraith.  Diddjrmai 
werthiant  bywoliaethau  pe  gallai;  ond  nis  gall,  heb  fyned  at  y  Senedd. 

3.  Am  fod  y  cysylltiad  yn  ymyriad  â  hawl  freiniol  cydwybod  pob 
dyn.  Erlidigaeth  yw  hanes  y  cysylltiad  hwn  ymhob  oes.  Y  mae  y 
Wladwriaeth  yn  erlid  eto,  pan  y  mae  yn  eosod  dyn  dan  unrhyw 
anfantais  o  herwydd  ei  grefydd,  bydded  ef  fychan  neu  fawr;  ac  y  mae 
hyny  yn  ymyriad  ft  hawl  cydwybod.  Gwneir  gwahaniaeth  rhwng  y 
nailí  aV  llall ;  ni  chaiff  rhai  briodi  heb  y  Registrar,  caiff  y  UeiU.  I 
gladdu  Ymneillduwyr  yn  mynwent  y  plwyf  jv  oedd  rhaid  cael  deddf 
neiUduoI;  nid  oedd  ei  heisieu  i'r  IleiU.  Dan  ddeddf  y  Goddefiad^y  mae 
y  gair  yn  sarh&d — y  mae  YmneUlduwyr  yn  addoU,  tra  y  mae  y  Ueill  dan 
nawdd  a  sêl  y  LlywodraetL  Ac  felly  ymlaen.  Y  mae  gosod  dyn  dan 
anfanteision  o  herwydd  ei  grefydd  yn  erUdigaeth  amo,  ac  ni  phaid 
erlidigaeth  arno  tra  y  parhao  y  cysyUtiad. 

4.  Am  fod  y  cysyUtiad  hwn  yn  ein  dal  wrth  jr  Eçlwys  ac  yn  gyfrifol 
drostì,   tra  yr  ydym  wedi    ymneiUduo    oddiwrthL    Tra  y  bydd  y 

*  Etêayt  (md  Addtremt,  by  Henry  Alford,  D.D.,  Dtan  of  Ouiterbiiiy. 


BOBD  OMn. 

öysylltíftd,  bydd  y  f>estirû  blwyfòl  yn  trin  matérion  EgìfryBÎg,  a'n  bâelodaá 
Seneddol  jm  meddn  llais  301  nhrefniadaa  yr  Eglwys.  Y  mae  amom 
eiftieu  iddi  fod  yn  rhydd,  a  chael  llonydd  genym  oU  i  drefnu  ei  materíon 
ei  hun.  Oellid  aralleirío  y  pwnc  trwy  ddyweyà  mai  eisien  dadgysyUta 
ein  hunain  oddiwrth  jt  ^lwys  sydd  amom,  fel  y  gallo  gael  perffiutà 
lonydd  genym. 

5.  Am  fod  yr  Eglwys  Sefydledig  wedi  ac  yn  methn  cyrhaedd  pob 
amcan  y  gellir  tybied  am  dano  sydd  i  Eglwys  Sefydledig.  Yn  »cr  06 
yw  i  fod  yn  Eglwys  y  genedl,  dylai  ddiwaUu  anghenion  crefyddol  j 
eenedl.  Cafodd  bob  mantais  a  allasai  ei  sefydliad  roddi  iddi;  rhoddodd 
iddi  safle,  rhoddodd  iddi  adnoddau,  rhoddodd  hawliau  iddi,  ìe, 
ymdrechodd  hyd  y  gaUodd  i  gadw  pawb  araU  draw ;  ond  beth  yw  y 
canlyniad  %  Er  pob  peth  y  mae  wedi  coUi  y  genedl  Prawf  eglur  i 
lygad  pob  dyn  ei  bod  wedi  coUî  pob  hawl  i'r  teitl  o  Eglwya  genedl- 
aethol  yw  ei  bod  wedi  óoUi  rhan  fawr  o'r  boblogaeth,  ac  yn  Nghymni  j 
mwyafríf  o  lawer. 

6.  Am  ei  fod  yn  anghyfiawnder  fod  eîddo  y  Wiadwríaeth  ju  cael  ei 
ddefnyddio  at  wasanaeth  plaid.  Bai  yr  Eglwys  y  w  ei  bod  wedi  myned 
yn  blaid  trwy  iddi  goUi  y  bobl.  Ond  y  mae  eiddo  y  Wladwriaeth  gan- 
ddi  eto,  eiddo  a  roddwyd  yn  ei  Uaw  pan  nad  oedd  yn  blud,  ac  i'r 
dyben  0  fod  yn  un^  Egiwys  y  genedl.  Pan  ddaw  y  DadgysyUtiad, 
caiff  y  Wladwríaeth  yr  eiddo  ei  hun,  a  chaiff  yr  Eglwys  eiddo  iddi 
ei  hun  a  meddiant  diogel  o  hono. 

7.  Am  fod  yr  ^wyddor  wirfoddol — egwyddor  gynhenid  teymaB 
Críst — yn  gyflawn  ddìgonol  i  ddwyn  ymiaen  waith  eglwys  Críst  at  y 
ddaear.  Lle  bynag  y  mae  yr  egwyddor  hon  wedi  cael  chwareu  teg,  j 
mae  wedi  profí  hyn  yn  ddigamsynioL 

8.  Am  fod  profiad  yn  dangos  fod  DadgysyUtiad,  Ue  bynag  y  mae 
wedi  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch,  wedi  bod  0  fendith  ddirfawr  ac  nid 
niwed.  GeUid  dwyn  profion  o'r  Iwerddon,  Canada,  Awstralia,  Deheudir 
Affríca,  ŵc,  yr  hyn  a  osodai  y  pwnc,  feddyUem,  uwchlaw  pob 
ammheuaeth.  Deallwn  fod  rhai  o  swyddogion  yr  Eglwys  yn  yr 
Iwerddon  yn  dy weyd  yn  wahanol ;  ond  hyd  y  gwelsom  ni,  mewn 
amgylchiadau  feUy,  ni  osodir  ond  barn  bersonol,  tra  o'r  t^  araU 
y  dygir  ffeithiau  a  ffigyrau  i  brofi  y  gosodiadau.  GeiUr  cyfrif  hwyrach 
am  farn  bersonol,  ond  y  mae  ffeithiau  yn  anwrthwyneboL 

9.  Am  fod  cysyUtiad  crefydd  â*r  Wladwríaeth  yn  rhwystr  anorfod  i 
wir  undeb  eglwysig,  a  thrwy  hyny  yn  attalfa  ar  ffordd  Uwyddiant 
crefydd  ar  y  ddaear.  Y  mae  unffurfíaeth  gorfodol  trwy  gyfraitíi,  wedi 
amlwg  fethu,  ac  y  mae  ei  barhâd  jm  rhwystr  ar  ffordd  undeb  mwy 
sicr  a  gwiríoneddoL 

Dechreuodd  y  DadgysyUtiad  jn  1689,  pan  basiwyd  deddf  v  Godd^- 
iad.  Yr  oedd  goddef  YmneiUduwyr  yn  gydnabyddiaeth  ou  hawl  i 
fodoli  fel  deiUaid,  ac  y  mae  cydnabod  hyny  ^m  arwaìn  yn  anocheladwy  i 
gydnabyddiaeth  o'u  hawl  i  berffâith  gydraddoldeb,  heb  aberihu  eu 
HymneiUduaeth.  ^  A  thuag  at  hyn  y  mae  eln  teymas  wedi  teithio,  yn 
araf,  ond  yn  sicr  a  difetlL  Nis  gallwn  olrhain  y  camrau  yma,  ond  y 
maent  yn  dangos  mor  ogoneddus  y  mae  y  Uwyddiant  wedi  myned 
rhagddo.  Dechreuodd  y  DadwaddoUad  tua'r  flwyddyn  1820,  pan  yr 
attaUwyd  rhoddion  Beneddol  i'r  Eglwys;  ao  yb  àrbenigyn  1836,  pan 


BOBD  aBON.  867 

jr  attaliwyd  oytínjdd  j  degwm,  ác  j  trowyd  ef  yti  dâl  arianoL 
Dywedir  y  boasai  degwm  y  deyrnas  yn  awr  yn  on  filiwn  ar  bymtheg  o 
bannau;  ond  tua  pnedair  mUiwn  oedd  pan  yr  attaliwyd  íàào  gyn- 
nyddo,  a  dyma  ydy  w  eto.  Dyma  Ddadwaddoliad  mawr.  Ac  erbyn  hyn 
y  mae  y  goron  heb  fod  ymheU,  jt  hon  sydd  raid  ei  chyrhaedd.  Y  mae  y 
cynnydd  graddol  ja  j  Dadgysylltîad  yn  dangoe  fod  yn  anmhosìbl  ei 
attal,  ac  y  rhaid  iddo  gyrhaedd  perfTeîthrwydd.  Nis  gallwn  nodi 
y  dydd  na'r  flwyddyn  y  cyrhaeddir  ef,  ac  nid  y w  hyny  o  bwys ;  ond  ni 
fydd  yn  hir.  Ac  er  mwyn  caredigion  rìiyddid  sydd  yn  dyheu  am 
dano ;  er  mwyn  y  wlad  sydd  eîsoes  yn  dyoddef  poenau  gwewyr  yr  esgor 
amo ;  ac  hefyd  er  mwyn  y  rhai  hyny  sydd  dros  eu  holl  oes  mewn  ofn  a 
braw  arswydo],  ond  disail,  rhag  fod  rhyw  alanastr  dirfawr  ^mddo ;  ac  yn 
benaf  oU  er  mwyn  llwyddiant  gwìrioneddol  gwir  egwyddorion  teymas 
y  Gwaredwr,  dy wedwn — goreu  po  gyntaf  y  delo. 


Llanrug. 


J.  Etodon  Jonbs. 


II. 


Yr  wyf,  ffyda  phleser,  yn  cydsynio  â  chais  Golygydd  y  Traethodydd 
i  draethu  y^  Uen  ar  y  pwnc  uchod  mewn  atebiad  i  sylwadau  y  Parch. 
J.  Eiddon  Jones  yn  yr  erthygl  flaenorol.  Mae  cyfeiliomadau  hanes- 
yddol,  ffeithiol,  a  rhesymegyddol,  a'r  haeriadau  cyflredinol  heb  unrhyw 
ymgais  iV  profí,  mor  llìosog  yn  yr  erthygl  dan  sylw,  fel  nas  gellir 
caniatâu  gofod  i  ragymadroddi. 

Nid  oes  a  fyno  sylwadau  agoriadol  Mr.  Jones  â'r  pwnc  o  gwbL 
Cyfíawnder,  ac  nid  mwyafrif,  ddylai  benderfynu'r  cwestiwn.  Gŵyr 
pawb  fod  "amledd  y  cyfarfodydd"  i'w  briodoli,  nid  i'r  "dyddordeb 
angerddol"  a  gymer  y  wlad  yn  y  pwnc,  ond  i  haelioni  Cymdeithas 
Bhyddhad  Crefydd,  yr  hon  wedi  methu  o  honi  a  llwyddo  yn  ei  hamcan 
trwy  appelio  at  gydwybod  y  wlad,  sydd  yn  awr  yn  cymeryd  mantais  ar 
wendid  y  natur  ddynol  trwy  ddal  "  aur  melyn  "  o  flaen  ei  llygaid.  Y 
mae  arweinwyr  y  Gymdeithas  yn  deall  y  natur  ddynol  jn  dda. 
"  Temtiwn  hwynt,"  meddant^  "  âg  aur — ^y  tair  mil  punnau  i'w  casglu 
a'u  gwario  yn  jv  jmgjrch  bresennol — ac  yna  fe  ddaw  haid  o  areithwyr 
allan  o'u  dirgel-fanau ;  temtiwn  y  wlad  trwy  ddal  o'i  blaen  obaith 
ffugiol  o  ysgafnhâd  trethi,  ac  yna  mae  gobaith  y  ceir  ganddi  bleidleisio 
dros  Ddadwaddoliad."  Y  gwirionedd  yw,  nid  oes  obaith  i'r  Gymdeith- 
as  hon  Iwyddo  ond  trwy  fasnacbu  ar  nwydau  rheibus  a  thrachwantus 
y  natur  ddynol.  Cyhuddir  ambell  i  newyddiadur  Toryaidd  o  geisio 
dyddanu  ei  ddarllenwyr  "  trwy  ddy weyd  nad  ydyw  y  pwnc  yn  agos  i 
fod  yn  addfed  ato."  Nid  papyrau  Toryaidd  yn  unig  sydd  yn  dyweyd 
hjmy,  ond  papyrau  Rhyddfrydol  hefyd  a  dd^rwedant  nad  ydyw  y  wíad 
yn  addfed  i*r  pwnc,  nac  yn  debyg  o  ddyfod  felly  yn  fuan.  Dyna  fam 
y  Times,  j  S'pedaior^  yr  Edinburgh  Remw^  j  Faìl  Mcdl  Oazetie — ^y  cy- 
hoeddiadau  Rhyddfrydol  mwyaf  dylanwadol  yn  y  deyrnas. 

Cyfeiliomad  dybryd  ydyw  y  syniad  nad  ydyw  ein  hurddasolion 
Eglwygig,  a'r  rhai  sydd  yn  dal  bywiolaethau,  yn  c^rmeryd  dyddordeb 


868  BOUD   OBON. 

ymarferol  yn  "yr  ymdrech  hon."  Profa  hyn  anwybodaeth  nas  gellir 
ei  egluro  ond  ar  y  tir  o  benderfyniad  i  beidio  a  darllen  llenyddiaeth  yr 
ochr  amddiffynol.  Nid  yr  ymgyrch  bresennol  sydd  wedi  dwyn  y 
Gymdeithas  Amddiffynol  i  fodolaeth.  Sefydiwyd  y  gymdeithas  hon 
bum'  mlynedd  ar  hugain  yn  ol.  Diffyg  anesgusodol  o  sylwadaeth 
ydyw  y  rheswm  dros  y  syniad  anghywir  mai  "y  curadiaid  fel  rheol 
sydd  fwyaf  blaenllaw  yn  yr  ymdrech  hon."  Yr  wyf  wedi  caei  yr 
hyfrydwch  mawr  o  glywed  rhai  o*r  areithiau  mwyaf  grymus  a  draddod- 
wyd  yn  yr  ymgyrch  bresennol  ar  y  cwestwn  o  gwbl,  ac  y  mae  yn  sicr 
genyf  fod  areithiau  *'  rhai  yn  dal  bywiolaethau,"  o  archddîacon  i  lawr, 
ar  y  blaen.  Mae  ein  hurddasolion  Eglwysig  a'n  hoff'eiríaid  mwyaf 
dylanwadol  ar  bwyllgor  y  Gymdeithas  Amddiffynol,  ac  yn  cymeryd  y 
dyddordeb  mwyaf  yn  ei  gweithrediadau ;  nid  ydynt  byth  yn  arbed 
trafferth  i  hyrwyddo  y  gwaith.  Rhaid  i  mi  ddyweyd,  yn  enw  y  ddau 
neu  dri  o  guradiaid  sydd  wedi  cymeryd  "  rhan  flaenllaw "  yn  y  dra- 
fodaeth  bresennol,  ein  bod  yn  taflu  yn  ol  yr  awgrymiad  amlwg  fod 
genjrm  amcanion  pellach  mewn  golwg  na  gwasanaethu  hyd  y  gallem, 
trwy  gymhorth  Duw,  ei  Eglwys  ag  y  mae  genym  y  fraint, — a  dywedwn 
heb  ymffrost, — o  fod  yn  aelodau  ynddl  Onl  cymhwyswn  yr  ymres^rmiad 
rhyfedd  yma  o  eiddo  Mr.  Jones  at  yr  ochr  ymosodol.  Pwy  welir 
amlaf  yn  cymeryd  y  rhan  f  wyaf  blaenllaw  yn  y  cyf arf odydd  dadgysylitiol  t 
Dau  0  weinidogion  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  dau  weinidog  y  Bedydd- 
wyr,  ac  un  gweinidog  yr  Annibynwyr,  a  siarad  am  Esgobaetíi  Bangor. 
Weithiau  cyrchir  Vt  llwyfan  un  gŵr  lleyg  o  Sir  Drefaldwyn.  Yn  y 
rhestr  hon  nid  oes  ond  un  a  ystyrir  gan  yr  Ymneillduwyr  fel  yn 
perthyn  iV  pregethwyr  blaenaf,  neu  ymhlith  eu  dynion  mwyaf  dylan- 
wadol.  Yn  ol  ymresymiad  Mr.  Jones,  nid  ydy w  y  gweddiU  "  prin  yn 
cymeryd  rhan  yn  yr  ymdrech  hon."  Os  felly  profai  hyn  fod  y  pwnc  yn 
llawer  mwy  "  anaddfed  "  nag  a  ddych^rmygodd  Mr.  Jones  oi  hun  erioed. 
Cwynir  am  "linell  yr  amddiffyniad."  Onid  oeddym  yn  rhwym  o 
ddilyn  Uinell  yr  ymosodiad  î  Y  prawf  goreu  o  effeithiolrwydd  yr  am- 
ddiffyniad  ydyw  y  gorfodiad  parhaus  i  newid  cyfeiriad  yr  ymosodiad. 
Yr  wyf  yn  cytuno  ar  unwaith  y  dylid  codi  y  ddadl  yma  i  dir  Uawer 
îawn  uwch  naV  hwn,  hyd  yn  hyn,  y  mae  yr  ymosodwyr  wedi  cymeryd 
eu  safleoedd  amo.  Dylid,  bid  sicr,  ystyried  yr  agwedd  ysgrythyrol  o*r 
pwnc,  ei  ddylanwad  moesol,  yn  bersonol  a  chymdeithasol,  ei  werth 
crefyddol,  cenedlaethol,  &c.  Ónd  os  na  ddilyn wn  areith wyr  y  Dadgysyllt- 
iad  yn  y  cyfeiriadau  y  maent  wedi  eu  cymeryd,  cyhuddir  ni  o  anallu- 
ogrwydd  i'w  hateb.  Angenrhaid  a  osodir  arnom  i  ddilyn  y  "  try wydd," 
hyd  nes  gyrir  y  Uwynogod  i'r  ddaear.  Dyddorol,  ar  ryw  ystyr,  ydyw 
sylwi  fel  mae  Mr.  Jones  yn  byw  mewn  perffaith  eyd-ddealltwriaeth  ág 
ef  ei  hun.  Yr  ydym  ni,  bid  siwr,  yn  analluog  i  ddeall  cenedl  y  Cymry. 
**  Gallwn  ddychymygu,"  meddai  Mr.  Jones,  "  a  byddwn  jn  dychymygu 
am  linell  o  amddiffyniad  fuasai  yn  taro  ^m  Iled  rymus,  &c"  Y  mae 
Mr.  Jones  yn  angharedig  á  ni,  yn  deffro  ein  cywreinrwydd  heb  ei 
foddloni.  Gresyn  na  chaem  hanner  awr  i  roddi  tro  trwy  ystafelloedd 
Uawnion  dychymyg  Mr.  Jones.  Diammeu  y  caem  weled  yno  ryfeddod- 
au  digon  i  synu'r  byd  ;  cawsem  yno  arfau,  yn  ol  ei  awgrym  ef,  a  aUent 
droi  yn  eu  gwrthol  y  Dadgysylltwyr  gyda  gwarth  tragywyddol;  cawsem 
3mo  offerynau  dadleuol  a  darawsent  y  Cymry  tynergalon  á  Uesmair,  a'r 


BOBD   OBON.  369 

Dadwaddolwyr  â  pharlys,  fel  nas  gallent  byth  ar  ol  hyny  estyn  llaw 
at  gysegr-yspeiliad.  Nid  yw  yn  ddigon  i  Mr.  Jones  fod  jn  y  rhestr 
flaenaf  f el  areithiwr  dros  Ddadgysylltiad,  ond  y  mae  hefyd  yn  meddu 
ar  ddefnyddiau  a'i  gosodent  ymhell  uwchlaw  y  goreu  yn  erbyn  Dad- 
gysylltiad. 

Cyfeiria  Mr.  Jones  at  un  "  gŵr  parchedig "  mewn  cvfarfod  amddi- 
flynol  yn  ceisio  profi  o*r  Hyfforddwr  fod  y  Methodistiaid  Calfinaidd  yn 
dal  ailenedigaeth  yn  y  Bedydd,  ac  yn  dwyn  adnodau  o'r  Bibl  yn  ffafriol  i 
gyffesu.  Cly wais  y  g^  parchedig  y  cyfeirir  ato  fy  hun ;  a  phe  buasai 
Mr.  Jones  wedi  clywed  yr  hjn  a  ddywedodd,  yr  wyf  yn  credu  nafuasai 
yn  ei  ystyried  yn  "  eithafion  ffolineb."  Mae  y  "  gŵr  parchedig "  yn 
ddigon  galluog  i  amddiffyn  ei  hun.  Eithafion  ynfydrwydd,  yn  wir, 
oedd  dwyn  pynciau  mor  Iwyr  anmherthynasol  â'r  pwnc,  i'r  cyfarfod 
ymosodol,  fel  y  gŵyr  Mr.  Jones,  o  herwydd  yr  oedd  yn  bresennol,  fel  y 
deallwyf,  yn  y  cyfarfod  hwnw. 

Mae  Mr.  Jones  301  myned  heibio  y  cwestiwn  o  gydraddoldeb  cref- 
yddol  yn  Ilipa.  Ni  chynnygia  ddarnodiad  o  hono.  Gofynir  yn  wastad 
am  un.  Y  gwirionedd  yw,  nis  gall  y  Dadgysylltwyr  ei  roi  heb  f radychu 
y  gwir  amcan  mewn  golwg,  sef  ymg^rrhaedd  at  gydraddoldeb  cymdeith- 
asol ;  o  herwydd  y  ddadl  a  glywir  ydy w,  mai  eisieu  i'r  gweinidogion 
gael  yr  un  parch  â'r  offeiriaid  sydd  arnynt.  Cly wir  hyn  yn  amL  Oa 
chwareu  ar  eiriau  yr  ydym  wrth  sôn  am  gydraddoldeb  crefyddol, 
paham  nad  eglurir  i  ni  ar  ba  eiriau  yr  ydym  yn  chwareu.  Dywed  Mr. 
Êiddon  Jones  mai  cydraddoldeb  yn  ngwyneb  cyfraith  yw  ei  amcan,  ond 
anghofiodd  egluro  Ûe  mae*r  diffyg  o  hyny  yn  bresennol.  Dywedir  mai 
JT  offeiriad  ydy w  cadeirydd  y  festri  blwyfol.  Y  f ath  anrhydedd  1  Pe 
byddai  i'r  offeiriad  ei  rhoi  i  fyny  yfory,  mae'n  sicr  na  fyddai  y  preg- 
ethwr  yn  ei  chael ;  a'r  tebygolrwydd  yn  y  rhan  fwyaf  0  blwyfi  ydyw, 
mai  y  lleygwr  pwysicaf,  a  hwnw  yn  Eglwyswr,  fyddai  y  cadeirydd,  os 
maliai  fotwm  am  yr  anrhydedd.  Os  presennoldeb  yr  esgobion  yn  Nhŷ 
yr  Arglwyddi  ydyw  achos  y  gynhen,  rhaid  cofio  nas  gall  offeiriaid 
eistedd  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  tra  y  caniateir  hyny  i*r  gweinidog  Ymneill- 
duol.  Nid  oes  cydraddoldeb  crefyddol  yn  yr  Ameríca,  er  niä  oes  yno 
Eglwys  Sefydledig ;  mae  safle  berthynasol  offeiriaid  yr  Eglwys  yno  yn 
debyg  i'r  hyn  ydy w  yn  Nghymru.  Nid  ydyw  dadsefydliaä  wedi  dw^m 
hyn  oddeutu  yn  yr  Iwerddon,  o  herwydd  pasiwyd  penderfyniad  gan  y 
Belfast  Preshyìery  jn  cwyno  nad  ydy w  felly  ;  a  dy wedodd  Mr.  Gladstone, 
mewn  atebiad  i  ofyniad  ysgrifenydd  y  Nationul  Union  ar  y  mater — a 
dywedwyd  hefyd  yn  y  Senedd — nad  oedd  gan  sefydliad  eglwysig  ddim 
i  wneyd  âV  pwnc.  Mae  syniad  Eglwyswyr  am  natur  eglwys  mor  han- 
fodol  wrthwynebol  i  syniad  yr  YmneiIIduwyr  am  y  cyfryw,  fel  y  mae 
yr  undeb,  fel  y  mae  yr  ymadrodd  "  cydraddoldeb  crefyddol"  yn  ei 
olygu,  3m  hollol  anehyrhaeddadwy  tra  yr  erys  yr  ymraniadau  presennol. 
Mewn  gair,  cŵyn  ddychymygol,  anymarferol,  a  diwerth  ydyw  y  gŵyn, 
yn  sawru  301  drwm  o  uchelgais  pregethwrol. 

Mae  pwnc  nesaf  Mr.  Jones  o  natur  mwy  ymarferol — sef  cysylltiad 
YmneiUduaeth  â'r  Wladwriaeth.  Buddiol  y w  i  ni  yn  y  fan  yma  wneyd 
ychydig  ymholiad  i'r  ymadrodd  Eglwys  "  Sefydledig."  Cawn  ateb  yn 
Uawl^rf r  y  Dadgysylltwyr  eu  hunain,  sef  "  The  case  for  Disestablish- 
ment)"    tu  daL  46,  47.     Haerir  gan  y  Dadgysylltwyr  mai  Eglwya 


870  BOBD  OBOll. 

^sefydledig  trwj  gyfraith"  yiyw  Eglwys  Loegr,  ao  wedi  ei  Befydla 
felly  gan  Harri  vill.  Nid  ydoedd  yr  ymadrodd  "sefydledig  trwy 
gjrf raith "  yn  cael  ei  ddef nyddio  yn  yr  ystyr  yma  o  gwbl  yn  amser 
Harri  VIII.,  nac  yn  amser  Mary,  Edward  VL,  nac  Ëlizabeth.  Y  gyf- 
raith  osodol  {staíuU  law)  gjntaf  yn  defnyddio  yr  ymadrodd  *'  sefydledig 
trwy  gyfraith,"  ydyw  Deddf  ünffurfiaeth  Edward  VL,  5  and  6,  a  1 ; 
ond  gwn^r  h^my  nid  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys,  ond  mewn  cysylltiad 
ft'r  lÀyJr  Oweddiy  pa  un  a  drefnwyd  gan  jr  Ëglwys  ei  hunan,  ac  a  fab- 
wyaiadwyd  yn  union  yn  yr  un  duU  ag  y  trefnwyd,  y  mabwysiadwyd,  ac 
y  "  sefydlwyd  "  Gyffes  Ffydd  y  Methodistiaid  Galfínaidd  yn  y  flwyddyn 
1826.  Yn  neddf  Unffurfíaeth  1662,  drachefn,  defnyddir  y  geiriau  yma 
yn  yr  un  cysylltiad.  Yn  y  flwyddyn  1689,  amser  Wilíiam  IIL— -sef 
oanta  hanner  o  flynyddoedd  ar  ol  y  '^diwygiad"  yn  amser  Harri  VIII. — 
defnyddir  y  geiriau  am  y  tro  cyntaf  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys,  a  hjmy 
mewn  anerchiad  at  y  brenin,  ac  nid  mewn  cyfraith.  Defnyddiodd  y 
brenin  yn  naturiol  yr  un  ymadrodd  yn  ei  atebiad.  Yn  ddamweiniol 
hoUol  y  defnyddiwyd  yr  ymadrodd  o  dan  yr  amgylchiad  yma,  ac  nid 
mewn  un  modd  i  roddi  urddas  a  safle  i'r  Eglwya  QelUr  yn  hyderus 
herio  hoU  Ddadgysylltwyr  y  byd  i  roddi  eu  bys  ar  un  o  gyfreithiau 
Lloegr  a  Chymru  sydd  yn  gwneyd  hyn,  gan  ddefnyddio  yr  ymadrodd 
•*  sefydledig  trwy  gyfraith  "  yn  y r  ysty r  rhagfarnUyd  y  gwna  y  Dad- 
gysyUtwyr  y  dyddiau  hyn. 

Gwada  Mr.  Jones  fod  y  cysylltiad  sydd  rhwng  y  Methodistiaid 
Calfínaidd  a'r  enwadau  eraill,  ft'r  Wladwriaeth,  yr  un  mewn  egwyddor  â 
chysyUtiad  yr  Eglwys  â'r  Wladwriaeth.  Geilw  y  ddadl  yma  yn  "  haer- 
iad  twyllodrus,"  tra  ar  yr  un  pryd  cydnabydda  nad  ydyw  yn  hawdd 
daneos  hyny  ar  unwaith.  Mae  Mr.  Jones  yn  eithaf  hyddysg  yn  y 
ffeithiau  a  ddygir  ymlaen  i  attegu  y  ddadl  yma ;  ac  mae  y  ffaith  nad 
ydyw  yn  cynnyg  cyffwrdd  â'r  un  o'r  ffeithiau  hjmy  yu  profi  ei  Iwyr 
analluogrwydd  iw  hegluro  i  ffwrdd  i  foddlonrwydd  y  blaid  Ddad- 
gysylltioL  Y  mae  wedi  ymdrechu  cymharu  "  gweithred  "  tŷ  neu  dir  ft 
"gweithredoedd"  capelydd.  Yn  ei  ymgais  y  mae  wedi  bod  yn  euog  o 
dwyU  hoUol  annheUwng  o  hono  ef  ei  hun,  ond  perffaith  deUwnç  o'r 
achos  pwdr  y  mae  yn  ei  gynnrychioU.  Mae  yn  euog  o  gadw  yn  oT  ran 
o'r  gwirìonedd  ac  awgrymu  y  gau, — suppressio  veri  a  suggestio  fcUsi  y 
rhesymegwyr.  Mae  yna  wahaniaeth  hanfodol  rhwng  y  ddwy  "  weith- 
red"  uchod.  Nid  oes  a  {yno  gweithred  tý  ft  daliadau  crefyddol  y 
perchenog,  ac  nid  oes  gan  y  Wladwriaeth  ddim  i  wneyd  â  hwy ;  ond 
mae  yna  "  ddeffiniad  mwy  neu  lai  helaeth  "  o  ddaUadau  crefyddol  yr 
enwad  bía  y  capel,  ac  y  mae  a  fyno  y  Wladwriaeth  â'u  newid  a'u  hegluro, 
fel  y  gwelir  oddiwrth  y  gymhariaeth  a  wneir  yn  y  colofnau  isod  o 
berthynas  y  Wladwríaeth  ft'r  Methodistiaid  Calfinaidd,  er  engraifft, 
ac  ft'r  Eglwys  yn  y  pethau  hyn.  Yn  tu  dal.  1 1  o  WeUhred  Oyfansodd- 
iadol  y  Mähodistiaid  ceir  crybwyUiad  am  **sefydliad  y  cymdeithasau" 
— dyna'r  ymadrodd  yn  yr  offeryii  cyfreithiol,  sef  "sefydlu."  Dyma'r 
hanes  fel  y  mae  yn  y  Otoyddoniadur,  cyf.  vii.  tu  dal.  367 : — "  Yn  y 
flwyddyn  1823,  y  cyhoeddwyd  gyntaf  *  Hanes,  Cyfansoddiad,  Rheolau 
Dysçyblaeihol,  ynghyd  a  Chyffes  Ffydd  y  Corff  o  Fethodistiaid  Calfinaidd 
yn  Nghymru :  a  gytnnwyd  amynt  yn  Nghymdeithasfaoedd  Aberys- 
twyth  a'r  Bala,  yn  y  flwyddyn  hono/    Yr  oedd  mewn  golwg  ar  y  pryd 


^W  QAOIL 


m 


gnel  gweithred  fynegiftdol  o  atíirawiaetìi  a  rbeolan  y  eyfundeb,  wedi  ei 
cbofrestru  yn  y  Court  of  Chancery,  er  mwjrn  sicrhau  jn  gyfreithiol,  y 
papelau  yn  feddiant  y  Corff ;  a  thuag  at  hjny,  yr  oedd  eisieu  cytuno  ar 
Gh^es  Ffyédj  a'i  chyhoeddi,  at  yr  bon  y  cyfeirid  3m  y  cyfry w  weithred 
gyfansoddiadol.  Y  weithred  hono  a  gofrestrwyd  yn  y  flwyddyn 
1826." 

Cymharwn  ganlyniadau  y  cysylltiad  hwn  á'r  ammodau  cyferbyniol 
ynglŷn  á'r  Eglwys  : — 


OOHB  T  METHODIBTIAIiD  OALFlllAmD. 

1.  Cy tanodd  y  Methodistwid  mr  (?y/fM 
Ffydd  a  Hheolau  DysgybUuthol  yo  á»- 
iyDaa  y  Bala  ao  Aberystwyth,  a  chy- 
aylltwyd  bwyst  â'r  Wladwríaetb,  Awst 
lOfed,  1826.  Gwel  j  WêUhred  Oyfan- 
toddiadol  a'r  Owyddumaätir, 

2.  Oafwyd  nawdd  ao  amddiffyniad 
(oid  goddêfiad  yn  anig)  i  sicrhfta  ao* 
fiarfiaeth  barn  yn  ol  Oyffeê  Pfydd,  — 
Owyddionadìir. 

8.  Gosodir  i  lawr  yn  erthygl  9,  ta 
dal  81  o'r  Weithred,  yr  ammodaa  ar  ba 
lai  y  gellir  newid  rheol  :  NÌ6  gellir 
newid  yr  ammodaa  heb  cael  cyfraith 
oewydd.  ond  gellir  gwneyd  hyny  ft 
••gweithred"  tỳ.  Dangoeodd  Mr.  J. 
Dayies,  SaUord,  yn  Sasiwn  Beaamarie, 
íel  yr  oedd  pendenyniadaa  v  Sasiwn  yn 
ddirym,  am  ea  bod  yn  aDghyfreitblawn 
trwy  dorí  jnr  ammodaa  cyfreithiol. — 
Ooleuad,  Tachwedd  18,  1875. 

4.  Mewn  mater  o  athrawiaetb,  dywed 
erthygl  9fed,  ta  dal  81  o'r  Weithred 
Gyfanaoddiadol,  fel  hyn  :  «*Na  chaiff 
nn  oyfnewidiad  yn  Nghyffe$  y  Ffydd, 
nea  y  pynciaa  nea  yr  athrawiaethaa  a 
ddysgir  gan  y  cyfryw  Gyfandeb,  ei  gan- 
iat&a  ar  onrhyw  bryd,  nac  hyd  yn  nod  ei 
ddadla."  Rhaìd  oael  Gweithred  Seo- 
•ddol  oyn  y  gellir  newid  y  pynciao,  &o. 

6.  Ba  raid  pasio  DisêenUrt*  ChapelAett 
1844,  i  newid  athrawiaethaa  rhai  oedd- 
ynt  wedi  ffoUwng  dros  gof  ddaliadaa 
Fresbyteraidd.  Feliy  befyd  ba  raid  i'r 
Iriêh  Preahyteriana  a  r  Primitine  Metho- 
distê, 

6.  Safon  eglarhftd  y  Cyffes  Pfydd 
ydyw  eithyglaa  athrawiaethol  Sglwya 
Loiegr  a'r  Catecism  byr  WestmÌDSter.-^ 
Oweithredf  ta  dal.  19.  Llysoedd  Gwlad- 
ol  sydd  yn  effeithiol  yn  penderfyna 
dadlenon. 

Owelir,  gyda  golwg  ar  athrawiaeth  a  dysgyblaeth,  nad  oes  gwahan- 
iaeth,  mewn  egwyddor,  rhwng  y  ddau  "gysylitiad ;"  a  chyda  golwg  ar 
nawddogaeth  egiwysig  nid  ydyw  y  gwabanìaeth  ond  un  o  radd,  a  hyny 
W  y  rbdswi]a  amlwg  fod  yr  Eglwys  yn  henach  nag  YameiUduaetlL 


OOHB  TB  EOLWTS. 

1.  '*  Ertbyglaa  a  gytanwyd  aroynt  gaii 
ArcheagobioD  ac  E^obion  y  ddwy  dal- 
aeth,  a'rhoU  Offeiriaid,  yn  y  Gymanfa  a 
gynnaliwyd  jm  Llandain,  yn  y  flwyddyii 
1662."— L/y/r  Oweddù 

2.  Cytanwyd  ar  yr  achod  **  er  mwYn 
gochelyd  amry  wiaeth  barn,  a  cbadamh&a 
cysondeb  yn  nghylch  gwir  grefydd." — 
IdyfrOweddi. 

8.  Gosodir  i  lawr  yn  Erthygl  xx-,  fod 
i'r  **  Egiwys  alla  i  osod  denäaa,  aere- 
monîan,  ac  awdnrdod  mewn  amrafaelion 
jmghylch  y  ffydd;"  ao  yn  ol  Srthygd 
xxiy..  "  Y  mae  gan  Eglwys  wahanol  pob 
cenedl  awdardod  i  oraeinio,  newidio,  a 
diddyma  aeremonîaa  nea  ddefodaa'r 
Eglwys."— i;Zse/V  Oìoeddi, 


4.  Ni8  call  yr  Eglwys  newid  ei 
hathrawiaethaa — ond  yn  anion  fel  y  gall 
y  Metbodiatiaid,  aef  trwy  Weithred 
Seneddo].  Hae  ^an  yr  Eglwya  hawl  i 
ddadlea  ei  phyncian  athrawiaethol. 


6.  Mae  yr  amrywiol  ddiwygiadaa  yn 
y  Liyfr  Gweddi  gan  yr  E^lwya  yn  pn^ 
yr  nn  petb. 


I  eglarhftd  yr 
rawiaethol  ydyw  jnr  Ÿagrythyr  Lftn. — 
Erthygl  yi. 


373  BOBD  «n& 

Oi  dffîd  cbdwBdcblî  jt  Eẁrjs  a  berwTdd  j  (Sf^ííìimí  *ijSí 
wẀLjòia  yr  im  ornebwT^oetii  ar  TnmffilIdiiHtÌL     G^jlìr^ 
gylfei jby  fod  JT  Eawadfto,  M  j  dywedodd  j  Pac^  Bftldwin^ 
gaẁiu  »  jn  gytharfì,  ur  Egiwya  wrtk  j  Wladwrnecfa. 
■Éthl  dj  hoiL'' 

T  ewbl  ft  aOai  j  Pbtcìl  Etsd  J<HiaEV  CaenocfbiL  'Mywwii  we  jr 
mdiiod  cẅií  f^i  riud  pethaa  j  geHîr  ea  newîd  ar  jaumnâa  TWfffiiwit 
^cjtretdìiolu  &  bod  rhai  pethâOt  &i  jr  athiawiaet&Hip  naa  ^dar  •■ 
Dtewii  a  h  ja j  sm  j  rhäewnu  metídaî,  zm  bydil  ^ea  byth.  «t  mtWBÌ — 
eaU^aùbi  eíFeiuhiol  *r  ÄO&eiedigrwjdd  jr  Hea  GotlE  5îd  jẁw  j  Kb 
ja  j^tyríeii  ei  han  ja  anffaeledf!^  oad  paa  ja  sarad  « 'VtÂ«drÌ — ójaj 
jw,  araíhrawmetíL  FelIyjCoriîl  EgiîirahyTLoboÄhipahamj%osài» 
aiiahdl  .ûLui  o'r  .  ifis  Ffjìid  bob  erthygl  ja  achr&wiaethaa  Et^Iwj^  Ltitfsr 
iy-id  ir  «::yd  neiuduoí  a£  ea  "*  haawyi  ôawd  ** — jr  íffia  iaoe  «  B'nlrwii. 
è  Stmeceui  irwy  id  j  Pah^  Diwedia  Mn  Jones  tarwj  ddjwi^^  '^■■á 
oŵid  iàa  tìiiu  ya  iwoeyd  oa  gwya  ;**  M  yo»  ya  öm  ya  oi  t  nat  ^w- 
ciuat  anirfiarŵìl^  i  r  Cytaa*ieb  trwy  ^doabod  è^  y  Corif  beE&  bymç  j» 
ddo.  Gaiiàwiîr  y  d>Lia  Joaeaôud  i  gjsarr)  a  cbysiai  ea  ìîimuíii  £% 
rS^jdd  ya  y  «&í(iìiír  cysyîlôjftd  gwîadol  y  Mtsthodbàiaid  CaílÌaabU  ar 
hi'  íl  «awìki;ia.  Pe  t'^mTAr-ì'  ^òhL  o^aihigwa  iUMÌî  amrjw  o  eu^wûCàaB 
jdLwmne^H  i  dbai?'«  Hod' j  WladwriaetÌL  ja  ^sàá^  aj'&mòud, 
aoiti  iiify^  bnììadtv  •ie^iiIrL  ae  ja  paider^aa  rnafiH'Mta  a  arfii  ■■fianl 
A  •ir^iT'bA^Cji  i>  YaiaeLlâLrwyr  öü  fr  E^iwy^  Ën^raiffii  seäLËaoL* 
.^T'îyii.nad  '^egiwyà  rnyi.i '  ir  WTadwruetÌL  %  gfflbr  ja  j  <£n&£Htà 
onssearLtH  X7  ia.  ruw^r  -fcr  äpwyniásMÌ  Ardieagffb  Pabjdiiiii  I^dUîiL  Mae 
^Lr.  trùbi^ae  ya  i/ùiaw:kiri  ya  ?wy*if iogrjL  o  nn  û^.  ar  F^coel&Hâì  «7 
îa  anll»  ir  P^>  aiewTi  pea^iedi  aubr  rbwoç  j  «idwj  btasL  ÍW 
rii;kî»i  ccysur'j  ì  irjjrí  at  raaaa  eratii  o  «tîiy^ily  ^tch.  J.  Elih&m.  JancL 

C^Ti7^.^HÌfi  itr.  .T^aes  brf  'îwuc  y  Liadi  i  mafiBr  j  í^flifirBÍ  !îf^^ 
**tr  4'>f< « — $et  moi  eiiMt}  y  WI^ftLÌwriaetuL  nea  nnieulaetaid  jdjw  «Dftáa 
yr  Eci'inr^  CyTneríj^Li  ya  z:Laiacìüû  »  meddyüadd*  mae'ii  «itè^^  j 
bcsasíi  ya  ^  j:y^nery<i  ar  ei  ^r  msà.  fàdtio  omedliaechol  y^fw  tnMB 
E-dwyH:;  ^Luî  r  pwn*:  yniA  ä  'trm  yo.  i£t£äCaa  «rîhj^  ÎLfli  ^bb^. 
r-yTiiA  ^yjìien  i»itiiliki  3ír.  -T  neat  a:  3Ìii  y^iyw  wwE  gnmyç  cjimMl  ^ 
13.  fAi'iia  3a  rtiJisw3L  i^jft  tt  !iaenikL  Maie  äuiio  jr  Eiwy»  jn-graiwj»- 
*»i:^  ifiswTi  i'waiiti')!  *:  i*î>*r'?utì^T  y^ji  j|«^  ryDHriad  a  £wni  acfxfi  ja  j 
'íjm  3i7Ti7i':»Ì  ^  i^ii'ŵLijr  xia  y  L*7WTj»ira«ii  ì  «iiiiài  j  WaatwT- 
sieca.  Njì  'ä»  fw^i'i.  c''^a  r^lÄÌ'ri  jti  -jait  ä  hooém  t  «ifevdk  p» 
r.'M  T  iTFfrtr  r^  ^ii  yr  E^f-^w  àii  y  ^wniar  &  t^àrttcaiictti  ÜìfiiiL  Âc 
*^^  AÌ'íL.aiiir'íi;'  v'i'ii  Ac  7  .T'ntai' i'iiresc'oaeaattA  'iwniìaefiâaa  wrtit  j 
ŵAajiiAM.ti.  /  ii)v»iii  i  ?iirLi;iu  yn  l^'i  '<ui>  u  Ddi  t  iwoeir  j  tj'àrÌM  Àjs. 
3:'i  jẅ  3ií0  .■C't  -^  iinc*i*'á*rwy  m  4^  3LaLtìu$QB-  &w;»IaLai]K  ir  I^îwts  j 
^iaj'sç'^ar  yr  -it..^o  7ii*w  aeu  a  iTrTTia  3äÌ  wdì  aía  <jniàk3ia  jn 
•^Awn  TL\.c  Jiitii'.a.iii  i  3eî  T-ry  ').-a*î  r^  ^  je^  'lua.  CeíLwanr  1  ecÊT' 
ifci  7'-yw  T  ii^j^  w^i:uii.  ütíu  4t^'tl*lL  .^.r'oir  wetnJiàtt  aoA  §ai- 
3».\i:t^a  a  -^'ar^-w^y.a  jT  r^^i'l'.ù^iau  yaiA  j  'ìi»*í..ij  y?  îüwy^  Gà^r 
iwTTi  yai  aca  tMiiçm,  Iy.eùîîW^iti  ^ut  r^aoàiiwTr  tẁw  jmŵ  rr 
^wrtàwTîitìo :  i  infe^  Muì  >jo  i;^ — nr*>á  er  -"tff^^  aná  aéá  jr 
acäanù  tti  y  wìmi  tim  --ya'ír  Hmrr  VLZ..  wrtâ'ii?MÌwiẃi»  «lAéa 
«üid^  atiàfwaej^i  -  ^watísoeoii  '  ûi  j  ÌMdtr  jn  jr  w  M^  MÌ  nj 


BORD   OROK.  878 

"estyn  gwîalen,"  careg,  ychydig  o  brídd,  &c  (Penmnt,  cyf.  iiL  tu  daL 
272),  i'r  hwn  a  dderbyniai  yr  eiddo,  ac  mai  felly  y  trosglwyddwyd 
yn  y  wlad  yma — pa  un  bynag  ai  i  ddybenion  bydol  neu  eglwysig — 
pob  eidd^  hŷn  na^r  flwyddjrn  ucbod,  yn  nwylaw  neb  pwy  bynag  y 
gallo  fod  heddyw ;  profi  nad  ydyw  haneswyr  a  chyfreithwyr  safonol, 
megys  Haliam,  Freeman,  Stubbs,  Selden,  Brougham,  Blaclûtone,  &c., 
yn  tystiolaethu  mai  i'r  Eglwys  y  rhoddwyd  yr  eiddo  yma  gan  bersonau 
preifat;  egluro  paham  yr  oedd  yn  y  flwyddyn  1847,  y  drydedd  ran  o'r 
tir  diwylliedíg  yn  Lloegr  a  Chymru  heb  ddegwm  amo,  yn  ol 
McCulloch, — ni  buasai  Llywodraeth  yn  gwneyd  eithriadau  fel  hyn; 
egluro  paham  nad  oes  ond  y  bedwaredd  ran  o  ddegwm  cynnyrch 
adnewyddol  y  tir  yn  cael  ei  dalu;  paham  y  mae  y  fath  anghyfartaledd 
jrn  y  gwaddoliadau ;  pa  pryd  y  bu  i'r  Llywodraeth  drosglwyddo  "penod- 
ladau  '  i'r  noddwyr  preifat ;  paham  y  ceir  fod  plwyfydd  wedi  eu  ffurfio 
a'u  gwaddoli — megys  yn  Sir  Fôn — gannoedd  o  flynyddoedd  cyn  clywed 
son  am  yr  estron-frenin  a*r  gelyn  trwyadl  i  Gymru,  Offa, — deddf  yr 
hwn  y  dy  wedir,  forsoothj  y  bu  yr  hen  Gymry  dewr  yn  ddigon  llwfr  iV 
mabwysiadu  a'i  hufuddhâu ;  paham  y  cjrmerwyd  oddeutu  dau  gant  o 
flynyddoedd  i  gasglu  adnoddau  i  waddoH  piwyfydd  Sir  Fôn  yn  unig, 
ac  un  cant  ar  ddeg  o  flynyddoedd  yn  Lloegr  a  Ghymru,  yn  ol  Stubbs,  i 
waddoli  plwyfydd  yn  ol  y  gyfundrefn  ddegymol,  os  cyfraith  yn  niwedd 
yr  8fed  ganrif  a  roddodd  y  degwm,  fel  yr  haerir ;  a  llawer  o  gwestiynau 
eraill,  anatebadwy,  y  gellir  eu  gofyn  ar  y  dybiaeth  mài  y  Llywodraeth 
a  waddolodd  yr  Eglwys.  Heriwn  yn  ddibetrus  ein  gwrthwyoebwyr  i 
ddwyn  ymlaen  un  cofnodiad  diammheuol  o  drosglwyddiad  cyfreithiol 
o'r  eiddo  Eglwysig  i'r  Llywodraeth,  neu  o  eiddo  y  Llywodraeth  i'r 
Eglwys.  Os  i'r  Llywodraeth — trwtees  y  Wladwriaeth — j  rhoddwyd  jrr 
eîddo  yma,  paham  yr  haerir  byth  a  hefyd  mai  y  Lly wodraeth  a'i  rnodd- 
odd  i*r  Edwys  î  Ond  pan  yn  methu  dwyn  jrmlaen  ffeithiau  i  attegu 
eu  haeriadau,  troant  at  Èesymeg.  Ond  yma  nid  ydynt  yn  fwy  ffodus. 
Dywedant  fod  Eglwys  Lloegr  yn  Eglwys  genedlaethol,  ac  am  hyny  bod 
eiddo  Eglwys  Loegr  yn  eiddo  cenedlaethoL  Rhyfedd  fel  y  twyllir  y 
wlad  trwy  ymresymu  ar  amwysedd — fel  yn  yr  engraifft  yma.  Gorwedd- 
a'r  amwysedd  yn  y  gair  "  cenedlaethoL"  Ystyr  y  gair  yn  y  cynsail, 
"Eglwys  Loegr  yn  eglwys  genedlaethol "  ydyw  bod  yr  Eglwys  yn 
gweinyddu  er  Ues  y  genedl.  Cenadwri  yr  Eglwys,  yn  ol  y  Llyfr  Gweddi 
— ei  trust  deed — ydyw  "pregethu  y  gair  a  gweinyddu  y  sacramentau." 
Ac  yn  hyn  nis  gellir  dyweyd  ei  bod  yn  fethiant  Nid  ei  chenad  ydyw 
gorfodi  pawb  i  dderbyn  ei  neges.  Ystyr  y  gair  yn  y  casgliad,  ydy  w  y 
genedl  fei  meddiannydd  — ac  nid  fod  mwynhâu  gwasanaeth  yr  Eglwys 
ar  ammodau  yn  rhoi  hawl  i'w  meddiannau.  Byddai  yn  un  mor  gywir 
i  ymresymu  fel  hyn: — Mae  Prif-weinidog  Lloegr  yn  Brifweinidog 
cenedlaethol ;  felly  mae  eiddo  Prifweinidog  Lloegr  yn  eîddo  cenedl- 
aethoL  Neu  bwriwch  fod  A.  B.  yn  overseer  plwyf.  Yn  ol  ymresymiad 
y  Dadgysylltwjrr,  gellir  dy  weyd  fod  "  A.  B.  yr  overseer  yn  overseer  plwyfol, 
ac  felly  fod  eiddo  A  B.  yn  eiddo  plwyfol,  &c.  Nid  oes  angen  am 
dreiddgarwch  dwfn  i  weled  mor  sigledig  ydy w  y mresymiad  y  Dadgysyllt- 
wyr.  Mae  awduron  safonol  ar  hanesiaeth  yn  groes  i  Mr.  Jones  gyda 
goiwg  ar  natur  daliad  (tenure)  eiddo  Eglwysi^.  Dy wed  Freeman 
(Bhyddfrydwr  rhonc)  mai  nid  eìddo  cenedlaethol  ydyw  eiddo  yr 
1885.  2  B 


871  BORT>   OROW. 

Bglwya,  ac  eî  fod  yn  gorphwys  ar  yr  un  tir  yn  union  ag  eiddo  yr  Ym- 
neillduwyr.  Felly  hefyd  dywed  Dr.  Rigg,  gweinidog  Wesleyaidd; 
Brewer,  gwaith  yr  hwn  a  ddyfynir  ar  Iwyfan  y  Dadgysylltiad ;  8elden, 
Deddfau  Hywel  Dda,  Blackstone,  Ac.  ^ 

Y  Wladwriaeth  pîau  eiddo  yr  Eglwys,  meddir,  am  mai  yr  un  rhai  yn 
ngolwg  y  g^rfraith  ydyw  deiliaid  y  Wladwriaeth  ac  aelodau  yr  Ëglwys. 
Ond  pa  gyfraîth  î  Os  cyfraith  Eglwysig — Canon  Law — yna  mae  y 
caagliad  yn  anocheladwy  fod  cyfreithiau  Eglwysig  yn  meddu  grym 
eyfreìthiau  Seneddol  dros  bawh.  Ond  gẃyr  pawb  yn  amgenach.  Dy- 
wedir  bod  Hooker  ^m  ffafriol  i  dybiaeth  y  Dadgyeylltwyr  yn  j  mater 
yma.  Ond  dywed  Hooker  hefyd  fod  yr  YmneUlduwyr,  ipso  faäOj  yn 
weithredol,  yn  difreinio  eu  hunain  fel  Eglwyswyr.  Os  cyfraith  yn 
seiliedig  ar  arferíad — Common  Law, — paham  y  dadleuir  dros  Daad^syllt- 
iad  yr  î^lwys  ar  y  tir  fod  mwyafrií  y  genedl  yn  Nghymra  wedi  troi 
eu  cefnau  ar  yr  Eglwys  1  Pan  yn  son  am  Ddadwaddoliad,  dywedanli 
**  Y  ni  píau  yr  eiddo ; "  pan  yn  son  am  Ddadgysylltiadf  dywedanti 
"  Nid  ydym  yn  perthyn  i'r  Eglwys,  nid  oes  dim  a  fynom  á  hi ! "  Os  ar 
JT  hawl  i  fwynhftu  gwasanaeth  yr  Eglwys  y  seilir  yr  hòniad  hwn,  onid 
ar  yr  un  tir  y  gellir  dyweyd  mai  eiddo  cenedlaethol  ydyw  capelau  Ym- 
neillduol,  am  fod  1  William  a  Mary,  sese.  1,  c  18,  sec  5  and  9,  a 
52  George  III.,  c.  155,  sess.  11,  yn  rhoddi  hawl  i  bob  dyn  fynychu  a 
mwynhftu  pob  **  gwasanaeth "  yn  y  capeli  Ymneillduol,  ac  os  gwrth- 
wynebir  yr  hawl,  fod  y  trustees  yn  agored  i  ddirwy  o  ddwy  i  ugaia 
punt  ì  Os  cyfraith  osodol  (staiuU  lawj  sydd  yn  rhoddi  yr  hawl  honedig, 
pa  gyfraith  f    Adsain  a  etyb,  Pa  gyf raitíi  ? 

Awgrymir  fod  y  Wladwriaeth  wedi  jrmyryd  ft'r  eiddo,  ac  felly  mai  hi 
a'i  píau.  Felly !  Ai  y  Wladwriaeth  blau  y  tir  yn  yr  Iwerddon  am  ei 
bod  wedi  ymyryd  ft'r  tir  ynoî  Ai  y  Wladwriaeth  bìau  ceflíyl  yr 
amaethwr  am  ei  bod  wedi  rhoddi  treth  ar  y  ceffjrl,  ac  felly  ymyryd  ftg 
eiddo  yr  amaethwr  ì 

Gwawdia  Mr.  Jones  Unoliaeth  yr  Eelwys.  Mae  ei  lawlyfr,  y 
"Case,"  tu  dal.  83,  yn  ei  wrthddyweyd.  Ni  feiddiai  Mr.  Jones 
ddyweyd  nad  yr  uu  ydyw  yr  Eglwys  o  ran  ei  hanfodion  athrawìaethol 
eyn  ac  ar  ol  y  *'Díwygiad.''  Nis  gellir  dywedyd  nad  oes  gwahan- 
iaethau  hanfodol  yn  naliadau  y  Presbyteriaid  a'r  Undodiaid.  raaiwyd 
y  Dissenters'  Chapel  Aäy  1844,  i  brofi  hyny.  Ni  phasiwyd  cyfraith  felly 
i'r  Eglwys. 

Deuwn  at  yr  hyn  a  eilw  Mr.  Jones  yn  rhesymau  dros  Ddadgysylltiad 
a  Dadwaddoliad — pan  nad  oeddynt  ond  cyfres  o  haeriadau  heb  brawfion 
o  gwbl.  Y  maent  wedi  eu  gwrthbrofi  i  raddau  helaeth  eisoea  Dywed 
fod  y  cysylltiad,  1.  Yn  groes  i  lythyren  ac  ysbryd  yr  Ysgrythyr.  Ni 
ddywed  pa  lythyren,  ac  nis  eglura  yr  ysbryd.    Mae  y  ffeithiau  canlynol, 

Ea  rai  y  gellid  yn  hawdd  ychwanegu  atynt,  yn  profi  y  gwrthwyneb  i 
aeriad  Mr.  Jones  : — (1.)  Yn  yr  amser  boreuaf  ceir  bod  llywodraethwyr 
gwladol  yn  bamu  materion  crefyddol  (Job  xxxi.  26 — 28).  (2.)  Odan  y 
ffwahanol  ffurfiau  o  ly  wodraeth  wladol  o  dan  yr  Hen  Oruchwylìaetb,  cawn 
f od  Duw  yn  cysvlltu  cyf rifoldeb  a  dyledswyddau  crefyddol  ft  lly wodr- 
aeth,  megys  gyaag  Abraham,  Melchisedec,  Moses  ac  Aaron,  Dafydd, 
Solomon,  &o.  (3.)  Ceir  Uwyddiant  cenedlaethol  ^m  cael  ei  gysylltu  â 
chyfla^miad  dyledswyddau  crefyddol  brenhinoedd»  fel  SolomoHi  Jehoaa- 


BOBÜ   ORON.  375 

phatÿ  Hesedah,  Jos!ah,  &c.,  a  ehýmeradwyir  brenhitiòedd  y  cenedlpedd 
am  nawddogi  gwir  grefydd,  megys  Dariua  (4.)  Dadblygir  egwyddor- 
ion  yr  Hen  Destament  yn  y  Newydd,  oblegid  cawn  mai  yr  un  winllan, 
olewydden,  &c.,  y  cyieirir  ati  jm  y  ddau.  (6.)  Ufuddhäodd  Crist 
i  ofyniadau  yr  Hen  gyfundrefn.  (6.)  Dyag  y  Testament  Newydd  fod 
pob  awdurdod  oddiuchod,  ac  mai  rha^lawiaid  Duw  ydyw  Uywiawdwyr 
iwŵ  eu  mydd — nid  yn  ol  eu  haeddiant  personol.  (7.)  Ni  chondemniodd 
Crist  yr  hen  gyfundrefn.  Pa  fodd,  felly,  y  mae  yn  anyBgrythyrol 
gweithredu  ar  egwyddor  a  gymeradwyir  yû  ngair  Duw  ac  a  sefydlwyd 
gan  Dduw  ei  hun  f  Pa  le  mae  un  adiiod,  oi  ydyw  yn  groea  i  lythyren 
yr  Yagrythyr  Làn,  yn  condemnio  y  cysylltiad  1  Onid  ydyw  yn  ddyled- 
swydd  i  genedl,  yn  ei  chymeriad  fel  cenedl,  yn  ei  hewyllys,  ei  theimlad, 
ei  dealltwriaeth,  a'i  chydwybod,  garu  Du w  à'%  hoU  nerth—yr  hyn,  mae  yn 
amlwg,  a  drefnir  yn  ei  Ilywodraeth, — ^yn  gystal  ag  i  ddyn  yn  bersonol 
ei  garu  ?  Onid  ydy w  Duw  yn  ymadael  â  phobloedd  a  ymadawant  âg 
£f  yn  eu  cymeriad  cenedlaethol  1  Dywedai  Mr.  Jones  mai  "  creadur  y 
Llywodraeith "  ydyw  yr  Eglwya.  Mewn  canlyniad,  y  Llywodraeth  a 
greodd  yr  Eglwye  1  Mae  St  Paol  a  gair  Duw  ^m  gwahaniaethu  oddi- 
wrth  Mr.  Jones  yn  hyn.  Dywed  efe  fod  yr  Eglwys  yn  cael  ei  llywod- 
raethu  i  amcaníon  bydoL  Nie  gellir  profí  y  fath  athrod  sarhaus  ar  yr 
Eglwys.  Ni  feiddia  neb  pwy  bynag  adywedyd  fod  yr  offeiriaid  yn  fwy 
bydol  na'r  gweinidogion  Ymneillduol. 

2.  "Nia  gall  yr  Eglwys  ymryddhâu  oddiwrth  y  drygau  sydd  yn 
gwneyd  y  fath  niwed  iddi.''  Edryched  i  weithrediau  Seneddol  a  gwelir 
pwy  sydd  yn  taflu  rhwystrau  ar  ffordd  symud  y  "  drygau  " — Y  Pictona, 
Morleys,  Lawsons,  a*r  llu  DadgysylltioL     0  tempora  /  0  mores  / 

3.  "Erlidigaeth  ydyw  hanes  y  cysylltiad,  ac  y  mae  goddefiad  yn 
erlidigaeth."  Felly  aefydlodd  Duw  erlidigaeth  o  dan  yr  Hen  Oruchwyl- 
iaetL  Goddefiad  yn  erlidigaeth  !  Y  fath  ddychymyg  afiach  1  Onid 
eu  goddef  gaiff  yr  Ymneillduwyr  ar  ol  y  Dadgysylltiad  î  Pa  un  ai 
goddefiaid  ai  diddymiad  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  yr  Iwerddon  ar  qì  y 
Dadgysylltiad  t  Anwybodaeth  echrydus,  neu  rywbeth  gwaeth,  alí  yn 
unig  roi  cyfrif  am  y  fath  haeriad.  Mae  yr  Ymneillduwyr  yn  cael  eu 
cydnabod,  eu  goddef,  eu  hamddiffyn,  deddfu  iddynt,  eu  haroiygu,  a'u 
breintio,  a  hawdd  fuasai  dangos  fod  ar  lyfrau  cyfreithiol  Prydain  Fawr 
oddeutu  deugain  o  gyfreithiau  yn  profi  i  r  Lly wodraeth  ddeddfu  i'r  Ym- 
neiUduwyr  fel  "gwlàdwyr  a  Christionogion,"  fel  y  dywedodd  y  Parch. 
J.  Müls. 

4.  **  Y  cysyUtiad  jn  ei  ddal  ef  yn  gyfrifol  dros  yr  Eglwys."  Druan 
o'r  Eglwys,  ob  y  Dadgysylltwyr  sydd  yn  g^rfrifol  drosti!  Mae 
Mr.  Jones  yn  gwybod  yn  eithaf  da  nad  oes  neb  am  ei  ddal  yn 
erbyn  ei  ewyUys  at  y  cyfrifoldeb  hwn,  os  ydyw  yn  ei  deimlo  mor 
angerddd  fel  y  gwaedda  am  ei  oUwng  ^m  rhydd  oddiwrtho.  Mae 
wâi  dadgysyUtu  ei  hun  oddiwrtho,  fel  mae  yn  oleu  eglur  i'r  neb  a  fyno 
weled. 

6.  "  Yr  Eglwys  wedi  methu  cyrhaedd  pob  amcan  y  geUir  tybied  am 
dano  i  Eglwys  Sefydledig."  Safon  uchel,  sef  "yr  amcanion  y  geUir  eu 
tybied."  Nid  oes  un  sefydliad  na  chyfundeb  crefyddol  wedi  gwneyd 
hyn  eto. 

2    B    2 


876  NODIADAÜ   titiBNTDDOL. 

6.  "  Eiddo'r  Eglwys  yn  eiddo  y  Wladwriaôth."  Mae  hwn  wedi  ei 
ateb  eisoes. 

7.  "  Yr  egwyddor  wirfoddol  yn  gyflawn  ddigonol  i  ddwyn  ymlaen 
waith  Eglwys  Crist  ar  y  ddaear."  Mae'r  Eglwys  wedi  bodreríoed  yn 
dysgu  y  ddyledswydd  o  gyfranu  yn  wirfoddol  at  ei  chynnaliaeth.  Y 
canlyniad  ydyw  fod  Eglwyswjrr  wedi  cyfranu  pedair  müiwn  o  waddol, 
yn  cyfranu  pum'  miliwn  ychwanegol  yn  flynyddol  at  yr  Eglwys ;  pum' 
cant  0  fìloedd  at  y  Genadaeth  Gartrefol  yn  unig  ^m  Úundain,  &e,^  Ac 
Cwyna  yr  Ymneiliduwyr,  Dr.  Osbom,  Mr.  Spurgeon,  Dr.  Binney,  Dr. 
Parker,  &c.,  o  herwydd  methiant  y  gyfundrefn  "  llaw  i'r  genan,**  yr  hon 
a  gynnyrchai  ddiaconiaid,  meddai  y  Parch.  J.  A.  James,  ag  ydjrnt  yn 
"  Fibl  y  gweinidog,  noddwyr  y  fy woliaeth,  a  bleiddiaid  y  praidd." 

8.  Dywed  Mr.  Jones  mai  "  bendith  ddirfawr  fyddai  Dadgysylitiad.*' 
Ni  ddangosodd  pa  fodd,  ac  ni  roddodd  brawfion  o  hyn.  Mae  yn  rhy- 
fedd  i'r  Hollwybodol  gysylltu  peth  nad  oedd  o  fendith  i'r  luddewon. 
Pa  fodd  y  gaU  fod  o  fendith  tra  y  mae  llai  o'r  hanner  o  ofreîriaid 
cynnorthwyol  yn  yr  Iwerddon  yn  bresennol  na  chyn  y  Dad^yByiltiad  t 
Sut  y  gall  ei  fod  yn  fendith  i  golli  deng  mil  o  Eglwysi  o  leiaF? 

9.  "  Yn  rhwystr  i  undeb  Eglwysig  gwirioneddol."  Yn  yr  Iwerddon 
y  canlyniad  ydyw,  gwneyd  hjm  yn  fwy  anmhosibl  nag  o'r  blaen,  os  yn 
bosibl.  Ni  chyfnewidia  Eglwyswyr  eu  syniad  am  undeb  Eglwysig,  pe 
dadgysyiltid  yr  Eglwys  ganwaith  drosodd.  Mae  y  syniad  yma  yn 
groes  i  syniad  yr  Ynmeillduwyr  ar  y  pwnc. 

Buasai  yn  dda  genjrf  pe  buasai  gofod  yn  caniatâu  i  drin  y  pwnc  yn 
llawer  helaethach.  Ỳr  oeddwn  yn  rhwym  o  wneyd  sylw  o'r  hyn  a  ddy- 
wedodd  y  Parch.  J.  Eiddon  Jones  yn  yr  erthygl  flaenorol.  Pe  bnasai 
wedi  ymresjrmu,  yn  hytrach  na  gwneyd  haeriadau  heb  eu  profi,  gallesid 
dyhysbyddu  y  pwnc  i  raddau  helaethach  nag  y  caniatâ  y  gofod 
presennoL 

K   HUGHSS. 

Llanfairfechan, 


NODIADAU     LLENYDDOL. 

The  Eingdom  of  Ood,  Biblically  and  Hiêtoricaüy  considered,  The  Tentb  Serîes 
of  the  CoDningham  Lectares.  By  James  S.  Candlish,  D.D.,  Profeésor  of 
Theology,  Free  Chorch,  Glasgow.    Edinbargh  :  T.  &  T.  Claik. 

Yb  ydym  o  dro  i  dro  wedi  dwyn  i  aylw  eîn  darllenwyr  amryw  gyfroUn  gwerthfawr 
o'r  Darlithian  a  aefydlwyd  yn  Ysgotland  er  anrhydedd  i  goflfadwriaeth  Dr.  Ounniog- 
ham,  a  chyda'r  amcan  o  gyfoethogi  llenyddiaeth  ddnwinyddol  y  wlad  hono.  Ao  j 
mae  y  gyfrol  hon,  gan  deilwng  Fẃh  i  Dad  o'r  fatb  deilyngaf,  yn  gwhl  addaa  i  gymeryd 
ei  lle  ymysg  ei  chwaer-gyfrolan,  y  rhan  fwyaf  o  ha  rai  a  gydnabyddir  fel  o  awdordod 
aafonol  ar  y  materion  yr  ymdriuant  â  hwynt     Mae  y  mater  o  Deymas  Ddnw  mewa 


NODIÁDAU  LLENTDDOL.  '  377 

blynyddoedd  diweddar  wedi  tynn  sylw  mawr  ymj^  dawmyddion.    Mae  hyn  yn 
ddylednt  i  feanr  i'r  arbenigrwydd  eydd  Fedi  ei  oeod  yn  ddiweddar  ar  ef^ydian 
haneayddol,  a'r  ymdrech  i  adnabod  bywyd  »  syniadan  y  gorphenol  yn  en  goleoni 
pTÌodol  en  hnnain,  yn  hytrach  nag  edrych  amynt  trwy  olygiadan  y  dyddian  hyn.    A 
thra  yr  ydya  felly  yn  astndio  yn  well  y  oyfnodan  ar  wahftn,  yr  ydys  hefyd  yn  cael 
llawer  amgenach  tyniad  am  nnoliaeth  hanesyddiaeth,  nen  ddadblygiad  yr  egwyddor* 
ion  cyffredinol  y  rhai,  o  oea  i  oes,  sydd  yn  oael  en  gweitbio  allan  yn  Uywodraethiad 
y  byd.     Kid  oe Jd  yn  anhawdd  gweled  mai  drychfeddwl  mawr  y  Bibl  ydyw  fod  i 
Ddnw  ei  dejrmas  ar  y  ddaojir,  ar  wabân  i'r  hyn  aydd  yn  pertbyn  iddo  fel  Lljrwodraeth- 
wr  cyffredinol :  ac  wedi  dechren  astndio  y  Gair  yn  ngolenni  y  gwirionedd  mawr 
hwn,  fe  geid  fod  ystyr  newydd  a  Uawer  mwy  gogoneddns,  nid  yn  nnig  yn  ei  hanes- 
yddìaeth,  ond  hefyd  yn  ei  hoU  athrawiaeth ;  ac  fe  deimlir  fod  yr  nn  peth  yn  wir  yr 
nn  ffnnnd  am  hanee  yr  eglwys,  am  fforfiad  dnwinyddiaeth,  ac  fel  y  wers  ymarferol 
fawr  sydd  yn  codi  oddiar  y  cwbl,  am  y  dealltwriaeth  hwnw  gyda  golwg  ar  y  drych- 
feddwl  o  ddyledswydd  wrth  ba  nn  yr  ydym  i  Innio  ein  hymarweddiad.     líae  Uaẃer 
golygîad  gwyUt  wedì  ffynn  gyda  goîwg  ar  y  dnU  ymha  nn  y  mae  y  dejrmas  hon  i'w 
hamlygn  ei  hnn,  ac  y  mae  eto  gryn  lawer  o  dy wyUwch  am  ei  natnr,  ei  bamcan,  ei 
gaUn,  a'i  rhagolygon.    Tr  oedd  yn  ffodns,  gan  hyny,  i  Dr.  Candlish  gymeryd  y  mater 
i  fyny  yn  y  darlithian  hyn,  ac  ymdrin  ftg  ef  yn  y  dnll  cyílawn,  clir,  a  boddhaol  ag 
jr  addefa  pawb  a  astndio  ei  lyfr  ei  fod  wedi  gwoeyd.     Y  mae  yn  ymdrin  ftg  ef  yn  ei 
wedd  Fiblaidd  a  Hanesyddol.    T  cwestiwn  mawr  ydjrw,  Beth  oedd  y  deymas  hono  a 
gyhoeddid  ac  a  aefydlid  gan  Orîst  t    Mewn  trefh  i  ddangoe  hyny  y  mae  yn  y  ddarlith 
gyntaf  yn  traethn  am  deyroas  Ddnw  fel  dymnniad  yr  hoU  genedloedd,  nen  y  drych- 
feddwl  am  Ijrwodraeth  berffaith  ag  yr  oedd  yr  hen  genedloedd  mewn  gwahanol  ffyrdd 
yn  ymbalfaln  am  dano.     Yr  oedd  y  Uywodraeth  batriarchaidd  yn  dyfiant  o'r  nn 
denlnaidd;  yr  hen  ymherodraetban  dwyreiniol  yn  nnbenaetb,  ac  íelly  yn  dirywio 
i  ormes;    yr  oedd  y  gwladwriaetban  Groei^aidd  yn  dyfiant,  chwedl  Dr.  Amold, 
o  ystftd  o  blentyndod  i  ystftd  o  ddyndod,  ac  yn  gydnabyddiaeth  ar  ran  y  bobl 
o'r  drychfeddwl  o  wladwriaeth,   ac   yr  oedd  athroniaeth    Roegaidd  mewn  gwa- 
hanol  ffyrdd  yn  gweitliio  yn  yr  nn  cyfeiriad ;   yn  Bbnfain  yr  oedd  y  bobl  yn 
Uywodraethn,  a'r  drychfeddwl  o  ddeddf  yn  cael  ei  gydoabod  yn  ornohaf ;   ond  yr 
oedd  y  cyfan  yn  methn  dyfod  i  fyny  ft'n  cynUnn,  ao  yr  oeddynt  yn  meddwl  am  en 
hystftd  beifiaitb,  nen  en  hoes  enraidd,  yn  mheUder  y  gorphenoL     Mae  yr  ail  ddar- 
lith  yn  ttin  am  deymss  Ddnw  dan  yr  Hen  Destament ;  yn  rhoddi  ei  hanes ;  yn  dan- 
gos  ei  metbiant,  ac  ynglýn  ft  hyny  ei  beffeithian  parhftns ;  cyfeiria  at  y  golenni  a 
deflid  gan  brophwydoliaeth  ar  y  dyfodol  dysglaer  oedd  ymlaen,  ac  fel  yr  oedd 
dyhëadan  y  bobl  oren  yn  cyfeirio  at  "ddyddanwch  yr  Israel."    DarUth  ragorol 
ydyw  y  drydedd,  ar  ddysgeidiaeth  Crist  ar  y  mater  mawr  yma.     Yma  y  dangosir 
natnr  y  deyraas~ei  bendithion  nid  yn  alianol  ond  yn  ysbrydol,  y  mynediad  iddi 
nid  trwy  weitbredoedd  y  ddedd^  ond  trwy  ffydd  ynddo  Ef,  a'r  galln  sydd  yn  ei 
rheoli  nid  yn  nerth  ond  yn  fywyd ;  ei  chyfiawnder  nen  ei  chyfsbsoddiad  sylfaenol ; 
a  Cbrist  yn  frenin  ami.     Mae  y  bedwaredd  ddarUth  ar  ddryofaíìsddwl  athraw. 
iaethol   tc^as    Ddnw.      Fel   ei   enwog   dad,   ymgeidw    Dr.    Candlish    ymhell 
oddiwrth  syniad   Manrice  ac  eraiU,  mai  dynolryw  fel  y  cyfryw  sydd  yn  gwneyd 
i  fyny  y  deyraas,  a'i  ddeffiniad  ef  o  hooi  yüyw  :  "  CydgyDnnlliad  dynioo,  dan  dra- 
gywyddol  ddeddf  Dnw  o  garisd  cyfiaWD,  tiwy  alln  by wiol  ei  gariad  prynedigol  yn 
lesn  Oríst,  wedi  ei  ddwyn  i  weithredn  amynt  trwy  yr  Ysbryd  Olfto."    Y  mae  yn 
dwyn  djmion  i  gymnndeb  ft  Dnw,  a'i  grym  ydyw  y  by  wyd  newydd  yr  hwn  sydd  yn 
dyfod  o  nndeb  ft  Chiist  fel  yr  hwn  sydd  wedi  marw  drosom.    RhyJd  y  bnmmed 
ddarlith  olwg  ddyddorol  ar  yr  ymgeiaiadan  sydd  wedi  bod  i  «ylweddoli  teyraas  Ddnw 
3m  y  gorpbeool.     Yr  oedd  llawer  o'r  thai  hyn  yn  ddaearol  a  chelfyddydol,  ac  o 
herw>dd  hyoy,  fel  y  gallesid  dysgwyl,  yn  aflwyddianDUs.     Mae  y  ddarlìth  olaf  ar 


878  NODIADAU   LLBMTSDOL. 

deyrnu  Ddnw  yn  «i  ph«rthyiiM  ig  idêaU  oTmdeiÌhMolt  bm  gynUimiaii  o  btrffcitii* 
rwydd  oymdeithfts  yn  y  dyddiaa  hya.  Mae  Uaw«r  o'r  rhai  hyny,  a  phobaii  jn 
hòoi  bod  yo  feddygÌDÌaeth  anffaeledig  i  hoU  aohwylderan  oymdeithas;  ond  yr 
ydye  jm  gweled  yn  barhâas  fod  dan  rwyttr  neUldaol  ar  y  ffordd :  1.  Nid  oee 
yr  nn  o'r  cynUunian  hyn  a  elUr  gymhwyao  at  y  gymdeithaa  ddynol  yn  ^ffredinoL 
2.  A  pha  mor  gyflawn  bynag  y  gelUd  «n  eycihwyeo.  nid  oea  yr  na  o  honynt  yn  M 
ì  weUa  yr  afiechyd  dwfn  a  marwol  ag  y  mae  y  ddynoUaeth  yn  Uafarío  dano.  0*r 
oohr  araU  y  mae  iaohawdwriaeth  teyroaa  Ddaw  yn  gyfaddas  i  bawb.  ao  yn  bryaar 
yn  cyrhaeddyd  pawb ;  a  Ue  y  rhydd  dynion  dderbyniad  iddi,  nid  ydjrw  yn  methn 
ea  **  oren  a  newydd  yn  Nghrìst  lesn  i  weithredoedd  da,'*  ao  folly  yn  pryanro  dyfod- 
iad  y  "  nefoedd  newydd  a'r  ddaear  newydd  Ue  y  mae  oyfiawoder  yn  teyroaaa."  Pwy 
byoag  a  fynai  weled  y  materion  pwysig  hyn  yn  oael  ea  trtn  gyda  golenni  ao  addfed- 
rwydd,  dysgeidiaeth  achel,  meddylgarwch  meistrolgar,  a  bam  gref,  ni  allent  wneyd 
yn  well  nag  astadio  y  gyfrol  werthfawr  hon.     Bi  phris  ydyw  lOs.  60. 

Unfnrmmied  Wine  a  Faet,  Á  Bmjiew  of  iKê  LaUü  Áttmnpt  to  thow  ihat  iki 
êOBÌitmtee  of  ünfermtmtêd  Winê  among  thê  ÄnûimUê  woi  impoitibU  By 
NORMAW  Kbrr,  M.D.,  F.L.8.    Filth  Editiou. 

Winu:  Scriptwral  and  EeduiaitieaL  Bv  NoRM^i?  Kkbr,  M.D.,  F.La 
Author  ot  *'  Unferuionted  Wine  a  Faot»''  **  The  Moi tdlity  frum  Intemperancei*' 
&&     LonUon  :  Natìoaal  Toaperance  Publication  Depôt,  337,  Stranl. 

Thi  Mortality  from  Intemperance.  The  Suhstance  of  Fapere  read  to  the  Soeial 
Scienee  Congreu  at  Cheltenham^  and  the  Harveian  Medical  Societyf  Londan, 
By  NoRMAN  Kbrb,  M.D,  F.L.S.     London  :  J.  H.  K©nwsrd. 

Holy  Scripture,  Temperancey  and  Total  AhiHnence.  With  of»  Inérodmetory 
Letter  to  the  Rev.  Oanon  Baeil  Wüberforce.  B?  William  Bonnbr  üoPKnni, 
Kl).,  Yicar  of  Littleport,  jto.     Lcmdon  :  Wilíiam  WeUs  Gardner. 

The  Water  Drinheri  of  the  Bible,  By  John  W.  Kirton,  LLD.  Author  of 
<'Buy  yonr  owu  Cheiries,''  ''The  Four  Pillmof  Teuiperanoe.'"*  Happy 
Horaes,  and  how  to  m&ke  theo),''  etc  London  :  National  Temperance 
Pablic<tion  Depòt,  337»  Strand. 

The  Drinh  Traŷic  in  the  Nineteenth  Cêntury:  ite  growth  and  inftuence,  Bj 
Dayid  Lbwis,  J.P.,  £x  Magistrate  of  tbe  City  ot  Edinhurgh,  Anthor  of 
"The  Dribk  Proble  u  and  its  Solution/  ''Brítaiu's  Social  State,**  ''The 
Gothenberg  Licenaing  System/'  etc.,  etc.  London :  National  Temperanoe 
PubUcatìon  Depôt 

Dtma  swm  o  lenyddiaeth  Ddirwestol  iaohns  a  gwerthfawr.  Ar  y  fl#yddyn  hon  o 
JabUi  y  symudiad  daionus  hwn  yn  Nghymrn,  fe  wnelai  ein  darllenwyr  yn  ddoeth 
fynn  astndio  y  fath  lyfraa  ft'r  rhai  hyn.  Fe  ddyfnheid  feUy  yn  fwy  fyth  en  hargy- 
hoeddiad  mai  nid  camgymeryd  a  wnaeth  ein  tadan  pan  yn  dechrea  y  fath  waith  áa 
yn  ein  gwlad,  ao  mai  y  peth  doethaf  iddynt  hwytban  fyddai  dal  ea  galael  yn  gryf 
mewn  Dirwest,  a  gwneyd  a  aUont  i  ddyagn  ei  gwersi  gwerthfawr  i  bawb  aUo  fod  o 
fewn  eu  cyrhaedd.  Dywed  Dr.  Kerr  ei  fod  wedi  dygwydd  fwy  nag  onwaith  fed  atheist 
deallas  a  sobr  wedi  nodi  allan  iddo  ranan  o'r  Tsgiythyr  Ue  y  sonir  gyda  chymeradwy- 
aeth  am  win,  gan  ofyn  mewn  tôn  faddogoUaethus,  "  A  all  Uyfr  fod  yn  wir,  nea  a  aU  ei 
Ysbrydolydd  honedig  fod  yn  aoffaeledig,  pan  y  mae  gwlybyron  y  gwyddooh  ohwì, 
fel  gwyddooydd  a  meddyg,  nad  ydynt  ond  gwenwyn  gwnenthoredig,  yn  oael  ea  har- 
ganmol  yn  bendant  a'n  cymeradwyo  yn  ddifloesgni  f "  Bi  ateb  i  hyn  a  fyddai^**!. 
Fod  oredinwyr  yn  y  Bibl  ao  yn  ei  Awdwr,  sydd  yn  gwybod  am  y  flaith,  ffaìth  sydd 
yn  ddiammhenol,  fod  pob  gwlybyron  alooholaidd  yn  wenwynig,  yn  gwbL  aior  nad  all 
y  Oyfrol  Tsbrydoledig  mewn  nn  modd  gyfieithloni  defnyddiad  diodydd  meddwoL 
2  Fod  gwin  yn  enw  c^ffredinol — generie — a  gymhwysir  at  ddiodydd  gweithiedig  ac 
•nweithiedig,  alooholaidd  ac  analcoholaidd,  gwenwjnig  a  diniwedt  fel  y  mae  y  gair 


NODIAPAU    LL£KTDD01^  879 

bwrdd— trwy  jr  hwn  y  gellid  golygu  bwrdd  cÌDÌaw,  bwrdd  wdiaa,  bwrdd  gwa«th» 
&0.,  nen  fyrddaii  o  wahaDol  ddelnyddiaii,  megya  ffawydd,  mahogany,  &c  3.  Fod 
yr  henafiaid  yo  defnyddio  diodydd  meddwol  ao  anfeddwol.  4.  Fod  y  gwinoedd  a 
grybwylliryn  y  Bibl  yn  golygn  y  ddan  lath.  6.  Ao  fod  y  math  neilldnol  o  win  y 
oyfeirir  ato  mewn  nnrhyw  deetnn  i'w  benderfynn  gan  y  cyd-deston."  Golygai  y  Dr. 
dyigedig  fod  y  pethan  yna  yn  atebion  digonol,  ac  yn  ei  ddiniweidrwydd  yr  ydoedd 
jrn  meddwl  fod  y  golenni  oedd  wedi  bod  yn  ty  wynn  ar  y  mater  bellach  dros  gymaint 
o  amaer  mor  gryí  fel  nad  allai  fod  braidd  neb  heb  ei  ddeall.  Dro  yn  ol,  fodd  bynag» 
fe'i  hyabyawyd  fod  ei  ateb  yn  gyflawn  pe  bnaaai  ddim  ond  yo  wir ;  ond  fod  gweioidog 
Ymneilldnol  wedi  yagrífenn  Uyfr  (Wine$  of  ihe  Bible.  By  Rev.  A.  M.  WUbod),  « 
dan  ddnwinydd  Ymneilldnol  wedi  dadgan  yn  gyhoeddns  ei  fod  wedi  profi  yn  y  Uyfr 
hwnw  fod  yn  gwbl  anmhoeibl  i'r  henafiaid  gadw  gwin  yo  anweithiedig  ac  aDfeddwol. 
Iddo  ef  nid  oedd  peth  felly  nemawr  yn  fwy  na  {ẁe  bnaaai  yr  awdnrdodan  nchel  hyny 
wedi  rhoddi  beothyg  eu  henwan  i  sierhäa  na  aneeid  plentyn  gwryw  erioed  &  thrwyn 
ar  ei  wyneb.  Yr  ydoedd  yn  sicr  fod  ganddo  ef  drwyn,  ao  mor  sier  a  hyny  fod  ganddo 
yn  ei  feddiant  a'i  fod  wedi  bod  yn  yfed  gwin  anfeddwol.  Daeth  ei  gyfaiU  ammhens 
yr  nn  mor  sior  o'r  ffaith,  ao  yn  y  gwin  anfeddwol,  fel  y  daethai  o  law  Dnw,  yfasant 
iU  dan  waradwydd  i'r  dnwinyddion  a  haerent  yn  en  hanwybodaeth  fod  y  fath 
beth  yn  anmhoeibl.  Ni  feddyliodd  Eerr  yohwaneg  am  y  peth  nee  ymhen 
amser  y  cafodd  ddyngarwr  Cristionogol  difrifol  a  deallns  yn  gydwybodol 
jrn  gwrthwynebn  Uwyrymwrthodiad,  o  herwydd  fod  Mr.  Wiûon  wedi  profi 
fod  cadw  gwin  yn  aníeddwol  yn  aDmhosibl  i'r  heDafiaid,  ac  am  hyny  fod  y  Bibl 
jrn  oaniat&n  defoyddio  diodydd  meddwoL  Wedi  hyny  darUenodd  y  Uyfr  yn  ofalns, 
a  gwelodd  fod  yr  awdwr  yn  gwbl  anwybodns  o'r  ffeithian  y  dylaaai  fod  wedi  ea 
meiatroU  cyn  meddwl  am  ys^fena  ar  y  fath  fater.  Âc  i  wrthweithio  camgymer- 
iad  peryglns  y  Uyfr  hwnw,  ynghyd  a  dadganiadan  anffaeledig  cyffelyb  a  wneUd 
gan  ddynion  nad  oeddynt  mewn  gwirionedd  yn  deall  dim  yoghylch  y  mater, 
fe  yagrifenwyd  y  Ilyfryn  cyntaf  ar  y  rhestr  nchod,  TJnferfMmUá  Wint  a  FacL  Fe 
daiinla  pawb  «'i  darUeno  foddloarwydd  fod  Dr.  Eerr  yn  gwybod  am  y  petbaa  yr 
yigrifenai  yn  en  cylch,  a'i  fod  hefyd  yn  profi  ei  bwnc.  Dadl  Wilson  oedd,  fod 
sndd  y  grawDWÌa  yn  dechren  ymweithio  can  gyated  ag  y  daw  dan  ddylanwad  yr 
awyr,  a  chan  hyoy,  oddieithr  i'r  heaaflaid  ei  ferwi,  nad  aUent  ei  gadw  yn  anweitb« 
iedig;  a  chan  fod  y  andd  yn  cael  ei  ferwi,  yn  gytew,  fel  jéUy-^jù.  beth  i'w 
fwyta  ac  nid  yn  wlybwr  i'w  yfed — ^nad  y w  bodolaeth  gwin  anfeddwol  ymhUth  yr 
henafiaid  ond  myth^  nen  ddychymyg  ddiaaiL  Ateb  Eeri^— a  phob  goiodiad  yn  cael 
attega  gan  brawf  diymwad — ^ydyw :  Nad  ydyw  y  grawnsndd  yn  deehren  jrmtreithio 
yn  y  fui  wedi  ei  oëod  yn  agored  i'r  awyr ;  fod  oyfnod,  ya  amrywio  o  rai  orian  i 
amryw  ddyddiaa,  ya  cymeryd  Ue  cyn  bod  ymweithiad  a  fforfiad  alcohol  yn  de« 
chren ;  ac  yn  ystod  y  cyfood  hwnw  y  gellid  cymeryd  mesnran  syml  er  attal  ym- 
weithiad.  Daagosa  hefyd,  heblaw  y  dibst  nen  y  sylwedd  cytew~yr  hwn  wedi 
ychwanegn  cymaint  o  ddwfr  ato  ag  a  yrasid  o  hono  trwy  wres,  a  wnelai  ddiod 
anweithiedig  adfywiol  a  hoff— affurfid  trwy  ferwi  y  sndd,  fod  gwlybwr  mewn  arferiad 
oyffredin  ymysg  y  Tyroiaid  ac  mewn  Uawer  o  ranan  o'r  Dwyrain  hyd  heddy w,  a'r 
hwn,  naUl  ai  ei  hnn  nen  wedi  ei  ddyfrìo,  a  waa  ddtod  flasas,  beraidd  ac  adfy wiol.  Ac 
ymheUach,  y  geUir,  heb  ei  ferwl,  gadw  gwaed  y  grawnwia  yn  aaweithiedtg  a  rhydd 
oddiwrth  alcohol  trwy  lawer  moddioo  syml,  y  rhaa  f wyaf  o  ba  rai  a  allai  yr  heoafiaid 
ddefayddio  mor  bawda  a  nionan ;  ao,  fel  pwnc  o  ffAÌth,  fod  y  cyfryw  winoedd 
anfeddwol,  cyfarwyddiadan  at  barotoad  pa  roi  sydd  eto  ar  gael,  yn  gystal  â  dtodydd 
gweithiedig  a  meddwol,  yn  cael  en  harfer  yn  y  dyddiau  gyat. 

Helaethiad  ydyw  fTtnds,  Scriptural  and  EoáUsiasliicalf  o  ddarlitb  a  draddodwyd 
gaa  Dr.  Eerr  yn  Ohapter  tíouse  Eglwys  St.  Paal,  Tachweid  1,  1881,  o  flaeo  y 
**Charch  Hoiiüelioal  Society, "  ao  a  gyflwyuir  >ü  gyüoi  biyafeiUi,  pris  lä.  6;.,  i 


380  KODIADAU   LLBHTDDOL. 

Arclietgob  CaergAÌnt.  Y  mae  yn  hoD  yn  ymdrín,  ond  mewn  dnll  mwy  cyllAwn  « 
gorphenol,  â  Uawer  o'r  materíon  ag  y  sylwir  amynt  yn  y  llyfr  inll  a  grybwyllwyd. 
Fe  ddangotodd  y  Dr.  dyngedig  o  flaen  y  gymdeithaa  barchns  a  dylanwadol  a  gry- 
bwyllwyd  engreifftian  o  80  o  wahanol  fathan  o  win  anfeddwol  pnr  a  ddygaaid  o'r 
gwinllanoedd,  y  rhai  a  brofwyd  gan  y  boneddigion  oedd  yn  breeennol ;  a  phrofbdd. 
trwy  lîaws  o  ddyfynîadan,  y  rhai  a  wnelid  o'r  ieithoedd  gwreiddiol,  fod  yr  henafiaid 
yn  arfer  yfed  grawn  andd  anweithiedig,  a'n  bod  yn  dewìa  yn  hytrach  win  melns, 
gwan, — ac  felly  o  angenrheìdrwydd,  anfeddwol — a  hyd  yn  nod  felly,  wedi  ei  gymytgn 
yn  helaeth  ft  dwfr.  Llywyddid  y  ddaríith  gan  Dr.  B.  Bicbardsop,  nn  o'r  meddygon 
mwyaf  enwog,  ond  «ydd  fel  Dr.  Kerr  yn  ei  thybied  yn  ddyledswydd  amo,  a  chwedl 
yntan  "  fel  deonglydd  gwyddoniaeth  a  deddf  natnríol."  i  ddwyn  tystiolaeth  gref  a 
difloesgni  yn  erbyn  y  diodydd  meddwoL  Rhoddwyd  lledaenìad  helaeth  i  adrodd- 
iadan  o'r  ddaríith  pan  draddodwyd  hi ;  ond  y  mae  yn  foddhaol  iawn  ei  chael  fel 
yma  yn  gjrflawn,  gyda  chryn  lawer  o  fater  ychwanegol,  a'r  hoU  gyfeiriadan  at 
awdnrdodan,  &c.,  wedi  en  gosod  yn  Uawn  ger  bron.  O  holl  droion  ieelwael  dynoL 
iaeth  ddirywiedig,  nid  oes  yr  nn  sydd  yn  fwy  diraiygedig  na  cheisiu  aniddiffrn 
arferion  cnawdol  o'r  Bibl,  ac  amcan  y  Uyfr  hwn  ydyw  dangos  mor  gwbl  ddiaail  ydyw 
yr  ymgais  i  wneyd  hyny  gydag  ymyfed.  Os  oes  dim  yn  amlycach  na'i  gilydd  i  Dr. 
Eerr  fel  meddyg,  dyna  ydyw,  fod  diodydd  meddwol,  fel  yr  arwydda  en  henw — 
inUmeaiing'^yn  wenwynig,  ac  yn  dinystrío  mwy  o  fywydao  na  phob  gwenwyn  araU 
ynghyd.  Tystiai  Syr  ẀiUiam  Onli  yr  nn  ffnond  o  flaen  PwyUgor  yr  Arglwyddi  mai 
Alcohol  ydyw  y  peth  mwyaf  dinyatríol  sydd  yn  wybyddns  i  ni  yn  y  wlad  hon. 
Tmlaen  Uair,  fe  fnasai  yn  amlwg  nad  aUasai  y  Llyfr  sydd  yn  dysgn  sancteiddrwydd 
i'r  byd,  ddim  rhoddi  ei  awdnrdod  dros  arfer  diodydd  o'r  fath  gan  neb ;  ac  erbyn 
edrych,  fe  geir  fod  deongladaeth  ei  eirían,  yn  ngolen  ysgolheigdod  oren  ein  hamser- 
oedd,  a'n  hadnabyddiaeth  helaethach  o  helyntion  yr  hen  oesoedd,  yn  profi  fod  y  fath 
beth  yn  anmhosibl.  Y  mae  y  ddadl  dros  hyn,  fel  y  mae  efe  yn  ei  gosod  ger  bron, 
yn  anwrthwynebol.  ic  y  mae  ei  ymdríniaeth  ar  win  y  Sacrament  yn  dra  theilwng 
0  ystyríaeth.  Crybwylla  am  ChrisHan  worher  a  eilw  yn  Â,  heb  gredu  yn  mh^rygl 
gwin  alcoholaidd  yn  y  Sacrament  i  rai  wedi  bod  dan  draed  y  ddiod»  yn  ymliw  ftg 
nn  arall,  B,  ar  ei  waith  yn  ymgadw  o'r  cymon.  Gwyddai  A  mai  y  rheawm 
oedd  fod  ar  B  ofn  y  ddiod  ydoedd  wedi  ei  ddarostwng  yn  gymaint,  hyd  yn  ntd 
mewn  dogn  fechan,  ac  ar  y  fath  achlysnr  a  hwnw.  Ymddangosai  fel  wedi  cael 
ei  achnb,  ac  annogai  B  ef  i  **  ymddiríed  yn  ngras  Dnw,"  gan  ei  feîo  am  ei  ddiflyg 
ffydd  yn  ngaUn  Dow  i'w  gadw,  a  gwasgn  at  ei  ystyriaeth  fod  ei  sefyUfa  a'i  waith 
fel  Seripture  Readêr  yn  galw  yn  arbcDÌg  arno  i  wneyd  hyoy.  O'r  diwedd  darfn 
i  A  wahodd  B  i  ddyfod  i  drenlio  Sabboth  jm  ei  dŷ  ef,  gan  awgrymn  os  cymerent 
j  cymnn  ynghyd  a  dychwelyd  adref,  nad  aUai  fod  dim  perygl.  Felly  y  trefhwyd. 
Yn  nnion  wedi  y  cymnn,  galwyd  ef  allan,  a  chroesodd  yr  Eglwys  yn  nnig  am  fynyd, 
«  dychwelodd  i'r  sêdd,  ood  i  gael  fod  B  wedi  myned  I  Aeth  i  ciiwilio  am  dano  i 
bob  man,  a  chyda  phryder  ofoadwy,  ac  yn  hwyr  y  nos  fe'i  cafodd  yn  wallgof  feddw 
mewn  ginthop  gerUaw  yr  Eglwys.  Nid  rhyfedd  i  A  benderfynn,  **  Byth  eto  ni  ofynaf 
i  neb  gymeryd  gwin  meddwol  hyd  yn  nod  yn  y  Sacrament  I  "  Ac  nid  ydyw  hyn  ond 
engraifft  o  lawer  o  betban  cyffelyb.  Nid  hawdd  nodi  enwan  mewn  amgylchiadan  o'r 
fath,  ond  yn  yr  achos  hwn  yr  oedd  y  Dr.  dan  ganiatftd  i  roddi  yr  enwan  i  Aroheegob 
Oaergaint  fel  boddloorwydd  am  gywirdeb  yr  hanes.  Parai  hyn  i  ni  feddwl  am 
hanes  a  roddid,  dro  yn  ol,  mewn  cyhoeddiad  misol  o'r  enw  fFiẃofiM,  yr  hwn  a 
gawsid  o  enan  y  clerigwr  gofidns  a  gaw6ai  y  fath  broflad  chwerw  yn  yr  amgylchiad. 
Yr  oedd  aelod  defnyddiol  o'i  eglwys  wedi  ymoUwng  gydag  anghymedroldeb,  ac  wedi 
ei  attal  o'r  herwydd  oddiwrth  ei  freintian.  Daeth  yn  Uwyrymwrthodwr,  a  daliodd 
yn  gryf  yn  ei  Iwyrymwrthodiad,  Ile  yn  nnig  yr  oedd  diogelwch  iddo,  am  ohwe' 
blynedd.     Yn  ystod  yr  holl  amser  yna,  er  yn  Ilafnras  gyda  phob  gwaith  crefyddol, 


HODIADAU   LUfiNTDDOU  881 

ao  er  i'w  weinidog,  drftcliefn    a  thntchefii,   ei   gyrohell  i  gymnno,  gommeddai, 

am  y  teimlai  nad  allai  fentro  ya  agos  i  aloohol.     O'r  diwedd,  wedi   ei   ryhnddio 

yn   dtiifrifol    gan    y  gweinidog   oydwybodol    a    ffyddlawn   ei    fod   yn   esgenlnao 

dyledswydd    gyeegredig,   efe    a   gyfranogodd    o   Swper   jr    Arglwydd.      Y  gwin 

meddwol  a  archwaethodd  y  pryd  hyny  a  ddeffrôdd   yr   hen  ehtoant,  ac  roewn 

llai  na  chwe*  mia  yr  ydoedd  yn  medd  y  meddwyn  !    Cyn  cyhoeddi  yr  erthygl  lle 

y  rhoddid  jr  hanea  uchod,  danfonwyd  pr  flen  o  honi  i  amryw  glerîgwyr  a  gwein- 

idogion  yn  Llnndain  ao  yn  y  wlad,  ac  beb  ond  nn  eithrìad,  rhoddasant  oll  hanes 

«m  wrthgiliadan  o'r  fath  fwyaf  poenns  ar  ran  meddwon  oeddeot  wedi  en  sobrí,  trwy 

brofl  gwin  meddwol  yn  y  Sacrameot.     Yr  ydym  yn  cofio  fod  Dr.  William  Reid  o 

Edinbnrgh  yn  dyweyd  foi  Mr.  Gongh,  pan  oedd  yn  y  deymaa  hon  y  tro  o  flaen 

y  diweddaf,  yn  aros  am   gryn  amser  yn  ei  dŷ  ef,  aM  fod  yn  rhoddi  argraff  ar  ei 

feddwl  ef  ei  fod  yn  ^r  hynod  o  grefyddol ;  ond  ei  fod  yn  dyweyd  nad  ydoedd  yn  ystod 

6Ì  holl  aroBÌad  yn  y  deymas  yma  wedi  galln  meotro  at  fwrdd  yr  Arglwydd,  er  mawr 

«wyddn  am  y  fraint,  a  hyny  am  fod  amo  arawyd  cyffwrdd  ft  dyferyn  o  ddiod  alco« 

holaidd,  yr  hyn  yr  ofnai  a  fyddai  yn  ddinystr  iddo.     Dywedai  Dr.   Richardson  o'r 

gadair,  wedi  traddodi  darlith  Dr.  Eerr :  '*  Am  y  pwyot  ymarferol,  pa  nn  a  oes  perygl 

mewn  oymeryd  gwin  yn  y  eacrament,  yr  ydwyf  yn  dyw^yd,  oes,  y  tnae/    Mae  y 

perygl  yn  fawr  i   lawer  o  bobl.     Mae   clerigwyr  yn  clywed  rhai  pethan  gan  rai 

eydd  yn  ymgynghorì  ft  hwynt,  ac  yr  ydym  ninnan.     Mae  ystafell  y  meddyg,  mewn 

gwirìonedd,  yn  gyffesgell.    Yn  bnr  fynyoh  fe  ddywe  lir  wrthym  ni,  feddygoD ,  bethan  na 

ddywedir  wrth  neb  arall.     Ac  am  y  cweetiwa  hwn,  nid  oes  prín  fia  yn  myned  heibio 

nad  oea  rhywnn  yn  eiarad  ft  mi  ar  y  pwynt  neiUdnol  a  ddygwyd  ger  bron  gan  Dr. 

Eerr.     Mi  allfin  y  fynyd  yma,  pe  bae  yn  iawn  gwneyd  hyny,  enwi  o  leiaf  ddeg  o 

bersonan  a  ddymnnent  dderbyn  y  cymnn,  ond  nad  ydynt  yn  gwneyd  rhag  ofn  syrthio 

yn  ol  i'r  ffyrdd  o  ba  rai  y  gwaredwyd  hwynt  .  .  .  Os  daw  neb  i  ofyn  i  mi,  er  mwyn 

iechyd  ei  gorff,  i  ddyweyd  wrtho  beth  sydd  iawn,  ac  os  gwelof  berygl  iddo  hyd  yn 

nod  mewn  derbyn  y  rhan  yma  o  wasanaeth  yr  Eglwys,  yr  wyf  yn  dyweyd  wrtho  am 

beidio  myned  dan  y  perygl  hwnw,  ac  mi  wnaf  felly  by th.     Y  mae  yn  aros,  gan  hyny, 

i'w  ystyríed  yn  dra  gofalns  gan  bawb  a  deimlant  ddyddordeb  yn  y  cwestiwn  hwn,  Ai 

ni  idlant  gyfarfod  y  rhai  sydd  yn  gweitÿio,  fel  yr  ydym  ni,  trwy  ddwyn  i  mewn 

win  anweithiedig  a  diniwed  i'r  gwasanaethf"      Âc   ebai   Dr.    Eerr  ei  hnnan: 

*'Y  mae  yn  anhawdd  i  neb,   sydd  yn  anmhrofiadol   mewn  trín  gwallgofrwydd 

meddwol,  i  gredn  y  gwiríonedd.     Ond  mor  wiríoneddol  ydy  w  y  perygl  fel,  er  fy  mod 

yn  Eglwyswr,  ac  yn  cymeryd  fy  hnn,  na  chaniatä^n  i  nn  meddwyn  diwygiedig 

fyned  yn  agos  i  fwrdd  cymnn  lle  y  byddai  gwlybwr  meddwol.     Yn  yr  arfer  yma  fe'm 

cyfherthir  gan  Dr.  Richardson,  Dr.  Fergns,  Surgeon  General  Francis,  a  gwŷr  profedig 

eraill  yn  rhodfeydd  nchaf  y  broffeswríaeth  feddygol.    Mi  feddyliwn  can  gynted  am 

roddi  fndol  wedi  ei  lanw  yn  Ilaw  gWallgofddyn  ar  foment  glir,  gan  berí  iddo  gymeryd 

gofal  i  beidio  ei  saethn  ei  hnn."    Da  genym  weled  fod  Ilawer  o  eglwysi  yo  Nghymrn 

yn  awr  yn  defnyddio  "  pnr  waed  y  grawnwin"  fel  y  ceir  ef  yn  anfeddwol  gan  Mr. 

Franlc  Wríght;  yr  nn  pryd  y  mae  yn  ofidns  gweled   y  drwyth  danllyd  wen- 

wynig  y  boddlona  oynifer  o'n  cyfeillion  i'w  defnyddio— am  ei  bod  yn  oael  ei  galw 

yn  win  I — ^hyd  yn  nod  wrth  gofio  y  gwaed  sydd  yn  dwyn  iachawdwríaeth.     Yn  1852 

gwnai  pwyllgor  o  Dŷ  y  Oyffredin  adroddiad,  a  gynnwysai  y  pethan  canlynol : — '*1. 

Fod  ymron  yr  holl  win  a  adforír  i'r  wlad  hon  yn  cael  ei  gymysgn  ymlaen  llaw  ft  brandy 

a  thrwythan  niweidiol  eraill.     2.  Fod  y  rhan  fwyaf  o'r  gwlybyron  a  yfir  fel  port  a 

sherry  yn  y  wlad  hon  yn  gymysgedd  ffagiol  o  wahanol  winoedd  a  gwirodydd,  nen  yn 

cael  en  gwnenthnr  yn  gwbl  ya  Mhrydain  Fawr."    Dywedai  Mr.  Downton,  gŵr  a 

gymerai  mêwn  Ilaw  yn  ddiweddar  geryddn  y  Dirwestwyr  mewn  Ilyfr  o'r  enw  "  Holy 

Scrìptnres  and  the  Temperanoe  Qae8tion,"  íod  cylaiU  iddo  ef  oedd  yn  ŵr  boneddig  o 

Ffhdnc,  yn  dyweyd  am  ewythr  iddo  oedd  yn  gwneyd  Uawer  o  win  yn  y  wlad  hono. 


882  KOOlADAU   Lt4£KU)OOL. 

ao  wedi  iddo  ef  farno,  o  ddsn  wydriad  o  win  a  osodasid  o'i  flaen  ar  y  bwrdd,  mai  j 
ffagiol  oedd  y  goreu,  a  ddywedai  wttho :  "  7r  ydwyf  yn  tyfn  pedwar  etaU  o  bibeni 
o  win  ar  fy  fihiroedd  mewn  blwyddyn,  ac  yr  ydwyf  yn  gwerthn  den^  mil"  Ac  wedi 
oyrhaedd  y  wlad  hon  rhaid  drwggio  y  rheiny  drachefo  yn  ddifeanr.  Mae  yn  ddiar- 
hebol  fod  m^  o  lawer  o  win  port  jn  oael  ei  werthn  o  Lnodain  yn  nnig  nag  a  gyn- 
nyrchir  gan  hoU  winllanoedd  Oporto  !  Tr  nnig  beth  diammhenol  yn  y  rhan  fwjtd 
o*r  peth  a  elwir  gw  in  a  ddefnyddir  yn  y  awper  sanctaidd,  ydyw  ei  fileindra  alcohohûdd ; 
ac  eto  fe'i  cymerír  yn  ddigymyag.  Fe  gymyagai  y  Crístionogion  borenol  y  melnawim 
pnr  a  pherffaith  anfeddwol,  ft  dwfr.  Sonia  Homer  ("Odyssey/'  ix.)  am  '*  win  meliia 
fel  mél,  yn  oael  ei  yfed  wedi  ei  deneno  gydag  ngain  rhan  o  ddwfr."  Ae  felly  yn 
fynych  yn  yr  hen  yagrífenwyr.  Ond  mae  yn  debyg  y  beraid  yn  ddrygionns  yn  8wr 
rhoddi  dim  dwfr  am  ben  y  gwin  tanllyd  yn  yr  ordinhad,  beth  bynag  am  ei  adgasrwydd 
i  lawer,  a  beth  bynag  am  ei  berygl.  Clywsom  ẁr,  nad  ydy  w  mwyach  yn  aelod, 
yn  dyweyd  mewn  cyfarfod  eglwysig  Ue  y  cymerid  i  yatyriaeth  y  príodoldeb  o  gymnno 
gyda  gwin  anfeddwol  Mr.  Frank  Wríght,  ei  fod  ef  yn  wrthwynebas  iawn  i'r 
gwin  hwnwy  ei  fod  yn  teìmlo  y  gwin  araU  yn  ei  gynhêsu  mor  hyfryd.  Dywed^ 
hyny  fel  pe  bnasai  ei  ysbryd  dan  eneiniad  neiUdnol  1  Mae  yn  debyg  y 
bnaaai  y  brandy  digymysg  yn  cynhean  y  gŵr  hwnw  yn  fwy.  Ond  ^Uwn 
wneyd  heb  y  math  yna  o  gynhesu,  ac  yn  enwedig  yn  y  Ue  sanctaiddl  Am  j 
dychymyg  nad  ydyw  y  *•  pnr  waed  "  yn  win,  yr  ateb  gorea  ydyw  yr  nn  a  glywaom 
unwaith  gan  gyfaiU  doeth  a  pharod,  yr  hwn  a  symadai  betroader  cyfeUlion  diniwed 
trwy  aylwi  fod  dyweyd  feUy  yn  Ued  debyg  i  waith  y  cockney$  hyny  a  ddaethent  i 
lawr  o  Laodain  i'r  wlad,  ac  yno  a  gaent  laeth  yn  ei  bnrdeb  digymysg,  a'i  hnfen 
tew  yn  gorwedd  yn  brydferth  ar  ei  wyneb,  ond  a  deimlent  yn  hoUol  anfoddlawn 
amo,  ac  a  ddywedent  na  wnai  y  tro  iddynt  hwy,  nad  ydoedd  yr  nn  fath  a  Uaeth 
Llnndain  1 

Fe  ddarUenwyd  y  Mortalüy  from  Intemperancê,  o  flaen  dwy  o  gymdeithaaan 
dysgedig,  a  chafwyd  ar  y  pryd  drafodaeth  helaeth  ar  y  casgUadan  7 
daethai  yr  awdwr  iddynt,  ond  heb  i  hyny,  yn  gyatal  a'r  ymchwiUadan  y  bn 
iddynt  mewn  canlyniad  en  hacblysaro,  adael  amynt  nnrhyw  effaith  amgen  na'a 
cadamhftn.  Tn  wir  y  mae  Uawer  o'r  awdnrdodaa  nchaf  yn  gorfed  cydnabod  fod 
gochelgarwch  Dr.  Eerr  wedi  perí  fod  ei  ffigyran,  er  mor  frawychas  ydynt,  gryn  lawer 
yn  ia  na'r  gwiríoîiedd  alaethna  am  y  difrod  ar  fy wyd  dynol  a  achosir  trwy  feddwdod 
a  diota.  Fe  ddechrenodd  efe  ei  ymchwUiad  rai  blynyddoedd  yn  ol,  gyda'r  amean  o 
brofi  fod  yr  haeríad  a  wneUd  mor  fynych  fod  60,000  yn  marw  yn  y  deyrnaa  hon  bob 
blwyddyn  o  herwydd  aoghymedroldeb,  yn  rhwym  0  fod  yn  hollol  ddiaa^L  Ond  erbyn 
myned  i'r  mater  fe  gafodd  fod  y  60,000  lawer  isWiw  y  gwir  nifer  ;  ao  wedì  cario  ei 
ymchwUiad  ymlaen]  gyda'r  gofal  mwyaf  ag  oedd  yn  bosibl,  ac  mewn  Uawer  o 
wahanol  ffyrdd,  y  mae  yn  cael  na  all  Uaddedigion  ymyfed  yn  y  deyrnas  yma  fod  yn 
ddim  Uai  na  120,000  yn  y  flwyddyn  :  sef  rhyw  40,500  yn  cael  en  Uadd  yn  nnion- 
gyrchol,  a  70,500  yn  annniongyrchol,  trwy  ddamweinian,  crealondeb,  tlodi,  nen 
^echyd  yn  codi  oddiar  anghymedroldeb  eraiIL  O  ddarUen  y  llyfryn  ac  ystyríed  yn 
bwyUog  y  seiUan  oddi^r  ba  rai  y  ffarfir  ei  gasgUadaa,  a  gweled  fod  cynifer  o  wabanol 
ffyrdd  o  olrhain  y  peth  yn  arwain  i'r  nn  casgUadan,  fe  fydd  yn  dra  anhawdd  i  neb 
ammen  roawredd  y  trychineb  y  mae  y  drwg  hwn  yn  achosi  yn  ein  pUth*  Nid  ydym 
yn  synn  fod  dynion  fel  Dr.  Lanlceater  a  Dr.  HamUton  yn  dyweyd:  "Dr.  Èerr^s 
•atimate  is  not  at  aU  exaggerated ; "  ao  fod  Dr.  Hardwiokê,  treogholydd  droa  ganol- 
barth  Middlesei,  yn  dyweyd :  "  His  eatimale  is  very  macb  nnder  the  tratb."  Pa 
mor  ofnadwy,  ynte,  laid  fod  y  gwiriooedd  hwnw  I 

Llyfr  rhagorol  hefyd  ydyw  yr  eiddo  Oaoon  Hophins.  Tr  oedd  ar  olygydd  y 
"  Sunday  Magazins  "  eÌBÌeu  erthygl  ar  Ddirweat,  ac  eto  '*  not  to  oommit  the  maga- 
zine  to  the  Total  Abstinenoe  platform. "    Tipyo  o  berygl  eommtííio  oyhoeddiad  parohps 


.N0PIA9AU  LUUiTDDOL.  889 

i  b«Ui  mor  werinaidd  ao  amniheas  á  hyny  I  Ond  erthjgl  led  ddifloeigni  a  gafirydf 
ac  fe  ymddeDgys  i'r  golygydd  parobns  gael  digon  o  wroldeb  i'w  ohyhneddi.  Ond 
wedi  byny,  fe  ddaeth  y  Parcli.  Henry  Dowcton,  11 A.,  allan  gyda'i  Holy  Seripiwre 
mnd  thê  Uêmperanu  Qtt$t(i<m,  y  Boniaaom  am  dano  o'r  blaen,  yr  hwn  a  fwrìedid 
i  ddinyatrío,  wreiddyn  a  obangeo,  hoU  ddadl  Canon  Hopkina,  ac  i  daro,  glnn 
a  morddwyd,  y  fath  ymladdwyr  ft  Oanon  Wilberforee,  Dr.  Farrar,  a'r  llnoedd 
Dirweetwyr  enwog  eraiU  ydynt  y  dyddian  hyn  mor  ryfygne  a  cheiaìo  tynn  cleddyf 
yn  erbyn  anghymedroldeb.  T  oanlyniad  fa  cyünyrohn  y  gyfrol  fechan  ddestlas  a 
gwerthfawr  hon  fel  atebiad  i  Rector  Downton,  ac  y  mae  yn  eglnrhftd  cyflawn  a  meÌBtr- 
olgar  ar  egwyddorion  Dirweat  yn  gyffredinol.     £i  bria  ydyw  la.  6c 

Ki  raid  i  awdwr  The  Watêr  DnmJters  of  the  Bible  wrth  lytbyran  cannu>liaeth ;  j 
mae  efo  bellach  er  ya  Uawer  o  amaer  wedi  bod  yn  amlwg  ger  bron  y  wlad»  a'i 
ymdreohion  o  blaid  sobrwydd  wedi  bod  yn  anmhrìaiadwy.  Mae  ei  draethodyn, 
'*  Bay  yoor  own  Cherrìea,"  wedi  cael  darlleniad  helaeth  iawn,  ao  wedi  bod  yn  foddion 
i  wneyd  anfeanrol  lee.  Hae  yn  debyg  mai  ychydig,  hyd  yn  nod  o  rai  a  ystyriant  ea 
honain  yn  Ued  hyddyag  yn  y  Bibl,  aydd  wedi  aynied  fod  dwfr  yn  llanw  ynddo  le 
mor  fawr  ac  anrhydeddna  ag  a  ddangoair  yn  y  gyfrol  brydferth  hon  (pría  2a.  6c.).  Y 
mae  dwír  yn  ddaioni  mor  fawr  fel  y  mae,  mewn  Uîawa  o  wahanol  ffyrdd,  yn  o«el  ei 
ddefoyddio  yn  barbaua  yn  y  Gair  fel  yr  arwyddlun  goren  o  fendithion  yr  tachawdwr- 
iaeth  ;  tra  o'r  oohr  arall,  mai  y  ddiod  a  ystyría  Uawer  aydd  yn  ei  oham  fel  yr  nn 
baichnaaf  oU  yn  y  Bibl,  ydjrw  yr  no  a  ddefnyddir  mor  fynyoh  i  ddangoa  y  Uid  a'r 
digofaint  aydd  yn  canlyn  bywyd  pechadnrna. 

A'r  glawr  Uyfr  £x'Ba%lie  Lewia  y  mae  darlnn  prydfeith  o  law  ya  dal  fflamdoroh, 
yr  hyn  aydd  ddangoeiad  tarawiadol  o  aracan  y  gwaith.  7  mae  yn  cael  yn  yatod  y 
ganrif  fod  Uawer  o  nerthoedd  wedi  en  dadblyga  a  bod  ar  waith  yn  y  deyroaa  hoo,  y 
rhai  a  ddylaaent  fod  wedi  ei  dyrchafa  yn  Uawer  nwoh  mewn  Uwyddiant  a  pbob 
daloni,  ond  wedi  methn.  Fel  rheewm  am  gymaint  diffyg,  y  mae  yn  cael  fod  dad- 
Uygiad  y  faanach  feddwol  wedi  oadw  ar  y  blaen  i'r  hoU  nerthoedd  eraiU,  ao  feUy  wedi 
troi  ein  bendithion,  i  feanr  tra  helaeth,  yn  feUdithion.  Mae  yn  dra  anhawdd  aynied 
maint  y  trychineb  a  aohoaa  y  ddiod  feddwol,  ond  fe  fyddai  darUen  y  Uyfr  da  hwn  o 
eiddo  Mr.  Lewia,  The  Drinh  Trajfle  ìm  the  NineteetUh  Century  (28.  60.),  yn  gymhorth 
rhagorol  at  hyny.  Fe  ddyga  y  darllenydd  i  deimlo  mor  bríodol  y  geirian  a  yagrífenai 
Mr.  Baxton  yn  y  North  BrUÛhBeview,  pan  yn  edrych  ar  y  mater  nid  fel  darUawydi), 
ond  fel  djmgarwr  : — "  7n  ofer  y  goaodir  ar  waith  bob  offerynoliaeth  a  all  dyngarwoh 
ddymnno,  pan  mae  y  rhai  y  ceiaiwn  wneyd  Uea  iddynt  yn  barhana  yn  ymyraeth  ft'a 
oynneddfan  o  reawm  ao  ewyUya,  gan  awgio  en  hymeoydd  ft  chwrw,  a'a  tanio  ft 
gwirodydd  poethion.  Kid  ydyw  ymdreoh  yr  yagol  a'r  UyfrgeU  a'r  Eglwya,  oU 
yogl^yd  yn  erbyn  y  dafam  a'r  gin'palace,  ond  nn  dadblygiad  o'r  rhyfel  rhwog  nefoedd 
ao  nffem."  7n  ni^olwg  Mr.  Ijewia,  mae  y  fasoach  andwyol  yn  y  diodydd  meddwol 
i'w  dilen,  os  ydyw  y  bobl  i  gael  oddiar  law  y  Lly  wodraoth  yr  amddiffyo  a  ddyleot. 
A  da  iawn  genym  weled  fod  bara  gyhoeddaa  7agotland  mor  beU  ymlaen  ar  hyn. 
Fel  an  eograifft  o  lawer  i  ddangoe  y  teimlad  ar  hyn,  aooir  yma  am  Oynnadledd  Ddìr- 
weatol  a  gynnaliwyd  yn  Mawrth,  1884,  yn  Edinbargh,  Ue  yr  oedd  ynghyd  1500,  yn 
eynnryehioli  iî6  o  gymdeithaaan,  ao  oU  ftg  nn  Uaia  yn  cytuno  fod  yr  amaer  wedi 
dyfbd  pan  ddylaeai  trethdalwyr  78«(ot]and  gael  y  gaUn  i  attal  gweithrediadaa  y 
faanaob,  ao  ar  yr  uo  pryd  yo  dadgan  nad  all  norhy w  feear  fod  yn  foddhaol  Ueb  roddi 
llawo  alla  i'r  trethdalwyr  i'w  Uwyr  ddilea,  lle  byoag  y  bo  mwyafrtf  yn  penderfynu 
/eUy.  A  phan  oedd  dirprwywyr  dylaowadol  o'r  Gyooadledd  hooo  yn  goaod  ei  Uaia 
0  flaenSyr  WUUam  Haroonrt,  yr  7agrífenydd  Cartrefol,  ao  yotan  yn  aiarad  yo  hynod 
0  gryf  o  blaid  "  local  optiou,"  fe  ddy wedai  y  dirprwy wyr  ymhellaoh,  gan  gyfeirío  at 
y  daU  y  bwríadai  y  Llywodraeth  garío  hyny  allan,  **  Na  fyddai  i  norhyw  feaar,  na 
wnelai  ond  goeod  cynghtraa  trefol  a  byrddta  alrol  yn  Ue  y  Uyaoedd  trwyddedawl 


884  nodiádau  ixsktddol. 

preeeonol,  fod  yn  anol  á  dymnniadma  y  bobl,  m  y  methiî  yn  hollol  à  symad  ymaiUi 
y  drygan  ll!o«og  sydd  yu  codi  o  fasDtch  y  ddiod."  A  hyn  o  THgotland,  lle  y  mae  y 
galla  hwnw  yn  awr  g«n  yr  awdnrdodaa  ag  y  bwriadüi  Llywodraeth  Mr.  Gladâtone  en 
hestyn  iddynt  yn  Lloegr  a  Chy  mra !  Ond  y  mae  dymchweliad  diweddar  y  LlywodrMth 
ardderchog  hono,  ao  ar  gwestiwn  yn  dwyn  y  fiith  gyiylltiad  ft'r  faauaoh  feddwol,  ya 
debyg  o  ateb  dyben  rhagoroL  Teimlai  Syr  William  Harcoart  ei  fod  jmtaa  bellaoh 
yn  **  unmuzzUd,**  a  dywedai :  "Nid  yw  yn  ddrwg  genyf  fod  yr  anghydwelediad 
rhwng  y  ddwy  blaid  yn  y  wladwriaeth  wedi  ei  ddwyn  i  bwynt  ar  gwestiwn  y  ddiod. 
T  mae  yn  rhoddi  pwys  neiUduol  ar  sefyllfa  y  blaid  Byddfrydìg  toag  at  yr  hyn  sydd  ya 
on  o  gwestiynao  mwyaf  y  dyfodoL  Tr  wyf  yn  credn  fod  y  ddiod,  foneddigìon,  ya 
wenwyn  mewn  gwleidyddiaeth,  fel  y  mae  yn  wenwyn  mewn  cymdeithas,  ao  fe  düaw 
yr  amser  yn  fuan  pan  fydd  raid  i'r  genedl  benderfynn  rhwng  plaid  y  èhwiagi 
Gwyddelig  a  phlaid  cynnydd  gwleidyddol  allwyddiant  cymdeithaaoL"  Ac  nid  oedd 
dim  yn  ei  araeth  ysplenydd  a  dderbynid  gan  gyfarfod  dylanwadol  y  Londtm  and 
CountÌ4S  lÁheral  ühûm  gyda'r  fath  gymeradwyaeth  frwdfr}dig  ft'r  ymadroddion 
cryfion  hyn.  "  I'ch  pebyll,  0  Israel  1 "  Ai  y  bobl  a  fynent  roi  ychwaneg  o  dreth  ar 
y  tê,  sydd  eisoes  dan  dreth  o  50  y  cant,  er  mwyn  arbed  y  cwrw,  oad  ydyw  ei  dretb 
ond  20  y  cant,  ac  a  fynent  hefyd  dretba  y  siwgr  er  mwyn  arbed  y  gwìrodydd, — ^ai  y 
bobl  hyn  sydd  i  lywodraetha  amom  f 


8omê  of  tìu  Oreat  Preaéhorê  of  WaU»     By  the    Rey.    OwsN    Jonsb,   M.A. 
(Lond.),  l<)ewtowD.    London  :   Passmore  &  Alabaster. 

Mab  y  gyfrol  hon  yn  nn  i*w  cbroesawn  yn  fawr.  Mae  yn  amlwg  fod  yr  awdwr  am 
lawer  o  amser  wedi  ei  wneyd  yn  Uafnr  caríad  i  astadio  y  cymeriadaa  enwog  y  mss 
yn  ysgrifena  yn  ea  cylch,  ac  na  adawodd  an  gareg  heb  ei  throi  a  allai  roddi  iddo 
nnrhyw  íantais  i'w  deaU  yn  well  nea  i'w  desgrifio  yn  fẃy  cywir.  T  Pregethwgr 
Enwog  y  geilw  sylw  yn  arbenigatyni  ydynt  Daniel  Rowlands,  Robert  Roberts,  Chiist- 
mas  Evans,  John  Elias,  WiUiam  ẂiUiams,  Henry  Rees,  a  Juhn  Jonea.  Fe  geir  Uawer 
0  gyfeiriadaa  yma  a  thraw  trwy  y  gyfrol  at  bregetbwyr  enwog  eraiU,  %  dywed 
y  rhagymadrodd  fod  yn  mwríad  yr  ysgrífenydJ,  wrth  ddethol  yr  enwaa  nchod, 
ddwyn  allan  gyfres  araU  ar  Howell  Harrís,  Ebeneser  Morrís,  DaTÌd  Dariea,  J<^ 
Erans,  Miehael  Roberts,  Thomas  Richard,  Ebeneser  Richard,  WiUiam  Ruberti^ 
Thomas  Anbrey,  Rowland  Haghes.  fto.  Gwych  os  rhoddir  y  fath  dderbyniad  i'r 
gwaith  hwn  fel  ag  i'w  gAlooogi  i  fyned  ymlaen  i  wneyd  gwasanaeth  cyffelyb  gyda 
golwg  ar  y  gwỳr  defnyddiol  hyoy.  T  maent  oU  yn  haedda  bod  mewn  ooffadwr- 
iaeth,  ao  y  mae  ea  gwaith  da,  ea  hysbryd  rhagorol,  a'a  meddyUaa  gwerthfawr  ya 
perí  ea  bod,  ''wedi  marw,  yu  Uefara  eto,"  ao  yn  gymhwys  i  fod  yn  fendith 
i  genedlaethaa  lawer.  Mue  yr  hyn  a  geir  yn  y  gyfrol  hon  am  y  chwe'  g^r 
a  grybwyllwyd  yu  efrydian  amynt,  ao  yn  amrywio  o  ran  hỳd  o  naw  hyd 
bedair  ar  ddeg  o  benoodaa,  ac  yn  gosod  ger  bron  bríf  ffeitbian  ea  haoes,  ynghyd  a 
detholiad  da  o'r  pethan  a  allent  wasatiaethn  orea  er  rhoddi  ayniad  oywir  am  ea 
gwasanaeth  a'n  rhsgoriaethan.  Mae  y  traethawd  arweiniol  ar  bregethn  Cymreig  yn 
rhagorol.  Deogysei  fod  wedi  detbyn  ei  ddelw  o  ddeffroad  mawr  y  Diwygiad  Meth- 
odistAÌdd.  Gwna  yn  ysgafn  o'r  dychymyg  a  goledda  gwŷr  caredig  fal  Paiton 
Hood,  aydd  yn  teimlo  yn  falch  o'n  galla  i  ddeaìl  rhywbeth  am  effeithiaa  y  wein- 
idogaeth  yn  Nghymta,  ac  wrth  athronydda  am  y  peth  yo  son  am  yr  iaith  Gymraeg 
fel  rheswm  ei  Uwyddiaot,  neu  yn  baldordd  am  dair  rhan  o  bedair  o  alla  yr  hea  breg- 
ethwyr  ar  ea  cydwladwyr  yn  codi  o'r  flaith  fod  y  Cymry  yn  medda  '*  Uawer  o  nator 
grefyddol,  ea  bod  yu  agored  i  ryfedda,  ac  yn  medv  a  taedd  gref  at  achaDÌaaaeth." 
Mae  y  Cymry,  fel  ^r  hiliogaeth  oU,  "yn  meida  Ilawer  o'r  natar  ddynol,"  ao  yr 


^ODIADAÜ   LLBNTDDOL.  tSB 

oedd  tair  rhan  o  bedair— oe  ycAtoofi^^— o'r  galln  a  eDnillodd  gweinidogaetli  y  tadaa 
amynt  yn  ddjledns  i  ogoniant  y  genadwri  a  ddygid  ger  eu  bron,  yngbyd  a*r 
ysbryd  rbagorol,  ac  yn  nglŷn  ä  byny,  y  nertb  o  dragywyddoldeb,  trwy  ba  rai  y 
gwesgid  y  genadwri  bouo  at  ea  calon.  Âc  y  mae  darllen  y  sttidi^s  byn  o  eiddo  Mr. 
Jones  ar  ygweinidogion  tra  Ilwyddiannus  yr  ysgrifena  yn  ea  cylob  yn  ddigon  i  gario 
hyny  adref  mewn  Uawn  argyboeddiad  i  feddwl  nnrbyw  ddarllenydd.  Y  mae  efe,  mae 
yn  amlwg,  wedi  darllen  yu  fanwl  bob  petb  allai  gael  gafael  arno  a  daflai  anrbyw 
oleoni  ar  fy wyd  a  Uafar  y  rbai  yr  yagrifena  am  danynt,  a  goeoda  ea  bystori  ger  bron 
yn  ddyddorol  a  tbra  darllenadwy.  Mae  ei  wybodaetb  Oymreig,  ei  gynnefiudra  o'i  febyd 
â'r  banesion,  yngbyd  «  manylrwydd  ei  ymcbwiliadaa,  wedi  ei  gadw  rbag  yr  amryfos- 
eddau  ag  y  mae  ysgrifeiiwyr  Seisonig  ymron  yu  anocbeladwy  yn  syrtbio  iddynt  pan 
y  maeut,  ac  yo  fynycb  oddiar  y  teimladaa  goreu,  yn  ceisio  traetbu  am  y  fatb  betban. 
Ond  fel  y  mae  yr  eitbrìad  yn  profi  y  rbeol,  a  byd  yn  nod  Homer  ragorol  weitbian 
yn  bepian,  y  mae  yr  awdwr  yn  ta  dal.  470  yn  son  am  ryw  forwr  oedd  yn  gwraudo  ar 
Mr.  Jobn  Joues  yn  pregetbu  ar  fore  Sabbotb  yn  Maugor,  yn  myned  gydag  ef  i 
Oapel  Cwrig  erbyn  odfa  y  prydnawn,  ac  yn  dycbwelyd  gydag  ef  dracbefn  i  Faogor 
erbyn  odfa  yr  bwyr ;  a  djrwedir  mewn  nodiad  ar  waelod  y  ddalen  fod  Capel  Cnríg 
mewu  pellder  o  15  milldir  o  Faogor  I  Fe  fnasai  cyflawni  gorcbest  felly  yn  Uawn 
ddigon  byd  yn  nod  i  Mr.  Jobn  Prytberob,  ar  nn  o'i  gyflym  feircb,  beb  son  am  i  Mr. 
Jobn  Jones  a'r  morwr  erefyddol  alln  ei  cbyflawni  ar  draed.  Troisom  i'r  Oofiant  gan 
Dr.  Tbomas  i  edrycb  betb  a  alloBai  y  fatb  betb  fod ;  ao  erbyn  oael  yr  banes,  yn  tn 
dal.  97,  gwelsom  mai  tad  y  diweddar  Barcb.  Gríffitb  Hugbes  o  Edeym  oedd  y  morwr, 
yr  bwn  a  ddywedai  yr  banes  wrth  ei  fab,  ac  mai  i  gapel  y  Oraig  yr  aetbai  gyda  Mr. 
Jobu  Jones  i'r  odfa  y  prydnawn,  ac  nid  i  Gapel  Cnríg.  Nid  oedd  ben  gapel  y  Graig 
ond  o  ddwy  i  dair  milldir  o  Fangor.  Fe  allai  nad  oedd  gwybodaetb  ddaearyddol  yr 
awdwr  yn  cyrbaedd  mor  bell  a  cbapel  y  Graig,  a  tbrwy  ryw  amryfnsedd  fe  litbrodd 
yr  enw  Capel  Curíg  i  flaen  yr  ysgrífeli,  ac  wedi  ei  weled  yno  nid  oedd  ond  natnríol 
nodi  fod  y  siwrnai  jruo  yu  16  milldir.  Oud  nid  yw  byn  mewn  nn  modH  yn  engraiflt 
o  ddull  Mr.  Jones  o  ddelio  â  ffeitbiaa,  y  rhai  a  dríoir  ganddo  ymbob  man  gyda 
manylrwydd  neìlldaoL  Y  mae  yr  nn  petb  yn  wir  befyd  am  ei  astndiaetb  o  gymer* 
iadan  o  nedweddion  gwabaniaetbol  y  gwỳr  a  ddwg  i  sylw  ei  ddarllenwyr.  Y  mae 
wedi  cymdeitbasn  cymaint  &  bwynt  fel  nad  yw  yn  anbawdd  iddo  osod  y  naill  a'r  llall 
ger  bron  ei  ddarllenwyr  yn  y  fatb  fodd  fel  y  maeot  bwytbaa  yn  galln  ffnrfio  syniad 
olir  am  y  teitbi  ymba  rai  y  gwabaniaetbent  oddiwrtb  ea  gilydd,  a  befyd  odd^wrth 
gydlafarwyr  enwog  eraill  oedd  ar  y  maee  gyda  bwynt.  A  oban  i'n  cydwladwr 
parchna  ddewis  ysgrìfenn  yn  Saesoneg,  y  mae  jm  dda  genym  ycbwanegn  ei  fod  wedi 
gwneyd  hyny  mewn  dall  mor  foddhaol  fel  nad  all  ei  dduUwedd  fod  mewn  nn  modd 
yn  rbwystr  i  Iwyddiant  y  Uyfr.  Y  mae  wedi  bod  mor  ddoeth  ag  ymgadw  at  ddnll- 
ian  y  tadan  ea  hnnain  o  osod  en  meddylian  ger  bron,  heb  feddwl  ymollwng  am  fynyd 
i'r  mnrsendod  o  geisio  en  baddnmo,  mewn  trefn  i'w  gwneyd  yn  gymbwyi 
i  ymddaogos  ger  bron  y  Saeson.  Y  canlyniad  ydyw  fod  yr  argraff  a  gynnyrcha 
y  llyfr  ar  feddylìan  y  Saeson  yn  rhwym  o  fod  yn  Uawer  dyfnach  a  mwy 
boddbaoL  Ac  mae  yn  iawn  dyweyd  ei  fod  wedi  gwneyd  y  fatb  ymdrecb  i 
"  cbwilio  am  eirían  cymeradwj,"  ac  yn  ysgrífenn  Saesoneg  mor  naturíol,  fel  mai 
anfynycb  y  teimlwn  fod  y  mater  o  iaitb  yn  dyfod  yn  an  anbawsder  yn  ffordd  cymnn- 
deb  y  tadan  a'r  cylcb  newydd  a  dyeitbr  y  c}flwynir  hwynt  i'w  sylw.  Mae  y  Ilîaws 
sylwadan  o'r  eiddynt  a g<ffeir,  a'r  dyfyniadan  belaetb  a  rbagorol  a  roddir  o'n  preg- 
etban,  yn  darllen  'mor  esmwytb  fel  nad  yw  yn  anbawdd  byd  yn  nod  i  Gymro 
angbofio  mai  yn  Saesoneg  y  maent.  Diammeu  y  bydd  llawer  iawn  o'r  Saeson  yn 
rboddi  gwerth  mawr  ar  y  gyfrol  boo,  a  byderwn  y  bydd  yn  foddion  i  wnentbnr  yn  ea 
plìth  lawer  o  lea.  Am  y  Cymry  sydd  erbyn  byn  wrth  y  miloedd  yn  darllen  Saes- 
oneg,  a  rhai  o  bonynt  yn  ammheos  bellacb  a  all  fod  dim  yn  Gymraeg  yn  werih 


886  HODUDAU   LLBIfTODOL. 

fddjttt  gymaiiit  a  throi  en  llygad  arno,  mae  yn  debyg  y  bydd  y  dêrbyniad  cynlies  a 

roddir  gan  y  8%eson  i'r  gyfrol  hon — megys  i'r  Sunday  SehooU  of  Wẁ$,  a'r  Otmmm' 

tary  on  the  First  BpisÜe  to  th^  OoHnthÙMns—jn  foddion  i'w  hargyhoeddi  y  gaUtat 

hwythan  wneyd  peth  salach  na  d«rllen  arobell  i  waith  o  eiddo  en  oydwladwyr,  yn 

enwedig  pan  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Saesoneg.     I'r  nifer  llîoeog  ar  y  oyffiniaii  ae  yn 

rfaai  o'r  trefydd  sydd  dan  ein  hymgeledd  grefyddol,   end  nad  ydynt  yn  metfani 

Cymraeg,  diammen  y  bydd  y  llyfr  yn  ammenthyn  gwerthfawr.    Ao  nid  oee  yn  wir 

neb  o  honom  na  allem  ei  ddarllen  gyda  dyddordeb  a  bndd.    Orybwylla  mewn  wi 

man  (tn  dal  354)  ystori  nad  oeddym  ni  wedi  ei  chlywed,  fel  ar  led  yn  y  wlad  :  fod 

Chriatmas  ETans  un  tro  yn  gofyn  i  Wiliiams  o'r  Wem,  ''A  ydyw  Sliaa  yn  f wy 

pregethwr  na  chwi  a  minnan  f "    Ao  i  Williams  ateb  :  "  Ós  ceidw  ei  enan  yn  nghaa 

nid  ydy w  yn  fwy  nag  ydym  ni ;  nid  ydyw  ei  bregethan  yn  well  na'r  eìddom  ninnau ; 

ond  nuwaith  yr  egyr  ei  wefoean  y  mae  yn  gystal  a  dwsin  o  honom."    Dyma  haneeyn 

am  Mr.  Rees  sydd  yn  ddarlnn  byw  o  hono.     îr  oedd  y  P&rch.  Jofan  Priohudy  yn 

awr  o  Birmingham,  pan  yn  dechren  pregethn,  yn  ddoeth  iawn  wedi  gahr  i'w  weled 

er  cael  gair  o  gynghor  ganddo.     '*  Wel,"  meddai  Reee,  **  yr  ydych  wedi  goeod  eieii 

meddwl  ar  bregethn  yr  efengyl,  y  gwaith  mwyaf  difrifol  a  phwysig  y  gall  onrfayw 

ddyn  byth  ymgymeryd  âg  ef."    A  ohan  groesi  ei  ddwylaw  ar  ei  lin,  ac  ysgwyd  yn  tl 

ac  ymlaen,   yn  ol  ei  arfer,   dywedai,    *'Oweddîo,   gweddio;    gweddio,  gweddio; 

gweddîo,  gweddîo,"  Jtc,  gan  alladrodd  y  geìrían  draohefn  a  thrachefh.     **  Nid  ydyte 

yn  synied  y  filfed  ran  o'r  galln  sydd  gan  weddîo  ar  bregethn."    Tna,  gan  ysgwyd  jn 

ol  ac  ymlaen,   elai  rhagddo  drachefn,  gan  ail  ddy?redyd,   **Owedd!o,  gweddl»; 

gweddîo,  gweddîo ;  gweddîo.  gweddîo,"  ftc.     Pe  gelwid  ama'  i  yn  sydyn  i  br^tìbi 

ar  nnrhyw  achlysnr  pwysìg,  a  ohenyf  ddtm  ond  dwy  awr  i  ymbarotoi,  mi  a'n  treoliwn 

bob  mynyd  yn  gweddío.    Oweddîo,  gweddîo  ;  gweddîo,  gweddíOÿ"  &c     A'i  ddagmi 

yn  y  oyfemser  yn  treiglo  yn  gyflym.     Tna,  gan  ymattal  yofaydig,  dywedai :  **  Ki 

allaf  ddyweyd  wrtfaych  am  nnrhyw  lyfran  neilldnol  iV  darllen  ;  nid  wyf  yn  gwyböd 

rhyw  lawer  am  lyfran,  ond  ceisiwcfa  gael  y  rhai  fayoy  a  fÿdd  fwyaf  tebyg  o  feitfario  a 

cfaryffaan  ysbryd  gweddi  ynoch.     Y  peth  mawr  gyda   phregethn  ydyW  gweddîo^ 

gweddlo ;  gweddîo,  gweddio."    Kid  rfayfedd  i  Mr.  Prichard  dmmlo  fod  y  mynydaa 

fayny  y  rfaai  mwyaf  ofbadwy  yn  ei  holl  fywyd  !    A  dyma  hanesyn  andl  dyddorol  iawn 

am  Mr.  Jofan  Jones,  Taham.     Patt  oedd  y  Parch.  N.  Cynfaafal  Jioee,  y  p«yd  fayny 

yn  eCrydydd  ieuanc,  yn  myned  gydag  ef  o  Dreffynnon  ar  brydnawn  Sabbotíi  i'r  lle 

y  eynnelid  yr  odfa  ddan  o'r  glocb,  dywedai :  **  Pan  ewefa  i'r  pnlpnd,  byddwcfa  yn  gwbl 

fannan-feddiannol ;  a  phetfa  bynag  a  wnewefa,  byddwch  slwr  o  fynn  pnmp  nea  diweafa 

ergyd  ymhob  pregetfa.  ac  wedi  en  cael,  cymerwdi  fawynt  gy  da  cfawi  i'r  pnlpiid.    Yna 

deefarenwch  yn  bwyllog  a  thawel,  a  pharotowch  y  ffardd  yn  araf  a  graidol  i  danio 

eicfa  ergyd  gyntaf.     Pan  ddaw  yr  amser,  allan  ft  fai.     Sylwcfa  ar  yr  effaitfa,  galM 

mai  dim  fydd.    Sut  bynag,  peidiwcfa  mewn  nn  modd  a  digalMÌ,  ao  na  adewcfa  am 

fÿnyd  i'r  bebl  feddwl  eicfa  bod.    Fel  o'r  blaen,  parotowcfa  eicfa  ffordd  yn  dacwel  at  yr 

^l,  a  phan  dybiecfa  fod  yr  amser  wedi  dyfod  cymhwyswefa  j/akhên,    Mae  yn  dthaf 

posibl  mù  on  farw  fydd  faoo  hefyd.    £r  hyny,  byddwcfa  cfawi  mor  dawel  a  digylfro 

ag  y  bo  yn  bosibl  am  yr  effaith,  ac  na  adewch  i'r  bobl  mewn  nn  modd  feddwl  eiefa 

bod  jn  siomedig.     Parotowch  y  ffordd  eto  at  y  drydedd,  a  thaniwefa.     Oall  faon  iyn'd 

i  ffwidd  fel  y  lleìll,  faeb  wneyd  dim  effaitfa.     Na  ofelwch  ;  taniwch  y  bedwaredd ;  a 

gallwcb  fod  yn  berffaith  sicr  os  bydd  genych  cfaweofa  nen  saitfa,  y  bydd  i  rai  o  faonynt 

o'r  diwedd  chwahi  y  mnrían."    Mae  jn  amlwg  mai  dyna  ei  gyBllon  ef  ei  fann,  ao  y 

mae  yr  argraff  a  adawodd  ar  Oymra  yn  dangoa  mor  dda  yr  atebodd  y  djben. 

Dylem  ddyweyd  fod  y  gyfrol  faon  yn  nn  faardd  iawn,  yn  054    o  dn  dalenan,  ae  i*w 
efaael  am  5&  gan  yr  awdwr,  ond  o  Lnndain  am  6a.  60. 


NODIAf^AU    LLENTDDOL..  887 


Obseuinty.    A  Sermon  by  tha  RtsT.  T.   T.   Luoius   Moboah,  Preflbjterian 
Chnrch,  Beaomarla. 

TBfiTUN  y  bregeth  hon  jdy  w  Preg.  iz.  14,  15  :  "  Tr  oedd  dinaii  feohan,  ao  ynddi 
yohydig  wỳr  \  a  breoin  mawr  a  ddaeth  jn  ei  herbyn  hi,  ao  a'i  hamgylohynodd,  ao  a 
gododd  glawdd  nchel  yn  ú  herbyn  :  a  cliafwyd  ynddi  ẃr  tlawd  doeth,  ao  efe  a  war- 
edodd  y  ddinas  hono  ä'i  ddoethineb  ;  eto  ni  chofiodd  neb  y  g^r  tlawd  hwnw."  T 
mae  yn  destnn  newydd»  ac  y  mae  y  bregeth  yn  newydd  a  phrydferth  a  thra  awgrym- 
iadoL  Y  mae  efengyl  Diiiodedd  hefyd  yn  nn  hynod  o  werthfawr,  ao  fe  f^ddai  yn 
fendith  anmhrisiadwy  i  Gaws  mawr  ei  deall  a'i  hymarfer.  Fe  fyddai  darUeniad  aatnd 
o  bregeth  ragorol  Mr.  Lacins  Morgan  yn  debyg  o  ateb  dyben  daionus  mewn  dwyn 
dynion  i  ymdeimlo  â'r  mawredd  sydd  wedi  ei  osod  gan  y  Gomchaf  yn  '*  mhethan 
^stadl  y  byd,"  aV  galln  sydd  ynddynt  i  ddwyn  oddiamgyloh  amcanion  mawrion 
teymaa  Ddnw. 


Pulpud  Oymraeg  OUy  Road.    (Hn  John  BvAjro  (Bglwtsbach). 

Da  lawn  oedd  genym  ddeall  fod  Mr.  Byans  yn  cyhoeddl  ei  bregethan  mewn  íFnrf 
hylaw  i  ledaeniad  eang.  Erbyn  hyn  dyma  y  denddeg  cyntaf,  y  rhai  a  werthid  fel  yr 
argreffid  hwynt  am  ddwy  geiniog  yr  nn,  wedi  en  dodi  ynghyd,  ao  yn  gwneyd  cyfrol 
ddestlna,  yr  hon  a  geir  am  hanner  coron,  Ac  y  mae  ychwaneg  yn  dyfod.  Dymnnwn 
0  galon  Iwyddiant  i'r  antnriaeth  hon  o  eiddo  ein  oydwladwr  parohns  a  defnyddiol, 
oblegid  y  mae  ei  bregetban  y  fath  ag  y  gallem  yn  rhesymol  ddysgwyl  i  dderbyniad 
oaredig  o  hooynt  brofi  yn  *'  dda  a  bnddiol  i  ddynion."  Mae  efe  bellach  er  ys  llawer 
dydd  wedi  eimill  clnst  a  chalon  ei  genedl,  a  diammon  y  bydd  yn  dda  gan  lawer  trwy 

Îr  pregethan  hyn  gael  cynnal  eymnndeb  ftg  ef  yn  amiach  nag  y  bnasai  yn  bosibl 
(ddynt  gael  cyflensdra  i'w  wrando,  ao  y  bydd  Uawer  hefyd  nad  ydynt  yn  debyg  o  gael 
oyfleoBdra  fellyogwbl  yn  mawrhan  y  fantaisagftnt  trwy  ei  bregethan  hyn  i  "wybod 
ei  ddeall  yn  nirgelwch  Críst"  Tr  ydym  yn  llawenhan  yn  en  catholigrwydd.  T 
maent,  fel  yr  efengyl  ei  hnnan,  yn  ddigon  eang  i  bawb ;  prhi  y  mae  ynddynt  ddim 
ag  y  teimlaì  anrhyw  Gymroda  sydd  yn  arfer  gwrando  yr  efengyl,  gyda  pha  ^yfàndeb 
bynag,  nnrhyw  anhawsder  i'w.Jderbyn  fel  "ymadrodd  iachns  yr  hwn  ni  aller  bdo 
amo."  T  maent  hefyd  yn  hanfodol  efengylaidd.  Mae  yn  amlwg  fod  ysbryd  y 
pregethwr  lawer  yn  ormod  o  ddifrif  i  droi  o'r  neilldn  at  ddim  damcaniaethan  na 
dychymygioìa  a  allo  mewn  nnrhyw  ffordd  lesteirio  beodith  y  gwirionedd  i  gyrhaedd 
ei  wrandäwyr.  Ir  hyny  y  maent  yn  Uawn  o  lafnr  a  meddylgarwch,  y  rhai,  fel  y 
mae  yn  gweddn,  a  osodir  ganddo  ar  lawn  ymadferth  i  eglnro  ao  i  bregethn  y  Gafar. 
Fe  ddichon  fod  rhai  pethan  ynddynt  sydd  dipyn  yn  dywylL  Tybed  fod  en  gwran« 
däwyr  yn  gyfTredin  yn  galln  gwneyd  rhywbeth  o'rgeirian  **j  gyngred^  ysbrydol 
mewu  dyn,"  a  ddefnyddir  i  osod  ger  bron  fater  pregeth  ragorol  ar  Preg.  iii.  2,  "  Bfe 
a  osododd  y  byd  hefyd  yn  en  calonan  hwy  f'  Sonia  am  "yr  ober  bwysicaf  yn  y 
cyfrif  a  roddir  am  ein  sefÿllfa  bresenol,"  ao  am  *'  fendithion  profiadol,  deilyddol,  y 
cy fammod  gras. "  Wrth  gyfeirio  at  y  oyfyngder  masnachol,  dywed«  "  Âc  eto,  pan  mae 
tòn  yr  <^  eycU  wedi  ymdaenn  dros  y  byd,  dyma  y  wlad  hon  yn  dechren  bod  mewn 
eisien."  Beth,  wŷs,  ydyw  yr  epie  cyeUt  Mewn  nn  man,  mewn  ffordd  o  osod  ei 
achos  yn  ddi^n  cryf,  y  mae  jn  dy  wedyd :  "  Glywyd  iaiẃ  ammhens  fel  yna  weithiaa 
oddiar  wefnsan  dynion  da,  pMgsthwyd  hyn  gan  7  rhai  gynt  0  bnlpndan  Cymra,  ao 
argymhellwyd  iaith  o'r  fath  ar  aelodan  crefyddol  mewn  ojrfarfodydd  eglwysig  lel  pe 
bnasaì  amoîhenon  t  prawf  cryfiaf  o  ostyngeiddrwydd  oalon  a  gwir  ddnwiddeb." 
Tybed  t    Ond  nid  ydyw  y  pethan  sydd  yn  temtio  beiraiadaeth  i'w  oael  yn  y  pr^- 


888  NODIàDAU   LLENtDDOL. 

etban  hyo  ond  yn  dra  anfynycb ;  tra  o*r  oohr  arall,  y  mae  en  cyfoeth  o  fatcfi:,  es 
meddylgarwob,  ea  prydferthion,  yr  eneiniad  sydd  arnyDt,  ao  yn  arbenig  yr  ameaa 
ymarferol  da  sydd  yn  enaid  i'r  oyfan,  yn  en  gwneyd  yn  ddyddorol  a  gwerthfawr  iawn. 


HunangofiofU  Ehyê  LewU,  Choemidog  BetheL     Gan  DáJnBA  Oweh,  W/dd- 

NiD  oea   eiaiea  llawer  o  ddewiniaeth  i  weled  y  bydd  i'r  ilyfr  hwn  le  uchel  ya 
ffafr  y  Cymry  am  amaer  maith.      Mae  yn  bynod  o  ddi|^      Mae  eí  ystori  ya 
ddyddorol;    ei  gymeriadaa,  a  defnyddìo  iaith  WiL  Bryau,   yn  irue  to    nature; 
ei    ddtrsgrífiadau    yn  llawn  bywjrd  a   barddoniaeth  ;  ao   fe  geir  yn  'rhedeg  trwy 
y   cyfan    y  fath   wythîen    o   ysmaldod   dyd'lan    a   ohwarëas-wydd    diniwed    íé 
mai  oryn  gamp  i  UDrhyw  ddyn  a  ddechieao  ei  ddarllen  fydd  ei  roddi  o'r  neilld« 
oyn  myned  trwyddo.     Ac  nid  ydyw  yn  amddifad  o  ragoriaethan   mwy  eylweddoL 
Mae  yr  adnabyddiaeth  o'r  natur  ddynol  a  ddangosir  trwyddo  yn  dra  faelaeth.     ?e 
geir  yn  banes  y  gwahanol  gymeríadiu  a  ddygir  ger  bron  fod  ystyr  gnddiedig  dam- 
meg  bywyd  wedi  ei  bamlygu  ei  hun  i*r  awdwr  i  fesar  mawr,  ac  yn  ei  ddarllenÌAdan  o 
hanes  ac  ystyr  yr  helyntion  a  gofnodir,  mte  y  darllenydd  yn  dra  thebyg  o  weled 
goleaoi  ]m  oael  ei  dafla  ar  lawer  o  bethau  sydd  o  fewn  cylch  ei  wybodaeth  a  ^ptf  tddo 
deimlo  ei  fod  yn  en  deall  yn  llawer  gwelL     Mae  y  darluniaa  rhagorol  a  ge^trwy 
gorff  y  gwaith  o  gymeriadau  ag  y  mae  y  gwahaniaeth  mawr  ya  amgylchiadaû  eio 
cenedl  erbyn  hyn  yn  en  cysyllta  â'r  amser  aeth  heibio,  yn  hynod  o  werthfawr ;  ac 
eto  fe  ddangoair  yn  dra  amlwg,  beth  bynag  all  fod  y  cyfnewidiadan  sydd  yn  myned 
drosom,  fod  egwyddoríon  mawríon  cyiiawnder  a  daioni  yn  aros  yn  ddigyfÎDewid. 
Araf  iawn  y  bn  Mary  Lewis  yn  dyfod  i  adnabod  y  daioni  penaf  fel  yr  ydoedd  yn 
gweithio  ei  hnnan  allan  yn  mywyd  ei  mab,  Bob,  ae  ni   ddysgwyd  Rhys  hyd  y 
diwedd,  er  fod  yn  amlwg  ei  fod  yc  laraeliad  yn  wir»  î  swnio  ei  shibboleth  hL     Cym- 
eríad  gwych  a  gwerthfawr  oedd  Abel  Hughes.     Gan  faint  ei  nerth  a'i  addfedm^dM 
yr  oedd  efe,  tra  yn  ffyddlawn  i  draddodiadan  goreu  yr  ameer  a  fu,  yn  deall  yn  eithaf 
olir  anhawaderan  neillduol  dyddiau  diweddarach,  ac  fe  roddai  y  oyfarwyddiadaa 
doethaf  gyda  golwg  amynt      Nid  oedd  Bob  ya  ei  ddeall,  a  rhy  brín  yr  oedd  WU 
Bryan  yo  ei  ddeall;   ond  gyda  Rbys,   yn  enwedig  yn  nghyfyngderan  mawríon 
ei  feddwl,  fe  brofodd  yn  wir  genad  o  ladmerydd,  aojaid  rhyfedd  iddo  eunyn  yn  ei 
fynwf 8  y  fath  barch  a  charíad  tnag  ato.     Gyda'r  hoU  be^u  dyddan  a  geir  yn  y 
llyfr,  ac  y  maent  yn  llîaws  mawr,  y  mae  ei  hoÜ  ergyd  yn  myned  i  ddangos  beth  mor 
dlawd  a  thmenns  ydyw  y  gau  ymhob  man,  a  hyd  yn  nôd  dan  yr/migylchiadaa 
mwyaf  ffafríol ;  ac  o'r  ochr  arall,  fod  y  gwir  yn  werth  ei  brynn  gan  bob  |^  â'r  oU  sydd 
yo  ei  feddiant,  nen  a  all  fod  yn  ei  ymadferth.    Mae  cymeriadau  y  llyfr  i  ni  mor  wir- 
ioneddol  ft  bodolaeth  ein  cymydogioD.     Pan  ddygir  hwynt  ger  ein  bron  yr  ydym  ya 
deall  ein  bod  yn  en  hadnabod  o'r  blaen,  ac  yn  wir  wedi  en  cyfarfod  lawer  gwaith. 
Ao  y  máh  ein  cymdeithas  i  hwynt  mor  lawn  o  fwynlftd  ac  adeiladaeth  fel  yr  ydym 
yn  teimlo  ei  fod  yn  dra  ffodas  bod  Rhys  Lewis  wedi  ymddifyra  yn  nyddian  ei 
leagedd  wrth  ysgrifena  eu  hanes ;  ac  mai  nid  llai  ffodos  ydoedd  i'r  "  ysgrif  drwchos," 
pan  oedd  Mr.  Owen,  *'dan  gyfarwydd/d  ei  esgutores  yn  trefnu  ei  lyfran  gogyfer  ft'a 
gwerthiant,"  ddyíod  i'w  law  ef,  ac  iddo  yntau,— er  bod  yr  awdwr  yn  ymlochi  yr  fawr 
dan  yr  ystyríaeth  nad  oedd  yr  hyn  a  ysgrífenai  byth  i  gael  ei  argraffa  I— gael  y  fath 
foddbftd  wrth  ddarllen  yr.hanangofiaDt  nes  perí  iddo  ofyn  oaniatftd  i'wgyhoeddi 
Dyma  hanes  y  Uyfr,  ac  wrth  reswm  y  mae  yn  wir  b|||^gair.     Mae  ^bleaer  mawr  i 
ni  gael  cyflwyno  fel  yma  i  sylw  eìn  darUenwjrr  lyirnad  all  fethu  a  rhoddi  iddynt 
lawer  iawn  o  fwynhftd,  a'r  mwynbftd  hwnw  i  gyd  yn  nghyfeiríad  doethÌDeb  a  dtionì. 
Si  bris  ydyw  48.  ^ 


is  öo". 


4nÌLÍ 


LL YFRAU 

Cyhoeddedig    gan    P.    M.    EVANS   á   SON,    HolywelL 


RHESTR.LYFR  0  AELODAU  YSOOUON  SABBOTHOL.  Y  mM  7  Uyfr  Inn 
yn  ao^wadol,  ac  wedi  ei  arin^ira  a*i  linella  er  cadw  cyfrif  manwl  a  threter  *. 
aelodan  jt  YsgoUon  ;  ac  7  mae  y  d6rbyniad.croeeawgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  ymddtHB» 
iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyflenwi  angnen  aliir  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddioa  Y^gitta 
Babbotbol  ein  gwlad. 

Pria  llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  yn  cynnwys  100  o  du  dalenan,  ydy  w  5a. ;  llö, 
6b.  6c  ;  ^  200,  8s.  6c. 


GEIRLYFR  SBINIADOL  (NEU  OYNANIAETHOL)  SAESONBO  A  OHYHBABa/l 

ynghyd  «g  agoriad  ar  iiytbyriaeth  yr  laith  Oymraeg,  gan  y  diweddar  Taoius  1 
BDWARD&  Ysw.  (OaarfUlwcb).    Ail  Argraffiad,  gydag  Ychwanegiadan,  gan  ydlw«ddar 
Babch.  D.  Huohbb,  B.A.»  Tredegar. 

Pris,  yn  Rhifynán,  16s.  6c. ;  Dwy  gyfro^,  croen  Uo,  22s.  60.  1 

CANIADAU  MAES  Y  PLWM:  sef  Oweithian  Barddonol  y  Diweddar  Mr.  Bnwaio  | 

J0111E8,  Maes  y  Plwm.    CTnnwysa  y  Oyf^ol  Emynau,  Carolau»  Caneuon.  ar  waliafial  1 

destynau,  Engl  vnion,  Marwnadau,  ac  Emynau  CladdedigaethoL  I 
Prìs  mewn  luan,  28.  6c. 


LLYFR  HYMNAU  YR  Y800L  SUU    Yn  awr  yn  barod.  Casgliad  o  Bymim 
wasanaeth  yr  Ysgol  Sul,  gan  T.  Leyi.    Pris  2c  mewn  amlen. 
Bellach  gaU  pob  dyn  aphientyn  j     '  -  »  .  - 

Anfoner  am  danynt  at  Meistri  P. 


BeUach  gaU  pob  dyn  a  imientyn  gael  yr  emyn  yn  ei  law  wrth  ganu. 
s        .    .  f •  ,  .  ,  «  ^  ÈVAìí8  &  ÍJoir.  BolymU. 


\  SBRYDOLIAETH  Y  BIBL:   gan  t  Parch.  D.  CHarlcs  DayiES,  M.A.,  Uoud^tii. 
1     CTTfnwTSiaD :    Natur^gr  Prawf— Ystyr  Ysbrydoliaetb— Perthynas  Ysbrydolbcia . 
1.  A  cbynnwTsiad  y  Bibl ;  2.  A  chy wirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl ;  S.  Ag  iaith  j  £ibL 
Pris  swlft,  mewn  amlen. 

LLYFR  BHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  gogfyfer  4  chadw  cvfirif  « 
enwau  i^ersonau  a  gymerant  Eisteddleoedd,  ynghyoa'r  a?ian  a  dderbyuir  odoiwith 


ycylryw. 


1  'OFBESTR  CLADDEDIOAETHAU  (REOI8TER  BOOR  OF  BURlAlS).  Uy'r 
\J    wedi  el  barotoi  gogyfer  á  chadw  cyuif  cywir  o  gladdedijgsethau. 

Y  mae  ynddo  golofoau  i  ddodi  enw  y  person  a  gleddir,  ei  alwedigaetb.  ei  oodran,  y  Ue 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedigaeth,  pwy  a  wasanaeUiodd  ar  yr  achiysur,  y  fsB  y 
claddwyd,  rhif  y  bedd,  a  sylwadau. 

PrÌB,  8«.  6c.,  wedi  o*  rwymo  yn  gryL 


T  LYFB  RHESTRIAD  BEDYDDIADAU,  cyfaddas  i  ^lwysi  pob  enwad  onsfrddûl. 
Ji  Wrth  anfon  arcbebion  am  dano,  dymunir  gwybod  1  ba  nü'er  o  Fedyddiaäaa  y 
dymunir  câel  y  Uyft-.— 100,  200,  iOO,  600,  &c, 

Prís,  Llyfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwys  100  o  enwau,  Ss. ;  a  Is.  60.  am  bob 
100  Ychwanegol. 

P.  M.  Etabb  &  SON,  Treíiynnon  (Bolywü) 


RHIFYN  C1.IX. 


[     \t.V   3  19!'    . 


TRAETHODYDD. 


HYDREF,   1885.  • 


CYNNWYSIAD. 

V  Gwarchodlu  Anwcledîg  yn  dyfod  yn  Weledig.  Gan  y  Parch. 
ROGER  Edwards 389 

Dosbarthiad  Bywyd  ar  Wyncb  y  Ddafar.  Gan  Mr.  R.  D. 
RCBERTS,  M.A.,  D.Sc 399 

MordaJth  Bywyd.     Gan  y  Parch.  R  D.  Rowlands  (Anfhroýos)    ^ 

Darlhhiaa  y  Parch  D.  Charlbs  Dayies,  M.A  ,  ar  Gristion- 
ogacth :  Darlith  Fetrniadol  ar  Gyfieithiadau  o'r  DdarUth 
"ArBerthynas  Crìstionogaeth  a  Mocsoldeb" 414 

Ymberodraeth  yr  Hethiaid.    Gan  y  Parch.  O.  T.  .Williami     ...    421 

YnysEnlIl     Gan  y  Parch.  JOHN  Jones,  F.RG.S 436 

Sallwyr  Edmund  Prys.     Gan  y  Parch.  Richard  E.  Morris,  B.  A.    449 

Esboniad  Prmcipal  Edwards  ar  yr  Epistol  Cynt&(  at  y  Corínthiaid. 
Gan  y  Parch.  Grifpith  Pabry.     Ail  Erthygl   ...        461 

Bord  Gron  :  Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yn  Nghymru  • 

III.  Gan  Mr.  JoHN  Roberts      482 

Yr  Etholiad  CyffredinoL  Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands, 
M.A 490 

Nodiadau  Llenyddol    ...         507 


CYHOEDDìR  Y  RHIFYN  NESAF  lONAWR    /,    18S6. 


A 


TREFFYNNON : 
P.    M.    EVANS   AND    SON,    CYHOHDDWYR. 


PRI8    DEUNAW   CEINIOG         ^^^-  ■  ■  -  &  il.' 


Y    TRAETHODYDD-. 


Y    GWARCHÜDLU   ANWELEDIG    YN    DYFOD   YN 

WELEDIG. 

Paw  y  deallir  mai  at  adroddiad  Ysgrythyrol  y  mae  ein  teitl  hwn  yn 
cyfeìrio,  nid  anhawdd  i  bawb  cydnaif^ddus  â  hanesyddiaeth  yr  Ys- 
grythyr  Lân  ddyfalu  yn  ebrwydd  ein  bod  am  fyned  â  n  darllenwyr  at 
un  o'r  amgylchiadau  neillduol  a  geir  yn  gysylltiedig  âg  Eliseus*  y 
prophwyd  nodedig  yn  Israel,  ac  olynydd  Elias,  yr  hynotaf  o  brophwydi 
yr  Arglwydd. 

Y  pryd  hwnw  yr  oedd  Benhadad,  brenin  Syria,  jn  ei  ymryson 
Ayfelgar  â  Jehoram,  brenin  Israel,  yn  mynych  anfon  Uuoedd  milwr- 
aidd  yn  fynteioedd  yspeilgar  i  wlad  Israel,  ac  yn  peri  iddynt  fyned 
mewn  ffor^^  ddirgelaidd  i  leoedd  y  byddai  brenin  Israel  yn  arfer  dyfod 
ôi  hunan,  i'r  dyben,  tybygid,  o  jrmosod  amo  a'i  ddal  yn  ddisymwth. 
t)nd  yr  oedd  yr  holl  gynlluniau  ystrywgar  yn  dyfod  yn  wybyddus  i 
Eliseut  fel  gŵr  Duw ;  ac  wele  efe  o  bryd  i  bryd  yn  anfon  at  frenin 
Hl-ael  rybudd  amserol, — *Tmgadw  rhag  myned  i'r  lle  a'r  lle;  canys 
yno  y  disgynodd  y  Syriaid."  Josephus  a  ddywed  fod  Jehoram  yn 
awr  yn  gorfod  rhoddi  heibio  ymarfer  â  helwriaeth  mewn  canlyniad  i 
hysbysiadau  Eliseus.  Pa  fodd  bynag,  dyma  brophwyd  Duw  yn  achub 
brenin  lerael  rhag  syrthio  i  ddwylaw  y  Syriaid  **  nid  unwaith  ac  nid 
dwywaith."  Mor  werthfawr  i  wladwriaeth  yw  pobl  dduwiol !  lë,  y 
mae  un  dyn  duwiol  iawn,  cyfaill  arbenig  i  Àrglwydd  nefoedd  a  daear, 
yn  gaffaeliad  anmhrisiadwy  i  wlad  neu  deymas ;  gall  efe,  trwy  gym- 
deithas  â'r  Hollalluog,  ddylanwadu  ihwy  er  ei  llês  na  llywiawdwyr  ac 
na  rhyfelwyr. 

Y  mae  brenin  Syria,  wrth  gael  ei  ddyfeisiau  a'i  drefrffldau  y 
naill  ar  ol  y  llall  yn  troi  yn  fethiant,  yn  synu  a  chynddeiriogi,  ac 
yn  tybied  y  rhaid  fod  bradwr  yn  y  cyfrin-gynghor,  rhywun  o  fysg 
ei  gynghoriaid  ef,  yu  anfon  dirgel  hysbysrwydd  i  frenin  Israel  am 
yr*hyn  a  gynlluniasid  i'w  erbyn.  Ond  y  mae  un  o  weinidogion  y 
brenin  yn  gallu  rhoddi  iddo  y  gwir  esboniad  am  yr  aflwydd  Na,  fy 
arglwydd  frenin,  nid  oes  yma  ungwr  bradwrus  yn  agos  atat;  "ond 
Eliseus  y  prophwyd,  yr  hwn  sydd  yn  Israel,  a  fynega  i  frenin  Urael  y 
geîrîàa  a  leferí  di  yn  nghanol  dy  ystafell  wely."    Nid  oes  ddewin 

1885.  a  o 


890  T   OWAROHODLU   ANWELEDIO   YN    DYFOD   YW    WfiLBUlG. 

mewn  unrhyw  wlad  yn  debyg  iddo  ef ;  mae  yn  medru  gwneuthur  y 
pethau  rhyfeddaf,  a  dadguddio  dirgeledigaethau  ac  amgylchiadau  fydd- 
ant  yn  dygwydd  allan  o  olwg  ac  ymhell ;  ti  elli  fod  yn  sicr  mai  efe,  nid 
neb  ai-all,  sydd  fel  hyn  jn  dadguddio  dy  gyfrinachau  yn  erbyn  brenin 
Israel  Tr  brenin  hwnw  ei  hun.  Fe  allai  fod  y  swyddog  a  lefarasai  hyn 
yn  un  o*r  rhai  \  fuasai  gyda  Naaman,  cadflaenor  llwyddiannus  Syria, 
pan  lanhäwyd  ef  oddiwrth  ei  wahangíwyf  yn  nyfroedd  jr  lorddonen 
oddiar  gyfarwyddyd  Eliseus,  ac  felly  yn  dyst  o  alluogrwydd  arbenig 
prophwyd  Jehofah.  Wedi  clywed  hyny,  y  mae  brenin  Syria  yn  barnu 
mai  y  peth  goreu  bellach  a  fyddai  dal  Eliseus,  un  mor  fedrus  a 
pheryglus,  a'i  ddwyn  ato  ef,  iV  gadw  rhag  anfon  ei  hysbysiadau  i 
frenin  Israel  mwyach ;  ac  y  mae  yn  rhoi  gorchymyn  ar  i  hyny  gael  ei 
wneyd  yn  ddioedi,  costîed  a  gostio.  Dyma  ddansosiad  o  gymysg 
gyfrwysdra  a  ffolineb,"yr  hyn  a  welir  yn  fynych  yn  mhlant  y  byd  hwn. 
Buasai  o  werth  mawr  fr  brenin  Benhadad  allu  rhwystro  gŵr  Duwi 
weithio  mor  effeithiol  yn  erbyn  Syria  a  thros  Israel ;  ond  pa  fodd  yr 
oedd  yn  bosibl  gwneuthur  hyny  î  Os  credai  fod  ei  gynghorau  ef  yn 
erbjm  Israel  yn  dyfod  yn  wybyddus  i  Eliseus,  pa  fodd  na  feddyliasai, 
ynte,  y  buasai  ei  gynllwynion  yn  erbyn  Eliseus  ei  hun  mor  sicr  o  ddyfod 
yn  hysbys  i'r  prophwyd  î  Os  oedd  ysbrydoliaeth  Duw  Israel  yn  ei 
ddysgu,  ai  nid  mor  hawdd  i  nawdd  Duw  Israel  ei  ddiogelu  ? 

Yr  oedd  Eliseus  y  pryd  hwn  yn  Dothan,  Ue  a  hynodir  yn  hanes  y 
patriarch  Joseph ;  dinas  fechan  yn  sefyll  ar  fryn  rhyw  ddeuddeng 
milldir  iV  gogledd  o  Samaria,  prifddinas  y  deg  llwyth,  yn  nghanol 
gwlad  Israel,  ar  fin  deheuol  gwastadedd  mawr  Esdräelon,  a  elwir  yn  yr 
Hen  Destament  yn  ddyffryn  Jezreel,  a  glỳn  JezreeL  Ac  wele  frenin 
Israel,  ar  ol  deall  ei  fod  yno,  jm  anfon  llu  o  filwyr,  gyda  meirch  a  cher- 
bydau,  i  gymeryd  y  prophwyd  yn  garcharor.  Yr  oedd  i  gerbydau  le 
mawr  yn  mrwydrau  yr  hen  oesoedd,  nid  yn  annhebyg  i  wasanaeth  yr 
heavy  arlillery — i  fagnelau  ein  hamserau  ni ;  ac  yr  oedd  yr  hynt  bres- 
ennol  mor  bwysig  yn  ngolwg  Benhadad,  fel  nad  oedd  yn  arbed  dim 
tuag  at  Iwyddo  jn  ei  amcan.  Yn  awr  dyna  y  fyddin  gref  yn  myned'ar 
brydnawn,  a  chyn  y  bore  wedi  cyrhaedd  Dothan,  ac  yn  ei  hamgylch- 
ynu,  er  mwyn  attafaelu  yn  Eliseus ;  ac  os  nad  allent  wneyd  hyny  yn 
rhwydd,  yr  oeddynt  yn  barod  i  ymosod  fel  rhyfelwyr  ar  y  dcUnaÄ. 
Awn  i  edrych  pa  fodd  y  mae  tua*r  drigfan  lle  yr  erys  y  prophwyd  ar  y 
pryd.  Gwas  Éliseus — nid  Gehazi,  yr  hwn  erbyn  hyn  oedd  wedi  ei  daro 
â  gwahanglwyf  anfeddyginiaethol,  ond  llanc,  neu  ŵr  ieuanc,  a  ddaethai 
ar  ei  ol  i  wasanaethu  y  prophwyd  — bachgen  dyeithr,  fe  ddichon,  heb 
wybod  nemawr  eto  ara  ddoniau  gwyrthiol  ei  feistr, — y  gwas  hwn  » 
gododd  yn  fore,  ac  a  aeth  allan,  ac  yn  gyntaf  oll  a  ganfyddodd  y  perygl. 
Y  ma#gwasanaethyddion  newyddion,  ebe  hen  bregetb  wr,  yn  gyffredin  yp 
ymddwyn  yn  dda  iawn  ar  y  cyntaf,  yn  enwedig  yn  y  pwnc  o  fore-godi, 
fel  y  dywed  y  ddiareb,  Ysgub  newydd  a  ysguba  jn  lân.  Ond  hwyrach 
mai  arferiad  gwastadol  y  llanc  hwn  ydoedd  hyn,  oddiar  ystyríaeth  fod 
codi  yn  fore  yn  rhoddi  help,  o  ran  hamdden  a  threfn,  i  fyned  ymlaeo 
yn  hwylusach  gyda'i  orchwyl  dyddiol.  Ond  sut  bynag  am  hyny,  gydag 
iddo  fyned  allan  y  bore  hwnw,  efe  a  welai,  er  ei  chwiwdod  a'i  fraw  dir- 
fawT,  fyddin  y  Syriaid  yn  ymwersyllu  o  amgylch  eu  tref  fechan,  lonyíd; 
4IC  y  'mac  ei  galon  yn  darogan  mai  ei  feìstr  duwiol  oedd  yr  ysglyfaeth 


Y   GWABCHODLÜ   ANWELBDIG   YN   DYFOD   YN    WELEDIO.  891 

mewn  golwg  gan  y  gelynion.     Mae  efe  yn  rhedeg  yn  ol  i'r  tŷ,  ac  at  y 

Srophwyd,  yr  hwn,  mae  yn  dra  thebygol,  oedd  ar  ei  wely  yn  cysgu  yn 
awel,  ac  wedi  myned  ato  yn  Ihfain  yn  ddychrynedig,  "  Aha,  fy 
meistr,  pa  fodd  y  gwnawn  ? "  Onid  ydy w  ar  ben  gyda  ni  1  y  gelynion 
cryfion  o'n  hamgylch,  ac  heb  un  llu  arfog  i'w  gael  o'n  fcu,  na  modd  i  ni 
ddianc  ì 

Ond  nid  oedd  Eliseus,  er  deall  am  ddyfodiad  y  Syriaid  byddinog,  yn 
cyffroi  i'r  gradd  lleiaf.  Gwyddai  efe  fod  iddo  gymhorth  hoUddigonol ; 
a  chan  hyny  yr  oedd  yn  gallu  ateb  yn  siriol,  "Nac  ofna,  canys  wnlach 
yw  y  rhai  sydd  gyda  ni  naV  rhai  sydd  gyda  hwynt"  Mwy  a 
chryfach  na'r  rhai  a  weli  di  yn  ein  herbyn  yw  y  rhai  sydd  o'n  tu  i'n 
cadw.  Yr  oedd  y  cyfryw  fynegiad  yn  peri  i'r  gwas  syn»  yn  aruthr ; 
nid  oedd  efe  yn  gweled  neb  ond  llu  mawr  y  Sjrriaid  gelynol,  ac  nid  oedd 
ganddo  un  ddirnadaeth  pa  le  le  a  pha  fodd  y  gallasai  fod  amddiffyn 
iddynt.  Yna  "Eliseus  a  weddîodd  ac  a  ddywedodd,  0  Arglwydd, 
agor,  attolwg,  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo."  Yr  oedd  sicrhâd  y  prophwyd  o'i 
ddiogelwch  wedi  dyfod  iddo  wrth  ffydd,  ac  nid  wrth  olwg ;  yn  gyffelyb 
i  Moses,  yr  oedd  efo  yn  **  ymwroli  fel  un  gweled  yr  Anweíedig.  Ond 
yr  oedd  raid  i*r  gwas  wrth  olwg  weithredol,  lythyrenol,  tuag  at 
gyrhaedd  sicrhâd  boddlonol,  i'w  godi  uwchlaw  ofn  a  dychryn.  A  hyny 
a  roddwyd  iddo  mewn  atebiad  i  weddi  ei  feistr.  "  A'r  Arglwydd  a 
agorodd  lygaid  y  llanc,  ac  wele  y  mynydd,"  yr  ucheldir  ar  ba  un  yr 
oedd  y  ddinas  yn  sefyll,  "  yn  llawa  meirch  a  cherbydau  tanllyd  o 
amgylch  Eliseus."  Yr  amddiffyu  nefol  oedd  yno  o'r  blaen,  fel  y 
gwyddai  y  prophwyd  yn  dda,  dyna  hyny  yn  bresennol  yn  cael  ei  ddad- 
guddio  i'r  gwas,  nes  yr  oedd  ei  hoU  ofn  yn  diflanu  yn  y  fan.  Beth  oedd 
Uu  y  Syriaid  gyda'u  meirch  cnawdol  a'u  cerbydau  heiyrn,  o  flaen  y  llu 
nefol,  y  ffurfiau  angylaidd  dysglaer,  oedd  yn  ymddangos  ar  y  pryd  yn 
nghyffelybîaeth  meirch  a  cherbydau  o  dân  ?  Duw  oedd  wedi  anfon  ei 
weinidogion  o'i  lys  goruchel,  a'u  gwneuthur,  wrth  raid,  yn  dân  fflam- 
llyd.  Wele  gadarn  gylch  rhwng  Eliseus  a'r  Syriaid,  fel  yr  oedd  yn 
anmhosibl  iddynt  dori  ato  i'w  ddal  a'i  ddwyn  ymaith. 

Y  mae  yr  hanes  yn  myned  ymlaen  gyda  y  drafodaeth  ryfedd  rhwng 
gŵr  Duw  a  hwythau,  lle  y  cawn  hwynt,  a  anfonwyd  i'w  ddal  ef,  yn 
cael  eu  cymeryd  eu  hunain  yn  garcharorion,  ond  nid  i'w  Uadd  na'u 
camdrîn  mewn  un  modd,  eithr  yn  ol  cynghor  EHseus,  yn  cael  eu  porthi 
yn  ddiwaU,  a'u  goUwng  i  fyned  adref  i'w  gwlad.  Ond  heb  i  ni  fyned 
ymheUach  gyda  yr  hanes  hwn  am  danynt,  safwn  ar  yr  adroddiad  am  y 
gwarchodlu  angylaidd  oedd  ar  y  cyntaf  ^m  anweledîg  i  was  EHsens,  pan 
yn  hoUol  wybyddus  i'w  feistr  (1  Bren.  vi.  15 — 18),  ac  a  nodwn  rai 
Byniadau  athrawiaethol  neu  addysgiadol  a  gyflwynir  i  ni  yn  hynyma. 


I. 

Dangosir  i  ni  yma  oruwchreolaeth  Duw  ar  ddynion  yn  gyffredinol, 
gyda'i  ofal  neiUduol  am  ei  bobl. 

Y  mae  rhagluniaeth  y  Goruchaf  i  ni  yn  debyg  i  beiriant  mawr  dan 
orchudd.  Nid  ydym  yn  gaUu  gweled  y  peiriant  ei  hun;  ond  ni  a 
welwn  yn  ein  hymyl  olwynion  yn  cael  eu  troi  a'u  gyru  ymlaen  gandda 


892  î   GWAROHOOLn    ANWBLKr>IO   YN   DYFOD   YN    WBLBDIO. 

Yn  y  Bibl  mae  y  gorchudd  yn  cael  ei  dynu  ymaith  oddîar  y  peiriant, 
fel  yr  ydym  yn  gallu  gweled  pa  fodd  y  mae'rcyfan  yn  gweithio.  Cawn 
yma  ddyrchafu  ein  Uygaid .  at  orseddfainc  **  Arglwydd  ein  lor  ni,"  a 
chanfod  gallu  goruwchnaturiol  ar  waith,  .yn  cyfeirio  a  llywio  yr  holl 
helyntion  daearol.  Y  mae  ysgrifeniadau  hanesyddol  yr  Hen  D^ta- 
ment  o  werth  neillduol  yn  yr  ystyr  hwn.  Dadlenant  i  ni  y  cysylltiad 
o'r  dechreuad  rhwng  bywyd  dynol  â  Rhagluniaeth  Ddwyfol,  a  dangos- 
ant  y  modd  y  mae  bwriadau  Duw  yn  cael  eu  cario  allan  yn  amgylch- 
iadau  dyn.  Felly  yn  yr  hanes  ger  ein  bron  :  dyma  ni  yn  cael  golwg  &r 
frenin  Syria  a'i  weision,  paganiaid  anwybodus  am  y  gwir  üduw,  a 
gelynol  i'w  achos,  eto  dan  Iwyr  reolaeth  ei  ewyllys  Ef.  Cymhwy^  y 
dysg  yr  Ysgrythyr  :  "  Çalon  dyn  a  ddychymyga  ei  ffordd,  ond  yr  Ar- 
gîwydd  a  gyfarwydda  ei  gerddediad  ef.  Bwriadau  lawer  sydd  yn 
nghalon  dyn ;  ond  cynghor  yr  Arglwydd,  hwnw  a  saif." 

Arferir  yn  ein  mysg  yn  fynych  y  cyfryw  eiriau  â  ffawd  ac  anffawd,  neu 
hap  ac  anhap,  chance  a  hazard,  a'r  cyffelyb.  Ond  dylid  golygu  geiriaa 
o'r  fath  yn  rhai  heb  ystyr  iddynt,  neu  "  ymadroddion  heb  wybodaeth," 
am  weithrediadau  dyeithr  yn  nhrefn  llywodraeth  Brenin  mawr  yr  holl 
ddaear.  Y  gwir  yw,  nid  oes  ddiwrnod  yn  mywyd  dyn,  nac  un 
dygwyddiad  mewn  diwrnod,  heb  fod  hyny  wedi  ei  ragweled,  ac  ya  cael 
ei  oruwchly wyddu,  gan  Arglwydd  y  lluoedd.  Mae  y  tryblith  helyntíon 
djrnol,  y  pentwr  cymysgedd  nad  allwn  ni  wneyd  dim  cysondeb  o  hono, 
yn  eglur  a  threfnus  yn  ngolwg  yr  unig  ddoeth  Dduw.  Pwy,  yn  ystyr- 
ied  hyn,  nas  gweddíai  yn  ddyfal  am  fod  mewn  heddwch  a  chvfeil]ach 
â'r  Goruchel  Uu  sydd  â*i  frenhiniaeth  yn  llywodraethu  ar  bob  peth  t 
Bhaid  mai  bod  yn  wir  dduwiol  yw  y  cyflwr  rhagoraf  a  diogelaf  ar  y 
ddaear ;  o  herwydd  yn  nghanol  eangder  a  phwysigrwydd  arolygiaeth 
y  Llywodraethwr  mawr  ar  y  byd  oll,  aV  holl  fydoedd,  "  ni  thyn  Efe  ei 
olwg  oddiar  y  cyfìawn."  Efe  a  fydd  iddo  ef  yn  "amddiffynfa  yn  nydd 
blinder,"  ac  a  ofala  am  i  bob  peth  gydweithio  er  daioni  iddo. 

Felly  y  canfyddir  yn  nhref  fechan  wledig  Dothan  yn  Israel  yn 
amser  y  prophwyd  Eliseus.  Dacw  y  llu  mawr  o  filwyr,  yn  wŷr  traed, 
ac  yn  wýr  meirch,  y  rhai  hyny,  gallwn  feddwl,  yn  bigion  byddinoedd 
Syria,  wedi  gosod  eu  hunain  i  wylio  o  amgylch  ogylch  iddi,  fel  nas 
medr  neb  ddyfod  allan  o  honi  heb  syrthio  iV  dwylaw  hwynt.  Mae  y 
gŵr  y  daethant  i'w  gyrchu  i'w  i^ael  yn  y  dref,  heb  achos  iddynt  ofni  y 
caiff  efe  unrhyw  gyrahorth  i'w  gwrthsefyll.  Druan  oedd  gŵr  Duw  ! 
Ymhell  cyn  hanner  dydd  heddy w  efe  a  fydd  yn  garcharor,  os  nad  hefyd 
yn  watwargerdd  gan  filwyr  y  Syriaid,  yn  cael  ei  yru  ganddynt  ar  ffrwst 
ar  y  ffordd  i  Damascus,  líe  y  caiff  pi  drin  yn  ol  mympwy  y  brenin  Ben- 
hadad.  O  na  fydd  ddira !  y  mae  prophwyd  yr  Arglwydd  dan  nawdd 
ei  Feistr  Hollalluog  ;  ac  am  hyny  ni  Iwydda  un  offeryn  a  luniwyd  i'w 
erbyn.  Ydyw,  y  mae  Eliseus  yn  nhref  fach  Dothan  heddyw  mor 
gadwedig  ìi  phe  buasai  efe  oddifewn  i  gaerau  y  ddinas  nefol  fry.  Gall 
wenu  ar  y  Syriaid  arfog,  a  chanu  y  geiriau  a  ddywed  Esaiah  ryw  gant 
a  hanner  o  flynyddau  ar  ol  hyn :  "  Ymgynghorwch  gynghor,  ac  f e  a 
ddiddymir;  dywedwch  y  gair,  ac  ni  saif ;  canys  y  mae  Duw  gyda  ni." 
Bydd  raid  i  wŷr  y  cleddyfau  a'r  saethau  fyned  yn  ol  heb  un  EHseas 
ganddynt;  a  da  fydd  ganddynt  ddychwel  adref  rywsut,  wedi  ofni  y 
boasont  yn  gelaneddau  meirwou  ar  ddaear  IsraeL     Gellir  credu  am 


_Y   OWAROHODLU    AMWKLED10   YN    DYPOD    YK    WELBDIO.  898 

ddyn  duwîol  yn  y  dyddiau  hyn  eto,  ei  fod  yn  wrthddrych  gofal  a  ffafr 
y  Duw  by w,  pa  le  bynag  y  byddo,  mor  sicr  ag  yr  oedd  Eliseus  felly  yn 
Dothan.  Y  mae  pob  gwir  gristion  yn  fab  iîr  Jehofah,  ac  yn  frawd  i'r 
Emmanuel;  y  mae  yn  etifedd  i  Dduw,  ac  yn  gydetifeddâ  Chríst;  a 
phwy  a  pha  beth  gan  hyny  a  all  ei  ddrygu  ef  1  Doed  y  dryghinoedd 
a  ddelont,  caiff  efe  lechu  yn  glyd  dan  gysgod  yr  Hollaîhiog.  O 
Arglwydd,  caffer  ninnau  ymysg  y  rhai  a'th  ofnant  ac  a'th  garant ;  felly 
dy  lygaid  a  fydd  amom  a'th  aden  drosom  yn  wastad. 


IL 

Ni  a  welwn  y  fantais  o  ymarfer  ffydd  yn  Nuw  yn  ngwyneb  amgylch- 
iadau  cyfyngaf  y  bywyd  hwn. 

Pa  fodd  y  mae  Eliseus  yn  gallu  bod  yn  dawel  ei  feddwl  pan  y  mae 
ei  lanc,  wedi  ei  lanw  âg  ofn,  yn  brawychu  yn  ddirfawr  î  Am  fod  ffydd 
gan  y  naill  yn  canfod  yr  hyn  oedd  yn  guddiedig  oddiwrth  y  llall.  Yr 
oedd  gweinidog  gŵr  Duw  yn  gweled  y  gelynion  yn  barod  i  ddal  ei 
feistr,  ac  yn  ofni,  o  bosibl,  y  cymeríd  yntau  ymaith  gyd^  ef ;  a  dyna 
yr  holl  olwg  a'r  rhagolwg  oedd  gan  y  gwas  brawychus,  nes  yr  oedd  efe 
yn  penderfynu  fod  y  cwbl  drosodd  gyda  hwy.  Ydyw,  ydyw  I  medd  ei 
feddwl  cynhyrfus ;  mae  Uu  mawr  y  Syriaid  wedi  dyfod  i'n  caethgludo, 
08  nid  i'n  Uadd,  ac  yn  debyg  o  wneuthur  hyny  yn  ebrwydd,  cyn  i 
fyddin  ísrael  yn  Samaría  wybod  dim  am  ein  helynt  ni  yn  Dothan. 
Ond  y  mae  EÍiseus,  gan  fod  wedi  ^i  nerthu  yn  y  ffydd,  yn  sylwedd- 
oli  y  gwarchodlu  nefol  oedd  rhyngddo  â'r  rhyfelwyr  estronol  a  fyn- 
asent  ymosod  arno.  Mae  y  cerbydau  a'r  meirch  tanllyd  mor  amlwg 
o  flaen  golwg  ei  ffydd  â  phe  buasent  yn  weledig  i'r  llygad  noeth ;  ac 
am  hyny  yn  nannedd  y  perygl,  mae  ei  galon  yn  ddisigl,  a'i  ysbryd  yn 
ddiofn. 

0  mor  ddedwydd  yw  y  dyn  sydd  â'i  ffydd  yn  Nuw  mewn  gweithred- 
iad  bywiogl  "Efe  a  breswylia  yr  uchelderau;  cestyll  y  creigiau 
fydd  ei  amddiffynfa  ef ;"  ac  yno  yn  ddiddig  a  dyddan  yr  erys,  uwchlaw 
hoU  dwrf  a  pheryglon  y  Uawr.  **  Gwyn  ei  fyd  yr  hwn  sydd  â'i  obaith 
yn  yr  Arglwydd  ei  Dduw."  Fel  hyn  y  cawn  Dafydd,  pan  yn  nghanol 
rhyw  enbydrwydd  mawr,  pryd  yr  erlidid  ef  gan  SauÌ  a'i  wŷr,  yn  ym- 
deimlo  yn  hapus  yn  ei  Dduw.  Yr  oedd  ganddo  rai  cyfeillion  gwan- 
galon  yn  llwyr  ofni  am  dano,  ac  yn  ei  annog  i  ddianc  i  ryw  guddfa 
fynyddig  gyda  phob  brys.     Ond  ei  ateb  ef  iddynt  ydoedd,  "  Yn  yr  Ar- 

flwydd  yr  wyf  yn  ymddiried ;  pa  fodd  y  dywedwch  wrth  fy  enaid, 
Iheda  i'ch  mynydd  fel  aderyn  î"  Dyna  dy  elynion  yn  parotoi  eu 
saethau  i  anelu  ara  dy  fywyd,  meddynt  wrtho  ;  os  oes  genyt  ryw 
noddfa  a'th  guddia,  un  mynydd  a'th  ddiogela,  nid  oes  genyt  amser  i'w 
golli ;  ehêd  yno  fel  aderyn.  Ha,  medd  Dafydd,  yn  mywiogrwydd  ei 
deimlad  ffyddiog,  pa  fodd  yr  ydych  yn  siarad  fel  hyna  wrthyf  fiî 
Mae  yn  rhy  eglur  na  wyddoch  chwi  mo  y  cwbl  am  danaf  eto ;  nid  oes 
achos  i  mi  ehedeg  i  fynydd  yn  y  byd ;  dyma  genyf  Graig  yr  oesoedd 
rhyngof  â  phob  saeth  a  anelir  ataf  :  "  Yn  yr  Arglwydd  yr  wyf  yn 
ymddiried."  Nid  gwroideb  naturiol  yw  y  ffydd  hon,  ond  gwaith  Ysbryd 
yr  Arglwydd  yn  codi  dyn  uwchlaw  natur,  codi  yr  enaid  i  fyny  at 


894  Y   OWARCHODLU    AKWELBD19    ¥N    DTFOD   YN    WELEDIO. 

Dduw;  a  chyda  Daw  ni  raid  i  ni  byth  ofni  niwed.  Llefwn  am  i 
Lân  Ysbryd  Duw  roddi  ffydd  i'r  digred,  ac  ychwan^  y  ffydd  mewn 
credadyn. 

Oellìr  cael  rhai  pobl  yn  dyoddef  Uawer  mwy  oddiar  ofni  blinder  nag 
a  fyddai  raid  iddynt  ddyoddef  dan  y  blinder  ei  hun,  f el  y  dy wed  Young 
yn  ei  Nighi  Thoughis  am  ry  wrai : 

Who  feel » thooaand  deatha  in  dying  one. 

lë,  teimlo  mil  o  farwolaethau  mewn  ofni  un.  Ond  y  mae  ffydd  yn 
cymeryd  yr  ofn  blinder,  ac  ofn  angeu,  yn  risiau  i  gamiau  ymddiríed 
ddringo  ar  hyd-ddynt  yn  hwylusach  at  Dduw.  Fel  plentyn  ar  yr  heol, 
oddiar  ofni  rhy w  ormesydd  bychan  oedd  yn  ei  fygwth,  yn  rhedeg  adref 
at  ei  dad,  lle  y  mae  yn  teimlo  fel  yn  ei  gastell,  felly  y  gwna  crìstion. 
"  Y  dydd  yr  ofnwyf,  mi  a  ymddiriedaf  ynot  tL"  Ac  os  yw  yr  ym- 
ddiríed  mabaidd  wedi  dyfoíd  i  mewn,  mae  yr  ofn  slafaidd  yn  gorfod 
myned  allan.  "  Wele  Duw  y w  fy  iachawdwriaeth ;  gobeithiaf,  ac  nid 
ofnaf."  Y  mae  yn  boenus  i  ni  weled  ambell  broffeswr  crefydd  yn 
wahanol  i  hyn,  yn  ymollwng  dan  ei  faich.  Dysgwylid  iddo  ef,  fel  un 
a  ddylai  ymnerthu  yn  y  gras  sydd  yn  Nghrist  lesu,  ddangos  yn  wyneb 
adfyd  a  chystudd  ei  fod  yn  mwynhâu  tangnefedd,  os  nid  yn  profi  gor- 
foledd  ;  ond  yn  Ue  hyny,  bydd  ei  agwedd  ddigalon  megys  yn  dy- 
wedyd,  "Paham  y  dysgwyliaf  wrth  yr  Arglwydd  mwy  î"  Y  fath  di- 
anrhydedd  a  ddyry  ei  anghrediniaeth  ar  Dduw,  yn  gystal  aV  fath 
anghysur  iddo  ei  hun  !  Anweddus  ac  anghyson  i'r  rhai  sydd  yn  proffesu 
eu  bod  yn  blant  i'r  Arglwydd  HoUalluog,  yw  llwfrhâu  yn  nydd  cyfyng 
der,  oddiar  mai  bychan  yw  eu  nerth.  Annheilwng  i'r  Duw  cadarn  yw 
ffydd  wan.  Dim  ond  i  ni  ymnerthu  yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  nghadernid 
ei  allu  Ef,  ac  ni  a  dynem  felusder  allan  o  bob  chwerwder,  ac  a  fyddem 
fy w  yn  dda  yn  nghanol  marw.  Ceisiwn  ni  ymarfer  â  Duw  bob  amser, 
ac  yna  ein  cysur  cryf  fydd  myned  ato  fel  "  Gobaith  Israel,  a'i  Creidwad 
yn  amser  adfyd." 

m. 

Dysgir  ni  yma  am  y  cysylltîad  sydd  rhwng  byd  yr  ysbrydion  âV  byd 
hwn,  ac  fel  y  dichon  fod  rhai  yn  perthyn  i'r  byd  hwnw  yn  ein  hymyl 
yn  ddiarwybod  i  ni. 

"  Amlach  yw  y  rhai  sydd  gyda  ni  na'r  rhai  sydd  gyda  hwynt,"  medd 
Eliseus  wrth  ei  was  dychrynedig.  Ti  a  weli  eu  hamledd  hwynt  a 
ddaethant  i*n  herbyn;  ond  gwybydd  mai  amlach — mwy  eu  rhif,  mwy 
eu  nerth,  mwy  eu  dewrder,  mwy  eu  hawdurdod — yw  y  rhai  sydd  yma 
o'n  plaid.  Oddiar  yr  un  egwyddor  ag  y  mae  ammheuwyr  neu  an- 
ffyddwyr  yn  ein  dyddiau  ni  yn  gwadu  y  fath  beth  â  byd  yr  ysbryd- 
oedd,  am  na  welsant  hwy  erioed  ddim  tebyg  i  hanfodiad  ysbrydion, 
felly  gallasai  y  gwas  hwn  fyned  i  wadu  neu  ammeu  mynegiad  ei  feistr. 
Efe  a  allasai  wrthddadleu  ac  ymresymu  ynddo  ei  hun,  Beth  sydd  ar  fy 
meistr  heddy w  ì  Ai  breuddwydio  y  mae,  neu  a  oes  rhy wbeth  fel  dy- 
ryswch  ar  ei  synwyrau  ?  Mwy  wedi  dyfod  yma  o'n  hochr  ni  nag  o'r 
Syriaid  sydd  yna  dan  arfau  i'n  herbyn  !  Nac  oes,  ysywaeth,  ddim  o'r 
fath  beth.     Ni  welaf  fi,  ac  nis  gall  neb  arall  weled,  fod  yn  amgylchynu 


T   aWABOHODLO    ANWBI.BDIO    TN    DIFOD   TN    WELBDIO.  806 

y  mynydd  neb  amgen  na'r  ysgarmeswyr  Syriaidd  hyn.  Ond  gyda 
thystíolaethn  wrth  y  dyn  ieaanc  am  y  nawdd  a'r  diogelwch  oedd  idd- 
ynt,  mae  y  prophwyd  yn  gwedd'io  am  iddo  gael  sicrhâd  profíadol  o 
wirionedd  hyny.  Gan  dd^rrchafu  ei  enaid  at  Dduw  yn  y  nefoedd,  y 
mae  yn  deisyf,  "  0  Arglwydd,  agor,  attolwg  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo." 
A  ohydag  iddo  draethu  ei  ddeisyfíad,  **  yr  Arglwydd  a  agorodd  lygaid 
y  llanc,"  ac  ar  unwaith  wele  efe  yn  cael  y  drem  ogoneddasaf  a  gafodd 
erioed:  "Wele  y  mynydd  yn  llawn  meirch  a  cherbydau  tanllyd  o 
amgylch  Eiiseus."  Nid  oedd  yno  yr  un  wyrth  newydd  yn  cael  ei 
gwneuthur  i  noddi  a  nerthu  y  prophwyd ;  dim  ond  cymeryd  ymaith 
yr  hyn  oedd  jm  rhwystro  y  gwas  i  weled  y  creaduriaid  mawríon  ys- 
brydol  oedd  yno  eisoes.  Yr  oedd  cerbydau  a  meirch  y  llu  nefol  yno 
yn  barod;  nid  oedd  raid  cyffwrdd  â  dim  ond  â  golygon  gweinidog 
Eliseus  ar  y  pryd ;  rhoddi  iddo  ar  y  foment  fath  o  ogoneddiad  golwg 
oedd  yn  ei  alluogi  i  dreiddio  trwy  y  Uèn  sydd  yn  cuddio  yr  ysbrydol 
oddiwrth  y  naturiol;  ac  raewn  amrantiad,  dyna  olygfeydd  hynod  ac 
ardderchog  byd  yr  ysbrydion  yn  ymdori  ar  ei  welediad.  Ar  unwaith, 
gan  synu  a  llawenhâu,  mae  efe  yn  gweled  llu  arall,  gwahanol  iawn  i  lu 
y  Syriaid,  llu  nid  o'r  ddaear  yn  ddaearol,  myntai  nefol  fel  gwregys 
goleu-danllyd  yn  cylchynu  y  ddinas,  yn  gylch  nôs  ati  na  chylch  y 
Syriaid ;  ysbrydion  gwasanaethgar  wedi  eu  hanfon  o'r  nefoedd  i  was- 
anaethu,  er  mwyn  i  ŵr  Duw  aros  yn  rhydd  a  diogeL 

Beth  pe  rhoddid  i  ni  yn  awr  yr  un  fath  welediad  ag  a  gafodd  gwas 
Eliseus  y  pryd  hwnw  1  Mor  ddyeithr  ac  aruthr  yr  effeithiai  hyny 
amom  !  Ond  na  feddylier  mai  anmhosibl  a  fyddai  ein  breinio  â'r  cyf- 
r^rw  gaffaeliad.  Mae  rhai  o'r  athronwyr  craffaf,  yn  gystal  ag  o'r  duwin- 
yddion  galluocaf,  yn  dal  fod  yn  y  cyfansoddiad  dynol — fod  mewn  dyn 
ar  y  ddaear — allu  cyfaddas  i  ganfod  bodau  a  phethau  perthynol  i  fyd 
yr  ysbrydoedd,  ac  i  gadw  trafodaeth  gyda  hwynt,  megys  y  mae  genym 
synwyrau  corfforol  i  ymwneyd  â  gwrthddrychau  corfforol,  ond  fod  y 
gallu  hwnw  yn  gorwedd  ynom  yn  ddiymarferiad,  oddigerth  fod  achos 
o  bwys  anghyffredin  i'w  alw  i  weithrediad.  Ac  ni  a  dybygem  nad  oes 
dim  yn  afresymol  neu  yn  anghyson  yn  y  syniad  hwn.  Y  mae  perthjrn- 
as  agosach  a  phwysicach  rhyngom  â'r  byd  ysbrydol  nag  sydd  rhyngom 
â'r  byd  naturiol  neu  faterol  hwn  ;  ac  ai  anghredadwy  y  bemir  genym 
fod  gan  yr  ysbryd  o'n  mewn  allu  neu  synwyr  i  weled  gwrthddrychau 
o  hanf odiad  ysbrydol  ?  A  phe  caem  ymarferyd  y  cyf ry w  allu — pe  llawn 
i^orid  llyçaid  yr  enaid,  fel  y  gwneir  ryw  ddydd — pe  cyfodid  ef  i'r 
cyflwr  pêrlewygol  ymha  un  y  gall  weled  pethau  nas  medr  y  llygad 
corfforol  byth  eu  canfod,  0  y  mawrion  ryfeddodau  a  welem  yn  y 
canlyniad  1  Am  amgylchiadau  lawer  mewn  natur  a  rhagluniaeth, 
ymha  rai  y  mae  y  Duw  mawr  yn  dangos  eì  ofal  am  ei  bobl,  ni'  a  gan- 
fyddem  eu  bod  yn  cael  eu  cyflawni  trwy  offerynoldeb  angylaidd.  Nis 
gwyddom  ni  pa  mor  fynych,  a  pha  mor  effeithiol,  y  mae  angylion  Duw 
yn  ymddadleu  ac  ymdrechu  ar  ein  rhan  yn  erbyn  angylion  tywysog 
y  tywyllwéh,  na'r  peryglon  lawer  y  maent  yn  ein  cadw  oddiwrthynt, 
neu  y  temtasiynau  enbyd  y  dichon  eu  bod  hwy  yn  ein  gwaredu  yn- 
ddynt  neu  rhagddynt. 

Y  mae  yn  achos  o  syndod,  ac,  yn  wir,  o  achwyniad,  fod  yr  athraw- 
iaeth  ysgrythyrol  am  weinidogaeth  angylion  yn  cael  ei  hesgeuluso  a'i 
hanghofìo  gan  gristionogion  yn  lled  gyffredinol.     Anaml  y  cyfeirir  ati 


896  T   aWARCHOOLü    ANWKLBDIO    TN    DTFOD    TM    WBLBDIO. 

mewn  pregethau,  ac  y  rhoddir  lle  iddi  mewn  ymdrini»ethau  duwin- 
yddol,  ac  mewn  ymddyddanion  crefyddoL  Y  clerigwr  da  a  duwiol- 
frydig,  y  diweddar  Barch.  Edward  Biclcersteth,  a  ysgrifenai :  "Nis 
gelUr  esgeuluso  un  gyfran  o'r  gwirionedd  Dwyfol  heb  fod  hyny  yn 
golled  ysbrydol ;  ac  y  mae  yn  rhy  amlwg  fod  athrawiaeth  ddofn  a 
chyfriniol  Gair  Duw  ynghylch  ysbrydion  drwg  ac  angylion  da  yn  cael 
ei  gadael  heibio  yn  ormodol  yn  ein  hoes  ni.  Y  mae  hyn  wedi  dy- 
gwyddo,  ar  un  Uaw,  oddiwrth  ymdaeniad  ëang  egwyddorion  anffyddol, 
ac  ar  y  llaw  arall  oddiwrth  y  sylw  anysgrythyrol,  eilunaddolgar,  ac 
afresymol,  a  roddir  i'r  mater  hwn  yn  Eglwys  Rhufain,  ymha  un  y  mae 
yr  angylion  da  yn  cael  eu  haddoli,  a*r  ysbrydion  drwg  yn  cael  eu  dwyn 
ymlaen  i  gefnogi  lledrìth.  Ond  nis  ennillir  un  oruchafìaeth  syl- 
weddol  ar  Babyddiaeth  trwy  fod  yn  ddisylw  o'r  gwirioneddau  a  lygr- 
wyd  ac  a  gamddefnyddîwyd  ganddi.  Ein  dyledswydd  yn  hytrach 
yw  tynu  ymaith  y  gwerthfawr  oddiwrth  y  gwael,  a  dal  y  gwirionedd 
syml  ac  eglur  a  ddadguddiwyd  i  ni  ac  i'n  plant ;  jn  y  modd  bwn  y 
byddwn  fel  genau  Duw  iV  bobl  (Jer.  xv.  19)."  A'r  hen  dduwinydd 
enwog,  Dr.  Öwen,  a  ddywed:  "Ni  threfnodd  ac  ni  ddadguddiodd  Duw 
weinidogaeth  angylion  yn  ddiamcan.  Y  mae  efe  yn  dysgwyl  ardreth 
o  fawl  a  gogoniant  ynglŷn  ft  hyn ;  a  pha  fodd  y  gallwn  ei  fendithio  Ef 
am  yr  hyn  nas  gwyddom  ddim  am  dano  1  Ein  dyledswydd  gan  hyny 
yw  ymchwilio  gyda  sobrwydd  iV  athrawiaeth  hon  am  weinyddiaidau 
angylion." 

Oallwn  gredu  yn  ddibetrus  fod  nawdd  yr  Hollalluog  er  cadwraeth 
ei  saiut  yn  cael  ei  estyn  trwy  yr  oesoedd  i  fesur  mawr  trwy  wasauaeth 
ei  angylion  ef,  megys  yn  Dothan  gydag  Eliseus.  Addewid  hyfryd  yw 
hono,  "  Am  i  ti  wneuthur  yr  Arglwydd  fy  noddfa,  sef  y  Goruchaf  yn 
breswylfa  i  ti,  ni  ddygwydd  i  ti  niwed,  ac  ni  ddaw  pla  yn  agos  i'th 
babell."  Ac  y  mae  yn  werth  i  ni  ddal  sylw  trwy  ba  foddion  y  cyflawn- 
ir  y  fath  addewid  werthfawr.  Yr  adnod  sydd  yn  canlyn  a  ddywed : 
'*  Canys  efe  a  rydd  orchymyn  iV  angylion  am  danat  ti,  dy  gadw  yn  dy 
hoU  ffyrdd.  Ar  eu  dwylaw  y'th  ddygant,  rhag  taro  dy  droed  wrth 
gareg."  Ac  heblaw  eu  gwasanaeth  i'r  saint,  yr  ydym  yn  credu  mai 
trwy  offerynoldeb  angylion  hefyd  y  gweinyddir  yn  fynych  ddialedd 
Dwyfol  ar  annuwiolion  yn  y  byd  hwn,  pan  y  bydd  y  llywodraeth 
oruchaf  yn  galw  am  iddo  syrthio  arnynt.  Pe  cofnodid  gan  ysgrifenydd 
ysbrydoledig  y  barnau  a  weinyddir  ar  bechaduriaid  anfad  yn  yr  oes 
hon,  ni  a  dybiem  yr  ysgrifenai  efe,  yn  eglurhâd  ar  farwolaeth  arswydus 
llawer  creadur  ffroenfalch  a  rhyfygus,  ymadrodd  tebyg  i  hwnw  a  ysgrif- 
enwyd  am  ddiwedd  Herod  yr  erlidiwr,  "  Angel  yr  Arglwydd  a'i  taraw- 
odd  ef,  am  na  roisai  y  gogoniant  i  Dduw." 

Onid  yw  yr  ystyriaethau  hyn  yn  cyflwyno  i  ni  feddwl  ofnadwy,  sydd 
yn  gwaeddi  yn  uchel  amom,  "Byddwch  sobr,  gwyliwch?"  Meddwl  ein 
bod  yn  ymsymud  yn  nghanol  ysbrydion  by w,  anweledig  i  ni ;  angylion 
da  yn  ceisio  ein  lleshâd,  ac  angylion  drwg  yn  ceisio  ein  dyfetha !  Y 
mae  aneirif  fodau  ysbrydol  o'n  hamgylch  yn  fcunyddiol,  y  rhai  sydd  yn 
ein  gweled  ni;  a  phe  gallem  ni  eu  gweled  hwynt  fel  yr  ydym  yn 
gweled  ein  cyd-ddynion,  yn  ddiau  ni  a  feddyliem  am  gadw  gwyliadwr- 
laeth  ar  ein  hysbryd  a*n  hymddygiad  ymhob  man.  Beth  a  ddywedid 
am  fyrdd  o  lygaid  yu  gweled  meddwdod  y  naiil,  anniweirdeb  y  Uall, 


T   OWARGHODLU    AMWSLEDIO   TM    DYFOD    TK    WBLBDIO.  397 

anonestrwydd  hwnjma,  a  chrenlondeb  hwnacw — am  fyrdd  o  glnstiau 
yn  cljwed  enllib,  neu  goegddigrìfwch,  nen  gelwyddau  mawr  a  mftn 
pechaduriaíd  liaws — a  myrdd  o  ddwylaw  yn  cofrestru  y  cyfanl  Yr 
enaid  euog  trwy  bob  trosedd  ac  anufudd-dod  yn  trysorí  iddo  ei  hun 
ddigofaint  erbyn  dydd  digofaint,  gan  sicrhâu  iddo  ei  hun  fyrdd  o  dyst- 
ion  cyflym  o  flaen  brawdle  Críst  1  Cofied  pob  un,  pan  fyddo  ar  ei  bon 
ei  hun,  heb  lygad  dynol  yn  ei  weled,  fod  cydwybod  oddimewn  yn 
gweled,  angyhon  oddiamgylch  yn  sweled,  a  mwy  na'r  cwbl,  jr 
Anfeidrol  Dduw  uwch  ben  yn  gwelea.  Yr  Arglwydd  sancteiddiol  a 
roddo  i  ni  burdeb  calon,  fel  na  chaffer  ni  ond  yn  bur  ar  bob  adeg, 
ymhob  Ue,  a  chyda  phob  peth. 


IV. 

Gallwn  yn  yr  hanes  hwn  gael  drych  cyffelybiaethol  o  effeithiolrwydd 
gras  Ysbryd  Duw  yn  agor  Uygaid  meddyliau  dynion. 

Yr  oedd  gwrthddrychau  o'r  byd  arall  yn  ymyl  y  dyn  ieuanc  yn 
Dothan  cyn  iddo  gael  yr  agoríad  Uygaid;  ond  yr  oedd  efe  heb 
eu  gweled  na  theimlo  dim  oddiwrthynt;  ac  yn  debyg  iddo,  mewn 
ystyr  foesol  neu  ysbrydol,  y  mae  pob  un  diadgenedledig.  Mae  pethau 
gogoneddus  trefn  iachawdwriaeth  Duw,  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angyl- 
ion  yn  chwennychu  edrych  amynt,  wedi  eu  dwyn  hyd  atom  oll  yn 
ngoruchwyliaeth  ac  ordinhadau  yr  efengyl ;  ond  er  hyny  y  mae  llawer- 
oedd  yn  ddyeithr  iddynt,  heb  gaol  erioed  olwg  arnynt.  "  Dyn  anianol  nid 
jw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw,  canys  ffolineb  ydynt  ganddo 
ef."  Yn  nhywyllwch  natur  y  mae  efe  heb  y  gallu  ysbrydol  i'w  gweled. 
"Nis.gall  eu  gwybod,  oblegid  yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt."  Cyflwr 
yw  hwn  ar  ddyn  sydd  wrth  fodd  y  diafol ;  o  herwydd  y  mae  efe,  fel 
duw  y  byd  hwn,  yn  dallu  meddyhau  y  rhai  digred,  fel  na  thywyno 
iddynt  lewyrch  efengyl.  Mae  y  llewyrch  yn  tywynu  yn  gryf  o'u 
hamgylch  hwy ;  ond  gan  fod  llygaid  eu  meddyliau  wedi  eu  dallu,  nid 
oes  yno  ddim  tywyniad  iddyrU — yr  un  llewyrch  yn  cyrhaedd  y  galon. 
Mae  anghrediniaeth,  a  chwant  at  y  byd  ac  at  bechod,  yn  perí  a  chr^rf- 
hâu  y  dallineb  calon ;  a'r  neb  sydd  yn  y  cyflwr  hwn,  "  ni  ŵyr  i  ba  le  y 
mae  yn  myned,  oblegid  y  mae  y  tywyliwch  wedi  dallu  ei  lygaid  ef." 

Ond  nid  ydyw  y  rhai  sydd  yn  y  cyflwr  gresynus  hwn  heddyw  yn 
ddiobaith.  Yr  un  Gweithredydd  Dwyfol  oedd  gynt  yn  agor  llygaid 
gwas  Eliseus,  i  weled  y  llu  cedyin  o  nerth  oedd  wedi  disgyn  o'r 
uchelder  i  gadw  ei  feistr,  a  all  yn  awr  ddylanwadu  yn  rasol  ar  bechad- 
uriaid,  **  i  agoryd  eu  llygaid,  a'u  troi  o  dy  wyllwch  i  oleuni,  ac  o  feddiant 
Satan  at  Dduw."  Pwy  a  all  ddarlunio  y  cymysg  dangnefedd  hyfryd 
a'r  parchedig  ofn  oedd  yn  meddiannu  llanc  y  prophwyd,  wrth  gael  ei 
hun  wedi  ei  gylchynu  gan  y  marchogion  a'r  cerbydwyr  tanllyd  a 
anfonasid  o'r  brenhinllys  nefol,  i  amddiffyn  gŵr  Duw  rhag  arfogion 
Syría  î  Rhywbeth  nid  annhebyg  y w  profíad  pechadur  wedi  i  ras  y 
Tragywyddol  Ysbryd  ei  alw  allan  o  dywyllwch  i'w  ryfeddol  oleuni  Ef. 
I'r  enaid  hwn,  "yr  hen  bethau  a  aethant  heibio ;  wele  gwnaethpwyd 
pob  peth  yn  newy dd."  Yr  hen  Fibl  yr  oedd  efe  wedi  cynnefino  arno, 
ac  yn   rhy  ddibarch   iddo,   y   mae   ei   wirioneddau  iddo  yn  awr  fel 


808  Y  OWABOU0DLD   ANWBLBDIO   TM    DT  FOU   TM    WBLEDie. 

po  b^deiit  jn  newydd  i  gjpd.  Tms^nna  a  theimla  fod  ei  dyBláobethaa 
yn  ogoneddoSy  ei  addewidion  yn  ddyddanoB,  a'i  orohymynìon  yii 
rymuBy  fel  nas  gall  ond  iltoddi  ei  gréd  ynddo,  ei  serch  amo,  a'i  ufoddr 
dod  iddo.  Pa  fodd  y  mae  hyn  ?  Nid  yw  y  Bibl  ond  yr  nn  ag  ydoedd 
yn  flaenorol,  heb  un  newidiad  amo.  lë,  yr  on  ydyw ;  ond  nid  ar  7 
gwirionedd  y  mae  yr  Ysbryd  Glftn  yn  dylan^rada,  ond  trwy  y  gwìr- 
ionedd  ar  y  deall  a'r  galon,  ac  felly  yn  gwneuthur  i'r  enaid  hwn  yr  hyn 
y  gwed^iai  y  Salmydd  am  dano,  "  Dadgnddìa  fy  llygaìd,  fel  y  gwel^^ 
bethau  rhyfedd  allan  o'th  gyf raítíi  áì"  Nes  oael  yr  agorìad  ysbrydcd  hwn, 
agoríad  deaU  a  chalon,  ^ul  dynion  fod  fel  y  ddau  ddysgybl  ar  eu  ffbrdd 
i  Emmaus:  yr  lesu  ei  hun  yn  rhodio  yn  eu  hymyl,  ae  yn  llefatm 
wrthynt,  ond  eu  llygaîd  hwynt  wedî  eu  hattal,  fel  naíd  adwaenent  ef. 
Ond  gyda  y  dadguddiad,  nid  trwy  gig  a  gwaed,  eithr  yn  omwchnator- 
iol  drwy  nerthoedd  Ysbryd  y  Bywyd,  dyma  fawr-ragorol  ogoni&nt 
Grist  yn  tywynu  i'r  meddwl,  nes  yr  adnabyddir  Ef  fel  un  oU  yn  nawdd- 
gar;  ac  y  mae  jr  olwg  ar  ei  hawddgarwch  Ef  yn  tywyllu  holl  d^wch 
daear  o  flaen  yr  enaid,  megys  y  mae  dyfodiad  ^rr  haul  yn  ei  oleuni  yn 
peri  i'r  sôr  guddio  eu  penau.  Dedwydd  fyddwn  oa  galluogir  ni  i 
ddywedyd  gyda  yr  apostol  loan,  <<  Efe  a  roes  i  ni  feddwl,  fel  yr 
adnabyddom  yr  Hwn  sydd  gywir ;  ac  yr  ydym  yn  y  Cy wir  hwnw,  sef 
yn  ei  Fab  ef  lesu  Grist." 

Gawn  yma  wers  dda  oddiwrth  y  ffordd  y  cafodd  gweinidog  gŵr 
Duw  yr  agoriad  Uygad  neiUduoI.  Efe  a'i  cafodd  mewn  atebiad  i  weddi 
Eliseus.  Oweddi,  gweddi  I  gweddi  ddiff^aant,  gweddi  ddyfal, — y  mae 
hono  eto  yn  effeithiol  yn  y  nefoedd.  Gweddíwn  yn  ddirgel,  gweddîwn 
yn  deuluaidd,  gweddiwn  yn  y  gjrnnuUeidfa.  Wrth  ddarUen  a  gwrando 
y  gair,  gweddiwn  am  yr  agoriad  oddi  fry.  "  Agoriad  dy  eiriau  a  rydd 
oleuni,"  medd  y  Salmydd.  Gweddíwn  dros  y  rhai  sydd  yn  esgeulnso 
gweddío  drostynt  eu  hunain,  y  rhaì  sydd  yn  gosod  eu  hoU  sylw  a'a 
bryd  ar  bethau  daear  ac  amser,  heb  ynddynt  duedd  na  chymhwysder  i 
edrych  ar  "  y  pethau  ni  weUr,  y  rhai  sydd  dra^wyddol."  Y  dyn  sydd 
â'r  Ysgrythyr  yn  ei  law,  ond  iddo  fel  Uyfr  seliedig — yr  efengyl  yn  ei 
glyw,  ond  efe  heb  weled  erioed  degwch  y  Person  gogoneddus  yr  efeng- 
yUr  am  dano,  y  weddi  gymhwys  ar  ei  ran  ydyw,  "  0  Arglwydd,  agor, 
attolwg,  ei  lygaid  ef  fel  y  gwelo."  TywyU  a  thlawd,  yn  wir,  yw  enaìd 
heb  "oleuni  y  bywyd;"  ac  os  nad  yw  yn  gweddío  am  hyny,  y  maa 
efe  yn  ddiofal  yn  "  meddiant  y  tywyUwch,"  ac  yn  prysuro  ei  hynt  tua 
thywyUwch  eithaf.  Gweddíwn  oU  am  i  Dad  y  tmgareddau  dmgarháii 
wrthym,  a'n  "  goleuo  â  goleuni  y  rhai  byw,"  yn  emes  a  blaenbrawf  o'r 
"  etifeddiaeth  yn  y  goleuni"  yn  dragywydd. 

KooBR  Edwards* 


DOSBARTHIAD  BYWYD  AR  WYNEB   Y  DDAEAJL 

Nm  068  odîd  yr  un  gangen  o  wyddoniaeth  ag  yr  ymddangoBai  yr 
efrydiaeth  o  honi,  ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  Uai  tebyg  o  ddwyn  ffrwyth 
gwerthfawr  na'r  un  am  Ddosbarthiad  By wyd.  Mae  y  gallu  i  yms^rmad 
sydd  gan  y  rhan  f wyaf  o  anifeiliaid,  a  chan  adar  yn  enwedig,  i  raddau 
mor  helaeth,  yn  gwneuthur  eu  mynediad  o  un  ranbarth  i  un  arall  mor 
hawdd  fel  y  gellid  yn  rhesjrmol  dysgwyl  mai  yma,  os  yn  unman,  y  ceid 
"teyrnasiad  mympwy"  yn  cymeryd  lle  "teymasiad  deddf."  Nid  ydyw 
y  ffeithiau,  fodd  bynag,  yn  cyfíawnhftu  y  dysgwyliad  hwn. 

Y  mae  yn  wybyddus  er  ys  llawer  o  amser  fod  gwahanol  wledydd  yn 
cael  eu  nodweddu  gan  wahanol  gasgliadau  o  aniíeiliaid  a  phlanhigion, 
neu  a  defnyddio  y  celfeiríau,  gan  wahanol  fauna  9kflora,  Pan  gyntaf  y 
darganfyddwyd  Ameríca  fe  welwyd  fod  ffurfìau  o  fywyd  a  breswylient 
y  wlad  newydd  yn  dra  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd.  Yr  oedd  y  ffurfiau 
Dwyreiniol,  megys  yr  elephant,  y  rhinoceros,  y  camel,  yr  hippopotamus, 
y  buffalo,  y  march,  yr  asyn,  y  llew,  y  teigr,  yr  epa,  a*r  baboon,  yn  an- 
adnabyddus  yn  nehyfandiroedd  Oorllewinol  Gogledd  a  Dehau  Ameríca, 
tra  yr  oedd  ganadynt  fathau  hollol  ddyeithr  i'r  hannercylch  Dwyrein- 
iol,  megys  y  tapir,  y  lama,  y  peccarí,  y  puma,  y  sloth,  a'r  epa  hir^ 
gynffonog.  Drachefn,  fe  fyddai  i  Brydeiniwr  a  ymwelai  ftg  Awstridia, 
ac  a  weîthiai  i  wylltdîroedd  y  wlad  hono,  ei  gael  ei  hun  wedi  ei  am- 
gylchu  ft  ffurfiau  o  fywyd  tra  gwahanol  i'r  hyn  adawsai  ar  oL  Yn  Ue 
Uwynogod  a  chwningod,  fe  welai  hangaroos  a  toambats;  ac  yn  lle  hedydd- 
ion,  llinosion,  a  bronfreithion  y  wlad  hon,  fe  welai  i^aro^^  cochaioos,  ac 
adar  Parad wys.  Fe  ganfyddai  ar  unwaith  nad  y w  y  gwabaniaeth  yma  yn 
ddyledus  yn  unig  i  bellder.  Oblegid  pe  yr  estynai  ei  ymdaith  ymlaen 
i  Japan,  fe'i  cai  ei  hun  yno  ymysg  adar  a  chreaduríaid  pedwartroed  tra 
gwahanol  i  rai  Oorllewinol  Ewrop,  er  fod  Japan  mor  bell  o  Loegr  ag 
ydyw  Awstralia. 

Mae  yn  debyg  y  byddai  i  hinsawdd  ei  awgrymu  ei  hun  fel  príf  achos 
y  gwahanîaeth  hwn  mewn  anifeiüaid  a  phlanhigion.  Ond  fe  ellir  yn 
hawdd  dangos  fod  hinsawdd,  er  yn  ddiammeu  yn  gweíthredu  i  ryw 
raddau,  yn  annigonol  i  esbonio  yr  holl  ffeîthiau.  A  chymeryd  yr  hen 
fyd  a'r  byd  newydd,  gan  deîthio  o  ogledd  i  ddehau  y  cyfandiroedd 
Amerícanaidd,  yr  ydym  yn  cael  y  gwahaniaeth  mwyaf  mewn  hinsawdd 
— o  hinsawdd  pegynol  Labrador  i  hinsawdd  trofegol  canolbarth 
Ameríca;  eto  y  mae  y  gwahaniaeth  rhwng  anifeiliaid  a  phlanhigion 
Labrador,  gyda'i  hinsawdd  pegynol,  a  Florida,  gyda'i  hinsawdd  trofegol, 
yn  llawer  llai  na'r  gwahaniaeth  rhwng  rhai  Florída  ac  Ynysoedd 
Bahama,  ychydig  filldiroedd  i'r  dwyrain  yn  yr  un  Uedred.  Ymhell- 
ach,  nid  oes  nemawr  hinsawdd  neu  ansawdd  yn  yr  hen  fyd  na  ellir  cael 
eu  cyffelyb  yn  y  newydd ;  ac  eto  y  mae  anifeiliaid  a  phlanhigion  y  ddau 
yn  hanfodol  wahanoL     Drachefn,  os  cymharwn  ranbarthau  o  dir  yn 


054  DB80ARTBS   A   SPlNOZA. 

ddichonadwy  sicrbau  arglwyddiaeth  ar  ddirgelion  naturl  P»  fodd 
y  mae  yn  bosibl  dwyn  natur  o  dan  deyrnged  wirionôddol  i  yabryd  dyn  î 
Ond  nid  fel  hyn  yr  ymgynnygia  y  cweatiwn  i  Doscartes.  Iddo  ef  nid 
yw  athroniaeth  amgen  na  dadganiad  o*r  Myfi,  fel  yr  hyn  sydd  yn 
meddwl.  Yn  a  thrwy  ei  weithrediad  yn  meddwl,  sefydla  y  Myfi  ei 
fodolaeth  ei  hun  mewn  duU  dir  ac  eglur  ;  ac  mewn  canlyniad  cynnyig- 
aeddir  ni  â  maen  prawf  er  profi  sicrwyâd  y  wybodaeth  a  gyrhaeddir 
genym.  '*  Beth  syad  sicr  î "  meddaí  rhywun.  Yr  ateb  yw,  mai  hyny, 
pa  beth  bynag  fyddo,  sydd  sicr,  a  ganfyddir  genym  mor  glir  ac  eglur  ag 
y  canfyddir  bodolaeth  y  Myfí  eì  hun. 

Ganwyd  René  Descartes  yn  y  flwyddyn  1596,  yn  La  Haye,  Ffrainc. 
Felly  ar  adeg  ei  enedigaeth  yr  oedd  Bacon  yn  mlodau  ei  ddyddian, 
canys  ganesid  ef  bymtheg  mlynedd  ar  hugain  yn  flaenorol.  Pan  nad 
oedd  Descartes  ond  bachgen  megys,  dangosodd  fawr  anfoddlonrwydd  o'r 
athroniaeth  a  flynai  ar  y  pryd.  Yn  wir  nid  hir  y  bu  nes  djrfod  i  edrych 
ar  gyiundrefn  yr  Ysgolwyr  fel  yn  hollol  ddiwerth,  ac  i  gredu  mai  gwas- 
anaeth  pwysig  fyddai  ei  symud  ymaith  oddiar  y  ffordd.  Yn  yr  ugein- 
fed  flwyddyn  o'i  oedran,  newidiodd  fywyd  yr  efrydydd  am  fywyd  y 
milwr.  Tra  y  bu  yn  y  fyddin,  pa  fodd  bynag,  ni  lesgäodd  gweitíigar- 
wch  diflino  ei  feddwl.  Ac  yn  y  flwyddyn  1621,  rhoddes  i  fyny  ei 
fy.wyd  milwrol,  gan  jx  ystyriai  bellach  fod  ei  gynllun,  er  diwygio 
gwyddiant  a'i  gosod  ar  sylfaen  gadamach  nag  yr  oedd  ami  o'r  blaen, 
fel  yn  gwbl  aädfed.  Wedi  teithio  am  yspaid  cawn  ef  yn  aros  dros 
dymraor  pur  faith  yn  Paris ;  ond  jn  y  flwyddyn  1629  ^rmadawodd  o'i 
wlad  enedigol,  ac  aeth  i  drigo  i  Holland.  Yma  treuliodd  ugain  mlyn- 
edd  (1629 — 1649)  yn  efrydu  athroniaeth,  a  materíon  eraiU  cjrdweddol 
â'i  cnwaeth.  Yn  ystod  yr  amser  hwn  mwynhäodd  raddau  helaeth  o 
dawelwch  a  hamdden,  er  yn  wir  y  gwyddai  i  fesur  beth  ydoedd  cael  ei 
flino  gan  ymosodîadau  brwnt  oddiwrth  rai  o'r  dadleuwyr  penboeth 
oedd  ar  y  pryd  yn  cynhyrf u  y  wlad.  Ar  derfyn  yr  ugain  mlynedd,  daeth 
gwahoddiad  iddo  oddiwrth  Christina,  brenines  Sweden,  i  wneyd  ei 
gartref  yn  ei  phrifddinas,  Stockholm.  Mewn  canlyniad  symudodd 
yno ;  ond  wedi  ychydig  o  arosiad  yn  y  Ue,  bu  farw,  yn  yr  oedran  cym- 
harol  ieuanc  o  bedair  blwydd  ar  ddeg  a  deugain.  Mor  fuan  yr  ehedwn 
ymaith  1 


II 

Yn  y  chweched  Uyfr  o'i  Wladwriaeth,  rhydd  Plato  ddarlun  byw  o'r 
gwir  athronydd  mewn  oes  ag  sydd  yn  anghyfaddas  iddo.  Bydd  i'r 
cyfryw  un,  meddai,  ymddwyn  yn  dawel  a  chyfyngu  ei  sylw  i'w  achos- 
ion  ei  hun.  Cyffelyb  fydd  i  ŵr  yn  cymeryd  nodded  dan  gysgod  mur  ar 
ddiwraod  drycinog  ac  ystormus,  pan  yr  ymUdir  y  gwlaw,  &c.,  yn 
ffyraig  gan  y  gwynt,  ag  y  bydd  yntau — tra  fel  pe  yn  gweled  o'i  ym- 
guddfan  Iwyr  oresgyniad  y  gweddiU  o  ddynolryw  gan  ormod  rhysedd  a 
phenrhyddid — yn  teimlo  hefyd  yn  berffaith  dawel,  os  bydd  iddo  fyw  ei 
dymmor  i'r  pen,  heb  i'w  berson  gael  ei  lychwino  gan  anghyfiawnder  a 
drwg  weiihredoedd,  y  caiff,  pan  ddèl  amser  ei  ryddhád,  ymadael  mewn 
hamdden  a  dríoldeb.    BrasUneUiad  byr  o  haoeB  ^ino2a  sydd  ddigonol 


101 


—  ^sir- 


i     Mír:- 


-= ir.      • 


^--    u--  ^*" 


<  yr 

'V 

liia. 
•ler- 

/  7 
nca 
poh 
fod 
'rch 
aol 
'wa- 
íoa? 
ead- 

Ni  a 

'itaf 

i  yn 

I*  yr 

un- 
•V7d. 
H'edi 


I  th  y 

'lym 
ithau 
<c  yn 

llew 
indir 
II  dra 
IIow. 

sydd 

fiiawr 

lahob 

'*  hen 

':iod  y 

Mae 

yn  yn 

i>n  yn 

'i,   neu 

'"'í^  au 

lonau. 

^eliog. 

uid  yn 

^^ahan- 

'^^  mae 


400  DOSBARTHIAD   BTWYD    A.^   WYNKB    T   DDAtt^B. 

Awstralîa,  Dehau  Affrìca,  a  Dehau  Ameríca,  rhwng  y  lledredaa  25*  a 
35*",  ni  a  gawn  ranau  ydynt  yn  dra  thebyg  yn  ea  hoU  ansoddaa  ;  eto  nì 
fyddai  yn  bosîbl  nodi  tri  chasgliad  o  anifeiliaid  a  phlanhigion  mwy  cwbl 
wahanol. 

Os  nad  ydyw  y  gwahauiaeth  yn  ddyledus  i  hinsawdd,  pa  fodd  jmte 
y  gellir  ei  esbonio  ?  Wrth  daflenu  a  chymharu  anifeiliaid  a  phlanhig- 
ion  y  gwahanol  gyfandirocdd  ac  ynysoedd,  yr  ydys  yn  cael  ar  y  cjfan 
mai  po  anhawddaf  myned  diosto  ydyw  y  terfyn,  harrier^  rhwDg  dwy 
wlad,  mwyaf  ydy w  y  gwahaniaeth  rhwng  eu  hanifeiliaid  a'u  planhìgion. 
Fe  ddeallir  fod  y  gair  terfyn  jm  cael  ei  ddef nyddio  yn  yr  ystjr  eangaf 
fel  yn  golygu  unrhyw  beth  sydd  yn  gwahanu  dwy  ranbarth  o  dir  fel  ag 
i  attal  rhwydd  fynediad  anifeiliaid  ot  naiil  ranbiarth.  i'r  UalL  Y  mâr 
ydyw  y  terfyh  mwyaf  i  anifeiUaid  y  tir,  ac  feUy  mae  yn  canlyn  mai  po 
ddyfnaf  a  Uetaf  y  môr  fo  yn  gwahanu  dwy  wlad,  mwyaf  ydyw  y  gwa> 
haniaeth  yn  y  ffurfiau  o  fywyd  sydd  yn  eu  preswyUo.  Y  mae  càdwyni 
uchel  o  fynyddoedd  hefyd,  a  diffeithdiroedd  ac  afonydd  mawrion,  i  ry w 
raddau,  yn  gwneyd  terfynau,  ac  y  mae  gwahaniaethau  cyfatebol  mewn 
bywyd  ar  bob  ochr  iddynt.     Paham  y  mae  feUy  1 

Cyn  cynnyg  atebiad  i'r  cwestiwn  hwn,  fe  fydd  yn  dda  wyncbu  yr 
anhawsder  o  gyfeiriad  araU ;  ac  yma  rhaid  i  ni  aros  i  ddeffînio  gair  a 
gyfarfyddir  yn  fynyîh  ar  ol  hyn,  sef  y  gair  math^  "  species."  Maih  tfm 
cyfanrif  yr  holl  rai  tehyg  o  unrhyw  ani/aü  sydd  yn  awr  yn  fyWy  neu  a  fu 
yn  fyw.  Fe  geir  fcíd  pob  viath  yn  trigianu  mewn  rhan  benodol  o 
arwyneb  y  ddaear ;  mewn  geiriau  eraül,  fod  Ueolrwydd  neu  fodolaeth 
mewn  man  neiUduol,  yn  gymaint  priodoledd  mewn  anifeUiaid  ag  ydyw 
eu  ffurf-wneuthuríad  arbenig.  Cymerwch,  er  engraifft,  y  Uew.  Mae 
gan  y  Uew  ffurf-wneuthuriad  neillduol,  Uun  a  Uiw,  sydd  yn  gwneyd  i 
fyny  ei  nodweddion  arbenig ;  ond  heblaw  hyny  y  mae  hefyd  briodol- 
edd  araU,  sef  y  briodoledd  o  leolrwydd.  Nid  ydyw  y  Uew  iV  gael  yn 
awr  ond  mewn  rhanau  o  Affríca  a  de-orUewin  AÌsia  i  fyny  hyd  ganol- 
barth  India,  yr  hyn  a  enwir  *'  Uancrch  y  math,''  specifie  area^  neu  ei 
"gylch,"  ei  rjnge,  Heblaw  y  Uew,  y  mae  mathau  eraiU  sydd  yn  perthyn 
yn  agos  iddo,  ac  y  mae  i  bob  un  o  honynt  ei  gylch  neiílduol  ei  hun, — 
megys  y  teigr  yn  nghanolbarth  a  deheubartn  Asia ;  y  gath  wyUt  yn 
Ewrop ;  y  puma  yn  nghanolbarth  a  deheubarth  America.  Fel  hyn  y 
mae  i  bob  math  ei  gylch  neiUduol  ei  hun.  Nid  ydyw  y  Uew  i'w  gael 
yn  Asia  naV  puma  yn  Affrica.  Mae  yr  hoU  fathau  hyn,  ynghyd  a  rhai 
eraiU,  yn  gwneyd  i  fyny  y  rhy wogaeth,  neu  y  genus  **  Felis"  y  Cathfilod, 
— rhymgaeth  yn  golygu  casgliad  o  fathau  sydd  yn  perthyn  yn  agos  i'w 
gilydd,  y  rhai  sydd  â  nodweddion  neiUduol  o  ffurf-wneuthuriad  yn 
gyffredin  iddynt.  Mae  y  rhywogaeth  FeliSf  gan  hyny,  yn  cynnwya  pob 
gwahanol  fathau  o  gathod,  ac  yn  cael  ei  wahaniaethu  oddiwrth  bob 
rhywogaethau  eraUl  gan  nodweddion  neiUduol — trefniad  dannedd,  ael- 
odau,  ac  organau  tumewnol — y  rhai  ydynt  yn  gyffelyb  mewn  pob  math 
neu  species  o'r  rhywogaeth  Felis,  ond  na  cheir  gyda'u  gilydd  mewn 
mamoUon  eraiU.  Yn  awr,  yn  union  yr  un  modd  ag  y  mae  i  bob  nuUh 
gylch  neu  range  neiUduol  dros  arwyneb  y  ddaear,  feUy  y  mae  iV  rh^wg- 
aeth  gylch  neillduol,  a  elwir  "  Uanerch  y  rhy wogaeth,"  generic  area^  fel 
y  gelwid  y  UaU  yn  "  Uanerch  y  math,"  neu  spedfic  area,  Mae  Uanerch  y 
rhywogaeth,  wrth  reswm,  yn  cael  ei  gwneyd  i  fyny  o  gydgasgUad  Uan- 
erchau  y  mathau ;  a  gaU  y  naiU  neu  y  Uall  f od  yn  fawr  neu  yn  fach.     Yn 


DOSR\BTUIAD  BYWYD  AR  WTMBB  T  DDABAR*  101 

achos  y  FeliSf  y  Cathfilod,  y  mae  yn  fawr  iawn,  yn  cynnwys  ymron  yr 
hoU  fyd  oddieithr  Awstralia,  New  Zealand,  a  Madagascar.  Mewn 
achosion  eraiU  y  mae  Uanerch  y  rhywogaeth  yn  fechan  ;  er  engraiffb  y 
mae  rh^rwogaeth  y  kançaroos,  Macropus,  yn  gyfyngedig  i  AwstraHa. 
Y  mae  Uanerchau  y  gwahanol  fathau  yn  fynych  yn  ymestyn  dros  der- 
fynau  ea  gilydd,  feî  hefyd  y  gwna  Uanerchau  y  rhy wogaethau ;  feUy  y 
mae  y  teigr  Vw  gael  yn  nehau  a  chanolbarth  Asia,  a'r  Uew  yn  Aflfríca 
a  de-orUewin  Asia.  Yr  ydym  gan  hyny,  ar  y  cyfan,  yn  gweled  fod  pob 
math  Ìw  cmI  mewn,  Uaìierch  neillduol  ar  wyneh  y  ddaear,  aW  un  modd  fod 
pob  rhyw  igaeth  a  the*ilu^  neu  gasgliad  uwch  o  fathiu^  i'w  ca4  mewn  llanerch 
neiUd'tol  ar  wyneb  y  ddaear.  Ac  yn  awr  y  mae  hyn  yn  ein  dwyn  yn  ol 
drachefn  at  y  cwestiwn  â  pha  un  y  cychwynasom :  Paham  y  mae  gwa- 
hanol  wledydd  yn  cynn wys  gwahanol  f athau  o  anif eiUaid  a  phlanhigionf 
Neu  mewn  geiriau  erâiU,  Paham  y  mae  Ueolrwydd  yn  briodoledd  cread- 
uriaid  by  w  1 

Nid  ydyw  yn  angenrheidiol  myned  i  mewn  yma  i  ymdríniaeth  ar  y 
cwestiwn  tra  anhawdd  o  darddiad  mathau,  the  origin  of  species.  Ni  a 
gymerwn  yn  ganiataol  yn  unig  fod  pob  math  wedi  ymddangos  gyntaf 
mewn  un  lanerch, — hyny  yw,  na  chynnyrchwyd  eríoed  yr  un  math  yn 
annibynol  mewn  dwy  neu  ychwane^  o  wahanol  ranbarthau,  nac  ar  yr 
un  pryd  nac  ar  wahanol  amserau.  ¥  mae  hyn  yn  hoUol  gy son  ftg  un- 
rhy w  olygiad  a  allwn  gymeryd  am  darddiad  y  gwahanol  fathau  o  fy wyd. 

Y  mae  mathau,  gan  hyny,  ar  ol  iddynt  unwaith  gael  eu  ffurfio,  wedi 
ymdaenu  i  lanerchau  eraiU  trwy  ymfudiad. 

Fod  y  golygiad  yma  am  un  canolbwynt  o  fathau,  o  leiaf  yn  debygol, 
a  ddangosir  gan  yr  ystyríaethau  a  ganlyn. 

Mewn  gwahanol  wledydd,  yn  cael  en  gwahanu  y  naiU  oddiwrth  y 
UaU  gan  gefnfor,  Ue  mae  yr  ansoddau  anianyddol  yn  gyflfelyb,  yr  ydym 
yn  cael,  nid  yr  un  mathau,  ond  rhai  mewn  agos  perthynas,  neu  fathau 
cynnrychioliadol ;  ond  mewn  gwledydd  sydd  wedi  eu  cysyUtu  ac  yn 
rhedeg  iV  gilydd,  y  mae  yr  un  mathau  yn  cynniwair.  Nid  ydyw  Uew 
AflTrica  iV  gael  yn  nehau  America,  er  fod  rhanbarthau  yn  y  cyfandir 
diweddaf  ymha  rai  y  raae  yr  hinsawdd  aV  ansoddau  anianyddol  yn  dra 
chyfifelyb  i'r  rhai  sydd  yn  flTynu  yn  y  parthau  a  fynychir  gan  y  Uew. 
Ond  yn  nehau  America,  nid  y  îlew  a  geir,  ond  math  aralí  sydd 
yn  perthyn  yn  agos  iddo,  y  puma.  Dyma  fwystfil  cig-fwytäol  mawr 
dehau  Ameríca,  yr  hwn  «ydd  yn  gwneyd  yr  un  gwaith  ac  ymhob 
flfordd  yn  cynnrychioH  Uew  yr  hen  fyd.  Drac'-.efn  y  mae  camel  yr  hen 
fyd  yn  cael  ei  gynnrychioU  gan  y  laraa  yn  y  newydd.  .Y  raae  epäod  y 
byd  newydd  hefyd  yn  perthyn  i  fath  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd.  Mae 
epäod  yr  hen  fyd,  y  catarrhini,  a'u  flfroenau  ar  bob  ochr  i'w  trwyn  yn 
cael  eu  gwahanu  gan  fadruddyn  toneu,  yn  raeddu  codenau  raawrion  yn 
eu  bochau,  a  cbanddynt  32  o  ddannedd,  a  chynflfonau  bychain,  neu 
heb  gynflfonau  ;  ond  y  mae  epäod  y  byd  newydd,  neu  y  platyrrhini^  a*u 
flfroenau  yn  Uy dain  ar  wahân  yn  rahen  y  swch,  heb  ddira  boch-godenau, 
yn  meddu  36  o  ddannedd,  a  chanddynt  gynflfonau  hirion  gafaeUog. 
Drachefn  y  mae  creaduriaid  pedwartroed  AwstraUa  yn  perthyn,  nid  yn 
unig  i  fathau  gwahanol  i  rai  yr  hen  fyd,  ond  i  ddosbarth  hoUol  wahan- 
ol,  sef  y  dosbarth  Marsupial^  sef  rhai  â  chodau  dan  eu  boliau.  Eto  mae 
y  bo1;^odogion  hyn  yn  dangos  cyfres  o  fiurfiau  cyfatcbol  i  rai  parthaa 


402  DOSBARTSIAD  BYWTO   AR   W7MBB   T  DDAEAB. 

eraiU  y  byd.  Mae  rhai  yn  ymborthi  ar  lysiau,  fel  y  hangaroos  ;  mae 
eraill  yn  gig-fwytäol,  fel  blaidd  Tasraania.  Mae  yn  eglur  nad  jáyw 
hyn  yn  ddyledus  i'r  ffaith  nad  ydyw  y  ffurfiau  sydd  yn  trigianu  mewn 
un  laneroh  yn  alluog  i  fy w  yn  y  lleill ;  oblegid  er  pan  mae  y  march,  yr 
ych,  y  ddafad,  y  ci,  &c.,  wedi  eu  dwyn  i  mewn  i  Awstralia,  dehau 
America,  Affrica,  &c.,  y  maent  wedi  ffynu  yn  rhyfeddol,  yr  hyn  sydd  yn 
dangos  fod  yr  hinsawdd  aV  ansoddau  eraill  yn  ffafriol  i  raddau  helaeth 
iawn.  Yn  awr  pe  buasai  yr  un  mathau  wedi  eu  cynnyrchu  mewn  am- 
ryw  wahanol  ranau  o'r  byd — ^mewn  gair,  yn  y  manau  hyny  oedd- 
ent  gyfaddas  iV  cynnal — paham  na  fuasai  defaid  yn  gynhenid  i  Aws- 
tralia,  a  phaham  na  fuasai  meirch  wedi  eu  galw  i  fodolaeth  yn  ngwas- 
tadeddau  ffrwythlawn  dehau  America,  lle  yr  ymwibiant  yn  awr  yn 
yroedd  anferth,— disgynyddion  y  rhai  a  ddygwyd  i  mewn  gan  yr 
Yspaeniaid  ar  ol  darganfod  y  wlad. 

Ymhellach,  f e  yraddengys  raewn  rhai  achosion  fod  y  math  sydd  jm 
trigianu  mewn  un  lanerch  mewn  gwirionedd  yn  fwy  cyfaddas  i  fyw 
mewn  gwlad  arall  naV  ffurfiau  hyny  sydd  yn  gynhenid  iY  cyfryw  wlad« 
Fe  sylwyd  bod  planhigion  Ewropëaidd  wedi  eu  cymeryd  i  New  ^ealand 
yn  ymledu  gyda'r  fath  gyflymdra  ac  yn  tyfu  mor  gryfion  fel  ag  mewn 
rhan  fawr  i  gymeryd  lle,  ac  yraron  i  yru  yraaith,  rai  o*t  ffurfiau  brodor- 
ol.  Y  mae  meillion  gwyn,  ŵy^,  yn  dangos  y  bywyd  a'r  tjrfiant 
rhyfeddol  yma.  Un  o'r  pläau  rawyaf  ar  diroedd  diwylliedig  ydjrw 
suran  yr  yd,  sheep^s  sorrel  y  wlad  hon,  yr  hon  a  ymdaena  gyda'r  fath 
gyflymdra  pan  unwaith  y  caiff  feddiant  oV  tir,  fel  mai  prin  y  gellir 
sicrhau  unrhyw  gnydau  cyffredin.  Ond  ni  all  hyd  yn  nod  y  chwỳn 
yma  weithio  ei  ffordd  yn  erbyn  meiUion.  Os  ydy w  daear  New  Zealand, 
ynte,  mor  hynod  gyfaddas  i  feillion  gwyn,  paham  na  fuasai  y  plan- 
higyn  hwnw  wedi  ei  ffurfio  yn  arbenig  yn  New  Zealand,  yn  gystal  ag  yn 
y  cyfandir  Ewrop-Asiaidd,  os  ydy w  mathau  bob  amser  wedi  ymddangos 
yn  gyntaf  yn  y  raanau  Ue  raae  yr  ansoddau  yn  gyfaddas  iddynt  î 

Y  mae  hyn,  ynghyd  a  phrofion  eraill,  yn  dangos  yn  amlwg  y  rhaid  i 
ni  syrthio  jn  ol  ar  ganolbwyntiau  unigol  o  fathau. 

Os  cymerwn  yn  ganiatäol  nad  ydyw  pob  raath  wedi  tarddu  ond 
mewn  un  lanerch,  ac  yna  wedi  yradaenu  i  lanerchau  eraiU  trwy  yrafud- 
iad,  mae  yr  anhawsderau  yn  diflanu ;  oblegid  ni  raid  i  ni  ond  tybied 
fod  y  march,  yr  ych,  defaid,  a  meillion  gwyn  wedi  tarddu  ar  y  cyfan- 
dir  Ewrop-Asiaidd,  ac  nad  ydy w  Awstralia  a  New  Zealand  erioed  wedi 
bod  mewn  cysylltiad  â'r  cyfandir  er  pan  mae  y  ffurfiau  hyny  wedi 
ymddangos,  fel  na  allai  yr  hâd  gael  cyfleusdra  i  yraf udo  i'r  gwledydd 
hyny,  Ar  y  dybiaeth  yna,  mae  yn  hawdd  deall  ps^am  na  cheid  hwynt 
yn  y  gwledydd  hyny  y  rhai  yn  awr  sydd  yn  troi  allan  mor  berffaith 
gyf addas  iddynt. 

Oadewch  i  ni  yn  awr  ystyried  y  moddion  trwy  ba  raî  y  mae  mathau 
yn  ymdaenu  o'r  canolbwynt  lle  y  tarddant.  Y  maent  yn  ymdaenu 
trwy  ymfudiad.  Rhaid  deall  y  gair  jrmfudiad  yn  yr  ystyr  mwyaf  ëang 
fel  yn  golygu  gwasgariad  ffurfiau  bywydol  trwy  oruchwyliaethaa 
naturiol,  ac  nid  mewn  un  modd  fel  yn  golygu  cyfaddasiad  ymwybodol 
moddion  i  gyrhaedd  dybenion. 

Mae  yn  ymddangOB  fod  pob  math,  anifeilaidd  a  phlanhigol,  yn  tueddu 
«i  llosogi  yn  gyflym  ic  i  estyn  ei  gylch  dros  lanerch  mor  ëang  ag  a 


DUSBARTUIAO   BYWYO   Att    WYMEB    T   1/DASAR.  áOB 

fyddo  yu  bosibl.  Mae  y  Uedaeniad  yma,  os  yw  y  creadur  yn  fedd- 
iannol  ar  allu  i  ymsymud,  yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  gan  gymhell- 
ion  chwant  naturíol,  yn  neiUduol  yr  awydd  am  ymborth.  Fel  y  mae 
unigolion  301  llíosogi,  y  mae  y  math  ^m  lledaenu,  nes  y  mae  hyny  yn 
cael  ei  attal  naill  ai  gan  ryw  derfyn  naturíol  neu  gan  ryw  fath  andl 
sydd  mewn  cydymgais  á  hwynt,  sydd  eisoes  mewn  meddiant  neu  yn 
f wy  cyfaddas  i'r  tir  neu  i  hinsawdd  y  rhanbarth.  Ymhellach,  heblaw 
y  tueadiadau  cyflfredin  hyn  i  ëangu  y  cylch  wrth  ymofyn  am  ymborth, 
y  mae  greddf  neillduol  at  ymsymud  yn  ymddadblygu  mewn  rhai 
mathau  ar  ol  tymmor  anarferol  o  eppilgar,  neu  pan  y  dygwydda  prínder 
mawr  o  ymborth  dros  hmerch  ëang.  Yn  ystod  gauafau  Uymion  y  mae 
niferí  mawr  o  eirth  duon  yn  ymfudo  o  Canada  i'r  Unol  Daleithiau,  er, 
dan  amgylchiadau  cy£fredin,  eu  bod  yn  aros  yn  y  gogledd  ac  yn  gauaf u 
yno.  Fe  ddywedir  fod  gwiwerod  cyffredin  yn  Lapland  ac  mewn 
lledredau  uchel  eraiU,  pryd  b^mag  y  gorfodir  hwynt  gan  ddìffyg 
ymborth  i  adael  eu  trigfanau  cyffredin,  yn  ymfudo  mewn  niferí  anferth 
ac  yn  ymdaîth  ar  eu  hunion  ymlaen,  heb  adael  i  greigiau  na  choedwig- 
oedd  na'r  dyfroedd  Uetaf  eu  troi  oddiar  eu  Uwybr.  Fe  ddywedir  fod 
yr  un  peth  yn  wir  am  lygod  yn  Norway  a  Kamschatka.  A  geUid 
ychwanegu  engreifftiau  o'r  un  natur  yn  ddiderfyn. 

Mae  y  Uedaeniad  yma  ar  ffurfiau  bywyd  yn  cael  ei  ddwyn  jrmlaen 
ymheUach  trwy  foddion  y  tu  aUan  i'w  dewisiad.  Mae  anifeiHaid 
weithiau  yn  cael  eu  cludo  ar  glwyden  o  îl  Mae  eirth  pegynol  wedi 
bod  yn  cael  eu  cludo  ar  rew  o  Oreenland  i  Iceland.  Ac  yn  y  trofegau, 
y  mae  cludeiiiau  nofìawl  o  goed  sydd  yn  myned  i  waered  hyd  yr 
afonydd  mawríon,  yn  fynych  yn  dwyn  gyda  hwynt  amrywiol  anifeiHaid 
a  phlanhigion.  Fe  ddy  wed  Spix  a  Martins  iddynt  yn  ystod  eu  teithiau 
ar  yr  Amazon  mewn  canoe^  yn  fynych  weled  ar  y  cludeiriau  hyn  ac  ar 
gyfBon  coed  mawríon,  gasgUadau  tra  hynod  o  anifeiHaid.  "Ar  un 
gludair  yr  oedd  amryw  giconiäod  sobrddwys,  yn  clwydo  wrth  ochr  nifer 

0  epäod.  Ar  un  arall  fe  weUd  nifer  o  hwyaid  a  throchyddion  yn 
eistedd  gerUaw  bagad  o  wiwerod ;  tra  ar  baladr  cedrwydden  bydreaig 
yr  oedd  afanc  neu  grocodil  anferth  yn  ymestyn  wrth  ochr  dywalgath, 
iiger  cat,  y  naUl  a'r  UaU  yn  edrych  ar  eu  gilydd  gyda  gelyniaeth  ac  an- 
ymddiríed,  ond  y  cyntaf  yn  amlwg  yn  fwyaf  tawel  feí  yn  ymwybodol 

01  ragoríaoth  mewn  cryfder." 

Mae  planhigion  yn  cael  eu  gwasgaru  yn  gwbl  trwy  foddion  anunion- 
gyrchol.  Mae  hadau  yn  cael  eu  chwythu  gan  y  gwyntoedd ;  mae  eraUl 
yn  meddu  darparíaethau  neiUduol  trwy  ba  rai  y  maent  yn  glynu  yn 
mlew  anifeiHaid,  ac  feUy  301  cael  eu  gwasgaru ;  tra  y  mae  eraiU  yn  cael 
eu  dwyn  oddiamffylch  gan  adar,  ac  feUy  yn  cael  eu  dosbarthu  droe 
lanerchau  ëang.  Y  mae  Darwin  yn  cofnodi  fel  y  Uwyddodd  oddiwrth 
belen  o  brídd  6  j  wns  o  bwysau,  a  Ijrnai  wrth  goes  petrisen,  i  godi  dau  a 
phedwar  ugain  o  wahanol  blanhigion,  a'r  rhai  hyny  jn  perthyn  i  bump 
o  wahanol  fathau.  FeUy  trwy  ymfudiad,  a  de&iyddio  y  gair  yn  ei 
ystyr  ëangaf,  y  mae  mathau  yn  Uedaenu. 

Wrth  gymharu  ffurfiau  bywyd  mewn  gwahanol  ranaa  o'r  byd^  fe 
gaed  ei  fod  yn  bosibl  dosranu  arwyneb  y  ddaear  i  ranbartbau,  pob  nn 
yn  cael  ei  nodweddu  gan  gasgHadau  neiUduol  o  fathan  a  rhywogaeth- 
«u.    Fod  y  rhfiniadan  hyn  yu  aeUicdig  «r  «gwyddor  natoríol  a  biofir 


á04  D08BABTHIAD    BYWTO   AB    WYMSB    T   DDABAB. 

gan  y  ffaith,  pa  gjanulliad  bynag  o  anifeiliajd  nea  blanhigion  a  astadir 
y  ceir  fod  yt  un  prif  ranbart.hau  o  ddosraniad  yn  bodoll  Fe  weithiwyd 
allan  y  dosranîad  yma  gyntaf  trwy  y  teulu  o  anifeiliaid  Ueiaf  tebygol  o 
roddi  ca8o;liadau  y  gellid  ymddiríed  jmddynt,  sef  adar ;  ac  wedi  hyny 
pan  astudiwyd  dosranau  eraiU  o'r  deyrnas  anifeilaidd,  fe  gaed  f od  j 
dosbarthiad  a  seiliasid  ar  ddosraniad  adar  yn  dal.  Mae  y  dosraniadia 
fel  y  canlyn,  gyda  rhai  o'r  ffurfiau  sydd  yn  perthyn  yn  neillduol  i  bob 
un: — 

L  Y  Rhanbarth  Ewrop-Asiaidd,  neu  Pd(mrdic,  yn  cynnwys  rhan 
0  Ewrop,  llain  o  Ogledd-Affrica  ac  Asia,  gan  gau  allan  India.  NM- 
duol:  Tyrchod,  daearfoch,  defaid,  geifr,  carw  mwsg,  iwrch,  alp-afr, 
pathew,  camel,  &c. 

II.  Y  Rhanbarth  Ogledd-Americanaidd,  Nearäic,  yn  cynnwys  60- 
gledd  America.  Neülduol :  Llygod  codenog  a  Uygod  Califfomia,  frong- 
hom  antelope^  ci  y  prairiey  porcupine  Canada.  Mae  yr  anifeiliaid  mamol 
cyffredin  fel  rhai  Ewrop-Asia,  oddieithr  fod  y  rhai  canlynol  yn  absen- 
nol, — draenogiaid,  ceffylau,  asynod,  moch,  geifr,  pathewod,  &c. 

III.  Y  Rhanbarth  Dde-Americanaidd,  Neotropical,  yn  cynnwys  De- 
America,  a  Chuldir  Panama.  Neülduol:  Epäod  plaiyrrhini^  marmoseis, 
ystlumod  gwampyr,  chinchellas,  sloths,  armadilloes,  ant-eaters,  rheas. 

IV.  Y  Rhanbarth  Affricanaidd,  Ethiopian,  yn  cynnwys  Affrica  i'r 
de  o'r  Sahara.  Neülduol:  Yr  aard-flaidd,  hippopotamus,  camelopard, 
ant-eaters  y  Penrhyn,  hefyd  haboons,  epäod,  lemuriaid,  math  neillduol 
o  foch,  ac  amrywiaeth  mwy  o  antelopes  nag  a  geir  mewn  un  rhanbartíi 
arall.     Dim  eirth,  na  cheirw,  na  defaid,  na  geifr. 

V.  Y  Rhanbarth  Awstralaidd,  yn  cynnwys  Awstralia,  New  Zealand, 
a  rhai  o  Ynysoedd  Ynysfôr  Malay.  Ymron  yn  gwbl  amddifad  o  fam- 
oliaid  cyffredin,  dim  ond  ychydig  o  ystlumod  a  chnofilod  a  bolgod- 
ogion  (marsupials), 

VI.  Y  Rhanbarth  Ddwyreiniol  neu  Indiaidd,  yn  cynnwys  India  a 
rhan  o  China.  Neillduoi :  Lemuriaid  hedegog,  epäod,  civeis,  antelopes,  a 
chnofilod.     Adar  yn  dra  nodweddiadol  a  neiUduol. 

Rhaid  peidio  tybied  fod  y  taleithiau  neu  y  rhanbarthau  hyn  yn  cael 
eu  nodi  allan  gan  linellau  amlwg  yn  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  eu 
gilydd.  Ar  gyflSniau  dwy  dalaeth  Ue  y  gwnant  ran  o  un  cyfandir,  fel 
yn  y  rhanbarthau  Palcearäic,  Indiaidd,  ac  Ethiopiaidd,  y  mae  wrtli 
reswm  gymysgedd  ffurfiau. 

Y  mae  rhai  neiUduolion  iV  cael  yn  nosbarthiad  anifeilìaid  mewn 
rhai  rhanbarthau  ag  ydynt  deilwng  0  sylw.  Er  engraifft,  yn  Ynys 
Japan  mae  yr  adar,  y  mamoliaid,  a'r  llyffanolion  o  ffuii  palosaräic 
Mae  yr  adar  o  nodwedd  Ewropëaidd,  a  dywedir  fod  dros  gant  oV  un 
mathau  â'r  rhai  Ewropëaidd.  Mae  astudiaeth  uadroedd  Japan,  sut 
bynag,  wedi  dwyn  i'r  golwg  y  ffaith  ddyeithr  eu  bod  0  ffurfiau 
Indiaidd,  ac  nid  paìoearctic.  Hyny  yw,  tra  y  mae  anifeiliaid  uch&f 
Japan  yn  perthynu  i  rai  Ewrop  a  Gogledd-Asia,  mae  y  nadroedd,  &c., 
yn  perthynu  i  rai  India.  Pa  eglurhâd  a  ellir  roddi  ar  hyn  ?  A  chy- 
meryd  ei  fod  yn  wir  fod  pob  math  wedi  tarddu  yn  unig  mewn  un 
lanerch,  a  chan  ystyried  y  ffaith  fod  cyfres  o  Ynỳsoedd  yn  ymestyn 
o  Japan  i  Orynys  Kam8chatka,  yr  hyn  sydd  yn  dangos  y  rhaid  mewn 
rhyw  gyfnod  blaenorol  fod  cysylltiad  tirol  rhyngdaynt^  yr  ydym  yn 


D08BARTHIÂD   BYWTU   AR   WTNBB   T   DDABAB.  406 

gweled  fod  Japan  y  pryd  hyny  wedi  derbyn  trwy  ymf udiad  o'r  rhan- 
barth  PaìCBarcHc  ei  hadar  a'i  mamolion,  y  rhai  ydynt  o  ffurfiau  Ewrop- 
ëaidd  ac  Asiaidd.  Ond  gan  fod  nadroedd  yn  deulu  trofeçol,  y  maent « 
yn  lleihfta  fel  yr  awn  Vr  gogledd  a'r  de  oddiwrth  y  cyhydedd,  ac  nid 
ydynt  i'w  cael  yn  fwy  Vt  gogledd  na  Ued.  62  ;  felly  ni  cheid  hwy  can 
belled  i'r  gogledd  a'r  pwynt  lle  yr  oedd  y  cysylltiad  tirol  rhwng  Asia 
a  Japan,  ac  am  hyny  ni  allai  nadroedd  gyrhaedd  Japan.  Yn  ddiwedd- 
arach  fe  gysylltwyd  Japan  ar  yr  ochr  ddeheuol  ft'r  rnanbarth  Indiaidd. 
Fe  ddechreuai  y  nadroedd  Indiaidd  ar  unwaìth  ymfudo  i'r  llanerch 
newydd,  a  byddai  yn  hawdd  iddynt  ymsefydlu  mewn  rhanbarth  lle 
nad  oedd  nadroedd  yn  bodoli.  Fe  gyfarfyddai  yr  anifeiliaid  uwch  o'r 
rhandir  Indiaidd  boblogaeth  paloBarctaidd  oedd  eisoes  mewn  meddiant, 
y  rhai  a  fyddent  yn  gwbl  alluog  i  ddal  eu  tir  yn  erbyn  ffurfìau  mwy 
trofegol  o'r  de. 

Y  mae  pwynt  arall  tra  dyddorol  gwerth  sylwi  amo,  a  hyny  yw  fod 
Affrica  i'r  gogledd  o'r  Sahara,  yn  perthynu  Vr  rhanbarth  Ëwropëaidd,  ao 
nid  i*r  un  Affricanaidd.  Fe  ddongys  ymchwiliad  i  famolion  Algeria 
fod  57  o  fathau  o  ffurfiau  Ewropëaidd,  tra  y  mae  7  neu  8  yn  AJffric- 
anaidd,  ac  mae  yr  oll  o'r  rhai  olaf  yn  cynniwair  y  diffaethwch,  gan  feddu 
cylch  ëang.*  Y  mae  hyn  yn  dangos,  wrth  reswm,  fod  Ewrop  a  Go- 
gledd  Affrica,  mewn  amseroedd  diweddar,  yn  un,  tra  y  rhaid  fod  y 
Sahara  yn  fôr  a  wahanai  Ogledd  Affrica  oddiwrth  y  rhanbarth  Ethiop- 
iaidd  i'r  de ;  ac  y  mae  diffaethwch  Sahaj  a  yn  awr  yn  gwneyd  terfyn  mor 
effeithiol  ymron  ag  a  wnelai  cefnfor. 

A  oes  genym  brawf  arall  fod  y  fath  gysylltiad  tirol  yn  bod  mewn  am- 
seroedd  diweddar  ì  Oes,  y  mae  plymiadau  wedi  dangos  fod  tair  cefnen 
tanforawl  yn  ymestyn  ar  draws  môr-wely  y  Canoldir  o  Affricai  Ewrop; 
un  wrth  Gibraltar,  un  arall  trwy  Corsica  a  Sardinia,  aV  llall  o  Siciîy 
i  Italy.  Ar  hyd  y  llinellau  hyn  mae  y  môr  mor  fâs  fel  y  byddai  i 
gyfodiad  y  môr-wely  ychydig  gannoedd  o  droedfeddi  sefydlu  cysylltiad 
tirol  rhwng  Affrica  ac  Ewrop.  Y  mae  prawf  cadarnhäol  tra  dyddorol 
yn  tueddu  i  ddangos  fod  y  cysylltiad  tirol  hyd  y  cefnau  hyn,  yn  codi 
oddiar  astudio  ymf udiadau  adar.  Fe  geir  fod  yr  adar  hyny  sydd  yn 
ymfudo  i'r  de  i  gyfandir  Affrica  yn  ystod  y  gauaf,  yn  croesi  y  Canol- 
dir  yn  unig  mewn  pwyntiau  sefydlog  ponodol.  Y  pwyntiau  hyny 
ydynt, — 1.  Culfor  Gibraltar.  2.  O  Tunis  i  bwynt  dehenol  Sardinia, 
a  heibio  i  Sardinia  a  Corsica  i  fôrgainc  Genoa.  3.  0  Tripoli  heibio 
i  Melita  a  Sicily  i  Italy.  4.  O'r  Aipht  heibio  i  Cyprus  i  Asia  Leiaf. 
Yn  awr  nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  y  pwyntiau  hyn  yn  cael  eu  dewis 
oblegid  eu  bod  ymbob  amgylchiad  yn  dangos  y  ffordd  feraf,  oblegid  fe 
fyddai  yn  llawer  cynt  nag  o  Tripoli  i  Melita,  i  fyned  o  Benrhyn  Bon  i 
bwynt  gorllewinol  Sicily.  Paham  gan  hyny  y  mae  yr  adar  yn  cymer- 
yd  y  Ihnellau  neillduol  hyn  ?  Y  casgliad  i  ba  un  y  mae  adaryddion, 
omühologists,  wedi  dyfod  ydyw,  fod  yr  ymfudiad  wedi  dechreu  yn  dra 
phell  yn  ol,  mewn  amser  pan  oedd  Gogledd  Affrica  wedi  ei  gysyUtu  ftg 
Ewrop  jm  y  pwyntiau  hyny,  ac  fod  yr  adar  yn  naturiol  yn  ymfudo  ar 
hyd  y  gwddfdiroedd ;  foid  y  tir  yn  araf  ac  ymron  yn  anghanfyddad- 

*  Y  rbai  hyn  jàjtii  jt  cmUlopé,  matb  o  «pa,  y  Uew,  7  Uewpard,  y  urhal,  a*r  Uewpard 
belwTÌaethol.    OwiUa  y  rhai  byn  trwy  yr  oll  o  Affrica. 

1885.  a  D 


406  D08BAITBUD  BTWTD  AB   ŴTNEB  T  D  >aBA(I. 

wy  yn  myned  i  lawr,  ao  fod  jrr  adar,  flwyddjn  ar  ol  Wwyddjn,  yn 
cymeryd  yr  un  llwybr  jm  ol  yr  arferíad  sefydlog  oedd  wedi  ei  ffoiîlo 
trwy  genedlaethau  o  wneyd  yr  un  peth ;  fel,  wedi  i'r  cyeylitiad  tirol 
gael  ei  ytgaru  yn  gwbl,  y  mae  yr  adar  ymfudol  eto  yn  glyna  wrth  yi 
un  hen  linellau  i  fyned  drosodd. 

Y  mae  dosbarthiad  bywyd  mewn  Ynysoedd  yn  dangos  amrrw 
nodweddion  dyddorol.  Mae  yr  Ynysoedd  hyny  sydd  yn  wirioneddol 
gefnforawl — pa  un  bynag  ai  Uosgfynyddol  ai  cwrelaidd  o  ran  ea 
tarddiad — y  rhai  nad  oes  un  rheswm  i  gredu  iddynt  eríoed  fod  mewn 
oysylltiad  â  chyfandir,  yn  cael  eu  nodi  gan  abeennoldeb  creadurítid 
pedwariroedio^.  Fel  engraifft,  fe  ellid  cymeryd  yr  Asores.  Y  maent 
yn  gynnwjraedig  o  nifer  o  Ynysoedd  tua  900  o  fílldiroedd  i'r  gorllewÌD 
o  Portugal.  Mae  y  rhan  o'r  oefnfor  sydd  yn  eu  gwahana  oddiwrth 
Ewrop  yn  2500  o  wrhydau  o  ddyfnder,  ac  mae  yn  sicr  na  fuont  eríoed 
mewn  cjraylltiad  âg  Ewrop.  Nid  oedd  yr  Ynysoedd  hyii,  pan  ddargtn- 
fyddwyd  hwynt,  yn  cynnwya  dim  mamolion  tirol,  dim  ymluegiaid, 
nadroedd,  hyena,  neu  lyffaint,  na  dim  pysgod  dwfr  croew ;  ond  yr  oedd 
ynddynt  greaduríaid  hedegog,  adar  a  thrychfílod  mewn  helaethrwydd. 
Mae  y  cwningod,  gwendiod,  llygod,  &c.,  sydd  iV  cael  yno  yn  awr,  wedi 
eu  dwyn  yno  gan  ddynion.  Mae  yr  adar  a'r  trychfilod  oll  yn  perthyna 
i  fathau  Ëwropëaidd.  Pa  fodd  y  darfu  i'r  ffurfíau  hyn  syrhaedd  yr 
ÀEores  o  Ewrop  t  Yn  ystod  ystormydd  y  mae  adar  yn  barhftus  yn  cael 
eu  chwytíiu  i'r  Ynysoedd  hyn  o  Ewrop,  ac  ni  all  fod  ond  ychydig 
ammheuaeth  na  ddarfu  i'r  ffurfíau  sydd  yn  awr  yn  eu  trígianu  gaei  sa 
hunain  ynddynt  trwy  ddamwain  yn  ystod  ystormydd.  Mae  hyn  yu 
cael  ei  gadamhâu  trwy  y  ffaith  fod  y  mathau  o  adar  yn  fwy  llíosog  yi 
yr  Ynysoedd  nesaf  i  Ewrop.  O'r  trí  thẁr  oV  Aiorea,  cynnwysa  yr 
Ynysoêdd  nesaf  i  Ewrop  40  math  o  adar ;  y  tẁr  canol  36  math ;  a*r  tẁr 
pellaf,  sef  y  gorllewinol,  29  math.  Mae  y  planhigion  yr  un  modd  ya 
perthyn  i  fathau  Ewropëaìdd. 

Mae  Ynysoedd  cyfandirol,  sef  Ynysoedd  fel  Prydain  sydd  yn  agot  at 
gyfandir,  y  rhai  mewn  rhyw  amser  blaenorol  a  fuont  yn  un  âV  cyfandir 
hwnw,  yn  cael  eu  preswylio  gan  ffurfíau  cyffelyb  i*r  rhai  ar  y  cyfandir. 

Fod  Prydain  Fawr  yn  gysylltiedig  ftg  Ewrop  mcwn  amseroedd 
diweddar,  a  ddangosir  nid  yn  unig  gan  gyffelybrwydd  yr  anifeiliaid 
a*r  planhigîon,  ond  hefyd  gan  y  prawf  o  goedwigoedd  tan-suddedig  a 

fifwyd  mewn  amryẃiol  fanau  ar  gyfíSniau  Gymru  a  Devon  a  Comwali 
e  geir  boncyffion  coed  islaw  y  goillanw  wedi  eu  claddu  ^m  y  tir  ar  ba 
un  y  tyfent;  ac  mae  yn  amlwg,  pan  oedd  y  coedwigoedd  hyny  yn 
bodoli,  y  rhaid  fod  y  tir  ar  lefel  uwch  nag  y  mae  yn  awr,  oblegid  ni 
allai  coed  a  olchid  gan  y  llanw  fyw.  Mewn  rhanau  o  Scotland  y  mae 
tylliadau  trwy  y  clai  crynfaen,  houider — gweddill  oV  amser  pan  oedd  ia- 
ansoddau  yn  ffynu  yn  y  wìad — wedi  dadguddio  mewn  dyfnder  o  200  o 
droedfeddi  fodolaeth  hen  afon-ddyffrynoedd.  Mae  yn  rhaid  ynte  fod  y 
tir  yn  yr  amseroedd  hyny  yn  sefyll  yn  llawer  uwch  uwchlaw  loM 
y  môr  nag  y  gwna  yn  awr.  Yr  ydym  yn  cael  yn  y  rwaddodion  a 
fforfiwyd  cyn  i'r  cyfnod  iftaidd  ddechreu,  weddiUion  anifeiliaid  trofegali 
megys  yr  elephant,  hippopotamus,  y  llew,  a  ffurfíau  eraill,  y  rhai  a 
gyfyngir  yn  awr  i  Affríca.  Y  pryd  hyny  yr  oedd  Prydain  yn  rhan  oV 
tirlanerch  Ewropëaidd  dros  ba  un  y  gwibiai  y  oreaduríad  hyny.    Fb 


DOSBABTHIAD   BTWTD  AR    WINBB   T   DDAEAB.  á07 

âdarfu  i  oerni  yr  amseroedd  iÂawl  ea  gyru  tuaV  dc,  ac  fe  ddarfu  i'r 
tansuddiad — o  ba  un  y  mae  genym  brawf  yn  y  tywod,  yn  cjmnwys 
cregyn  diweddar,  ar  Foel  Tryfan,  1300  o  droedfeddi  uwchlaw  lefel  y 
môr — ^ysgaru  Prydain  Fawr  oddiwrth  Ewrop,  a  gadael  ein  hynysoedd 
wedi  eu  diboblogL  Mae  yn  rhaid  fod  y  cysylltiad  tirol  âg  Ewrop  wedi 
cael  ei  osod  i  fyn^  drachefn,  ac  fod  poblogaeth  anifeilaidd  bresennol  jr 
ynysoedd  Prydemîg  wedi  gweithio  ei  flfordd  o  Ewrop.  Ni  ddarfu 
i'r  cysylltiad  tirol  hwn,  sut  bynag,  barhâu  am  ryw  yspaid  maith, 
ddîm  yn  ddigon  hir,  yn  wir,  i'r  holl  ffurfiau  Ewropëaidd  i  wneyd  eu 
ffordd  i  Brydain,  oble^id  tra  y  mae  90  math  o  famolion  iV  cael  yn 
Ewrop  nid  oes  dim  on'a  40  i'w  cael  yn  Mhrydain  Fawr,  a  dim  ond  22 
yn  Iwerddon, 

Ymha  wlad  bynag  yr  astudir  gwaddodion  diweddar,  fe  geir  fod  y 
gweddillion  anifeilaidd  sydd  ynddynt  yn  perüiynu  Vt  rhai  sydd  yn  awr 
yn  preswylio  y  wlad  hono.  Fe  ddadgenid  y  ffaith  yma  gan  y  diweddar. 
Mr.  Darwin  fel  "deddf  olyniad  cynnrychau,"  thê  law  of  successwn  of 
tÿpes,  neu  y  berthynaa  rhwng  y  marw  a'r  byw  ymhob  cyfandir.  Mae 
yn  eglur  gan  hyny  fod  deddfau  dosbarthiad  sydd  mewn  grym  yn 
bresennol  yn  dal  hefyd  yn  yr  amser  aeth  heibio. 

Mae  cymhwysîad  yr  egwyddorion  hyn  yn  ein  galluogi  i  ddysgu 
llawer  gyda  golwg  ar  gysylltîad  blaenorol  gwahanol  lanerchau  o 
dir  â'u  gilydd.  Yn  ngwaddodiadau  Prydain  Fawr  a  ffurfiwyd  mewn 
amseroedd  mesímic,  y  mae  llawer  o  ffurfíau  y  tybid  eu  bod  wedî 
darfod,  ond  yn  ddiweddar  a  ganfyddwyd  yn  fyw  yn  nyfroedd 
Awstrália.  Mae  astudiaeth  bywyd  Awstralia  wedi  dangos  fod  ei 
hanifeiliaid  a'i  phlanhigion  yn  meddu  y  cysylltiad  agosaf  â  ffurfiau  y 
creigiau  mesozoic,  Fe'n  harweinir  gan  hyny  i  dybio  fod  Awstralia  wedi 
ei  hysgaru  oddiwrth  y  cyfandir  Ewropëaidd  mewn  amseroedd  mesozok, 
ac  wedi  aros  ar  wahán  hyd  y  dydd  hwn,  fel  y  mae  ei  ffurfiau  presennol 
yn  ddisgynyddion  y  rhaì  a  flodeuent  dros  yr  holl  lanerch  can  belled  ft 
Phrydain  yn  yr  hen  amseroedd  hyny. 

Y  mae  llawer  yn  aros  eto  i'w  wneuthur  yn  y  gangen  yma  o  efryd- 
iaeth,  ac  fel  y  ceir  gwybodaeth  helaethach  am  ddosbarthiad  bywydol  ac 
am  gynnwys  ffosylaidd  y  creìgiau  mewn  gwahanol  ranau  oV  byd, 
gallwn  edrych  am  ychwaneg  o  oleuni  ar  ddosraniad  tir  a  dwír  yn  y 
gorphenol. 

R   D.   BOBSRTS. 

Clare  Cóllege^  Canẁridge, 


2    D    2 


MOHDAITH     BYWYD. 

OEIRIÁU  CANTAWD. 
BHAN    L— HAFAN   MEBTD. 

O  BORTHLADD  caÌD  mebjd 

Mordwyo  a  wnawn, 
Dro8  fôr  tònog  by wyd 
Dan  ganu  yr  awn ; 
Ar  alwad  ein  (^idwad  fe  groeswn  j  lli', — 
Mae  'r  lesa  yn  gwahodd — **  O  dowch  ataf  fi  1 ' 

Cyf odwn  yr  aneor 

Mae  'r  nef oedd  yn  gb'r, 
A  Uedwn  yr  hwyliau, 
Oan  adael  y  tir ; 
Dros  fynwes  yr  eigion  yr  awn  yn  ddi-fraw, 
Nes  glanio  'n  ddiogel  o  fewn  y  wlad  draw. 

BWTLIWN  TMLàSN. 

(Oydgan.) 

Hwyliwn  ymlaen  i'r  hardd  nefol  wlad 

Hwyliwn  ymlaen ; 
Yno  cawn  hedd  a  bythol  fwynhâd, 

Hwyliwn  ymlaen. 
Ymlaen  y  mae  Canaan — cartref  ein  Duw, 
Ymlaen  mae  dedwyddwch  yn  bod  ac  yn  by w, 
Ymlaen  mae  gwynfydedd  digymysg  ei  ryw, — 

Hwyliwn  jrmlaen. 

'D  oes  yno  ffarwelio  nac  wylo  yn  bod, 

Hwyliwn  ymlaen ; 
Un  y w  eu  cartref,  ac  nn  yw  eu  clod, 

Hwyliwn  jrmlaen ; 
Ar  làn  afon  bywyd  risialaidd  ei  lli\ 
Mewn  gwisgoedd  anfarwol,  cydrodio  gawn  ni, 
Ymlaen  mae  'r  anrhydedd,  ymlaen  y  mae  'r  bri,- 

Hwyliwn  ymlaen. 

T  P0RTBL4DD0BDD  BTVRTD. 

(Pedwarawd,) 

Y  prydferth  borthladdoedd  sydd  draw  t 
Ceir  yno  angorfa  gysuruB : 


MORDAITH   BTW7D.  4ü9 

Un  ddrjghin  fygythiol  nî  ddaw 
I'n  blino,  na  gwyntoedd  yttonnas. 

Tr  awel  benawrus  a  chwyth 

Dros  fryniau  gwynfâol  y  nefoedd ; 
A'r  cefnfor  sydd  dawel  dros  byth 

O  amgylch  y  prydferth  borthladdoedd. 

Ob  pell  y w  y  fordaith  a  blin, 

Os  rhaid  in'  wynebn  tymhestloedd, — 

Angorwn  mewn  byth  hafaidd  hin 
Cyn  hir,  yn  y  prydferth  borthladdoedd  1 

RHAN    II.--AR    Y   TONAU. 

MAB*B  DTDD  TN    DBO. 

(CydgmiL) 

Mae  'r  dvdd  yn  deg — y  môr  yn  dawel, 

Ymbefydra  haulwen  glir, 
Llithra  V  Uon^  o  flaen  yr  awel 

Ar  ei  hynt  iV  nefol  dir; 
Am  wynfyd  nef  cydganu  wnawn, 
Dan  weniadau  'r  hafaidd  nawn. 

Y  Fun  Am-     Amddifad  ydwyf  fi,  heb  dad,  na  thjmer  fam 
ddifad: —    I'm  gwasgu  at  ei  bron,  i'm  gwylied  rhag  un  cam ; 

Digt^tref  wyf,  wrth  gofio  hyn — fy  nagrau  réd  yn  lli'; 
Fy  rhìiaint  hoff  mewn  bedd  a  roed — amddifad  jdwyf  fi ! 
Ond  O  !  mae  rhyw  lais  bendigedig 
Yn  Bibrwd  fel  hyn  yn  fy  nglyw, — 
"  Cyn  hir,  ti  gei  nefoedd  yn  gartref, 
Mae  Tad  yr  amddif ad  yn  f y w ! " 

Y  Bardd : — 'R  wyf  fi  yn  caru  'r  prydferth, 
Fy  mynwes  lawenhâ, 
Wrth  syllu  ar  addumiadau  'r  llwyn 

A  heirdd  rosynau  'r  hâ' ; 
Mae  rhai  yn  hoffi  mawredd 
Y  mynydd  serth  a'r  môr, 
Ond  y  tlws  a'r  hardd  a  ganii  fi 
Yn  nghreadigaeth  lôr. 
Ha  1  y  nef  ydyw  cartref  prydferthwch, 

Ac  yno  mae  tlysni  yn  byw, 
Oysgodion  yw  'r  ddaear  a'i  harddwch 
O  geinion  Paradwys  ein  Duw. 

Y  Claf: — Dihoeni  'r  wyf  o  ddydd  i  ddydd, 

Fy  nghoríT  sydd  lesg,  fy  mron  ^m  brudd ; 
O  boen  i  boen,  o  loes  i  loes, — 
Fel  yna  dirwyn  dyddiau  f  oes ; 


élO  |fOttl»AlTa   BYWTB. 

Er  hyn,  ar  f yr  caf  lanio 

Yn.Dgwlad  y  bythol  háf, 
Gartrefle  hoen  ac  iechyd 

Lle  nad  oes  neb  yn  glaf  I 

Y  CerâdoT : —  Cerddoriaeth  garaf  fi,  a  miwsìg  i  fv  mron 

Yw  sû  yr  awel  f wyn,  a  murmur  lleddf  y  dòn  ; 
CaiflF  eraill  ddilyn  flfawd  a  cheisio  bydol  fri, — 
Tra  pery  dyddiau  f  oes  cerddoriaeth  garaf  fí. 
A  phan  y  delo  'r  awr  i*ra  ado  helynt  byd, 
O !  am  fynediad  llawn  i*r  "  wlad  iy  'n  gân  î  gyd !" 

Y  Cardotyn : — Anghenus  wyf,  a  thlodi  sydd 

Im'  beunydd  yn  gydymaith, 
Fe  'm  taflwyd  ar  dosturí  byd, 

Gwn  beth  yw  angen  ganwaith ; 
Fe  dreulia  rhai  eu  dyddiau  'n  llon 

Yn  nghanol  breiaion  seigiau, — 
Ond  gwael  gardotyn  ydwjrf  fi 

Yn  by  w  yn  nghwmni  eiBÌau. 
Ond  O !  i  ddinas  ilawnder 

Yn  ebrwydd  dygir  fi, 
Lle  nad  oes  un  cardotyn  Uwyd 

Yn  crwydro  *i  heol  hi  1 

Y  Dall : — Mi  glywais  yr  adar  yn  canu  fin  dydd 

Mi  deimlais  y  chwâ  yn  cuBanu  fy  ngrudd ; 
Aroglais  y  blodau  o  amgylch  fy  nhroed, 
Ond  O  !  ni  chanfyddais  flodeuyn  eríoed  ! 
Fe  âoniwch  am  swynion  y  gwanwyn  a'r  ha^ 
Eu  gweled  ddymunwn — ond  hyny  ni  chaf ; 
Mae  Uen  dros  y  cyfan — y  ddaear  a'i  brí 
A  guddiwyd  o'm  golwg — dall,  dail  ydwyf  fi. 
Ond  ha  !  fe  wena  'r  borau, 

A  melus  imi  fydd, 
Pan  gaffwyf  weTd  gogonîant  Duw 
Yn  ngwlad  y  dydd. 


BWTBOÀN  AB  T  MOB. 

Yr  haul  ymsudda  hwnt  i'r  gorwe)  draw, 
A  thros  jr  eigion  Ueni  'r  nos  a  ddaw, 
Ar  derfyn  dydd  i  Dduw  a'n  cadarn  Ri, 
Ein  hwyrol  emyn  a  offrymwn  ni : 

Darfu  'r  dydd  a  daeth  y  cyfnos 

I  orchuddio  'r  eang  fôr, 
Ni.nnau  ganwn — melus  ganwn 

Gerdd  o  fawl  iV  Arglwydd  lor, — 
Am  ein  cynnal,  am  ein  cadw, 

Molwn  Dduw  âg  uchel  lef. 


MOBDAITH   BTWTO.  411 

£f  a'ii  gwjlîo  1168  i'n  lanio 
Draw  ar  draethau  anr  y  nel 

Wedi  colli  gwawr  yr  henlwen, 

Wedi  cilio  goleu  'r  dydd, 
Ni  fachluda  haul  ein  gobaith 

Ac  ni  IwfrhA  ein  ffydd ; 
Yn  yr  hwyr  gwnawn  lawen  ganu, 

Trown  dywyllwch  jm  fwynhàd, 
Ac  yn  ngoleu  'r  addewidion 

Hwyliwn  tua  thŷ  ein  Tad. 

Dan  wenau  y  ser — Uusemau  ein  Ner 

Yr  hwvliwn  ymlaen  yn  ddi-fraw, 
A  Bibrwd  i'n  bron  mae'r  awel  a'r  don, 

Fod  haf an  ddymunol  gerllaw. 

RHaN   IIL— TR  YSTORM. 

▲B  LTDAN  ÁXL  T  N1K. 

(ünawd,) 

Ar  lydan  ael  y  nen  nid  oes  un  seren  wen, 
Ymgudd  y  Uoer  rhwng  Ueni'r  cwmwl  draw ; 

Y  gwynt  rydd  uchel  gri,  ymchwydda  tonau  'r  Ui', 
Dynesa  'r  storm — mi  glywaf  swn  ei  throed  ! 

Y  Duw  reola  'r  dòn !  yn  yr  awr  gyfyng  hon 
0  trugarhâ — mae  'r  storom  wedi  d'od  ! 

(Cydgan, ) 

Dirion  lesü !  cljrw  ein  Hef 
A  gostega  'r  storom  gref ; 
Ti  jm  unig — gadam  lor, 
AU  gerydau  'r  brochùs  fdr. 

Pan  ar  fôr  Tiberias  eynt 
Yr  ymgodai  'r  dòn  ar  gwynt, 
Gair  o  d'  enau — gẁel'd  dy  wedd, 
Leddfai  'r  storom — ^grëaî  hedd  ! 

Mae  dy  ryfedd  allu  'r  un, 
Yr  un  y w  'th  galon,  Oeidwad  dyn  1 
Yn  y  Btorom,  gwrando  'n  crì, 
Dirion  lesu,  cadw  m ! 

(Unawd.) 
Cynnyddu  mae  y  dymhestl  gerth, 
Y  corwynt  rüa  yn  ei  nerth ; 

Ffyraiça  'rdôn — ^bradwras  yw  ei  gwedd, 
A  hyrddia  'r  Uong  i  fynwoB  dyfrUyd  fedd ! 

Anobaith  dremia  araom  o  bob  tu, 

0  ddyfnder  ing,  ein  gweddi  eagyn  fry : — 


412  MORDAITH   BTWTD. 

DiriaH  lesu,  dyw  ein  üef 
0/  gostega  V  stoTom  gref; 
Yn  dy  nefoedd  gwrando  'n  cri, 
Otoared,  achub^  cadw  ni  / 

BITH,   WTLISDTDD,   AM  T  K08  t 

fDeuaufd,) 
Betb,  wyliedydd,  am  j  nos  f 

P»  hyd  y  pery  'r  storom  î 
Oanfyddi  ai  r  an  seren  dlos 

A  wena  obaith  amom  f 
Arswydus  yw  y  storm  a'i  rhû  ; 

Ai  byth  y  pery  'r  himos  dda  t 

F  OwyUedydd  /— Mae  'r  wawr  yn  tori  yn  y  nen 
Mae  'r  cwmwl  du  yn  chwalu, 
A  thrwy  y  caddug  tew  uwch  ben 
Daw  gwenau  'r  dydd  i  d  Vnu ; 
Mae  lleni  'r  nos  yn  cilio  draw, 
Ymlawenhâwn — mae  'r  dydd  gerllaw  t 

(OydganJ 

Fe  wawriodd  boreu  hyfryd 

Mor  ysgafn  yw  ein  bron, 
Mae  'r  haul  yn  jrmbelydru 

A  gwenu  wna  y  dòn ; 
Ar  ol  y  no8  flindenu, 

A'r  storom  f aith,  ddi-hedd, 
Daeth  dydd  i  dVnu  amom 

A  by  wyd  yn  ei  wedd  I 

Yr  hwyliau  g?^ion  ledwn 

Yn  yr  awelon  mâd, 
A  thros  y  tonau  nofiwn 

Ymlaen  i*r  nefol  wlad  ; 
Os  bu  yr  hîn  vn  arw, 

Os  oedd  y  storm  yn  gref , 
Mae  'r  cyf  an  yn  ein  gjm 

Yn  nês  i  deymas  nef . 
Molìannwn,  clodforwn,  mae  'r  wybren  yn  glir, 
Daw  glenydd  Paradwys  i'r  golwg  cyn  hir  t 

RHAN    IV.-YN    YR   HAPAN. 

TNT80SDD  QKAB. 

fOydgan,) 

O !  dacw  heirdd  lanerchau, 

Eu  tlysni  sydd  ddi-ail, 
Pob  un  fel  palas  euraidd 

Dan  twju  belydrau  'r  haul ; 


X0BDA1TH   BTWTD.  418 

Tnysoedd  swjrnol  ydynt 

Ar  fron  yr  eìgion  gUs, 
A'u  henwaa — 0  !  mor  anwyl, — 

Tw  heirdd  Tnjsoedd  Gras. 

Oddeatn  'r  tlws  ynysoedd 

Mae  'r  môr  yn  glir  a  Uyín, 
A  changan  'r  coed  yn  gwyro 

I  gasana  V  dyfroedd  dyf n ; 
Tr  awel  djrner  gluda 

Aroglau  pér  eu  blas, 
A  heddwch  byth  deymasa 

O  gylch  Tnysoedd  Gras  ! 
Gawn  dawel  fordwyo  a'r  hwyliau  ar  daen, 
Tra  'r  awel  jm  sibrwd, — "  Mae  *r  hafan  ymlaen." 

(Unatod,) 

**  *B  wÿf  yn  deŵreu  temlo  eisoes 

Beraroglau  V  gwledydd  draw^ 
Oyda  V  awel  wan  yn  *hedeg 

Diau  fod  y  wlad  gerUaw  ; 
Tyr^d,  y  Hr  dyrmnol  hyfryd^ 

Ty?d,  yr  ardal  sydd  heh  drai ; 
Dy  bleserau  o  bob  rhytmu 

Oad  iiri  bellach  eu  mwynhâu,'* 

(Oydgan.J 

Dacw  't  hafan  !  yr  hafan  dawel,  glyd, 
A  dacw  lànau  cain  y  nefol  fyd, — 

Troes  gobaith  yn  f wynhâd ; 
Ar  fyr  cawn  lànio  'r  ochr  draw, 
A'r  lesu  ei  hun  i'n  cwrdd  a  ddaw, 

I'n  dwjn  i  dŷ  ei  Dad  ! 

Tn  iach  i  ofid,  ing,  a  chlwy', 
Tn  iach  i  flin  ystormydd  mwy  ! 
Ffarweliwn  byth  ft  phoen ; 
Henffych !  gartref  engyl  glân, 
Bro  y  deljm — gwlad  y  g&, 
Paradwys  Duw  a'r  Oen. 

OBOBSAW!     OEOBSAWl 

(Cydgan  o  Ángylion,) 

Groesaw  !  croesaw  !  i  lawenydd 

A  dedwyddwch  pur  y  nef, 
Lle  'r  ymchwydda  r  ddwyfol  anthem — 

Anthem  cariad  "  Iddo  Ef  : '' 
"  Plant  y  dagrau  a'r  och'neidiau,'' 

Ho£f  gan  engyl  wel'd  eich  gwedd. 


414  DABUTHUU    T   PABOH«   a    0BABU8  DAYIBS,    M  A., 

Darf u  'r  Biomyd4»  dârf u  'r  di^u, 
Groeflaw  mwy  i  bafán  hddd ! 

O  !  mor  felas  fydd  cael  gorphwys 

Heb  ofidiau,  poen,  nac  aeth, 
Lle  na  ddaw  un  dòn  draUodus 

Byth  i  olchi  dros  y  traeth ! 
Groesaw  !  croesaw  1  i  laweoYdd, 

A  dedwyddwch  pur  y  nef  : 
Ganwch,  bellach,  ganiad  newydd, 

Anthem  caríad— <<  Iddo  Ei'' 

R.  D.  RoWLANDS  (Anihropos), 


DARLITHIAU    Y    PARCFÎ.    D.  CHARLES  D.WIES, 
M.A..   AR   GRISriONOGAETH. 

DARLITH    FEIRNIADOL    AR    GTFEITHIADAU    o'R    DDARLITH    AR 
BBRTHTNA8  CRISTIONOGARH  A  MOBSOLDEB.* 

Wedi  edrych  dros  yr  wyth  a  deugain  o  ffyfieithiadau  a  ddaeth  i  law, 
y  peth  cyntaf  a  darawodd  ein  meddwl  ydoedd  fod  y  rhan  gyntaf  o'r 
nifer  fwyaf  o  honynt  yn  tra  rhagori  ar  y  rhan  olaf.  Yr  oedd  y  dalenau 
blaenaf,  fel  rheol,  weai  eu  cyfieithu  yn  rhagorol,  ond  o*r  canol  i'r  diwedd 
cymerai  disgyniad  pwysig  le  yn  ansawdd  y  cyfieithiad.  Beth  allai  fod 
y  rheswm  am  hyn  t  Tyluem  weithiau  fod  ambell  i  gyfieithydd  wedi 
derbyn  cymhorth  gan  rywun  galluocach  nag  ef  ei  hun  yn  j  rhan 
flaenaf  o'r  gwaith.  Ond  wedi  sylwi,  cafwyd  fod  y  ffaith  yn.  on  rhy 
gyffredinol  i  ganiatâu  y  dybiaeth.  Bamem  wedi  hyny  y  gallai  fod  y 
rhan  olaf  ỳn  cynnwys  mwv  o  anhawsderau,  ond  erbyn  edrych  nid  oedd 
unrhyw  reswm  dros  gredu  felly.    Gan  iiyny,  nid  oedd  genym  ond 

*  Yn  nghjfarfod  Cystadlan^d  Undeb  Tflgidion  Sabboihol  Methodistíaid  Calflnftidd 
Unndain,  yr  hwn  a  ffynnaliwyd  yn  Eieter  HaU.  Nadolig,  1884.  cTnnygiwyd 
ffwobr  o  £5  am  y  cyfieitblad  goren  i*i  Saeeoneg  o  Ddarlith  y  Parch.  D.  Charlea  DaTtea, 
M.A.,  ar  "Berthynas  Cristionoffaeth  a  Moesoldeb/'  yr  hon  a  gyhoeddwyd  vn  y 
Tbabtbodtdd,  Llyfr  xxzTii,  Hy£ref  1881.  Anfonwyd  wyth  a  deugidn  o  gyfieithiadas 
i  mewn  i'r  gystadlenieth.  a  gofynwyd  i'r  darlithydd  parchedig  eu  beimiadu.  Cydayn- 
iodd  yutan  â'r  cais,  ao  feí  ffrwyth  el  ymchwiliad  manwl  i'w  diiiygion  a'n  rhafforiaathao, 
traddodoad  «'Ddarlith  Feimiadol"  yn  Jewin  Newydd,  yn  mU  BbrUl  diweddaf.  An- 
fonir  y  nodiadau  hyn  o  honi  fr  Tbabthodtod,  gan  olygu  y  bydd  yn  Uawer  o  fantais  i 
nifer  mawr  o  Gymry  ieuainc  sydd  yn  ymestyn  am  adnabyddiaeth  gywir  a  meiatrolgar  o*r 
iaith  Saeeoneg,  a  hefyd  yn  tafln  llawer  o  eglurbàd  ar  y  ddarlith  ei  bunan.— B.  Yinobmt 

£V41I8. 


ÁH   OaiaTIOKOOASTH.  il6 

dyíod  i'r  casgliad  fod  y  cyfieithwyr  yn  palla  mewn  gofal,  a  Uafar, 
a  meddylgarwch,  wrth  fyned  ymìaen ;  mewn  gair,  fod  eu  meddwl  yn 
blino  ar  ganol  y  ffordd.  Y  mae  ffaith  gyfatebol  i'w  chanfod  yn 
Nghymra  mewn  cysylltiad  á'r  Ysgo)  Sabbothol,  sef  fod  nifer  y  rhai 

Sresennol  o  aelodau  yr  Ysgol  yn  llawer  mwy  yn  misoedd  cyntaf  y 
wyddyn  nag  yn  y  misoedd  olaf.  Y  rheswm  dros  hyny  yn  ddiau 
ydyw,  fod  zel  a  gofal  arbenig  yn  cael  eu  dangos  ar  ddechreu  blwydd- 
yn,  ond  o  herwydd  diffyg  dyfalbarhâu  f od  y  nàill  aV  llall  yn  gwanycha 
ac  yn  coUi  cyn  ei  diwedd.  Cynghorwn  y  cyfíeithwyr,  yn  gystal  ag 
aelodau  yr  Ysgol  Sabbothol,  i  beidio  caniatâu  i  unrhyw  ddiofalwcb 
afael  ynddynt,  yn  enwedîg  gan  fod  y  rhwyddineb  sydd  yn  dyfod  o 
ymarfer  â  gwaith  yn  rhy  debyg  o'i  ^nnyrchu. 

Fe  ddylai  fod  mewn  cyfìeithiad  amrywiol  ragoriaethau — rhagor- 
iaethau  fel  cyfansoddiad  jn  gystal  a  rhagoríaethau  fel  cyfieithiad.  I 
ddechreu,  dyUd  cael  cywirdeb  siUebol.  Ar  y  cyfan,  gydag  ychydiff  o 
eithriadau,  a'r  rhai  hyny  gan  mwyaf  yn  eanlyniad  diofalwch,  yr  oedd  y 
cyfíeithiadau  dan  sylw  yn  Ued  ey wir.  Wisàá  hefyd  am  gywirdeb  gram- 
madegol,  dilyniad  priodol  o  reolau  grammadeg  yr  iaith  Saesoneg.  Fel 
rheol,  ychydig  hefyd  ydoedd  y  gwallau  ^m  y  cyfeiríad  hwn.  Ganfyddid 
nodweddau  gwahuiiaethol  y  cyfieithiadau  yn  y  pethau  a  ganlyn ;  cywir- 
deb  yu  y  geiríau  Saesoneg  a  ddefnyddid,  iawn  arferiad  o  bríod-dduU  yr 
iaith  Saesoneg,  a  medr  i  ffurfio  brawddegau  ystwyth  yn  yr  iaith  hono. 
Gyda  golwç  ar  y  geiríau,  cyf arfyddai  rhai  yr  anhawsderau  trwy  ysgrif- 
enu  un  gair,  ac  yna  attodi  ato  rhwng  cromfachau  drí  neu  bedwar  o 
eiriau  cyfystyr,  fel  y  eallai  y  beimiad  gymeryd  ei  ddewis.  Anghofíai  y 
cyfryw  mai  nid  gwaith  y  beimiad  oedd  dewis  y  geiríau,  ond  barau  pn- 
oidoldeb  y  rhai  a  ddewisid.  Yr  hyn  a  wnaeth  y  beiraiad  dan  yr  am- 
^lchiadau  hyn  ydoedd  cymeryd  y  gair  cyntaf,  gan  adael  aUan  o'i  ystyr- 
laeth  V  rhai  a  Rynnygid  iddo  rhwng  cromfachau. 

Godai  yr  anhawsder  i  gael  cyfíeithiad  perffaith,  oddiar  yr  angen  am 
gyfuniad  o  ddau  ragoríaeth  gwahanol  iawn  i V  gilydd,  sef  fod  y  cyfíeith- 
iad  yn  un  Uythyrenol,  ac  ar  un  pird  jm  mhríod-dduU  yr  iaith  Saesoneg. 
Heb  fod  yn  Uy thyrenol  fe  ddarfyadai  a  bod  vn  gyfieithiad ;  ond  pe  yn 
Uythvrenol  heb  fod  yn  nuU  príodol  yr  iaith  Saesoneg,  ni  byddai  yn 
ddeaUadwy  nac  yn  ddarllenaawy.  xn  y  cyfieithiad  perffaith  fe  gyf- 
unid  y  ddau  ragoríaeth.  Ar  y  naiU  law  fe  fyddai  mor  ystwyth  fel  na 
ddychymygai  Sais  wrth  ei  ddarllen  mai  crfieithiad  ydoedd ;  tra  ar  y 
llaw  arall  y  teimlai  pob  un  cydnabyddus  â  r  gwreiddiol  mai  cyfieithiad 
a  fyddai.  Yn  yr  esiamplau  o'n  blaen  ychydìg  ydoedd  y  nifer  a  aberth- 
ent  y  Uythyren  er  mwyn  y  príod-ddull  Seisonig.  GwaU  y  rhan  fwyaf 
o  lawer  ydoedd  aberthu  y  príod-ddull  Seisonig  er  mwyn  dUyniad  Uyth- 
^rrenol  y  geiríau.  Hwyracn  mai  nid  aberth  oeddynt  yn  ei  wneuthur ; 
mwy  tebyg  ydyw  nas  gwyddent  yn  amgenach.  Gafwyd  çwaith  mawr  i 
benderfynu  rhwng  y  cyfieithiadau,  yn  enwedig  rhwng  y  chwech  blaenaf 
o  honynt.  Pe  buasai  raid  barnu  eu  teilyngdod  cymhariaethol  wrth 
ddarllen  vn  unig  y  tu  dalenau  cyntaf,  buasai  y  gorchwyl  braidd  yn 
anmhosibi.  Ein  gwaith,  fel  yr  awgrymwyd,  ydoedd  penderfynu  gan 
bwy  vr  oedd  y  cyfuniad  goreu  o'r  rhagoríaethau  y  cyfeiríwyd  atynt 
uchod. 
Ond  heblaw  ^r  anhawsderau   a  nodwyd  yr  oedd  eto   anhawsder 


416  DAB.LITHIAU   T   PABOH.    D.    GHABLS8  DATISS,   ILA., 

Sllach  yn  codi,  nid  yn  onîg  oddîar  y  çwahaniaeth  anj^nrfaoidiol  a 
lola  rhwng  dwy  iaith,  ond  hefyd  oddiar  y  gwahaniaeth  arbenig 
sydd  rhwng  y  Oymraeg  a'r  Saesoneg.  laith  farddonol,  ddefodynol, 
ac  areithyddol  ydy w  y  Oymraeg.  Y  mae  hyn  i'w  weled  yn  neilldaol 
yn  y  ffaith  fod  ei  geiriau  yn  cynnwys  yn  ychwanegol  at  feddwl,  ddwya- 
der  teimlad  naa  gellir  ei  ganfod  yn  y  geìriau  Saesoneg  cyfateboL  £r 
eiiampl,  edrycher  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  "  Anwyl  Syr  "  a  ''DearÄir.'' 
Y  mae  y  gwahaniaeth  gymaint  fel  ag  i  demtio  dyn  yn  aml  i  ddetiiyddio 
y  cyfarchiad  Seisonig  er  mwyn  gochel  y  broffes  o  anwyldeb.  Cyn 
y  gellid  rhoddi  ystyr  Seìsonig  i'r  "anwyl"  Cymreig,  byddai  raid 
defnyddio  y  geiriau  dearly  beloíed.  Yr  achos  o  hyn  ydyw  yr  abeen- 
noldeb  o'r  dwysder  teimlad  sydd  yn  y  gair  Gymra^  yn  j 
gair  Saesoneg  cyfateboL  O'r  ochr  arall,  nìs  geUir  dyweyd  fod  j 
Oymraeg  yn  iaith  athronyddoL  Nid  ydym  wrth  ddyweyd  hyn  yn 
tybio  na  f edd  yr  iaith  wreiddiau  o  ba  rai  y  gellid  ffurfio  geiriaa  athron- 
yddol ;  v  ffaitìi  ydyw  na  chyfododd  yBgnfenwp  athronyddol  ymhlìth 
y  genedì  i  osod  ôl  eu  meddwl  ar  eiriau  yr  iaith,  ac  i  ffurfío  geiriaa  a 
ddynodant  j  gwahaniaeth  rhwne  meddyliau  pan  fydd  raid  am  hyny. 
A  phe  codai  ysgrifenwyr  o'r  faüi,  ammheus  genym  a  gaent  ddigon  o 
ddarllenwyr  ymhlith  cenedl  mor  fechan  a'n  cenedl  ni.  Dynion  o  ys- 
bryd  barddonol  ydyw  prif  ysgrifenwyr  C^rmru,  y  rhai  a  osodant 
argraff  eu  hawen  ar  yr  iaith.  I*r  gwrthwyneb,  fe  gododd  ysgrìfenwyr 
athronyddol  o  blith  y  Saeson,  a'r  canlyniad  ydyw  y  gellir  geirìo  y 
gwahaniaeth  rhwng  meddyliau  yn  yr  iaith  hono  fel  ag  i  fod  yn  ddeail- 
adwy  i  ddarllenwyr  cyffredìn.  Ceir  esîampl  o'r  anhawsder  a  gyfyd 
oddiar  hyn  yn  nhu  dalen  392,*  Ue  y  sonir  am  "  bwnc  oddiaUan  neu  ar- 
graff  oddimewn."  Ymgais  oedd  y  geiriau  hyn  i  osod  aUan  yn  Oymraag 
yr  hyn  a  aUesid  ei  eirio  yn  y  Saesoneg  mewn  dau  air,  sef  objeäive  cma 
8uìjeäive;  yn  dduwinyddol,  buasid  yn  dyweyd  "  athrawiaethol  a 
phrofíadol,"  neu  fel  y  geirir  hwy  weithiau  yn  "wrthddiychol  a  tha- 
mewnoL"  Ychydig  o'r  cyfíeithwyr  a  welsant  hyn.  Aberthai  rhai  jr 
ysbryd  i'r  Uythyren,  ac  eraiU  y  Uythyren  i'r  ysbryd.  Buasai  cyfoniad 
o'r  ddau  yn  ein  cadw  rhag  y  fath  gamgyfíeithiadau  ag  "  ezternal  and 
intemal,"  "without  and  within,"  "intrinsîc  and  estrínsic,"  ac  felly 
ymlaen,  yn  Ue  y  ^eiriad  perffeithiach  a  gafwyd  gan  y  goreuon,  sef 
"  objectiyely  or  subjectiyely  yiewed." 

Cynnwysa  y  ddarUth  nifer  o  eiriau  Cyìnraeg  sydd  yn  meddu  ar  ystyr 
dduwinyddol,  a  phríodol  sylwi  yn  y  fan  hon  ar  y  modd  y  cjrfieithwyd 
hwynt  i'r  Saesoneg.  Un  o*r  fath  ydyw  y  gair  "ymddiríed."  Cyfieith- 
wŷd  hwn  san  rai  yn  "  confdence"  a  chan  eraiU  yn  "  reliance^  ond  j 
gair  Biblaidd  am  dano  ydyw  **irust  /'  a  chan  mai  ystyr  dduwinyddol  a 
roddid  iddo  yn  y  ddarUth,  y  gair  Biblaidd  a  ddylesid  ei  ddefnyddio  yn 
y  cyfieithiad. 

Gair  araU  y  cyfarfyddir  ág  ef  yn  fynych  ydyw  **  cyfiawnder.**  Pa 
un  ^  feddyUr  íújusiice  ynte  righteousness  f  Er  fod  y  ddau  air  a  nodwyd 
yn  golygu  cyfiawnder,  yn  ymarferol  cyfyngir  y  gBÀrjmtice  i  gyfiawnder 
cyfreithiol  a  masnachol,  tra  y  mae  righteousness  yn  air  eang  ag  sydd  yn 
cynnwys  o'i  f ewn  yr  hyn  sydd  iawn  ymhob  cyfeiríad  posibl,  neu  iawn- 

*  Traethodydd,  Llyfr  vlxyìI,  Hydref,  1881. 


AB   ORISTIONOOAETH.  4 17 

der  jn  ei  holl  ddyínder  a'i  eangder.  6an  fod  y  ddarlith  yn  dduwin- 
yddol,  yr  oedd  cyfeiriad  y  gair  nid  at  gyfíawnder  masnachol,  ond  at 
lawnder.  Y  gair  Saeaoneg  cyfatebol  gan  hyny  ydyw  righteousness. 
Hwn  vw  y  gair  a  ddefnyddir  yn  y  Bibl,  er,  o  ddiífyg  berf,  y  gwneir 
defnydd  3010  o'r  gair  jîistify,  Ceir  cyfnewidìad  yn  dangos  fod  cyfieith- 
wyr  diweddaraf  y  Testament  Newydd  yn  gweled  y  gwahaniaeth,  oble^id 
lle  y  dywedir  yn  y  cyfíeithiad  cyffredin  am  Joseph,  "He  wsa&jwt 
man,"  yn  y  cyfíeithiad  diwygiedig  fe  ddy wedir,  "  He  was  a  righieous 
man."  Yn  y  ddarlith  dywedir,  "  nid  moesoldeb  ond  sancteiddrwydd." 
Cyfíeithir  y  gair  "  sancteiddrwydd  "  gan  amryw  yn  sanäüy,  Digon  yw 
dy wedyd  mai  nid  sanäity  ond  holiness  ydyw  y  gair  arferedig  yn  y  Bibl. 

Gair  cyffredin  arall  sydd  yn  dduwinyddol,  er  nad  y w  yn  Fiblaidd, 
ydyw  "  cyflwr."  Yn  y  ddarlith  ceir  y  frawddeg  "  ymddygiad  yn  tarddu 
oddiar  gyflwr  da  ac  anian  bur."  "  Cyflwr  "  yn  llythyrenol  ydyw  con- 
diiion  neu  state;  yn  dduwinyddol  ei  ystyr  ydyw  sefyllfa  person  yn 
ngwyneb  cyfraith,  hyny  yw,  legal  standing  neu  personal  status.  Y  mae 
yn  amlwg  mai  yr  ystyr  dduwinyddol  a  feddylir  yn  y  ddarlith  wrth  y 
geiriau  "  cyflwr  "  ac  "  anian."  Gíolyga  hyn,  fel  y  gwelir,  sefyllfa  person 
ac  ansawdd  calon. 

Yn  y  ddarlith  fe  geir  amryw  0  adnodau  o'r  Bibl  nad  oedd  raid  ond 
ysgrííenu  yn  y  cyfíeithiad  yr  adnodau  fel  y  maent  i  lawr  yn  y  Bibl 
Saesoneg.  Er  engraifft  (1.)  "  A  drígwn  ni  yn  wastad  mewn  pechod, 
fel  yr  amlhao  grasf"  Yr  adnod  Saesone^  ydyw,  "Shall  we  continue 
in  sin  that  grace  may  abound  ?  "  ac  nid  fel  y  tybiodd  rhai :  "  Shall  we 
remain  ìn  sin  that  grace  may  be  multipliedl"  (2.)  Tu  dal.  392,  fe 
ddywedir,  "yn  ol  «fudas,"  a  dilynir  y  geiríau  gan  adnod  o  Epistol 
Judas;  ond  meddyh'odd  rhai  mai  at  Judaa  Iscaríot  yr  oeddid  yn 
cyfeirio,  a  chyfíeithiwyd  y  geiriau  a  nodwyd  yn  "  successors  of  Judas." 
(3.)  "  Gŵr  ddauddyblyg  ei  feddwl  sydd  anwastad  yn  ei  hoU  ffyrdd." 
Yn  ol  y  Bibl  Saesoneg,  "  A  double-mindei  man  is  unstable  in  all  his 
ways;"  ond  yn  marn  un  o'r  cyfieithwyr,  "  A  man  double-folded  is  un- 
even  in  all  his  ways!"  (4.)  Sonir  am  Satan  "yn  ymríthio  yn  angel 
goleuni."  Yn  y  cyfieithiad  cyffredin,  dywedir,  "  is  transformed  into  an 
angel  of  light ;"  yn  y  cyfieithiad  diwygiedig,  "fashioneth  himself  into 
an  angel  of  light."  Fe  gyfieithir  y  frawddeg  hon  gan  un  yn  bur  dda 
mewn  geiriau  gwahanol  iV  uchod,  sef  "disguiseth  himself  as  an  angel 
of  light"  (5.)  "  Yn  y  rhai  y  mae  cyfiawnder  yn  cartrefu,"  sef  yn  ol 
y  Bibl  (ac  nid  oes  modd  rhagori  arno),  "  wherein  dwelleth  ríghteous- 
ness ;"  ac  nid  fel  y  tybiodd  rhai,  "  where  justice  abides  at  home,"  na 
"  where  justice  is  domiciled ;"  nac  ychwaith,  "where  justice  make8  her- 
self  at  home." 

Yn  awr  craffer  ar  rhai  o*r  geiríau  cyffredin  a  ddefnyddir  yn  y 
ddarlith.     (1.)  "  Cyfarwyddiadau  "  yn  dilyn  "  gorchymynion,"  ac  i'w 

gMrahaniaethu  oddiwrthynt,  am  hyny  nid  "  commands  and  precepts." 
yfieithiodd  rhai  y  gair  yn  "instructions,"  eraill  yn  "directions."  Ond 
j  mae  ystyr  neillduol  geriau  y  frawddeg  (tu  dal.  390)  yn  eu  gwaban- 
laethu  oddiwrth  "instruct"  a  "direct."  Y  cyfieithiad  goreu  fuasai 
rules  neu  principles  0/  guidance^  yr  hyn  a  fuasai  yn  dangos  meddwl 
yr  ymadrodd,  sef  "  gorchymynion  "  brenin  yn  gofyn  am  ufudd-dod  yr 
ewyllys,    a    "  chyfarwyddiadau "  prophwyd  neu   athraw    yn   goleuo 


418  DABLITHÎAU    T   FABOH.    D.    OHaULBS   DAYiBS,    M.A 

meddwl  áju  am  oi  ddyledswydd.  (2.)  "Gw«lla  moesau."  Mewn  rfiai 
seîríaduron,  ond  odid,  fe  gyfieithir  y  gaîr  "moesau^yn  "manners;"  ond 
dengys  amcan  a  chysylltiadau  brawddegau  y  ddarlith,  ac  yn  arbenîg  y 
rtiinweddau  a  enwir  yn  ngwaelod  y  tu  dalen,  mai  morals  a  feddylir,  ac 
nid  moímers,  Hollol  anmhriodol  ydyw  y  geiriau  "  ameliorate  monds,* 
lleddfu  moesau.  Gellir  son  am  leddfu  poenau,  amdiorate  suÿering^ ; 
ond  y  mae  hyny  yn  dra  gwahanol  i  "  wella  moesau,"  yr  hyn  a  olyga  yn 
Saesoneg  nnprove  the  morals.  (3.)  "  Cydnabyddir."  Yr  hyn  a 
feddylir  yw  nid  "  recogniz0,"  yr  hyn  yw  io  reamr  hfwwledge^  neu  aìl 
gyrhaedd  gwybodaeth,  ond  admit,  neu  aclcnowledge,  (4.)  "  Han- 
esion ;"  nid  "  histories,"  "  History  "  yn  y  rhif  unigol  ydyw  faan» 
gwlad  neu  genedl.  Un  "  hîstory  "  sydd  yn  y  Bibl.  Nid  "  storíes " 
ychwaith ;  mân  hanesynau  ydy w  y  rhai  hyny.  Y  gair  priodol  ydyw 
narraiives.  (6.)  "Pwnc."  Defnyddiwyd  bron  bob  gair  posibl  i  oeod 
allan  y  gair  "  pwnc  :  "  mogys  "  points,"  "  statements,"  "  them^" 
"topics,"  "articles,"  "subjects,"  "doctrines;"  ond  y  gair  goren  i 
ddangos  y  meddwl  ydyw  ienets  neu  theordical  irtähs,  Er  mwyn  amryw- 
iaeth  gellir  arfer  y  naill  neu  y  llall,  yn  gystal  a*r  gair  dodrine^  Y 
mae  swyn  a  gallu  mewn  amrywiaeth  geiriau,  fel  y  dengys  Mr. 
Gladstone,  er  engraifft,  yn  y  frawddeg  hono,  "Smash,  destroy, 
and  pulverise."  (6.)  "  Pynciau  a  roddwyd ; "  truths  retmled,  nid  "  Snb- 
jects  imparted."  Impart  the  hmwled'fe  of  a  sidyect,  ac  nid  "impart 
a  subject."  (7.)  "Hanfodol:"  nid  "  existent,"  ac  nid  "  fundamental 
cause,"  ond  essential,  neu  necessary  io  existence.  (8.)  "Bywyd  rhin- 
weddol : "  amlwg  ydyw  mai  buchedd  neu  ymddygiad  a  feddylir,  am 
hyny  wrth  "  bynciau  yr  efengyl  a  by  wyd  rhinweddol"  y  meddylir  teneis 
of  the  Gospel  and  virtuous  conduct.  (9.)  "  Tiriogaethau  yr  Efengyl  a 
moesoldeb : "  terriiories,  regions,  neu  provinces,  ac  nid  "  landed  estates  " 
fel  y  tybiodd  un  oV  cyfieithwyr.  (10.)  "  Nid  credo  ond  ymddygiad." 
Meddai  rhai  "not  creed  but  deed."  líid  ydyw  "deed"  mor  ëang  ag 
"ymddygiad,"  yr  hyn  sydd  yn  cynnwys  mwy  na'r  gweithredoedd 
neillduol  a  gyflawnir,  sef  ysbryd  a  thymher  dyn  tuag  at  ei  gyd-ddyTiion 
mor  bell  ag  yr  amlygir  hyny  mewn  gweithred.  Y  cyfieithiad  príodol 
felly  ydyw,  noi  creed  but  conduä.  (11.)  "  Gwrthwynebol  a  gwrth- 
gyferbyniol "  ydy w  antagonistic  and  arUHheiical»  neu  "  in  contrast  with 
and  opposition  to."  (12.)  "Manwlmewn  ymddygiad:"  nid  "punctî- 
lious,'  yr  hyn  yw  manwl  mewn  dilyn  rheolau  a  osodwyd  i  lawr  gan 
ddeddf  neu  arferiad  gwlad.  Nid  oedd  y  Puritaniaid,  ynglŷn  â'r  rhai 
y  defnyddir  y  gair,  felly  o  gwbl ;  yn  hytrach  i'r  gwrthwyneb.  Nid 
"  accurate  "  ychwaith,  hyny  y w  bod  yn  gy wir  yn  y  ffeithiau  a  leforir, 
ac  nid  "  precise ; "  eithr  yn  striä  in  the  details  of  conduci.  (13.)  "Cam- 
ddefnyda  o  air"  ydyw,  nid  "iUusage"  ond  misapplication,  (14.)  Wrth 
"  gydsyniad  marw,"  y  meddylir  nid  "  helpless  concurrence  "  na  "  dead 
agreement,"  nac  "  obsolete  term,"  ond  mere  /ormal  consent,  neu  pctssifft 
acquiescerm.  ^15.)  "Gwahanu  a  gwahaniaethu ; "  gwahanu  mewn 
gweithred,  set  aimde  neu  separaie;  gwahaniaethu  mewn  meddwl, 
sef  disiingmsh  neu  discriminate.  (16.)  "Pellder:"  tu  dal  391,  nid 
"difference,"  "space,"  na  "distance,"  ond  gulf  nsu  widely  aparU  Í17.) 
"  Cymhelliadau ; "  gair  amwys  yw  hwn,  iV  benderfynu  oddìwrUi  oi 
gysylltiadau,  naill  ai  imdueemíents  os  oddiallan,  neu  moiwes  oe  oddimewn. 


AR   0R18TK>K0Q^ETU.  419 

ao  ftìüy  nid  **inipukes"  na  "compulsory  obseiyances,"  nac  ychwaith 
"  eonstraîning  foroe,"  nac  "eihortations."     (18.)  •*  Ysywaeth,"  aef  o/íw, 
unfmiunatäy^  neu  more^s  the  pity,  ac  nid  "  forsooth,"  fel  y  mynai  rhai. 
Cynnwysa  "ysywaeth"  dôn  o  dosturi  neu  alar;   "forsooth,"  tôn  o 
wawd  neu  trony.     (19.)  "Enllib."     Y  mae  gwahaniaeth  rhwng  "liber' 
mewn  ysgrifen,  a  "  slander  "  neu  "  calumny  "  mewn  geîriau  â*r  taf od. 
Yma  (tu  dal.  392)  golygir  ymddygiad  yn  enllib,  yr  hyn  nid  jw  mewn 
ysgrifen  na  geiriau.     "  Libel "  ydy w  y  gair  a  ddefnyddir  fynychaf  gan 
y  cyfìeithwyr;   buasai  slander  yn  rhagori.     (20.)  "Penlwr  o  briodol- 
eddau,''  nid  "heap,"  "pile,"  na  "  conglomeration,"  ond  aggre^ate  neu 
masi.     (Gwell  Cymraeg  hwyrach  a  fuasai  "cyfanswm  o  briodoleddau.'') 
(21.)    "Ca«gliad"  yn  y  ddarlith  yw  inference^  ac  nid   "coUection. 
(22.)   "Arferiad:"   pa  un  ai  custom  ynte  habü  a  feddylir?    Custom 
gwlad,  neu  genedl,  neu  oes ;  habU  person  neillduol ;  yr  un  gair  Cym- 
raeg  a  ddefnyddir  am  y  ddau,  am  nyny  rhaid  ychwanegu  nen  ddeall 
arferiad  gwlad  neu  arferiad  person.     (23.)    "Safle;"    nid   "basis,*' 
"  level,"  "  platform,"  na  "  foundation,"  ond  point  of  víeu)y  neu  y  gair 
Ueduewydd,  Oermanaidd  ei  ffurf,  sydd  yn  awr  yn  dyfod  yw  gyffredin, 
sef  standpoinL     (24.)  "Teimlad."    Amlwg  ydyw  mai  teimlad  calon 
a  feddyíir.     Bmotion  ydyw  y  gair  diamwys  am  hwnw,  ac  nîd  "feel- 
ing."    Cyfieitha  rhai  ef  yn  "sentiment;"  ond  "sentiment"  ydyw  y 
meddwl  sydd  yn  ffrwyth  teiralad,  yn  wrthgyferbyniol  i  "  idea,"  yr  hwn 
y w  y,  meddwl  sydd  yn  ffrwyth  rheawm.     Sonir  yn  y  ddarlith,  nid  am 
y  meddyliau  sydd  yn  gynnyrch  teimlad  calon,  ond  am  y  teimlad  ei 
hun,  tef  emotioTL     (25.)  "  Ar  dir  rheswm,"  on  rational  grounds,  neu  by 
light  of  reason^  ac  nid  "grounds  of  reason,"  Ilawer  llai,  "fields  of  rea- 
son,"  fel  y  dywed  un.     (26.)  "Paul   y  profwr,"  the  reasoner^  ac  nid 
"experimentali8t"  na  "prover."    (27.)  "  Cyfreithlawn : "  nid  "legal" 
na  "  lawful,"  ond  legitimate.     "  Legal "  neu  "  lawf ul "  ydy w  teg  yn  ol 
cyfraith  gwlad  ;  "legitiraate  "  ydyw  teg  yn  ol  egwyddor  gyfiawn.    (28.) 
"Dynion  cywreîniaf :"  nid  **  cunning,"  yr  hyn  yn  ei  hen  ystyr  ydyw 
galluog  mewn  cy wreinrwydd,  ond  yn  ei  ystyr  bresennol  a  olyga  cy wrain 
o  ran  meddwl  i  yrneuthur  drwg,  dexterity  with  an  evil  purpose  ;  eithr  yn 
yr  yttyr  o  sìeUfuly  subtUy  neu  acuie.     (29.)  Wrth  "blentyndra  dadgudd- 
iad"  y  meddylir,   nid  "  childishness "  ac  nid  "minority,"  ond  youth. 
(30.)    "Rhwysg  dychymyg"  Stuart  MiII.      Ni   fwriadwyd  ond   çob 
parch  i  MiU  yn  y  ddarlith,  er  credu  iddo  wneuthur  camgymeriad 
pwysig  am  Dduw  y  Bibl.     Rhaid  gan  hyny  rhoddi  ystyr  dda  i'r  gair 
•'rhwysg."    Felly  nid  "pomp,"  "grandeur,"  "  reclclessness,"  "Iuxur- 
iance"   "  haughtiness,"   "flurry,"   na   "frenzy,"  nac  "  exuberance,"  a 
feddylir,  ond  miy,  neu  unrestrained  course  of  his  imagination,     (31.) 
"Digofaint  heb  feddu : "  nid  yn  "  destitute ; "  amddifad  a  fyddai  hyny. 
Pa  l^th  ydyw  y  gwahaniaeth  î    Defnyddir  "  destitute  "  am  amddifad- 
rwydd  o  ry wbeth  sydd  ar  ddyn  ei  eisieu,  hyny  y w  o  ry wbeth  da  neu  ddy- 
munoL     Gellir  dyweyd  fod  dyn  yn  "  destitute  "  o  unrhy w  ddaioni ;  ond 
anmhriodol  fyddai  dy weyd  am  neb  ei  fod  yn  "  destitute  "  o  beth  drwg  neu 
annymunol.     Dyweder  am  ddiafol,  os  myner,  ei  fod  yn  "destitute"  o 
aancteiddrwydd ;  ond  ni  ellir  dywedyd  am  Dduw  ei  fod  yn  "destitute" 
o  bechod.     "  Amddif adrwydd     o  beth  da;  "heb  feddu**  peth  drwg. 
Am  hyny  ni  ellir  dywedyd  am  Djuw  eî  fod  yn  "  destttute     o  ysbryd 


420  DABUTHIAU   T  PAROB.    D.    0RABLB8  DaTIBS,   IT.A. 

dialgar  am  eî  fod  heb  ei  fedda.  Tstyr  "heb  fedda"  ydyw  not  poss» 
sing,  (32.)  "  Arweiniwr  a  chynghorwr  bywyd :"  nid  "aathor  and  »0»- 
tainer  of  life/'  ond  guide  and  caunällor  oý  conduct  (33.)  "  Dyheadaa:* 
nid  "pantings,"  nid  "outbursts,"  ac  nid  "  inspirations,"  ond  feani- 
ings^  neu  aspirations,  (34.)  "Cynneddf  sylfaenol:"  uid  "  f andaiiient' 
al  faculty,"  na  "basic  instinct,"  na  "ground-work  qaality,"  ond  Üu 
foí^ty  which  lies  at  the  basis.  (35.)  "Galluogi  i  deimlo:"  nid  "cm- 
power  to  feel "  (empower  ydyw  rhoddi  awdurdod),  eithr  enabU,  (36.) 
"Ystyr  gyffredin"  ydyw,  nid  "common  sense,"  ond  usual  metumf 
(37.)  "  Gwylder  ger  bron  Duw  "  ydyw,  nid  "  bashfulness,"  er  y  buasai 
abashed  yn  air  da.  Nid  "dread"  ychwaith,  oblegid  "arswyd" 
fuasai  hyny,  ac  nid  "  tendemess,"  yr  hyn  y w  tynerwch ;  ond  abaseme^ 
humüity,  neu  refference,  (38.)  "  Hawddgarwch  Duw : "  y  mae  y  Sai«  yn 
fyr  0  air  i  osod  allan  hawddgarwch  Dwyfol.  Nid  yw  "  amiability,"  na 
"  beautiness  "  (os  myner  y  gair  "  beauty,"  ychwaneger  ato  "  of  holineas"), 
na  "  comeliness,"  yn  cyfateb  yn  gyflawn  Tr  meddwL  (39.)  "  Unplyj: :" 
nid  "  uniform,"  "  unÌTersal,"  "  impartiàl,"  "  obTÌous,"  "  one-fold,"  11« 
" absolute,"  ond  singleminded  veraoity  ^geirwiredd  unplyg).  Simpliâl^ 
ydyw  y  gair  mwyaf  priodol  o  ran  taradiad,  ond  defnyddir  ef  mewn 
ystyr  nas  geUid  yn  bríodol  ei  gymhwyso  at  Dduw.  (40.)  "  CrebwylJ," 
ydyw  yr  awen  sydd  yn  creu;  felly  creative  power  neu  creatise  genmt 
feddylir,  ac  nid  "  fancy,"  neu  "  iuTention."  (41.)  "  Dychymyg  : "  tuw- 
gincUion^  ac  nid  "  fancy."  Gwise  arddunol  ar  wiríonedd,  fel  gwisg  j 
îili,  yn  tyf u  o'r  gwir  ei  hun  ydyw  "  imagination ; "  tybiaeth  o  beth 
posibl  ydyw  "  fancy  "  ar  y  goreu.  (42.)  "  Undeb  â'n  natur  ni  "  ydjw 
union  with  our  nahire;  "union"  ac  nid  "unity,"  fel  y  mynai  rhiL 
"Unity"  ydyw  unoliaeth  syniadau.  (43.)  "Ar  Iwybr  cyfiawnder" 
ydyw  on  the  lines  of  rìghteousness  ac  nid  "system  neu  "course  of 
justice."  (44.)  "Ufuddhaodd  unwaith  "  ydyw  oheyed  oncefor  aü^  ac  nid 
"rendered  one  obedience."  (45.)  "  Eangder  diderfyn  "  ydyw  boundiess 
breadth,  nid  "endless  amplitude."  (46.)  Wrth  'lygredigaethau" 
ítoìygÌT  vicesy  nid  "depraTÌties."  Nid  oes  rhif  líosog  i  "  depraTÌty,**  0 
herwydd  nid  gweithred  ydyw,  ond  ansawdd  halogedig  ar  feddwl  ac  ym- 
ddygiad.  (47.)  "  Cyfathrach  â ; "  akin  tOy  o  ran  perthynas  natur,  ic 
nid  "  reduced  to  the  leTel  of  "  fel  y  cyfieitha  un.  (48.)  Wrth  "  leduw 
ceryg"  y  golTgir,  nid  "  slates  "  ond  tables  of  stone,  (49.)  "  Arwydd :" 
nid  "  token  na  "  sign,"  ond  syrnboL  (50.)  "  Trwy  ba  rai : "  ai  y  pync- 
iau  neu  t  personau  sydd  yn  cysylltu  1  Pa  un  ai  "  through  which  "  nea 
"  througn  whom  1 "  Y  prif  air  ydy w  pynciau,  am  hyny  y  cyfieithiid 
príodol  ydyw  through  which, 

Dylid  bob  amser  gymeryd  i  ystyriaeth  gysylltiadau  gair  â  geiriao 
eraill,  er  mwyn  penderfynu  y  cyfíeithiad  goreu  mewn  lle  penodol  Tn 
aml  rhaid  defnyddio  gair  gwahanol  mewn  cysylltiadau  gwahanol,  er  na 
fyddo  gwahaniaeth  yn  yr  ystyr.  A  chan  fod  digon  o  amrywiacŵ 
geiríau  yn  yr  iaith  Saesoneg,  gellir  yn  hawdd  roddi  gwahanol 
eiríau  mewn  gwahanol  leoedd  ar  yr  un  gair.  Yr  amcan  mawr  cyntaí 
mewn  cyfieithiad  yw  cywirdeb  o  ran  geiríau.  Nis  gallai  unrhy w  rago^ 
iaeth  arall  wneuthur  i  fyny  am  ddiffyg  yn  hyn.  Ond  ar  y  sail  hyn  y  mae 
^an  feistr  ar  iaith,  ddefnyddiau  i  osod  prydferthwch^  neu  yn  hytracä 
1  beri  i  brydferthwch  dyf u  oddìar  y  cy wirdeb,  fel  y  mae  prydferthwch 


TMHSRODRABTU    TR  HETHIAID.  421 

gwyneb  natnr  yn  dyfíant  oddiar  weithrediad  ei  deddfau.  Rhydd  y 
prydferthwch  yn  ffiuríSad  jrmadroddion  hyfrydwch  i'r  darllenydd,  ynglŷn 
â  buddioldeb.  Fe  fydd  yr  iaith  yn  rhydd,  yn  ystwyth,  yn  hawdd  eî 
darllen,  ac  yn  bleser  iV  darllen.  Mewn  rhai  o*r  cyfíeithiadau  lle  y 
dangoswyd  gofal  mawr  i  fod  yn  gy wir,  amlygwyd  difiyg  yn  y  gallu  i 
fifurno  brawddegau  ystwyth  a  phrydferth  a^  sydd  yn  profí  meistrolaeth 
ar  yr  iaith  Saesoneg.  Fel  y  crybwyllwyd  yn  barod,  ein  safon  i  famu 
teilyngdod  y  cyfíeithiadau  ydoedd  penderfynu,  hyd  y  gallem,  pwy  oedd 
wedi  cyfuno  oreu  y  rhagoríaethau  yr  ydym  yma  wedi  eu  nodi.  Gyda 
golwg  ar  y  chwe'  cyfíeithiad  blaenaf,  yr  oedd  hyn  yn  waith  anhawdd 
iawn.  Nid  oedd  genym  ond  barnu  goreu  gellid,  a  chymeryd  digon  o 
amser  a  hamdden  iV  darllen  a'u  cjmharu  â'u  gilydd  drosodd  a 
throsodd  drachefn.  Cyfíeithiad  y  neb  a  gyfenwai  ei  hun  yn  '*  Menai " 
a  ennillasai  y  Ile  blaenaf  oll  pe  buasai  yr  holl  ddarlith  wedi  ei  chyfieithu 
gystal  a  rhanau  o  honi.  Ond  yr  oedd  y  rhagoriaeth  yn  y  naill  hanner 
yn  cael  ei  orbwyso  gan  ddiofalwch  mewn  rhanau  eraill.  Pe  buasai 
wedi  ail-ysgrífenu  ei  gyfíeithiad  ai  gy wiro,  efe  a  f uasai  yn  ddiau  y  goreu ; 
ond  o  herwydd  y  diffygion  y  cyfeiríwyd  atynt  ni  chyrhaeddodd  y  Ile 
blaenaf.     Rhaner  y  wobr  rhwng  "Discipulus  "  a  "  DisgybL"* 


YMHERODRAETH    YR    HETHIAID. 

The  Emtfirê  of  the  Hittites:  By  William  Wbioht,  D.O,,  with  Decìpberine&t 
of  Uittite  loscriptioDS  by  Profbssob  Saycb,  Ll.D.  ;  a  Hitlite  map  by 
Col.  SiB  Chables  WiLSON,  F.RS.',  aud  Capt.  Condeb,  B.E.  ;  and  a  com- 
plete  Set  of  Hittite  iDSoiiptioiìs  by  W.  H.  BtlaNDS,  F  S.  A. 

Llawer  ymosodiad  sydd  wedi  cael  ei  wneyd  o  bryd  i  bryd  ar  gywir- 
deb  hanesyddiaoth  y  Bibl  o  wahanol  gyfeiríadau ;  ond  hyd  yn  hyn  y 
mae  pob  ymosodiad  wedi  profi  yn  ofer  i  ddymchwelyd  dim  arno,  ac  y 
mae  pob  darganfyddiad  a  wnaed  ynglŷn  â'r  hen  genedloedd  a  gry- 
bwyllir  yn  yr  Ysgrythyrau  wedi  troi  yn  brofion  dros  ddilysrwydd 
y  cyfeiriadau  Biblaidd  at  y  cenedloedd  hyny.  Er  mai  nid  crynodeb  o 
hanesiacth  y  gwahanol  genedloedd  boreuol  ydyw  y  Bibl,  eto  y  mae  ei 
awdurdod  a'i  ddilysrwydd  yn  gysylltiedig  â  chywirdeb  hanesyddol  ei 
gynnwys.     Mae  y  ganríf  bresennol  wedi  bod  yn  neillduol  o  fywiog 

•  Cyn  gwneuthur  ei  rttimiadaeth  yn  hysbys,  rhoddodd  Mr.  Davie8  y  chwech  cyfieithiad 
o*r  •  osbarth  cyntaf  yn  nwylaw  Mr.  W.  Prydderch  Wiiliaro^  Borough  Road  Collcffe, 
gael  ei  rarn  ef  amynt.    Trefnwyti  os  byddai  g^walianiaeth  bam  o  barthed  i'r  goreu  fod  y 
wobr  i  gael  ei    rhann,  ao   yn  unol  à*r  trefniad  hwn  y  rhtnwyd  y  wobr  rhwng  Mr. 
John  Owena,  o  Ysgol  Na8«an  Street,  Uundain,  a'r  Parch.  0.  T   WiUiams,  Croesor. 
18bÔ  2   E 


iíZ  Y^áUlfiUOOBiiBTH    YU    USTHlALa 

mewn  ymchwilìadau  a  darganfyddiadau  jn  j  gwledydd  dwTreinîoL 
Wedi  bod  yn  ddystaw  am  gannoedd  lawer  o  ílynyddoedd,  clywir  yo 
yr  oes  hon  hen  arwyddluniau  (hieroglyphics)  yr  Aipht  yn  llefara  un- 
waith  eto  am  wrhydri  a  gorchestion  y  naiU  Pharaoh  ar  ol  y  ll&ll; 
dywed  cerfiadau  henafol  Assyria  am  ryfeloedd  a  brwydrau  yr  hen 
amser;  cloddiwyd  trysorau  henafíaethol  Ninefeh  i'r  amlwg  gan  Mr. 
Layard  (yn  awr  Syr  Henry  Layard) ;  mae  y  Palestine  Exploraüon  Fund 
yn  parhâu  i  ddyfod  â  dirgelion  "  rhy w  newydd  fan  "  o  hen  wlad  yr 
addewid  "o  hyd  i'r  golwg."  0  ba  gyfeiriad  bynag  y  daw  goleoni  ar 
hanesiaeth  ac  arferion  gwledydd  y  cynoesoedd,  mae  cywirdeb  y  cyí- 
eirìadau  Ysgrythyrol  at  y  rhai  hyny,  yn  barhaus  yn  cael  ei  gadamhâu. 

Ymhlith  y  lliaws  mawr  eraiil  o  anhawsderau  ag  sydd  wedi  cael  eu 
teimlo  gan  ymchwilwyr  Ysgrythyrol,  nid  y  lleiaf  o  honynt  ydyw  y 
cyfeiriadau  mynych  a  wneir  at  genedl  a  elwir  yr  Hethiaid.  Estyna  j 
cjrfeiriadau  hyn  atynt  o  amser  Abraham  hyd  ddyddiau  caethgladiad 
y  deg  Uwyth  gan  yr  Assyriaid,  cyfnod  o  tua  1300  o  flynyddoedd;  ae 
y  mae  y  cyfeiriadau  hyn  yn  rhoddi  Ue  i  ni  gasglu  fod  yr  Hethiaid  yn 
genedl  nerthol  a  grymus.  Yn  awr,  os  parhaodd  y  genedl  hon  dros 
yspaid  mor  faith,  ac  os  oeddynt  mor  nerthol  a  dylanwadol  ag  y  rhoddir 
lle  i'ni  gasglu  eu  bod  dros  yr  yspaid  hyny,  paham  na  fuasai  genym 
ryw  gymaint  o  wybodaeth  am  danynt  yn  hanesiaeth  gyffredinol  y 
byd  ?  Mae  genym  wybodaeth  weddol  gryno  am  yr  Aipht  yn  ngwa- 
hanol  gyf nodau  ei  hanes,  o'r  adeg  foreuaf  hyd  yn  bresennol ;  nid  ydym 
heb  wybod  rby wbeth  am  Ninefeh  a  Babylon,*  ac  ymherodraeth  gref  yr 
Assyriaid ;  mae  hanesiaeth  dyddorus  gwlad  Groeg  yn  dra  adnabyddus 
i  ni,  a'r  un  modd  am  Rufain  ;  ond  wele  ymherodraeth  a  barhaodd,  yn 
ol  y  cyfeiriadau  Ysgrythyrol  ati,  am  gyfnod  cyhyd  a  Groeg  a  Rhufain 
gyda'u  gilydd,  ac  ymherodraeth  o  rym  a  gaUu  mawr,  ac  eto  nid  oes 
hanesiaeth  iddi  cyffelyb  i  eiddo  y  tywysogaethau  eraill.  0  herwydd 
hyn  ni  phetrusai  Uawer  beimiad  galluog  a  dysgedig  ammeu  cywir- 
deb  y  Bibl  yngljn  â'r  Hethiaid,  ac  nid  ychydig  ydyw  nifer  y  rhai  a 
wadent  yn  hollol  ac  yn  bendant  gywirdeb  hanesyddol  y  cyfeiriadau 
Ysgrythyrol  atynt.  Dywedant  nad  yw  yr  ysgrifenwyr  Ysgrythyiol 
yn  dangos  y  gradd  lleiaf  o  gydnabyddiaeth  â  hanesiaeth  cyfoesol,  &c 
Dywed  Proff*.  Newman,  Cymrawd  o  Goleg  Baliol,  Rhydychain,  fod  y 
cyfeiriadau  Ysgrythyrol  at  yr  Hcthiaid  yn  "groes  i  hanesiaeth,"  ac 
nad  ydynt  "yn  dangos  cydnabyddiaeth  yr  awdwr  â  hanes  yr  oesau 
hyny  mewn  goleu  ffafriol."*  Dywed  y  Parch.  T.  K.  Cheyne,  Cymrawd 
arall  o'r  un  coleg,  yn  ei  erthygl  ar  yr  Hethiaid  yn  yr  argraflBad  newydd 
o'r  Encydopcedia  Britannica^  fod  y  cyfeiriadau  hyn  yn  groes  i 
hanesiaeth  ac  yn  annheilwng  o  gredo ;  ac  am  y  cyfeiriad  at  yr  Hethiaìd 
yn  llyfr  Genesis,  dywed,  '*nas  gellir  edrych  ar  y  rhestrau  hyn  o  drig- 
olion  Canaan  yn  meddu  ar  ddilysiwydd  ac  awdurdod  hanesyddol,"  a 
thrachefn,  "  nas  geilir  eu  cyfrif  yn  meddu  ar  gyfryw  awdurdod  á'r  cof- 
restraü  Aiphtaidd  ac  ABsyriaidd,"  &c. 

Ar  y  llaw  arall  teimlai  rhai  o'r  ysgrifenwyr  mwyaf  galJuog  ar 
gwestiynau  dwyreiniol  fod  yna  ddolen  gydiol  rywle  ar  ol.  Fel  hyn  yr 
ysgrifenai  yr  enwog  George  Smith,  yr  awdurdod  gyda'r  uchaf  ar  arwydd- 

•  HUiorif  o/Uu  llebrtw  Mmarchy  tu  cIhI.  178,  179.        f  VoL  xiL 


TMHBRODRAETH    TB   HBTHIAID.  428 

luniaa  yr  Aìpht,  a  materion  dwyreiniol : — "  Nis  gellîr  deaìl  yn  hoUol 
glir  7  gwir  gysylitiadau  rhwng  j  traddodiadau  Babylonaidd  ft  hanesiaeth 
Palestina,  hyd  nes  y  bydd  i  lenyddiaeth  y  boblogaeth  Syríaidd  oedd  yn 
trigo  rhyngddynt  gael  ei  ddarganfod."*  Yn  gyffelyb  i  fel  yr  ymresym' 
ai  seryddwyr  oddiwrth  ryw  effeithiau  o  fewn  cylch  eu  sylwadaeth  serydd- 
ol  nas  gellid  cyfrif  am  danynt  drwy  y  planedau  adnabyddus,  y  rhaid  fod 
yna  ry w  blaned  neu  blanedau  oeddent  hyd  hyny  heb  ou  darganfod,  ac  yna 
a  aent  yralaen  yn  eu  hymchwiliadau  seryddol  nes  Ilwyddo  i  ddarganfod 
y  cyfryw  blaned,  felly  y  teimlai  llawer  o'r  ysgrifenwyr  ar  hanesiaeth  a 
llenyddiaeth  yr  oesau  boreuaf,  y  rhaid  fod  yna  ryw  genedl  nerthol 
wedi  bod  yn  preswylio  yn  Syria  a*r  wlad  gylchynol  ag  yr  oedd  iddi 
hanesiaeth  a  llenyddiaeth  a  ffurfiai  y  ddolen  gydiol,  y  missing  lirüc,  yn 
hanesiaeth  yr  Aipht,  Palestina,  ac  Assyria. 

Erbyn  hjrn  y  mae  darganfyddiadau  pwysig  wedi  eu  gwneyd  yn  ystod 
y  deuddeng  mlynedd  diweddaf,  ag  sydd  yn  debyg  o  daflu  goleuni  ar  jrr 
hyn  sydd  wedi  bcd  yn  dywyll  ac  yn  ddyryswch  hyd  yma.  Mor 
bell  a  70  mlynedd  yn  ol,  yr  oedd  Burckhart,  y  teithydd  aV  henafieith- 
ydd  dwyreiniol  enwog,  wedì  darganfod  maen  ar  gongl  tŷ  yn  Hamah, 
tref  yn  ngogleddbarth  Sjrria,  âg  amo  arwyddluniau  (hieroglyphics)^  ond 
rhai  gwahanol  i  rai  jr  Aipht.  Ni  fu  chwaneg  o  son  am  y  maen  hwn, 
pa  fodd  bjmag,  hyd  y  flwyddyn  1870,  pryd  y  daeth  Mr.  J.  A.  Johnson, 
y  trafnidydd  ^«mW^  Americanaidd,  aV  Parch.  S.  Jessop,  yn  ddamwein- 
iol  ar  draws  y  cerfíadau  ar  y  maen,  ac  y  darfu  iddynt  ddarganfod  trí 
maen  arall  yn  yr  un  dref  âV  cyffelyb  arwyddluniau  dyeithriol  arnynt. 
Gwnaed  Ilawer  cais  ganddynt  hwy,  a  chan  eraiU  ar  eu  hol,  i  gael 
argraffiadau  o'r  arwyddluniau  hyn,  ac  i  gael  y  meini  iV  meddiant; 
ond  ennynid  Ilid  a  digofaint  y  trigolion  a  chynhyrfid  eu  hof- 
ergoeledd  gan  bob  ymgais  o'r  fath,  fel  mai  ofer  a  f u  yr  holl  ymdrech- 
ion.  Byg^rthid  dinystrio  yr  arwyddluniau  ar  y  meini  hyn  gan  y  rhai 
mwyaf  penboeth  o'r  trigolion ;  ond  yn  ffodus,  cyn  i  hyny  adygwydd, 
Ilwyddwyd  i  gael  y  meini  ymaith.  Yn  y  flwyddyn  1872darfu  i  Sultan 
Twrci  benodi  Subhi  Pasha  yn  Llywodraethwr  Syria.  Yjt  oedd  hwn  yn 
ddyn  gonest  a  chydwybodol,  ac  yn  dra  awyddus  i  wella  cyflwr  trigolion 
gwahanol  barthau  ei  dalaeth.  Tuag  at  hyn  fe  benderfynodd  dalu 
ymweliad  ft  phob  cyiran  o'i  dalaeth,  a  gwahoddodd  y  Parch.  Dr. 
Wright  iV  ganlyn  i  Hamah,  ac  yr  oedd  Mr.  W.  Kirkbjr  Green,  y 
trafnoddwr  Prydeinig  yn  Damascus,  hefyd  ymysg  y  cwmni.  Derbyn- 
iodd  Dr.  Wright  y  gwahoddiad  yn  llawen,  ac  yr  oedd  yn  ei  fwriad 
gymeryd  mantais  ar  yr  am^lchiad  i  geisio  sicrhftu  y  meini  arwydd- 
luniol  hyn  yn  Hamah.  Wedi  cyrhaedd  y  ddinas,  cafodd  gyfle 
yn  fuan  i  ofyn  i*r  Llywodraethwr  ara  ei  gynnorthwy  yn  ei  am- 
can.  Cydsyniodd  hwnw  yn  galonog  ar  unwaith.  Drannoeth  bu  Dr. 
Wright  mewn  cryn  drafferth  i  ddyfod  o  hyd  i'r  meini,  ond  o'r  diwedd 
U wyddodd  i'w  gweled .  Pan  ddangoswyd  h wy  i  Subhi  Pasha,  yr  hwn  oedd 
yn  ŵr  tra  dysgedig,  gwelodd  hwnw  ar  unwaith  eu  bod  yn  drysorau  o'r 
mwyaf  gwerthfawr,  ac  anfonodd  bellebyr  at  y  Sultan  i  ofyn  a  wnai  efe  eu 
derbyn  yn  anrhe^  i'r  Amgueddfa  yn  Nghaercystenyn,  a  derbyniodd 
atebiad  cadamhäol     Dangosai  Dr.  Wríght  iddo  fod  y  cyfryw  arwydd- 

X  Chaldean  A^eowU  of  Otmeẁ  :  ta  dal.  811. 

2   \L  2 


42  i  TMHISBODUABTH   TB  HBTHIAID. 

hiniaa  i  fod  yn  eiddo  cyflfredin,  a  bod  dysgedigion  Ewrop  yn  dysgwyl 
yn  bryderus  am  gopíaa  o  honynt,  ac  y  byddent  yn  debyg  o  agor  pennod 
newydd  mewn  hanesiaeth,  yn  dangos  fod  cenedl  o  bobl,  a  elwid  yn 
Hethiaid  yn  y  Bibl,  ar  un  adeg,  wedi  bod  yn  ymherodraeth  gref,  yn  y 
rhanbarth  hwnw.  Addawodd  y  Llywodraethwr  y  cawsai  bob  cyflcus- 
dra  i  gael  copîau.  Nid  heb  gryn  anhawsder,  pa  fodd  byna^  y 
caed  y  meini  ymaith.  Gorfuwyd  rhoddi  milwyr  iV  gwylio  a'u  ham- 
ddiífyn  dros  nos,  a  thalwyd  symiau  mawrion  o  arian  i'r  rhai  a  berchen- 
ogent  y  tai  Ue  yr  oedd  y  meini  yn  ífurfío  rhan  o'u  muríau ;  ac  yr 
oedd  un  o'r  meini  mor  anferth  o  fawr,  fel  y  cymerodd  i  hanner  cant  o 
ddynion  a  phedwar  o  ychain  ddiwmod  cyfan  i'w  lusgo  un  filldir  o 
ffordd.  Yn  y  diwedd,  fodd  bynag,  llwyddwyd  iV  caeT  i  ddiogelwch; 
ac  wedi  hir  drafferth  a  mawr  helbul,  llwyddodd  Dr.  Wright  i  gael 
copíau  perffaith  o  honynt,  y  rhai  a  ddanfonwyd  ar  unwaith  i'r  wlad 
hon.  Ueblaw  y  pedwar  maen  hyn  o  Hamah,  y  mae  llíaws  roawr  o  ni 
eraiU  wedi  eu  cael  yma  a  thraw  ar  hyd  Asia  Leiaf,  a  chyffelyb  arwydd- 
luniau  arnynt.  Mae  y  meini  hyn,  a  fu  yn  gorwedd  yn  ddystaw  am 
filoedd  o  flynyddoedd,  yn  awr  yn  destun  astudiaeth  dysgedigion,  ac  y 
mae  lle  cryf  i  obeithio  y  clywir  hwy,  cyn  pen  nemawr  o  amser,  yn 
dechreu  llefaru  eto,  ac  y  ceir  goleuni  trwyddynt  ar  gyfnod  maith  o 
hanes  y  byd  ag  sydd  wedi  gorwedd  mewn  tywyllwch  dadew.  Yn 
ngeiriau  Dr.  Wright,  mae  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg  cyn  Crist  yp 
awr  yn  dechreu  taflu  pelydrau  dysglaer  ei  goleuni  i'r  bedwaredd  ganrif 
ar  bymtheg  ar  ol  Crist  Mae  y  Proffeswr  Sayce  yn  barod  wedi  llwyddo 
i  wneyd  allan  ryw  gymaint  o*u  hystyr.  Hyd  nes  y  ceir  clywed  llais  y 
meini  hyn  a  mwynhâu  eu  cenadwri,  y  mae  Dr.  Wright,  ar  ol  astudiaeth 
faith  a  thrwyadl  ar  hen  arwyddluniau  a  chofrestrau  yr  Aipht  ac 
Assyria,  wedi  gwneuthur  hanesiaeth  i  genedl  yr  Hethiad,  ac  wedi  ea 
hadferu  fel  teyrnas  i  bhth  teyrnasoedd  mawrion  yr  oesoedd  cjntefig, 
a  thrwy  hyny  gadarnhâu  cyfeiriadau  gwasgaredig  yr  Ysgrythyrau 
atynt.  Ein  hamcan  ninnau,  yn  yr  ysgrif  hon  bellach,  a  fydd  rhoddi 
braslun  byr  o  hanes  ymherodraeth  yr  Hethiad,  fel  ei  dysgir  yn 
mrutiau  ac  arwyddluniau  yr  Aipht  ac  Assyria,  ac  yna  gweled  pa  fodd 
y  mae  yr  hanes  hyny  yn  cadarnhâu  cywirdeb  hanesyddol  y  Bibl  yn  ei 
gysylltiad  à'r  Hethiaid. 


YR  HETHIAID. 

Adnabyddid  y  genedl  hon  gan  yr  Aiphtiaid  fel  gwŷr  Kheta,  gan  yr 
Assyriaid  fel  y  Rhattiaid,  ac  y  mae  Mr.  Gladstone  yn  dangos  mai 
atynt  hwy  y  mae  Homer,  y  bardd  Groegaidd,  yn  cyfeirio  fel  y  Keteiol 
Estynai  eu  tiiiogaeth  dro^  yr  oll  o  Syria  o  Lebanon  hyd  yr  afon 
Euphrates,  a'u  prif  ddinasoedd  oeddynt  feadesh  ar  yr  afon  Orontes  yn 
y  dehau,  a  Rarchemish  ar  yr  afon  Euphrates  yn  y  gogledd-ddwyrain. 
Yr  oedd  iddynt  drefedigaethau  yn  ymestyn  can  belled  a  Hebron  i'r 
dehau,  ac  hyd  yn  nod  rai  ar  derfynau  tir  yr  Aipht,  ac  i'r  gogledd- 
orllewin  yr  oedd  iddynt  gyiighreiriaid  ymysg  holl  ddinasoedd  Asia 
Leiaf,  fel  y  gellir  dyweyd  fod  eu  dylanwad  yn  cyrhaedd  dros  y  gwled- 
ydd  a  adnabyddir  yn  bresennol  fel  Syria,  Palestina,  ac  Asia  Leiaf. 


YMHBRODRABTH    TR    HBTHIAID.  426 

MewQ  llTthyr  a  ysgrifenwyd  gan  Mr.  Gladstone  at  Dr.  Wrîght  ar 
dderbyniad  ei  lyf r,  dywed : — 

Mae  7  ddaiDcaniaeth  o'r  eiddoch  am  ëangdtfr  dyltnwad  yr  Hethiaid,  mewa  OTd- 
gordiad  hollol  ft'r  d^biaeth  ea  bod  o  fewu  cylch  cynghreirwyr  Troy.  Oallaf 
ychwanega  fod  y  cyfeiriad  atynt  yn  Homer  yn  hollol  gytano  ft'ch  athrawiaeth  o 
berthynaa  i  fawredd  jrr  Hetbiaid.  (1.)  Oblegid  fod  gwrhydri  mab  Achiìles  ya 
cyrhaedd  ei  eithaf-bwyot  wrth  ladd  ea  penaeth  hwy.  "  Ni  wnaf,"  mediiai  Odysseas, 
**enwi  yr  oll  a  laddwyd  ganddo,  ond  yn  nnig  y  ffwron  Barapalas."  (2.)  Oblegid 
enwir  y  Keteioi  heb  nnrhyw  ansoddair  na  desgrifiad  o  gwbl,  yr  hyn  a  awgryma  ea 
bod  yn  bobl  tra  adoabyddas  ac  enwog. 

Yr  oeddynt  lawer  ymlaen  i'r  cenedloedd  amgylchynol  mewn  gwybod- 
aeth  a  chelfyddyd.  Pan  yr  aeth  cenadon  eu  brenin,  Khetasira,  i  lawr 
ìW  Aipht  (fel  y  cawn  sylwi  eto),  i  wneuthur  heddwch  â  Haraeses  IL, 
dygasant  gyda  hwy  ddysgl  neu  blât  o  arian,  ar  yr  hwn  yr  oedd  geiriad 
y  cyfammod  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  llythyrenau  Hethaidd.  "  Hon," 
meddai  M.  G.  Perrot,  "ydyw  y  weithred  lys-genadol  (diplomaiic) 
henaf  ag  sydd  wedi  dyfod  i  lawr  i*n  meddiant."*  Mae  y  ddysgl  wedi 
myned  ar  ddifancoll,  ond  ceir  copi  o*r  cytundeb  ar  furiau  temlau 
Rameses,  Ue  ỳ  dywedir ;  "Dyma  gopi  o  gynnwys  y  llech  arian,  a  wnaed 
drwy  orchymjrn  brenin  mawr  Kheta,  Kheta-sira,  ac  a  gyflwynwyd  i 
Pharaoh  drwy  law  ei  lysgenadon  Tarthisebu  a  Eames,  i  wneuthur 
heddwch  â*r  brenin  Ramessu-Miamum."  Ymddengys  fod  arian  yn  bur 
adnabyddus  iddynt,  a  geilw  Professwr  Sayce  sylw  at  y  flfaith  nodedig  o 
bresennoideb  yr  Hethiaid  yn  nghyflBniau  mwnau  arian.  Y  fargen 
arianol  gyntaf  ar  gof  a  chadw  ydyw  pryniad  tir  beddrod  oddiwrthynt 
gan  Abraham,  pryd  y  pwysodd  **  bedwar  can'  sicl  o  arian  cymeradwy 
ymhlith  marchnadwyr  (Gen.  xxiii.  16).  Eu  harian  hwy  oedd  y  safon 
i'r  Uwythau  cylchynol,  a  dywed  Mr.  Barclay  Head,  o'r  Amgueddfa 
Brydeinig,  mai  miiui  yr  Hethiaid  ydoedd  y  safon  yn  Asia  Leiaf  ac 
ymhlith  y  Groegiaid,  am  yspaid  maith  ar  ol  terfyn  yr  ymherodraeth 
Hethaidd. 

Nid  mewn  llenyddiaeth  yn  unig  y  rhagorent  Ar  hen  gerfiadau  yr 
Aipht  ac  Assyria,  yn  gystai  ag  yn  yr  Ysgrythyrau,  darllenwn  am 
eu  cerbydau  rhyfel  a'u  meirch ;  mewn  amry w  arwyddluniau  sonir  am 
gynifer  a  2000  o  gerbydau  rhyfel  mewn  un  frwydr,  yn  y  rhai  y  byddaî 
tri  milwr  yn  ymladd,  a*r  oll  yn  unol  â  chynghor  rhyfel  galluog,  yn  yr 
hyn  yr  oeddynt  yn  hollol  wahanol  i'r  Canaaneaid  eraiU. 


YR  HETHIAID  A  R  AIPHTIAn). 

Wrth  ymestyn  tua'r  dehau  daeth  yr  Hethiaid  yn  fuan  i  wrthdarawiad 
á'r  Aiphtiaid.  Y  mae  yn  y  Louvre,  yn  Paris,  gofadail,  a'i  dyddiad  yn 
amser  y  Pharaoh  cyntaf  o*r  deuddegfed  linach,  rywíe  o'r  flwyddyn 
2084  G.c.  i  2047  C.C.  Ar  hon  y  mae  rhestr  o  ddinasoedd  a  phalasau 
perthynol  i'r  Hethiaid  a  ddinystriwyd  ar  derfynau  gwlad  yr  Aipht. 
Dyma'r  croniclad  cyntaf  am  danynt 

Tua  chanol  yr  17eg  ganrif  c.c,  cawn  hanos  Thothmes  L  yn  esg^m  yr 

*  Rmme  ArMologiçue,  Rhag.  1882. 


426  TM&EBODKàSTH   TR   HETHIAIB. 

orsedd,  ao  yn  peudorfyna  **  golchi  eì  galon  "  drwj  ymddial  ar  yr  Asbid 
oedd  yn  gwasgu  ar  ororau  ei  deyrnas.  Yn  y  flwyddyn  gyntaf  oì 
deymasiad  dechreuodd  ar  ryíel  yn  erbyn  yr  Hetbiaid  a'u  eynghreir- 
wyr,  rhyfel,  yn  ol  Brugsch,  a  gariwyd  ymlaen  am  500  mlyneddgan 
wahanol  írenhinoedd.  Ar  ei  ol  ef  daeth  brenhines  i'r  orsedd,  a 
chymerwyd  mantais  ar  hyny  gan  y  rhai  oedd  wedi  eu  darostwng  gio 
Thothmes  I.  i.dalu  teymged  ìt  Aipht,  i  daflu  ymaith  yr  iau  ormewl, 
ac  i  fí'urfío  cynghreiriau  pwysig  yn  ei  herbyn.  Yn  mlaenaf  ymyag  ei 
gelynion  y  pryd  hyn  yr  oedd  brenin  yr  Hethiaid,  yr  hwn  a  gtsglodd 
ynghyd,  meddai  yr  hen  arwyddluniau,  **y  brenhinoedd  a'u  gwŷr  o 
ddyfroedd  yr  Aipht  hyd  at  afondir  Mesopotamia,  a  hwy  a  uf addhásant 
iddo  megys  iV  penaeth." 

TuaV  fíwyddyn  1600  aa  esgynodd  Thothmes  IIL  i'r  oreedd  AipbV 
aidd.  £fe  ydoedd  Alexander  Fawr  yr  Aipht,  a  cheir  hanes  manwl  am 
ei  orchestion.  Ar  ochrau  nodwydd  Cleopatra  sydd  yn  awr  ar  huojui'r 
Tafwys  yn  Llandain,  ceir  amryw  o'i  orchestion  wedi  eu  cofreetro.  Yn 
gyff'elyb  i  Alexander  Fawr,  gwnaeth  Thothmes  III.  i'r  byd  adnabyddm 
y  pryd  hyny,  deimío  ei  allu,  ac  yr  oedd  yn  fuddagoliâethas  o  ganol- 
barth  Africa  hyd  at  derfynau'r  índia.  Gwnaeth  13  rhathrgyrüh  yn 
erbyn  yr  -Hethiaid;  drachefn  a  thrachefn  y  goresg^modd  y  wlid. 
Casglasai  brenin  yr  Hethiaid  y  cynghreirwyr  ynghyd  i  dref  gaerog 
Megido.  Yn  erbyn  y  dref  hon  y  daeth  Thothmes  a'i  fjáóìiL  B 
orchymyn  i'r  milwyr  y  noswaith  cyn  y  frwydr  ydoedd :  "  Cedwch  cich 
hunain  yn  barod,  edrychwch  at  eich  arfau,  oble^id  yn  blygeiniol  iawn 
y  cawn  gyfarfod  âV  gelyn  truenus  hwn  mewn  rhyfel."  Gwawriodd  y 
boreu,  brwydr  boeth  a  ymladdwyd,  byddin  y  cynghreirwyr  a  drech- 
wyd,  a  chan  adael  eu  cerbydau  ar  ol,  hwy  a  dcUangasant  i'r  ddinis; 
ond  yn  lle  eu  herlid  ar  unwaith  a  meddiannu  y  dref,  arosodd  byddin 
Pharaoh  i  sicrhâa  yr  yspail  a  adawyd  ar  ol  gan  y  gelynìon.  **0,'' 
meddaiV  hanesydd,  **na  buasai  gwŷr  arfog  y  brenin  wedi  gwrthsefyll  J 
demtasiwn  o  yspeilio  anrhaith  t  gelyn,  oblegid  yna  buasai  Megido 
wedi  ei  chymeryd  y  pryd  hyny.  Yn  ddilynol  gwarcháewyd  ydrrf, 
ond  jrr  oedd  **nerth  mil  o  ddinasoedd  yn  M^do,"  a'r  brenin  "yn 
rasol  a  faddeuodd  i'r  tywysogion  estronol,  ac  a  ddychwelodd  i'w  wlad, 
gydag  yspail  fawr,  ymhlith  y  rhai  yr  oedd  meini  gwerthfawr,  dyagíao 
aur,  924  o  gerbydau  rhyfel,  a  cherbyd  eoreuredig  o  aur  perthynol  i 
frenin  yr  Hethiaid.  Ond  nid  oedd  nerth  yr  Hethiaid  wedidi^gio; 
saith  mlynedd  yn  ddiweddarach  daeth  Thothmes  drachefn  yn  ta 
herbyn  hyd  at  Radesh,  eu  prifddinas,  "ac  a'i  dinystriodd  hi,  gan  Iwyr 
ddiwreiddio  yr  holl  goed  o  i  hamgylch ; "  ac  yn  y  33ain  flwyddyn  o'i 
deymasiad  cawn  ymgyrch  eilwaith  yn  eu  herbyn,  ac  ymysg  yr  yspail  o 
Lebanon  a'r  wlad  oddiamgylch,  dywed  yr  hen  frutiau  Aiphtaidd  fod 
"teymged  gwlad  fawr  yr  Hethiaid — 801  pwys  o  arian  mewn  wyth 
moorwy,  dernyn  mawr  o  faen  gwyn  gwerthfawr  .  .  .  ." 

Ar  ol  marwolaeth  Thothmes  III.,  yr  hyn  gymerodd  le  yn  y  flwyddyn 
1566  aa,  adfywiodd  a  chryfhaodd  nerth  yr  Hethiaid,  fel  ymhen 
50  mlynedd  y  maent  yn  llwyddo  i  fí'urfio  cytundeb  â  Rameses  L, 
brenin  yr  Aipht,  ac  am  yspaid  y  mae  y  ddwy  ymherodraeth  yn  parhau 
mewn  heddwch  ac  yn  byw  yn  gytun,  gan  barchu  eu  gilydd. 

Yn  y  fíwyddyn  1366  aa  esgynodd  Seti  L  (yr  hwn  hefyd  a  elwir 


TMHBHODBABTH   TB    HlSTHliaD.  427 

Seiher  neo  Sethos)  iV  orsedd,  ac  yr  oedd  ef  yn  f  jw  o  hen  ^rsbryd  mil- 
wrol  yr  Aipht  Yn  ystod  y  seibiant  a  fn,  yr  oedd  y  gel^mion  wedi  ennill 
eofndra,  ac  yn  mjrnych  ruthro  ar  y  wlad.  Yntan  a  gasglodd  fyddin 
gref,  ac  a'u  hymlidiodd  o'i  derfynao,  ac  a'u  herlídiodd  gan  ladd  lliaws 
o'r  PhoBDÌciaid.  Yn  ammeu  fod  a  wnelo  yr  Hethiaid  â'r  rhuthrgyrchau 
mynych  hyn  oedd  wedi  cymeryd  lle,  mae  Seti  ^m  myned  ymlaen  o 
PhoBuicia  hyd  at  Kadesh,  prîfddinas  yr  Hethiaid,  yn  y  cymeriad  o 
**  ddialydd  cytundebau  toredig."  Cymerwyd  y  ddinas  heb  unrhy w  an- 
hawsder,  gan  fod  y  bobl  gyda'u  gwaith  ar  hyd  y  meusydd,  ac  felly  yn 
hollol  anmharod  i  gyfarfod  àg  ymosodiad  y  gelyn.  Geir  desgrifíad  o'r 
frwydr  ar  y  cerfíadau  ar  furiau  teml  fawr  Karnak,*  lle  y  portreiadir 
cwympiad  y  ddinaa  a'r  tywysogion  yn  gorwedd  yn  Uaddedigion  ar  y 
maes  o  amgylch.  Yna  adferwyd  heddwch,  a  dychwelodd  yr  Aiphtiaid 
i'w  swlad  yn  fuddugoliaethas ;  a  chan  mai  yr  Hethiaid  oeddynt 
gryfder  y  cynghrair,  golygai  heddwch  â  hwy  heddwch  ft  holl  elynion  yr 
Aipht,  ac  felly  y  dywed  y  cerfíad:  "Brenhinoedd  nerthol  gwlad  druenus 
Syria  a  ddygwyd  gan  y  brenin,  drwy  ei  fuddugohaeth  ar  yr  Hethiaid,  î 
lanw  trysordŷ  ei  dad  goruchel,  Amon  Ra,  Arglwydd  Thebes,  oblegid 
rhoddi  o  hono  iddo  ef  oruchafíaeth  ar  y  byd  deheuol,  a  darostyngiad  y 
byd  gogleddol." 

Dilynwyd  Seti  I.  ar  orsedd  yr  Aipht  gan  ei  fab  Rameses  II.  Efe, 
mae'n  debyg,  ydoedd  Pharaoh  gorthrymwr  cenedl  Israel.  Adnabyddid 
ef  gan  y  Groegiaid  wrth  yr  enw  Sesostris,  ac  yn  yr  Aipht  gelwid  ef  y 
Gorchfygwr.  Lliosog  ac  arddorchog  fuont  ei  orchestion  ef,  nid  y 
Ueiaf  o  ba  rai  ydoedd  brwydr  a  buddugoliaeth  fawr  Kadesh.  Yr  oedd 
rhyfel  wodi  tori  allan  unwaith  eto  rhyngddynt  a'r  Hethiaid.  Casglodd 
brenin  yr  Hethiaid  ei  filwyr  ynghyd  o  barthau  pellaf  ei  deyrnas  i 
Kadesh,  ac  yno  yr  ymladdwyd  un  o  frwydr  penaf  y  cynoesoedd.  Ceir 
hanes  manwl  am  dani  yn  ysgrifenedig  gan  y  prif-fardd  brenhinol 
Pentaur,  ac  yn  gerfíedig  ar  furiau  temlau  Kamak,  Abydos,  &c.  Mae 
yr  awdl  hon  gan  Pentaur  yn  3200  mlwydd  oed,  ac  felly  yr  arwrgerdd 
henaf  yn  y  byd.     Dodwn  jrma  grynodeb  byr  o  honi : — f 

Brenin  truenus  yr  Hethiaid  a  gasglodd  ynghyd  bobloedd  y  ddwy 
afon,  y  Dardaniaid  o  lanau  môr  -ágea,  yr  ynyswyr  o  Arfad,  preswyl- 
wyr  mynydd-dir  Moasius,  gwŷr  Aleppo,  Karchemish,  &c.  0  barthau 
pellaf  Asia  Leiaf  y  daeth  y  Ilu  mawr  ynghyd  i  Kadesh,  ar  yr  afon 
Orontes.  Ni  adawsant  neb  ar  y  ffordd  heb  eu  dwyn  gyda  hwynt 
Gorchuddiaaant  fynyddoedd  a  dyffrynoedd  fel  locustiaid  neb  rif.  Ni 
welwyd  y  fath  dyrfa  erioed  o'r  blaen.  Ysgubwyd  trysorau  y  gwledydd 
o'u  blaen,  fel  na  adawyd  nac  arian  uac  aur  ar  ol.  Ar  yr  ochr  arall  yr 
oedd  y  brenin  Pharaoh  yn  ieuanc  a  gwrol.  Ei  freichiau  oeddynt 
nerthol,  a'i  galon  yn  ddewr.  Ymaflodd  yn  ei  arfau,  a  chan'  mil  a 
gwympodd  o  flaen  ei  olygon.  Arfogodd  ei  bobl  a'i  gerbydau.  Fel  yr 
oeddynt  yn  cerdded  tua  gwlad  yr  Hethiaid,  crynai  yr  hoU  ddaear.  £i 
ryfelwyr  a  dramwyent  gyda  llwybr  y  diffaethwch,  ac  aethant  ar  hyd 
ffordd  y  gogledd.  Yn  y  man  daethant  hyd  at  Kadesh.  Daliwyd 
yspíwyr  Arabaidd,  y  rhai  a  roddasant  hysbysrwydd  i  Pharaoh  fod 

*  Ain  deml  fdwr  KanìAk,  gwel  y  Ovfydduniadur,  cyí.  I.,  ta  daJ.  141. 
t  Vn   Brugsch's   ügypt  undêr  the  Pharaohs,  íi.  6(J,  ceir  cyfieitbiad  llyth^reiiol  o'r 
awdl,  ac  befyd  yo  OcN>dwm's  Rteord  of  the  Past,  iv.  27. 


428  TMHBRO0RABTH   TB    HETHIAID. 

byddin  yr  Hethiaid  gerllaw  Aleppo.     Eithr  brenin  truenas  yr  Hethiaìd 

a'i  gynghreirwyr  a  arhoisent  mewn  cynllwyn  yn  y  go^ledd-ddwyraîn  i 

RadesL     Yna  ffurfiwyd  y  fyddin  Aiphtaidd  yn  fynteioedd  ar  eu  taith, 

a  Pharaoh  a  adawyd  yn  anig, — nid  oedd  neb  gydag  ef.     Rhuthrodd  yr 

Hethiaid  o'u  hymguddfa,  a'u  brenin  yn  eu  canol.     Llefodd  Pharaoh  ar 

ei  wŷr  nerthol,  ond  yr  oeddynt  gerllaw  Uyn  yr  Amoriaid.     Marchogion 

a  cherbydau  yr  Hethiaid  oeddynt  ddirifedi  fel  y  tywod ;  rhai  a  ym- 

osodent  ar  yr  Aiphtiaid  a  aethant  heibio,  gan  eu  gyru  i  ffoi — filwyr  a 

cherbydao.     EraiU  hyd  yn  2500  o  gerbydau,  a  ymosodasant  ar  Pharaoh. 

Pan  welodd  ef  ei  fod  wedi  ei  amgylchynu  gan  ei  elynion,  ac  nad  oedd 

diangfa,  Uefodd  allan,  "Nid  oes  un  o'm  tywysogion,  nid  oes  un  o 

gapteniaid  fy  llu,  nid  oes  un  o'm  gwŷr  grymus  na'm  marchogion  gyda 

mi.     Fy  rhyfelwyr  a'm  cerbydau  a'm  gadawsant,  nid  oes  un  yma  i 

ymladd  gyda  mi ! "    Yna  efe  a  weddíodd  ar  ei  dad,  y  duw  Amon. 

Adroddai  ei  weithredoedd  ufudd  a  duwiol  iddo,  a  gofynai  a  oedd  ef  i 

gael  ei  ddarostwng  gan  bobl  estronol,  ac  onid  oedd  Amon  yn  fwy  na 

bugeiliad  y  rhai  ni  adnabuant  un  duw  ?     CoíTáodd  y  temlau  oedd  wedi 

adeiladu  iddo,  yr  offrymau  a  gyflwynwyd  iddo  ar  yr  allorau,  ac  yna 

gan  bwyntio  at  luoedd  y  gelyn  o'i  amgylch,  dadganai  ei   ymddiried 

fod  Amon  yn  rymusach  na  miliwn  o  ryfelwyr,  ac  na  chan'  mil  o  feirch, 

ac  na  deng  mil  o  frodyr  a  meibion.     Yna  y  duw  Amon  a  estynodd 

allan  ei  law,  a  Pharaoh  a  lefodd  o  lawenydd.     Y  duw  a  ddadganai  ei 

hunan   yn  arglwydd    buddugoliaeth,   ac  yn  gyíaill  dewrder.     Daeth 

Pharaoh  megys  duw.     Lluchiai  bicellau  â'i  ddeheulaw,  ac  ymladdai  âl 

law  chwith.     Y   2500  meirch   a  faluriwyd    yn  ddamau;    c&lon   yr 

Hethiaid  a  suddodd  ynddynt ;  eu  gliniau  a  ddiffygiasant,  ac  nid  oedd 

ynddynt  nerth  i  daflu'r  waywffon,  a  Pharaoh  a'u  hysgubodd  ymaîth  i'r 

afon  Orontes  megys  crocodiliaid.     Brenin  yr  Hethiaid  a  anfonodd 

wyth  o*i  frodyr  brenhinol  gyda  cherbydau  arfog  i  ymladd  yn  erbyn 

Pharaoh.     Gyda  2500  o  feirch  hwy  a  ruthrasant  ar  wyneb  fflamiog 

Pharaoh,  ond  efe  a'n  bwriodd  hwynt  i'r  llawr,  ac  a*u  lladdodd  hwynt 

yn  y  fan.     Efe  a  galonogodd  ei  gerbydwr,  yr  hwn  oedd  ar  farw  o 

ddychryn.     Chwe*  gwaith  y  rhuthrodd  ar  y  trueiniaid  aflan,  y  rhai  ni 

chydnabyddent  ei  dduw,   ac  a'u  lladdodd;  ni  ddiangodd  un.     Pan 

ddychwelodd  yr  Aiphtiaid,  a  gweled  eu  brenin  yn  fuddugoliaethus,  aV 

gelynion  fel  gwellt  o*i  amgylch  yn  gorwedd  yn  eu  gwaed,  maent  yn 

uno  i  foli  ei  werth  a*i  ddewrder.     Y  mae  yntau  yn  eu  ceryddu  am  ei 

adael  ei  hunan,  ac  wedi  adrodd  ei  wrhydri  yn  y  frwydr,  addawa,  pan  y 

cyrhaedda  gartref  iV  balas,  i  edrych  ar  fod  ymborth  príodol  yn  cael  ei 

roddi  i'w  bâr  o  geffylau  a  lynasant  wrtho  yn  ei  berygl.     Adnewydd- 

wyd  y  frwydr  bore  drannoth,  a  rhuthrodd  Pharaoh  a*i  ryfelwyr  dewr  i 

boethder  y  frwydr  fel  y  f wltur  i  blith  yr  ŵjm.     Coronbleth  y  sarph 

frenhinol  ar  ben  Pharaoh  a  boerai  dân  allan  i  wynebau  ei  elynion. 

Crynai  yr  Hethiaid  a  syrthient  o'i  flaen  fel  meirw,  gan  lefain  am  dm- 

garedd.     Yna  brenin  yr  Hethiaid  a  anfonodd  genad  at  Pharaoh  i  ddy- 

weyd  ei  fod  wedi  tori  gwddf  jrr  Hethiaid  am  byth  bythoedd,  ac  i  gyd- 

nabod  Pharaoh  fel  yn  nerthol  mewn  rhyf el  ac  yn  hoffi  cyfiawnder.    Dy- 

wed  y  dylai  yr  Aiphtiaid  a'r  Hethiaid  drigo  ynghyd  megys  brodyr,  fod 

heddwch  yn  well  na  rhyfel,  a  bod  digofaint  y  brenin  yn  drwm  ar  yr  Heth- 

iaid,  y  rhai  a  ddymunent  heddwch.     Yna  Pharaoh  a  drodd  yn  ol  mewn 


TMHBRODBABTH   TB   HBTHIAID.  429 

ysbryd  hynaws,  ac  wedi  galw  ynghyd  eî  ryfelwyr,  caniatäodd  iddynt 
glywed  cenadwri  "brenin  mawr  yr  Hethiaid."  Yr  .^phtiaid  a  annogent 
Fharaoh  i  wneuthur  heddwch.  Gwrandawodd  yntaa  ar  eu  geiriau, 
gwnaeth  heddwch,  dychwelodd  i'r  Aipht  mewn  tangnefedd,  a  gor- 
phwysodd  yn  ei  balas  fel  yr  haul  ar  ci  orsedd.  Ysgrifenwyd  yn  y 
seithfed  flwyddyn  o'r  Brenin  Rameses  Miamun,  yn  y  mis  Payni,  gan 
Pentaur,  yr  ysgrifenydd  brenhinol. — 

Wrth  sylwi  yn  fanwl  a  darllen  rhwng  y  llinellau,  prin  y  gallwn 
feddwl  fod  Pharaoh  wedi  ennill  rhyw  fuddugoliaeth  fawr.  Yn  hytrach 
bron  na  thybiem  fod  y  ddwy  blaid  jm  bur  debyg  ar  ddiwedd  y  frwydr. 
Mae  "  brenin  iruenus  yr  Hethiaid  "  yn  nechreu  yr  awdl  wedi  dyfod  yn 
"  frenin  matcr  yr  Hethiaid  "  yn  ei  diwedd ;  ac  nid  oes  genym  ychwaith 
y  rhestr  arf erol  o'r  yspail  a  gymerwy d  yn  oí  i'r  Aipht  gan  v  gorchfygwyr. 
Pa  fodd  bynag,  ffurfiwyd  heddwch  a  chyfeiUgarwch  rnyngddynt  a'u 
gilydd,  a  gwelid  dwy  brif  genedl  y  byd  y  pryd  hyny  mewn  rhwymau 
tangnefedd  unwaith  eto.  Dilynwyd  hyn  gan  gyfathrach  priodasoL 
Daeth  ELheta-sira,  brenin  yr  Hethiaid,  i  lawr  i'r  Aipht  yn  ei  wisg  Heth- 
aidd,  a  dilynid  ef  gan  ei  ferch  landeg,  Ur-ma  Nofirura,  a  brenin  yr 
Aipht  a'i  cymerodd  hi  iddo  ei  hun  yn  wraig,  yn  y  bedwaredd  flwyddyn 
ar  ddeg  ar  hugain  o'i  deyrnasiad.  Yr  Ur-ma  Nofirura  hon,  ond  odid, 
ydoedd  mam  y  dywysoges  a  fabwysiadodd  Moses  yn  *'fab  merch 
Pharaoh."  Parhaodd  yr  heddwch  rhwng  y  ddwy  genedl  hyd  dorfyn- 
iad  teymasiad  maith  y  brenin  Rameses  II.,  yr  hwn  a  deymasodd  am 
driugain  mljmedd. 

Tua'r  flwyddyn  1300  c.C.  dilynwyd  e£  ar  yr  orsedd  gan  ei  fab 
Mineptah  II.,  Pharaoh  Uyfr  £xodu8.  Parhaodd  yntau  yn  y  teimladau 
cyfeillgar  tuag  at  yr  Hethiaid,  ac  o  bosibl  drwy  ei  gysylltiadau  perth- 
ynasol  y  gwnaeth  y  caredigrwydd  á  hwy  y  cyfeirir  ato  yn  un  o'r  cerf- 
iadau  Aipntaidd :  "  Efe  a  anfonodd  ŷd  mewn  llongau  i  gadw  yn  fyw 
bobl  yr  Hethiaid." 

Ymhen  tua  chanrif  yn  ddiweddarach  cawn  fod  cyngrair  drachefn  wedi 
ei  ffurfio  i  wneuthur  ymosodiad  ar  yr  Aipht  ar  dir  a  môr.  Rameses 
III.  oedd  yn  teymasu  y  pryd  hyn,  ac  efe  a  Iwyr  orchfygodd  y  gelynion 
mewn  brwydr  ar  y  môr,  gerllaw  Migdol,  wrth  enau  y  Nile.  Yn  ddi- 
l^mol  efe  a  wnaeth  ymgyrch  yn  eu  herbyn  ar  y  tir,  ac  a'u  gorchfygodd. 
Ymysg  enwau  y  rhai  a  orchfygwyd,  y  rhai  sydd  i'w  cael  ar  furiau  teml 
Medinet  Abon,  y  mae  enw  •*brenin  truenus  yr  Hethiaid,  yr  hwn  a 
gymerwyd  yn  garcharor." 

Fel  hyn  gwelwn  yr  Hethiaid  ochr  yn  ochr  â'r  Aiphtiaid  mewn  rhyfel 
a  heddwch,  ac  er  eu  mynych  orchfygiad  ar  y  terfynau  deheuol,  yr  oedd 
y  fath  eangder  i'w  hymherodraeth  tua  chyfeiriaid  Asia  Leiaf,  a'r  fath 
gyfoeth  yn  eu  meddiant,  fel  yr  oedd  byddinoedd  newydd  i'w  cael  yn 
wastadol,  a  digon  o  rym  ganddynt  i  wrthsefyll  yr  Aiphtiaid  yn  y  cyf- 
nod  goreu  a  chryfaf  yn  eu  hanes,  a  hyny  am  yr  yspaid  maith  o  fil  o  flyn- 
yddoedd.  Rhaid  felly  fod  i'r  Hethiaìd  nerth  nid  bychan,  a  lle  nid 
dibwys,  yn  hanesiaeth  gyntefig  y  byd. 


460  1ÌIHKB0I>BABTH   TB   HSTHIAID. 

TB  HETHTAID  A'R  ASSTBIAID. 

Nid  yn  unig  â'r  Aiphtiwd  tua'r  dehau  j  daeth  yr  Hethiaid  i  wrth- 
darawiad,  ond  hefyd  âg  ymherodraeth  eang  a  nerthol  yr  Assyríaid  toa'r 
dwyrain.  Yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig  y  mae  yn  nghadw  nifer  o  gof- 
restrau  a  adnabyddir  fel  Tafleni  Seryddol  Assyriaidd.  Mae  y  rhai  hyn 
yn  nodedìg  o  henafol,  ac  yn  y  rhai  boreuaf  cawn  groniclad  am  "  frenin 
yr  Hethiaid  "  yn  cyflawni  rhy w  wrhydri,  neu  yn  euog  o  ryw  ormes  neu 
gilydd.  Ac  erbyn  dyfod  ilawr  i  gyfnod  Tiglath-Pileser  L,  1130  ac,  y 
mae  yr  Hethiaid  yn  meddiannu'r  wlad  o  Lebanon  hyd  yr  Ëuphratea. 
Yn  y  flwyddyn  1857  llwyddwyd  i  ddarllen  hen  gerfiad  a  ddargan- 
fyddwyd  yn  Kelah  Shergat,  a  dywedir  fod  y  cerfiad  hwn  ymysg  yr 
henafíaethau  henaf  ei  ddyddiad  o  ddim  o  faint  perthynol  i  hanes  yr 
Assyriaid.  Arno  dywedir  i  frenin  yr  Assyriaid,  ar  ei  esgyniad  i'r 
orsedd,  yn  ddioed  ymosod  ar  yr  Hethiaìd  a'u  gyru  yn  ol  o  deffynau 
gorllewinol  ei  diriogaeth.  "Tra  yr  oeddwn  ar  yr  ymgyrch  hon,** 
meddai  y  brenin,  **yr  hon  a  orchymynwyd  gan  yr  ArglwydA  Asur  er 
mwyn  eangu  terfynau  ei  diriogaeth,  yr  oedd  yno  4000  o'r  Rashayaid 
a'r  Hurunayaid,  llwythau  gwrthryfelgar  yr  Hethiaid,  y  rhai  a  ores- 
gynasant  ddinasoedd  Sabarta.  Arswyd  fy  ymgyrch  ryfelgar  a'u 
ilanwodd  hwynt  Ni  wnaent  ryfela,  ond  ymostyngasant  i'm  hiau. 
Yna  y  cymerais  eu  trysorau,  120  o  gerbydau  rhyfel, — y  rhai  a  roddais 
i  wŷr  fy  ngwlad."  Ond  er  i  Tiglath-Pileser  fel  hyn  eu  darostwng 
am  yspaid  dan  yr  iau,  ni  pharhaodd  y  gorchfygiad  yn  faith,  ac  am  y 
400  mlynedd  dilynol  cawn  yr  Hethiaid  a'r  Assyriaid  yn  ymdrech  â'u 
gilydd  pa  un  fyddai  ben. 

Asur-Nasir-Pal  ydoedd  brenin  Assyria  yn  y  cyfnod  o  883 — 858  aa 
Hwn  a  oresgynodd  y  wlad  hyd  at  Lebanon,  a  dinasoedd  Tyrus  a  Sidon. 
Geir  cerfiadau  lawer  yn  rhoddi  hanes  manwl  am  ryfeloedd  a  buddugol- 
iaethau  y  brenin  hwn,  ynghyd  a'r  cenedloedd  a  roddasant  warogaeth 
iddo,  a  cheir  cyfeiriadau  mynych  at  deymged  yr  Hethiaid  yn  y  fiurf  o 
gerbydau  ac  arfau  rhyfel.  Teimlir  cryn  lawer  o  dôn  ymffrostgar  yn 
y  cerfíadau  hyn ;  ond  a  gadael  hyny  o'r  neilldu,  canfyddwn  yr  ymher- 
odraeth  Assyriaidd  yn  dyfod  yn  gryfach  gryfach,  a*r  Hethiaid  yn  myned 
wanach  wanach.  Ymddengys  fod  eu  hymherodraeth  erbyn  yr  adeg  hon 
wedi  ymranu  yn  fân  daleithiau  o  dan  nifer  o  fronhinoedd  bychain.  Nid 
yw  y  cofrestrau  yn  cyfeirio  at  un  cynghrair  mawr  cryf,  cyffelyb  iV  hyn 
oedd  gan  yr  Aiphtiaid  i V  gyf arfod  yn  mrwydrau  Megido  a  Radesh ; 
ond  dinas  ar  ol  dinas  a  oresgynid  gan  frenin  yr  Assyriaid.  Yr  oedd  yr 
undeb,  ymha  un  yr  oedd  nerth,  wedi  diflanu,  a'r  hyn  a  gymerodd  le  yn 
hanes  Groeg  yn  ddiweddarach  trwy  ei  ngorchfygiad  gan  Philip  o 
Macedon,  a  gymerodd  le  yn  awr  yn  hanes  yr  Hethiaid  drwy  law  yr 
Assyriaid.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae  y  ffaith  fod  yr  Hethiaid  yn  parhau 
i  ymladd  yn  flynyddol  è!r  Assyriaid,  yn  profí  fod  grymusder  mawr  yn 
nghanolbarth  y  wlad. 

Dilynwyd  Asur-Nasir-Pal  gan  ei  fab  Shalmaneser,  yr  hwn  a  deymaa- 
odd  o  858  hyd  823  aa     Cofnodir  dros  30  o  wahanol  ryfel-dymmorau 

ÍcampaignsJ  yn  ystod  ei  deyrnasiad  ef,  ac  yr  oedd  y  rhan  fwyirf  o 
onynt  yn  ngwlad  yr  Hethiaid.     Drachefn  a  thrachefn  gorchfygid  yr 
un  dinasoedd  ;  unwaith  ac  eilwaith  dygid  ymaith  yspail  ac  anrhaith  o'r 


YMUSRODBAKTH   TK   HBTHlAlD.  481 

dinasoedd  hyny,  a  pharhaa  a  wnaeth  y  brwydro  droa  hdl  deyrnanad 
Shalmaneser,  a  dygid  y  rhyfel  ymlaen  gan  y  brenhinoedd  a'i  dilynasant 
ef.  Can'  mlynedd  ar  ol  ei  amser  ef,  cof restrir  fod  yr  Hethiaid  yn  par- 
hau  yn  eu  gwrthwynebiad  iV  Assyriaidy  ond  y  mae  eu  nerth  yn  awr 
yn  palla,  a'r  diwedd  yn  agosâu. 

Yn  y  flwyddyn  721  c.c.  esgynodd  Sargon  i'r  orsedd  Assyriaidd,  ac 
yn  y  flwyddyn  717  B.C.  daeth  y  rhyfeloedd  blinioa  â'r  Hethiaid  i  der- 
^niad  yn  nghwymp  a  gorchfygiad  yr  Hethiaid,  a  llwyr  ddinystriad 
KarchemÌ8h,  eu  prifddinas  ddwyreiniol.  Fel  hyn  y  cofnodir  yl*  am- 
gylchiad  pwysìg  hwn  yn  un  o'r  cerfìadau  llìosog  am  deymasiad  Sargon : 
— "Yn  y  bummed  flwyddyn  o'm  teyrnasiad,  PÌBÌri  o  Rarchemish  a 
bechodd  yn  erbyn  y  duwiau,  ac  a  anfonodd  genadwri  elyniaethol  i'r 
Assyriaid.  Minnau  a  ddyrchefais  fy  Uef  ar  y  duw  Asur,  ac  a  ym- 
osodais  ar  dref  Pisiri.     Gyrais  ef  ymaìth  ol  ddinas,  cymeraÌB  ymaith 

LUestri  aur  o'i  balasdŷ,  a  gorchymynaÌB  ei  ddodi  ef  mewn  cadwynau. 
ygais  ymaith  yr  aur  slt  arian,  a  thrysorau  y  palas.  Y  gwrthryfel- 
wyr  oeddynt  gydag  ef  yn  Rarchemish  a'u  heiddo  a  ddygais  i  Assyria. 
Cymerais  50  cerbyd  rhyfel,  200  o  farchogion,  3000  o  wŷr  traed,  a 
chadarnhëais  â  hwy  y  rhan  hon  o'm  teymas.  Gwnaethum  i'r  Assyriaid 
drigo  yn  Rarchemish,   a  dodais  hwy  o  dan  arglwyddiaeth  y  duw 

Asur " 

Dyma  ddiwedd  ymherodraeth  eang  a  chref  yr  Hethiaid.  Daliodd  ei 
thir  er  gwaethaf  pob  ymosodiadau  arni,  er  hoU  mthrgyrchau  yr  Aipht- 
iaid  o'r  dehau  a'r  Assyriaid  o'r  dwyrain,  dros  yspaid  hwy  nag  y  parha- 
odd  ymherodraethau  Babylon  nac  Assyria,  Groeg  na  Bhufain.  O'r  19èg 
ganrif  hyd  y  6ed  ganrif  cyn  Crist  cawn  hanes  hon,  ei  rhyfeloedd  a  i 
brwydrau.  Cyn  bod  Abraham  yr  oedd  hon,  ac  ar  ol  caethgludiad 
llwyth  yr  oedd  y  bobl  hyn  yn  parhau  yn  eu  prifddinas 
rchemish. 


Y  CYFEIRIADAU  YSGRYTHYROL  AT  YR  HETHIAID. 

Yn  awr,  yn  ngoleuni'r  henafíaethau  hyn  o  eiddo  yr  Aìphtiaid  a'r 
Assyriaid,  edrychwn  beth  a  ddywed  y  Bibl  am  yr  Hethiaid.  A  ydyw 
y  cyfeiriadau  hyny  yn  debyg  o  ddal  eu  tir  wrth  eu  cymharu  â'r  arwydä- 
íuniau  a'r  cerfíadau  henafol  hyn  ì  A  fydd  i  gywirJeb  hanesyddol  yr 
Ysgrythyrau  gael  ei  gadarnhau  gan  y  gymhariaeth  ì 

Y  cyfeíriad  cyntaf  at  yr  Hethiaid  a  geir  yn  y  Bibl  ydyw  yn  Gen. 
XV.  18—21,  lle  y  gwna  yr  Arglwydd  gyfammod  âg  Abraham,  gan  ddy- 
wedyd,  "  Tth  hâd  di  y  rhoddais  y  wlad  hon,  o  afon  yr  Aipht  hyd  yr 
afon  fawr,  afon  Euphrates;  y  Ceneaid,  .  .  .  yr  Hethiaid  hefyd 
.  .  ."  CrybwyUir  yma  am  Iwythau  yn  byw  yn  y  wlad  oedd  yn 
ymestyn  tuag  afon  yr  Euphrates,  ac  enwir  yr  Hethiaid  yn  eu  plith. 
Yn  ol  amseryddiaeth  Usher,  rhoddwyd  yr  addewid  hon  i  Abraham 
tua'r  flwyddyn  1913  c.c.  Yn  y  tafleni  seryddol  a  grybwyllwyd  yn 
barod,  a  gawsant  eu  parotoi  i  lyfrgeU  Sargon,  y  penadur  Babylon- 
aidd,  tua'r  flwyddyn  1900  c.c,  sonir  am  yr  Hethiaid  fel  yn  aUu  cryf 
gwrthwynebol  iddynt  yn  y  gogledd-orUewin,  pan  nad  oedd  brenhiniaeth 
Assyria  wedi  ei  ffurfìo  eto.     Fel  hyn  cawn  amseryddiaeth  Assyriaidd 


432  îMtlBBOOBAIfiTa    ÎB    HBTailIO. 

ac  amBerjddîaeth  Ysgrythyrol  yn  hollol  gytuno  parthed  aeljüh  yi 
Hethiaìd  3780  o  flynyddau  vn  ol !  Yn  wyneb  hyn,  a  ydyw  yn  uniawn 
a  theg  yn  y  Parch.  T.  K.  Cneyne  i  ddy weyd  *'  nad  ydy w  y  cyfeirÌÄdM 
Ysgrythyrol  yn  meddu  yr  un  awdurdod  â'r  cerfíadau  Aiphtaidd  ac 
Assyriaidd  î " 

Ymhen  y  50  mlynedd,  darllenwn  yn  Gen.  xxiii.  am  Abraham  yn 
prynu  maes  beddrod  gan  yr  Hethiaid  yn  Hebron,  yn  nehau  PalestiiuL 
Gwrthddadleuir  yn  erbyn  cy wirdeb  yr  hanes  yn  y  bennod  nad  oedd  yr 
Hethiaid  yn  preswylio  mewn  rhardir  mor  bell  iV  dehau,  ac  ymhelUdi 
fod  y  des^rifiad  o  honynt  yma  yn  prynu  ac  yn  gwerthu  ac  yn  trin  ariin 
**  cymeradwy  ymhiiih  marsiandwyr^*^  yn  hollol  groes  i  ddesgrifiad&u  ar- 
wyddluniau  a  cherfiadau  yr  Aipht  ac  Assyria  o  hon^Tit  fel  cenedl 
nodedig  o  ryfelgai.  Ond  edrycher  ychydig  yn  fanylach.  Nid  ydjw  j 
flaith  eu  bod  yn  bobl  nodedig  o  ryfelgar  yn  myned  yn  erbyn  y  posibü- 
rwydd  o  fod  ganddynt  drefedigaethau  wedi  myned  allan  o'u  pfith,  jb 
fedrus  mewn  masnach.  Darilener  hanes  Prydain  Fawr,  a  cheir  rlûn 
helaeth  o  honi  yn  gofrestriad  rhyfeloedd  a  buddugolìaethau,  ac  eto  mae 
cenedl  y  Saeson  ar  y  blaen  gyda  masnach  a  thrafnidacth.  Yn  y  blfn- 
yddoedd  diweddaf  nid  oes  un  wlad  wedi  bod  mor  ryfelgar  a  Grermany, 
ac  eto  nid  oes  un  genedl  mor  ddiwyd  gartrof,  ac  yn  y  dyddiau  hyn  hwy 
sydd  yn  cymeryd  y  blaen  gydag  ymfudiaeth  a  sefydliad  trefedigaethiu. 
Yn  gyffelyb,  yr  Hethijiid  a  estynent  gortynau  eu  preswylfeydd,  ac  yn 
wir  nis  gallasent  fod  wedi  gwrthsefyll  rhuthriadau  yr  Aiphtiaid  i'r 
Assyriaid  am  fil  o  flynyddoedd,  oni  b'ai  eu  bod  yn  ddiwyd  gydi 
masnach  mewn  amser  heddwch,  yn  gystal  ag  yn  wrol  a  medrus  gyda^ 
arfau  yn  amser  rhyfel.  Ymhellach,  i  gyfarfod  yr  wrthddadl  nad  oedd- 
ynt  wedi  ymestyn  mor  bell  i'r  dehau  a  Hebron,  gellir  cyfeirio  at  y  mwn 
sydd  yn  bresennol  yn  y  Louvre  yn  Paris,  lle  y  croniclir  am  ddinaBoedd 
perth^mol  i'r  Hethiaid  a  ddinystriwyd  ar  derfynau  yr  Áipht,  ac  yr  oedd 
hyn  ymhellach  iV  dehau  na  Hebron.  Nld  yn  unig  hyny,  ond  y  mae 
genym  brawf  arall.  Gwyddom  iV  iJyhos,*  "  bugeiliaid  crwydroJ,''  W 
am  yspaid  yn  Uywodraethu  yn  yr  Aipht  Hona  Mariette  Bey  fod  yr 
Hyísos  hyn  yn  gyff'  o  linach  yr  Hethiaid.  Eu  prifddinas  ydoedd  Soan. 
Yn  Num.  xiii.  22,  cawn  frawddeg  sydd  wedi  bod  yn  dywyll  hollol 
parthed  ystyr  y  cysylltiad  :  "  A  Hebron  a  adeiladasid  saith  mlyncdd  o 
flaen  Soan  yn  yr  Aipht"  Erbyn  hyn  y  mae  y  Bibl  aV  cofrcatratt 
Aiphtaidd  yn  esbonio  eu  gilydd,  a'r  dyryswch  yn  cilio.  Sefydlodd 
trefedigaeth  o'r  Hethiaid  yn  Hebron,  ac  ymhen  y  saith  mlynedd  acŵ 
trefedigaeth  arall  ymhellach  i'r  dehau  gan  adeiladu  Soan,  yr  hon  a 
fu  yn  brifddinas  yr  Hyksos  wedi  hyny.  Fel  hyn,  y  mae  cy wirdeb  hyd 
yn  nod  cyfeiriadau  damweiniol  y  Bibl  yn  cael  ei  gadamhâu,  a  ff^oledd  y 
gwrthwynebwyr  yn  cael  ei  ddadlenu. 

Erbyn  dyfod  ymlaen  i  lyfr  Exodus,  gwelir  fod  yr  Hethiaid  wedi 
ychwanegu  eu  nerth.  Ymysg  yr  amrywiol  genedloedd  a  nodir  fd 
yn  meddiannu  gwlad  yr  addewid,  mae  yr  Hethiaid  yn  cael  eu  henwi 
bob  tro,  a  hyny  yn  y  lle  pwysicaf  yn  y  rhestr  (Exod.  iii.  8,  17  ;  xiiL  5; 
xxiii.  23,  28^.  A  ydyw  yr  arwyddluniau  a*r  cerfiadau  yn  cadarntófl 
cy wirdeb  yr  hyn  a  ddy wedir  yma  am  y  cynnydd  yn  ngallu  yr  Hethiaid  t 

*  Owel  Oìoifddoniadwr,  cyf.  i.  tn  dal.  147. 


T^HBRODRABtH   TR    HKTHtA10.  488 

Cymharer  yr  hanes  am  deyrnasiad  Thothmes  III.,  yr  hwn  a  esgynodd  i 
orsedd  yr  Aipht  tua  1600  c.c.  Yn  ol  amseryddiaeth  Usher,  yr  oedd 
hyn  tua  chwe'  blynedd  cyn  i  Jacob  fyned  i  lawr  i'r  Aipht,  a  thua  35  o 
flynyddoedd  cyn  marwolaeth  Joseph.  Yn  ystod  ei  deyrnasiad  ef 
crybwyllwyd  ei  fod  wedi  gwneuthur  13  o  ruthrgyrchau  yn  erbyn  yr 
Hethiaid  ac  eraill.  Felly  gwelwn  fod  yr  Hethiaid  yn  gyntaf  mewn 
trefn  ac  yn  gyntaf  mewn  gallu  ymhlith  y  cenedloedd,  yn  ol  arysgrifau 
yr  Aipht,  ac  yn  gyffelyb  y  dengys  y  Bibl  eu  bod  yn  y  rhestrau  a  geir 
yn  llyfr  Exodus,  fel  y  mae  yr  henafíaethau  Aiphtaidd  a'r  hanes  Ys- 
grythyrol  eto  yn  hoUol  gyson  â'u  gilydd. 

Yn  ystod  arosiad  yr  Israeliaid  yn  yr  Aipht,  a'u  taith  trwy  yr  anial- 
wch,  dengys  y  cyfeiriad  Ysgrythyrol  nesaf  at  yr  Hethiaid,  eu  bod,  nid 
yn  unig  wedi  cynnyddu  mewn  gallu,  ond  i  raddau  wedi  ymleoli  o  ran 
eu  preswyliad,  a  hyny  tua^r  gogledd.  Mae  y  bobl  a  gyfarfuasom  yn 
Hebron  a  Beershcba,  â'u  hwyneb  tua'r  Aipht,  erbyn  hyn  yn  genedl 
o^leddol  gref :  "  O'r  anialwch,  aV  Libanus  yma,  hyd  yr  aion  fawr,  afon 
Euphrates,  holl  wlad  yr  Hethiaid,  hyd  y  môr  mawr,  tua  machludiad 
haul  *'  (Jos.  L  4).  Y  mae  y  cerfíadau  Aiphtaidd  yn  cadarnhâu  y  darlun 
hwn  am  danynt  Gwelsom  fel  y  cyfarfu  Thothmes  III.  â  hwy  ar  y 
dechreu  yn  Megido  yn  Palestina.  Yn  y  seithfed  flwyddyn  o'i  deyrn- 
asiad  mae  yn  dyfod  arnynt  yn  Kadesh  ar  yr  Orontes,  rhwng  yr  afon 
Euphrates  aV  Môr  Mawr  ;  y  mae  wedi  eu  canlyn  i V  cartref  gogleddol. 
Yn  nheyrnasiad  y  brenhinoedd  dilynol,  cawn  bob  ymosodiad  ar  jrr 
Hethiaid  yn  cymeryd  lle  o  amgylch  Kadesh,  a  dim  i'r  dehau  i  hyn. 
Mor  llwyr  y  mae  yr  Hethiaid  wedi  ymsefydlu  yn  y  gogledd,  fel 
pan  y  mae  Seti  yn  ymladd  â'r  Phoeniciaid  ac  yn  eu  gorchfygu,  nid 
yw  yr  Hethiaid  yn  deall  dim  am  y  peth,  a  daw  Seti  ar  eu  gwarthaf 
yn  ddisymwth  a  dirybudd  pan  y  maent  yn  y  meusydd  o  amgylch 
Kadesh. 

Ffaith  arall  a  gadarnhâ  yr  hanes  yn  Josua,  fod  yr  Hethiaid  yn 
cilio  i'r  gogledd,  ydyw  yr  hyn  a  ddywedir  am  yr  Hyksos.  Dywed 
yr  hanesydd  enwog  Manetho  (Aiphtwr,  ac  archoffeiriad  i  Iris  yn  yr 
Aipht  Isaf)  i'r  rhai  hyn  ymneillduo  o'r  Aipht  i  Jerusalem,  ac  iddynt 
fod  yno  am  yspaid  cyn  encilio  ymhellach  i'r  gogledd.  Os  gwir  y 
dybiaeth  mai  oV  Hethiaid  yr  oeddynt  yn  hanu,  teifl  hyn  oleunì  ar 
eiríau  Ezeciel  pan  yn  ceryddu  ymffrost  luddewon  Jerusalem:  **Dy 
drigfa  a'th  enedìgaeth  sydd  o  wlad  Ganaan;  dy  dad  oedd  Amoriad, 
a'th  fam  yn  Hittees  "  (Ezec.  xvi.  8).  Gawn  un  cyfeiriad  arall  hefyd  at 
enciliad  graddol  yr  Hethiaid  i'r  gogledd.  Y  gẃr  a  gynnorthwyodd  yr 
Israeliaid  i  fyned  i  mewn  i  ddinas  Luz  neu  Bethel,  **  a  aeth  i  wlad  yr 
Hethiaid,  ac  a  adeìladodd  ddinas,  ac  a  alwodd  ei  henw  Luz "  (Bam. 
L  26).  Trwy  ymchwiladau  diweddar  y  Falestine  Exploration  Fund, 
sicrheir  i  ni  fcd  y  ddinas  hon  yn  gorwedd  gcrllaw  tarddiad  yr  lor- 
ddonen,  yn  ngwastadeJd  ffrwythlawn  Merom,  yr  hwn  fan  oedd  yn 
wlad  yr  Hethiaid  yn  amser  Josua.  Naturiol  i  ni  ddysgwyl  iV  cen- 
edloedd  gogleddol,  y  rhai  oeddynt  yn  awr  wedi  sicrhau  heddwch  â'r 
Aipht,  i  ymuno  yn  un  llu  yn  erbyn  Josua  a'r  Israeliaid.  A  chan  mai  yr 
Hethiaid  oedd  yn  trígo  yn  nyffryn  Merom,  fel  y  dangoswyd,  a'u  bod 
yn  bobl  ryfelgar  wrth  natur,  gellid  dysgwyl  iddynt  gymeryd  rhan 
bwysig  yn  y  frwydr  a  fu  wrth  ddyfroedd  Merom.     Yn  Jos.  xi.  cawn 


484  TMHBRODRAETH   TR    HSTHIAID. 

ddesgrífiad  bywiog  oV  frwydr ;  ymhlîth  y  brenhinoedd  oedd  wedi  jm- 
gyfarfod  yr  oedd  brenin  jrr  Hethiaid  ^adn.  3) ;  nodwedd  neiUdool  y 
fuddugoliaeth  ydoedd  i  Josua  yn  unol  á  gorchymyn  yr  Arglwydd, 
"dori  llinynau  gàrau  eu  meirch  hwynt,  a  llosgi  eu  cerbydau  à  thàn* 
(adn.  9).  Gwyddom  oddiwrth  y  cyfeiriadau  parhans  yn  ugherfiidM 
yr  Aiphtiaid  a'r  Assyriaid,  fod  meirch  a  cherbydau  rhyfel  yn  nod- 
weddu  arddull  milwrol  yr  Hethiaid.  Dengys  hyn  fod  hyd  yn  nod  y 
cyfeiriadau  mwyaf  damweiniol  at  yr  Hethiaid,  yn  hollol  gytano  i'r 
hanesiaeth  am  danynt  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig  yn  henafíaethao  jr 
ymherodraethau  cylchynol. 

Y  cyfeiriad  nesaf  ydyw  at  bersonau  unigol  o  blith  yr  Hethiaid  Yr 
oedd  dau  o  ryfelwyr  mwyaf  dewr  a  ffyddlawn  Dafydd  yn  Hethiŵd- 
Ahimelech  (1  SanL  xxvi.  6),  ac  Urias  (2  Sam.  xl  6).  I  genedl  yr 
Hethiaid  y  perthynai  Bathseba  merch  Eriam,  gwraig  Urias  yr  Hethiŵl, 
yr  hon,  ar  ol  marwolaeth  Urias,  a  gymerth  Dafydd  yn  wraig  id  1o  ei 
hnn,  a  hi  a  ddaeth  yn  fam  i  Solomon,  a  hi  yw  un  o'r  tair  mamto  & 
grybwyllir  yn  llyfr  cenedliad  lesu  Grist  (Mat.  L  6),  a  thrwy  hpj 
rhoddir  i'r  Hethiaid  yr  anrhydedd  o  le  yn  y  llyfr  hwnw.  Soloffloi 
yntau  hefyd  a  gymerth  wragedd  o  blith  yr  Hetheaau  (1  Bren.  xl  1) 
Nid  oedd  yn  unrhyw  ddiraddiad  ar  Dafydd  a  Solomon,  brenhinoedd 
enwocaf  a  chadarnaf  Israel  i  ymgyfathrachu  yn  bríodasol  â'r  Hetbiiid. 
Yr  oedd  enwogrwydd  a  gallu  ac  ëangder  ymherodraeth  yr  Hethiaid 
3m  gyfryw  ag  oedd  yn  rhoddi  bri  ac  anrhydedd  arnynt  Cawn  hanes 
Rameses  II.  a  Rameses  III.,  brenhinoedd  yr  Aipht,  yn  gyffeljb  jb 
ymbriodi  â  thywysogesau  yr  Hethiaid.  Yn  hyn  hefyd  gwelir  tebjf 
olrwydd  a  chyfatebiaeth  yn  yr  hanes  Ysgrythyrol  i  hanesiaeth  yr 
henafíaethau  Aiphtaidd. 

Unwaith  ar  ol  hyn  y  cawn  grybwylliad  am  yr  Hethiaid,  ac  y  mae 
hwnw  yn  un  tra  dyddorus.  Yn  nyddiau  Jehoram,  mab  AJiab,  gw«r 
chaewyd  dinas  Samaria  gan  Benhadad  brenin  Syria ;  mor  gyfyng  ydoedd 
ar  y  rhai  yn  y  ddinas  fel  y  bwytâi  mamau  eu  plant  bychain  er  csdw 
eu  hunain  rhag  marw  o  newyn.  Yn  yr  adeg  gyfyngaf  amynt^  à^ 
gwaredigaeth  yn  ol  geiriau  Eliseus :  "  Canys  yr  Arglwydd  a  barasai  i 
wersyll  y  Syriaid  glywed  trwst  cerbydau,  a  thrwst  meirch,  trwst  lln 
mawr;  a  hwy  a  ddywedasant  wrth  eu  gilydd,  Wele  breuin  Isr»! 
a  gyflogodd  i'n  herbyn  ni  frenhinoedd  yr  Hethiaid,  a  brenhinoedd  yr 
Aipht^  i  ddyfod  arnom  ni.  Am  hyny  hwy  a  gyfodasant,  ae  a  ffoiwB^ 
ar  lasiad  dydd,  ac  a  adawsant  eu  pebyll,  a'u  meirch,  a'u  hasjmod,  eaf  y 
gwersyll  fel  yr  ydoedd,  ac  a  ffoisant  ara  ou  heinioes  "  (2  Bren  viL  6, 7| 
0  berthynas  iV  hanes  hwn,  y  mae  Proffeswr  Newman  yn  siarad  gyo* 
gwawd  a  dirmyg.  Nid  yn  gjmaint  ei  fod  yn  anghredu  y  posibilrwydd, 
ac  yn  wir,  y  tebygolrwydd  i  panic  o*r  fath  gymeryd  Ûe  yn  rheDgaa 
byddin  Syria,  oblegid  y  mae  Xenophon,  yr  hanesydd  Groegaidd,  yn  ei 
Anabasis  yn  son  am  panics  peryglus  oV  f ath  yn  cymeryd  lle  yn  rhengsa 
byddinoedd  y  Groegiaid  a'r  Persiaid;  ond  yr  hyn  sydd  yn  destun  gwiwd 
y  Proflfoswr  ydy w  fod  yr  hanesydd  Biblaidd  yn  tybio  am  foment  fod  f 
Hethiiid  mor  nerthol  f el  ag  i  greu  arswyd  ymysg  y  Syriaid.  Yr  oeàà 
y  rhai  hyn  yn  "  sâl,  salach  nag  islaw  sylw "  yn  ngh^rf rif  y  Syriaid, « 
eto  dywed  y  croniclydd  yma  eu  bod  yn  arswydo  wrth  feddwl  fod 
brenin  Israel  wedi  cjrflogî  breniaoedd  yr  Heihiaid  i  ddyfod  amyni^- 


THHERODRAETH    TR    HBTHIÂID.  485 

Yn  awT,  edrychwn  ar  ba  un  y  disgyn  y  dirmyg  b  dywyllwch  ac 
anwybodaeth,  ai  ar  Proffeswr  Newman,  neu  ynte  ar  ysgrifenydd  ail 
lyfr  y  Breninoedd. 

Yn  ol  amseryddiaeth  Usher  cymerodd  gwarchae  Samaria  le  o  gylch 
802  C.C.,  ac  y  mae  yr  haneswyr  yn  gyffredin  yn  cytuno  fod  teymasiad 
Assur-Nasir-Pal  ar  Assyria  o  gylch  883 — 858  c.c.  Beth  a  ddywed  y 
cerfiadau  Assyriaidd  perthynol  Vt  teyrnasiad  hwn  am  genedl  yr  Heth- 
iaidî  Yn  ffodus,  mae  y  cerfiadau  hyn  yn  bur  llíosog.  Arweiniodd 
Asur-Nasir-Pal  ei  fyddinoedd  i  ddinasoedd  yr  Hethiaid.  Pan  ddaeth  i 
Rarchemish,  dywedir  yn  y  cerfiad,  "Derhyniais  deyrnged  gan  fab 
Bahiani,  brenin  yr  Hethiaid,  sef  cerbydau  buain^  meird^  arían,  alcan,  a 
phres  *'erhydau  a  pheiriannau  rhyiel  swyddogion  y  brenin  a 
ychwanegais  at  fy  nhrysorau."  Ymhellach  ymlaen  ceir  cyfeiriad 
drachefn  at  gerbydau  a  pheîriannau  rhyfel  y  cadfridog  Hethaidd. 
A  ymlaen  i  '*Lazazi,  dinas  yr  Hethiaìd,  ac  yna  i  ddinas  Kanu- 
lua,"  ac  yn  y  naill  a'r  llall  mae  yn  derbyn  teymged,  ^^cerhydau  a 
pheiriannau  rhyfel."  Oddiwrth  hyn  gwelir  fod  tuag  adeg  gwar- 
chaead  Samaria,  genedl  gref  yn  bodoli  i'r  gogledd  i  Syria  o 
Rarchemish  hyd  Lebanon,  a  bod  iddynt  amryw  frenhinoedd  bychain, 
y  rhai  oedd  yn  enwog  am  "eu  cerhydau  cyflym,  eu  meirch^  a'u 
peirianmu  rhyfel."  Yn  gyffelyb  y  dywedir  yn  nghofrestrau  Shal- 
maneser,  mab  ac  olynydd  Asur-Nasir-Pal.  Aeth  yntau  can  belled 
ft  Rarchemish.  "Ymleddais  a  hwy,"  meddai,  "gwasgerais  eu 
cyrff  fel  us  o  amgylch  y  wlad.  Cymerais  nifer  afrifed  o  gerbydau 
a  meirch  wedi  eu  dwyn  dan  yr  iau."  Mewn  cerfiad  arall,  dywed ; 
"Cyrhaeddais  hyd  at  yr  afon  Orontes.  Dygais  ymaith  gerbydau  yr 
Hethiaid,  eu  trysorau,  a'u  meirch."  Yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig  y 
mae  cerfiad  araJl  ar  yr  hyn  a  elwir  yn  Obelisk  du,  yn  perthyn  i  deym- 
asiad  yr  un  brenin.  "  Yr  Euphrates  a  groesais,  yr  Hethiaid  a  orch- 
íygais,  a'u  teyrnged  a  dderbyniais.  Eu  cerbydau  a'u  darpariadau  milwr- 
ol  a  ddygais  ymaith."  Nid  yw  y  rhai  hyn  ond  ychydig  o'r  llíaws 
cerfiadau  sydd  ar  gael  perthynol  iV  cyfnod  hwn,  yn  yr  oU  o  ba  rai  y 
sonir  am  yr  Hethiaid  fel  yn  nodedig  am  eu  cerbydau  a'u  meirch.  Ac 
yn  awr,  a  chymeryd  yr  henafiaethau  hyn  yn  farawyr,  ymha  le  y  mae  y 
tywyllwch,  ac  yn  mhwy  y  mae  yr  anwybodaeth  î  Sicr  genym  mai  nid 
gydag  ysgrifenydd  ail  Lyfr  y  Brenhinoedd,  gan  fod  y  crybwylliad  a  wna 
am  ofn  yr  Hethiaid,  o  heiwydd  eu  cerbydau  rhyfel,  a  ddisgynodd  ar  y 
Syriaid,  mewn  perffaith  gysondeb  â'r  hyn  a  geir  ar  hen  gerfiadau  yr 
Aipht  ac  Assyria  o  berthynas  i'r  genedl  hon  Mae  yr  un  mor  sicr 
eenym  fod  ymosodiad  Proffcswr  Newman  ar  gywirdeb  y  rhan  hon  o'r 
Ysgrythyr  yn  disgyn  yn  ol  gyda  nerth  anorchfygol  ar  ei  ben  ef  ei 
hun. 

Mor  safadwy  ydy w  gair  Duw !  Mynyddoedd  o  ymosodiadau  a  ddeu- 
ant,  ac  agiliant;  bryniau  o  ammheuon  a  gyfodant  ac  addiflanant;  ond 
"gair  yr  Arglwydd  sydd  yn  aros  yn  dragywydd." 

O.  T.   WlLUAMS. 
Croesor. 


YNYS     ENLLI. 


III. 

Mae  jrr  achoB  crefyddol  bychan  ar  yr  Ynys,  o  bryd  i  bryd,  wedî  derbyn 
llawer  o  ffafrau  ac  anrhegion  gan  garedigion  yr  efengyl  ar  hyd  a  lled 
y  wlad.  Yn  gyntaf  oll  gellid  enwi  Mrs.  R.  Bowland,  Pwllheli,  fel  un 
a  anrhegodd  yr  eglwys  fechan  á  llestrì  cymundeb  hardd  a  gwerthfawr. 
Hefyd  rhoddodd  Mrs.  Owen  Williams,  Portmadoc,  gwpan  bedydd  bryd- 
íerth  yn  anrheg.  Anfonodd  Mr.  John  Gabriel  Jones  awrlais  ardderch- 
og  ac  anffaeledig  at  wasanaeth  y  capel,  am  yr  hwn  yr  amlygodd  y 
gynnuUeidfa,  ac  hefyd  Arglwydd  Newborough,  eu  diolchgarwch. 
Rhoddodd  Mr.  Lewis,  Caernarfon,  yn  rhad  flinds  rhagorol  ar  yr  hoU 
ffenestrì,  fel  na  byddai  gormod  o  haul  na  gwres.  Gwnaeth  Mr.  Ẅilliam 
Jones,  Portmadoc,  gist  gymhwys  er  cadw  yn  ddiogel  lestrì  y  cyscgr. 
Hefyd  darparodd  Miss  Bowen  y  pethau  angenrheidiol  er  eu  cadw  yn  lân. 
Anrhegodd  Mr.  R.  J.  Prìtchard,  Tŷ  newydd,  y  frawdoliaeth  ft  dau  Fibl 
costus,  un  yn  Gymraeg  aV  llall  yn  Saesoneg,  ac  ft  llyfr  Emynau,  i'w 
gosod  ar  y  pulpud.  Gadben  Hughes,  Gellidara,  a  anfonodd  yn  rhodd 
ddau  0  Fiblau  bras  i  ddau  o'r  hen  frodorìon,  am  ba  rai  y  teimlent  yn 
dra  diolchgar.  Hefyd  gellid  enwi  y  Parch.  David  Roberts,  Abererch  ; 
a  Mr.  R.  P.  EUis,  Liyerpool,  fel  rhai  caredi^  at  y  capel ;  a  diau  fod 
eraill  nas  gwyddom  am  danynt.  Tua'r  adeg  hon  hefyd  ymwelwyd  â'r 
Ynys  gan  Mr.  Wynn  o'r  Rhug,  mab  i  Arglwydd  Newborough,  ac 
amlygai  ddyddordeb  mawr  yn  y  capel  newydd,  a  chyfranodd  yiitau 
ddarn  o  arìan  gwerthfawr  iV  drysorfa. 

Heblaw  fod  ei  Arglwyddiaeth  wedi  adeiladu  capel  hardd,  a  hyny 
yn  gwbl  oll  ar  ei  draul  ei  hun,  yr  hwn  sydd  i  fod  yn  rhydd  ac  yn  rhaid 
at  wasanaeth  yr  Ynyswyr,  heb  ddormach  arian  yr  eisteddleoedd  na 
threth  o  un  math,  ychwanegodd  hefyd  drwy  adeiladu  tŷ  i*r  gweinidog 
jm  ei  ymyl — adeilad  gymhwys  ymhob  ystyr  i  fod  yn  Manse  i  benaeth 
ysbrydol  jrr  >  nys,  ac  yn  deilwng  yn  wir  o  unrhyw  esgobaeth.  Ac  y 
mae  yn  adlewyrchu  Uawer  o  glod  ar  haelfrydedd  ei  Arglwyddiaeth,  yn 
gystal  ftg  ar  fedr  Mr.  WiUiams,  y  goruchwyliwr,  fel  archüecl.  Ar  ei  or- 
pheniad  symudodd  yr  esgob  iddo  i  drigiannu,  ac  ynddo  y  bu  hyd  adeg 
ei  ymadawiad  á'r  lle.    Ac  ynddo  hefyd  y  cyfannedda  y  cenadwr  presennoì. 

Hefyd,  yn  ol  ei  haelfrydedd  arferol  at  y  lle  hwn,  darfu  i  Gyfarfod 
Misol  ac  Eifionydd  ganiatâu  o'i  gyllid  y  swm  o  £80  at  ei  ddodrefnu, 
hyny  yw,  dodrefnu  rhan  o  hono.  Gwir  mai  £50  ydoedd  y  swm  y  pen- 
derfynwyd  amo  yn  gyntaf  gan  y  Cyfeisteddfod — ond  yn  y  weithred  o 
bwrcasu  ymhelaethodd  y  gwŷr  da  iV  swm  mwyaf,  yr  hyn  ar  ol  eglurhâd 
a  ganiatäwyd  yn  rasusol  gan  y  Cyfarfod  Misol.  Ac  wrth  gwrs,  mae  y 
dodrefn  hyn  yu  eiddo  y  Cyfundeb,  ac  i  fod  yn  arosol  yn  y  lle  at  was- 
anaeth  y  Uenadaeth.    Cedwir  rhestr  o  honynt  gan  Ysgrifenydd  y  Cyíar- 


ÝÍIT8  ÈMLLÌ.  437 

fod  Misol,  a  gofelir  am  ea  cadwraeth  gan  y  Cenadwr  a  ddygwyddo 
fod  in  re$idence,^ 

Cynnaliwyd  amryw  gyfarfodydd  pregethu  yn  y  capel  newydd  ar  ol 
yr  nn  agoriadoL  Hefyd  bu  amryw  gyfarfodydd  oV  fath  yn  cael  eu 
cynnal  yn  yr  hen  gapel,  ond  nîd  oes  genym  fanylion  am  danynt ;  ond 
y  mae  hanes  y  rhai  a  gynnaliwyd  yn  y  capel  newydd  ar  gaeL  Yn  y 
flwyddyn  1879  bu  yno  ddau,  pryd  y  pregethodd  y  Parchn.  Thomas 
Williams,  Rhydclafdy,  a  Eobert  Williams,  Pencaerau,  yn  y  cyntaf ; 
a'r  Parchn.  John  Hughes,  Edeym,  ac  Owen  Hughes,  Tiegynon,  yn  yr 
aiL  Yn  y  flwyddyn  1880  caed  gŵyl  gyffelyb,  pryd  y  gweinyddodd  y 
Parchn.  Bobert  Hughes,  Uwchlaw'r-ffynnon ;  tfohn  Èìchard  Williams, 
Pentreuchaf ;  a  John  Hughes,  Ëdeym.  Yn  y  flwyddyn  1881  anfonwyd 
drosodd,  fel  jrmwelwyr  â^r  eglwjrs,  gan  y  Cyfarfod  Misol,  ac  i  ddwyn 
adroddiad  iddo  o'i  hansawd^  ac  hefyd  i  gynnal  cyfarfod  pregethu — 
y  Parchn.  John  Jones,  Plastirion,  a  Hugh  Hughes,  Gtellidara.  Aeth 
y  ddau  hyn  i  Aberdaron  jn  brydlawn  a  diogol,  ond  bu  raid  aros  yno 
ran  o  dridiau  a  theirnos  cyn  cael  cyfleuexlra  a  hamdden  i  groesi  dros- 
odd  i'r  Ynys.  Dygwyddai  y  gwynt  fod  dipyn  yn  ystormus,  a'r  môr 
mewn  canlyniad  mor  gjmhyrfus  fel  na  fynai  bâdwyr  yr  Ynys  ddyfod 
drosodd  iV  hymofyn.  Ond  wedi  hir  ddysgwyl,  ac  ar  ol  llosgi  cryn 
bentwr  o  "  eithin  mân "  oddiar  yr  ncheUa,  o'r  diwedd  caed  atebiad 
ffaffriol  trwy  dán  o'r  tir  pell,  a'r  canlyniad  fu  gweled  y  cwch  yn  cych- 
wyn,  yn  dynesu,  yn  cyrhaedd,  ac  yn  cymeryd  y  cenadon  i  fewn.  Wedi 
cael  y  passengers  ar  y  bwrdd,  ymaith  â  hwy  yn  ol  yn  ddiatreg,  a  chyr- 
haeddasant  hafan  y  "Cafn"  yn  fuan  a  diogeL  Ar  y  làn  cafodd  y 
pregethwyr  bob  sirioldeb  ac  ymgeledd,  er  eu  bod  rai  dyddiau  yn  ddi- 
weddarach  yn  cyrhaedd  i'w  cyhoeddiad  na'r  cytundeb  gwreiddioî.  Ond 
nid  oes  deddf  i'r  môr  yn  y  mater  hwn.  Dymnna  y  gwŷr  hyn  gyd- 
nabod  gyda  diolchgarwch  y  caredigrwydd  a'r  llettŷgarwch  patriarchaidd 
a  dderbyniasant  gan  y  cyfeiliion  yn  Aberdaron  yn  ystod  dyddiau  y 
dysgwyl,  ac  jm  enwedig  teuluoedd  y  Cwrt  a  Pwlldefaid.  Mae  y 
gras  o  lettŷgarwch,  yn  enwedig  i  weinidogion  yr  efengyl,  eto  yn  aroa 
yn  ei  holl  burdeb  cyntefìg  yn  y  cymydogaethau  hyn ;  a  pharhäed  felly 
yn  hir. 

Pan  ydoedd  yn  dechreu  hwyrhftu  cly wid  sŵn  soniarus  cloch  y  capel  yn 
canu,  adsain  yr  hon  oedd  yn  cyrhaedd  i  eithaf  "  Pendibyn,''  sef  teii^mau 
yr  Ynys,  a  phawb  o'r  ynyswyr  yn  uf uddhâu  i'r  alwad  nes  yr  oedd  y  capel 
yn  rhwydd  lawn,  a  hyny  yn  brydlawn,  pan  y  caed  odfa  reolaidd  a 
hapus.  Cyfeiriwn  yn  awr  at  gyfarfod  y  noson  gyntaf.  Parhaodd  yr 
odfeuon  drwy  y  dydd  drannoeth ;  ac  yn  ol  yr  arfer,  caed  tri  daliad  a 
phregethau  dwbl  jrmhob  un,  a  chaed  ychydig  o  arwyddion  sicr  fod  y 
gwirioneddau  a  draddodid  yn  cael  dylanwad  ar  y  gwrandäwyr.  Ac  f e 
roddwyd  adroddiad  o'r  ymweliad  hwn  i'r  Cyfíuíod  MisoL  Yn  y 
flwyddyn  1883  ymwelwyd  â'r  Ynys  gan  y  Parchn.  Thomas  Charles 
Edwards,  MA.,  a  Llewelyn  Edwards,  M.A.,  Aberystwyth,  a  Hugh 
Hughes,  Gtellidara.  Caea  pregethu  rhagorol  y  pryd  hwn,  ^rr  hyn 
hefyd  a  adawodd  effeithiau  daionus  ar  d.  Yr  o^d  hefyd  yn  brea- 
ennol  y  Parch.  Robert  Boberts,  Edeym,  Cadben  Thomas,  Bodlondeb,  a 
Mr.  Thomas  Wìlliams,  Pwlldefaid,  ac  eraiU  fe  allai  nas  gwyddom  am 
danynt.     Dechreuwyd  y  gwahanol  odfeuon  gan  y  brodyr  hyn.     Felly 

1885.  2  F 


4dd  ¥NTS    KNLI.l. 

gwelÌT  fod  jT  Ynys  fechan  hon,  er  dyddÌÄU  ei  hadferiâd,  wedi  eì  beü- 
dithio  â*r  doniau  goreu,  ac  hefyd  âg  amrywiaeth  "  donîaa  De  a  Gog- 
ledd." 

Yn  y  flwyddyn  1879  darfu  i'r  Amateur  Artid  celfyddgar  o  Uwch- 
law'r-fíynnon  dynu  darlun — oü  painting^o  Arglwydd  Newborough,  a 
gydnabyddir  gan  bawb  a'i  gwelodd  fel  yn  fynegiant  cywir  ac  yn  wir 
ddelw  o  berson  y  gwrthddrych.  Ceir  ef  yn  eistedd  ar  sofa^  gan  ddal  yn 
ci  \aw  ddalen  o  bapyr  gwỳn,  ac  yn  ysgrifenedig  ami  y  geirìau  hjm  yn 
Saesoneg:  "Law,  Juatice  and  Liberty.  What  is  right,  is  right." 
Gerllaw,  yn  ymyl,  ceir  yr  un  geiríau  yn  yr  iaith  Lladin  :  Lac,  JusHtia^  ei 
Liberias,  Id  guod  reäum,  reäum  esL  Hefyd  ceir  yn  ysgrífenedig  ar  y 
canva8  gerllaw  yn  yr  iaith  Roeg  yr  adnod  ganlynol,  jr  hon  sydd  hefyd 
mor  gymhwys  i'w  Arglwyddiaeth  yn  y  cysylltiad  hwn  ag  Tr  canwríad 
yn  Capernaum:  — "Oblegid  y  mae  efe  yn  haeddu  cael  gwneuthur  o  honot 
hyn  iddo ;  canys  y  mae  yn  caru  ein  cenedl  ni,  ac  ef e  a  adeiladodd  i  ni 
synagog.''  (Luc  vii.  4,  ô.)  Cyflwynwyd  y  darlun  Tw  Arglwyddiaeth 
gan  yr  awdwr,  ac  fe^i  derbyniodd  gyda  Uonder  a  boddhâd,  ao  a  orchy- 
mynodd  ei  anfon  drosodd  i  Enlli,  lle  y  ceir  ef  ar  y  paréd  yn  nhŷ  y 
gweinidog,  ac  yno  hefyd  y  mae  i  aros. 

Yn  y  flwyddyn  1880  penderfynodd  Cyfarfod  Misol  Lleyn  ac  Eifion- 
ydd  yn  unfrydol  a  brwdfrydig  ar  fod  Anerchiad  jù  cael  ei  chyflwyno  i'w 
Arglwyddiaeth  fel  arwydd  o  deimladau  cynhes  y  frawdoliaeth  tuag  ato, 
ac  hefyd  fel  amlygiad  o'u  diolchgarwch  iddo  am  ei  paredigrwydd  a*i 
ffafrau  at  achos  crefydd  o  fewn  y  cylch,  ac  yn  arbenigol  i  Ynye  EnllL 
Caed  anerchiad  cymhwys,  wedi  ei  pharotoi  yn  addurniadol  a  phrydferth, 
jrr  hon  hefyd  a  gyflwynwyd  i'w  Arglwyddiaeth  yn  mhalas  Bodfean,  pan  y 
derbyniodd  hi  gyda  siríoldeb,  a  gorchymynodd  ei  hanfon  hithau  hefyd 
drosodd  er  mwyn  bod  yn  gydymaith  i'r  darlun.  Ac  yn  breeennol,  yn 
grogedig  ar  bared  ystafell  oreu  y  palas  esgobol  yn  EnlÌi,  oeir  yr  address 
a'r  poriraüy  ac  yuo  cânt  aros  yn  etifeddiaeth  i'r  oesau  a  ddèl,  ac  er 
mantais  i'r  ymwelwyr  eu  gweled. 

Dyma  gopi  o'r  Anerchiad  : — 

THB  BIOHT.  HOMOUBABLB  8PBNCBB  BULKKLEY,  LOBD  NBWBOBOUOH. 

We  hAve  the  hoDoar  of  pieseDtiug  this  Adüress  on  behftif  of  the  GalTÍDÌfltic  Method* 
ists  of  Lleyu  aDd  Eifiooydd,  who  now  Domber  oyer  15,000  {jeraons,  and  alao  on 
behalf  of  the  ÌDhabitaDts  of  Bardsey  Islaud.  We  haye  for  years  felt  desiroaa  of 
formally  eBpreeaÌDg  the  gratitade  which  we  feel  towardi  your  lordship  for  faToort 
reoeiyed  by  us  durÌDg  m&Dy  years.  We  haye  beheld  with  pleasnre  the  improTe* 
meDts  maà%  npoo  the  OlyDllifoD  aad  Bodfeao  estates  durÌDir  the  la»t  forty  years  ia 
the  farm  honses  aad  oatbuildÌDgs.  The  teuaats  od  the  estates  now  want  fw  ao 
comfort  to  bring  ap  their  families,  Dor  coDveDÌence  to  rear  their  atoc^  which  the 
laDdlord  can  sappiy.  We  are  glad  to  inform  yar  lordship  that  we  appreciate  thesa 
thitigs,  uot  ooly  as  a  proof  of  goudwiU  betweeu  landlura  and  tenant,  bat  in  the 
inflaenoe  of  proper  and  commodioas  hoanes  apon  the  morals  of  the  occapiers,  and 
espeoially  the  serTants.  With  no  less  gratincatioo,  my  lord,  dîd  we  &oti«e  «he 
care  which  oar  late  chief  magistrate  bestowed  apoD  the  monetary  áffaîrt  of  the 
conntry,  lest  the  money  of  the  ratepayers  should  be  wasted  in  needless  expenditore| 
and  the  sensitiye  coDscie'<tioasoe8:t  with  which  yoar  lordship  adaiioisterea  not  only 
the  financea  of  the  coanty,  but  tbe  law  of  the  land,  from  the  magistrates'  bench. 
Bnt  in  coDnectìtn  with  edncatioo  and  religion  we  haTe  reoehrra  faToars  m^t^ 
directly,  faTours  which  Nonconformists  coald  not  haTe  had  from  a  Choroh.uan, 
except  from  geuerosity.     Sitrs  and  leases  for  chapel  baildiug  haye  always  beeo  mu«t 


TMTS   BMLLl.  489 

retdily  gmiited  to  ds  npon  the  moHt  favonrable  terms.  The  Ute  Lord  Newborongh 
erected  a  boildìn^  for  the  inhabitants  of  Bardsey  which  ser?ed  them  well  in  ito 
time  When  we  thonght  of  building  a  chapel  on  the  Island,  we  knew  the  site  and 
ease  wonld  be  willingly  granted  to  ns.  Bat  when  your  lorJship  bnilt  at  yonr  own 
eipense  the  handsome  chapel  and  the  comfortable  lionse  attach^,  our  eipectations 
were  far  exceeded.  We  oiight  to  have  bnilt  the  chapel  ye.irs  ago  ;  and  altboogh  we 
wonld  wish  to  get  a  chapel  of  unr  own  iu  Barduey,  yet  we  sincerely  admire  the 
catbolicity  of  apirit  eyinced  by  your  lor.Iship  for  the  islau'lera,  irrespectire  of  all 
denominational  differences.  We  hope,  however,.  that  while  the  missionary  cause 
there  wiU  be  nnder  onr  care,  the  work  and  snccess  attending  it  will  not  be  nnworthy 
of  the  noble  gitt.  And  while  it  is  apleasure  to  u^  to  present  this  Address  as  arformal 
ezpre88Ìon  of  onr  thanks  to  yonr  loitlship  for  this  special  favonr,  we  mn.st  oonfess 
that  wecannot  ezpres8  ad<quately  the  feelings  of  respect,  admiratiou  and  attachmeni 
which  we  have  for  halfacentory  cherished  towards  the  family  of  Glyullifon,  nor 
the  blessing  which  we  wonld  a8k  our  gracions  Ood  to  bestow  npon  them.  We  pray 
that  eyen  as  your  lordship  and  family  haye  been  rioh  towards  raen,  yon  may  be  also 
rich  towards  G  d. 

RoPBRT  H(70HE8,  üwchlaw'rffynnon. 

HuoH  HüOHBS,  Gellidara. 

JoHN  JoNES,    Plastirion. 

JoHK  OwBK,  Orioerth. 

ROBBRT  JONBS,    PImS    raii'rallt. 

RoBBRT  OwBN  J0NB8,  Hall  Plaoe. 

Ond  nid  ydyw  yr  eglwys  fechan  newyddian  hon  yn  dewis  bod  ei 
hunan  yn  segur  a  diffrwyth.  Nid  byw  yn  hoUol  ar  elusenau  a  derbyn 
y  cwbl  y  mae  hi ;  ond  y  mae  yn  hytrach  ^m  arfer  tipyn  o  haelioni,  ac 
yn  meddu  trysorfa  arbenigol  iddi  ei  hun.  Gwir  mai  eglwys  fechan 
genadol  a  dibynol  ydy w,  gwir  mai  chwaer  fechan  ydy w,  ond  eto  y  mae 
iddi  fronau,  ac  y  mae  hi  yn  dewis  gwneyd  ychydig  ofi^wm  fel  cyd- 
nabyddiaeth  am  y  gras  a  ddangosir  tuag  ati,  os  nad  hefyd  fel  prawf  o'r 
gras  a  weithredir  yuddi.  Ceir  hi  bellach  yn  rhestr  tẁr  ei  chwiorydd 
ynysoedd,  yn  dwyn  ymlaen  ei  haberth  i  Arglwydd  y  lluoedd,  ac  er 
nad  ydyw  eto  ond  cymhariaethol  fychan,  y  ddwy  hatling,  yr  hyn 
yw  ffyrling,  eto  diammeu  ei  fod  yn  gymeradwy  ganddo  Ef. 

Yn  ol  taflen  a  ddarparwyd  gan  Mr.  Jones,  fel  y  canlyn  y  safai 
casgliadau  yr  Ynys  am  y  chwe'  blynedd  o'i  arosiad  yno,  sef  o'r  flwydd- 
yn  1876  hyd  1881 :— 

Amyflwyddyii  1876  ....^ Oaaglwyd  £18  10  0 

"  1876  ••         20  12  4 

"  1877  "         26    0  14 

"  1878  *•          22    0  0 

•«  1879  •'         21    0  0 

«•  1880  *«         22    9  7è 

£181    5    8 

0V  swm  uchod  ^rr  oedd  £64  14s.  l^c  wedi  eu  ca^lu  yn  neiUduol 
at  y  Genadaeth,  pa  rai  a  dalwyd  yn  rheolaidd  i'r  Ìrysoiydd,  ac  fe 
wneir  yno  gasgliad  blynyddol  i'r  amcan  hwnw.  Yn  y  swm  uchod  ceir 
casgliadau  he^d  at  y  newyn  yn  y  Deheudir,  at  Goleg  Aberystwyth,  at 
y  Fibl  Gymdeithas,  ac  hefyd  at  Ëisteddfod  Pwllheli  Gwelir  fod 
addysg,  Uenyddiaetb,  a  chrefydd  yn  dyfod  o  fewn  cylch  eu  haelfrydedd. 
A  phan  gofir  nad  oedd  holl  boblogaeth  y  lle  ond  prìn  ddeuddeg  enaid 
a  thrìugain,  gan  gymeryd  i  fewn  y  gwragedd  a'r  plant^  ac  nad  oeddynt 

a  F  2 


44Ö  ^KT8   BN'tU. 

eto  ond  ieaainc  yn  y  gras  hwn,  nis  gellir  ond  ea  canmawl,  ac  Bid  rinid 
iJdynt  hwythau  ychwaiÜi  gjrwiljddio.  A  diammea  genym  nud  cjn- 
nydda  ac  ymddadblyga  wnant  i  bob  helaethrwydd  a  pherffeithrwTdÂ 
yn  y  ddawn  ragorol  hon. 

Fel  y  crybwyllwyd  eisoes  mewn  cysylltiad  á'r  G^adaeth,  Ce  aefydl- 
wyd  ysgol  ddyddiol  ar  yr  Ynys,  i  fod  dan  ofal  y  Cenadwr.  Ac  yroedd 
hyny  yn  ddyeithr-beth  jn  ei  hanes  er  ys  blynyddoedd.  Clywsom  y 
ba  yno  ysgol  ddyddiol  ddeng  mlynedd  ar  hugain  ^m  ol,  yr  hon  agedwìd 
gan  ŵr  ieaanc  o  wlad  Lle vn,  Wesleyad  wrth  ei  gredo,  a'r  hwn  a  lyBenwid 
gan  y  brodorion  jn  "  Schoolyn,"  Elai  y  dysgawdwr  hwn  ar  gylch  bob 
yn  ail  wythnos  trwy  ^rr  holl  dai,  er  cael  ei  f wrdd  a'i  lettý ;  a  liyny 
fyddai  ei  dâl,  neu  o'r  hyn  lleiaf  ran  o'i  dâl  am  ei  laf ar.  Ond  wedi 
myned  trwy  y  cylch  tmimttò,  penderfynodd  fyned  ymaith,  ac  fcöy 
darfyddodd  y  sefydliad.  Ac  am  a  wyddom,  feUy  y  bu  pethau  mewi 
ystyr  addysgawl  ar  yr  Ynys,  hyd  nes  yr  aeth  y  Parch.  William  Jonea, 
M.A.,  yno,  pan  yr  ail  gychwynwyd  hi,  fel  y  soniasom  eisoes.  ün  o 
actau  cyntaf  y  Cenadwr  ar  ol  ei  ymsefydliad,  ydoedd  ymaflyd  o  ddif- 
rif  yn  ngwaìth  ^rr  ysgol  ddyddiol,  a  bu  hefyd  yn  hynod  Iwyddiannos 
yn  hyny.  Cedwid  hi  yn  ^rr  "  Hen  Gapel,"  yr  hwn  oedd  le  cyflw», » 
nifer  yr  ysgolheigion  ydoedd  12,  sef  yr  hoU  blant  a  breswyliii  w  jr 
Ynys,  Buwyd  hefyd  jm  cynnid  am  amryw  dymmoraa  "ysgol  00%" 
i'r  hon  yr  elai  y  Uanciau  a'r  Uancesau,  a'r  hon  a  wnaeth  fawr  lee  i  ein- 
ryw  o  honynt.  Yn  amser  agoriad  y  Capel  Newydd  ba  arholiad  tr  j 
plant)  a'r  Inspecior  ar  y  pryd  ydoedd  Mr.  K.  Bowland.  Holwyd  hwynt 
yn  fanwl,  a  phrofwyd  hwynt  yn  galed  mewn  ysgrifenu,  mewn  cyfiffltin 
o*r  Saesoneg  i'r  Gymraeg,  mewn  darUen  Saesoneg,  ac  hefyd  mewn  rhif- 
yddiaeth.  A  rhoddodd  yr  arhoHad  foddlonrwydd  a  boddhâd  m»wr 
i'r  Arholwr  a'r  gwŷr  dyeithr,  a  phasiodd  y  plimt  oU  yn  y  doebarth 
cyntaf,  Ac  er  dangos  eu  medr  a  difyru  yr  ymwelwyr,  canent  yn  drt 
swynol  a  soniarus  amryw  o  emynau  a  thonau  ìír,  Saiikey.  Cota 
gan  jrr  ysgrìfenydd  i'r  Parch.  Hugh  Hughes  ac  yntau,  pan  ar  yr  Yny*, 
dalu  ymweUad  â'r  ysgol,  ac  am  y  mawr  fwynhâd  a  gaed  wiib 
wrandaw  ar  y  plant  yn  ateb  pob  cwestiwn  a  osodid  ger  eu  bron,  le 
wrth  sylwi  ar  eu  cyflymder  yn  gwneyd  hyny.  -Yr  oeddynt  p 
myned  trwy  bob  exerci$e  mewn  modd  nodedig  o  bert  a  chyflym*  ^^ 
barheir  i  gario  yr  ysgol  ymlaen  gan  Mr.  WilUam  Jones,  y  Centdwr 
presennol. 

Buwyd  fwy  nag  unwaith  yn  ymohebu  â'r  Cynghor  Addy^  yn  Llo»* 
dain  yn  achos  yr  ysgol  fechan  hon,  gan  osod  ger  bron  ei  sefyUfa  eithr- 
iadol,  fel  dadl  am  estyniad  ychydig  gymhorth  iddi.  Cymerai  Mr* 
Bathbone,  AS.,  ddyddordeb  mawr  yn  y  mater,  a  bu  fwy  nag  uDWBÌth 
^n  ymddyddan  â  Mr.  MundeUa  yn  ei  chylch,  ^rr  hwn  hefyd  a  ddietb 
1  deimlo  dyddordeb  mawr  ynddi,  ac  i  ddymuno  estyn  rhyw  ymwti«d 
iddi,  er  nas  gallai  yn  ol  y  deddfau  a'r  amgylchiadau  wneyd  hyny. 
Fel  atebiad  i  Iythyr  a  anfonwyd  i  swyddfa  y  Cynghor,  derbyniwyo  f 
on  canlynol,  yr  hwn  sydd  yn  hysbysu  nas  geUid  yn  ol  y  rheolaa  oBtyn 
yr  un  cymhorth  iddi  heb  i'r  athraw  f od  yn  un  trwyddeaig,  yr  hyn  ŵí 
ydoedd  yn  y  cjrsylltiad  hwn.  Ac  yn  ychwanegol  djrwedîr  y  byddii 
i'r  In8i»€ctor  rywbryd  daln  ymweliad  â'r  Ynys.     A  dyma  y  Uythyr:— 


YNÎ8  ENLLI.  441 

EdneatioD  Depftrtmaiit, 

18th  October. 
8lB, — AdTeitiog  to  yonr  letter  of  the  SSod  nlt,  I  haTO  to  inyite  yonr  attentioii 
to  articlea  19  D  and  5  B  of  the  Gode.     Her  Migeety'a  Inapeetor  thinh^  it  might  be 
poeftible  that  a  female  teaoher  shonld  be  obtained  nnder  the  latter  artlole,  and  he 
adds  that  he  wiU  endeaTonr  to  pay  the  Island  a  TÎsit  in  Jnly  of  next  year. 

I  haTe  the  hononr  to  be.  Sir, 

Tonr  obedient  serrant, 
ReT.  John  Jones,  Plaatirion.  A.  F.  CoBST. 

Aj  ol  hyn,  ysgrifenwyd  at  Mr.  Rathboae,  gan  osod  holl  fanylion  ei 
hanes  ger  bron,  ao  yn  deisyf  ei  ffafr  i  arfer  ei  ddylanwad  gyda'r  awdor- 
dodaa  ar  ei  rhan,  yr  hyn  yn  garedig  a  wnaeth,  er  fel  y  dengys  y  llythyr- 
au  canlynol  nas  gallasai  dim  daioni  ymarferol  ddeilliaw  o  liyny.  Yn 
gyntaf  dodwn  ger  bron  y  llythyr  a  dderbynìodd  Mr.  Bathbone  oddi- 
wrth  Mr.  Mundella  ar  y  mater : — 

PrÌTy  Connoil  Office, 

14th  Jnne,  1882 

lÍT  DB4B  RATHBOin, 

I  will  look  carefnlly  into  the  B*rd8ey  Island  case,  and  if  I  can  helo 
them,  I  shall  certainly  do  so.  (  am  aíraid  the  Missionary  may  not  be  an  anthoriaed 
teacher,  bnt  the  matter  deeerTes  oonBÌderation. 

Faithfnlly  yonrfc, 

A.  J.   MülinELLA. 

Ac  wedi  hyn  derbyniwyd  y  llythyr  canl^mol  oddiwrth  Mr.  Rathbone, 
yr  hwn  sydd  yn  cadamhâu  y  tybiaethau  blaenorol,  sef  nad  oedd  ^m 
bosibl  estyn  cymhorth  iddi  heb  i  r  athraw  fod  yn  nn  trwyddedig.  Ac 
awgrymir  hefyd  y  priodoldeb  i'r  athraw  fyned  o  dan  yr  arholiad 
gofynedig,  er  cymhwyso  ei  hun.    Dyma  y  llytìi^rr : — 

18,  PuDceas  Oardeoa,  London,  S.W., 
17th  Jnne,  1882. 

DSAB  SlB, 

I  enclose  Mr.  Mnndella's  reply  to  my  letter.  I  haTe  alao  had  a  long 
consnltatioD  with  him  npon  the  snbject,  ÌDto  which  he  has  goue  Tery  fnlly,  ss  it  hae 
ÌDtereeted  him  mnch  from  the  edocational  difficnlties  which  sach  a  case  mnet 
pof>8es8.  He  fiods,  after  CAiefnl  ezamÌD>ition  ìnto  the  law,  that  there  is  no  way 
in  which  the  Edncation  Department  can  help  Bardaey  IslaDd,  unlesa  either  the 
Miaaionary,  or  his  wite,  or  the  teachr  of  t^e  school,  coald  haTe  a  foarth*cla88 
certifieate  from  the  Departmeot.  I(  oiie  of  them  haa  that,  tbe  Department  can 
gÌTO  iS15  a  year  and  the  GoTemment  graot,  hy  which  the  school  roi^ht  eam  frora 
128.  to  158.  per  head  for  the  children.  Pnrther,  if  there  were  an  eTening  echool  for 
yonnff  people  aboTe  the  ordinary  school  age,  or  a'lnlts,  eomethiog  more  might  he 
added.  Do  ÿon  not  thiok  that  the  Miasionaiy  oi  his  wife  conld  thoa  qnalify  them- 
aelTes  for  a  fonrth  clasa  certificate  f  I  cannot  help  thinkiog  that  the  Department 
wonld  be  Terr  leoient  in  the  esamination  if  the  work  of  teiching  the  childreo  Ì8 
now  being  well  done,  sa  it  is  ench  an  PXC«!ptionaI  caee. 

The  Scnool  Inspector  wiU  bt  going  there  aometime  eoon  to  report  npon  the  case ; 
80  probably  yon  will  oooeider  theso  poiuts  aod  let  me  heür  again. 

Yonre  faitbfnlly, 

Wm.  Rathbonb. 

ReT.  John  Jones. 

Fe  welir  oddiwrth  y  Uythyraa  hyn  nad  oedd  yn  bosibl  o  dan  yr  am- 
gylchiadau  cael  yr  un  grani  i  ysgol  yr  Ynys,  gan  nad  ydoedd  yr  athraw  yn 
drwyddedig;,  ac  nad  ydoedd  ychwaith  weai  ei  fendithio  eto  ft  gwraig, 
Ond  fe  allai  y  buasai  yn  cymhwyso  ei  hun  yn  ol  gofynion  y  gyfraìth, 


442  YKTS  SNUJ. 

oni  buasai  am  eî  sjmndiad  o'r  Ynys  yn  foan  ar  ol  hjn.    Felly  y  dj- 
benodd  yr  ohebiaeth,  ac  fel  cynt  yr  erys  pethau  hyd  yn  hyn. 

Ond  ceîr  fod  ^rr  Inspector  yn  penderfynu  rhoddi  yr  arfaedi  mewn 
grym  trwy  dalu  ymweliad  â'r  Ynys  er  arholi  yr  ysgol,  a  gwneyd  ad- 
roddiad  o'i  hansawdd  i'r  awdurdodau  yn  Llundain.  Âc  un  diwrnod  u 
y  neges  hon,  cawn  ef  wedi  cyrhaedd  pentref  Aberdaron,  ac  yno  yn 
dysgwyl  yn  bryderus  am  gyfle  i  groesi  drosodd.  Ond  er  dys^wyl,  mà 
oedd  y  cyfle  jn  djrfod,  gan  na  fynai  yr  Yoyswyr  ar  un  cyf nf  dyfod  i'w 
ymofyn,  am  yr  ammheuent  ef  fel  yspîwr,  ac  mai  treth  drom  fyddai 
canlyniad  ei  ymweliad.  Gwir  y  daeth  y  cwch  drosodd  yn  y  cyftmfiff, 
ond  aeth  yn  ol  yn  ebrwydd  a  dystaw,  a  hyny  heb  yr  arholwr,  er  ei  fod 
ar  y  pryd  yn  y  pentref  cyfagos,  gan  dybied  mai  y  peth  diogelaf  ydoedd 
ei  adael  Ue  yr  ydoedd  1  Nid  oeìdd  yn  bosibl  eu  darbwyllo  o'u  camsp- 
iad  am  amcan  cenadaeth  y  gŵr  dyeithr,  am  y  credent  yn  ddiysgog  mii 
un  o  osodwyr  y  dreth  ydoedd.  Teimlai  Mr.  Jones  y  cenadwr  yn 
hynod  flin  ei  ysbryd  oblegid  yr  ymddygiad,  er  yr  ymddangosai  yr 
arholwr  ei  hun  yn  weddol  foddlawn.  Ond  er  hyny  fe  fynai  swyddog 
ei  Mawrhydi  gyflawni  ei  genadwri,  a  Uogodd  gwch  iddo  ei  han  yn 
Aberdaron  i  fyned  drosodd,  a  chyrhaeddodd  yr  Ynys  yn  ddiogeL  Ac  jn 
ebrwydd  y  mae  yn  dechreu  ar  ei  waith,  gan  gyf arfod  y  plant  yn  yr  hen 
gape^  er  nad  yr  oU  o  honynt,  gan  fod  dau  deulu  wedi  rhwystro  eo 

Elant  i  fod  jm  bresennol,  ac  un  ot  rhai  hyny  y  goreu  yn  yr  yagol,  a 
yny  drachefn  o  herwydd  arswyd  y  dreth.  Ac  wrth  gwrs  teímiíû  yr 
athniw  yn  bur  siomedig,  os  nad  hefyd  yn  ddiç  o  herwydd  y  peth,  or  y 
dangosai  yr  arholwr  yr  ysbryd  mwyaf  rhagorol,  ac  iV  galoiH^' 
dywedai — "  Never  mind,  Jones,  I  hope  to  be  able  to  give  you  yoor 
wishes."  Ac  er  dangos  ei  anghymeradwyaeth  o  ymddygiad  y  cychwyr 
a'r  teuluoedd  a  rwystrasant  eu  plant  rhag  myned  i'r  ysgol  ar  ddiwrnod 
y  prawf,  torodd  yr  athraw  yr  ysgol  i  fyny  am  wythnos.  Hefyd  rhodd- 
wyd  ar  ddeall  i*r  brodorion  fod  Mr.  Watts  yn  dyfod  i'r  Ynys  yn  oi 
cydsyniad  os  nad  dymuniad  Arglwydd  Newboroagh,  yr  hyn  hefyd  oedd 
wir,  ac  fe  barodd  hyny  iddynt  wasgu  y  glust,  ac  ofni  y  canlyniadan. 
Ond  ni  ddaeth  dim  daioni  ymarferol  o  hyn.  Fe'barheir  i  gadw  yr 
ysgol  ymlaen  megys  cynt  yn  gwbl  dan  nawdd  y  Genadaeth,  ac  yB 
gwbl  annibynol  ar  bob  cymhorth  oddiallan.  Fel  y  canlyn  y  djweà  yr 
athraw  am  gyrhaeddiadau  a  daioni  yr  ysgol  fechan : — "  Er  mai  ychydig 
ydy w  nifer  holl  biant  yr  Ynys  y  mae  eu  mantais  at  gynnyddu  gymaint 
a  hyny  yn  fwy.  Ac  y  mae  yr  oU,  oddigerth  dau  neu  dri  o  rai  bychain, 
yn  gsdlu  ysgrifenu  yn  ddestlus,  a  darlien  yn  rhwydd.  Ac  y  mae  y 
goreuon  yn  dda  iawn  jn  hynyma,  ac  yn  hyddysg  mewn  rhifyddiaeth 
hyd  y  simple  proportion^  ac  yn  gallu  cyfieithu  Úyfrau  cyfiredin  yn  rhwydd, 
a  chyfansoddi  ílythyrau  Cymraeg  a  Saesoneg  cystal  os  nad  gwell  ralî 
dysgwyliad." 

0  bryd  i  bryd  fe  gynnaliwyd  amryw  o  gyfarfodydd  cyhoeddus 
gyda'r  plant,  yn  gwisgo  y  nodwedd  o  gyfarfodydd  llenyddol,  pan  y  ceíd 
adroddiadau,  canu  a  sillebu  er  mawr  fwynhâd  i'r  rhieni  ac  erailL  Fel 
siampl,  rhoddwn  fanylion  o  un  cyfarfod,  yr  hwn  a  gynnalíwyd  ar  ddydd 
Nadolig  1875.  Fel  hyn  yr  vsgrifena  Mr.  Jones: — "Nid  oedd  Éilli 
yr  holT  flynyddoedd  a  basiodd  yn  ol  i  leoedd  eraill  o  dreulio  À 
Nadolig  mewn  cael  gwleddoedd  i'r  corfif.     Ond  eleni  cafwyd  gwledd 


\ 


INrS  BMLLI.  448 

feddylîol  na  chafwyd  6Î  chyffeljb  er  cof  neb  ^m  fyw.  Yr  oedd  ^m  cael 
ei  dwyn  ymlaen  yn  Gymraeg  a  Saesoneg,  ac  yr  oedd  hyny  yn  angen- 
rheidiol,  gan  maî  ei  hamcan  penaf  ydoedd  gosod  allan  y  modd  y  aafai 
yr  holl  jTSgol  ddyddiol  a*r  modd  yr  ymg^rmeiì^dd  y  plant  âg  addysg.  Yr 
oedd  y  capel  yn  orlawn  o'r  Ynyswyr  ac  eraill.  Ac  yr  oedd  gweled  a 
chlywed  y  plant  yn  myned  trwy  eu  damau  yn  dra  addysgiadol,  ac  yn 
addaw  dyfodol  dysglaer  i'r  Ynys." 

Ac  nid  ydym  wedi  anghofìo  yr  Ysgol  Sabbothol,  yr  hon  yn  fuan  a 
ddaeth  i  fri  a  dylanwad  mawr  ar  yr  Ynys.  Yr  oedd  hithau,  fel  yr 
ysgol  ddyddiol,  o  dan  ofal  arbenig  y  Cenadwr.  Amlygid  cryn  lafur 
ynddi,  a  bywiogrwydd  gyda  hi.  Canolríf  ei  nifer  bob  Sabboth  ydoedd 
hanner  cant  Dygid  hi  ymlaen  yn  y  dull  a  ganlyn :  dechreuid  trwy  i 
un  o'r  plant  adrodd  pennod  allan  ar  dafod-leferydd,  ac  i  un  o'r  henaf- 
gwyr  weddîo;  ac  un  Sabboth  diweddwyd  hi  trwy  holi  v  plant  o*r 
lihodd  Mam,  a'r  Sabboth  arall  trwy  i  rywun  mewn  oed  adrodd  allan 
bennod  o'r  BibL  Cedwid  rhif  presennoldeb  a  rhií  y  llafur  mewn  Uyfr 
pwrpasol,  yr  hyn  a  ddarllenid  yn  gyhoeddns  i'r  Ysgol  ar  ddiwedd  y 
flwyddjoi,  pan  y  gwobrwyid  y  goreu.  Amcenid  ei  chario  ymlaen  yn  ol 
duíí  Ysgolion  goreu  y  wlad.  Yn  y  flwyddyn  1881  darfu  i  un  lodes 
fechan  ddysgu  ac  adrodd  allan  1130  o  adnodau,  a  hi  a  gafodd  y  wobr. 
Cyfanrif  yr  holl  adnodi>u  a  ddyBgwyd  allan  y  flwyddyn  hono  ydoedd 
8097  o  nifer,  a'r  cjrfanrif  am  y  chwe  hlynedd  ydoedd  142  o  bennodau  a 
24,521  o  adnodau. 

Ychydig  flynyddoedd  cyn  sefydliad  y  Genadaeth  ar  yr  Ynyi,  talwyd 
ymweliad  â  hi  gan  y  Tad  Ignatius,  y  mynach  pertfaynol  i'r  Ëglwys 
Sefydledig,  am  yr  hwn  y  crybwyllasom  o'r  blaen,  er  edrych  i  fewn  i'w 
hansawdd  grefyddol,  oflrymu  gweddíau  dros  ei  Uwyddiant,  ac  hefyd 

f^da'r  amcan  o  i  hadferyd  megya  cynt  yn  retreat  ysbrydol,  ac  yn  wir 
nys  y  Seintiau.  Yn  y  llyfirn  a  gyhoeddodd  ac  a  gyflwynodd  i  Ar- 
glwydd  Newborough,  cawn  ddesgríflad  o'i  ymweliad  ft  hi,  ac  o'r  cais  a 
wnaeth  at  ei  Arglwyddiaeth  am  gael  caniatád  i  adeiladu  Ëglwys  ac 
Ysgoldŷ  hT  siie  yr  hen  Fynachlog,  gan  addaw  na  byddai  i  hyny  gostio 
dim  i'r  brodorion.  Ar  waelod  y  ddalen  jm  y  Uyfryn  ceir  nodiad,  yr 
hyn  yn  Gymraeg  sydd  fel  y  canlyn  : — 

'*  Arf^lwydd  Newborongh  ydjw  percbeDog  preseDDol  yr  Yoys  tiaDCttiidd.  T  ma^ 
ei  phreswylwyr  heb  Eglwys  dec  offeiriad.  YsgrifeDais  sto  i  ofyD  iddo  «m  hawl  i  aii^ 
yr  hen  PyDaoblog,  er  adeiladu  arDÌ  eglwys  ao  yseoldŷ,  pa  rar  a  gyDDolid  ao  a  ddy^d 
ymlaen  heb  goetio  dim  i  neb  o  hoDyot.  Tr  oedd  Od'eiriad  da  AberdaroD  yo  ffAfriol 
iawn  i*r  cyDlTaD." 

Ond  er  pob  denu  a  by^wth  a  arferíd  yn  y  cais,  ac  er  fod  **  Offeiríad  da 
Aberdaron"  yn  bleidiol  ì'r  mudiad,  eto  ei  wrthod  yn  benderfynol  a 
diatreg  a  ddarf u  ei  Arelwyddiaeth.  Yn  y  Uyfryn  fe  gyf eiría  y  mynach 
at  y  gwrthodiad  gyda  thrístwch,  os  nad  dialedd,  gan  awgrymu  y  gallaî 
hyny  fod  yn  achos  poenedigaeth  i'w  Arglwyddiaeth  ry wbryd  yn  y  dyf od- 
ol,  ac  hefyd  ddadgan  gobaith  gwell  Uwyddiant  yn  ei  neges  gyda'r 
etifedd  syad  i  ddyfod  ar  oL  Gosodwn  ger  bron  gyfran  o'i  ganiad  ar 
hyn:— 

LÌ8t  to  that  I  teU  you : 

Tears  three  hDodred  nhall  not  end, 

Ere  the  KÌDg  of  HeaycD  ahall  eenH, 


444  ÎNTS   BNLLl. 

Siints  to  reftr  this  saered  ^aoe, 
^nd  restore  her  walU  again. 

Saints  above  oease  not  their  cry, 
Unto  Christ  the  Lord  liost  High ; 
That  hii  ceaseless  praisea  inay 
Here  arise  by  night  and  day. 

Newborough's  Lord  shall  own  this  soil ; 
Ere  he  resteth  from  life's  toil, 
Jesns,  for  his  seryaots'  sake, 
Bids  him  restoration  make. 

And  if  Newbo  ongh's  Lord  obey, 
That  which  Jesn's  seryants  s^y, 
He  shall  gain  a  blessiog  bright 
In  the  realms  of  Morniog  Light 

If  he  do  not  grant  their  prayer, 
He  shall  lose  a  blessiog  rare, 
When  he  lies  on  his  last  bed 
Sad  regret  shall  crown  his  head. 

To  his  soD  shall  then  be  gíyeTi, 
Choicest  blessings  from  Hieh  Hea?en  ; 
Por  he  shall  lestore  to  Go<C 
Throngh  the  Monks  this  sacred  sod. 

Saying  thns  he  songht  repose, 
In  the  tomb  whence  he  arose. 

Ond  or  bwgwth  : — 

He  sha]l  loae  a  blessing  rare, 
When  he  lies  on  his  last  bed, 
Sad  regret  shall  crown  h  s  head, 

Di  Iwyddodd  ac  ni  chafodd  ei  neges,  a  bu  o  dan  angenrhaid  i  droi  ei 
wyneb  tua  gwlad  y  dehau  i  chwilio  am  well  ffawd.  Nid  ydoedd 
perchenog  yr  Ynys  yn  ŵr  a  gredai  yn  ei  íygy thion,  ei  brophwydoliaethau, 
na'i  addewidion,  ond  yn  hytrach  edrychai  amo  fel  un  yn  ynfydu  ! 

Yn  lled  fuan  ar  ol  yr  ameylchiad  hwnw,  penderfynodd  ei  Arglwydd- 
iaeth  adeiladu  syna^og  a  thŷ  at  wasanaeth  crefyddol  yr  Ynys,  a  hyny 
yn  gwbl  ar  ei  draul  ei  hun,  fel  y  dywedasom  eisoes.  Dylid  dyweyd 
fod  yno  ^pel  bychan  yn  flaenorol,  i'r  hwn  yr  ymgasglai  nifer  o'r 
trigolion  1  addoli,  ac  yn  yr  hwn  y  gwasanaethai  y  diweddar  BarcL 
R(H>ert  WiUiams ;  ond  yr  oedd  erbyn  hyny  wedi  myned  yn  hen  ac  yn 
oedranus.  Ond  dyma  adeilad  newydd  hardd  jn  ei  le,  ac  ysgrif  fel  hyn 
ar  y  llechfaen  sydd  yn  ei  dalcen  :  "  Y  capel  hwn  a  adeiladwyd  or  budd 
trigolion  Ynys  Ènlli  yn  y  flwyddyn  1875.''  A  chan  mai  y  Methodist- 
iaid  Calfinaidd  ar  hyn  o  bryd  ydyw  y  mwyafrif,  oe  nad  agos  yr  oU  o'r 
preswylwyr,  hwy  sydd  yn  defnyddio  y  capel,  a  hwy  píau  yr  achos  sydd 
ynddo,  ac  hefya  sydd  ^m  ei  gynnal.  Arglwydd  Newborough  píau  y 
capel,  ond  y  Methodistiaid  Calfìnaidd  pìau  yr  achos  sydd  ynddo.  Ac 
nid  peth  hollol  gymhwys  a  hapus  ydyw  hyny  i'r  Cyfundeb,  os  edrychir 
amo  o  wahanol  gyfeiriadau.  Ac  nid  ydym  yn  gwybod  am  siampl  arall 
yn  hanes  yr  enwad  o  achos  yn  cael  ei  gynna^  ac  yn  enwedig  achoe 
Cenadol,  mewn  capel  heb  f od  yn  eiddo  i'r  Gyf undeb.    Ond  dyma  achos, 


TlfYS  BNLLL  445 

yr  hwn  fa  jn  coetio  i'r  Oymdoithas  Oenadol  £100  yn  y  flwyddyn  am 
flynyddoedd,  ao  yn  bresennol  yn  costio  £55  yn  y  flwyddyn,  ac  heb 
ríth  o  sicrwydd  am  y  babell,  ond  yn  unig  hoedl  ac  anrhydedd  y  g^ 
boneddig.  A  djrma'r  nnig  wedd  anffafríol  sydd  ar  yr  achoe  yn  Enllì, 
yn  enw^ig  os  edrychir  ymlaen  i'r  dyfodoL  Oobeithio  na  ddaw  dar- 
oganau  rhai  personaa  byth  i  ben  yn  y  cyfeiríad  hwn.  Ond  yn  ddì- 
ddadl,  mantais  a  chysnr  y  sefydliad  a  fyddai  cael  rhy w  sicrwydd  am  yr 
adeilad,  a  byddai  hyny  hefyd  yn  sicrhâa  ei  barh&d  a4  iawn  gadwr- 
aeth  yn  y  dyfodoL  Ond  methiant  a  fu  pob  ymgais  i  geisio  sicrhfta 
hyny  hyd  yn  hyn ;  ac  felly  rhaid  c^rmeryd  pethaa  fel  y  maent  Ond 
yn  ddiammeu  dylesid  bod  wedi  edrych  i  fewn  yn  fanwl  i'r  mater  hwn 
cyn  mjmed  i  ddechreu  ar  y  gwaith  o  gwbL  Ond  gobeithio  na  ddaw 
<fim  yn  y  dyfodol  a  fydd  yn  Uesteirío  cynnydd  a  pharhftd  y  gwaith 
sydd  wedi  ei  ddechreu  mor  ragoroL  Dyma  ddywed  un  gẃr,  un  o 
awdurdod  ac  yn  adnabod  caríctor  teulu  anrhydeddus  Olynllifon  yn 
dda : — "  Pwy  bynag  fydd  y  Ilywodraethwr  dyfodol,  galliä  ddyweyd 
hyn,  mor  bell  ag  ^rr  adwaen  i  y  teulu,  y  credwyf  na  bydd  i  neb  ymyryd 
ft'r  Ynyswyr  mewn  ystyr  grefyddoL" 

Wedi  Uafurío  ar  yr  Ynys  am  flynyddoedd  gyda  Uwyddiant  amlwg, 
ymadawodd  y  Parch.  W.  T.  Jones  oddiyno,  er  ymsefydlu  fel  gweinidog 
ar  Eglwys  Bhydbach,  pan  y  teimlid  hiraeth  a  chwìthdod  mawr  ar  ei 
oL  OelUr  dyweyd,  heb  arfer  gormodìaeth,  ei  fod  wedi  bod  yn  foddion 
Uesftd  annhraethol  iV  Ynyswyr  mewn  ystjrr  feddyliol,  moesol,  a  chref- 
yddol,  yr  hyn  a  barhft  yn  hir.  Y  mae  Mr.  Jones  iV  ychwanegu  at 
restr  y  gwroniaid  ac  amddiffynwyr  y  ffydd,  pa  rai  a  gerfiasant  eu 
henwau  yn  ddwfn  ar  hanesiaeth  ^rr  Ynys,  ac  nas  gall  cyfnewidiadau  ac 
amgylchiadau  canrífoedd  mo'u  crafu  ymaitL  £i  olynydd  ar  y  maes 
ydyw  Mr.  WiUiam  Jones,  Oosen,  Llanaelhaiam,  gŵr  cymharol  ieuanc, 
caredig  a  Uednais,  ac  un  y  mae  ei  lafur  a'i  weinidogaeth  yn  hynod 
fendithiol  a  chjrmeradwy  gan  yr  Ynyswyr.  Y  mae  yn  dangos  ei  fod  yn 
meddu  Uawer  o  gymhwysder  i'r  Ue,  ac  wedí  ei  dorí  aUan  i'r  gwaith. 
Ac  y  mae  yn  hynod  ddìwyd  a  ffyddlawn  yn  y  gwahanol  gylchoedd,  ac 
yn  amcanu  goruwchadeiladu  yn  dda  ar  y  sylfaen  a  osodwyd  i  lawr  gan 
ei  ragflaenydd.  Yr  ydym  wedi  derbyn  amryw  dystiolaethau  o  gyfeir- 
iad  yr  Ynys,  fod  ei  fuchedd  a'i  wasanaeth  yn  hynod  dderbyniol  yn  y 
Ue.  Parhaed  feUy.  Ei  gyflog  ef  ydyw  £55  yn  y  flwyddyn,  sef  £50 
oddiwrth  y  Oenadaeth  Oartrefol  am  wasanaethu  crefydd,  a  £5  yn  y 
flwyddyn  oddiwrth  Fwrdd  y  Trinüy  at  gynnal  yr  ysgol  ddyddiol.  Mae 
y  tŷ  iddo  i  fyw  heb  ardrethl 

Yn  awr  gosodwn  ger  bron  adroddiad  o  eiddo  y  Cenadwr  presennol 
am  ansawdd  yr  achos  ar  yr  Ynys  er  pan  y  mae  yno  yn  Ilafurío,  sef  yn 
ystod  y  ddwy  flynedd  diweddaf,  a  chanfyddir  wrtho  ei  fod  yn  dal  ei 
dir  ac  yn  ychwanegu  cryfder. 

EnUi,  Chwefror  18rg,  1885. 
Babcbbdig  Stb, 

Ar  fy  nyfodìad  oyDUf  i'r  Ynys  hoo.  er  ys  agos  i  ddwy  flyneiid  bellach, 
cefaia  dderbyniad  airiol  a  chroesawgar  gan  yr  holl  yoyswyr  yn  dUieithriad  ^  a  da 
genvf  hysbYsn  ea  bod  yn  parhfta  yn  en  caredigrwydd  a'n  oymwynaagarwch. 

Tn  ystod  yr  yohydig  amaer  rUwoff  ymadawiad  Mr.  Joues,  y  oyu'genadwr,  oddi- 
yma  a  fy  nyfodiad  innan  yma,  pao  oedd  yr  Ynyswrr  fel  defaid  heb  ganddynt  fngail, 
cefaifl  düeall  yn  nnion  en  bod  yn  teiuilo  yn  bryderus,  ohwith,  a  digalon.    Ot'uai  rhai 


4iô  nrr^  HNUJ. 

o  hooyat  n  aol»md  ntb  i'w  |(WAiaaA«t^«.  Ae  y?  oedá  hfny  yn  gjsv  bü  hfte  i 
mÌDiìâiiy  sef  ea  gwel«d  jn  teinün  dyddordeb  a  zel  tnig  at  jt  achoo  mawr.  Pebkf  • 
aeth  yr  Ybti  yn  breeennol  ydyw  72  o  eneidian. 

Deoant  oll  i  wrand*)  yr  efenirl  yo  gr*>Bt  o^digeith  nn,  a  gwrandawant  ya  tiM 
iawn  hefyd;  a  byddaf  yn  cael  Ue  i  grein  weithian  y  bydd  y  gwMÌoued'lan  a  dhmhii 
yn  cael  argraff  ar  en  meddylian,  gin  y  bydd  ambelí  nn  o  hoDynt  weifthian  yn  táaiW 
nes  gollwDg  dagran. 

Gynnelir  y  moddtOD  fel  y  canlyn  • — Y  Sabboth,  nregethir  y  bwe  iTr  noi|  a  chjii 
nelir  Yegol  yn  y  prydnawn ;  noe  Fawrtb,  eyfarfod  gfda*r  plaBt ;  noe  f ereber, 
cyfarfpd  gireddi ;  noa  lan,  cyfarfud  oÿfryaig.  Nifer  yr  eglwya»  ihwng  y  ẁà 
mewn  oed  a'r  plant,  ydyw  89 

Dygir  ymbuin  y  teiat  rn  y  dnll  a  ganlyn  : — Dechrenir  drwy  i'r  plaat  ddrwffd  « 
hadnâan ;  yna  i'r  siryddogioD  ddy weyd  gair  o'n  proAadao,  ac  fe  ddywed  yr  ÌioH 
aelodan  adood  nen  ddwy,  ae  ambeÚ  «raith  atr  o'n  teimlad  oddiar  yr  âdnodan.  Ae 
yna  byddaf  finoan  yn  oeiaio  dyweyd  yehydig  wrthynt  mewn  ffotdd  o  adeiledee>b  • 
chyenry  er  yn  dra  anmherffaith.  Ni  d  laeth  neb  i'r  eglwyi  o'r  nawrdd  yn  yitoë  / 
ddiry  flynedd  ddiweddaf ;  ood  y  mte  y  rhat  a  ddychweliryd  yn  llod  ddiweddar  jb 
arddíanffoe  Uawer  o  ffyddlondeb,  ao  yn  ymroddi  o  ddifríf  i  ymarfer  â  dyledswyddu 
cyhoeddne  crefydd,  fel  y  mae  yn  amlwg  en  bod  drwy  hyny  yn  dal  en  ffjrdd  ee  n 
ychwanegn  crjffder. 

Bn  nn  o'r  aelodan  farw  er  pan  y  daethnm  yma,  lef  líary  Jones^  Oaieg  Fawr,  je 
yr  oedran  teg  o  84  mlwydd.  Nid  oedd  ood  ▼ehydig  o  amser  er  pan  y  dâetb«  at 
greiydd,  ond  crefydd  fyddai  testnn  ei  hymddyadan  yn  waetidoL  Byddwn  ya  «fcr 
ymweled  â  hi  bron  bob  dydd  jxk  yetod  ei  haiediytl.  Dywedai  wrthyf  yckjd% 
ddyddian  oyn  ei  hymadawiad,  *' Y  mte  aniaf  lawer  o  ofn  na  obaf  ft  ddim  niyB'd  ^t 
ueioedd  ; "  pan  j  dywedaia  wrthi,  '*  Oa  oea  rhyw  gymaint  o  gtfiad  ^nyoh  yi  iid| 
oalon  at  leen  Onat»  yr  vdych  yn  bnr  debyg  o  gael  myned."  "  Oea,  yo  wir  y  su^' 
meddai,  ec  felly  y  bn  hi  farw.  ^ 

Nifer  yr  Yagol  Babbothol  ydyw  65.    Oellir  dyweyd  fod  cryn  lawer  o  lel  a  gwôt^* 

Sarwch  yn  oaâ  en  dangoa  mewn  cyaj^tiad  ft'r  eelÿdliad  daionna  hwa  yn  ein  pfitL 
[ae  y  rhan  fwyaf  o'r  yegolheigion  yn  galln  darOen  yn  rhwrddy  er  maí  yr  hyn  tfià 
ddiffygìol  ynddpt  ydyw  gaHn  amgyffred  a  deall  yr  hyn  a  ddarUenir.  Y  Diae  yai 
gtyn  liiwer  o  zel  gyda  dysffn  allan  a  thryaori  Oair  Dnw  yn  y  cof,  yn  enwedig  yiä;^ 
y  plant  a'r  bobl  ienaino.  Byddwn  yn  arfer  dechren  yr  Y^I  bob  8nl  drwy  i  no> 
plant  adrodd  aUan  beonod  lydd  wedi  ddyagn,  a  chredwn  fod  byny  yn  ateb  djbei 
daionnfl.     Ac  ar  y  diwedd  hoUr  v  plant  yn  y  Rhodd  Mmm,  a  Uyfran  orailL 

Ceir  cynDuUìad  da  i'r  cyfarfod  gweddi  bob  wytbnos.  Er  nad  oea  Tma  ood  fr  m 
rhai  i'w  gynnal  braidd  bob  tro,  eto  y  mae  yo  dal  ei  dir,  ac  yo  bell  o  gael  foi^ 
amo  a  cluiel  ei  deimlo  fel  peth  cy ffredin  a  diflEaa.  Hyfrydwch  mawr  i  mi  fydd  dywed 
y  brodyr  jrma  yn  erfyn  gyde  thaeríneb  o  flaeo  ji  orsedd  am  i'r  Aiglw?dd  aebiâ»  m 
cyd-ddyoion  i  fywyd  tragy wyddol,  a  diammen  geoyf  v  bydd  y  NefMdd  yn  Mllaii 
i'w  dymuDÌadan.  Fe  deimla  y  plaot  ddyddordeb  neilldnol  vn  y  cylarfod  a  fP^ 
nos  Fawrtby  a  theilysgant  bob  caomoliaeth  am  yr  nfndd*dod  a  ddaogoaant  i  h/oŵ 
yn  y  gwabanol  ganghenan  a  roddir  iddyot 

A  chymeryd  golwg  gyffrediool  ar  aoaawdd  yt  aohos  to  ein  pHth,  oredwD  Á  m 
yn  myned  ymlaen  ac  yn  Uwyddo.  Ond  y  mae  yma  dir  lawer  eto  i'w  feddiasBo;/ 
mae  haooer  y  tngolioo  broo  beb  ddyfod  i  broffean  crefydd,  a'r  rhan  fwyaf  o  boa;>t 
wedi  myoed  i  grrn  oedran. 

Ein  {^eddi  ycfyw  am  i'r  Arglwydd  fwrw  eilwaith  ei  law  i  feddiannn  gweddiH  é 
etifeddiaetfa  yn  yr  Ynya  hon. 

Yr  eiddooh  yn  gywir, 

WlLLIÀll  Jo» 

Oddiar  annogaeth  bendant  gan  amryw  wŷr  goleuedig,  yr  ydjm 
yn  dodi  çywydd  rhagorol  Islwyn  i  Seintiau  Enlli  yn  gyflawn  ^ 
bron,  a  diammea  na  raid  i  ni  ofyn  pardwn  am  hyny. 


I 


TMis  etuäa,  447 

SllNT  ENLLI. 

OÁN  T  PABOH.   W.    THOMàS  (Islwyn). 

Rhagsylw 

Ar  ol  darlleo  yo  helaeth  ar  y  traddudiadaa  angfaytaoiis  parthed  Ealli,  bamodd  yr 
yBgrifenydd  mai  addasaf  a  fyddii  iddo  efymscad  v  tt  y  ffwaith  a  ymddangoaai  y  mwy^f 
cymedroì  a  rhesymol,  sef  eiddo  y  Paroh.  P.  B.  Wiîliams,  B  á.,  R^t>r  Llaning, 
Sir  Oaernarfou.  (Sae  Tranaaction»  of  Ihe  Oymrodorion,  or  Metropolüan  OutnJbrian 
InsHítUion,  Yol.  IL,  P^rt  iv  ,  pas;e  238.  Londoo  :  Pablished  for  the  lostitation, 
by  H.  Haghes,  15.  St  Hartin's  le  ürand.  Uandoyery :  WUliam  Reea,  1843.) 
Traethawd  y  periglor  dysgedig  ydyw  fy  awdardod  am  a  ganlyn. 


Obo  Aweo»  cftn  dy  gvwvdd 
I  gyonar  ddifiynfa  *i  fiydd. 
Eolli  fach  t  eooillaf  hwyl 


O'th  gofion  ooioo  aowyl. 
Cofio  th  saÌDt  fel  cyfoeth  sydd, 
Neo  foeth  i  henafi*ethydd. 
Yr  oedd  Fiÿdd  ar  ddiffoddi 
Yo  y  'storm,  hyd  nes  i  ti 
Fwrw  gwỳo  dy  fore  ganwyll 
0*r  uiôr,  awch  y  tra  mawr  wylL 

Owy  fiUdir  gywir  dj  ffyloh, 
A'r  eigion  yn  gaer  ogyl£ — 
Un  o  hŷd^os  bychaa  oedd 
Df  led.     0  dÌAÌl  ydoedd 
Rhyfedd  glod  dy  grefydd  glan, 
Fel  haal  dy  Odwyfol  Olaa  I 
Er  Ueied  am*led  dy  dir, 
Y  Feodith  oedd  Oyfaudir  1 
Ni  fa  erwi  gan  feirwon, 
0  wir  saiot  mor  íras  ft  hon  : 
Yn  dirion  caddia  d'  oror 
ügaio  mil  wrth  eigion  môr  ; 
UgaÌD  mil  o*th  saÌDt-hil  sydd 
Yo  lleowi  *th  erwi  Uonyd  K 
£  feda'r  Adgyfodiad 
Wych  doraeth  o'th  odiaeth  hftd. 
Ca  Llawddog  gaweU  heddwch 
A  hÛQ  lawn  o  fewo  dy  Iwch. 
Dirfawr  Abad  fá  Oerfel 
Tr  Yoys  hon  o  rao  zel ; 
Yutef  sydd  dan  lonydd  lòn 
Dew  orchodd  dv  dywarchen. 
Diboen  i'r  Abad  Beano 
Yw  gwely  rhad  dy  gnl  rô. 
Biae  Cadfan  o  dan  áj  dô 
Hoff  was  i'r  Ne  'n  gorphwyso, 
Yn  dysgwyl  egwyl  agor 
Ryw  loew  ddydd  ei  farwol  ddôr  I 
Owir  brofodd  glwyagor  Brefi 
Fawr  gowd  ffydd  ein  Dyfrig  ni : 
Rhodd  yno  ei  nrddooiant, 
Do,  was  hen,  i'n  Dewi  Sant. 

0  bob  Aioheii^ob  ni  chaid 
Porach  nea  wỳnach  •oâid ; 
Rhoi  ei  fndnt  a'i  ddirfawr  fri 
A*i  anUoedd,  am  hedd  EnUi 


448  rnn  eìülll 


Deym  o  Sant  I   Oedraaiu  oM, 

A'i  ddidwyll  «wydd  ydo«ld 

Am  drenlio  yno  ei  oos 

Yn  Uonydd,  weddill  einioet ; 

Byw  mwy  mewa  cymnndeb  mél 

A  Dnwy  yn  SnlU  d«we] — 

Byw  Seion  bdr  o  swn  byd 

líwy,  ft'i  elfen  am  tììfyá, 

Fftwredig  ddnwiolfrydedd ! 

Pwy  'n  awr  drwy  fyd  mawr  a'i  medd  1 

Byw  bennydd,  rnoi  bob  enyd 

Yn  ddi  floll  i  Ddnw  i  eyd  : 

Oado  'r  byd,  dal  gydaT  bedd 

Ryw  ofeb  sobr  a  rhyfedd  t 

Aeth  rhif  o  wŷr  difrilol 
Drwy  hyfryd  nnfryd  o*i  ol, 
I  fwynhiin  yr  nn  dwfn  hedd, 
Tr  nn  hygar  nnigedd, 
A  daethant  o'i  gymdeithas 
Dirion,  yn  gryfion  mewn  Oifti : 
Brwd  elai  en  brawdoliaeth, 
Ac  yn  Nnw  oynnyddn  wnaeth. 

Lle  braint  ydoedd  Enlli  brid, 
Ooren  Midyig  a  roddid. 
Fe  ranai  Einion  Fienin 
I'w  my^g,  er  addyag,  o'i  rin  ; 
Bho'i  lladaeth  Emyr  Llydaw, 
Urddol  ŵr,  yn  rhwydd  o'i  law, 
I  gadw  y  ooleg  odiaeth, 
A  than  nawdd  Dnw'n  Athen  daeth. 
T  Monachod  mynychynt 
Ein  EnlU  gain  yn  Un  gjrnt. 
Olaniaw  rhag  liid  gelynion 
Wnai  saint  yn  yr  Ynys  hon  ; 
I  fwynhftn,  i  fyw  yn  ol 
Cywir  foddion  crefyddol. 

*  Os  oedd  ofergoeUon  syn» 
Hndolns  yn  en  dilyn  ; 
En  rhinwedd  oedd  er  hyny 
Drwy  fraint,  fel  Oolendwr  frr : 
Khyw  wawr  wàn,  yr  oren  oedd 
Aow  yn  aanr  cynoeaoedd ; 
Owawr  0  Ras,  goren  'r  oeaao, 
Nid  oedd  hi  ond  yn  dyddhau  ! 

Finnau  yn  Uesgedd  fy  henaint, 
Hoffwn,  cyfrifwn  yn  fraint 
Oael  trenlio  yno  mewu  hedd 
0  dawel  ymneilldoed'l, 
EiddiUon  flwyddi  olaf 
Fy  ngyrfa,  yn  noddfa  Nat 
Byw  arno,  byw  iddo  Ef, 
Mwy  'n  ddiddiff  mewn  hedd-haddef ; 
A  dal  oymnndeb  ft'r  dòo, 
Byd  ail,  o  wydd  bydoUon. 
Heb  dyrfan  hyá,  heb  derfyn 
Ond  y  gwyrddfor,  gefnfor  gwỳn. 
O'n  hon  fyd,  EolU  a  fo 
laoh  wlad  i'm  hanl  fadilndo. 


Aallwtr  bdmund  pbys.  449 

Giredi  y  boen,  ffyda  BeoDo 

Oorphwysaf,  mi  drigaf  dro  : 

Ac  hefo  Benno,  o'r  bedi 

Oodi  yn  mawr-rnyäg  adwedd.  .      •  . 

Owytherin  goeth  ei  arawd. 

'R  enwog  Tyfrîog  ei  frawd, 

A'n  chwaer  dyner  Sleri— 

Fo  aml  oes  yn  f  ymyl  i ! 

A  Derfel  mewn  rhwysg  dirfawr 

Oyfyd  ar  yr  hyfryd  wawr  ; 

A'r  doniog  Cawrda  rinwedd 

Draw  aiff  i  wlad  jt  hoff  wledd. 

A  Phadam  hoff  eheda 

I  fro  lon  anfarwol  ha'. 

Dwg  Naf  ein  Teffwyn  hefyd 

0  Eolli  baa  i  well  byd. 

Do'f  finnan — minnau  'n  y  ma'i 

Fiy  *n  gydfyw  ft'r  hen  Oadfan. 

Gwnaethom  un  camgTmeriad  trwy  ddjweyd  fod  yr  hen  frawd 
Griffith  Prítchard  yn  flaenor  dewisedig ;  nid  ydoedd  yn  flaenor  er  ei 
fod  yn  blaefwri,  yr  hyn  a  wnaeth  yjx  ffyddlawn  hyd  ei  angao. 

0  pflacefnl,  happy  Bardsey, 
Sweet  lalet  of  the  Sea  ! 

1  wonld  for  ever  reat  me, 
AUjoyfollyiu  thee  1 

JOHN  JONBS. 


SALLWYR    EDMÜNI)    PRYS. 

'*Tri  pheth,"  meddai  Archddiacon  Meiríonydd,  "a  wnaeth,  na  chyfieith- 
wyd  y  Salmau  bendigaid  ar  yr  un  o'r  Pedwar  Mesur  ar  hugain.  Un  yw» 
am  na  allwn  ryfygu  clymu'r  Ysgrythyr  Sanctaidd  ar  feeur  càn  gaethed  : 
rhag  i  mi,  wrth  geisio  cadw'r  mesuran,  golli  deall  ji  Ysbryd ;  ac  felly 

Kchu  yn  erbyn  Duw  er  mwyn  boddloni  dyn."  I  ba  fesur  y  Uwyddodd  i 
idio  "  colli  deall  yr  Ysbryd,"  er  ymgadw  o  hono  yn  gaeüi  at  y  mesur 
**  gwael  ond  esmwy th  "  a  ddefnyddia,  a  ganfyddir  yn  eglurach  po  man- 
ylaf  yr  edrycher  i  mewn  i'w  gyfieithiad.  £r  ei  fod  yn  gorfod  gwylied 
beunydd  ar  y  mydra'rodl,  Uwyddodd  yr  Ârchddiacon,  i  raddau  agsydd 
i  ryfeddu  ato,  i  gadw  at  y  Uyüiyren  yn  ei  gyfieithiad.  Y  mae  ei  eiriau 
a'i  UneUau  Uanw  hefyd  wedi  eu  dewis  yn  fanwl,  ac  wedi  eu  dodi,  fel 
rheol,  tuag  ag  at  ddeaU  yr  Ysbryd  ac  nid  yn  unig  er  mwyn  Uanw.  Nid 
efe  oedd  y  cyntaf  naV  diweddaf  i  droî  y  Salman  ar  gân  yn  y  Gymraeg ; 
rhagflaenwyd  ef  gan  Gwilym  Canoldref,  a  dilynwyd  ef,  yn  ddiweddar 


iM  8ALLWYB  BUMUMD  t»BT0. 

mewa  cymharíaeth,  gan  Nicander  a  Hiraethog.  Nid  oes  berthynas 
rhwng  y  gweithiau  hyn  a'u  gilydd — os  nad  oes  rhwng  y  ddau  ddiweddaf 
a  enwyd ;  nid  oes  berthynas  o  gwbl,  fodd  bynag,  rhwng  gwaith  Ëdmand 
Prys  a'i  r^âaenydd,  y  Cadben  Middleton,  mwy  nag  sydd  rhwng  "  Tẃr 
Dafydd  "  Gwilym  Hiraethog  a  "  Psallwyr  •'  Nicander,  ac  eiddo  Edmond 
Prys.  Y  mae  yr  oU,  yn  ddiammeu,  yn  rhagorol  yn  en  ffordd,  a  da  pe 
y  mabwysiadid  mwy  o'r  hymnau  Salmyddol  allan  o'r  gweithiaa  olaf  a 
enwyd  yn  ein  Llyfrau  Hymnau ;  canys  y  mae  y  mater  yn  ysbrjdol- 
edig,  a*r  ffurf  yn  waith  ein  prif-feirdd.  Gwaith  Edmund  Prys,  pa  fodd 
bynag,  ydyw  yr  unig  un  sydd  yn  deilwng  o'r  enw  cjrfieìthiad. 

Edrychir  yn  rhy  gyffredin  ar  y  gwaith  rhagorol  hwn  fel  math  o 
domen  (maddeuer  y  gymhariaeth)  ag  y  gall  pawb  a  ddewiso  fjmed  iV 

Ehen  i  bigo  fel  y  mvn  ac  i  gaboli  wrth  ei  ewyllys  allan  o'i  chynnwys  yr 
yn  a  eilw  wedi  hyny  yn  emynau,  heb  ystyried  ei  fod  wrth  hyny 
mewn  perygl  yn  fynych  o'i  yspeilio  o'i  wir  werth.  Os  nad  ydyw  yr 
emynau  sydd  ynddo  yn  gyfaddas  fel  y  maent  i'w  harfer  mewn  gwasan* 
aeth  cyhoeddus,  gwell  ydy  w  eu  gadael  yn  llonydd,  oddieithr  yn  wir  i 
ni  fod  yn  sîcr,  os  gwelwn  angen  newîd  ychydig,  ein  bod  yn  cadw  yr 
un  mor  agos,  os  nad  yn  agosach  at  "  feddwl  yr  Ysbryd."  Am  ei  gyf- 
addasder  fel  y  saif,  hyny  y w,  y  rhan  fwyaf  o  hpno,  iV  arfer  mewn  cyn- 
nuUeidf äoedd  cyhoeddus,  cydsyniwn  yn  rhwydd  â'r  hyn  sydd  wedi  eî 
ddy weyd  gan  erailL  "  Buasai  yn  dda  gan  y  casglwyr  [dros  Gyman& 
Gyffredinol  y  Methodîstiaid  Calfinaidd]  pe  gallasent  roddi  ychwaneg  o 
waith  ardderchog  vr  Archddiacon ;  ond  cafwyd  fod  anwastadm^dd  v 
myár  a'r  acen  yn  rhwystr  anorfod  i  wneyd  h^rn."  A  dyma  dystiolaeui 
Gwilym  Hiraethog  am  dano :  **  Y  mae  ganddo  lawer  o  eiriau  anarferedig 
yn  awr,  a  Ilawer  o  linellau  anystwyth  a  chlogymog,  ac  y  mae  ei  gor- 
fanau  yn  aml  yn  boenus  o  aflerw.  Gyda'r  eithriadau  hyn,  gwaìth 
gorchestol  ydyw  y  gwaith  yn  ddiau  ;  ceir  ynddo  ugeiniau  o  bennillion 
nad  ellir  eu  gwella,  y  rhai  ydynt  wedi  eu  hystrydebu  yn  Ilyfraa 
emynau  pob  plaid  grefyddol  yn  Nghymru,  a  chenir  hwynt  o  genedl- 
aeth  i  genedlaeth  tra  y  byddo  yr  iaith  Gymraeg  ar  dafod  y  werìn." 
Ond  hyd  yn  nod  yn  y  cymeriad  hwn,  deil  Sallwyr  Archddiaccn  Prys 
í'w  gystadlu  ftg  unrhyw  waith  cyffelyb  yn  jr  iaith  agosaf  atom.  Ni 
chawn  ddim  ynddo,  er  engraifft,  mor  Ilipa  ag  a  gyfarfyaâwti  yn  ngwaith 
Saesoneg  "  Stemhold  and  Hopkins,''  megys  : 

In  tbem  the  Lord  made  for  the  Son 

A  place  cf  great  renown, 
Who  like  a  brídegroom  readv  trimmed 

Oome0  from  his  ohamber  down. 

îíid  rhydd  gyfieitbiad  ychwaifli  ydyw,  fel  Salmau  "Brady  and  Tate,'' 
yn  y  Çaesoneg.  Y  mae,  fel  rheol,  yn  rymus;  ac  fel  y  dywedaaom 
o'r  blaen,  jm  rhyfeddol  o  ffyddlawn  i'r  gwreiddiol,  ac  yötyrîed  ei  fod 
"ar  fesur  cerdd." 

Yr  ydym  wedi  galw  gwaith  Edmund  Prys  yn  gyfiéithiad  fwy  nac 
^inwaith.  Gwnaethom  hyny  yn  f wriadol ;  obíegid,  yn  un  peth,  eia  btìd 
wedi  dyfod  i  ddeall,  fel  emil  o'n  blaen,  ei  fod  íelly ;  ac  jikl  yn  ooig 
hjmy,  ond  ei  fod  yn  gyfieithiad  hynod  iawn — ^yn  wir,  y  mae  ÿn  rhjw^ 
heth  mwy,  y  mae  hefyd,  mewn  rhai  manau,  yn  esboniad  rhagorol ;  àq 


8A£XWTB   IBültOMD  PRTa  451 

ymheUaoh,  am  mai  eÌD  hamean  yn  yr  ysgríf  hon  ydyw  galw  sylw  o'r 
newydd  ato  yn  y  cymeríad  hwn,  ac  yn  y  cymeríad  hwn  jm  anig. 
Teimlem  y  gailai  hyn  fod  o  fantais  i  rai,  ac  o  ddyddordeb  i  bawb  o 
ddarllenwyr  y  TraetHODTDD  yn  y  dyddiau  hyn,  y  rhai  a  gânt 
ea  hadnabod  yn  y  dyfodol,  yn  ddiammea,  fel  cyfnod  y  Cyfieithiadau 
Diwy^edig  o'r  Ysgrythyrau.  Gan  obeithio  y  bydd  i  hyn  fod  yn 
aymbyliad  i  eraiU  i  ymgynghorí  â'r  gwaith  rhagorol  hwn  sydd  yn  ein 
hiaith,  pan  y  byddant  yn  ymwneyd  à  Llyfr  y  Salmau.  A  hyderwn,  os 
gwnant,  y  derbyniant  yr  un  mwynhâd  a'r  un  cynnorthwy  ag  y  byddwn 
ninnau  yn  ei  dderbyn  wrth  wneuthur  hyny.  Cânt  yr  hyfrydwch 
weithiau  o  ganfod  ffrwyth  príf  esboniadaeth  ddiweddar  wedi  ei  rag- 
flaenu  yn  ngwaith  ein  cydwladwr  hyglod. 

Gyda  golwg  ar  y  berthynas  a  all  fod  rhwng  Sallwyr  Edmund  Prys  â 
chyfieithìad  yr  Esgob  Morgan,  nid  vdym  ar  dir  ag  y  gallwn  ddyweyd 
fawr,  os  dim,  yn  bendant  Gwyadom  fod  yr  Archddiacon  wedi  ei 
alw  'i  gynnorthwyo  yr  Esgob  i  ddwyn  allan  ei  gyfieithiad  o'r  Bibl ;  ond 
ni  wyddom  pa  ran  a  gy merodd  yn  y  gwaith.  Ond  gan  nad  pa  íaw  a 
fu  ganddo  yn  y  gwaith  hwnw,  mae  yn  eglur  i  bawb  a'u  cymharo,  nad 
cyfaddasiad  ar  Fesur  Gerdd  o'r  Salmau  yn  ol  y  cyfieithiad  hwnw,  mwy 
nag  o'r  un  cyfieithiad  arall,  ydyw  ei  Sallwyr  ef;  oblegid  y  mae 
profion  ddigon  ynddo  o'i  fod  yn  gyfieithiad  hollol  annibynol.  A 
golygu  hyd  yn  nod  ddarfod  i'r  Esgob  ei  ddal  ef  yn  gyfrifol  i  raddau 
helaeth,  dy weder,  am  gyfieithiad  o'r  Salmau,  gellir  dyweyd  ei  fod  wedt 
rha^orí  arno  ei  hunan  mewn  Ilíaws  o  fanan  yn  ei  Sallwyr. 

Yr  ydym  wedi  gwneuthur  detholíad  o  ychydig  engreifftiau  o  hono, 
gan  eu  cymharu  â  gwaith  y  Dr.  Morgan— canys  feíly  y  rhaid  ei  adwaen 
— ar  y  naill  law ;  ac  â'r  Cyfieitiiiad  Awdurdodedig  Cymraeg  a  Saesoneg 
ar  y  Uaw  arall,  gan  y  tybiem  y  byddai  hyn  y  ffordd  effeithìolaf  i 
ddaugos  ei  deilyngdod.  Cadwasom  ein  hunain  at  un  dosbarth  o 
étigreifftiau,  sef  at  y  rhai  hyny  ymha  rai  y  mae  Edmund  Prys  yn  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  y  cjrfieithiadau  eraill  a  enwyd.  Teimlwn  fod  yr  eglur- 
bâd  hwn  yn  angenrheidiol,  gan  y  gallai  rhai  ein  beìo  am  beidio  talu 

fwarogaeth  i  brydferthwch  aml  i  bennill  wrth  fyned  heibio,  ac  am 
asio  adranau  eraiU  heblaw  y  rhai  a  nodir  genym,  ag  y  perthyn 
«nhawsder  beirniadol  iddynt 

ün  gair  eto  parthed  y  defnyddiau  oedd  gan  Edmund  Prys  at  ei  law 
î  gynnyrchu  y  fath  ffyfieithiad  corchestol.  Dywedasom  o'r  blaen  nad 
oes  berthynas  rhyngddo  â  gwaith  Gwilym  Canoldref ;  nac,  ond  i  radd- 
au  nad  ydyw  yn  tynu  dim  oddiwrth  ei  annibyniaeth,  ft'r  Cyfieithiad 
sydd  yn  Mibl  y  Dr.  Morgan,  fel  ei  gelwir.  Gkdlwn,  ymhellach,  fod  yn 
Ued  hyderus  nad  ydyw  wedi  dilyn  yr  un  cyfieithiad  arall  allasai  fod  o'r 
Salman  yn  ei  ddyddiau  ef ;  megys  yr  hwn  a  geir  yn  *'y  Uyfr  Gweddi 
Gyffredin,"  a  gyhoeddwyd  yn  1586,  yr  hwn  a  bríodolir  i  WiIHam 
Salesbury;  nen  "Psalmau  Dafydd"  1588,  hyd  y  gallem  fama  oddi- 
wrth  yr  hyn  a  welsom  o  honynt  Ymhellach,  mae  yn  eglur,  dybiem 
ni,  gan  nad  faint  o  gynnorthwy  aUai  Edmund  Prys,  a  chydag  ef 
cyfieithwyr  y  Bibl  Cymraeg,  fod  wedi  ei  dderbyn  o  weithiau  yr  hen 
gyfieithwyr  Seisonig  aV  Diwygwyr  Protestanaidd  ar  y  Cyfandir,  o'r 
ItXX.  a'r  Yolgate,  ao»  hwyrach,  o  ychwan^  o*r  Hen  Gyfieithiadau,  ea 
bod  oU  yn  dra  ^yddysg  yn  nhestun  gwreiddiol  yr  Hen  Destament 


462  SALLWTB  BDMÜMD   t^BỲS. 

Casglîad  ydy w  hwn  ag  yr  ydym  yn  rhwym  o'i  djmu  oddíwiih  y  fifaiih 
eu  bod— yn  enwedig  felly  Archddiacon  Prys — ^yn  ymddangos  mor 
gartrefol  ac  eto  mor  gywir  yn  eu  hymdríniaeth  o  neiUduolion  y  teston 
gwreiddiol.  Er  mwyn  byrdra  galwn  y  Cyfieithiad  Awdurdodedig 
Cymraeg  a  Saesoneg  yn  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  Am  jrr  un  rheswm 
cymerasom  ryddid  i  aíw  gwaith  Edmund  Prys  yn  "  Sallwyr."  Ni  rodd- 
asom  y  Cyf.  Awd.  ond  mewn  rhai  manau,  gan  y  tybiem  y  byddai  i'r 
darllenydd  a'n  hanrhydeddo  ft'i  sylw  o  gwbl  droi  iV  Fibl,  os  na  ddy* 
gwydda  gofio  yr  adnod. 

Salm  ì.  1. — T  sairl  ni  rodta,  dedwydd  vw, 
Yn  ol  drwg  ystryw  ffyngtior  ; 
Ni  8aif  ar  ffordd  troseddwyr  ffol, 
Nid  eiste  'n  'stol  y  gwatwor. 

Rhoddir  jrr  amser  anmherffaith  am  y  perffaith  yn  "ni  rodia,"  i  ddynodi 
(1.)  yr  arferiad  o  rodio ;  (2.)  fod  y  gwynfyd  yn  y  rhodio,  ac  nid  mewn 
canlyniad  i  rodío,  fel  y  golyga  yr  amser  perffaith,  "ni  rodiodd,"  íel 
yr  edrych  Dr.  Morgan,  Cheýne,  &c.,  arno.  Yr  athrawiaeth  hefyd  yw, 
"Efe  afydd  dedwydd  yn  ei  weithred."  Y  mae  "dedwydd  yw"  yn 
well  na  **  gwyn  ei  fyd,"  v  Cyf.  Awd.  Yn  Uythjrrenol :  "  0  ddedwydd- 
wch  y  gŵr,"  &c.  "  Yn  ac  nid  "  yn  ol "  ydyw  ystyr  gyffredin  y  rhag- 
ddodiad  a  arferir  yn  y  fan  hon.  Y  mae  Gesenius,  fodd  bynag,  yn 
rhoddi  yr  un  ystyr  iddi  yma  ag  y  mae  Prys  wedi  ei  wneyd ;  gwel  y 
Thesaurus :  "  juxta  concilium  improborum."  Yn  erbyn  hyn  gellir  nooi 
(1.)  mai  anfynych  iawn  y  mae  y  rhagddodiad  be  sí  ce  yn  cyfnewid 
ystyr;  (2.)  ystyr  yr  un  rhiigddodiad  yn  y  ddau  le  arall  yn  yr  adnod  yw 
**  yn ;"  (3.)  y  mae  ystyr  y  gair  a  gyfieithir  yn  **  gynghor  "  yn  erbyn  y 
golydad,  sef  pendeHyniad  meddwl,  hyny  y w,  ni  rodia  yn  yr  un  ystftd 
meddwl  aç  y  mae  yr  annuwiol  ynddi  pan  yn  penderfynu  ar  ei 
ymddygiad. 

Wrth  ddyweyd  •*  drwç  jrstryw  gynghor  "  mae  yn  amlwe  fod  Prya 
yn  deall  y  gair  **annuwioTion"  ^m  ansoddiadol,  i  wneuthur  yr  hyn  yr  oedd 
iddo  berffaith  hawl,  yn  ol  dullwedd  gyffredin  yr  Hebraeg ;  cymharer 
•*  mynydd  dy  sancteiddrwydd  "  am  **  dy  fynydd  sanctaidd,  a'r  cyffelyb. 
Ond  yn  sicr  dylasai,  i  fod  yn  gyson,  gymeryd  y  geiriau  **  pechaduriaid  " 
a  **  gwatwarwyr  "  yn  yr  un  modd.  Gwell,  yn  hytrach,  yw  golygu  fod 
yma  gyfeiriad  at  drí  dosbarth  o  ddynion,  ac  nid  at  raddeg  mewn  an- 
soddau  yn  unig.  Yn  **  troseddwyr  ffol "  aberthodd,  er  ein  syndod,  er 
mwyn  y  mydr,  ystyr  hatfaim — àfia(yrcûikol — pechaduríaid,  ac  ysgrifenodd 
**  troseddwyr  "  fel  pe  mai  posh'im  oedd  i'w  gyfieithu. 

Adn.  2. — **Ond  ei  boU  8**Tch  ef  sydd  yn  rhwyild." 

Gwell  **serch"  nag  **ewylly8,"  y  Cyf.  Awd.;  **  hyfrydwch,"  fodd 
bynag,  ydyw  y  gair;  Saes.  ♦•delight." 

Adn.  8.—**  £f  fydd  fel  preo  plao  ar  lào  dôl" 

Y  mae  **  ar  làn  dôl "  yn  gyflëad  oV  meddwl,  sef  llecyn  manteisiol  i'r 
pren ;  ond  nid  yd^rw  yn  gyfíeithiad  o'r  Hebraeg.  Y  mae  **  afonydd 
dyfroedd  "  y  Cyf.  Awd.  yn  gamarweinioL     Y  mae  **  ffrydiau  "  hyd  yn 


BALLẄTR  BDMUND   PBT8.  458 

nod  yn  rhy  gryi.  Y  cwbi  a  oljgîr  yw,  "  gerllaw  î  dreîgliad  dyfroedd," 
— Ue  y  bjrrlyma  y  dwfr  o'r  ddaear,  néu  y  llifa  mewn  rhigolau  ar  wyneb 
y  tir  o  amgylch.     "  Ar  làn  dyfroedd  "  ydyw  cyfieithiad  Dr.  Morgan. 

A'ì  hoU  waith 
A  Iwydda  'n  bertfaith  iddo. 

Y  mae  hwn  yn  f wy  diamwys  na'r  Cyf.  Awd.,  sef,  "  A  pha  beth  bynag 
a  wnel,  efe  a  Iwydda."  Beth  a  Iwydda,  ac  i  bwyl  Yn  ol  Prys, 
gwaith  y  cyfiawn  a  Iwydda  iddo  ef  ei  hunan.  Ond  gellir  cymeryd  y 
ferf  a  gyfieithir  yma  yn  "llwyddo"  yn  y  modd  y  mae  i  lawr,  yn 
drawsfynedol ;  a  cheir,  ond  i  ni  ei  chymeryd  felly,  ystyr  araU  i'r 
gair,  sef  carío  allan,  a  gorphen  yn  llwyddiannus  yr  hyn  a  ymsymera 
dyn  â'i  wneuthur.  Yr  ystyr  yma  a  roddir  i'r  gair  gan  Deutz8ch, 
Cheyne,  &c. 

Salnn.  iî.  2.  —  Yn  erbyn  Daw  a  Ghrist  ein  plaid 
Y  mae  penaethiaid  bydol. 

Gwell  yn  ddiau  "Eneiniog"  na  "Chríst''  fel  cyfieithiad  o  Mashiah 
yn  y  fan  hon,  fel  ymhob  man  arall  y  ceir  y  gair  yn  yr  Hen  Destament 
GaÙ  y  gair  "  Crist "  fod  yn  gamarweiniol.  "  His  annointed  "  ydyw  y 
Saes. 

Adn.  7. — Dyma  'r  ddeddf,  a  dd'wedai  'n  rhwydd, 
Hon  gan  yr  Arglwydd  clywais : 
Ti  yw  f7  Kab  (o'm  perffaith  ryw), 
A  heddyw  y'th  genedUis. 

Yn  ol  Prys,  â'r  hwn  y  cytuna  Dr.  Morgan,  y  mae  cynnwys  y  ddeddf 
neu  yr  ordeiniad,  yn  dechreu  gyda'r  geirían,  "  Ti  yw  fy  Mab."  Ond 
p^elí,  yn  ddiau,  ydyw  golygu  gyda'r  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  yr  ordein- 
lad  yn  dechreu  gydar  geiríau,  "Dywedodd  yr  Arglwydd  wrthyf." 
"  Mynegaf  y  ddeddf."  "I  will  relate  a  decree"  Cheyne.  "  I  wiU  de- 
clare  concernine  a  decree^"  Delitzsch.  Ac  nis  gellir  gadael  allan  o'r 
appwyntiad,  "  Dywedodd  yr  Arglwydd  wrthyf,"  oblegid  hyn  oedd  yn 
rhoddi  grym  ac  awdurdod  iddo.  Gwelir  felly  fod  Prys,  tra  yn  galw 
sylw  mewn  gwedd  darawiadol  iawn  yn  ei  gyfieithiad  at  sail  a  thermau 
appwyntiad  y  Mab  i  fod  yn  Frenin  ar  Sîon,  wedi  esgeuluso  rhoddi  yr 
arbenigrwydd  dyladwy  i'r  awdurdod  a  gyflëir  yn  y  geiriau,  "Dywedodd 
yr  Argíwydd  wrthyf ; "  er  mae'n  wir  y  cyfeiría  at  hyny  yn  y  geiriau, 
"  hon  gan  jr  Arglwydd  clywais." 

Adn.  9. — Ti  a'u  briwi  hwynt  yn  dy  farn, 
A  gi^îaleu  haiarn  hayacb. 

Rhydd  "  yn  dy  farn  "  ei  lawn  ystyr  i'r  gwreiddiol  am  wîalen  haiarn, 
hyny  jWf  ^ym-wìalen  haiam. 

Adn.  11. — A  byddwch  lawen  yn  Nnw  cn, 
Eto  trwy  grynn  hefyd. 

Y  mae  "trwy  grynu,"  Saes.,  "with  trembling,"  yn  gywirach  na 
"mewn  dychryn"  y  Cyf.  Awd.  Cym.  Ac  er  fod  ystyr  arall  i'r  gair  a 
gyfieithir  yn  "  byddwch  lawen,"  eto  y  mae  y  Uineíl  fel  y  mae  gan  Prys 
yn  gyfleaa  llawn  a  chywir  o  honi  f el  ei  deallir  ^m  gyffredin. 

Salm  ▼.  10.— Dystrywia  hwynt  i'w  camwedd,  lon, 
O'u  holl  gvnghorioD  cwympant 
1886  2  o 


454  SALLWTB    WMUMD  PBYS. 

Nid  ydyw  **  dystrywia  hwynt"  y  Cyf.  áiwd.  Çjrm.  a  Saes.  yn  g^ead 
o  ystyr  v  f erf  sydd  yn  y  fan  hon  o  ewbl.  x  mae  "  dystrywia  i V 
camwedd "  Prys  yn  agosach  i'r  gwreiddiol,  os  ydym,  fel  mae'n  debyg 
eìn  bod,  i  ddeall  wrth  hyn  gosb  am  bechod.  Golyga  y  ferf,  yn  j 
modd  ei  def nyddir  yma,  weithiau,  dyfamu  dyn  yn  eaog ;  ac  weitîiiaii, 
peri  i  ddyn  ddwyn  y  gosb,  nea  roddi  iawn  am  ei  drosedd.  Gwelir, 
fodd  b^mag,  er  yr  hyn  a  ddywedwyd,  nad  ydyw  y  syniad  o  ddystrywio 
yn  bell  oddiwrtii  y  gair;  oblegid  gwaith  Duw  yn  eyfrif  peehod  sydd 
yn  cyfansoddi  dystryw  yr  annnwioL  "Os  crefB  ar  anwiraddan,  Ar- 
glwydd,  0  Arglwydd,  pwy  a  saif  î " 

Ado.  12,— A'th  gywir  8eroh«  fel  UriaD  gref, 
Rhoi  drosto  Ef  yn  Roroo. 

Mae'n  eglur  mai  yr  hen  ystjrr  gyntaf  sydd  i'r  gair  "coron,"  sef  cylcK 
yn  y  fan  hon ;  ac  mai  "  amgylchu  "  a  olygir  wrth  "  coroni "  yn  y  Cyt 
Awì  a  Dr.  Morgan.  Y  mae  y  Cyt  Saes.  yn  gywir,  "  Wilt  tìiou  com- 
pass  hiuL"  Gwell,  fodd  byna^,  yr  amser  presennol  na'r  dyfodol, — 
"  Thou  dost  compass  him ; "  oblegid  golyga  y  Salmydd  maî  dyma  ar- 
feriad  Duw  tuag  at  y  cyfiawn.  Gan  na  ddefnyddir  y  gair  "  coron  *'  yn 
yr  hen  ystjrr  mwy,  a  chan  fod  eîsîeu  gair  i  osod  allan  y  syniad  fod  Daw 
yn  arfer  amddi£fyn  y  cyfiawn  yn  wastadol,  hwyrach  y  goddefír  i  ni  am 
y  tro  hwn,  gynnyg  y  gair  "  cyson  "  i  w  ddodi  yn  lle  "coron.**  Tynir, 
mae'n  wir,  oddiwmi  brydferthwch  y  pennül ;  ond  gwneir  i  fyny,  i  ryw 
fesur,  mewn  cywirdeb  ac  eglurder  : — 

CaD's  ti  (Arglwydd)  anfoDÌ  wlith 

Dy  fenditb  ar  y  oyfton  ; 
A'th  |[ywir  aereh,  fà.  tarian  gref, 

Rhoi  drosto  ef  yo  gfson. 

Salm  z.  8. — Hoff  gau  ddyn  drwf(  ei  chwaot  ei  hiu, 
Pawb  yn  gyttoa  ft*i  bechod ; 
Becdithio  mael  ydyw  en  awydd, 
A'r  /Irglwydd  maent  i'w  wrthod. 

Eglurhád  yn  hytrach  na  chyfieithiad  ydy w  y  ddwy  linell  gyntaf ;  ae 
mae  yn  debyg  o  fod  yn  gywir.  Ymorchesta  y  dyn  drwg  yn  ei  hanan- 
foddhAd — yn  ei  chwant  ei  hun.  (Gwell  ydyw  "chwant"  nag  "ewyU- 
ys,"  ac  y  mae  "ei  hun  "  yn  gyfystyr  â  "ei  galon" neu  "ei  enaid.")  Y mae 
yn  caru  ei  gyffelyb,  "  bendithio  mael  ydyw  ei  swydd,"  sef  y  dyn  sydd 
A'i  fryd  bob  amser  ar  fanteisio  ar  bawb,  ond  yn  gwrthod^neu  yn  diys- 
tyru  yr  Arglwydd.  Y  mae  y  ddwy  linell  olaf  yn  gyfìeithiad,  nid  yn 
unig  poBÌbl,  ond  yn  gyfryw  ag  sydd  vn  dra  thebyg  o  fod  yn  gyflead  o 
wir  feddwl  y  Salmydd,  yr  hwn  feadwl  a  wisgasid  mewn  geiriau  ag 
sydd  wedi  achosi  Ilawer  o  anhawsder  i'r  cyfieithwyr  a'r  esbonwyr. 

Ond  prin  y  mae  "  mael "  neu  f aelydd  jm  air  digon  oryf  yn  y  fan  hon ; 
arwydda  y  gair  gwreiddiol,  leidr,  neu  yspeilydd  trachwantus.  Gwell, 
o'r  tu  arall,  "  gwrthod  "  na  "  ffieiddio  y  Cyf.  Âwd.;  ond  rhagora 
"  diystyru  "  Dr.  Morgan  ar  y  ddau,  A  ganlyn  ydyw  ei  gyfieiihiad  ef 
o'r  adnod :  "  Ganys  yr  annuwiol  a  ffrostiodd  wrth  ewyllya  ei  galon  ; 
aV  cybydd  a  ymfendithiodd ;  diystyru  y  mae  efe  yr  Argíwydd."  Gwel- 
wn  ei  fod  yn  cymeryd  y  gair  "cybydd"  fel  testun  i'r  ferf  "bendithio"  ac 
nid  fel  gwrthddrych  iddi  fel  y  gwna  Prys  a'r  Cyf.  Awd.     Felly  hefyd  y 


8ALLWTR  BOMÜND  PBYB.  4(15 

^wna  rhaî  o'r  prif  eBbonw^rr  diweddar.  Hengstenberg  a  gynnygia  y  cyi- 
leithiad  caDljnol  o'r  hanner  olaf  o'r  adnod  :  "  Yr  yspeilydd  a  fendithia 
ac  (ar  yr  un  pryd)  a  ddirmyga  vr  Arglwydd.  Y  mae  Delitz8ch  wedi  dyfod 
i'r  casgliad,  gan  ddilyn  Ëwalcì  a  Hitzig,  mai  yr  un  ystyr  sydd  i'r  gair 
bereh  yn  y  fan  hon  ag  sydd  iddo  yn  Job  ii.  5  :  "  ac  efe  a'th  felldithia." 
Gair  ydy w  a  arferid  jrmysg  yr  luddewon  pan  yn  cyfarch  eu  gilydd  wrth 
eyfarfod  neu  ymadael.  Yn  yr  ystyr  diweddaf  y  mae  yn  cyfateb,  mae'n 
3ebyç,  i*n  "  Da  y  b'och  "  ni.  Yn  unol  â  hyn  cyfieitha  yr  ysgolheigion 
uchoa  y  rhan  olaf  o'r  adnod  yn  debyg  i  hyn :  "  Y  dyn  trachwaDtus  a 
wrthyd  (ac)  a  ddirmyga  yr  ArglwydcL''  Er  hyn  oll  y  mae'n  ddigon 
posibl  mai  Edmnnd  Prys  sydd  yn  iawn. 

Adn.  5.— Am  fod  ei  ffyrdd  mewn  Uwyddiant  hir, 
Nl  wêl  mo  'th  wir  gyíammod  ; 
Bydd  dordyn  wrth  elynion  mfto, 
Fel  chwytha  tân  mewn  sorod. 

Y  mae  Edmund  Prys,  yn  y  pennill  hwD,  wedi  daDgos  ei  annibyniaeth 
fel  ysgolhaig  Hebreig  o  radd  uchel,  ac  hefyd  ei  fod  yn  meddu  ar  adlu 
na  cheir  ond  yn  y  prif  gyfìeithwyr,  sef  gallu  i  dywys  yr  ysbryd  o'r 
^wreiddiol  a  pheri  iddo  drîgo  yn  gartrefol  yn  nghorff  y  cyfíeithiad  i 
laith  wahanol.  Daw  y  cyntaf  fr  golwg,  nid  yn  unig  yn  y  pennill 
drwyddo,  ond,  mewn  modd  arbenîg,  yn  ei  gyflead  o'r  ferf  iahüw,  '*  bod 
(ei  ffyrdd)  mewn  llwyddiant  hir."  Rhagflaenodd  yn  hyn  y  prif  esbon* 
wyr  diweddar.  Wele  gyfieithiad  Delitzsch  :  "  Sure  are  his  ways  at  all 
times ; "  ac  eiddo  Cheyne  :  "  His  ways  are  stable  at  all  times ;  **  ac 
eiddo  cyfieithwyr  "  Yr  Hen  Destament  newydd,"  yr  hwn  sydd  bellach 
ger  bron  y  wlad:  "His  ways  are  firm  at  all  times."  (Yr  oeddym  wedi 
cwblhâu  ein  hysgríf  iV  fan  hon  cyn  i'r  cyfieithiad  newydd  ddyfod  i'n 
llaw.  Galwn  eí  o  hyn  i*r  diwedd  yn  Cyf.  Diwyg.*)  Mae  yn  deg 
dyweyd  hefyd  mai  nid  wedi  dilyn  y  LXX.  na'r  Ýulgate  y  mae  Prys 
yn  y  fan  hon  :  canys  nid  dyna'r  syniad  a  gyfleir  o  gwbl  ganddynt 
hwy.  "  Halogedig  yw  ei  ffyrdd  "  sydd  gan  y  LXX«,  a  chyfieithiad  o 
hyn  ydyw  y  Yulgate,  "  inquinataB  sunt  y'm  illius."  Cytuna  y  Cyf. 
Awd.  Cjm.  a  Saes.,  Dr.  Morgan,  ac  ymyl  y  ddalen  yn  y  Cyf. 
Diwyg.  â'u  gilydd,  a  rhoddant :  **  Eu  ffyrdd  sydd  Jlin  hob  amser." 
Gyda  golwg  ar  y  peth  arall  a  nodwyd,  teimlwn  yn  sicr  fod  y 
penniU  hwn  yn  rhywbeth  mwy  na  chyfieithiad  cyffredin :  y  mae 
yn  bortread,  anghyinharol  o  fyw,  er  ei  fod  hwyrach  dipyn  yn  an- 
urddasol,  o'r  cjrmeríad  sydd  o  flaen  meddwl  y  Salmydd  Cymharer  y 
cyd-destunan,  a  cheir  gweled  fod  y  sicrwydd  y  mae  y  dyn  balch  a  ddes- 
grífir  yn  ei  deimlo  yn  ei  "  Iwyddiant  hir,"  yn  rheswm  dros  ei  fod,  ar  y 
naill  law,  drwy  ystyried  ei  hunan  felly  "  i'w  f alchder  cyf uwch  "  â  Duw, 
wedi  darostwng  ei  hunan  mewn  gwiríonedd  mor  isel,  fel  "  ni  wél  mo'tb 
wir  gyfammod : "  ni  ddeall  y  drefn  fawr,  ni  wôl  yr  Hwn  sydd  wedi 
trefnu  y  ffordd,  ac  ordeinio  y  farn  sydd  yn  hofran  mor  agos  ato,  ag 
sydd  eto  mor  bell  oddiwrtho,  mor  uchel  allan  o'i  olwg;  ac,  ar  y  Uaw 
arall,  ei  fod  yn  ymddwyn  mor  draháus  tuag  at  ei  hoU  elynion.    Teimla 

*  Mae  yn  lawn  dyweyd  fod  yr  eitbygl  hon  wedi  éi  pharotoi  at  y  Rhifyn  diweddaf  o'r 
TnARraoDTi»).— OoL.  y  Trabtbodtdd. 

2    8    2 


456  sallwyb  kdmünd  ì^hts. 

yn  "  ei  Iwyddiant  hîr  "  y  gall  eu  chwalu  oU  drwy  ddim  ond  chwythu 
arnynt.  Ond  mor  eiddil  ydy w  y  gair  "  chwythu  "  wrtho  ei  hun  i  Oöod 
allan  y  syniad  sydd  yma.  Y  mae  "he  puffeth  at  them"  yn  rhyw  gymaint 
yn  weU ;  ond  os  ydym  am  y  syniad  yn  Uawn,  derbyniwn  dd&rluniad 
anghymharol  Edmund  Prys : 

Bydd  dordyn  wrth  elynion  mâo, 
Fel  chwytha  tâo  niewn  Borod. 

Adn.  10. — Pe  duohan,  fe  a  'mgryma  'i  han, 
Fel  un  ar  farw  o  wendid  ; 
Ac  ef  yn  gryf,  ac  fel  yn  wael, 
Ar  wan  i  gael  yr  ergyd. 

Rhydd  Dr.  Morgan  yr  un  ystyr  a  Prys  i'r  ferf  iddceeh  y  K*thibh  neu 
toeddacah  y  K*ri,  sef  "Efe  a  ymgystuddia."  Golyga  •*  ei  gedym  ef,"  yn  ol 
Prys,  a  hyny,  mae'n  Ued  debyg  yn  gywir,  bawenau  y  Hew.  Ond  gweU 
o  lawer  yn  y  fan  hon  yw  y  Cyf.  Awd.  Cym.,  sef  "  efe  a  ymgrymma 
ac  a  ymostwng."  Tebyg  i  hyn  ydyw  y  Cyf.  Diwyg.,  yr  hwn  hefyd  a 
gyflea  y  rhan  olaf  o'r  adnod  yn  debyg  i  hyn  :  "  a  chwympa  y  tru- 
einiaid  trwy  ei  gedym  ef."  Barna  Cheyne  fod  gair  wedi  syrthio  aUan 
o*r  testun  Hebraeg,  a  chyfíeitha : — 

....  and  beÌDg  crnshed  (the  poor)  sinlu  down. 
Aod  the  hapless  f«dl  by  hiä  btrung  ones. 

Rhywbeth  yn  gyffelyb  hefyd  ydyw  bara  Hengstenberg,  Perowne,  a 
Kay. 

Salm  xì.  6. — Ar  beohadnriaid  marwor  tftn 

A  brwmstan  a  ddaw  'n  gawod, 
A  gwynt  tymhestlog  nchel  iawn, 
Fal  dyma  lawn  wialenod. 

Y  mae  rhanîad  yr  adnod  hon  yn  y  Cyf.  Awd.  Cym.  a  Saes.  yn  ang- 
hywir.  Dylai  ddarUen  :  "  Ar  yr  annuwiol  y  gwlawia  Efe  faglau ;  tân, 
brwmstan,  a  phoethwynt  ystormus  fydd  rhan  eu  phíol  hwynt."  Y 
mae  rhaniad  y  Dr.  Morçan  o  honi  yn  gjrwirach  ond  yn  aneglur :  "  Ar 
yr  annuwiolion  y  gwlawia  Efe  faglau,  tân,  a  brwmstan,  a  gwynt  ys- 
tormus  [fydd]  rhan  eu  phiol  hwynt" 

A  siarad  yn  fanwl,  "  annuwiolion,"  ac  nid  "  pechadurìaid,"  a  ddylai 
fod  yn  y  UineU  flaenaf.  Dilyn  wnaeth  y  LXX.  ac  nid  yr  Hebraeg.  Gwel 
Salm  i.  1.  Ond  prin,  hwyrach,  y  goddefir  i  ni  wneyd  y  sylw  hwn,  am 
nad  ydym  wedi  arfer  rhoddi  cymaint  o  bwys  ar  sylwi  ar  ein  cyf- 
ystyron. 

Gyda  golwg  ar  y  gair  nesaf,  "  marwor,"  dyma'r  ystyr  a  roddir  iddo 
gan  líaws  o'r  príf  esbonwyr.  Anmhosibl,  fodd  bynag,  penderfynu 
oàdiwrth  ffurf  y  gair  fel  y  mae  yn  y  gwreiddiol  pa  un  ai  "  marwor  "  ai 
"  maglau  "  a  feddylir.  Os  y  rhif  unigol  ydy w  poAtm^  "  marwor  "  yn 
ddiammeu  ydyw  ei  ystyr;  ond,  os  y  Uiosog  o  pah  ydyw,  "maglau" 
ydyw  ei  ystyr.  Ceidw  y  Cyf  Diwyg.  at  yr  ystyr  ddiweddaf,  gan 
ddilyn  y  LXX.  iraylòaç,  aV  Yulgate  la^ìueos» 

GweU  ydyw  "poethwynt  ystormus  "  y  Cyf.  Awd.  Cym.  na  "gwynt 
ystormus  uchel  iawn "  Prys,  a  "  gwynt  ystormus  "  y  Dr.  Morgan,  ac 
na'r  Saes.  "  horrible  tempest,"  y  rhai  ydynt  gyflëad  o  irptvfàa  lumuyìòoç 


8ALLWYB   IfiDMUND  PUT8,  457 

y  LXX.  a  spirUus  procettarum  y  Yulgate.  Ond  y  mae  "  poethwynt "  heb 
"ystormos  yn  ddigon;  felly  y  Cyf.  Diwyg.,  "a  bnrning  wind."  Yn 
"fal  dyma  lawn  wìalenod"  y  mae  Prys  wedi  cymeryd  y  rhyddid  i 
newid  y  ffugyr :  "fydd  rhan  eu  phíd  hwynt." 

Salm  xÌT.  7. — Pa'm  t  oni  wyddant  hwy  ea  bod 
Drwy  bechod,  y  modd  ymt, 
Yn  yso  fy  mhobl  a'n  oildrot, 
Ün  wedd  a  chiioi  j  bara  f 

"Oni  ŵyr  gweithrédwyr  anwiredd."  Gwybod  pa  beth)  Y  daw 
dychryn  amyntÿ  am  fod  Duw  yn  nghynnulleidfa  y  rhai  cyfìawn  ;  gwel 
yr  adnod  nesaf.  Felly  y  golyga  Gesenius  ac  eraill.  Gwybod  eu  bod  yn 
bwyta  fy  mhobl  fel  y  bwytânt  fara,  hyny  yw,  heb  synied  eu  bod  wrth 
hyny  yn  cyflawni  unrhyw  weithred  anghyfreithiawn  a  pechadurus  ;  felly 
Prys  a  Dr.  Morgan.  Dealla  Delitz8ch  y  cwestiwn  yp  yr  ystyr  sydd 
iddo  yn  y  Cyf.  Saes.  hen  a  diweddar :  "  have  the  worlcers  of  iniquity 
no  know]edçe  T  Y  maent  fel  anifeiliaid  direswm  ;  pa  ryfedd,  gan 
hyny,  eu  bod  heb  gydwybod,  pan  yn  bwyta  ei  bobl  Ef  1 

Adn.  8. — Oweddîo  'r  àrglwydd  hwy  ni  wnant ; 
Yti  hyn  dychry  ant  looedd  : 
Am  fo  ■  Duw'n  dala  gyda'r  iawn, 
Yn  nn  a'r  cyfiawn  bobloedd. 

Cjrmerodd  Prys  ryddid,  fwy  nag  arfer,  yn  y  f an  hon.  Cysylltodd 
ddiwedd  yr  adnod  flaenorol  a  hon.  Ý  mae  hyny  mewn  undeb  â'r 
llinell  nesirf  fel  ei  cyfleuir  ganddo  ef,  sef  "yn  hyn  dychrynant  lu- 
oedd,"  yn  rhoi  ystyr  hollol  wahanol  iV  gwreiddiol.  Cymharer  y  Cyf. 
Awd. 

Dylid  crybwyll  hefyd  fod  Prys  a  Dr.  Morgan,  gan  ddilyn  y  LXX., 
Cod.  Alex.  a'r  Tulgate^  yn  rhoddi  y  tair  adnod  a  ddyfjmir  gan  Paul  yn 
Rhuf.  iii.  12,  yn  dechreu  gyda  "bedd  agored  yw  eu  ceg,"  &c.,  ar  ol  y 
drydedd  adnod  yn  y  Salm  hon,  fel  y  mae  y  seithfed  adnod  yn  Prys  a 
Dr.  Morgan  yn  cyfateb  i'r  bedwaredd  adn.  yn  y  Cyf.  Awd. 

Salm  XF.  4,— Yr  hwn  eydd  isel  yn  ei  fryd, 

Yn  caîn  'i  gyd-Ori8t*nogton  ; 
yr  hwn  ey  'n  ofni'r  Arglwydd  DJuw, 
Ac  aydd  yn  byw  yn  ffyddlon. 

Yr  hwn  ni  tbyng  ddim  ond  y  gwir, 
£r  dirneu  niweid  iddo. 

Hawdd  gweled  y  golygiad  a  gymer  o  ddechreu  yr  adnod,  er  fod  ei 
gyfieithiiMÌ  ymhell  o  fod  yn  un  Uythyrenol.  Yn  hyn  cytuna  y  Dr. 
Morgan  âg  ef :  "Yr  hwn  sydd  ddirmygus  [a]  diystyr  yn  ei  olwg  ei 
hun.^'  Dyma  olygiad  Delitz8ch  hefyd  :  "that  is  displeasing  in  his  own 
eyes,  to  be  despised."  O'r  ochr  arall  cytuna  y  Cyf..  Saes.  hen  (ar  y 
cyfan)  a  diweddar  (yn  gyfangwbl),  aV  Cyf.  Awd.  Cym.,  sef  "  yr  hwn  y 
mae  y  drygionus  yn  ddirmygus  yn  ei  olwg." 

Amgylchodd  Prys  gryn  lawer— gan  gymeryd  tair  llinell — i  gyfleu  y 
syniad  syml  sydd  yn,  "  ond  a  anrhydedda  y  rhai  a  ofnant  yr  Arglwydd." 
Gyda  golwg  ar  y  ddwy  linell  nesaf,  cymharer  Dr.  Morgan  :  "  Yr  hwn 

Eos]  twng  (^el  i*w  niwed  ei  hun),  eto  ni  newidia ;"  ac  â  Cheyne :  "  If 
le  swear  to  nis  hurt,  he  changes  not."    Methodd  y  cyfieithwyr  di- 


458  S^LLWTa   EDMUKD  PETS. 

weddar  a  gwella  dîm  ar  y  Uînell  hon;  ond  cjmnygíant  ddarneniid 
arall  ar  ymyl  y  ddalen,  sef  "  Efe  a  dwng  i'w  gyfaill,  ac  ni  newidia." 
Adn.  6. — ^Ac  ni  ro  ei  anan  yn  Uôg, 
Er  dwyn  ejmydoff  daoo, 
Nft  gwobr,  Dt  rhodd,  yr  hwn  ni  fỳo, 
Er  dal  70  erbyn  gwiríon. 
Dyma  gyfieithiad  ffyddlon ;  ac  ar  yr  un  pryd,  mewn  gwedd  hynod  0 
hapus,  esboniad  ar  natur  uBuriaeth: 

A  wnelo  hjn  ni  lithrm  fyth  ; 
Fe  gaiff  7  ddilyth  goron. 
Salm  zyi.  1,  2.— Cadw  fi,  Ddow ;  cao's  rhoes  f^  mhwjB 
A'm  coel  yn  dradw^s  amad  : 
F7  Arglw^dd  wyd  ;  mae  dan  fy  mron 
Y  gyffes  hon  yn  wastad. 

"  Fy  enaid^  dy wedaist  wrth  yr  Arglwydd :  Fy  Arglwydd  ydwyt  ti,' 
ydyw  y  Cyf  Awd.  Cym.  a  Saes.;  felly  hefyd  y  Dr.  Morgau,  gui 
adilyn  y  testun  Hebraeg.  Yn  Ue  yr  ail  berson  yn  •*  dy wedaist^"  ceir 
yn  y  LaX.,  Vulg.  a'r  Syr.,  y  person  cyntaf,  •*dywedai8."  Tueddir 
ni  i  gredu  fod  Prys  wedi  gweled  yr  anhawsder,  a'i  fod  yn  ceisio  ei 
gyfanod  drwy  gymeryd  Uwybr  canol,  gan  ddywedyd,  mewn  effaidì, 
"Dywedais  yn  fy  nghalon."  Nid  ydyw,  beth  bynag,  yn  gwneuthur 
Vr  Salmydd  gyfarch  ei  enaid  jm  yr  ail  berson.  Gwelir  nad  ydyw  "fy 
enaid,"  yn  y  gwreiddiol.  Y  mae  Prys,  ymheUach,  yn  gadael  aUan 
"wrth  yr  Arglwydd,"  gan  y  tybiai,  yn  ddiau,  fod  hyn  yn  cael  ei 
gynnwys  yn  **Fy  Argîwydd  wyd."  Gan  mai  hyn  oedd  y  gyffea, 
rhaid  i  ni  olygu  fod  "ac"  neu  "ac  feUy,"  i'w  dybied  o  flaen  y  pennill 
nesaf,  oblegid  fel  y  saif  geUir  casglu  mai  yr  hyn  sydd  yn  y  penniU  nesaf 
ydyw  y  gyffes : — 

Nad  Iles  it'  yw,  na  'm  da,  na  'm  rhio  ; 

Ood  i  drín  saiot  daearol : 
I  leso  rhai  'n  fy  'wyllye  yw, 

Y  rhai  sy  *n  byw  'n  rhinweddol. 

hyny  yw,  san  maì  ei  <*Arglwydd  oedd;"  nad  lles  feUy  iddo  ef, 
na'i  dda  ni?i  rin,  ond  Ues  i'r  saint,  &c  FeUy  hefyd  y  C^rf.  Awd. 
Cvm.  a  Saes.,  a'r  Dr.  Morgan;  ac  mewn  rhan  y  LXX.  a*r  Vulg. 
Mewn  rhan  meddwn,  oblegid  tra  y  maent  yn  debyg  i'r  uchod  yn  yr  ail 
adnod,  v  maent  yn  dra  gwahanol  yn  y  drydedd  adnod ;  a'r  ddau,  sef  y 
LXX.  a  r  Vulg.,  yn  hon  yn  wahanol  i  raddau  oddiwrth  eu  güydd.  Adran 
ydyw  hon,  yn  wir, — un  o  lawer — a  bâr  i  ni  groesawu  cyfieithiad 
newydd  hoUol  o  honi.  Rhywbeth  yn  debyg  i  hyn  ydyw  cyfíeithiad 
Delitzsch  a  Perowne  o  honi,  â'r  hyn  hefyd  y  cytuna  ar  y  cyfan  y 
Cyf.  Diwyg.  a  Cheyne: — 

DywedaÌB  wrth  Jehofab,  fy  Arglwydd  wyt ; 

Hebot  ti,  nid  oes  i  mi  ddim  daioui. 

Ac  wrth  y  eaint  sydd  yn  y  tir  (y  dy  wedaia), 

Dyma  y  rhai  rhagorol,  yo  y  rhai  y  mae  fy  holl  hyfrydwch 

I  ddwyn  y  cyfnewidiad  hwn  oddiamgylch  nid  oedd  dim  yn  eisieu  ond 
ad-drefnu  ychydig  ar  yr  arwyddion  seiniadol,  a  newid  Ue  un  cysyUtaìr 
bychan. 

Salm  xvìì,  8. — Pan  chwiliaist  fi  (da  yw  dy  gof) 
Ni  chefaiet  vnof  gamwedd  ì 
Fy  myfyr  mad,  na'm  meddwl  UafS, 
Ka  ddoed  i  faes  o'm  dannedd. 


3Aia.WTU   WMUMO  PBT8.  459 

Owdl  yn  ddiaa  y  gorphenol,  "ni  chefaÌBt,"  na'r  dyfòdol,  *<ni 
cheî"  y  Cjt  Awd,  A  chyflawna  "ynof  gamwedd''  y  syniad, 
'^ni  chei  ddim  ynoi''  FeUy,  Dr.  Morgan,  rhwng  cromfachao, 
"(ynof  anwiredd^"  a*r  Cyf.  Diwyg.  ar  ymyl  y  ddalen.  Y  cwbl  a 
elur  ddyweyd  am  y  ddwy  îinell  neaaf  yw,  ea  bod  yn  cyfleo  syniad  a 
gymeradwyir  gan  Ihaws  o'r  prif  esbonwjrr,  er  nad  ydynt  yn  gyfìeithiad 
llythyrenoL  Dewiaa,  er  engraifft,  Delitssch,  gan  ddiljm  Böttcher, 
gymeryd  y  geiriaa  i  ddynodi,  "  If  I  think  eyil,  it  does  not  pass  my 
moath;"  nea  yn  ol  syniad  Prys,  "  Penderfjmais  na  ddeaai  dim  drwg 
drwy  fy  ngenau,"  neu  "  dros  fy  ngwef usau,"  yn  ol  ein  dullwedd  ni.  Ac 
onid  hon  yw  yr  athrawiaeth?  "Ond  yr  hyn  sydd  yn  dyfod  idlan  o'r 
dyn,  hyny  sydd  yn  halogi  dyn."  Yn  sicr  y  mae  "dyfod  i  faes  o'm 
dannedd"  yn  ffyddlonach  i'r  gwreiddìol  yn  y  fan  hon  na  "thros- 
eddai  fy  ngenaa"  y  Cyi  Awd.  a  Saes.,  Dr.  Moi^an,  a'r  Cyf. 
Diwyg.  Ond  y  gair  a  gyfíeithir  "  bwríadais  "  neu  "  fy  meddwl  Uaea" 
Prys,  ydyw  anhawsder  mawr  yr  adnod  hon.  Digon,  fodd  bynag,  yn 
bresennol  yw  dyweyd,  nad  ydyw  awdwyr  y  Cy£  Diwyg.  wedi 
gweled  digon  o  reswm  dros  newid  dim  ar  y  liineU  hon. 

Adn.  16. — A  miiinaa  mewn  myfyr,  fel  mewn  bûn, 
A  welaf  lun  d'  wynebpryd  : 
A  phan  ddihaowyf  o'r  h&D  hon, 
Y  byddaf  ddigon  hyfryd. 

"Am  danaf  fi,  caf  edrych  ar  dy  wynebpryd  mewn  cyfiawnder. 
Digonir  fi,  pan  ddihunwyf  â'th  ddelw  Di;"  feUy  y  Cyi.  Diwyg. 
ac,  ar  y  oyfan,  Cheyne  a  DeHtzsch.  "Grád  i  mi  edryoh  ar  <^ 
wynebpryd,  digoner  fi,  pan  ddihunwyf,  â'th  ddelw  di ; "  feUy  Perowne 
a  Dríyer ;  gwd  üebrew  TenseSy  tu  daien  63.  Gadawn  benniU  dihaftd 
Edmund  Prys  ^m  ei  ogoniant^  gyda  gofjm,  ar  ol  Dr.  Edwards,  a  eUir 
casglu  oddiwrth  benniU  Prys  fod  yma  gyf eiriad  at  jr  adgyfodiad  ) 

Sahn.  xix.  8. — £r  nad  oes  ganddyot  air  nac  iaith 

(Da,  dywed  gwaith  Duw  Llywydd), 
Dian  uad  oes  na  môr  na  thir, 
Ka  chlywir  en  lleferydd. 

Syrthiodd  Prys  i  anghysondeb  yn  y  pennül  hwn,  oblegid  tra  y  mae 
yn  rhoddi  yr  ystyr  bríodol,  fel  y  tybir  yn  awr,  yn  y  HneU  gyntaf,  y 
mae  yn  syithio  yn  ol,  yn  niwedd  y  penniU,  ar  y  golygiad  a  gymerad- 
wyir  yn  y  Cyl  Awd.  Arweiniwyd  ef  a*r  hen  gyfieitnwyr  ar 
gyfeUiom  drwy  edrych  ar  yr  adnod  nesaf :  "  £u  Uinyn  a  aeth  drwy  yr 
hoU  fyd,"  &c,  a  chamddeall  y  gair  a  gyfieithir  yn  "glybuwyd."  Y 
meddwl  yn  ddiau  yw,  nad  oes  yno  neu  ganddynt  (Prys),  nac  ymadrodd 
na  geiríau,  ac  o  ganlyniad  nad  ydyw  eu  Ueferydd  yn  gly wadwy.  FeUy 
y  Cyf .  Diwyg. 

Adn.  8.—A<]th  en  saia  drwy  yr  huli  fyd, 
A'u  geiríaa  hyd  eithafoedd ; 
Yr  haul  te^,  a'i  gwmpas  sydd  bell, 
A*i  babeîl  yn  y  nefoedd. 

"Aeth  ei  Mtn,"  feUy  y  Dr.  Morgan,  G^nius,  a  Cheyne,gan  ddilyn 
y  LXX.,  <pôáyyoç ;  Symmachus,  ^x^9 ;  a'r  Yulgate,  sonus,  Ond  y  mae 
y  syniad  o  Unyn  wrth  wraidd  y  golygiad  hwn ;  lUnyn  offeryn  cerdd 


460  SALLWTR   BDMÜMD   PRI8, 

•ydyw,  wedi  eì  dynhftn,  fel  ag  i  roddi  allan  y  sain.  Ceidw  Delitssch, 
Hengstenberg,  ac  eraill,  fodd  bynag,  at  y  gair  llinyn  yn  Uythyrenol, 
gan  ddilyn  Acqmla,  lubwp.  Pelly  hefyd  y  Cyf.  Diwyg.  Yr  ystyr 
yn  ol  y  golygìad  hwn  yw  fod  Uinyn  yn  dynodi  llywodraeth;  ac 
mai  meddwl  y  Salmydd  yw,  fod  "  eu  Uywodraeth  yn  cyrhaedd  drwy  yr 
holl  ddaear.''  Ond  gan  y  gall  y  eair  a  gyfieithir  yma  olygu  "  sain,"  onid 
mwy  cydweddol  â'r  aîl  fraich  ar  gyfochraeth,  sef,  "au  geiriau  hyd 
eithafoedd,"  fyddai  deall  y  gair  yn  yr  ystyr  o  sain  yn  y  fan  hon  î 

Adn.  7. — Dysg  yr  Arglwydd  sydd  berffaith  ddawn, 
A  dry  i'r  ìawa  yr  enaid  : 
'Felly  ihydd  ei  wir  dystiolaeth 
Wybodaeth  i'r  ffyddlouiaid. 

"Dysg,"  neu  "  ddysgeidiaeth,"  yn  ddiammeu,  yw  y  gair  priodol  am 
thorah  yn  y  fan  hon.  Y  mae  ystyr  y  naiU  a'r  llall  hefyd  yn  cyfateb  yn 
hoUol  iV  gilydd,  sef  dangos,  a  thrwy  hyny  hyflPorddi.  Nid  cyfraith  y 
Dong  Air  a  olygir,  oblegid  nid  yw  yn  ngallu  hono  i  droi  yr  enaid. 
Y  mae  "perffaith  ddawn"  hefyd  yn  gyflëad  hapus  iawn  o'r  hyn  a 
amcenir  ei  osod  allan ;  hyny  y  w,  perffaith  fel  dawn  i  ateb  y  dyben  sydd 
mewn  golwg,  sef  "troi  jrr  enaid."  Tra  y  mae,  "A.  dry  i'r  iawn 
yr  enaid"  yn  llawer  gwell  na  "throi"  amo  ei  hun;"  ac  na'r  Saes., 
conyerting ; "  ac  hyd  yn  nod  nag  "  adfy wia,"  yr  hwn  a  gymeradwyir 
sin  tiaws.  "Restoring  the  soul,  ydyw  y  Cyf.  Diwyg.  Cymerodd 
rys  gryn  ryddid  ar  ran  olaf  yr  adnod.  Gwell  ymhob  modd  ydyw 
y  Cyf.  Awd. :  "Tystiolaeth  yr  Arglwydd  sydd  sicr,  yn  gwneuthor  y 
gwirìon  yn  ddoeth ; "  neu  yn  ol  Dr.  Morgan,  "  yn  peri  doethineb  i'r 
ehud." 

Sahn  zxiy.  6.— Hon  sydd  gan  Ddaw  'n  genedlaeth  gref, 
A'i  ceisiant  ef  yn  effro ; 
A  getsiaot  d'  wynfb.  dyma  'n  maeth, 
Sef  gwir  genedlaeth  lago. 

Gwelir  ar  unwaith  yr  ystyr  a  rydd  Prys  i'r  gair  "  lago,"  yr  hwn  sydd 
wedi  peri  cymaint  o  anhawsder  i'r  esbonwyr.  Nid  y  genedl  sanctaidd 
fel  yn  cael  ei  chyfarch  dan  yr  enw  hwn  a  olygir.  Nid  oes  angen 
ychwaith  am  help  "0  Dduw,"  ymyl  y  ddalen,  a*r  Cyf.  Diwyg. 
Ni  raid,  mwy  na  hyny,  syrthio  yn  ol  ar  yr  hen  g^rfieithiadaa, 
y  LXX.,  er  engraiflft,  yr  hwn  a  rydd  "y  rhai  a  geisiant  wyneb  Duw 
Jacob  "  {Cv^ovvTẅv  rh  npó<romov  tov  B€ov  la^ẅfi),  Ësboniad  ydyw,  neu  enw 
eglurhäol,  yn  ol  Prys,  ar.  y  genedlaeth  a  ddesgrifir.  Pwy  ydynt  y 
rhai  a  geisiant  wyneb  yr  ÀTglwydd  1  "  Gwir  genedlaeth  lago  ydynfc." 
Ymddengys  mai  fel  hyn  y  deallir  y  gair  ^m  Targ.  Dayid  Ëimchi,  ac 
Aben  Ezra,  y  rhai  a  ddilynir  gan  Hitzig,  Kay,  a  Delitzsch.  Pa  fodd  y 
daeth  Edmund  Prys  i'r  un  casgliad  ? 

Gallasem  fyned  ymlaen  i  ddiwedd  y  Sallwyr,  gan  ychwanegn 
engreifEtiau  i  ddangos  ysgoleigdod  y  cyfieithiad  rhagorol  hwn.  Fe 
allai  y  cawn  gyfleusdra  i  wneuthur  hyny  eto  mewn  rhyw  wedd  neu 
gilydd. 

RlCHARD   E.  MORRIS. 
Aberdyfi, 


ESBONIAD      PRINCIPAL     EDWARDS     AR     YR 
EPISTOL  OYNTAP   AT  Y  CORINTHIAID. 

Ä  OomtMntairy  tm  Ühê  Fùrsi  EnittU  to  iK$  Oorinthianê.  6j  Tuouab  Chaulbs 
EDWÀaus,  M.A.,  of  Liocom  College,  Oit'orl ;  PriAcipil  of  the  UuÌYärsity 
Oollege  of  Wales,  Aberystwytb.     London :  Hamilton,  Adanis  &  Oo.,  1886. 

AIL  ERTHTGL. 

Fel  yr  awgrymwyd  yn  niwedd  yv  erthygl  flaenorol,  yr  hon  a  f wriedid 
fel  Arweiniad  i  ychydig  o  sylwadau  mwy  uniongjrrchol  ar  yr  Esboniad 
hwn,  yr  oeddym  wedi  nodi  lliaws  o  ddarnau  jona  a  thraw  ar  hyd  y  Uyfr 
i*w  dyfynu,  naill  ai  fol  engreifftiau  o  nodweddion  yr  Esboniad,  neu  er 
mwvn  galw  sylw  at  y  gwirionedd  neillduol  a  gyunwysid  yn  y  dyfyniad. 
Ond  lluddiwyd  ni  gan  y  ddau  ammod  sydd  yn  gosod  terfynau  i  bob 
gwaith  dynol.  Gwesgid  amom  gan  amser  a  Ue.  Buasai  myned  ymlaen 
ar  y  cynllun  yna  mewn  un  erthygl  yn  ei  gwneuthur  yn  rhy  faith.  A 
chyfjmgid  ni  gan  amser  yn  çystal  a  Ue,  gan  fod  yr  argraffwyr  yn 
gwaeddi  yn  groch  am  y  gweddiil  o'r  copi.  A  rhag  i  ni  wastraffu  dim 
o'r  ddau  nwydd  gwerthfawr  yna  wrth  ddechreu  yr  ysgrif  hon,  gadawn 
y  mater  hwn  heb  chwanegu  amo. 

Cyn  myned  ymheUach,  fe  allai  y  dylem  wneyd  rhyw  grybwyUiad  am 
yr  adolygiadau  ar  yr  Esboniad  hwn  a  ymddangosasant  ar  ol  cyhoeddiad 
ein  hysgrif  flaenorol.  Heblaw  nodiadau  mewn  cylchgronau  Gymreig, 
ymddangosodd  cjrfres  o  erthyglau  mewn  newyddiadur  wythnosol  Gym- 
reig,  y  rhai  ydynt  jn  amlygu  Ilawer  o  allu  a  chraffder,  o  wybodaeth  a 
dawn.  Ymddan^osodd  hefyd  adolygiadau  pwysig  mewn  cyhoeddiadau 
Seisonig  ar  ol  y  rhai  y  dyfynasom  o  honynt  yn  yr  ysgrif  oV  hlaen.  Geir 
un  jn  yBritish  Qmrterly  Remew  gan  ysgrifenydd  galluog,  yn  rhoddi  can- 
moUaeth  uchel  i'r  Esboniad.  Y  mae  jm  ddìgon  dyddorol  i  roddi  rhanau 
o  hono  jrma  fel  yr  ysgrifenwyd  hwynt : — 

This  18  a  thoagbtfol  and  scholarly  work«  somewhat  combtcos  io  form,  aod 
oertainly  not  attraotÌTe  to  the  geoeral  reader  ;  bot  it  is  ao  ezp08Ìtion  of  the  writiog 
and  doctríne  of  St  Paol  whicb  no  stoiieot  ooght  to  pass  by.  Mr.  Edwards  haa 
brooght  to  the  task  two  auaÜficatíona  of  peculiar  importance.  Hh  is  a  good  Qreek 
Bcholar,  and  he  ia  also  tnorooghly  familiar  with  tbe  Ore«k  philosophical  writers. 
Wbiìê  the  spirit  of  the  eipositioo  is  eoiinently  practiciil  aud  d«voot,  it  has  pre- 
•enred,  perhaps,  a  little  too  mocb  of  tbe  character  of  a  student's  note-book  ;  but  it 
sets  an  admirable  ezample  of  the  mode  in  which  the  study  of  the  Greek  Testameot 
shoold  be  pursoed.  It  is  at  ouce  teztoal  and  compreheo8'.ve.  Tbe  meaniog  of  tbe 
words  in  tbeir  grammatical  connection  is  carefuUy  considered.  .  .  .  But  the  e^egesie 
Ì8  8obordinated  to  tbe  logìcal  argoment  of  the  Ápostle.  .  .  .  Mr.  Edwards  is  abo  a 
preacber,  aod  his  ▼olome  wiU  be  foond  yery  osefol  and  soggestÌTe  io  preparation  for 
thê  polpit.  .  .  .  Thê  aothor  is  well  read  io  the  classical  interpreters  of  tne  Epistle. 
He  occopies  a  distinctly  oithodoz  standpoint,  bot  his  method  is  crítical  and  hberal 
He  is  one  of  that  sohool  of  English  writers  wbicb  represents  the  best  side  o|  modero 


462  B8B0MCAD   PRIMOIPAL   EDWABD8. 

eritic%l  8tadv — at  onoe  orthodoi  on  the  great  ^aestions  of  CathoUe  fidth,  bnt  in  frea 
coDt>iot  with  the  historìcal  and  crìticaf  teachiog  of  all  ages  of  the  Cbnr  h.  Tha 
juxtapo8Ìtioa  of  the  two  names  of  the  *'  reyered  teachen  "  to  whom  the  anthor  dedì- 
Cfttea  his  book — Professor  Jowett  and  Dr.  EdwanU  of  Bala--ia  stirtling ;  bat,  at 
the  same  time,  eocoaraging  for  the  íotarti  relations  both  of  ecclesiaatioal  partiet  and 
dogmatic  aod  crìtieal  opiuion. 

YmddangoBodd  ua  arall  jn  y  London  Çmrterltf  Review,  cjhoeddiad  fel 
y  mae  yn  hysbTS  sydd  ym  dwjn  cysylltUd  ft  Chyf andeb  parchcB  y  Wea- 
leyaid,  yn  cael  ei  olygu  gan  Dr.  Pope,  Prifathraw  Athrofa  y  Wesleyaid 
yn  Didsbury,  gẃr  gaiiuog  a  dysgedig,  awdwr  swaith  pwysig  ar  Berson 
Crist ;  a  Dr.  Rigg,  gweinidog  enwog  arall  fel  ysgrifenwr.  Dywed  yr 
adolygydd  hwn,  yn  debyg  Vr  hyn  a  ddywedwyd  o  r  blaen  gan  Dr.  Dods 
yn  yr  Ìxposiior,  mai  peth  tra  anghyffredin  ydy w  i  awdwr  newydd,  yn 
cyhoeddi  Ësboniad  am  y  tro  Cjmtaf  gymeryd  ei  ie,  ar  unwaith  ymhlith 
y  dosbarth  blaenaf  o  Esbonwyr  yr  oes ;  ond  fod  hyny  wedi  ei  gyflawni 

fan  Prinäpal  Edwards  trwy  yr  Esboniad  hwn.     Dywed  yr  adolygydd 
wn  eto : — 

It  ia  not  often  that  a  eommentator  pats  himaelf,  on  hia  first  appearanoe,  into  tlte 
froat  rauk  of  a  distiogaished  olass ;  bnt  it  is  no  exaggeratioa  to  say  tàis  of  the  writer 
of  the  present  work.  In  grammatioal  crìticism  and  interpretatio'i  of  tLe  lina  of 
thoaght  8like,  the  work  is  solid  and  stroog.  .  .  .  The  acateness  of  phiiological  crìti* 
cism  is  worthy  of  a  scholar  of  the  Bía^ter  of  Balliol,  and  reminds  os,  more  than  nnj 
oth^r  lecent  work,  of  Meyer.  .  .  .  The  ezpf  sition  of  the  BabstaotÌTe  teaehing  of  tM 
Epistle  is  eqaally  thoroagh.     No  diffioaities  are  shirìced.     The  cmciai  phraaea  aol 

Çassages  are  ably  discossä,  sFen  if  they  are  not  always  satiafactorìly  esplaioad.  •  •  . 
'he  dÌBcassioDS  of  '*natarâl"  and  '*  spirìtnal"  (ii.  14),  of  yit  12,  the  saDotìfication 
of  belieyers'  children  (yii.  1  i),  baptism  for  the  dead  (zy.  29),  und  of  the  whole  of 
ohapter  xy.,  strike  ns  as  partioaiarly  good.  .  .  .  We  tnnt  Principal  Edwards  wHI 
g  ye  as  mach  more  work  oí  the  same  qaality. 

Ceir  hefyd  adolygiad  neu  yn  hytrach  Nodiad  ar  y  gwaith  mewii 
cyhoeddiad  mor  ucbel  a'r  (Jontempararj  Bmew^  ac  wedi  ei  ysgrìfena  gan 
uchelwr  Eglwysig  oV  &th  fri  ag  Archddiacon  Farrar.  Y  mae  wrth 
reswm  yn  gorfod  canmol  y  gwaith,  ond  canmoliaeth  gynnil  a  hwyrfrydig 
a  roddir  ganddo,  nemawr  gwell  na'r  hyn  a  eilw  y  bardd  yn 

DamnÌDg  with  faiut  praiae. 

Heblaw  fod  y  gwaith  yn  tystiolaetha  am  dano  ei  han  i  bawb  cymhwys 
i  famu,  y  mae  y  fifaith  fod  cynifer  o  wŷr  enwog  fel  beimiaid  ac 
ysgolheigion  yn  ei  osod  yn  y  dosbarth  achaf  o  esboniadaa,  yn  dystìol- 
aeth  allanol  gref  o*i  deilyngdod.  Na  feddylied  neb  ein  bod  ^m  b^o  yr 
Archddiacon  am  na  fuasai  yn  canmawl  mwy  ar  y  liyfr.  Nid  oes  eisiea 
i  neb  ei  ganmawl  o  gwbl,  heb  son  am  organmawl,  os  na  bydd  yn  bama 
fel  y  mae  yn  dyweyd,  ac  yu  medda  rhyw  gymhwysder  i  famu.  Rhaid 
i  ni  addef  fod  ein  hamynedd  yn  cael  ei.drethu  gan  ryw  arferiad  farseii- 
aidd  o'r  gair  "  gorganmawl "  sydd  wedi  ymlusgo  i*n  plith  yn  ddiwedd- 
ar.  Y  mae  dynion  fel  defaid  yn  daeddol  i  ddilyn  eu  gilydd;  ac  v 
maent  yn  f imych  ^m  Uithro  i  adrodd  rhyw  eiriau  y  naill  ar  ol  y  UaU 
heb  fyned  i  r  drafferth  i  feddwl  am  ea  hystyr.  Wrth  ddechreu  son  am 
berson  neu  adolyga  Uyfr,  cly wir  yn  fynych  rai  yn  dyweyd  nad  ydynt 
hwy  yn  m^med  i  organmawl.    Gobeithio  nad  ydynt  yn  myned  i  wneyd 


B8B0N1AD   PBIMOIPAL   BDWÀUD8.  468 

dim  mor  ddrwe.  Nid  jw  gorganmawl  ymwybodol  yn  ddim  gwell  na 
rhagríthio  a  dywojd  colwydd.  A  gorganmawl  anymwybodol  yw 
oyfeüiomi  mewn  bam.  Os  bydd  dyn  yn  ddiragritn  ^m  creda  fod 
nnrhyw  berson  nen  beth  yn  deilwng  o'r  ganmoliadth  achirf,  rhodded  hi 
iddo.  Y  mae  yn  ddigon  poaibl  ei  fod  ^m  metha ;  ond  os  ydyw,  metha 
mewn  bam  y  mae.  Pa  an  a  ydy  w  ^m  ^ganmawl,  nea  ganmawl  awchlaw 
teilyngdod,  mater  o  farn  yw  hyny  yn  gyfangwbl.  Bhaid  i  bob  on  fod 
yn  sicr  yn  ei  feddwl  ei  han  nes  yr  argyhoedder  ef.  Y  mae  gan  y  dyn 
sydd  jn  rhoddi  y  ganmoliaeth  ryddid  hollol  i  farna  drosto  ei  hanan ; 
ac  y  mae  gan  bawb  sydd  yn  ei  wrando  neu  yn  ei  ddarllen  yr  an  rhydd- 
id  ag  yntaa.  Felly  pan  y  dy wed  dyn  nad  yw  yn  bwriada  gorganmawl, 
ni8  gall  fod  ond  un  o  ddwy  yntyr  i'r  dy wediad,  sef  nad  yw  yn  bwriada 
rhagríthio,  nea  nad  yw  jn  bwriada  cyf eiliorni ;  ac  y  mae  y  naill  broffes 
fel  y  Uall  yn  af reidiol. 

Nis  geUir  gwada  nad  yw  yr  Archddiacon  Farrar  yn  ŵr  o  ddysg  a 
dawn.  Y  mae  yn  hysbys  ei  fod  yn  ysgolhaig  Groeg  gwych  (a  dy wed 
dyníon  croesion  ei  fod  yn  meddwl  nad  oes  neb  felly  ond  efe),  ac  y  mae 
yn  ŵr  o  hyawdledd  mawr  o  ryw  fath,  fel  ysgrífenydd  ac  areithiwr. 
Ymddengys  ei  fod  o  nwydaa  a  rhagfaman  cryfìon.  Ownaeth  ei  han  yn 
dra  hynod  yn  ddiweddar  trwy  geisio  diffodd  y  tÀn  tragywyddol  âg 
ychydig  o  eiríaa  Groe^.  Ond  am  y  cynneddfaa  aydd  yn  bwysig  i 
esboniwr,  y  maent  ynddo  ef  yn  tyna  sylw  trwy  ea  habsennoldeb.  Yr 
ydym  yn  cofío  wrth  ddarllen  taa  phymtheng  mlynedd  yn  ol  ei  lyfr  ar 
dystiolaeth  Hanesyddiaeth  i  Gríst,  ein  bod  jn  syna  gymaint  mwy  o 
ysgrifena  doniol  oedd  yn  y  Uyfr  nag  o  dreiddgarwch  athronydao]. 
Ac  o  hyny  hyd  yn  awr,  wedi  darllen  ei  Ësboniadaa  ar  yr  Epistolaa  at 
yr  Hebreaid  a'r  Òorínthiaid,  yr  ydym  o'r  nn  fam  nad  mewn  Bbesymeg 
nac  Athroniaeth  na  Beiraiadaeth  nac  Eglarhadaeth  Ysgrythyrol  y  mae 
nerth  Canon  Farrar.  Daeth  y  Parch.  Joseph  Agar  Beet  iV  golwg  yn 
ddiweddar  fel  Esboniwr  gallnog  i  gymeryd  poen,  ac  i  lafarío  am  wybod- 
aeth  dan  anhawsderaa.  Ond  a  bamu  oddiwrth  bobpeth  a  welsom  ni  o'i 
eiddo  ac  am  dano,  y  mae  gwaíth  Farrar  yn  gosoa  ei  esboniadau  yn 
awch  na'r  un  sydd  dan  ein  sylw  yn  beth  nas  ^allwn  ni  roddi  cyfríf  am 
dano  ond  mewn  nn  o  ddwy  ffordd — rha^am  nodedig,  neu  anghymhwys- 
der  nodedig  i  fama.  Teilynga  Mr.  Beet  barch  mawr  am  ei  fod  wedi 
gweithio  ei  hnnan  i  fyny  o'r  hjm  ydoedd  Vr  hyn  ydyw.  Eithr  ni  raid 
ond  darllen  ^m  ddiduedd  ranau  o'i  Esboniad  ef  ar  yr  Epistol  hwn,  ac 
o  Esboniad  Mr.  Edwards,  pennod  am  bennod,  na  ^yelir  fod  y  ddau 
Esboniad,  o  ran  dyfnder  ac  eangder  dysg,  a  neríh  a  chyfoeth  meddwl, 
yn  symud  ar  planes  gwahanoL 

Ond  o  bob  adolygiad  a  ysgrifenwyd  ar  yr  Esboniad  hwn  hyd  yma, 
rhaid  i  ni  addef  mai  yr  an  mwyaf  dyddorol  i  ni  ydyw  yr  nn  a  ym- 
ddangosodd  yn  yr  AtheruBumy  yr  hwn,  er  nad  yw  ond  byr — Uai  na  thair 
oolofn,  sydd  yn  gynllun  o  ysgrífenu  cynnwysfawr.  Teimlem  gywrein- 
rwydd  i  weled  pa  fodd  y  buasai  gwaitíi  fel  hwn  yn  cael  ei  drín  gan  hen 
gyhoeddiad  o  g^mieríad  Ilenyddol  nchel,  ac  heb  gydymdeimlad  ág 
nnrhyw  dduwinyddiaeth  o  gwbl.  Y  mae  ^m  ddeaUedig  mai  ysgrífen- 
ydd    yr    adolygiad    hwn    yw  Dr.    Samuel    Dayidson,   yr    hwn,    fel 

Lmae  yn  hysbys,  sydd  yn  ẃr  o  ddysg  ac  enwogrwydd  mawr  fel 
imiad    ysgrythyrol,    ^m    awdwr    ll^rnrau    pwysig,    ac    a    fa    am 


464  BSBONIAD   PfilNOlPAL  BDWABOS. 

lawer  o  flynyddoedd  ^m  Athraw  yn  j  Lancashire  Indepmdeni  CMege 
gerllaw  Manchester.  Ond  y  mae  yn  hysbys  ei  fod  er  ys  hir 
amser  bellach  wedi  dechrea  ymadael  oddiwrth  y  ffydd  a  rodded  on- 
waith  i'r  saint,  yn  ei  olygiadau  ar  Ysbrydoliaeth  ac  erthyglaa  eraill  y 
ffydd,  a'i  fod  erbyn  hyn  bron  yn  un  â'r  ysgol  o  feimiaid  Ysgrythyrol  yr 
Almaen  a  g^mnwysai  Grosenius,  Ewald,  Baur  ac  eraill,  sydd  wedi  ea 
trwytho  mewn  rhesymoliaeth.  Y  mae  yn  gofus  ei  fod  wedi  ei  benodi 
er  ys  mwy  na  phum'  mlynedd  ar  hugain  yn  o1,  ynghyd  a  Home  a 
Tregelles,  i  ail-olygu  ac  ail-ysgrífenu  mewn  rhan  fawr  yr  unfed  argraffiad 
ar  ddee  o  waith  enwog  Hartweii  Horne — ^yr  Introduäion  io  the  Scnpiwres, 
Yr  oedd  Dr.  David3on  i  gymeryd  yr  ail  a'r  bedwaredd  gjrfrol,  y  rhai  a 
ymdrínent  â  beimiadaeth  ac  eglurhadaeth  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd ;  ond  darfu  i  ymddangosiad  yr  ail  gyfrol,  yr  hon  oedd  wedi  ei 
hysgrifenu  bron  oll  o  newydd  gan  Dr.  Dayidson,  ddychrynu  y  byd 
uuiongred  iV  fath  raddau  gan  eofndra  ei  rhesymoliaeth,  fel  y  bamodd 
y  Cyhoeddwyr  nad  oedd  ganddynt  ddim  i'w  wneyd,  yn  gymaint  a  bod 
cyfrol  Davidson,  er  yn  gwerthu  yn  dda  wrthi  ei  huuan,  yn  dyfetha 
gwerthiant  y  llyfr  cyflawn,  ond  dwyn  allan  yr  ail  g^rfrol  mewn  argraff- 
iad  newydd  wedi  ei  hail-ysgrifenu  gan  y  Parch.  John  A)rre,  M.A. 

Parai  hyn  i  ni  deimlo  cy wreinrwydd  i  wybod  pa  beth  a  ddywedai 
gŵr  fel  Dr.  Davidson  am  yr  Ësboniad  hwn,  heblaw  mai  efe  yw  y  dyn 
mwyaf  dysgedig,  o  leiaf  yr  ysgolhaig  Biblaidd  enwocaf,  sydd  hyd  jrma 
wedi  adolygu  y  gwaith.  Gwelem  wrth  ddechreu  darllen  ei  fod  yn  trín 
y  U^rfr  yn  fwy  annibynol  a  diseremoni, — mewn  duU  mwy  oý'handed — 
na'r  un  o'r  adolygwyr  eraill ;  a'i  fod  yn  ysgrífenu  fel  un  yn  teimlo  fod 
yr  adoiygwr  yn  sefyll  ar  dir  pell  uwchlaw  yr  awdwr.  Bydd  yn  ddy- 
ddorol  gan  y  rhai  hyny  o*n  darllenwyr  sydd  heb  ddygwydd  darllen  yr 
adolygiad  hwn  wybod  beth  a  ddywed  gẃr  o  fath  Dr.  Davidson  am  yr 
Ësboniad  mewn  ffordd  o  feío  a  chanmawl.  Gan  fod  duwinyddiaeth  jt 
adolygydd  ei  hun  erbyn  hyn  o'r  fath  letaf  a  Uacaf,  nid  rhyfedd  ei  fod 
yn  cwyno  yn  erbyn  duwinyddiaeth  yr  awdwr.  Dywed  fod  ei  dduwin- 
yddiaeth  yn  naturíol  wedi  rhoddi  ffurf  iV  ddëongliad  mewn  amryw 
leoedd,  yn  enwedig  yn  y  bymth^ed  bennod,  yr  hon,  meddai,  nì 
ddëonglir  mor  gywir  â  rhanau  eraill,  nid  yn  unig  am  fod  y  pethau  a 
ddywed  yr  Apostol  am  yr  adgyfodiad  yn  anhawddach  eu  deall,  ond  am 
f od  rhai  o  honynt  yn  anghytuno  â  duwinyddiaeth  yr  esboniwr.  Cwyna 
fod  y  Uyfr  yn  rhy  fawr,  fod  ynddo  ormod  o  fanylion  mewn  cyfeiríadaa, 
dyfyniadau,  ac  y^tyron  clasurol  a  chysegredig  i  eiríau  a  dullweddaa 
Groeg,  y  rhai  a  berthynant  yn  hytrach  i  eiríaduron  a  eramadegaa  ;  a 
bod  ynddo  ormod  o  grybwyll  gwahanol  famau.  Noda  fel  biu  andl 
ddirdynu  geiríau,  i  gael  allan  o  honynt  wahaniaethau  cywrain  o  ystjrr. 
1  )y we'd  na  ddylai  arferiad  ysgrífenwyr  clasurol  da  gael  ei  chymhwyso  at 
yr  Apostol  Paul, — "  fFhose  highly  nemm  nature  did  not  comport  wWi  the 
weighing  of  words  ;"  ac  am  wahaniaethau  bychain  mewn  rhaneiríau  ac 
arddodiadau  (partides  and  prepositions)  dy wed — "  as  if  the  apostle,  inieni 
upon  ideaSf  condescended  to  these  niceties.** 

Hawdd  yw  beio  a  chanmawl  mewn  ffordd  gyffiredinol.  Gradewch  i  ni 
edrych  pa  engreifltiau  a  ddjrry  yr  adolygydd  hwn  o'r  hyn,  yn  ei  fam  e^ 
sydd  yn  afreidiol  neu  wallus.  Ar  y  gair  rhaijm  iv.  18  :  "  Y  mae  rhai 
wedi  ymchwyddo,"  ceir  nodiad  fel  hyn  yn  yr  Ësboniad  : — 


BSfiONtAD   PB1M0II»AL   BDWAfiDS.  466 

Tt¥ts,  some,  oither  •*  wjiom  I  cinnot  name/'  or  **  whom  I  coald  name  "  (cf.  xf. 
12  ;  Gal.  i.  7).  So  in  S  ph.,  Aj.  1188,  rm  is  ironical  for  <roi. 
Dy wed  yr  adolygydi  am  y  sylw  hwn  : — **  Stich  remarhs  are  useless.'* 
Anturîwn  ofyn  paham  y  mae  y  cyfryw  sylwadau  yn  afreidiol  ì  Ym- 
ddengys  i  ni  fod  y  ddwy  ffordd  o  ddeall  y  gair  "  rhai,"  sef  **  nas  gwn  " 
nea  "  nas  enwaf/'  yn  hollol  berthynasol,  yn  eglarhâd  da  ar  y  gair  yn  y 
nifer  lleiaf  o  eiriau  oedd  yn  bosibl.  Os  elid  ynghyd  ag  eglaro  y  gair  o 
gwbl»  dymunem  wybod  pa  fodd  y  gellid  ei  egluro  yn  well  1  Ond  gallai 
fod  yr  adolygydd  â*i  olwg  yn  benaf  ar  y  cyfeiriad  clasurol  at  Sophocles. 
Os  felly,  addef wn  yn  rhwydd  nad  y w  y  cyfeiriad  yn  angenrheîdiol  tuag 
at  ddeaÚ  yr  adnod,  nac  o  nemawr  gymhorth  unionçyrchol  i  hyny.  Os 
dyna  a  feddyliai  yr  adolygydd,  rhaid  iddo  faddeu  i  ni  am  ddychwelyd 
ei  sylw  jm  ol  iddo,  a  dyweyd — **  Such  remarhs  are  useless"  Oni  ẃyr 
pawb  nad  oedd  y  cyfeiriad  clasurol  yn  cael  ei  roddi  fel  peth  angen- 
rheidiol  tuag  at  ddeall  yr  adnod,  ond  yn  unig  fel  engraiffìb  eglurhaol  o 
ddefnyddiad  oV  gair  riwts  gan  yr  ysgrifenwyr  clasurol,  o  natur  syffelyb 
iV  dull  y  defnyddiai  yr  Apostol  ef  yn  y  lle  hwn— defnyddiad  nanner- 
gwawdus,  ac  eto  miniog  a  difrifol  ?  Nid  oes  neb  a  ŵyr  yn  well  na  Dr. 
Dayidson  fod  yr  esbonwyr  sydd  yn  alhiog  i  y^neyd  hyny  bob  amser  yn 
arfer  cyfochri  en^ifftiau  o  ddefnyddiad  geiriau  neillduol  gan  yr  ys- 
grifenwyr  clasuroî  a'r  ysgrifenwyr  ysbrydoledig.  Y  mae  cymharu  y 
cyfryw  engreifftiau  yn  addysgiadol  a  dyddorol.  Ac  y  mae  felly  yn  yr 
achos  hwn.  Nid  yw  y  sylw  oll  ond  llai  na  dwy  linell  a  haner ;  ac  nid 
yw  y  cyfeiriad  clasurol  yn  llawn  un  linell.  Credwn  fod  y  cjrfeiríad  yn 
ddigon  dyddorol  i  dalu  am  fwy  o  le  nag  a  gymer  yma.  Y  mae  y  sylw 
bychan  hwn  ar  y  gair  '*  rhai "  yn  engraifft  darawiadol  o'r  un  dulliau  o 
ymadroddi  yn  ffynu  ymysg  cenedloedd  gwahanol,  ac  yn  dangos  fel  y 
maent  oU  â'u  gwraidd  mewn  un  natur  gyffredin.  Defnyddir  y  duU 
cwmpasog  o  "  rhai "  yn  Ue  **  ti "  neu  **  chwi "  ar  un  Uaw  mewn  mater- 
ion  dîfrífol,  megys  rhagddyweyd  marwolaeth  neu  weinyddu  cerydd, 
neu  ar  y  Uaw  arall  mewn  materíon  ysgafn  a  duU  chwarëus.  Y  mae 
y  defnydd  o'r  gair  gan  yr  Apostol  Paul  a  Sophocles  yn  yr  ochr 
ddifrifoL  **Y  mae  rhai  wedi  ymchwyddo,"  meddai  Paul  am  ryw 
nífer  o'r  personau  a  gyferchid  ganddo.  Ac  yn  fynych  yn  ngweithiau 
Sophocles  rhoddir  bygjrthiad  neu  rag-fynegiad  tywyU  fod  dryg- 
fyd  ar  ddyfod  i  "rywuny**  gan  olygu  **i  tV*  FeUy  y  mae  yr 
esboniwr  gwreiddiol,  Esgob  Horsley,  yn  deongU  ymadrodd  tywyU 
ein  Hiachawdwr :  **  Yn  wir  y  dywedaf  wrthych,  Y  mae  rhai  o*r 
sawl  sydd  yn  sefyU  yma,  a'r  ni  phrofant  angeu,  hyd  oni  welont  Fab 
y  dyn  yn  dyfod  yn  ei  frenhiniaeüi " — mai  cyfeiriad  personoi  sydd  yna 
at  dynged  Judas,  gan  olygu  wrth  **  angeu  "  y  gosb  dragy wyddol  yn  ei 
chyflawnder  ar  ol  dydd  y  fam.  Fel  yr  awgrymwyd  oV  blaen,  dyddor- 
ol  iawn  yw  sylwi  ar  ry w  syniadau  neiUduoi  yn  cael  eu  gosod  allan  yn 
hoUol  yn  yr  un  wedd  mewn  gwahanol  ieithoedd,  ac  feUy  yn  profì  unol- 
iaeth  dynolryw.  Heblaw  yr  engraifft  a  nodwyd,  dyna  un  andl  hynod 
o  darawiadol — y  reddf  hono  yn  ein  natur  syda  yn  peri  i  ni  ochel  defn- 
yddio  y  gair  marw  yn  ei  berthynas  â  ni  ein  hunain  neu  ein  perthyn- 
asau,  a  chwiUo  am  euphemism  i'w  osod  aUan — ymadrodd  sydd  yn 
swnio  yn  weU,  ac  yn  cnddio  i  raddau  ofnadwyaeth  yr  amgylchiàd. 
Hynod  maì   yr  un  ymadrodd  a  diifiiyddir  i'r  dyben   hwn   yn  yr 


466  BSBONIAD   PBIKOiPAL   BDWaBIM. 

ieithoedd  Groeg  a  Lladin  ag  yn  y  Saesoneg  a*r  Gymracg.  "Pe 
b'ai  rhywheth  yn  dyfwydd  tddo^* — "//*  anything  shauld  happm  io 
him  " — 8Ì  quid  ei  acciderii—€i  rt  naêw,  Felly  yr  arferíad  sydd  wedi  bod 
dan  ein  sylw  oV  rhagenw  rhai  yn  lie  chwi  nea  ti,  Fel  engraifit  olaf  o 
honi  wrth  ei  gadael,  gallwn  ddychymygu  un  yn  dyweyd  wrtìi  Dr. 
Dayidson  yn  nçeiríau  yr  Apostol :  '*  Y  mae  rhai  wedi  ymchwyddo," 
neu  "y  mae  mai  yn  anffaeledig" — {rm  k(mko(ú  f<rr  <««.').  Arosasom 
cyhyd  gyda'r  pwnc  bychan  hwn  am  ei  fod  yn  cynnrychioli  sylwadaa 
eraUl  cyffelyb  jm  yr  adolygiad. 

Y  mae  y  sylw  nesaf  oll  a  wna  yr  adolygydd,  i'n  tyb  ni,  ymhelladì 
o*i  le  na'r  UalL  Wedi  dyweyd  ar  y  mater  blaenorol — "  &w3h  remarìti 
are  useless"  ychwanega : — "  So  is  this  also,  which  puts  an  e^traneous 
idea  into  the  imperfect:"  yna  dyfyna  y  sylw  hwn  o*r  Esboniad : — 
**riö$ap€v.  The  imperfect  means  that  when  Paul  planted  and  when 
afterwards  ApoUos  watered,  God  was  simultaneously  gÌYÌng  the 
increase."  Nis  gaUwn  weled  beth  yw  yr  extraneous  idea  a  ddygir 
i  mewn  yma  i'r  amser  anorphenoL  Y  mae  pob  awdurdod  a  wel- 
som  ni  ar  amserau  berfau  yr  iaith  Roeg  yn  cadarnhâu  cywirdeb 
sylw  Mr.  Edwards.  Y  mae  yn  hysbys  mai  ystyr  yr  amaer  an- 
orphenol  yw  gweithrediad  yn  cael  ei  barhau;  ac  mai  yr  aorist  a 
ddefnyddir  i  osod  aUan  weithred  orphenedig.  Os  trŷ  y  darllenydd 
i'w  Destament  Groeg,  ef e  a  wêl  mai  aorisis  y w  y  ddwy  ferf  "  a  blenais  " 
ac  "  a  ddyf rhaodd  "  yn  yr  adnod  hon  (iii.  6) :  /y^  iífẃrtwra  ÀiroXX^ 
iiráTur€v ;  ond  yn  y  ferf  araU,  "a  roddes  y  cynnydd,"  gweUr  fod  yr  am- 
ser  wedi  ei  newid  i'r  anorphenol  (ifnperfeciJh-àKXa  6  Otòç  ffi(ap€y,  Nid 
yw  y  newidiad  hwn  yn  amseríad  y  ferf  wrth  gwrs  yn  beth  diystyr,  ond 
arwyddocaoL  A  pha  beth  a  aU  arwyddocâu  ond  fod  y  ddwy  ferf  gyn- 
taf  yn  yr  aorist  yn  golygu  gweithredoedd  gorphenedig,  a  bod  j  ferf 
olaf  yn  yr  anorphenol  (imperfeä)  yn  golygu  gweithrediad  parhaus  a 
chydfynedol : — "  Pan  blenais  I,  ac  wedi  hyny  pan  ddyfrhaodd  ApoloB» 
Duw  oedd  yn  rhoddi  y  cynnydd."  Os  gwrthddadleuir  na  fedd  j  ferf 
av^tt>  ond  y  ddau  amser,  presennol  ac  anorphenol,  yr  ateb  yw  ei  bod 
mewn  ffurf  ychydig-  yn  wahanol  {<otö(»)  yn  cymeryd  yr  amserau  erailL 
Nis  gallwn  feddwl  am  ddim  arall  a  aUasai  Dr.  Dayidson  olygu  wrth 
"  roddi  eairaneous  idea  "  yn  yr  amser  anorphenol,  os  nad  oedd  yn  tram- 
gwyddo  wrth  y  gair  simultaneously,  am  ei  fod  yn  ymddangos  yn  cyfyngu 
yr  anorphenol  i  amser  pendant  Os  dyna  oedd  ei  feddwl,  addef- 
wn  y  gaUai  fod  rh^rw  gymaint  o  saü  i'r  sylw. 

Y  mae  sylw  nesaf  yr  adolygydd  yn  un  hynod  iawn.  Mynega  y 
ddeddf  y  mae  gydag  awdurd^,  a  chau  aUan  bob  ymresymiad.  Y 
mae  gan  Alford  Nodiad  maith  a  dysgedig  ar  x.  4 :  "  Canys  hwy  a 
yfasant  o*r  Graig  ysbrydol  a  oedd  yn  canîyn,"  yn  yr  hwn  y  dadleoa 
dros  y  golyçad  fod  yr  Apostol  wedi  mabwysiadu  y  traddodiaa  a  fiÿnai 
ymysg  yr  luddewon,  fod  y  graig  wedi  canlyn  yr  IsraeUaid  yn  ea 
teiUìiau,  gan  roddi  dwfr  iddynt  yr  hoU  ffordd.  Dywed  Princ^MÌ  Ed- 
wards  yn  ei  esboniad  ar  yr  adnod  hon  fel  hjn : — "  Oddiwrth  y  sacra- 
ment  ddechreucJ  o  fedydd,  ä  yr  Apostol  ymlaen  at  y  sacrament  o 
ffynnaliaeth,  yr  hon  sydd  yn  canlyn  Israel  Duw  hyd  ddiwedd  eu  taith. 
Dengys  y  defnydd  o  r  gair  lucdÁcyêoẃnjs  (*  oedd  yn  canlyn  ')  fod  gan  jt 
Apottol  yn  ei  feddwl  y  traddodiad  Eabbinaidd  fod  y  graig  a  darawjrd 


BSaOMIAP   PRIMOIPAli  HDWàBDS.  467 

gaa  Moses  wedi  caDljn  yr  IsrMÜaid  trwy  eu  crwydriadau.  Ond  nid 
yw  yn  profí  ei  fod  ef  yn  (»«da  ac  yn  rhoddi  ei  gymeradwyaeth  i'r 
chwedl  ^^ford),  na'i  fod  yn  gosod  allan  fod  y  dwfr  a  darddai  o'r  graig 
yn  rheaeg  gydag  ochr  y  llu  yn  ystod  eu  hymdaith  (Theod.  Mops., 
Calvin,  Ëstius,  &c.).  Y  mae  y  ddwy  dyb  jm  anghyson  â  Num.  xxi. 
5,  16."  Fel  hyn  y  dywed  Dr.  Dayidson: — "In  like  manner  the  con- 
tradiction  of  Alford's  opinion  on  p.  245  is  out  of  place,  and  should  bo 
espunged."  Nid  yw  yr  adolygydd  yn  cynnyg  un  rhiüi  o  reswm  dros 
y  dy wediad,  ond  yn  penderfynu  tynged  y  sylw  ex  caihedrâ,  fel  barnwr 
yn  cyhoeddi  dedfryd. 

Dywed  yr  adoly^dd  eto  mai  camgjrmeriad  yw  dyweyd  fod  i  iva 
unrhyw  ystyr  yn  y  Testament  Newydd  heblaw  yr  un  telie — jt  ystyr  o 
ddÿbm/  "er/'  meddai  ar  unwaith,  *'fod  rhai  ysgolheigion  wedi  dal  y 
gwrthwyneh  mewn  ychydig  o  adnodau."  Ceir  gan  un  o'r  awdurdodau 
nchaf  ar  Boeg  y  Tastament  Newydd  yr  engraifft  hon,  ymysg  eraiH,  Ue 
nad  yw  ipa  yn  golygu  bwriad: — "When  Ẃe  Optatiye  (after  a  Pres.) 

follows  cMa,  as  in  £ph.  iii  16 u^  d^  vh*v  (*ar  roddi  o  hono  ef 

i  chwi'),  ufa  is  not  properly  a  particle  of  design;  but  the  sentence 
which  it  commences  eipresses  the  object  of  a  wish  and  prayer  (ihai 
He  may  gẁe)  .  ." — (Wmer's  Orammar  of  ihe  New  Testameni  Diisiion^ 
p.  306.) 

Oellid  dyfynu  llîaws  o  nodiadau  cyffelyb  o'r  adolygiad  hwn.  Ac  y 
mae  pellder  Dr.  Dayidson  oddîwrth  Prmeipal  Edwards  yn  ei  olygiadau 
duwinyddol,  a'r  gwrthddadleuon  a  ddwg  ymlaen  yn  erbyn  UÍaws  o 
bethau  yn  yr  Esboniad,  yn  rhoddi  cymaint  a  hyny  mwy  o  werth  yn  y 
^nmoliaeth  a  ddyry  i'r  gwaith.  Dywed  fod  cylch  darlleaiad  Mr. 
Edwards  wedi  bod  yn  eang,  a  bod  ei  gydnabyddiaeth  â'r  Esbonw^rr  goreu, 
hen  a  diweddar,  yn  helaeth.  "  Ymddengys,"  meddai,  "  nad  yw  wedi 
esçeuluso  braidd  yr  un  ffynnonell  o  wybodaeth— ffaith  sydd  yn  ei  allu- 
ogi  i  gofnodi  y  bamau  gwahanol  o  eiddo  eraiU  fel  y  mae  ^m  myned 
yailaen,  gan  feimiadu  eu  gwerth,  ac  ychwan^u  atynt  ei  olygiad  ei  hun- 
an  mewn  modd  ysgolheigaidd.  Heb  fod  yn  amddifad  o  allu  beimiadol 
ei  hunan,  eistedda  mewn  bam  ar  feiraiaid  sydd  wedi  esbonio  yr  epistol 

£da  Uawer  iawn  o  ddimadaeth  ì*w  ystyr."  Eto :  "  Cawsom  ein  bodd- 
u  wrth  weled  cymaint  o  esbonio  da  oddiwrth  un  sydd  wedi  def nyddio 
Uiaws  o  awduron  gydag  annibyniaeth,  ac  wedi  m^med  ymhell  iu  hwni 
i  unrhy w  esboniwr  Seisonig  mewn  edurhadaeth  gywir  o'r  EpistoL  Y 
mae  dysgeidiaeth  amryfal  ŵedi  ei  awyn  i  egluro  gwaith  yr  Apostol, 
gyda  chanlyniad  Uawer  ffweU  nag  yn  ngheisiadau  anmherffaith  Words- 
worth  ac  Alford.''  Ail  ddyweda  drachefn  wrth  ddiweddu  ei  adolygiad, 
fod  y  gyfrd  ar  y  blaen  i  bob  Esboniad  Seisonig  arall  ar  yr  Epistol : 
"  y  mae  yn  fwy  ysgolheigaidd,"  meddai,  "  ac  yn  fwy  trwyadL" 

Ein  hesgusawd — ^pe  buasai  eisieu  hyny — am  aros  mor  hir  gyda'r 
adolygwyr  Seisonig  ydyw  fod  yr  achlysur  yn  un  o  ddyddordeb  neiUduol, 
ao  yn  gyfryw  na  ddygwyddodd  erioed  o'r  blaen.  Oobeithiwn  nad  hwn 
yw  y  tro  olaf,  ond  y  mae  yn  sicr  o  fod  y  Iro  cyntaf  i  weinid^g  gyda'r 
Metbodistiaid  Calfinaidd  yn  Nghymm  ddwyn  aUan  Oyfrol  o  ÉBU>niad 
yn  yr  iaitli  Saesoaeg,  o'r  hòniadau  nchaf — ^un  sydd  yn  ymgystadlu 
mewn  dysgeidiaeth  gl&surol  a  Biblaidd,  mewn  beimiadaeth  a  duwinydd- 
iaeth,  â  gweithiau  esbonwyr  enwoeaf  Prydain.    Yr  oedd  cymaint  yn 


468  ESBOKIAD    PRINGIPAL   EDWABD8. 

cael  ei  anturío  ar  7  fath  dafliad  a  hwn,  fel  yr  oedd  jn  debyg  o  fod  jn 
llwyddiant  mawr  neu  yn  fethîant  truenus.  Nis  giJlwn  lai  na  theiinlo 
dyddordeb  neîllduol  wrth  wrando  pa  fath  dderbyniad  a  ga  yr  awdwr 
newydd  hwn  gan  y  beirniaid  Seisonig.  A  diau  genym  mai  llawenydd 
mawr  gan  bob  Methodist — a  gawn  ni  ddy weyd  gan  bob  Cymro  ì — ^yw 
gweled  y  f áth  gydgordiad  o  f am  mewn  perthynas  iddo ;  a  bod  yr  adol- 
ygwyr  mwyaf  galluog  a  diduedd  yn  ei  osod  ymhlith  esbonwyr  mwyaf 
yr  oes,  ac  yn  cyhoeddi  eî  waith  hwn  fel  yn  rhagorí,  a  hyny  yrahelly  ar 
bob  Esboniad  Seisonig  a  ymddangosodd  o'i  flaen  ar  yr  Epistol  Cyntaf 
at  y  Gorínthiaid. 

1.  Ycwestiwn  cyntaf  sydd  yn  naturíol  iV  ofyn  wrth  fyned  uwch  hen 
y  gwaith  pwysig  hwn  ydyw — Beth  yw  y  duU  o  esbonio  a  ddefn- 
yddir  yma  t  Canys  nid  yw  pob  dull  unrhyw  ddull.  Y  mae  gwahanol 
dduiliau.  Dull  arall  sydd  i  Peter  Williams  ac  arall  i  Alfora.  Arall 
yw  dull  yn  gystal  a  rhagoríaethau.  Arall  yw  duU  James  Hughes, 
a*r  dynion  da  a  elwir  ganddo  mor  barchus  "ein  hawdwjrr,"  a'n 
"hawdwyr  dysgedig*' — Henry  a  Gill,  Poole  a  Guyse  a  Doddrídge; 
ac  arall  yw  dull  Meyer,  Ebrard,  OÌshausen,  a  Lightfoot^  Weetcott 
ac  Ellicott  Y  mae  rhagor  rhwng  esboniwr  ac  esboniwr  mewn  gogon- 
iant.  Gellir  dy weyd  am  danynt :  **  Y  mae  cyrff'  nefol,  ac  y  mae  cyiff 
daearol ; "  ac  hefyd  mai  *'  arall  y w  gogoniant  y  rhaì  nefol^  ac  arall  y 
rhai  daearoL"    Yr  "ysbryd  "  yw  pobpeth  gan  rai,  a'r  "  Uythyren  "  yw 

Sobpeth  gan  y  Ueili;  tra  y  mae  eraill  gwell  na*r  ddau  yn  chwilio  i'r 
ythjrren  er  mwyn  cael  gafael  ar  yr  ysbryd.  Bu  y  dull  all^wl  o 
esbonio  mewn  brí  mawr  yn  yr  Eglwys,  o  amser  Orígen  am  ganrífoedd. 
Ac  er  mor  ddigrifol  oedd  rhai  esboniadau  fel  hyn,  nis  gallwn  lai  na 
pharchu  y  reddf  grefyddol  oedd  wrth  eu  gwraidd.  Y  reddf  hon  oedd 
achlysur  gwendid  a  gogoniant  y  Canol-oesoedd,  trwy  geisio  gwneyd 
pobpeth  yn  ffenestri  i  oUẁng  drwyddynt  oleuni  o'r  byd  ysbrydol.  Mỳn 
rhai  fod  yn  y  nefoedd  o  hyd,  ac  eraill  ar  y  ddaear  o  hyd.  Y  cyfryw 
oedd  tuedd  í)r.  Macknight  at  esbonio  pobpeth  yn  Uythyrenol,  fel  y 
dywedai  Robert  Hall  am  dano — **nad  elai  byth  i*r  nefoedd  os  cai  le 
i  roddi  ei  droed  i  lawr  ar  y  ddaear."  Ond  gwell  na*r  ddau  y w  yr  un 
sydd  yn  treiddio  yn  ddwfn  i'r  ddaear  er  mwyn  esgyn  yn  uwdi  i'r  nef- 
oedd.  Felly  y  gwna  yr  esbonwjrr  goreu.  A  dyna  un  o  briL  ragor- 
iaethau  yr  esboniad  hwn — ei  fod  yn  meddu  digon  o  nerth  a  chwmpas  i 
uno  yr  'eithafíon.  Disg^ma  i  fanylion  grammadeg  a  chystrawiaeth,  ac 
oddiyno  esgyna  at  arweddion  mwyaf  ysbrydol  a  gogoneddus  y  gwir- 
ionedd. 

Ond  wrth  son  am  y  dull  o  esbonio  yn  y  cysylltiad  hwn,  nid  ydys  yn 
golygu  neillduolion  meddyliol  na  chrefyddol,  na  dim  a  allai  benderfyna 
mater  yr  esboniad,  o  ran  bod  yn  allegol  neu  lythyrenol,  hanesiol  nea 
athrawiaethol.  (Jolygir  yn  unig  yr  offeryn,  mewn  ystyr  lenyddol,  ft 
pha  un  y  gwneir  y  gwaith.  Gair  mawr  yn  ein  hoes  ni  yw  y  gair  yr 
ysgrifenodd  Colerídge  draethawd  amo — y  gair  Dull  (Metìwd)  yn  ei 
ystyr  athronyddol.  Daeth  Bacon  â  chwrldröad  i  mewn  i  athroniaeth,  i*r 
gwyddorau  naturio]  yn  enwedig,  trwy  ddyfod  à  Novtm  Orgamm^  offeryn 
neu  ddìdl  newydd  i  mewn  i  chwiiio  dirgeloedd  natur.  Daeth  gwyddoraa 
newydd  i  fod  yn  ddiweddar,  ynglŷn  ft'r  wybodaeth  am  genedloedd. 


KöfiONlAD   PBINOIPAL   EDWABDS.  469 

ieithoedd  a  chrefyddan,  trwy  fod  dall  newydd  wedi  ei  ddwyn  i  mewn 
i'r  astudiaeth  o'r  pethaa  hyn,  sef  y  dall  cymhariaethol,  neu  yr  efryd- 
iaeth  o  honynt  ar  raddeg  eang  yn  eu  perthynas  á'u  gilydd.  Tua  diwedd 
yr  hanner  cyntaf  oV  ganrif  hon,  trwy  Esboniad  Alford  ar  y  Testament 
Groeg,  a  thrwy  gyfìeithiadau  o  rai  o  Ësboniadau  goreu  yr  Almaen, 
dygwyd  i'r  deyrnas  hon  ddull  newydd  o  esbonio,  mwy  llafurfawr,  mwy 
manwi  ac  athronyddol  na  dim  a  welwyd  oV  blaen.  Pan  y  tröem  o 
ddarllen  yr  esbonwyr  Seisonig  goreu  i  ddarllen  un  o  bríf  esbonw^rr  yr 
Almaen,  teimlem  ein  bod,  nid  wedi  symud  ymlaen  ar  yr  un  gwastadedd, 
ond  wedi  tori  i  haen  ddyfnach  ac  wedi  agor  gwythíen  newydd.  Gaem 
ein  hunain  mewn  byd  arail  o  ddrychfeddyiiau.  Ganlyníad  oedd  hyn  i 
dduU  gwahanol  o  esbonio — dull  mwy  beirniadol,  mwy  trylwyr,  mwy  dwfn 
mewn  ystyr  athronyddol  a  duwinyddol,  na  dim  yr  amcenid  ato  o'r  blaen. 
Ac  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  cynnyrchodd  yr  adfywiad  hwn  mewn 
beirniadaeth  a  dëongliadaeth  Ysgrythyrol  restr  o  esboniadau  Seisonig 
o*r  dosbarth  uchaf,  ar  oi  yr  eiddo  Alford,  megys  yr  eiddo  EUicott,  West- 
cott,  Lightfoot  ac  eraill,  at  y  rhai  y  bydd  raid  chwanegu  o  hyn  allan  yr 
enw  Edwards. 

Y  mae  y  duU  goreu  o  esbonio  yn  ymwneyd  â  phedwar  math  o  ym- 
chwiliad,  ac  i  fesurau  mwy  neu  lai  yn  eu  cyfuno.  Yn  y  Bibl  y  mae 
Duw  yn  Uefaru  trwy  ddynion  ysbrydoledig  mewn  iaith  ddynol.  Dyna 
yw  y  defnydd  gan  hyny  sydd  o  dan  ddwylaw  yr  esboniwr  i  weithredu 
amo — meddyliau  Duw  yn  cael  eu  cyfleu  mewn  geiriau.  Beth  yw  yr 
hyn  y  mae  yr  esboniwr  yn  chwilio  iddo  o  berthynas  i'r  geiriau  hyn  ì 
Pedwar  peth.  Pa  rai  y w  y  geiriau  î  Beth  yw  ystyr  y  geiriau  ?  Beth 
yw  y  gwirionedd  a  ddysgir  trwy  yr  ystyron  î  A  pha  beth  yw  y  drych- 
feddyliau  a  gynnwysir  yn  y  gwifionedd  î 

Y  cwestiwn  cyntaf  ydyw — Pa  rai  yw  y  geiriau?  Gyn  dechreu 
esbonio,  rhaid  penderfynu  beth  sydd  i'w  esbonio.  Ac  nis  gellir  pender- 
fynu  hyu,  wrth  gwrs,  uwch  ben  cyfieithiad  o'r  Ysgrythyrau ;  rhaid  eu 
cael  ger  bron  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  hwynt  Angenrhaid  cyntaf 
oil  esboniwr  yw  cael  yr  ipsissima  verba — y  geiriau  eu  hunain  a  ysgrifen- 
wyd  dan  ysbrydoliaeth  Ddwyfol.  Felly  y  defnydd  iV  esboniwr  weithio 
arno  yn  y  Testameut  Newydd  yw  y  Testun  Groeg.  Ond  dyma  gwest- 
iwn  anhawdd  yn  cyfodi  eto — pa  Destun  î  Hwn  yw  y  cwestiwn  sydd 
yn  rhoddi  bôd  i'r  wyddor  o  reirniadaeth  Fiblaidd  yp  yr  ystyr  briodol, 
a  gwaith  y  wyddor  hono  yw  ceisio  ei  ateb.  Allan  o  gant  a  hauner  o 
fìloedd  o  wahanol  ddarlleniadau  yn  y  Testament  Newydd,  pa  fodd  y 
mae  yn  bosibl  penderfynu  y  gwir  ddarlleniad  1  Y  prif  ffynnonellau 
ydynt  hen  ysgriflyfrau  o*r  Testament  Newydd,  *byfieithiadau  hynach 
fyth,  a  dyfyniadau  gan  y  Tadau  mor  foreu  a  diwedd  y  ganrif  gyntaf. 
Gwnaed  cyfraniadau  pwysig  at  wyddor  beirniadaeth  y  testyn  o 
MiII  yn  nechreu  y  ddeunawfed  ganrìf,  hyd  Griesbach;  ^edi  h}*ny 
gan  Lachmann,  Tischendorf,  a  Tregelies ;  ac  yn  ddiweddar  gan  waith 
mawr,  gorchestol  Westcott  a  Hort,*  gan  y  rhai  y  cymhwyswyd  yr 
egwyddor  gymhariaethol  at  destun  y  Testament  Newydd,  sef  olrhain 

*  Gall  y  **  Cymro  unialth  "  gael  llawer  o  wybodaeth  werthrawr  am  y  gwaith  nchod.  ac 
am  hanes  Beirniadteth  Ysgrythyroi,  mewn  erthygl'  alluog  a  hynod  ddyddorol  ar  Dea- 
tameot  Oroeg  Weatcott  a  Hort  yn   y   Trabtbodtdo   am  Ôorphenaf,  1882,  gan  y 

OOLTGTDD. 

1886  2    0 


470  iraBOKIAD   PfilKOiPAL  SiyWABM. 

âchyddiaeth  a  chydbertàynas  j  gwahanol  ddarilenîadam.  Y  mae  yn 
debyç  íod  llafeir  y  doctorìaid  enwog  hyn,  ynghyd  a'r  «iddo  Owmnî  y 
Gyfíeithiad  Diwygiedig,  wedi  dwyn  y  ganeen  bwysig  hon  o  efrydiaetfa 
Ysgrythyrol  i'r  perffeithrwydd  mw^raf  y  gellir  ei  ddysgwyl  ^m  bresennol, 
a'r  cy£ryw  ag  i  gan  allan  ymchwiliadau  annibynol  am  faith  amser. 
Dyma  Feimiadaeth  Destunol  (Texíual  CrUicism)*  Gwnaeth  Alford 
wasanaeth  mawr  i  efrydiaeth  Fiblaidd  yn  y  deymas  hon  yn  nghyhoedd- 
iad  ei  Esboniad  ar  y  Testament  Groeg  tua  deng  mlynedd  ar  hngain  yn  oL 
Gellir  dy  weyd  iddo  ddechreu  cyfn(^  newydd  mewn  Ësboniadaeth  yn 
Lloegr  trwy  ddwyn  golygiadau  esbonwyr  goreu  yr  Almaen,  De  Wettc, 
Meyer,  Olshaus^,  Tholuck,  ac  ereill,  ac  esboniad  Lladin  Bengel,  am 
y  tro  cyntaf  i  g^rrhaedd  darllenwjrr  Seisonig.  Yr  oedd  efe  jm  ẃt  o 
ddysgeidiaeth  anghyffredin,  ac  yn  Eglwyswr  eang-galon  a  rhyddfrydig. 
Disgynodd  ei  Esboniad  fel  tywalltiad  o  feirniadaeth  destuuol  a  diul 
newydd  o  ddehongli.  Credwn  iddo  roddi  symbyliad  i  efrydiaetíi 
Fiblaidd,  a  dwyn  ffrwyth  da  yn  ein  gwlad.  Ond  fel  y  sylwa  Mr. 
Edwards  yn  ei  Arweiniad,  y  mae  yn  sicr  ei  fod  yn  fwy  fel  beîrniad 
test^mol  nag  fel  esboniwr.  Er  Uawer  o  ddysg  a  llafur  diflino,  nid  oedd 
ynddo  fel  esboniwr  nemawr  rym  na  gwreiddioldeb.  Nid  yw  yn  an- 
nhebyg  i  famwr  cywir  a  chydwybodol,  wedi  gwrando  jm  ofalos  ar  y 
tystion,  ac  wedi  ysgrifenu  yn  ei  nôd-lyfr  nifer  Ihosog  o  ffeithiau,  ond 
heb  y  nerth  a'r  clirder  meddwl  angenrheidiol  iV  trefnu,  dehongli  eu 
harwyddocâd,  a  ffurfìo  bara  addfed  oddiar  gymhariaeth  oV  cwhL 
Mewn  egwyddorion  ac  athrawiaeth,  hjrny  y w,  yn  yr  ystyr  ysbrydol,  y 
mae  yn  diffygio ;  ond  yn  llenyddiaeth  llyfrau  y  Testament  Newydd  a 
beirniadaeth  y  testun,  y  mae  yn  dangos  dysg  a  liafur  anghyffredin. 

Dengys  Prindpal  Edwards  trwy  yr  holl  Gyfrol  hon  ei  fod  wedi  talu 
sylw  manwl  i  feirniadaeth  y  testun,  ac  ymhob  amgylchiad  nad  yw  yn 
arbed  trafferth  i  sicrhâu  y  gwìr  ddarlleniad.  Dyma  engraifft  o  wahan- 
iaeth  darlleniad,  a  hwnw  ond  un  bychan,  yn  rhoddi  duUwedd  newydd 
ar  y  meddwl,  ac  hyd  yn  nod  yn  awgrymu  meddwl  newydd  : — 

Peo.  ii.  ado.  18  : — **Y  rhai  yr  ydym  yn  ea  llefam  hefyd,  nid  â'r  geirÌMi  a  ddysgtr 

ffaii  ddoethineb  ddynol,  oüd  a  ddysgir  gan  yr  Ysbryd  Glfto *'     '*  Gan 

Ysbryd."  Y  mae  (yr  ysgriflyfrau)  m  A  B  C  D  yn  gadael  allan  Oldn.  Felly  Lachm., 
Tisch.,  Westc.  a  Hort,  Cyf.  Diwyg.  Gwell  ywhebddo.  «•  A  ddysgir  gan  Ysbryd/* 
— gan  olenni  gomwchnatnriol  oddimewn. 

Hyd  yn  nod  yn  naturiol,  ^yn2L  y  geiriau  byw — geiriau  a  ddysgir  gan 
ysbryd  (y  dyn).  Ac  yn  yr  ystyr  uchaf — "  a  ddysgir  gan  Ysbryd  " 
(Duw)  yn  fy wyd  a  goleuni  yn  ysbrỳd  y  dyn. 

Yn  ei  sylwadau  ar  xi.  24  :  "  Ac  wedi  iddo  ddiolch,  efe  a'i  torodd,  ac 
a  ddywedodd,  Cymerwch,  bwytewch ;  hwn  yw  fy  ngorff,  yr  hwn  a 
dorír  drosoch.  .  ."  gwelir  mor  annibynol,  ac  hefyd  mor  fanwl  y  mae 
ein  hawdwr  yn  trin  beirniadaeth  y  testun.     Fel  hyn  y  dy  wed  ;— 

Gadewir  allan  y  geirían  '*  qfmerwchf  hwytewch  "  (yr  ydym  yn  rhoddi  y  geirian  Cjm* 
raeg  yn  Ue  y  Groeg)  jrn  M  A  B  C  D.  Gadawa  8t  Lnc  a  St  Marc  bwyíewh  «llaD. 
RhodJodd  y  copîwyr  y  gair  i  mewn  yma  o  St  Matthew. 

•Ceir  banes  cyflawn  a  rhagorol  iawn  o  Feimîadaeth  Te^tun  y  Testament  Newydd  tä 
Ricuas'  Uiaiory  of  the  Saered  Scripímes  o/  the  Hew  1'eetament  (Bng.  Tnms.  ClartL 
Bdiu.   I8t4). 


SSBONIAD    PBIirOlPAL   BD^^AlCBS.  471 

Yna  rhydd  ei  fara  o  blaid  gadael  i  mewn  **  a  dorîr,"  yn  erbyn  pedwar 
o'r  ysgriflyfrau  hynaf,  a  phedwar  o'r  awdẅdodau  beirniadol  uwchaf ; 
tra  yr  enwir  tri  dros  ei  gadw.  Seilia  y  farn  hono  ar  dri  rheswm  o 
natur  wahanol  iV  gilydd;  un  yn  ramadegol,  y  Uall  yn  hanesiol- 
athrawìaethol,  a*r  trydydd  yn  perthyn  i  feimiadaeth  destunol  bur: — 

Gadewir  allan  y  gair  **a  dorir*  yn  h  A  B  C  (Gan  D  y  mae  a  ddrylHwyéL)  Y 
maa  Laohm.,  Tisch.,  Treg.,  Westc.  a  Hort  yn  ei  adael  allan  ;  a  De  Wette.  Reiche, 
Hofmann  yn  ei  adael  i  mewn.  Yn  iawn ;  oblegid,  yn  gyntaf,  y  mae  rò  vírèp  v}jm>v 
(yr  hwn  sydd  drosoeh)  yn  dra  garw,  fe  allai  heb  ei  debyg ;  yn  aîl,  yr  oedd  tori  y  corff 
yn  hanfodol  i*r  aberth ;  yn  drydydd,  gellir  rhoddi  cyfm  am  waith  y  copîwyr  yn  ei 
adael  allan  ar  y  dybiaeth  en  bod  hwy  yn  ammea  gwrthddywediád  rhwng  yr  adnod 
hon  a  loan  zix.  86.  Y  mae  Meyer  yn  methn  wrth  dybied  fod  yr  Apoatol  yn  gadael 
allan  a  dortoyd  am  y  gellid  ei  gael  o  efe  a*i  torodd,  canyt  cyfeina  y  toríad  hwnw  at  y 
bara,  hwn  at  y  corff. 

Nodwn  fel  engreifftìau  pellach  o  fanylrwydd  ymchwiliad  yr  awdwr 
mewn  beimiadaeth  destunol,  y  aylwadau  ar  **  Mi  a  weddíaf  â'r  ysbryd," 
xiv.  15  ;  ac  ar  "  Yna  y  bydd  y  diwedd,  wedi  y  rhoddo  efe  y  deyrnas  i 
Dduw  a'r  Tad,"  xv.  24.  Y  mae  y  darlleniad  yn  dra  ammheus  yn  vii. 
34  :  "Y  mae  gwahaniaeth  hefyd  rhwng  gwraig  a  gwyryf.  Y  mae  yr  hon 
sydd  heb  briodi,  yn  gofalu  am  y  pethau  sydd  yn  perthyn  i*r  Arglwydd, 
fel  y  byddo  hi  sanctaidd  yn  nghorff  ac  ysbryd  ;  ac  y  mae  yr  hon  sydd 
wedi  priodi,  yn  gofalu  am  bethau  bydol,  pa  fodd  y  rhynga  hi  fodd  iV 
gŵr."  Credwn  fod  yr  esboniad  ar  yr  adnod  hon  yn  un  o  r  engreifl*tiau 
goreu  yn  y  llyfr  o  fanyl^ych  beimiadaeth  a  medr  ymresymiadoi  tuag 
at  benderfynu  y  gwir  ddarlieniad,  a  thrwy  hyny  y  gwir  ystyr.  Gwelir 
yma  engraifft  dda  o  bwys  y  darllenìad  mewn  penderfynu  yr  ystyr. 
Gwnai  y  derayn  hwn  y  tro  i'w  osod  i  efrydydd  fei  tasg  iV  feistroli, 
neu  exercise  mewn  ymresymu,  tebyg  i  problem  yn  Euclid.  Dyma  rydd- 
gyfieithiad  i  ddangos  mor  eglur  ag  y  gallwn  y  príf  ddolenau  yn  y 
^íidwen : — 

T  mae  y  darlleDÌad  yn  dra  ammheus.  Dyry  pedwar  ysgriflyfr  ae  o  flaen  "Y* 
mae  gwahaijiaeth  "  (ficfM/Hirrat);  a  dyry  tri  ac  o  flaen  "gwratg."  Y  mae  awdnr- 
dod  rhai  ysgriflyfrao  a  rhai  Tadao  o  blaid  ac  yn  erbyn  rhoddi  dibriod  ar  ol 
**gwraig."  Dyry  dau  ysgriflyfr  y  gair  dihriod  ar  o\  **gwyryf."  Y  mae  yr 
ysgriflylr  hynaf  o'r  Testament  Newydd  sef  B  yn  ei  adael  allati ;  felly  y  YtägaU 
a'r  hoil  Dadau  Oroegaidd  a  Lladinaidd.  Y  mae  pwysan  y  profion  yn  ei  erbyn. 
Ymddibyna  ybtyr  yr  adnod  ar  y  cwestiwn  pa  nn  a  yw  **ac  y  mae  gwahan- 
iaeth"  i'w  gyeylltu  ft'r  byn  eydd  o  flaen  ynte  á'r  hyn  sydd  ar  ol.  Dibyaa 
hyn  eto  ar  y  c<restiwn  pa  nn  a  roddir  dibriod  ar  ol  ','gwraig"  ai  ni  wneir. 
Oblegid,  oa  gadewir  ef  allan,  golyga   *'gwraig"  wraig  brlod^  yr  hon  felly  nia 

Í^all  fod  yr  nn  sydd  '*yn  gofalu  am  y  pethan  a  berthyn  i'r  Arglwydd.  Os 
ol^y»  **gwraig"  a  "gwyryf'  fydd  y  gwrthddrycbau  y  cyfeirir  atynt  yn  yr  ym- 
adrodd  **Y  mae  gwahaniaeth : "  **Ac  y  mae  y  wraig  a'r  wyryf  yn  gwahan- 
iaethn."  Felly  De  Wette,  Meyer,  Oaiander,  Baur,  Maier,  Álford.  Yna  eglura 
yr  adnod  nesaf  pa  fodd  y  maent  yn  gwahaniaethn.  Ond  y  mae  fod  y  ferf  yn 
ÿwahaniaethu  (jitfupiírrtu)  yn  y  rhif  uoigol  yn  wrthddadl  yn  erbyn  y  darlleniad 
yoa.  Amddiffyoa  Meyer  ef  ar  y  tir  fod  y  ferf  o  flaen  y  dd«n  wrthddrych  (iubjeetê), 
a  bod  '*ffwraig"  a  '*gwyryf"  Toghyd  yn  cynnwys  y  rhyw  fenywaidd  íel  nn 
cyfan.  Ond  dyben  yr  Ápostol  oead  uid  eu  golygu  fel  un  cyfan  cymhleth, 
ond  i'r  gwrthwyneb.  Eisieu  dyweyd  sydd  arno  et  ymhi  beth  y  maent  yn  gwa- 
haniaethu,  a  gwna  hyo  y  rheol  am  y  defnydd  o'r  rhif  unigol  yn  anghymhwys  idwy  at 
y  Ue  hwn.     Oa,  ar  >  Uaw  aiall.  y  darlleown  y  wraig  ddibriúd  rhaid  cysyllta  *'ac 

3    O    2 


472  BSBOMUD    PBINGIPAL  BDWABDS. 

y  mae  gw»baiiiaeth  "  â'r  hyn  aydJ  o'r  blaeo.  Yr  wyf  fi,  gan  hyny,  yo  derbyn  atUl- 
nodiad  Lichmann  a  Tregftílea  :  ."  Y  mte  yr  hwn  a  wreicâ'>dd  yn  gofaln  am  bethaa 
y  byd,  pa  wedd  y  bodilona  ei  wraig,  ac  y  mae  yn  rhaoedig  (diatracUd,  yn  c*el  ei 
wahann,  fjLtijJpiírrcu)  ;  ac  y  mae  y  wraig  ddibriod  a'r  wyryf  yn  gofaln  am  y  pethan 
sydd  yn  perthyni'r  Arglwydd."  Pelly  Estins,  Neander,  H«fmann.  Westc.  a  Hort. 
Ystyr  fiMyÂpitrrai  (**y  mae  gwahaniaeth  ")  yna  fydd,  "sydd  ranedigyn  ei  aehosion," 
**8ydd  yn  cael  ei  dynn  mewn  gwahanol  gy feiriadaa. "  Cymh.  Mit.  xîî.  25 :  "teyra- 
as  wedi  ymranu  yn  ei  hetbyn  ei  hnn.'^  Bydd  **y  wraig  ddibriod"  yn  golyga  y 
wyryf,  y  weddw,  a'r  wraig  yr  hon  v  m  le  ei  gŵr  w»ii  ei  gadaeL  Defnyddir  y  ferf 
(liepifUfç. — **Ä  ofala")  yn  y  rhif  Uüigol  am  fod  y  ddau  wrthddrych  yn  ffarfio  on 
syniad  cymhleth,  Kal  (ae)  yn  golygu  *'ac  i  fanylo." 

Wedi  p^nderfynu  pa  rai  yw  y  geiriau,  cwestiwn  nesaf  beimiadaeth  yw 
Beth  yw  ystyr  y  geiriait?    Dyma  feirniadaeth  eiriol  (verbal  criHcism}. 
Chwifir  ymlaeuaf  i  ystyr  bríodol  y  gaîr  jm  ol  y  geirlyfrau  aV  awduron 
goreu ;  yna  iV  ystyr  ramadegol  yn  y  Ue  dan  sylw,  fel  y  mae  yn  dyfod 
0   dan  ddylanwad  moddau,   amserau,*  ac  achosion,   ynghyd   a  chys- 
trawen  a  chysylltiad  y  lie ;  ac  fel  y  mae  yn  cael  ei  ddullweddu  o  bosibl 
gan  ryw  wahaniaethau  rhwng  Groeg  y  Testament  Newydd  a'r  Groeg 
clasurol.     Y  mae  yr  Esboniad  hwn  yn  g^rfoethog  yn  y  feirniadaeth 
hon.     Cwyna  rhai  o'r  adolygwyr  ei  fod  yn  cael  ei  orîwyüio  &  manyli<Hi 
dysgeidiaeth  Roegaidd,  mewn  mân-reolau  gramadegol,  cyfeiriadau  at 
yr  arferiad  o  eiriau  gan  yr  awduron  clasurol,  a  dyfyniadau,  mwy  perth- 
ynol  i  eiriaduron  a  gramadegau,  a'i  fod  felly  yn  dwyn  gormod  o  ddelw 
coflyf r  ef rydydd.     Ond  mater  o  farn  y w  hyn ;  ac  nid  y w  yn  fater  pwysig. 
Bydd  y  rhan  fwyaf  o  bosibl  o'i   ddarllenwyr  yn  ystyried  fod   hyn 
yii   cyfoethogi  y  gwaith,   yn  chwanegu   at  ei  werth,   yn   arbenig  i 
ddosbarth  Uiosog  a  phwysig  o*r  rhai  a'i  defnyddiant,  sef  ^frydwjr  ein 
hathrofëydd,  a'n  gweinidogion  sydd  wedi  cael  addysg  dda  pa  un  bynag 
ai  y  tu  fewn  ai  y  tu  allan  i'r  Prifathrofëydd ;  a  bod  y  llawnder  hwn 
mewn  manylion  nid  yn  unig  yn  profí  eangder  a  manylder  dys^eidiaeth 
yr  awdwr,  ond  hefyd  yn  dangos  yn  amlwg  y  cydwybodolrwydd  gwerth- 
fawr  hwnw  sydd  yn   cymhell   dyn  i   gyflav.Tii   ei  waith  mor   Uwyr 
a  thrwyadl  ag  y  mae  yn    bosibl  iddo  wneyd,  i  lawr  hyd  yn  nod 
i'r  manylion  Ueiaf. 

Dyma  engraifft  o  wahaniaethiad  manwl  rhwng  ystyron  €k  ac  àwò — 
0  a  chan. 

Pen.  Ì7.  adn.  5  :  *' Ac  yna  bydd  y  glod  i  bob  nn  gan  Dduw.'*  **  Oan  DduwL** 
Dwg  Crist  betbau  dirgel  i  oleuiii ;  y  inse  Dnw  yn  barno.  Tr  elfen  ddwyfol  yn 
mam  Crist  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  hoUol  a  tberfynol.  Gosodir  alUn  y  wedd  deríyool 
hon  yn  dda  gan  àwó — gan  (cynih.  Rbuf.  ii.  29,  "o  Ddaw.")  '£«  (oj  a  olyga  fod  y 
weithred  o  faruu  yn-cymeryd  lle  yn  meddwl  Daw,  a'r  fam  a  ffuriir  a  gyhoeddìr 
ganddo  £f ;  y  niae,  gan  hyny,  yu  f»rn  annibynol,  'Ajrd  (gan  neu  od«tiwrtli)  a  olyga 
fod  y  farn  yn  dyfod  yu  yr  eithaf  oddiwrth  Dduw,  ac  nas  gellir  ei  hohhain  i  Uitrhyw 
awdurdod  nwch  ;  y  mae  gan  hyny  yn  farn  dtrfynol. 

Dyma  eglurhâd  rhagorol  ar  i.  22.  Geir  yma  engraifft  o  feimiadaeth 
fine  ar  y  geiriau  **gofyn"  a  **cheisio."  Y  mae  yma  hefyd  esiampl 
brydferth  o'r  grym  a  roddir  i  air  weithiau  gan  yr  íumes  sydd  y  ta  cefn 
iddo.     Rhoddwn  sylwedd  yr  eglurhâd : — 

Peo.  i.  adn.  22  :  "  Oblegid  y  mae  yr  luddewon  yn  gofyn  arwyid,  a'r  Groegwjr 
yn  oeiiiio  doethineb."  Nid  yw  y  fannod  yr  yn  y  gwreiddiol . — *'  Y  nue  Indd«woo 
yn  gofyn  arwydd,  a  Groegwyr  yn  ceiaio  doethineb."    Ni  roddir  y  fannod  am  fiid 


B8B0HUD    PBIMOIPAL  BDWABD8.  478 

Uîaw8  o  laddewon  a  Oroegwyr  erbyn  hyny  yn  Griitionogion.  Ooohelir  y  dnll 
garw — '*Y  mae  yr  Inddewon  yn  gofyn  arw^d*),  àc"  Eto  y  ihae  nodweddion 
cenedlaethol  y  ddan  yn  cael  en  taro  i  berffeithrwyild  yn  y  geirian  olrcty  (  "gufyn''  ) 
A  fi;rccv  ("oeìaio").  Wrth  yr  Inddewon  yr  oedd  Dnw  eisoes  wedi  llefam;  ao 
y  maeut  hwy,  oddiar  uchelder  balch  en  crefydd  o  ddwyfol  darddiad,  yn  **  gofyn  "  (  ya 
awdnrdodol,  yn  hawlio-~d(0mafkí.)  gau  bob  crefyddau  newydd  (upstartj  eu  pronon 
a*n  cred-lythyrau  (c^mh.  Mat.  xii.  88  ;  xvi.  1;  loan  r.  80).  **CeÌ8wyr"  ar  y  Uaw 
arall  yw  y  Óroegiaid;  ac  y  maent  yu  ceisio,  fel  y  maent  yn  adioU  yr  hyn  ni8 
fl^yddant  Nis  gallant  ond  rhoddi  iddo  yr  enw  cyffredinol  o  ddoethineb  nea  wir- 
ionedd. 

Dengy8  y  8ylw  nodaf  fel  y  mae  cydnabyddiaeth  athronyddol  â  hane8 
meddwl  a  chrefydd  yr  hen  fyd  yn  cyfoethogì  yr  Esboniad  : — 

Dad^DÌad  yr  Apoatol  o  wahaniaeth  cenedlaethol  yn  y  ffordd  o  feddwl  yw  fe  aUai  nn 
o'r  rhai  diweddaf  y  cyfarfyddir  ft  hwynt  mewu  Ueoyddiaeth  henafol.  Yn  yr  aU  a'r 
drydedd  ganrif  yr  oedd  cyfaniaeth  (âyjicretiam)  gyffredinol  (o  wahanol  ddaliadaa 
athronydaol)    wedi  dilëu  yr  hen  neilldnolion  eeoedlaethol  o  dneddiadaa  medd« 

Îliol  a  moesJ  o  dan  ddylanwad  oU*dduwiaeth  naturiol  y  Dwyrain 
[ewn  cretÿdd  yn  nnig  yr  oedd  gwahauiad  ceDediaethcl  yn  parhan  i  gael  ei 
ystyned  yn  aDhebsorol.  Tybiai  CeUns,  er  esiampl,  ei  fud  yn  afresymol  i 
Roegìaid  a  barbariaid  fod  ft'r  nn  grefydd  ganddynt  Ond  nid  yw  hyn  ond  yn  orofi 
M  yr  oedd  crefydd  yn  oael  ei  hystyrièd  mor  hoilol  yn  fater  o  ddefodau  aUanol,  ao 
wedi  ei  gwahann  mor  Iwyr  oddiwtth  fywyd  meddyliol  a  moesol  dyniun. 

Wedi  penderfynu  ystyr  y  geiriau  o  dan  bob  goleuni  a  eUir  ei  dafla 
arnynt  gan  egwyddorion  iaith,  deddfan  gramadeg,  arferíon  awdwyr 
cysegredig  a  phaganaidd,  ac  amrywiol  gyfnewidiadau  hanesyddiaeth, 
gwaìth  nesaf  yr  esboniwr  ydyw  tynu  allan  o  honynt  y  Owirionedd  y 
bwríadai  yr  y8grifenwyr  ysbrydoledie  ei  gyflëu  trwyddynt  Dyma  yw 
"e8bonio"  yn  yr  ystyr  fwyaf  príodol,  neu  Eglurhadaeih  Ysgrythyrol, 
Moddìon  i  hyn  y w  y  cwbl  sydd  o'i  flaen,  mewn  penderfynu  cywirdeb  y 
te8tun  ac  ystyr  y  geiríau ;  a  helaethiad  ar  hyn  yw  yr  hjm  sydd  yn 
dyfod  ar  ol,  yn  y  ffbrdd  o  agor  cynnwys  y  gwiríonedd,  neu  ymdriniaeth 
athrawiaethoL  Dyma  y  cnewyllyn  :  cael  âlan  beth  yw  y  ^wiríonedd  a 
ddysgir — ^beth  y w  meddwl  yr  Ysbryd  Glân  yn  yr  ymadrodd,  yr  adnod, 
neu  yr  adnodau  8ydd  wedi  eu  cyd-gysyUtu  mewn  un  meddwi  neu  ym- 
resymiad.  Y  mae  tarddiad  y  eair  Saesoneg  am  hyn — Exegesis,  fel 
tarddiad  y  gair  am  addysg,  Education^  yn  arwyddo  dwyn  allan;  v 
blaenaf  yn  golygu  dwyn  allan  feddwi  y  geiríau  trwy  eglurhâd, 
a'r  Uall  dwyn  aUan  alluoedd  meddwl  y  dyn  trwy  addysgiad.  Dyma 
gan  hyny  a  wna  yr  esboniwr  sydd  ẁedi  ei  ddysgu  i  deymaa 
nefoedd, — "  áwyn  allan  "  o  drysorau  y  Gair  sanctaidd  "  bethau  newydd 
a  hen." 

A  dyma  ragoríaeth  pwysicaf  yr  Eeboniad  hwn  ;  y  mae  trwy  "  eglur- 
hâd  y  gwiríonedd  "  yn  ei  ganmol  ei  hun  wrth  bob  barn  a  chydwybod. 
Yn  hyn  y  mae  y  rhagoríaethau  blaenorol  yn  cyrhaedd  eu  hamcan.  Ac 
y  mae  yr  eglurhftd  yn  gyflawn  yn  gystal  a  manwL  Cydunwn  yn  hollol 
â  bam  Dr.  Dayidson  am  dano  yn  yr  Athenceum — fod  **  Uawnder  eglur- 
hftd"  (fulness  of  comment)  yn  ei  nodweddu.  Anhawdd  gweled 
Esboniad  mwy  dysgedìg,  manwl  a  beimiadol  na'r  eiddo  Esgob 
ElHcott  ar  yr  Epistol  at  y  Galatiaid.  Ond  nid  oes  oyfartaledd 
rhwng   yr   exegesis   a'r    crüicism,      Yn    wahanol    i'r    Esboniad   hwn, 


474  KSBOKIAI>,  PBINCTPAI/,  ^WÀBÇS, 

piinder  eglarhftd  sjdd  yn  el  nodweddu,  er  ei  ragorìaethaa  achel 
erailL  Y  mae  EsboDÌadau  Ësgob  arall,  Dr.  Lightfoot,  yn  rhagori  ar 
rai  Ellicott  yn  hjtL  l^a  y  líiaent  mor  ddysgedig  a  beimiadol,  y 
maent  yn  darostwng  y  pethau  hyn  yn  f wy  llwyr  i  wasanaetha  prif-  am- 
can  Esboniad — eglaro  y  gwirionedd  DwyfoL 

Mewn  cysylltiad  agos  à  hjm  y  mae  y  gangen  olaf  a  nodwyd  o'r  ym- 
chwiliad  a  berthyn  i  Esbonìadaeth  Ysgrythyrol,  sef  nid  yn  onig  pen- 
derfjma  beth  yw  y  gwirìonedd  a  ddysgir,  ond  hefyd  dangos  betìi  yw 
y  Syniadau  a  gynnwysir  yn  y  gwirionedd  hwnw ;  "  eglarhâu  y  gwir- 
ionedd"  yn  yr  ystyr  o  olrhain  ei  gysylltiadaa  â  gwirioneddaa  eraill, 
ac  o  ddwyn  allan  rhyw  fesur  o'r  golud  a'r  gogoniant  sydd  yndda 
Dyma  yr  elfen  athrawiaeihol  mewn  Esbonìadaeth.  Amrywia  hon  lawer, 
o  angenrheîdrwydd,  mewn  gwahanol  ddjrnion,  ac  yn  yr  un  dyn ;  pen- 
derfynir  hi  gan  amcan  a  chynllun  yr  esboniwr,  gan  ei  alluoedd,  ei  gyr- 
haeddiadau  a'i  ysbryd,  a  chan  y  rhanau  gwahanol  o'r  Ysgrythyr  a  fydd 
dan  ei  sylw.  Os  yw  o'r  blaen  yn  myned  i  mewn  i'r  geîríau  i  gaei 
gafael  ar  y  gwirionedd,  y  mae  yn  awr  yn  myned  i  mewn  i'r  gwirionedd 
i  gael  gafael  ar  y  trysorau  cuddiedig  sydd  ynddo.  Gwyddom  fod 
beîmiadaeth  sych  ^m  dueddol  i  edrych  yn  gilwgus  ar  hyn,  fel  peth  dros 
ben  ac  uwchlaw  gwir  esbonio,  ac  yn  perthyn  yn  fwy  priodol  naill  ai 
i  Gorff  o  DduwinyddiaeŴ  neu  i  bregeûiu.  Ac  at  y  nodwedd  hon  yn 
Esbonîad  Principal  Edwards  yn  ddiau  y  cyfeiria  adolygydd  yr  Athenceum 
pan  y  cwjma  f od  duwinyddiaeth  yr  awdwr  wedi  ei  arwain  "  to  indulçe 
in  something  liJce  sermonisdng.**  Ond  o  fewn  terfynau  bam  a  chwaeth, 
djina  fêr  a  brasder  Esbonîad.  Dyma  y  sancteiddiolaf,  i'r  hon  yr  ai^ 
weinia  cyntedd  beirniadaeth  a  chysegr  eglurhadaeth.  Os  goddefír  i 
ni  ddyweyd  fod  i  waith  yr  esboniwr  ddaear  a  nef,  a  nef  uwch,  hon  yn 
ddiau  yw  y  drydedd  nef.  Dyma  "  nef  y  gogoniant "  i'r  esboniwr,  pan 
y  mae  wedi  esgyn  heibio  i  fydoedd  o  wybiâaethaa  nes  cael  trem  ar 
"y  tir  sydd  yn  beli  iawn,"  ac  ambell  i  fflachiad  o'r  goleuni  "na  thy- 
wynodd  erioed  ar  fôr  na  thir."  Ychydig  o  Esboniadau  sydd  yn  cyrhaedd 
yr  ideal  hwn.  Ond  credwn  y  teimla  darllenwyr  yr  Esboniad  sydd  dan 
sylw  ei  fod  ambell  dro  yn  eu  cyfodi  i'r  rhandir  dyrchafedig  yma. 

0*r  pedair  elfen  a  nodwyd  mewn  Esboniad  cyflawn,  y  mae  y  bedwar- 
edd  yn  perthyn  i'r  drydedd  yn  debyg  fel  y  mae  yr  ail  yn  pertíiyn  i'r 
gyotaf.  Wedi  i  Feimîadaeth  Destunol  benderfynu  parai  jw  ygeir- 
iau,  y  mae  Beimiadaeth  Eiriol  yn  dwyn  allan  ystyr  y  geirìan.  Feìly 
wedi  i*r  ymdriniaeth  Eglurhäol  benderfynu  bäh  yw  y  gwirionedd  a 
ddysgir,  y  mae  yr  un  Athrawiaethol  yn  dwyn  allan  gynnwys  y  gwirion- 
edd,  Credwn  nad  gormod  yw  dyweyd  fod  Esboniííd  Principal 
Edwards  yn  un  o*r  ycnydig  Esboniadau  sydd  yn  cjrfuno  y  pedair  elfen 
a  nodwyd,  a  phob  un  mewn  gradd  uchel  iawn  o  ragoriaeth.  Y  mae  yn 
amlygu  yr  un  rhagoriaethau  nodedig  o  feddwl  ac  ysbryd,  o  ddysg 
a  dawn,  a  llafur  cydwybodol,  trwy  yr  hoU  waith,  a'r  cwbl  yn  gwnwd  i 
fyny  Esboniad  beirniadol  (testunol),  beirniadol  (geiriol),  eglurhäol,  ac 
athrawiaethol ;  {criiical)  (teitual),  {crüical)  (verbal),  exegeiical^  and 
docirinaL 

Gwelir  profion  oV  cyfuniad  a  nodwyd  yn  rhai  o'r  dyfjmiadaa  a 
wnaethom  eisoes.  Tra  y  gwneid  y  dyfyniad  yn  benodol  i  ddangos 
rhyw  un  ansawdd,  yr  ydoedd  ar  yr  un  pryd  yn  engraifft  q  ragoriaeth&n, 


BSBailIAD   PBI90TPAC   BDWABD8.  ¥ff^ 

eraîll  hefTd.  Cbwanegwn  eto  ychydig  ddyíÿnîadati,  y  rhai  ydynt  yr 
an  modd,  weìthiau  yn  nnigol,  ac  yn  arbenig  oll  gyda'u  gilydd,  yn 
amlygu  rhagoríaethau  uchel  yr  Ësboniad. 

Dyma  baragraph  sydd  yn  engraifib  ragorol  o  gyfunîad  yr  ansoddau  a 
nodwyd.  Heblaw  beimiadaeth  destunol  ar  y  gair  "  arwyddion,**  ac 
eglurhâd  ar  ystyr  yr  adnod,  cawn  sylw  o'r  pwys  mwyaí  fel  cyfraniiid  at 
dduwinyddiaeth  y  pwnc  o  wyrthiau,  a  hwnw  yn  cjrfodi  o'r  ^lurhâd  ar 
feddwl  yr  adnod  :  — 

Pen.  i.  âdn.  22  :  "  Canys  y  mae  yr  laddewon  yn  ffnfyn  arwydd."  "  Arwyddlon  " — 
mifuia.  Felly  H  Â  B  C  D,  Yulg.,  yr  holl  Dadan  Lladinaidd  a'r  rbai  Groegaidd  gan 
mwyaf.  Meddwl  y  gair  yw  **  gwyrthian,"  fel  yn  Rhnf.  Z7.  19  ;  2  Cor.  xii.  12. 
Cyfeirio  y  mae  yr  A|  ostol  at  gràiniaeth  yr  Inddewon  y  byddai  i'r  Meemah  wnenthnr 
gwyrthian  mwy  na  Moses.  Rhaid  i  bob  Dadguddiad  Dwyfol  íod  yn  gyflawn  o 
wyrthian  ac  o  ddoethioeb.  Heb  wyrthiau,  nia  gellir  profi  yr  nn  dadguidiad'yn 
Ddwyfol ;  oa  nad  yw  yn  cynnyg  eithaf  doethineb,  profir  nad  yw  yn  Ddwyfol.  Ond 
rhaid  i  ni  fyned  ymhellach.  Y  mae  y  ddoethineb  a'r  wyrth,  y  naill  a'r  ilall,  yn 
rhan  o  hanfod  y  dâdgnddiad  ei  hnnan.  Beîa  yr  Apobtol  yr  Inddewon  am  ofyn  gwyrth- 
ian  yn  hoUol  ar  yr  nn  tir  ag  y  beîa  y  Groegiaid  am  ofyn  doethineb.  Y  mae  efe  yn 
gwrthwynebn  V  Sjmiad  fod  yr  Efenjnrl  i  gael  ei  derbyn  am  ein  bod  eisoes  wedi  derbyn 
rhywbeth  arall  aydd  heb  fod  jt  EfengyL  Y  mae  edrych  ar  wyrthian  yn  nnig  fel 
atteffion  allaool  ein  ffydd,  nid  yn  rhan  o'r  cynUuD,  fel  y  gwnaed  gan  Paley,  yn 
gyfeilioroad  o'r  un  natur  ag  ydyw  gorphwys  yn  optis  operaium  nen  effeithiolrwydd  y 

Sweinyddiad  allanol  o  aacrament.  Dyna  ydyw,  mewn  gwirioneddd,  i  ddyfynn  Arch* 
diacon  Uare,  ''yr  hyn  sydd  yn  cyfateb  mewn  dnwinyddiaeth  i  amcandyb  yr 
athronydd  matero],  fod  ein  hoU  wybodaeth  yn  djfod  trwy  y  synwyrau."  Yr  nnig 
atebial  i  gwestiwn  Lessing,  *'08  nad  oes  genyf  ddim  yn  hanesyddol  i'w  ddwyn 
ymlaen  yn  erbyn  y  gredîniaeth  yn  adgyfodiad  lesn  Grist,  a  raid  i  mi  oblegid  hynjr 
gredn  ei  fod  ef  yn  Fib  Duwf'— ydyw  y  tir  y  mae  yr  Ajpostol  yn  ei  gymeryd,  mai 
ffeithian  gomwoh*natnrioi  Ciiationogaeth  ydyw  hanfod  Criationogaeth. 

Dyma  eto  sylw  craff  a  ^wir  iawn,  yn  dangos  fel  y  mae  gwaith 
ysbrydol  d^mion  yn  rhedeg  i  w  gilydd : — 

Pen.  iü.  adn.  13  :  *'Gwaith  pobdyn  a  wneir  yn  amlw^."  "Pob  dyn"— ^miaTou. 
T  mae  yr  UDoliaeth  adeilwaith  yn  ei  wneyd  yn  anmhosibl  i  ddynion  wahaniaethn 
gwaith  nn  adeiladydd  oddiwrth  waith  nn  andL  Dnw  yn  nnig  a  all  ddyweyd  pa  le 
y  mae  gwaith  nn  dyn  )  n  diweddn  a  gwaith  nn  arall  yn  deohren.  Bydd  helaeth- 
twydd  yn  gystal  ag  anaawdd  y  gwaith  yu  cael  ei  famn. 

Eto,  dyma  engiaifft  o  eglnrhâd  rhagorol  ar  hwjni  neilldnol  yr 
adnod,  a  hwnw  trwy  gyferbyniad  yn  awgr^rma  gwiríonedd  mwy : — 

Pen.  ix.  20  :  **  Ac  mi  a  ymwnenthnm  i'r  laddewon  megyt  yn  luddew."  I 
luddew  deuai  yn  luddew.  Nid  yw  yn  chwaoegn  yn  y  lle  hwn  ei  fod  i'r  Groegiaid 
yn  dyfod  yn  Roegwr.  Yr  oedd  hyn  yn  ddiangenrhaid,  mewn  rhan  am  fod  yr  hen 
talehder  a'r  ciilni  Groegaidd  i  feanr  m«wr  wedi  darfod  y  pryd  hwn,  ac  mèwn  rnan  am 
mai  Groegwr  yn  ymarffrol  oedd  yr  Apoetol  ei  hunan  mewn  teimlad  ac  iaitb.  £r 
mor  fawr  yw  nchier  a  niantuliad  moesol  Paul,  y  mae  yn  syrthio  yn  fyr  o  gymerìad 
perffaitb,  cyffredinol  leen  Grist,  yn  yr  hwn  nia  gallwn  weled  unrh?w  ymdrech  i  fòd 
yn  luddew  i'r  luddewon  nen  yn  Boegwr  i'r  Groegiaid,  ond  nnoliaeth  perffaitíi  i'r 
ddan. 

Un  o  gymhwysderan  penaf  Prineipal  Edwards,  fe  allai  y  pwysicaf 
oll,  tuag  at  gynnyrchu  Ësboniad  mor  uwchraddol  â  hwn,  ydoedd 
meddwl  ac  ysbryd  athronyddol,  ac  ar  yr  un  pryd  trwyadi  efengylaidd. 
Dyma  ddemyn  ardderchog  ar  athroniaeth  yr  Efengyi  ac  athroniaoth 


476  ESBOnAD  PBIKC1PAL   SDWABDS. 

Crittíonogaeih,  rhwng  j  rhBÌ  y  mae  gwahaniaeth  er  nas  geDir  en  gwar 
hpnu,  gan  eu  bod  yn  on  yn  eu  gwreiddyn  a'u  nator. 

Peo.  ii.  adn.  0  :  "  Eithr  fel  ▼  mte  yn  ysgrìfenedig,  Ni  wdodd  llysad,  ae  oi 
cb]ywodd  daft,  ac  ni  ddaeth  i  g»lon  djrn,  y  pethaa  a  ddarparodd  Ddw  fr  rbai  a1 
carant  ef."  Nid  yn  nnig  yr  oedd  doethioeb  Duw  yn  anadnabyddos  i  dywyaogioB 
y  byd  bwn,  ond  y  mae  y  petbaa  byny  yn  y  rbai  yr  amlyga  ei  banap  yn  ea  nator 

Çi  gyfryw  ag  nas  sellir  adnabod  ea  bystyr  fewnol  beb  ddadgaddiad  o  eiddo  yr 
■bryd  oddi  fewn.  Y  mae  yr  adnod  yn  fwy  na  phrawf  nad  adnaba  tywyaogion  y 
byd  ddoethineb  Daw.  Amlygodd  doethineb  Daw  ei  haoan  mewn  petban  ac  m«wn 
ffeitbiau.  Ond  y  mae  i'r  fftoithian  hyn  o  eiddo  Crístionogaetb  fywyd  ae  y«^ 
mewnol,  yr  bwn  eydd  yn  gaddiedig  nid  yn  anig  oddiwrth  elynion  Daw,  ond  hefŷd 
oddiwrtb  bob  creadar,  ac  a  raid  gael  ei  ddadgaddio  yn  dafewnol  mewn  trefn  fw 
adnabod.  Nid  yw  ^rr  Apost^^l  ya  rboddi  y  dadgaddiad  hwDW.  Dyry  Tabryd  Daw 
ef  i'r  rhai  cyfarwydd.  Rhaid  i  ni  gael  yr  YÄryd  i  adnabod  p<>thaa  Dnw,  er  y 
gellir  ea  llefam  wrtb  bawb  mewn  geirìan.  Nia  gall  yr  Apostol  ei  banan  ond  dy- 
weyd  wrtbym  yr  bya  nad  ydynt.  Nid  y  petban  a  welodd  llygad  ydyoty  byoy  yw 
gogoniant  y  greadigaetb  weledig ;  ac  nid  y  pethaa  a  glywodd  cloat»  hyny  yw, 
athrawiaetbaa  yn  cael  ea  djsga  gan  atbraw  i*w  ddysgyblion ;  ac  nid  y 
petban  sydd  yn  tardda  i  fyny  yn  nghalon  dyn,  byny  yw.  creadigMethan  dy- 
chymyg  a  dymaniad.  Y  mae  yr  eagyniad  i  sylwi  amo.  Y  mae  gan  weitbredoedd 
Daw  mewn  niitar  ragoroldeb  a  pbrydfei  thwcb  nad  yw  o  gwmpaa  rhai  mawtîon  y 
byd ;  y  mae  y  lili  wt-di  ei  gwÌBgo  yn  fwy  gogoneddus  ua  Solomon.  Oud  y  raae  medd- 
yjian  yn  Nnw  rhy  fawr  i  gael  en  daogos  yn  weledig  byth  mewn  dyfuderoedd  eefnfor 
na  heâlian  fBamllyd.  Eto  y  mae  rhai  o  leiaf  hyd  yn  nod  o'r  meddyliaa  hyn  yn  cael 
eu  traetha  mewn  iaith  ddyool  a'u  derbyn  i'n  meddyliaa.  Oud  y  mae  y  gaioa  yn 
dymuDO  yr  hyn  nas  gall  fyDegu  mewn  geiriau,  ac  yu  **gwneuthnr,*'  trwy  rym 
dychymyg,  ffutfìau  o  ddjiioni  a  phrydferthwch  nad  ydyot  yn  bod  ond  yn  nuig  yn  **y 
tir  sydd  yn  bell  iawo."  Oud  y  tu  bwot  i  natur,  y  tn  hwut  i  ddrychfeddyliaa,  y  ta 
hwnt  i  ganfyddiad  dychymyg  a  chyrhaeddiad  y  djrrouniad  ratnrìol  arno  t*i  bnnao,  ▼ 
mae  y  pethan  a  ddarparodd  Duw  yn  weithredol,  sylwedd  gorpbeoedig  yr  EfenjEyL 
Oellir  ymhellach  ofyn  a  ydyw  yr  A|K>8tol  vn  bwriadu  hyn  i  fud  yn  ddoab.iit)uad  cyf* 
lawu  o  r  pethau  nad  ydyut  yn  ddotthÌDeb  guddiedig  Duw  ?  Oa  nad  yw,  pabam  y 
cry bfrYlla  natur,  athrawiaeth,  a'r  hyn  sydd  mewn  drycnefddwl  f  Y  rbai  hyn  yd^mt  wis^ 
alfanol  y  tragywyddol  ddirgelwch.  Aml^ga  ei  hunan,  yn  gyntaf,  trwy  g^rmeryd  a 
le  mewn  banesyddiaeth  ddynol  trwy  ffaim  yr  ymgnawdoliad ;  yn  ail,  trwy  gyfnn- 
draeth  o  wirìonedd  Cristionogol,  athroniaeth  y  dadguddiad  Dwyfol  yn  Nghrist ;  yn 
drydydd,  trwy  ideal  o  berffeithrwydd.  Yr  cedd  yu  angeurheidiol  i'r  dirgelwch 
Dwyfol  amlygn  ei  hunan  yn  y  ffuifiau  dyuol  hyn,  oblegid  y  mae  Crìst  yn  mtaeuaf 
oU  ya  alln ;  nyny  yw,  y  mae  yn  elfen  newydd  mewn  haneayddiaetb  ddynol,  yn  rym 
newydd  mewn  gwirioneddau  o  athrawiaeth,  yn  safon  (neu  idtalj  uwch  o  beiffeìth- 
rwydd  moesoì.  Oud  nis  gall  unihyw  weithred  nen  witbddiych  ailauol  amo  eì  hoo- 
an,  ar  wahftn  oddiwrth  gaufyddiad  ysbrydol  yr  edrychydd,  tod  yn  ddadgnddiad  o 
ddim  y  tn  hwut  i  allu,  ac  nis  gall  tinrbyw  amlygiad  o  allu  fod  vo  ddigoool  ddad- 

faddiad  o  Dduw.  Nie  gall  gweithred  orucbaf  CArìad  Dwyfol,  fod  i  Dduw  anfon  ei 
ab  ac  i'r  Mab  aberthn  ei  Hun  droaom  ni,  fod  yn  ddim  mwy  i  ddyn  anysbryd^l  oag 
amlygiad  o  anfeidrol  allu,  os  gall  (od  yn  byuy.  Y  mae  i'r  pethau  hyn  fywyd  m«wnui 
aduabyddns  i'r  ihaì  sydd  yn  carn  Duw. 

Dyma  ddemyn  prydferth  eto  ar  Ghiriad  yn  "  cyd-lawenhâa  ft'r 
Gwirìonedd  " — neu  Orìstíonogaeth  yn  dwyn  i  mewn  i'r  byd  gyínod  o 
lawenydd. 

Pen.  xiii.  e.  ...  Y  mae  yr  Efengyl  yn  wirìonedd  Dnw,  nid  yn  gymaint  am 
ei  bod  yn  oael  ei  gwabaniaethn  oddiwtth  gyagodan  goracbwyliaetìi  Moeea,  ag  am 
mai  hi  ydyw  y  ddoethineb  berffaith,  yr  athioniaetb  ddwyfol,  vr  h^n  nad  cedd  hoU 
ymdrechion  y  rheswm  dynol,  a*r  holl  oleuadau  rhanol  oedd  wedi  torì  o*r  nefoedd,  yn 
ddim  ond  y  gwawrìad  o  honi.  Cymb.  Gal.  ii.  5 ;  £pb.  i.  13 ;  8  loan  3  ;  i  gyd  yn 
adsain  o  eiriaa  Crist  yn  loan  ziv.  6.  Y  mae  y  dadffuddiad  hwn  o  Ddaw  yn  torì  ar 
ddyn  gyda  llawnder  o  lawenydd.  Y  mae  y  Mab  eì  hnn  wedi  ei  eneinio  ftg  olew  gor- 
foledd  y  ta  hwnt  i'w  gyfeiUion,  ac  y  mae  yn  iboddi  beíyd  l*r  gaUuwr  ogoniattt  yn 


B8B01IIAD  PttlNOIPAL  Et>WARD8.  477 

Ue  Uadw,  olew  llawenydd  yn  Uh  galar,  gwÌB<<  moliant  yn  lle  ysbryd  oystaddiedig. 
Gwelodd  Abraharo  diiydd  CrÌBt  ac  a  lawpnychodd.  Amser  y  cynanaf  ydyw,  pan  y 
mae  yr  hwn  sydd  yn  htn  a'r  hwn  sydd  yn  medl  yn  llawenhftn  ynghyd.  Darfn 
i  lawenydd  yr  Eglwya  toreu»l  dynn  sylw  yr  ba  esydd  (cym.  Act.  ii.  46).  Oallem 
dybied  mai  ei  llawenydd  oedd  yii  creu  cftu  ac  yn  tori  allan  yn  yr  hwyl  orfoleddas 
(eestaiic)  o  lefam.  Pwy  nad  y  w  yn  cael  ei  daraw  gan  y  gwrthffyferbyniad  rhwng 
hyn  ft  phmddder  dwfn  tynimor  olaf  paganiaeth  Oioeg  a  Rhufaint  .... 
Apostol  Cristionogol  yn  unig  a  aU  roddi  i*w  ddarllenwyr,  heb  wawdiaetb,  yr  anuog- 
aetb,  "  Byddwch  lawen  ya  waâtftdol  *'  (1  Tbes.  y.  16).  Y  mae  yr  Apostol  yn 
yr  Emjm  hwn  i  Gariad  yn  personoli  yr  Efengyl,  ac  yn  ei  gosud  allan  fel  yn  IJawen- 
hfta.  y  mae  y  gwirionedd  yn  llaweobfta  yn  ei  alla  i  greu  cariad  ;  oblecid,  fel  y 
dywed  Awstin,  buddugoliaeth  y  gwirionedd  yw  cariad.  Tua  y  mae  cariad  wedi  ei 
greu  gan  y  gwirìonedd  yn  llawenhftu  yn  hawddgarwch  y  gwirionedd  ao  yn  cyd* 
lawenhfta  ft'r  ffwirioTiedd  yn  ei  rymusder  i  greu  cariad.  Llawenydd  y  bugail  ydyw 
wedi  ìddo  gael  y  ddafad  a  gollasid  ;  Uawenydd  y  tad  pan  y  mae  yr  afradlawn  wedi 
dychwelyd ;  Uawenydd  aogelion  sanotaidd  a  Duw  am  an  pechadur  a  edifarhäo. 

Yr  oeddym  wedi  nodi  allan  líawB  o  ddyíyniadau  eraill  fel  engreiStr 
iau  o  amrywiol  ragorìaethau  yr  Esboniad.     Ond  ni  oddeí  eìn  teríynau 
i  ni  eu  rhoddi  i  mewn.     Cyfeiríwn  at  ychydig  eto.     Yn  y  sylwadau  ar 
viii.  3,  "  Ond  od  oes  neb  yn  caru  Duw,  hwnw  a  adwaenir  ganddo  ef," 
Ue  y  dangosir  fod  yr  Apostol  yn  dysgu  mai  y  ddwy  elfen  a  flfurfiant 
gydwybod  oleuedig  jw  gwybodaeth  a  chariad,   ni  a  gawn  engraiflft 
ragorol  o  allu  esbonìadol — ymchwiliad  gofalus  i  farnau  esbonwyr  hen  a 
diweddar ;  medr  ymresymiadol  i  bwyso  eu  golygiadau,  a  phan  y  gwrth- 
wynebir,  i  roddi  rheswm  da  am  hyny ;  a  gallu  mawr  i  gyflwyno  barn 
annibynol,  ac  ysgolheigaidd  (fel  y  dywed  Dr.   Davidson),  ac  yn   y 
cyflTredin,  glir  a  chref  a  thra  argyhoeddiadol.     Ar  iv.   13,   "Pan  y'n 
ceblir,  yr  ydym  yn  gweddìo ;  fel  ysgubion  y  byd  y  gwnaethpwyd  ni,  a 
Borod  pob  dim  hyd  yn  hyn,"  ceir  engraìflft  nodedig  o  ymchwiliad 
manwl  a  chyflawn,  yn  ngoleuni  hanesyddiaeth,  arferion  Groegaidd,  a 
defnydd  clasurol,  i  ystyron  ammheus  geiríau.     Paragraph  lled  anhawdd 
yw  xiv.  20 — 25,  lle  y  dyfyna  yr  Apostol  brophwydoliaeth  Esaiah, 
"  Trwy  rai  estronieithus,  a  thrwy  wef usau  estronol,  y  llefaraf  wrth  y 
bobl  hyn"  (xxviii.  9 — 13),  gan  gymhwyso  bygythiad  y  prophwyd,  y 
byddai  i  ieìthòedd  dyeithr  Assyría  fod  yn  fam  ar  Israel,  at  sefyilfa 
eglwys  Corínth,  yn  yr  hon  yr  oedd  ymdoriad  o  dafodau  dyeithr  yn  y 
cynnuUiadau  eglwysig,  yn  gerydd  amynt  am  eu  plentynrwydd  a'u 
rhodres,  ac  hefyd  ar  y  Pagan  anghrediniol.      Fel  yv  oedd  geiriau 
gwawdus  Israel  yn  cael  eu  cyflawni  arnynt  yn  gosb  am  blentynrwydd 
ac  anufudd-dod,  mewn  ystyr  nad  oeddynt  hwy  yn  meddwl,  felly  y  mae 
plentynrwydd  Èglwys  Corinth  yn  cael  ei  ad-dalu  â  rhoddion  plentyn- 
aidd ;  a'r  anghredadyn  yn  cael  cly wed  ieithoedd  annealladwy,   neu 
lefau  pêr-lewygol  (•*gorfoleddu"  mewn  gradd  eithafol — ecsiatic  cries) — o 
dan  yr  oruchwyliaeth  sydd  yn  hynod  am  ei  goleuni.     Y  mae  yr  eglur- 
hftd  cyflPredinol  a  roddir  (dros  ddau  du  dalen  372  a  373)  ar  y  cym- 
hwysiad  o  brophwydoliaeth  Esaiah  at  sefyllfa  eglwys  Corinth,  gan 
ddangos  cyf atebiad  yr  amgylchiadau,  o  ansawdd  wir  ragorol,  yn  engraiflni 
ó  ymdriniaeth  oleu,  rymus  ac  exhaustive — llawnder,  ond  heb  air  yn 
ormod.     Ceir  yn  y  sylwadau  ar  xii.  8 — 11,  ddosbarthiad  newydd  ar  y 
doniau  ysbrydol,  yr  hwn  sydd,  dybygem,  yn  fwy  logical  na'r  eiddo 
Bengel  a  Meyer,  ac  yn  cadw  yn  well  y  drefn  naturiol  o  gynnydd,  neu 
berthynas  y  doniau  â'u  gilydd  yn  y  gyfres.     Ar  y  cruz  enwog,  xv.  29 — 


478  E9801IIAD  PB1C«C1PAX.  BMrABIML 

"  bedjddio  droe  v  moirw,"  nodir  y  rhai  teilyngaf  o*u  crybwyü  o'r 
Ibaws  gwiüianol  ofygìadau.  Ni  a  gawn  resymau  cryfion  mewn  ychydig 
eiriau  dros  y  rhai  a  wrthodir,  ac  o  blaid  yr  un  a  gymeradwyir,  sd 
golygiad  TertuUian,  yr  hwn  hefyd  a  dderbynir  gan  yr  esbonwyr  di- 
weddar  goreu — ^bedyddio  y  byw  fel  cynnrychiolwyr  rhai  oeddynt  wedi 
marw  yn  ddifedydd. 

Sylwadau  o  bwys  a  gwerth  mawr,  a  chyfraniad  at  feddylddyag 
(psychology)  y  Testament  Newydd  yw  y  rhai  a  wna  yr  awdwr  yn  yr 
eaboniad  ar  yr  ail  bennod  (adn.  14,  15,  &c.)  ar  y  dyn  "cnawdol,"  y 
dyn  "eneidiol"  neu  "anianol,"  a'r  dyn  "ysbrydol."  Yr  ydys  yn 
t^imlo  fod  yr  ymdriniaeth  yn  llwyr  a  meistrolgar  â'r  holl  gwestiynau  a 
gyfodent  yn  nghwrs  y  liythyr,  o  dan  y  gwahanol  raniadau — y  Pleidiau 
yn  Eglwys  Corinth ;  Dysgyblaeth  Egiwyaig ;  Priodas  a  bywyd  scngl ; 
Bwy ta  yr  hya  a  aberthwyd  i  eilunod ;  Af reoleiddiwch  yn  y  cynnulliadau 
eglwysig ;  a'r  Doniau  YsbrydoL  Geir  yma  mewn  gradd  aiighjrfi&edin 
y  gwahaniaeth  sicr  hwnw  rhwng  nerth  a  gwendid,  nad  y w  yr  awdwr  bytà 
yn  osgoi  anhawsderau.  Yn  hy  trach,  y  mae  fel  pe  byddai  swyn  ac  attyn- 
iad  iddo  mewn  anhawsderau ;  "  ymlawenhâ  fel  cawr "  i  redeg  iV 
cyfarfod  â'u  gorchfygu.  A'n  teimlad  wrth  ddarllen  yw  ei  fod  yn 
gorchfygu.  Un  achos  o  hyn,  ac  un  o  bríf  ragoríaethau  yr  Esbonìad, 
yw  fod  yr  awdwr  yn  myned  trwy  fanylion  at  egwyddoríon.  Ni  wnai 
yr  olaf  y  tro  yn  lle  y  blaenaf  y  mae'n  wir ;  ond  ni  a  gawn  yma  feîstrol- 
aeth  gyfartal  ar  y  ddau.  Olrheinir  pobpeth  i  egwyddoríoD  cyntaf. 
Dyma  engraifift  fechan,  bron  ar  antur.  I)engys  ein  hawdwr  fod  yr 
Apostol  yn  dwyn  yn  erbyn  y  Corínthiaid  ddau  gyhuddiad  a  ym- 
ddangosent  yn  anghyson  â'u  gilydd — ^goddef  pechodau  gwarthos,  a 
methu  goddef  niweidiau  bychain  gan  eu  gilydd  heb  fyned  i  ymgyf- 
reithio.  Ond  dywed  fod  y  ddau  yn  deiUiaw  o'r  un  cyfeiliomad,  sef 
colU  golwg  ar  y  syniad  o'r  E^lwys  fel  corfif  Críst.  Y  mae  corff  bjnríol 
yn  allu  hunan-lywodraethol.  Felly  y  mae  yr  hawl  a'r  ddyledswydd  i 
esgymuno  yn  allu  sydd  yn  aros  yn  yr  Eglwys  yn  rhinwedd  preaennol- 
deb  ysbrydol  yr  Arglwydd  lesu.  Fel  hyn  y  mae  undeb  yr  Eglwys  â. 
Christ  yn  penderfynu  natur  dysgyblaeth  Eglwysig  tu'ag  at  y  ddaa. 
ddosbarth  o  achosion.  Y  mae  awdurdod  caríad  i  benderfynu  y  naül ; 
ac  awdurdod  sancteiddrwydd,  yr  hyn  hefyd  sydd  garíad  yn  yr  eitha^  i 
benderfynu  y  llalL  '  Penderfynwch  eich  dadleuon  rhyngoch  ft'ch 
gilydd  ;  traddodwch  yr  aflan  i  ddinystr  y  cnawd  fel  y  byddo  yr  ysbryd 
yn  gadwedig.'  EngraifiOb  arall  o  achosion  neillduol  yn  cael  eu  pender- 
fynu  gan  egwyddor  yw  y  cymhwysiad  a  wna  ein  hawdwr  o*r  gwirion- 
edd  eang,  pwysig,  a  eilw  The  Chrisiian  order  of  subordimiions — y  drefn 
Gristionogol  o  ddarostyngiadau : — y  byd  i*r  Eglwys,  y  wraig  i'r  gẃr, 
dyn  i  Grist,  a  Chríst  i  Dduw.  Cymhwysir  yr  egwyddor  hon  at  amryw 
bynciau,  o  r  ymbleidiau  yn  Eglwya  Corinth  a  gwragedd  yn  gweddîo  yn. 
ben-noeth,  hyd  at  beth  mor  fawr  a  "  rhoddi  y  deymas  i  fyny  i  Ddnw 
a'r  Tad,"  yr  hyn  fydd  yn  cyfansoddi  perfifeithiad  gorphenol  trefn  y 
darostwng.  Dyma  e^wyddor  ddigon  mawr  i  gofleidio  yr  eithafion  pelL 
o  wragedd  yn  gorchuddio  eu  pen  ac  adgyfodiad  y  meirw. 

Ac  yn  awr,  gan  ein  bod  wedi  cyrhaedd  at  adgyfodiad  y  meìrw,  dys* 

Sylir,  y  mae'n  debyg,  fod  dîwedd  ein  herthygl  wedi  nesftu.     Y  ma«j 
d,  y  seithfed  Ban  o'r  Uyfr,  fel  y  UeiU,  os  nad  yn  fwy,  yn  urddercbog 


£8B0NIM>  PailfOlPAL  BDWA|U)a,  479 

dros  bon.     Bron  na  d<lywedem  fod  yr  esboniwr,  fel  j  Grístion^  yn 
cyrhaedd  ei  berffeithrwydd  yn  adgyfodiad  y  meirw. 

Ceir  yma  i  ddechreu  eglurhâd  ar  syniadau  Plato  ac  Aristotle  ar  y 
berthynas  rhwng  y  corff  a'r  enaid — y  blaenaf  yn  gosod  y  corff  fel 
gwrthgyferbyniad  i*r  enaid,  ac  yn  ffynnonell  gwendid,  yn  garchar  a 
bedd  yr  enaid  ;  a'r  olaf  yn  gosod  yr  enaid  fel  ideal  y  corff.  Dangosir 
fod  gwrthwynebrwydd  syifaenol  rhwng  syniad  uchaf  y  pagan  am  ddyn 
â'r  hyn  a  geir  yn  nysgeidiaeth  Crist  a'r  Apostolion.  Khoddir  hyn  i 
gyfrif  mewn  rhan  am  y  Ue  mawr  a  roddai  yr  Apostol  yn  ei  weinidog- 
aeth  i  athrawiaeth  yr  Adgyfodiad.  Yna  ni  a  gawn  eglurhâd  ar  y 
gwahaniaeth  aV  rhagoriaeth  annhraethol  rhwng  yr  athrawiaeth 
Gristionogol  am  yr  adgyfodiad  a  syniadau  yr  athronwyr  paganaidd. 
Nid  yw  yr  ymdriniaeth  hon  yn  f aith,  ond  prin  y  tybiwn  fod  dim  yn  y 
llyfr  yn  fwy  meistrolgar.  Ehoddwn  yma  yr  hyn  a  farnwn  yn  un  o'r 
darnau  mwyaf  ysplenydd  yn  yr  hoU  gyfrol,  o  ran  ëangder,  grym  a 
dysgleirdeb  y  meddyliau  (t,d,  387)  : — 

Nid  yw  y  TestameDt  Newydd  yn  dyweyd  dim  ar  dilyrysbwoc  yr  athronwyr  o 
anfarwoldeb  yr  eoa  d.  Nis  gellir  canfòd  dim  o  olion  ymreaymiadan  y  Pbffi'Jo  yn 
Epit»t'  lan  Panl.  Ond  y  mae  efe  yn  dysgn  athrawiaeth  ardderchocach — íod  bywyd 
diddiwedd  yn  aros  dyoion  ar  ol  augen,  bywyd  yn  yr  hwn  y  bydd  coiff  yn  gystal  ag 
enaid  yn  y  pen  draw  yn  cyfraoogi. 

Y  mae  y  syniad  hwn  mewn  cysylltiad  agos  ft  Christyddiaeth  (Ohriilology)  yr 
Apoatol,  nen,  dylem  yn  hytrach  ddyweyd,  yn  tarddn  allan  o  hono.     Y  mne  Müb 


Dnw  wedi  dyfod  yn  diiyn.  Y  mae  yr  ysbrydol  wedi  dyfod  i  mewn  i  hanesyd  liaeth 
ddynol,  ac  wedi  trawbffnrfìo  dadblygiad  yr  hiliogaeth  i  sylwedduliad  o  ddrych''eddyl* 
ian  Dwyfol.  Cynbyssaeddir  hyd  yn  i  ôd  natar  âg  agorlëydd  o  bosibilt  wydd  goruwch* 
natoriol  a  diddiwedd.     Heb  athrawiaeth  yr  ymgnawdoliad,  ni  bnaBHÌ  dr)chfeddwl 


natonoi  a  aiddiwedd.  üeb  atnrawiaetn  yr  ymgnawdoiiad,  m  bnaBHi  dr^cnfeddwi 
arddnool  yr  Apos^ol  o'r  adffyfodiad  yn  ddim  ood  chwarenad  y  dychym>g.  Bnasal 
naill  ai  wedi  enddo  i  dir  isel  materolaeth  ddaearol  Parseea  ac  Inddewon,  neu  ynte — 


ian  Dwyfol.    Cynbyssaeddir  hyd  yn  i  ôd  nator  âg  agorlëydd  o  bosibili  wydd  goruwch* 
'  iddiwedd.     "  ' 

ApoB^ol  o* 

Boddo  i  di 
yr  hyn  sydd  fwy  tebygol— we»li  llnchio  pob  cyfryw  syniadao  daearol  i'r  gwynt, 
ac  wedi  derbyn  athrawiaeth  ysbrydol  Plato,  felly  yn  abÍDrthn  ei  ayniad  mawreddog 
o  gyB^rríad  pob  peth  crëedig  i  waaanaeth  Criat.  Yr  athrawiaeth  oedd  gan  St  Panl 
yn  gauolbwyiit  oedd  uudeb  dynion  trwy  ffydd  â'r  CrÌBt  byw,  yr  hwn  yw  yr  Ysbryd 
yn  bywhftn.    Yn  rhinwedd  yr  ondeb  hwn  y  mae  corff  ac  enaid  yn  aros,  er  wedi  en 


gwahann  yn  l'eol  tiwy  farwolaeth,  mewn  ondeb  personol  ft'n  gilydd  ;  ac  fel  y  mae 
boU  allnoffTwydd  bywyd-gyfranol  CrÌBt  yn  dyrchafn  bywyd  yr  enaid  i  fywyd  nwch 
3rr  yBbryd,  felly  y  mae  yn  newid  y  corff,  trwy  adgyfodiad,  o  eneidiol  i  yBbrydol. 
~  '         rhydd  athrawiaeth  yr  ymgnawdoliad  ystyr  newydd  a  rhyfeddol  i  n  bodol- 


Fel  hyn  rhydd  atbrawìaeth  yr  ymgnawdoiiad  ystyi 

aeth  corfforol  ac  i  hoU  gwra  natar,  tra  y  mae  yn  rhoddi  llifeiriant  ô  oleuni  ar  dywyll- 

wch  marwolaeth. 

Oddiwrth  hyn  arweinir  ni  i  ddysgwyl  y  bydd  ymdriniaeth  yr  Apostol  ft'r  pwnc 
yn  troi  ar  ei  syniad  am  BerBon  Grist ;  a  dyna  yw  y  ffaith.  Fod  Ciiat  yn  awr  yn 
'byw  mewn  corff  dynol ;  fod  y  Crist  hwn  yn  Yabryd  yn  rhoddi  bywyd ;  dyma 
y  Byniadan  oyferbyniol  ond  cyd-ddibynol  ar  en  gilyda  o  amgylch  y  rhai  y  mae  prif 
feddylian  y  bennod  yn  ymgrynhoi.     Mewn  gwirionedd,  helaethiàd  yw  ymrenymiad 

rA poatol  ar  eirian  Criat :  '*  Yr  h wn  sydd  yn  bwy t»  fy  nghnawd  I,  ao  yn  yfed  fy  ngwaed 
,  B}  dd  ganddo  fy wyd  tragy wyddol,  a  myfi  a*i  hadgyu>daf  ef  yn  y  dydd  diweddaf  " 
(íoin  Ti.  54). 

Teimlem  fod  on  frawddeg  yn  neillduol  yn  y  dyfyniad  hwn  yn  un  o'r 
engreifftiau  goreu  yn  y  llyfr  o  rymusder  ac  ëangder  meddwl  (masswe- 
ne^s  and  hreadth  of  tìwught),  Gosodiad  ëang  neu  generalissation  mawr 
ydyw ;  rhydd  y  syniad  mwyaf  efengylaidd  yn  y  ffurf  fwyaf  athronydd- 
ol ;  a  chawn  ynddi  athroniaeth  trefn  iachawdwríaeth  wedi  ei  wasgu  i 
un  frawddeg  gynnwysfawr : — 

The  Son  of  God  is  beoome  man.  The  spiritnal  baa  entered  into  hnman  hÌBtoryf 
9S^  tran^prmed  the  deTolopment  of  the  raca  inUi  a  realÌ£atioA  of  Di^rine  ideaa. 


480  BSBOMfAD   Pfil^OTPAL  EDWABDa 

Ystyriwn  fod  golygiadaa  djfnion  ac  ysbrydol  yr  Esboniad  hwn  ar  y 
oorff  jn  gyferbyniol  i'r  cnawd,  ar  undeb  a  chymandeb  y  saint  â  Ckrìat 
yn  perí  cyfranogiad  o'i  fywyd  £f  i'r  holl  natur,  nes  rhoddi  ynddynt 
nedyn  corff  yr  adgyfodiad,  ac  ar  yr  adgyfodiad  fel  dadblyguwi,— yn 
gyfraniad  pwysig  i  Dduwinyddiaeth. 

2.  0  ran  nodweddion  cŷffredinol  yr  Esbonîad,  yr  ydym  eiaoes  o 
angenrheidrwydd  wedi  cyff'wrdd  â  hwynt  wrth  geìsio  darlanio  duil  yr 
awdwr  o  esbonio.  Gallwn  eto  nodi  fod  yma  g^rfaniad  nodedig  o 
feddwl  a  dysg  athronyddol  á  syniadaa  ac  yst>ryd  efengylaidd.  Geir 
yma  feistrolaeth  ar  fanylion  ac  ymafaeliad  (grasp)  cryf  ar  egwyddorion. 
Platonìst  wrth  gwrs  jrw  yr  awdwr — synÜieiic  yw  prif  nodwedd  ei 
feddwl.  Ond  bron  na  ddywedem  fod  Plato  ac  Arìstotle  i'w  gweled  yn 
y  gwaith  hwn  "  wedi  d*od  ynghyd."  Y  mae  yr  anedytic  a'r  sifnihetic — 
y  gallu  i  ddeol  ac  i  gyfano — ^yn  ymddangos  yma  mor  nodedig  â'u 
gilydd.  Cydgyferfydd  yma  hefyd  ddysgeidiaeth  a  phelydr  yn  fynych 
o  fyd  dychymyg  sydd  yn  cyfrana  llewyrch  a  bywyd — elíen  o  nerth 
rhyfeddol  (vigour)y  nerth  meddwl  a  grymusder  ymadrodd — ac  fel  y 
sylwa  un  o'r  adolygwyr  Seisonig,  duwinyddiaeth  sydd  ar  anwaith  yn 
uniongred,  ac  yn  gatholig  a  beimiadol,  mewn  cyffyrddiad  ág  agweddka 
a  chynnydd  meddwl  crefyddol  a  gwyddoroL  Y  mae  y  llyfr  drwyddo 
yn  masürlyy  ac  yn  dangos  fod  yr  awdwr  o  ran  galluoedd  a  chyrhaedd- 
iadau  amryfal  wedi  ei  gyflawn  ddodrefnu  i'r  gwaith. 

Nid  ydym  yn  cydolygu  â  Prinápal  Edwards  ymhob  syniad  nac 
ymhob  esboniad  ar  adnodau  neu  eiriau.  Ei  olygiad  ef  ar  L  30,  "yr 
hwn  a  wnaethpwyd  i  ni  gan  Dduw  yn  ddoethineb,  yn  gyfiawnder,  yn 
sancteiddrwydd  ac  yn  brynedigaeth,"  ydy  w — o  ran  perthynas  y  pedwar 
hyn  â'u  gilydd,  fod  y  tri  olaf  yn  eglurhaol  o*r  blaenaf  : — "  yn  ddoeth- 
ineb,  sef  yn  gyfiawnder,  &c."  Dwg  Mr.  Edwards  resymaa  medraa, 
ieithyddol  yn  benaf,  dros  y  colygiad  hwn.  Ond  gan  y  goddefa  yr 
iaith,  gwell  genym  ni  yr  hen  olygiad,  âV  hwn  y  cytuna  y  mwyafrif  o*r 
esbonwyr,  fod  y  tri  olaf  yn  syniadau  ychwanegol  at  y  blaenaf.  Y 
mae  y  pedwar  fel  hyn  yn  cyfateb  i  anghenion  mawr  cyflwr  ysbrydol  dyn, 
ar  gyfer  pedair  ffurf  ei  drueni — tywyllwch,  euogrwydd,  halogrwydd  a 
chaethiwed.  Ac  y  maent  hefyd  fel  hyn  yn  cyflwyno  gwrthgyferbyniad 
naturiol  â'r  hyn  a  ddywedasai  yr  Apostol  am  yr  hyn  yw  credinwyr 
ynddynt  eu  hanain  ac  yn  nghyfrif  y  byd  : — ffôl-bethau.  .  .  doethineb; 
gwân-bethau  .  .  cyfiawnder;  pethau  dirmygus  .  .  sancteiddrwydd ; 
pethau  nid  ydynt  .  .  prynedigaeth  (bodolaeth  newydd  ysbrydol,  ac 
felly  gwirioneddol).  Dyiem  ddyweyd  fod  Mr.  Edwards  yn  addef,  os 
dewisir  y  golygiad  hwn,  nad  y w  y  gwrthgyferbyniad  (yr  hwn  sydd  agos 
yr  un  peth  aV  uchod)  a  awgrymir  gan  Bengel,  yn  annaturiol. 

Eto,  ar  xi.  1 :  "  Byddwch  ddilynwyr  i  mi,  megys  yr  wyf  finnau  i 
Grist,"  dywedir  fel  hyn  : — "  Nid  ydym  yn  cael  yn  Epistolau  St  Paul 
y  syniad  o  fywyd  daearol  Crist  fel  patrwn  neu  gynllun  yn  ol  yr  hwn 
y  dylai  dynion  ffurfio  eu  bywyd.  Y  mae  ei  feddwl  wedi  ei  lyncu  yn 
mawredd  yr  hunanymwadiad  a  amlygwyd  yn  ngwaith  Mab  Duw 
yn  cymeryd  amo  agwedd  gwas  ac  yn  ei  ddarostwng  ei  Hun  trwy  ei 
ufudddod  i  angeu  y  groes."  Y  mae  y  sylw  yn  un  tarawiadol  a 
phrydfertL  Ond  nid  ydym  yn  credu  ei  fod  yn  sylw  cywir  fel 
eglurhâd  ar  yr  absennoldeb  yn  Epistolau  Paul  o'r  syniad  o  fywyd 


E8B0MÍAD   PRIVCIPAL   BDWARD8.  481 

Críflt  fel  cjnllan  i'w  ddiljn.     Cynnygiwn  yr  ystyriaethaa  canljnol  fel 
rhesymaa : — 

(1.)  Yn  lle  cyferhynu  bywyd  Crist  fel  esiampl  â'i  ymddarostyngiad, 

f el  y  gwneir  uchod,  onid  yr  hyn  sydd  iawn  y w  eu  hwno  f     Yr  oedd  yr  ym- 

ddarostyngiad  yn  osiampl — dyma  oedd  yr  esiampl.    Sylwa  Mr.  Edwards 

ar  yr  un  adnod,  "  Pa  bryd  bynag  y  crybwyllir  esiampl  Crist  yn  y  Testa- 

ment  Newydd,  fod  y  cyfeiriad  at  anhunangarwch  hollol  yn  y  naiU  ffurf 

neu  y  llall."     Yr  oedd  ei  hoU  fywyd  yn  un  weithred  o  hunan-aberthiad 

yn  cyrhaedd  ei  heithaf  yn  ei  angeu,  felly  y  mae  yr  oll  gyda'u  gilydd  yn 

esiamp] ;  yn  unol  â'r  paragraph  mawr  ar  yr  ymddarostyngiad  (Phil.  ii. 

4,  5,  &c).     (2.)  Nid  oes  dim  yn  fwy  nodweddiadol  o  addysg  y  Testa- 

ment  Newydd  na  rhoddi  pwys  ar  ysbryd  yn  hytrach  nag  ar  reolau — ar 

egwyddorion  yn  hytrach  na  gorchymynion  pendant     Felly  nid  dyn- 

warediad  o  fanylion  bywyd  Crist  a  gymhellir,  yr  hyn  a  fuasai  yn  di- 

ry wio  i  ffurfioldeb  a  deddfoldeb  Phariseaidd,  ond  yr  ysbryd  oedd  yn  ei 

lywodraethu  ef — y  meddylfryd.     Ond  cael  hwnw  i  deyrnasu  oddimewn, 

dilynir  ei  osiampl  ef  o  anian,  heb  ymdrech:    "Bydded    ynoch    y 

meddwl  yma  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  Nghrist  lesu,"  &c. :  Phil.  ii.  5. 

**  Chwithau  hefyd  byddwch  wedi  eich  arfogi  â*r  un  Tneddwl"  1  Pedr  iv. 

1.     (3.)  Yr  oedd  bywyd  Crist  yn  rhy  agos,  o  bosibl.  o  ran  amser,  pan 

oedd  Paul  yn  ysgrifenu,  i  ddyfod  iV  lawn  rym  fel  esìampl  iV  ddilyn. 

Onid  yw  hyny  yn  perthyn  yn  hytrach  i  gyfnod  diweddarach  yn  nad- 

blygiad  meddwl  Cristionogol  î     (4.)  Nid  oedd  hanes  bywyd  Crist  gan- 

ddynt  hwy  fel  y  mae  genym  ni.     Ac  er  fod  yr  Epistolau  o  gymhwys- 

iad  cyffredinol  i*r  Eglwys  hyd  ddiwedd  amser,  yr  oeddynt  yn  cael  eu 

cyfaddasu  yn  neillduol  at  am^lchiadau  yr  amser  yr  ysgrifenwyd 

hwynt     Yr  oedd  yr  Epistolau  o  naen  yr  Efengylau.     Y  mae  lle  i  gredu 

fod  Epistolau  boreuaf  Paul  (ac  yr  oedd  y  laf  Cor.  yn  un  o  honynt) 

wedi  eu  hysgrifenu  cyn  bod  yr  un  o'r  Efengylau  wedi  eu  cyhoeddi. 

Ac  yr  oedd  ei  holl  Epistolau  wedi  eu  hysgrifenu  ymhell  cyn  cyhoeddiad 

yr  oll  o'r  Efengylau.     Felly  nid  oedd  ond  traddodiad  yn  aros  am  fanyl- 

ion  ei  Fywyd,  heblaw  yn  nghof  y  rhai  a  fuasent  gydag  Ef,  hyd  gy- 

hoeddiad  yr  Efengylau.     (5.)  Hefyd,  credwn  fod  yr  awdwr  ei  hun  yn 

rhoddi  gwell  rheswm  am  hyn  mewn  rhan  arall  o'r  llyfr,  ar  xv.  19 

(t  d.  408),  pan  y  dy wed  nad  oedd  yr  Apostolion  yn  adnabod  Crist  yn 

ol  y  cnawd  mwyach;  fod  yr  lesu  gogoneddedig  fel  ffynnonell  bywyd 

ysbrydol  yn  lle  yr  lesu  yn  ystâd  ei  ddarostyngiad  fel  cynllun  bywyd 

daearol — fod  ei  fywyd  ar  y  ddaear  wedi  ei  weddnewid  i  fywyd  gor- 

uwchnaturiol  gan  yr  adlewyrchiad  arno  o'r  bywyd  yn  y  nef.     "Yr 

Arglwydd  yw  yr  Ysbryd." 

Gwir  iawn  oedd  y  sylw  a  wnaeth  y  Parch.  D.  Charles  Davie8,  yn 
Nghymdeithasfa  Pontrhydfendigaid,  fod  cyfaddasrwydd  neillduol  yn 
yr  Esboniad  hwn  i  ddeffro  meddylgarwch.  Yr  oeddym  wedi  nodi 
amryw  dd^rfyniadau  i  ddangos  y  nodwedd  hon — fel  y  mae  yn  awgrymu 
cymaint,  heblaw  yn  cyflwyno  gwybodaeth  uniongyrchol,  yn  agor 
drysau  i  randiroedd  newyddion  a  chyfoethog.  Gwnelai  Text-baok 
ardderchog  mewn  dosbarth  o  efrydwyr,  neu  wŷr  ieuainc  digon  pell 
ymlaen  i  allu  ei  ddefnyddio;  byddai  iddynt  fel  yspìenddrych  cryf 
yn  dwyn  bydoedd  newyddion  ír  golwg,  y  rhai  nad  o^dynt  o^r  blaen 
yn  gwybod  eu  bod.     I  bob  efrydydd  gwirioneddol — i  bob  un  eydd 


462  BOHD   OEOlf. 

jn  caru  gwybodaeth,  aV  wjbodaeth  achaf,  bydd  yr  Esboniad  bwn 
jn  borfa  fraa.  Nis  gallwn  ddTmnno  yn  well  i  wŷr  ieaainc  ein  gwlad, 
ac  i  bregethwyr  yn  gyffredinol,  nag  iddynt  ei  ddarllen,  myfyrio  arno 
ac  aros  ynddo,  nes  ''  oddimewn  ei  drealio "  a4  f eddiannu  yn  ea  deall 
a'a  hysbryd. 

GRHTrrH  Parrt. 


BORD    GRON. 

DADGYSYLLTIAD  A  DADWADDOLIAD   YN  NGHYMRU 

]]]. 

Nro  yw  yn  rhyfedd  fod  jrr  Eglwyswyr  yn  eu  cjrfyngder  yn  gorfod 
defnyddio  aml  o  resymau  gweiniaid  yn  erbyu  Dadgysylltiad  a  Dad- 
waddoliad  yr  Eglwys  Wladol,  ond  prin  y  buasem  yn  dysgwyl  ei  bod 
mor  galed  amynt  fel  nas  gallasent  hebgor  rhesymau  cryfach  nag  a 
ddefnyddia  y  Parch.  E.  Hughes  iV  hamddiffyn  yn  y  Traethodydd. 
Dadleua  nad  yw  Eglwys  Loegr  yn  sefydledig  mwy  na'r  Enwadaci  Ang- 
hydffurfiol,  a  dywed  fod  y  Llyfr  Gweddi  wedi  ei  drefnu  gan  yr  Eglwys 
ei  hunan,  a*i  fabwysiadu  yn  union  yn  yr  un  duU  ac  y  trefnwyd,  y 
mabwysiadwyd,  ac  y  "sefydlwyd"  Cyffes  Ffydd  y  Methodistiaid 
Calfìnaidd  yn  y  flwyddyn  1826.  Nid  oes  unrhyw  angenrheidrwydd 
ateb  y  ddadl  eiddil  hon  er  argyhoeddi  y  wlad,  nac  ychwaìth  i  rwystro  i'r 
dadleuydd  gamarwain  y  genedL  Y  mae  Cymru  yn  deall  yn  dda  ac  yn 
gweled  ac  yn  teimlo  bob  dydd  y  gwahaniaeth  hanfodol  rhwng  cysylltiad 
yr  Eglwys  â*r  Wladwriaeth,  a'r  cysylltiad  sydd  rhwng  yr  Enwadau 
Anghydffurfiol  &'r  cyfry w ;  ond  gan  fod  yr  Eglwyswyr  yn  tybio  fod  y 
ddadl  yn  deilwng  i  ymddangos  ar  ddalenau  y  Traethodydd,  ymg^rmer- 
wn  â'i  hateb. 

Dy wed  Mr.  Hughes  i*r  ymadrodd  "  sefydledig  trwy  gyfraith  '*  gael 
ei  ddefnyddio  yn  Neddf  Únffurfiaeth  5  a  6  Edward  VI.  c.  1,  mewn 
cysylltiad  âV  Llyfr  Gweddi,  ac  nid  mewn  cysylltiad  âV  Eglwys ;  ond 
ymhellach  ymlaen,  yn  tu  dalen  373,  geilw  y  Llyfr  Gweddi  yn  Trust 
Decd  JT  Eglwys.  Gan  mai  y  gyfraith  a  sefydlodd  Trust  Deed  yr 
Eglwys,  anhawdd  yw  gweled  gwahaniaeth  rhwng  hyny  a  sefydlu  yr 
Eglwys  trwy  gyfraith.  Addefa  Mr.  Hughes  yr  arferwyd  yr  ymadrodd 
ar  ol  hyny  yn  1689,  mewn  anerchiad  at  y  Brenin,  a'i  fod  yntau  wedi 
defnyddio  yr  un  ymadrodd  yn  ei  atebiad  ;  ond  dy wed  mai  damweiniol 
ydoedd  hyny.  Damweiniol  neu  beidio,  amlwg  yw  y  defnyddiwyd  yr 
ymadrodd  gan  y  Brenin  a'i  Anerchwyr,  am  eu  bod  yn  ystyríed  mai 


BOKD   GRON.  488 

sefydîedig  trwy  gy'fraîlh  ydoedd  yv  Eglwys  Wladol.  Gŵyt  Mr.  Hughes 
yn  dda,  neu  o  leiaf  dylai  wybod,  fod  yr  unrhyw  ymadrodd  yn  brìtho 
tu  dalenau  üíaws  o  Ddeddfau  Seneddol  oV  pryd  hyny  hyd  yn  awr. 
Ofer  yw  ceisio  dadleu  fod  deddflyfrau  Prydain  Fawr  yn  cyfeiliomi  pan 
yn  gaiw  yr  Eglwys  Wiadol  yn  Eglwys  Sefydledig  trwy  Gyfraith. 

Dywed  Mr.  Hughes  y  cytunodd  y  Methodistiaid  ar  Gyffes  Ffydd  a 
Rheolau  Dysgyblaethol  yn  Sasiynau  y  Bala  ac  Aberystwyth,  ac  y 
cysylltwyd  hwynt  â'r  Wladwriaeth  Awst  lOfed,  1826.  Ac  er  mwyn 
dangos  fod  yr  Eglwys  wedi  ffurfio  ei  herthyglau  mor  annibynol  ar  y 
Llywodraeth  ag  y  lluniwyd  Gyffes  Ffydd  y  Methodistiaid,  dyfyna  y 
penawd  canlynol  i'r  Erthyglau  o'r  Llyf r  Gweddi :  "  Erthyglau  a  gytun- 
wyd  amynt  gan  archesgobion  ac  esgobion  y  ddwy  dalaeth  a'r  hoU  offeir- 
iaid  yn  y  Gymanfa  a  gjrnnaliwyd  yn  Lhindain  yn  y  flwyddyn  1562." 
Ond  wrth  gj^eîrio  at  y  Lljrfr  Gweddi,  gwelwn  fod  y  penawd  yn  myned 
ymlaen  i  ddyweyd  fod  yr  Erthyglau  yn  cael  eu  **  hail-brintio  trwy 
Orchymyn  ei  Fawrhydi,  gyda^  Frenhinol  Ddeclarasiwn  o'u  blaen 
hwyni"  Ac  wrth  edrych  ymlaen  iV  "Brenhinol  Ddeclarasiwn " 
gwelwn  ei  fod  yn  cynnwys  y  geiriau  canlynol :  *'  Tybiasom  gan  hyny, 
ar  bwyll  ystyriol,  ac  wrth  gynghor  cynifer  o*n  hesgobion  ag  a  ellid  yn 
gyfleus  eu  galw  ynghyd,  yn  gymhwys  wneyd  y  Declarasîwn  sy'n 
canlyn  :  Fod  Erthyglau  Eglwys  Lloegr  .  .  yn  cynnwys  gwir  Athraw- 
iaeth  Eglwys  Loegr,  yn  "gytunol  â  Grair  Duw :  y  rhai  yr  ydym  gan  hyny 
yn  eu  sicrhau  acyn  eu  cadamhau  ;  gan  orchymyn  i^n  holl  Ddeüiaid  serchog 
barhau  yn  yr  wnffurfhono  o  broffes,  a  gwahardd  yr  Anghydfod  Ueiaf  oddiurth 
y  dywededig  Erihyglau.'* 

Yn  y  flwyddyn  1571,  pasiwyd  Act  yn  gorfodi  pob  gŵr  Eglwysig  i 
gydsynio  â,  a  thanysgrifio  yr  Erthyglau,  dan  boen  cael  ei  amddifadu  o'i 
holl  swyddau  Eglwysig,  ä  dy wed  yr  Act  fod  yr  Erthyglau  wedi  eu  gosod 
allan  ^^drwy  au^urdod  y  Frenhines  Elimbeth.'*  Yr  un  modd  gosodwyd  y 
Llyfr  Gweddi  yn  drefn  gwasanaeth  i^r  Eglwys  drwy  awdurdod  y  gallu 
gwladol  yn  unig. 

Drachefn  pasiwyd  Act  yn  nheyraasiad  Edward  VI.  (2  and  3  Ed.  VI. 
c.  1),  yr  hon  ar  ol  rhagymadroddi  fod  y  **Brenin,  drwy  gynghor  ei 
Arglwydd  Amddiffynydd  " — guardian  y  Brenin,  yr  oedd  ef  ei  hun  dan 
oed — **a'i  Gynghor,  wedi  penodi  Archesgob  Caergrawnt  ac  amryw 
esgobion  a  duwinyddion  dysgedig  a  doeth,  i  dynu  allan  drefn 
addoliad  Dwyfol;"  yr  hyn  y  dywedir  a  wnaethpwyd  ganddynt,  a 
darfu  iddynt  ei  osod  allan  mewn  llyfr  a  elwir  **Y  Llyfr  Gweddi 
Gyffredin  a  Gweinidogaeth  y  Sacramentau,"  &c.  Yna  ä  yr  Act 
ymlaen  i  ddyweyd  fod  y  Senedd  yn  deddfu  fenad)  fod  Tr  holl 
weinidogion  ymhob  Eglwys  Gadeiriol  a  Phlwyfol  i  arfer  y  cyfryw ;  ac 
os  gommeddant,  eu  bod  i  gael  eu  carcharu  am  chwe'  n^is  a  fforffedu 
gwerth  eu  by woliaethau  am  flwyddyn  am  y  trosedd  cyntaf ;  ac  am  yr 
ail  drosedd,  i  fforffedu  eu  holl  fywoliaothau  a'u  carcharu  am  flwyddyn; 
ac  os  troseddant  y  drydedd  waith,  eu  bod  i  gael  eu  carcharu  am  eu 
hoes.  Cadarahäwyd  yr  Act  hon  gan  yr  Act  5  &  6  Ed.  VI.  c.  1;  a 
diddymwyd  hi  gan  Mari  Waedlyd  (1  Mar.  sess.  2,  c.  2).  Ail  sefydlwyd 
deddf  Edward  VL  gan  ddeddf  Unffurfiaeth  Elizabeth  (1  Elizth.  c.  2), 
Ehagymadrodd  yr  hon  ddeddf  a  ddywed, — **Fod  yn  nheyraasiad 
Edward  VI.  drefn  unffurí  o  Wasanaeth  a  Gweddi,  ac  o  weinyddiad  y 


484  BORD   OBON. 

Sacramentau,  defodau,  a  seremoDíau  yn  jtt  Egl wjs,  "  toedi  eu  hawdwrdodi 
gan  Aä  Seneddol  a  basiwyd  yn  y  bed  dr  6ed  flwyddyn  oH  deymasiad/'  ac 
fod  yr  Act  hono  wedi  ei  diddymu  gan  Act  a  basiwyd  yn  y  flwjddyn 
gyntaf  o  deyrnasiad  Mary;  ac  yna  ä  ymiaen  i  ddeddfu  ^^drwy  awdurdod 
y  Senedd  hresennol"  fod  yr  Act  o  Ddiddymiad  a  basiwyd  gan  Mary  i  gael 
ei  liwyr  ddiddymu,  ac  fod  y  Llyfr  Gweddi,  &c.,  "  gyda'r  cyf newidiadan 
ynddo  aV  ychwanegiadau  ato  a  ychwanegwyd  ac  a  benodwyd  gan 
yr  Act  hon,  i  fod  mewn  grym ; "  ac  ä  ymlaen  i  orfodi  pob  offeiriad  a 
gẁr  Ëglwysig,  dan  boen  cosbedigaethau  trymion,  i  ddefnyddio  y  Llyfr 
Gweddi  diwygiedig. 

Gwnaed  cyfnewidiadau  wedi  hyn  yn  y  Llyfr  Gweddi  gan  Aet 
Unffurfíaeth  Charles  yr  AiL  Dy wed  yr  Act  hono  ddarfod  i'r  Brenîn 
roddi  commissiwn  dan  Sêl  Fawr  Prydain  i  amryw  Ësgobion  a  Duwin- 
yddion  eraiU  i  wneyd  y  cyfnewidiadau,  ac  yna  fod  y  Brenin  wedi  galw 
ynghyd  Gonfocasiwn  y  ddwy  dalaeth,  ac  wedi  gweled  yn  dda  en 
hawdurdodi  a'u  herchi  iV  adoiygu ;  ac  yna  fod  iddynt  gyflwyno  y  cyf- 
ryw  iV  Brenin  i'w  caniatâu  a'u  cadamhâu.  Yna,  ar  ol  hysbysu  fod 
hyny  oU  wedi  ei  wneyd,  dy wed :  "  Bydded  yn  Ddeddf  gan  odidocaf 
Fawrhydi  y  Brenin,  trwy  gynghor  a  chyda  cydsyniad  yr  Arglwyddi 
Ysbrydol  a  Thymmorol  a'r  Cyffredin,  ymgynuulledig  yn  y  Senedd 
bresennol,  a  thrwy  awdurdod  yr  unrhyw,"  fod  iV  hoil  Weinidogion 
Ëglwysig,  dan  boenau  llymion,  fei  arferol,  i  arfer  y  Llyfr  Gweddì 
diwygiedig. 

ra  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  hyn  oU  êìr  duU  y  ffurfiwyd  yr  Enwadau 
YmueiUduol  î  Y  mae  yr  holl  Enwadau  YmneiUduol  wedi  eu  ffurfio 
ganddynt  hwy  eu  hunain.  Cymdeithasau  gwirfoddol  ydynt  ac  oeddynt 
o'u  dechreuad  cyntaf.  Yn  hyn  o  beth  nid  oes  unrhyw  wahaniaeth 
rhyngddynt  a  chymdeithasau  neu  bartneriaethau  masnachol.  Nid  yw 
Model  Deed  y  Wesleyaid,  Tiiist  Deeds  yr  Annibynwyr  a'r  Bedyddwyr, 
na  Constüutional  Deed  y  Methodistìaid,  yn  ddim  amgen  o  ran  eu  ffurfiad 
a'u  dyben  na  Partnership  Deeds  perthynol  i  Firms,  Articles  of  Assodaíions 
perthynol  i  Limited  Companies,  Deeds  qf  Settlemeni  perthynol  i  Joimi 
Stoch  'ompanieSy  neu  reolau  perthynol  i  Gymdeithasau  AdeUadu  nea 
Gyfeillgar.  Dyben  yr  oU  ydyw  gosod  alian  amcan  y  gymdeithas, 
ynghyd  a'r  rheçlau  ar  ba  rai  y  cytunir  i  weithredu,  fel  ag  i  rwystro 
ymrafaelion  rhwng  yr  aelodau  gyda  golwg  ar  y  materíon  hyny.  Yn 
wir,  dyma  yw  amcan  ysgrifenu  pob  cytundeb  a  wneir  rhwng  dyn  a 
dyn,  sef  osgoi  ymrafael  ynghylch  y  telerau  ar  ba  un  y  gwneir  y  cytun' 
deb.  Yr  unig  gysyUtiad  rhwng  y  cyfryw  á  chyfraith  ydyw,  fod  y 
gyfraith  ymhob  achos  yn  gorfodi  yr  hoU  bleidiau  mewn  unrhyw 
gytundeb  i  sefyU  at  y  cytundeb  a  wnaethpwyd  ganddynt. 

Y  mae  Mr.  Hughes  yn  pwyso  ar  y  ffaith  nas  gaU  y  Methodistiaid 
gyfnewid  pwnc  o  athrawiaeth  heb  gael  gweithred  Seneddol  i  hyny.  Y 
mae  hyny  yn  wir,  ond  y  raae  yn  wir  yn  unig  am  fod  y  Mcthodistiaid  ou 
hunain  wedi  cytuno  na  fydd  iddynt  wneyd  hyny  ;  ac  y  mae  y  gyíraith 
yn  gorfodi  pob  Methodibt  i  sefyll  at  y  cytundeb.  Y  mae  gan  y 
Methodistiaid  hawl  trwy  eu  Cymdeithasfäoedd  Chwarteroi  i  newid 
Rheolau  Dysíyrblaethol,  am  fod  y  Methodistiaid  eu  hunain  wedi  cytuno 
fod  Vt  Cymdeithasfäoedd  Chwarterol  feddu  yr  hawl  hono ;  ac  nid  oea 
gan  y  Cymdeithaafäoedd  hawl  i  gyf newid  pwnc  o  athrawiaeth  am  lod 


BORD   ORON.  485 

y  Methodìstiaid  ea  hunain  wedi  cýtuno  nad  ydynt  i  feddu  y  cyfry w 
hawl.  Yn  y  naiU  achos  a'r  Uall  y  mae  y  gyfraith  yn  gorfodi  pawb  i 
sefyll  at  y  cytundeb  a  wnaed  ganddynt  Vn  yr  un  modd,  nis  gall 
unrhy w  gymdeithas  fasnachol  newid  ei  rheolau  ond  yn  unig  o  fewn  y 
terfynau  a  osodwyd  i  lawr  yn  y  trefniad  gwreiddiol  y  cytunwyd  arno 
gan  y  gymdeithas  ei  hun.  £r  engraifft,  nis  gally  Noríh  and  Souih 
WaUs  BarÜG  ddefnyddio  cyllid  y  Banc  at  adeiladu  capelau,  neu  i  brynu 
a  gweithio  chwarelau,  neu  i  unrhyw  ddyben  arall  croes  i'r  dybenion  y 
cytunwyd  arnynt  ac  a  osodwyd  i  lawr  yn  Deed  of  SeUlement  y  Banc ;  a 
phe  byddai  i  Direäors  y  Banc,  gyda  chydsyniad  pob  Shareholder  ond  un, 
ddefnyddio  cyliid  y  Banc  iV  fath  ddybenion,  gallai  yr  un  Shareholder 
hwnw  a  fyddai  yn  anghytuno,  rwystro  y  fath  gamddefnyddiad  o*r 
cylhd.  Yn  unol  â  hyn  y  penderfynwyd  yr  achos  Jones  v.  Stannard 
gan  yr  Is-Ganghellydd  Hall.  Yr  oedd  y  Trust  Deed  y  cytunasid  yn 
wirfoddol  ami  gan  sylfaenwyr  y  capel  ymha  un  y  codwyd  yr  ymrafael, 
yn  trefnu  fod  athrawiaethau  penodol  i  gael  eu  pregethu  yn  y  capel, 
ac  felly  ni  chaniatäwyd  i  fwyafrif  yr  ae^odau  newid  yr  athrawiaethau 
yn  groes  i  ddymuniad  y  lleiafrif.  Y  rheswm  am  hyny  oedd  fod  aelodau 
y  capel,  pan  gychwynwyd  yr  achos,  oli  wedi  cytuno  yn  wirfoddol  na 
fyddai  i'r  fath  gyfnewidiadau  gymeryd  lle,  ac  nid  mewn  un  modd  ar 
gyfrif  fod  gan  y  Wladwriaeth  unrhyw  ran  yn  sefydliad  yr  achos,  neu 
hawl  i  ymyryd  âg  ef. 

Ymddengys  fod  Mr.  Hughes,  yn  ei  ddiniweidrwydd,  yn  tybio  fod 
cofrestriad  Ci/n$iiiuiional  Deed  y  Methodistiaid  yn  llys  y  Choncery  yn 
brawf  o  gysylltiad  y  Corff  Methodistaidd  â'r  Wladwríaeth.  Y  mae  yn 
anmhosibl  darllen  y  gosodiad  hwn  o'i  eiddo  heb  wenu.  Dyben  y  cof- 
restríad  y n  unig  y w  cy dy mffurfio  à'r  Murimain  A cis,  Pasi wy d  y  Morimain 
Aäs  ar  y  cyntaf  er  attai  gwanc  yr  Eglwys  Babaidd.  Yn  yr  oesoedd 
tywyll  byddai  mynachod  ac  offeiriadon  yr  Egiwys  hono  yn  cymeryd 
mantais  ar  wendid  ac  ofergoeledd  tirfeddiannwyr  pan  ar  eu  gwely 
angeu  i'w  hud-ddenu  i  roddi  eu  tiroedd  yn  eu  hewyllysiau  i'r  Eglwys 
Babaidd,  gan  eu  harwain  i  gredu  y  gallent,  yn  y  modd  yma,  sicrhâu 
iddynt  eu  hunain  ollyngdod  buan  o'r  purdan.  Trwy  yr  ystrywiau  hyn 
cyfrifir  fod  yr  Eglwys  Babaidd  ar  un  adeg  wedi  cael  i'w  dwylaw 
gymaint  ag  un  ran  o  dair  o  diroedd  y  deyrnas.  I  attal  y  fath  gam, 
trefnodd  y  gyfraith  na  ellid  trosglwyddo  tir  i  ddybenion  elusengar  neu 
grefyddol  heb  ganiatád  y  Llywodraeth,  ac  yn  y  diwedd  deddfwyd  na 
fyddai  i  dir  gael  ei  drosglwyddo  i'r  dybenion  hyny  oddieithr  fod  y 
trosglwyddiad  wedi  ei  gwblhâu  ddeuddeng  mis  o  leiaf  cyn  marwol- 
aeth  y  trosglwyddwr,  a'r  weithred  o  drosglwyddiad  wedi  ei  chofrestru 
yn  llys  y  Chancery  o  fewn  chwe'  mis  ar  ol  ei  gwneuthuríad.  Yr  amcan 
oedd  gwneuthur  yn  anmhosibl  trosglwyddo  tir  at  y  cyfryw  amcanion 
drwy  ewyllys,  ac  amcan  yr  orfodaeth  i  gofrestru  ydoedd  rhoddi  cyfleus- 
dra  i  etifedd  a  theulu  y  trosglwyddwr  i  weled  mewn  modd  sicr  a 
didrafferth  ar  ba  amseriad,  am  ba  hỳd,  ac  ar  ba  delerau  y  gwnaed  y 
trosglwyddiad.  Y  mae  y  Llywodraeth  wedi  trefnu  fod  trosglwyddiad 
eiddo  i  gael  ei  gofrestru  mewn  ilys  cyhoeddus  mewn  amryw  o  amgylch- 
iadau  eraill ;  er  engraifft,  mae  trosglwyddiad  neu  wystl-weithred  ar 
eiddo  personol  (biUs  of  *ale)  i  gael  eu  cofrestru  yn  Llys  y  Queen's  Bench 
er  galluogì  gofynwyr  y  trosglwyddwr  i  wybod  am  y  trosglwyddiad. 

2  H 


486  BOBD   OUOM. 

Yn  yr  un  modd  rhaid  i  drosglwyddiad  llongau  gael  eu  cofreBtrn  yn  y 
Cusiam  Eouse;  rhaid  i  bob  trosglwyddiad  ar  dir  yn  Middle8ex  a  Swydd 
Ghfcerefrog  gael  ei  gofrestru  mewn  swyddfëydd  a  setydlwyd  i'r  dyben 
hwnw.  Felly  hefyd  y  mae  yn  rhaid  cofreatru  rheolau  y  cymdeithasaa 
adeüadu  a  chyfeillgar  yn  swyddfa  y  Cofrestrydd,  ac  yn  yr  un  modd  y 
mae  yn  rhaid  cofreetru  ArticUi  of  Association  perthynol  i  lÀmìüd 
lÀahüüy  Companies,  Felly,  os  oes  grym  yir  nadl  Mr.  Hughes,  y  mae 
holl  berchenogion  bills  of  sale^  hoU  berchenogion  llongau,  holl  durfedd- 
iannwyr  Middlesei  a  Swydd  Gaerefrog,  pob  cymdeithasau  adeilada  a 
chyfeillgar,  ynghyd  a  hoU  Limiied  Liability  Companies  y  wlad  yn  sefydl- 
edig  drwy  gyfrath  yn  yr  un  modd.  Y  mae  y  ffolineb  i  ba  un  y  mae 
y  ddadl  yn  arwain  yn  brawf  o  ffolineb  y  ddadl. 

Pwysa  Mr.  Hughea  ar  y  ffaith  fod  y  gair  "  sefydlu  "  yn  cael  ei  ddefn* 
yddio  yn  y  ConstihUional  Deed.  Ymddengys  ei  fod  yn  meddwl  mai  yr 
un  peth  yw  "  sefydlu  "  a  "  sefydlu  drwy  gyfraith."  Wrth  gwrs  y  mae 
y  Corff  MethodÌBtaidd  wedi  ei  sefydlu ;  felly  hefyd  y  mae  pob  cym- 
deithas  ffrefyddol,  elusengar,  neu  fasnachol,  ag  sydd  mewn  bod  wedi 
eu  sefydlu.  Ond  gan  bwy  ì  Gan  yr  aelodau  a'u  cychwynasant  yn 
unig,  ac  y  mae  pob  person  ag  sydd  wedi  hyny  yn  dyfod  yn  aelod  neu 
yn  shareholder  o  honynt,  trwy  ei  waith  yn  ymuno,  yn  cydsynio  á'r  Eei- 
ydliad.  Ond  y  mae  sefydliad  trwy  gyfraith  yn  golygu  fod  egwyddor- 
ion  y  sefydliad  a'r  rheolau  yn  ol  pa  rai  y  mae  i'w  ddwyn  ymlaen,  wedi 
eu  deddf u  yn  unig  gan  y  gyfraith,  hyny  yw — y  Llywodraeth  Wladol. 
Y  mae  Byrddau  Ysgol,  Byrddau  lechyd,  Ìfuniapal  Corporation'^  Carch- 
arau,  Coimcts  Establishmmt^  y  Fyddin,  y  Llyngee,  yr  Heddgeidwaid.  y 
Llyaoedd  Gwladol,  y  Charity  Commissioners,  yv  Écclenasttcal  CommiS' 
sionersj  ynghyd  a'r  Eglwys  Wladol,  wedi  eu  sefydlu  drwy  gyfraiih.  Y 
mae  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  sylfaenwyd,  a'r  rheolau  dysgyblaethol 
yn  ol  pa  rai  y  dygir  ymlaen  y  sefydliadau  hyn  wedi  eu  trefnu  gan  y 
Llywodraeth,  ac  nid  gan  ddeiliaid  y  sefydliadau.  Nid  yw  rheolaa  y 
Fyddin  wedi  cael  eu  trefnu  gan  y  milwyr,  mwy  nag  y  mae  rheolau  y  Con- 
victs  Establishmenis  wedi  eu  trefnu  gan  y  conricts^  ond  gan  y  gyfraìth  yn 
unig.  Dichon  fod  Mr.  Hughes  yn  ymddiried  yn  y  ffaith  fod  yr 
erthyglau  wedi  cael  eu  dodi  wrth  eu  giîydd  gan  esgobion  a  duwinydd- 
ion  eraill;  ond  gwnaed  hyny  gan  yr  esgobion  a'r  duwinyddion  yn 
ngrym  eu  penodiad  gan  y  Llywodraeth  Vr  cyfryw  waith^  FeUy  mae 
parotoad  deddfau  seneddol  yn  gyffredin  yn  cael  eu  hymddiried  yn  y 
lle  cyntaf  i  parliamentary  draftsmen  cyfarwydd  â'r  mater  y  bwriedir 
deddfu  arno,  ac  yn  gyffelyb  yr  ymddiriedir  tynu  allan  weìthredoedd 
cyfreithiol  rhwng  dyn  a  dyn  i  gyfreithwyr ;  ond  y  mae  y  naill  a*r  UaU 
yn  derbyn  eu  grym  a'u  hawdurdod  yn  unig  oddiwrth  y  ^Iu  a  wnaeth 
y  penodiad  ac  a  fabwysiadodd  ac  a  gadarnhaodd  y  gwaith,  sef  y  Llyw- 
odraeth  Wladol  yn  y  naíll  achos,  a'r  pleidiau  sydd  yn  arwyddo  y  weith- 
red  yn  y  IlaU. 

Cydolygaf  à  Mr.  Hughes  fod  y  pwnc  o  hawl  y  Wladwriaeth  iV  eìddo 
sydd  yn  Uaw  yr  Eglwys  ei  hun  yn  destun  erthygl  Ued  faith,  ond  gof- 
ynaf  am  dipyn  o  ofod  y  Traethodydd  i  wneyd  ychydig  syíwadau  ar 
resymau  Mr.  Hughes.  Ceisia  gyfarfod  y  ddadl  fod  yr  eiddo  yn  eiddo 
cenedlaethol  am  fod  jr  Ëglwys  yn  Eglwys  genedlaethol,  trwy  ddyweyd 
fod  amwysedd  yn  y  gair  '^cenedlaethol.**     ''Ystyr  y  gair/'  moddmî. 


BOUO   OBON.  487 

"  yn  7  cjns&ìl,  *  Eglwys  Loegr  yn  I^lwys  genedlaethol '  ydy w,  fod  yr 
Eglwya  yn  gweinyddu  er  lles  y  genedl,  ac  nid  golygu  y  genedl  fel  y 
meddiannydd."  Y  mae  holl  feddiannau  yr  Eglwys  yn  cael  eu  dal  gan 
y  clerigwyr  ar  y  telerau  fod  iddynt  wasanaethu  yr  holl  genedi,  ac  nid 
unrhy w  gyfran  o  honi ;  ac  y  mae  yn  rhaid  iddynt  waaauaethu  y  genedl 
jrn  y  drefn  a'r  duU  a  benodwyd  gan  y  Llywodraeth.  Os  gwrthodant 
wneyd  hyny,  cymerir  yr  eiddo  gan  y  Llywodraeth  oddiai'nynt  drwy 
awdurdod  y  Ddeddf  Unffurfìaeth,  a  rhoddir  eí  i  eraiU  a  fyddant  yn 
barod  i  weithredu  yn  ol  y  rheolau  a  drefnwyd  gan  y  Liywodraeth. 
Feliy  y  dadfeddiannwyd  dwy  fil  o  glerigwyr  Eglwys  Loegr  yn  amser 
Siarl  yr  Ail,  am  iddynt  wrthod  cydffurfio  â'r  trefniadau  a'r  rheolau  a 
osodwyd  i  lawr  yn  y  ddeddf  hono.  Tybia  Mr.  Hughes  ei  fod  yn 
dymchwelyd  rhesymau  y  dadgyöylltwyr  trwy  ddyweyd : — "  Byddai  yr 
un  mor  gywir  i  ymresymu  fel  hyn  : — Mae  Prifweinidog  Lloegr  yn 
Brifweinidog  cenedlaethol,  felly  mae  eiddo  Prifweinidog  Lloegr  yn 
eiddo  cenedlaethol.  Neu  bwriwch  fod  A.  B.  yn  operseer  plwyf ;  yn  ol 
ymresymiad  y  dadgysylltwyr  gellir  dyweyd  fod  A.  B.  yr  overseer  yn 
(werseer  plwyfol,  ac  felly  fod  eiddo  A.  B.  yn  eiddo  plwyfol,"  &c  Der- 
byniwn  y  gymhariaeth  gyda  Uawenydd,  a  dywedwn :  Os  oea  unrhyw 
eiddo  yn  gysylltiedig  â  swydd  Prifweinidog  Lloegr  a  feddiennir  gan- 
ddo  yn  unig  yn  rhinwedd  ei  swydd  fel  Prifweinidog,  aV  hyn,  o  gan- 
lyniad,  a  gyll  pan  y  colio  ei  swydd,  ac  a  roddir  iV  olynydd  iV 
feddiannu  ganddo  yntau  tra  y'pery  yn  ei  swydd,  dywedwn  yn  ddi- 
betrus  mai  eiddo  cenedlaethol  ydyw  yr  eiddo  hwnw,  hyd  yii  nod  pe 
byddai  y  tŷ  yn  Downing  street  a  feddieunir  gan  Brifweinidog  Lloegr 
ar  y  pryd  wedi  ei  roddi  gan  ryw  henafiaid  duwiol  yn  y  bedwaredd 
ganrif  i  fod  yn  feddiant  am  byth  i  Brifweinidogion  Lloegr  yn  olynol 
ymhob  oes,  fel  rhan  o'u  cyflog  am  wasanaethu  y  gcnedl.  Dy wedwn  yn 
gadarn  mai  eiddo  y  genedl  fyddai  y  cyfry w  dŷ ;  a  phe  penderfynai  y 
genedl  ddiddymu  y  swydd  o  Brifweinidog,  byddai  ganddi  berffaith 
hawl  i  ddefnyddio  y  tŷ  i  ryw  bwrpas  arall.  Yn  yr  un  modd,  pe  byddai 
fferm  neu  dyddyn  yn  gysyUtiol  â'r  swydd  o  (mrseer  unrhyw  blwyf,  ac 
yn  cael  ci  feddiannu  ganddo  yn  unig  yn  ngrym  ei  swydd,  a  thra  y 
parhao  yuddi,  eiddo  plwyfol  fyddai  y  cyfryw  fferm  neu  dyddyn. 
Wrth  gwrs,  ni  freuddwydiai  neb  am  ymyryd  âg  eiddo  primte  y  Prif- 
weinidog  neu  yr  (werseer,  gan  y  byddai  yr  eiddo  hwnw  yn  perthyn 
iddynt  fel  personau  unigol,  yn  annibynol  ar  eu  swyddi.  Yr  un  modd 
dywedwn  fod  yr  eiddo  sydd  yn  nwylaw  y  clerigwyr,  a  feddiennir 
ganddynt  yn  unig  yn  ngrym  eu  swydd,  a  thra  y  parhftnt  yn  eu  swydd, 
fel  tâl  am  wasanaethu  y  genedl,  yn  eiddo  cenedlaethol ;  ond  ni 
freuddwydiai  hyd  yn  nod  y  dadgysylltwyr  anfad  am  ymyraeth  dim  ág 
eiddo  private  y  clerigwyr.  Bydd  ei  ŷch,  ei  asyn,  aV  cwbl  sydd  eiddo  y 
clerigwr  yn  ddiogel  iddo.  Tybed  na  wêl  ein  cyfaiU  oleuni  newydd  ar 
y  gymhariaeth  yr  ymddengys  ei  fod  yn  meddwl  cymaint  o  honi,  wrth 
ei  naü  ystyried  î 

Nid  yw  Mr.  Hughes  yn  gwadu  yn  uniongyrchol  mai  yr  un  rhai 
yn  ngolwg  y  gyfraith  ydyw  deUiaid  y  Wiadwriaeth  ac  aelodau  yr 
Eglwys.  Ond  gofyna  pa  gyfraith  ?  Ai  y  Canon  Law  ynte  y  Comrrum 
LẅWÌ  Y  mae  Mr.  Hughes,  wrth  drin  y  rhan  yma  o'r  pwnc, 
yn    myned    i    gryn    hwyl,     yn     ymgoUi    mewn    ymhoUadau,    yu 

2    M    2 


4bb  BOBD   OBOM. 

ymwylltio  mewn  notes  of  wierrogaiion^  ac  yn  llefain  nes  deffro  jr 
"adsain."  Ceisiwn  ddilyn  ei  resymau  yn  ostyngedig  a  didrwst, 
ond  cyn  ymgymeryd  â  diwallu  gwanc  Mr.  Hughes  am  wybodaeüi  o 
barth  i'r  Canon,  Common^  a  Statute  Law,  dymunwn  wneyd  sylw  ar  y  ddadi 
"Fellv  tithau"  a  ddefnyddia.  Dywed  Mr.  Hughea  fod  y  ToUraiion 
Ad  ar  ddeddf  52  Geo.  HI.  c.  155,  sec.  11,  yn  rhoi  hawl  i  bob  dyn 
fynychu  y  gwasanaeth  yn  y  capeli  Ymneillduoi,  ac  felly  os  ar  hawl  y 
genedl  i  fwynh&u  gwasanaeth  yr  Eglwys  y  seilir  ei  hawl  i'r  eiddo,  íod 
yr  Enwadau  Ymneiiiduol  ar  yr  un  tir.  Wele  hyn  hefyd  eydd  wagedd ! 
Gwir  fod  yr  Actau  Seneddol  a  enwyd  yn  gosod  dirwy  o  ugain  punt  os 
cynnelir  cyfarfod  i  addoli  gan  Ymueillduwyr  a*r  drws  wedi  ei  gloi  neu 
ei  folltio.  Teimlwn  yn  ddiolchgar  i  Mr.  Hughes  am  dynu  ein  sylw  at 
y  creiríau  sydd  yn  aros  o'r  hen  orthrymderau  ac  erlidigaethau  a  ddy- 
oddefodd  ein  tadau  oddiar  law  yr  Eglwys.  Pe  byddai  perygl  i  ni 
laesu  dwylaw  yn  achos  Dadgysylltiad,  ambell  i  gyfeiríad  fei  hyn  i'n 
hadgoífa  am  ddyoddefìadau  yr  hen  Anghydffurfwyr  a  fyddai  yn  sicr  o 
adnewyddu  ein  zel  ac  o  gryfhâu  ein  penderfyuiad.  Nid  yw  y  cyfreith- 
iau  a  enwyd  gan  Mr.  Hughes  yn  ByÌfaenedig  o  gwbl  ar  hawl  dybiedig 
y  genedl  i  wasanaeth  yr  Anghydffurfwyr,  ond  yn  hytrach  ar  elyniaeth 
a  rhagfarn  yr  Eglwys  yn  erbyn  rhyddid  crefyddol.  Hysbys  yw  i  bawb 
na  oddefìd  Anghydffurfìaeth  cyn  y  Toleration  Ad.  Ni  chaniateid  gan 
Lywodraeth  Doryaidd  ac  Uchel-Eglwysig  y  Stuarts  ac  Ann  i  YmneiU- 
duwyr  ymgynnull  i  bregethu,  i  weddío,  neu  addoli.  Cosbid  a  cbarcheríd 
pawb  a  wnai  hyny.  Dan  y  cyfreithiau  gormesol  yua  y  carcharwyd  John 
Bunyau  am  ddeuddeng  mlynedd.  Gorfodid  i  bawb  fyned  iV  Eglwys 
Wladol ;  ond  pan  ddaeth  William  a  Mary  i*r  orsedd  cafodd  yr  Anghyd- 
ffurfwyr  ychydig  o  esmwythâd.  Cafwyd  hyny  er  gwaethaf  Toryaid 
ac  Uchel-Eglwyswyr  y  dyddiau  hyny.  Gan  nad  oedd  eu  hysbryd 
erlidigaethus  yn  tycio  gyda'r  Goron  a'r  Senedd,  dygent  yn  erbyn 
yr  Anghydffurfwyr  gyhuddiadau  o  anffyddlondeb  i'r  Llywodraeth. 
Dywedent  mai  prif  waith  yr  Anghydffurfwyr  yn  eu  cyfarfod- 
ydd,  08  caniateid  hwynt,  fyddai  cynllunio  biidwriaeth  yn  erbyn 
y  Llywodraeth.  Mor  debyg  yw  Ilid  Uchel-Egl wy sig  ymhob  oes! 
Felly  gynt:  "Y  mae  hwn  yn  dywedyd  yn  erbyu  Cesar."  Felly 
yn  awr;  cyhuddir  ni  o  drin  politics  yn  ein  cyfarfodydd  eglwysig. 
Rhyfedd  fel  y  bydd  celwydd  yn  rhedeg  mewn  teulu.  Er  na  allai  y 
blaid  Eglwysig  luddias  y  Toleration  Act^  llwyddasant  drwy  eu  cabldraeth  i 
gael  rhoddi  ynddi  yr  adranau  y  cyfeiria  Mr.  Hughes  atynt  fei  nôd  sarhaol 
ar  Ymneillduwyr.  Nis  gallent  bellach  eu  herlid,  ond  mynent  eu  sarhâu. 
Y  mae  y  gyfraith  yn  awdurdodi  yr  heddgeidwaid  i  fỳnu  mynediad  i 
bob  tafarn  ar  unrhyw  adeg  oV  nos,  i  edrych  na  bo  yfed  anghyfreith- 
lawn  yn  cymeryd  lle.  Y  mae  yn  eu  hawdurdodi  efo  search  warrant  ì 
fyned  i  dŷ  dyn  a  dybir  ei  fod  yn  lleidr.  Llwyddodd  gelynion  a  gor- 
meswyr  Eglwysig  yr  hon  Burítaniaid  i  beri  ymddwyn  atynt  megys  at 
ladron  neu  ddrwgweithredwyr.  Cyfatebiaeth  eto  i'r  hyn  a  gymerodd 
le  ddeunaw  can'  mlynedd  yn  ol  I 

Ond  dychwelwn  at  y  Deddfau  y  mae  Mr.  Hughes  yn  dangos  y  fath 
awyddfryd  canmoladwy  i  gael  ychydig  wybodaeth  yn  eu  cylch.  Gyda 
golwg  ar  y  C  anon  Law^  ni  yniholwn  beth  a  ddy wed,  gan  nad  oes  gtym 
yuddi ;  ond  dywedwn  yn  ddibetrus  íod  y  Connnon  Law,  cyfraith  gyn- 


BOBD  OBOM.  489 

henid  y  wlad,  yn  golygu  fod  deiliad  o'r  Llywodraeth  Wladol,  ac 
o  herwydd  hyny,  yn  ddeiliaid  o*r  Eglwys  Wladol.  Ond  gofyna  Mr. 
Hughes,  08  y  Common  Law  a  olygir,  paham  y  dadleuir  dros  Ddad- 
gysyiltiad  ar  y  tir  fod  mwyafrif  y  genedl  yn  Nghymru  wedi  troi  eu 
cefnau  ar  yr  Eglwys,  a  chyhudda  ni  o  ddywedyd,  "Y  ni  pia  yr 
eiddo,"  pan  yn  son  ara  Ddadwaddoliad  ;  ond  nad  ydym  yn  peíthyn 
i'r  Eglwys  ac  nad  oes  a  fynom  â  hi  pan  y  soniwn  am  Ddadgy- 
sylltiad.  Os  caniatâ  Mr.  Hughei  i  mi  fenthyca  y  geiriau,  dy- 
wedaf  gyda  golwg  ar  yr  wrthddadl  hon,  Rhyfedd  fel  y  twyllir 
y  wlad  drwy  ymresymu  ar  amwysedd,  fel  yn  yr  engraifft  yma. 
Gorwedd  yr  amwysedd  yn  y  gair  Eglwys.  Defnyddir  y  gair 
mewn  cysyiltiad  â'r  Eglwys  Loegr  Wladol  raewn  dau  ystyr.  Arferir 
ef,  (1)  i  ddynodi  yr  Eglwys  hono  fel  Sefydliad  Gwladoi.  Y  mae  pawb 
yn  aelodau  oV  Eglwys  yn  yr  ystyr  yna  oV  gair.  Nis  gall  neb  fod  yn 
ddeiliad  Prydain  heb  fod  yn  aelod  oV  Eglwya.  Eglwys  y  Wladwr- 
iaeth  ydyw,  ac  y  mae  holl  aelodau  neu  ddeiliaid  y  Wladwriaeth  yn 
meddu  yr  un  hawl  a'u  gilydd  ynddi.  Y  mae  ganddynt  oll  hawl  iV 
chymundeb  ac  i  wasanaetli  ei  swyddogion  i  fedyddio,  priodi,  a  chladdu. 
Y  mae  gan  bob  trethdalwr  yn  ddiwahaniaeth  hawl  i  fyned  iV  vestry  ac  i 
bleidleisio  ar  bob  mater  a  ddaw  dan  sylw,  hyd  yn  nod  i  ethol  y  church- 
warden,  Ac  y  inae  pob  trethdalwr  yn  etholadwy  iV  swydd  o  church- 
warden.  Gellid  ethol  blaenor  YmneiUduol  i'r  swydd,  er  gwaethaf  y  person. 
Gwnaed  hyn  yn  ddiweddar  yn  Llanberis.  Profa  hyn  ein  gosodiad  yn 
amlwg.  Ond  (2.)  defnyddir  y  gair  Eglwys  ac  Eglwyswr  hefyd  i  ddy- 
nodi  y  sect  o  Esgobaethwyr,  y  bobl  ag  sydd  yn  derbyn  eu  crefydd  o'r 
plwyf.  Ein  cŵyn  y w  fod  yr  Eglwys  Wladol,  yr  hon  a  sefydlwyd  ac  a 
waddolwyd  ar  y  cyntaf  er  mwyn  y  genedl  oll,  yn  awr  yn  cael  ei  chadw 
i  fyny  fel  Sefydliad  Gwladol  yn  unig  er  mwyn  sect,  neu  adran  fechan  o*r 
genedl.  Y  mae  corff  y  genedl  yn  ymwrthoí â  hi,  ac  yn  ymwrthod  yn 
gwbi  â*r  egwyddor  o  Eglwys  Sefydledig  gan  y  Wladwriaeth,  pa  un 
bynag  a  fyddo  ai  Esgobaethoi  fel  yn  Lloegr  a  Chymru,  ai  Presbyteraidd 
fel  yn  Scotland.  Tybia  yr  adran  o'r  genedl  ag  sydd  yn  mynychu  yr 
Eglwys  Sefydledig  mai  hwy  a'i  pía,  ynghyd  a'i  gwaddoliadau.  Byddai 
yr  un  mor  resymol  dadleu  fod  y  tlottai  yn  eiddo  i'r  tlodion  a'r  car- 
dotwyr  a  fyddant  yn  eu  mynychu.  Y  mae  miloedd  o  bobl  yn  Llundain 
na  fyddant  byth  yn  myned  i  Hyde  Park,  nac  yn  gwneuthur  yr  un 
defnydd  o  hono.  Ond  y  mae  y  Park  yn  perthyn  iddynt  hwy  lawn 
cymaint  ag  i'r  boneddigion  aV  nursemaids  a  fyddant  yn  myned  iddo  bob 
dydd.  Sefydliad  gwladol  yw.  Gobeithiwn  fod  Mr.  Hughes  wedi  ei 
ddigoni  bellach,  ac  y  caiff  yr  "  adsain  "  orphwysdra. 

J.    ROBERTS. 

Brynaddom 


YR   BTHOLIAD    CYPFREDINOL. 

Erbtn  y  bjdd  y  rhifyn  hwn  o'r  Tracthodtdd  wedi  cyrhaedd  ein 
darllenwyr,  mae  yn  ddiau  y  bydd  eia  gwlad  o  g^r  i  gŵrr  yn  prysur  ym- 
barotoi  at  yr  Etholiad  Seneddol  tydd  i  gymeryd  ile  yn  mis  Tachwedd. 
Y  mae  pob  Etholîad  yn  deffro  ein  chwilf rydedd,  ac  y  mae  yn  natoríol 
i  bobl  geisio  dyfala  pa  fodd  y  bydd  i'r  nerthoedd  a  welant  o'a  hamgylch 
weithreda  mewn  ffordd  o  benderfjma  gwladlywiaeth  y  dyfodoL  Ond 
y  mae  yr  amgylchiadau  dan  ba  rai  yr  wynebir  ar  yr  ymgyrch  sydd  yn 
awr  o*n  blaen  mor  eithriadol,  fel  nad  ydy w  ryfedd  yn  y  byd  fod  dynion 
yn  teimlo  dyddordeb  neillduol,  os  nad  hefyd  radd  o  bryder,  wrth  geisio 
ystyríed  i  beth  y  gallent  fod  yn  debyg  o  arwain.  Dyna  yr  ychwan^iad 
anferth  at  nifer  yr  etholwyr.  Y  mae  pob  mesur  o  Ddiwygiad  Seneddol 
a  fu  o*r  blaen  yn  fychan  mewn  cjrmharíaeth  i*r  un  sydd  yn  awr,  at  y 
tair  miiiwn  oedd  eisoes  mewn  meddiant  o'r  etholfraint,  yn  dwyn  dwy 
filiwn  yn  ychwaneg  i  feddu  yr  un  galiu.  Ac  os  oedd  pob  un  o'r  mesur- 
au  blaenorol,  fel  y  dywedai  y  diweddar  larll  Derby  am  un  1867,  jm 
"  naid  yn  y  ty wyllwch,"  y  mae  hwn  feliy  yn  llawer  mwy.  A  ydyw  y 
llafurwyr  amaethyddol  a  phobl  y  wlad  yn  gyffredin  yn  debyg  o  deimlo 
digon  o  ddyddordeb  mewn  gwleidyddiaeth  i  wneyd  defnydd  o'r  hawl- 
fraint  a  roddwyd  yn  eu  llaw  f  Oé  ydynt,  dan  luman  pa  un  o'r  pleidiau 
politicaidd  y  maent  yn  debyg  o  ymrestru  1  Neu  a  ellid  dysgwyl  y  bydd 
i'w  dyfodiad  hwy  i  awdurdod  roddi  bôd  i  allu  newydd  yn  y  wladwr- 
iaeth — ^gallu  ag  y  Vai  yn  bosibl  iddo  ddwyn  oddiamgylch  fawr  ddaioni, 
ac  o'r  ochr  arall,  na  f  ai  yn  anmhosibl  iddo  berí  melldith  a  dinystr  t 
Drachefu,  dyna  addrefniad  jrr  etholiadaethau..  Y  mae  etholiadau 
bellach  i  gael  eu  dwyn  ymlaen  mewn  cylchoedd  bychain.  Yn  Ue  bod 
gwlad  gyfan,  neu  ddinas  fawr,  yn  cael  eu  deffro  a'u  cynhyrfu,  a  hyny 
fel  ag  i  ddwyn  i  arbenigrwydd  eu  nerthoedd  uchaf  mewn  talent  a 
chyfoeth  a  dylanwad,  ni  fydd  bellach  mewn  llSaws  o  amgylchiadau  ond 
cyfran  o  wlad,  neu  barth  neu  toard  o  dref  yn  faes  i'r  ymrysonfa ;  ac  y 
mae  Ilawer  wedi  bod  yn  darogan  y  bydd  i  hyny  ddwyn  ymaith  holl 
urddas  yr  etholiadau,  a'u  darostwng  i  lefel  cwerylon  y  vestry  blwyfol;  a 
phrophwydant  nad  ydyw  yn  bosibl  i  hyny  drachefn  lai  nag  effeithio  yn 
andwyol  ar  ein  deddfwríaeth,  a'n  gwneyd  fel  pobl  yn  chwibaniad  i*r 
hoU  genedloedd.  A  heblaw  hyn  oll,  dyna  ddeddf  y  Corrupt  Practiees  at 
Eleäions  mewn  grym,  yr  hon  sydd  yn  gosod  y  fath  attalfeydd  ar  fonedd- 
igion  parchus  fel  na  allant  wneyd  nemawr  fwy  o  ddefnydd  o'u  cyfoeth 
au  dylanwad  mewn  etholiadau  na  phe  buaeent  yn  ddim  ond  pobl 
gyffredin ;  ac  o'r  ochr  arall,  jn  gwneyd  yn  anmhoaibl  i  rai  sydd  wodi 
arfer  gwneyd  marchnad  ragorol  o'u  pleidleisiau  i  ennill  dim  arnynty  ac 
yn  gorfodi  miloedd — a  fyddent  yn  foneddigion  o  leiaf  ar  ddydd  yr 
etholiad — i  fyw  y  diwmod  hwnw  fel  dyddiau  eraill,  a  hyd  yn  nod  i 
ymostwng  i  gerdded  i  f wth  y  pleidleisio,  nou  f od  heb  bleidieisio  o  gwbl. 


TB  BTHOLIAD   OTyPRBDUIOU  491 

Fe'n  sîcrheir  gan  wŷr  syber  ac  anrhjdeddos  (od  yn  anmhosibl  i  hjn  oU 
laî  nag  effeithio  yn  ddrwg  ar  ein  gwlad,  ac  y  gellir  eu  cymeryd  jn 
brofion  diammheaol  fod  Prydain  wedi  gweied  ei  dyddiaa  goreu,  ac  fod 
ei  dyfodol,  o  angenrheidrwydd,  yn  dywyll  ac  anobeithiol. 

Ond  er  hjm  oll  nid  ydym  ni  yn  petruso  cymeryd  ein  Ue  ymysg  y  bobl 
bwyllog  a  rhesymol  nad  ydynt  yn  gweled  fod  unrhyw  achos  anobeithio 
am  y  wladwríaeth.  Yr  ydym  wedi  cynnefino  âV  darogan  drygfyd  ar 
ddygiad  i  fewn  unrhyw  fesurau  o  ddiwygîad.  Pe  buasai  rhywlSath  jm 
y  daroganau,  fe  ddylasai  ein  teyrnas  beilach,  er  ys  llawer  o  flynyddoedd, 
fod  wedi  ei  gorchuddio  gan  y  diluw.  Ond  yr  ydym  yn  gweled  fod  y 
llíaws  sydd  o  bryd  i  bryd  wedi  eu  hychwanegu  at  nifer  yr  etholwyr 
wedi  profi  eu  hunain  yn  llawn  mor  gymhwys  i'r  etholfraint  â'r  rhai 
oedd  yn  ei  meddiannu  o'r  blaen.  Yn  wir,  am  yr  hoU  anfadrwydd  a'r 
ffieidd-derau  sydd  wedi  eu  dwyn  i'r  golwg  yn  ddiweddar  ynglŷn  âg  ethol- 
iadau,  yr  ydys  yn  eu  cael  bron  yn  ddîeithríad  yn  yr  hen  etholiadaethau 
parchus,  dan  gysgod  yr  Ëglwysi  Cadeiríol,  a  than  nawdd  y  bendefigaeth, 
pan  y  buasai  yn  ysgorn  gan  y  rhan  f wyaf  o  lawer  o  etholwyr  y  mesurau 
diweddar  feddwl  am  i  neb  eu  sarhâu  trwy  gynnyg  eu  llwgrwobrwyo, 
neu  eu  dirwasgu  trwy  orthrech  i  bleidleisio  yn  groes  iV  hargyhoedd- 
iadau.  Ac  er  maint  y  dirmyg  y  mae  Arglwydd  Randolph  Churchill  al 
gymdeithion  urddasol  wedi  bod  yn  fwrw  ar  y  llafurwyr  ac  eraill  yn  y 
wlad,  fel  rhai  hollol  anaddas  i  ymddiríed  yr  etholfraint  iddjmt,  nid 
ydym  ni  yn  gweled  fod  unrhy w  le  i  ammeu  na  fydd  iddynt  hwy  wybod 
pa  ddefnydd  i  wneyd  o  honi  yn  gystal  â'r  gweddill  o*u  cydwladwyr,  ac  na 
ymdeimlant  yn  ddyladwy  â'r  cyfrífoldeb  a  osodir  arnynt  gyda  golwg  ar 
ly wodraethiad  y  deyrnas.  Am  ad-drefniad  yr  etholiadaethau,  yr  ydym 
ymheli  o  feddwi  na  cheir  dynion  ymhob  man  fydd  yn  abl  i  ffîarfio  barn 
oleuedig  ar  yr  achosion  a  ddygir  o'u  blaen,  ac  na  fydd  y  rhai  a  ddy- 
chweiant  i'w  cynnrychioli  yn  llawn  mor  deilwng  o  eisteddleoedd  yn  y 
Senedd,  a  dyweyd  y  lleiaf,  â'r  rhai  sydd  yn  eu  sarhâu,  a'r  rhai,  yn 
enwedig  yn  ystod  y  Senedd  sydd  yn  awr  yn  terfynu,  ydynt  wedi  profi 
eu  hunain  mor  annhebyg  i  foneddwyr,  os  nad  mor  annheilwng  o  gym- 
deithas  wareiddiedig.  Y  mae  yn  gysur  i  ni  wybod  na  all  un  toard  nac 
un  ran  o  wlad,  pa  mor  ddistadl  bynag,  ddychwelyd  Vt  Senedd  neb  a  all 
ymddwyn  yn  f wy  annheilwng  o'r  lle  na  rhai  o'r  pendefigion  ydynt  wedi 
bod  yn  prophwydo  y  fath  ddrygau  mewn  canlyniad  i*r  ëangiad  ar  yr 
etholfraint,  sydd  bellach,  er  gwaethaf  eu  gwrthwynebiad,  wedi  ei  sicr- 
hâu.  Ac  am  y  Corrupi  Fraäices,  y  mae  yn  falch  genym  feddwl  y  gesyd 
y  ddeddf  werthfawr  hono  '*  fachau  yn  mochgemau  "  ein  mawríon  a'n 
cyfoethogion — pobl  a  ddylasent  fod  uwchlaw  angen  am  y  fath  addysg- 
iaeth, — ^gan  wneuthur  yn  dra  anhawdd,  os  nad  yn  anmhosibl  iddynt 
mwyach  chwareu  yr  ystranciau  a  arferent  gyda  rhyddid  ac  iawnderau  y 
werín.  Nid  ydyw  yn  sicr  y  bydd  iV  bobl  ymhob  man  weithredu  yn 
deilwng  oV  trefniadau  rhagorol  hyn  a  wnaed  er  eu  mwyn ;  ond  fe  ellir 
dy  weyd  am  y  trefniadau,  fel  y  dywedai  Mr.  Cobden  mewn  atebiad  i'r  dar- 
ogan  y  troai  y  Balot  yn  fanteisiol  i  Doryaeth, — Y  maent  yn  bethau  iawn, 
gwneler  o  honynt  y  defnydd  a  fyner.  Ac  mae  yn  anhawdd  meddwl  y 
gall  y  werín  fod  mor  ffol  a  defnyddio  y  rhagorfreintiau  a  sicrhäwyd 
iddynt  trwy  ymdrechion  eu  cyfeillion  goreu,  i  osod  mewn  awdurdod 
bobl  nad  oes  ganddynt  achos  i  ddiolch  iddynt  am  ddim  o'r  bendithion 
gwladwríaethoi  y  maent  yn  awr  yn  fwynhâu. 


492  TR  STHOLIAD   OTFrRBDlMOU 

Fe  ddygwyd  i  dorfyniad  weinyddîaeth  gref  Mr  GladstoDe  mewn 
dull  hynod  o  annysgwyliadwy.  Yr  oedd  y  ooBtaa  yr  elsid  iddynt  yn 
yr  Aipht,  ynghyd  a  rhagolygon  bygythiol  ein  perthynas  â  Bwssia,  yn 
gwneyd  yn  angenrheidiol  i  Ganghellydd  y  Trysorlys  ofyn  am 
£11,000,000  yn  ychwaneg  at  ein  treuliau  rhyfeL  Fe  basiwyd  y  bleid- 
lais  hono  yn  y  Senedd  gydag  unfrydedd  mawr :  jtì  wir,  yr  oedd  Ar- 
glwydd  Salisbury  ac  Arglwydd  Randolph  Churchill  yn  llefaru  am 
RwsBÌa  fel  gallu  nad  oedd  wiw  meddwl  am  wneyd  dim  ftg  ef  ond  ei 
drechu  trwy  ryfel ;  a  chan  fod  rhyfel  rhyngora  a  Rwssia  yn  gynt  neu 
yn  ddiweddarach  yn  anocheladwy,  mynent  mai  goreu  po  gyntaf  i  dynu 
y  cleddyf.  Yr  oedd  eu  canlynwyr  mor  awyddus  a  hwythan  i  ruthro  ì'r 
ymrafael — ymrafael  na  fuasai  yn  bosibl  rhagweled  pen  draw  y  trych- 
ìneb  a  fuasai  yn  achosi  i'r  ddwy  wlad,  ac  yn  wir,  mewn  cysylltiad  â 
hwy,  i  holl  wledydd  y  byd.  Ni  fu  erioed  jn  gymaint  bendith  i  ni  fel 
teymas  fod  genym  yn  y  Lly wodraeth  wŷr  o  ysbryd  tra  gwahanol,  y 
rhai  trwy  eu  pwyll  a'u  doethineb  a  droisant  ymaith  y  perygl,  gan 
Bicrhau,  heb  dynu  y  cleddyf  o  gwbl,  yr  holl  fanteision  a  allesid  ennill 
wedi  blynyddoedd  o  ryfela.  Yr  oedd  clywdd  am  hyn,  oedd  i  bobl 
resylnol  yn  gymaint  llawenydd  a  thestun  diolch,  i  Arglwydd  Randolph 
Churchill  yn  "femô/«  neif5,"  yn  newydd  dychrynllyd  I  Ond  yr  oedd  y 
darpariaethau  yr  elsid  iddynt  ar  bwys  y  vote  of  credü  am  yr  un  filiwn  ar 
ddeg,  wedi  Uyncu  miliynau  lawer,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  i  Mr.  Childera 
feddwl  am  ryw  ddull  i  gyfarfod  âV  draul.  Yn  dra  rhesymol  fe  feddyl- 
iodd  y  gŵr  parchus  hwnw  y  gallesid  gwneyd  hyny  mewn  rhan  trwy 
beidio  talu  am  y  flwyddyn  hon  y  swm  y  cytunasid  amo  at  ddileu  y 
ddyled  wladol,  ac  mewn  rhan  trwy  wneyd  ychwanegiad  o  swUt  y  baril 
yn  y  dreth  ar  gwrw,  a  dau  swllt  y  galwyn  yn  y  dreth  ar  wirodydd,  a 
hefyd  godi  toll  ar  drosglwyddiad  tiroedd  trwy  farwolaeth.  A  chan  nad 
oedd  bellach,  yn  y  rhagolwg  am  heddwch,  angen  am  yr  oll  o'r  arían  ag 
yr  oedd  y  Tŷ  gyda'r  fath  unfrydedd  wedi  bleidleisio,  yr  oedd  Mr. 
Childers  pan  ydoedd  yn  dyfod  â'i  gynnygiad  ger  bron  am  y  modd  i'w 
codi,  yn  gweled  y  gallasai  wneyd  gyda  dim  ond  swllt,  yn  Ile  dau  swlU  o 
ychwanegiad  yn  y  dreth  ar  wirodydd.  Ond  er  hyny  cynnygiodd  Syr 
Michael  HickS'6each  ei  welliant,  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  ychwanegu  y 
dreth  ar  gwrw  a  gwirodydd,  a  hefyd  yn  erbyn  y  death  duties,  Yr  oedd 
Mr.  Chaplin  ac  Arglwydd  Randolph  ChurcbîII  wedi  bod  yn  son  y 
dylesid  rnoddi  toll  ar  siwgr,  a  daliai  Syr  Michael  yn  gryf  yn  ei  araeth 
wrth  gynnyg  ei  welliant,  y  gallesid  gwneyd  hyny  gyda  thô.  Yr  oedd 
yn  gweled  fod  tô  yn  nwydd  ag  yr  oedd  y  defnydd  o  hono  yn  cynnyddu, 
ac  nad  oedd  y  dreth  a  godid  amo  ond  cymedrol,  tra  yr  oedd  y  dreth  ar 
y  cwrw,  medd  efe,  yn  90  y  cant  Ond  dangosai  gyda  dirmyg  trahftos 
fod  ar  y  Llywodraeth  ormod  o  ofn  anfoddlonrwydd  eu  cefnogwyr 
ymhlith  y  ^^Badical  Teeiotalers**  i  osod  treth  ar  dé,  ac  am  hyny  eu  bod 
am  wneyd  yn  anhaws  iV  eweithiwr  gael  ei  gwrw.  Yr  ydoedd  trwy 
hyn  yn  bradychu  anwybodaeth  trwch,  oblegid  fel  y  dangosodd  Syr 
Charles  Dilke  y  noswaith  hono,  nid  oedd  y  dreth  ar  gwrw  ond  20  y 
cant,  yn  lle  90,  fel  y  dywedasai  efe,  ac  yr  oedd  y  dreth  ar  dô  eisoes  yn 
ÖO  y  cant  Ac  yn  sicr  yr  oedd  tô  yn  fyrdd  mwy  angenrheidiol  i'r  bobl 
a^  yr  oedd  yn  bwysig  i'r  wladwríaeth  ysgafnhau  eu  beichiau,  na  chwrw. 
Ni  chrybwyllai  am  y  cynnygiad  o  berthynas  i  drosglwyddiad  tiroedd,  er 


TR    BTHOLtAf)    OTFyftlfiDIlfOr,  498 

mae  ya  ddiam'non  mai  dyna  a  deimlîd  yn  fwyaf  gwrthwynebus  ganddo 
ef  a'i  frodyr  Toryaidd.  Gwas^er  hyd  yr  eithaf  ar  y  werio  a'r  doBbarth 
canol,  sydd  yn  bwyta  eu  bara  trwy  chwys  eu  hwyneb ;  ond  er  pobpeth, 
na  chyffyrdder  â  phobl  yr  etifeddiaethau  mawrion,  a  ^'aethant  dros 
feddwl  calon  o  gyfoeth,"  ond  hyd  yma  a  Iwyddasant  yn  rhyfedd  i  osgoi 
y  rhan  a  ddylai  fod  yn  ddyledus  ìddynt  oV  beichiau  cyhoeddus.  Fe 
ddangosodd  y  Lly wodraeth  yn  eithaf  clir  eu  bod  am  sefyli  neu  syrthio 
gyda  y  cynnygion  a  osodasid  ger  bron  yn  y  Budget ;  ond  gan  faint  yr  ym- 
drech  a  wnelsai  y  Toryaid  i  chwipio  eu  pobi  ynghyd,  a  chan  y  pleser 
maleisus  a  deimlai  y  blaid  Wyddelig  mewn  ymuno  â  hwynt  ì  geisio 
disodii  y  Weinyddiaeth  a  wnelsai  fwyaf  o  ddaioni  iV  gwlad,  a  chan 
ddifrawder  ac  anffyddiondeb  gwaradwyddus  llawer  o  aelodau  y  blaid 
Ryddfrydig,  fe  bleidleisiodd  264  dros  weliiant  Syr  M.  Hicks-Beach,  a 
dim  ond  252  yn  ei  erbyn,  yr  hyn  a  roddai  fwyafrif  yn  erbyn  y  Lly wod- 
raeth  o  12.  Dan  yr  amgylchiadau  nid  oedd  dim  i  Mr.  Giadstone  wneyd 
ond  rhoddi  i  fyny  yr  awenau,  a  gadaei  y  bobl  oedd  wedi  pleidleisio  yn 
ei  erbyn  dan  y  cyfrifoldeb  o  ddwyn  ymlaen  ly wodraeth  y  wlad.  Yr  oedd 
ffigyrau  y  pleidleisiad  h wnw  yn  peri  cyffro  di^^yffelyb.  Yr  oedd  y  Rhydd 
frydwyr  claiar  oeddent  wedi  brailychu  eu  penaeth  teilwng  trwy  eu 
hesgeulusdra,  mewn  gofid  a  chywilydd,  ac  yn  arswydo  wrth  feddŵl  am 
gjrfarfod  â*u  hetholwyr ;  yr  oedd  llawer  o  honynt  hefyd  yn  ddigon  o 
lyfrçwn  i  roddi  bai  ar  y  fFhips,  y  swyddogion  yn  y  blaid  oedd  iV  galw 
ynghyd  i'r  rhaniad,  er  fod  yn  amlwg  fod  y  bonedigion  hyny  wedi 
gwneyd  eu  dyledswydd ;  ac  yr  oedd  eraill  yn  dra  blaenllaw  i  gynnye 
rhyw  esboniad  am  eu  habsennoldeb.  Ond  yr  oedd  gan  Syr  Wilfríd 
Lawson  ystori  oedd  yn  cyrhaedd  yr  hoU  helynt  Yr  oedd  y  cwbl  yn 
ei  adgofio  ef  o  amgylchiad  ymha  un  yr  oedd  rheithwyr  golenedig  mewn 
trengholiad  yn  Swydd  Dorset  wedi  dychwelyd  dedfryd  o  "  Farwolaeth 
trwy  ymweliad  Duw,  dan  amgylchiadau  hynod  o  ddrwgdybus  1 "  Am 
y  Toryaid,  yr  oedd  eu  dychryn  yn  ofnadwy.  Yr  oeddytit  wedi  bod  ar 
hyd  y  misoedd  yu  chwareu  â  phleidieisiau  o  anghymeradwyaetli,  y 
rhai  na  atebeot  unrhy w  ddyben  heblaw  treulio  yr  amser  ac  attal  gwaith 
y  Senedd,  tra  yn  teimlo  mor  rydd  oddiwrth  bob  cyfrifoldeb  a  phe 
buasent  yn  delio  â  gwleidyddiaeth  un  o'r  planedau.  Ond  yn  awr  dyma 
hwy  wedi  eu  dal  yn  y  fagl  a  osodasent  i  eraill,  ac  fe  ddisgyna  amynt 
y  cyfrifoldeb,  gyda  lleifírif  mawr  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  o  ddwyn 
ymlaen  y  lly wodraeth  ar  yr  egwyddorîon  trwy  ba  rai  yr  oeddynt  yn 
barhaus  yn  condemnio  Gweinyddiaeth  Mr.  Gladstone,  a  hwythau  heb 
feddwl  dim  am  y  fath  siars  mwy  na'r  neb  y  sonia  y  gẃr  doeth  am  dano, 
oedd  "  fel  dyn  gwallgof us  a  daflai  bentewynion  tân,  saethau  ac  arfau 
marwolaeth,"  ac  a  ddy wedai,  "  Onid  cellwair  yr  ydwyf  t "  Beìent  Mr. 
Gladstone  am  roi  ei  swydd  i  fyny.  Chwedl  Syr  William  Harcourt : 
"Y  maent  am  fisoedd  wedi  gwneyd  yr  oll  a  allent  i  wrthwynebu, 
dyrysu,  a  gorchfygu  y  Llywodraeth,  ac  oV  diwedd  y  maent  wedi  ei 
dinystrio ;  ac  wedi  iddynt  Iwyddo  y  maent  yn  dy weyd,  *  Amoch  chwi 
y  mae  y  bai  i  gyd.'  Y  mae  yr  un  fath  a  phe  Vai  d^m  y  tu  ol  iV  gwrych 
gyda  mwsged  a  chynghreiriad  Gwyddelîg,  wedi  bod  yn  saethu  atoch 
ddydd  ar  ol  dydd  a  nos  ar  ol  nos,  ac  wedi  methu  eich  anelu  yn  fynych 
iawn,  ond  o'r  diwedd  wedi  gosod  ei  fwled  yn  eich  calon,  ac  yna  yn 
haeru  mai  achos  o  hunanladdiad  ydoedd."    Ond  i  Mr.  Gladstone  ei 


494  YR  BTBOLIAD   OTFPRlCDlIIOL 

hunan,  ynghyd  a'r  gwŷr  rhagorol  oedd  gydag  ef  yn  ymdrechn  yn  gyd- 
wybodol,  ac  yn  wyneb  rhwystrau  na  phrofwyd  eu  cyffel jb  yn  hoìl  hanes 
ein  Senedd  i  ddwyn  ymlaen  waith  y  wladwriaeth,  mae  yn  hawdd  i  ni 
feddwi  fod  y  bleidlais  oedd  ^m  eu  rhyddhâu  o  sefyllfa  ag  oedd  wedi 
myned  mor  annyoddefoi  yn  ymwared  mawr. 

Am  y  bobl  a  orfu  ymgymeryd  â'u  lieoedd,  yr  oedd  eu  sefyllfa  ir 
lawer  cyfrif  ymhell  o  fod  yn  un  i  genfigenu  wrthi  Mae  yn  wir  fod 
yr  enw  o  fod  mewn  swydd  i  araryw  o  honynt  yn  beth  gwerthfawr 
iawn.  Beth  byoag  a  ddaw  o  honynt  o  hyn  hyd  ddiwedd  eu  hoes,  ni 
eliir  dîleu  y  ffaith  iddynt  unwaith,  am  adeg  fer,  fod  yn  weinidogion  j 
goron  !  Nid  dibwys  ychwaith  i'r  gwŷr  urddaaoi  ydy w  y  rhagolwg  im 
y  tipyn  pension  y  gellir  cobeithio  am  dano  raewn  canlyniad  i  fod  yn  y 
fath  swyddau  anrhydeddus.  Ond  er  hyn  oll  raae  eu  sefyllfa  yn  án 
Uedchwith.  Yr  oedd  Arglwydd  Salisbury  yn  ei  theimlo  felly  yn  gy- 
maint  fçl  y  dywedai  na  allai  ymgymeryd  â  ffurfio  Gweinyddiaeth  hêb 
gael  çuarantee  gan  Mr.  Gladstone  na  fyddai  iddo  ddefoyddio  ei  alÌQ 
mawr  yn  y  Tŷ — caoys  er  anffawd  y  lleiafrif  o  12  yr  8fed  o  Fehefín,  yr 
oedd  mwyafrif  y  Rhyddfrydwyr  yn  orthrechol — i  leeteirío  dygiid 
ymlaen  waith  y  Llywodraeth.  Wrth  reêwm  fe  ommeddodd  Mr,  Glid- 
stone  roddi  y  guarantee,  oblegid  pwy  wyddai  pa  ddefnydd  a  aUasai  efe 
wneyd  o  hono  î  Ond  «r  hyny^  fe  ymgymerodd  Arglwydd  Salidbary  â 
ffurfio  Gweinyddiaeth.  A'r  fath  drafferth  y  maent  wedi  gael  i  fwyU 
eu  geiriau !  Ni  feddyliodd  Syr  M.  Hicks-6each  am  gyfrìfoldeb  nt 
pherygl  o  gwbl  pan  yn  siarad  gyda'r  fath  wroldeb  am  osod  trrth 
ar  dê ;  ond  pan  welodd  iddo  Iwyddo  gymaint  tu  hwnt  i'w  ddysgwyl- 
iadau,  fe  welodd  hefyd  er  ei  fraw  fod  y  geiriau  hyny  yn  codi  i'w 
wyneb  fel  ellyllon,  ac  yn  bygwth  chwareu  yr  andras  yn  ei  erbyn  yn  yr 
etholiadau.  Beth  oedd  iV  wneyd  ?  Dim  ond  ymeythu  yn  y  Tý  y  cyf- 
leusdra  cyntaf  a  gai,  a  thaeru  naddywedodd  ddim  ó'r  fath  ag  a  bríodc^ 
iddo,  ond  raai  peth  cwbl  wahanol  oedd  yn  ei  fryd  ef.  "Os  gofyni 
aelodau  anrhydeddus  i  mi  a  ydwyf  ara  gynnyg  treth  ychwanegol  ar  dê, 
nid  oes  genyf  yr  anhawsder  lleiaf  i'w  cyfeirio  am  atebiad  at  fy  sylwadao 
ar  y  Budget^  oblegid  hwy  a  gânt  yno,  wedi  dyweyd  o  honof  yr  hyn  a 
dybiwn  a  ddylaswn  ddyweyd  yn  gyflawn  wrth  y  Tŷ  am  y  rhesyman 
cyllidol  o  blaid  treth  ychwanegol  ar  dê,  fy  mod  yn  fwriadol,  ac  fel  y 
tybiaf  jm  gyflawn,  wedi  dymchwelyd  y  rheaymau  hyny  mewn  dwy 
f rawddeg — sef  trwy  ddadgan  fy  nghred  y  byddai  y  fath  ychwanegiad 
mor  anmhoblogaidd  fel  na  allai  un  Lywodraeth  ei  gynnyg."  Mae  p 
debyg  fod  ei  ganlynwyr  yn  ddigon  ehud  i  dderbyn  ei  eirían,  ac  i  gredu 
mai  felly  y  dy wedasai ;  ond  fel  yr  adgofiai  Mr.  Childers  ef,  ac  fel  yr 
erys  yr  adroddiad  o'i  araeth  yn  y  ncwyddiaduron,  fe  ddywedodd  j 
buasai  y  dreth  ar  dê  mor  anmhoblogaidd  am  fod  y  Ll^rwodraeth  dd^ 
weddar  mor  ddibynol  ar  y  Badical  Teetotalers, — yr  hyn,  mae  yn  amlwg, 
oedd  yn  bur  wahanol.  Yr  oeddynt  hwy,  bid  siwr,  yn  bobl  onest,  ac 
am  dalu  eu  ffordd  fel  yr  elent  ymlaen ;  ond  wedi  dymchwelyd  Gwein- 
yddiaeth  Mr.  Gladstone  fel  amddiffynwyr  pybyr  cwrw  a  gwirodydd, 
fel  rhai  a  fuasent  yn  ei  ystyríed  yn  yspeiliad  i  ymyraeth  âg  anferth 
gyfoeth  y  tirfeddiannwyr,  ac  fel  rhai  na  feiddient  osod  treth  ar  dô 
rhag  dwyn  amynt  gynddaredd  yr  holl  deyrnas^wele  y  bobl  anrhyd- 
eddtts  a  deimlent  y  fath  eiddigedd  am  dalu  eu  ffordd  fei  yr  elent 


TB   STHOLIAO    OIFFRBDINOL.  495 

ymlaeD,  yo  Uflu  hoìl  faich  y  treiiìian  rhyfelgar  ar  y  dyfodol,  i'w  adael,  fel 
y  maect  yo  arfer  gwneyd,  yn  gynMysgaeth  i  r  Rhyddfrydwyr  fyddaDt 
jn  dyfod  ar  eu  hol.  Fe  feiroiadai  y  gweinidog  anrhydeddus  gyllidaeth 
y  Rhyddfrydwyr  gyda  llymder  mawr,  a  dadganai  nad  ydoedd  wedi 
profi  yn  ddim  amgen  na  chyf res  o  fethiantau,  a  "series  of  failures." 
Ac  eto  daeth  ei  blaid  ef  i  allu  ya  1874  gyda  chwe'  nûliwD  o  weddill 
wedi  ei  adael  iddynt,  ac  o*t  chwe'  chyllideb  a  gyflwyDasaDt  yr  oedd 
pedair  yD  daDgos  diffyg ;  ac  er  fod  y  Rhyddfrydwyr  yD  ystod  y  pedair 
blyDedd  diweddaf  wedi  gorfod  wyDebu  treuliadau  eithriadol  mawrioD, 
eto  dyma  y  flwyddyD  gyntaf  iddynt  ddangos  diffyg ;  ond  can  gynted 
ag  y  cafodd  y  Toryaid  bethau  iV  llaw,  y  peth  cyntaf  a  wnant  ydy w 
taflu  y  baich  yn  ei  grynswth  ar  ysgwyddau  y  dyfodol.  Nid  oedd  neb 
yn  fwy  egr  na  hwynt  i  ennyn  y  teimladau  rhyfelgar  a  chwyddo  y 
ddyhd ;  yn  wir,  pe  na  buasai  y  Llywodraeth  ddiweddar  dan  arweiniad 
Uawer  doethach,  buasai  ein  dyled  wedi  myned  lawer  iawn  yn  f wy ;  ac 
eto  ni  fynent  hwy  gymaint  a  gwneyd  unrhyw  osgo  at  ei  thalu,  er  eu 
bod  yn  hyfíon  i  haeru  eu  bod  am  dalu  eu  ffordd  fel  yr  elent  ymlaen.  Y 
mae  gwladlywiaeth  dramor  y  Rhy<ldfrydwyr  wedi  bod  ganddynt  trwy 
y  blynyddoedd  dan  gondemniad  parhaus ;  ac  eto  wedi  iddynt  ddyfod 
ì  allu,  nid  ydynt  yn  meiddio  ei  newid  mewn  dim  oll.  Gallesid  meddwl 
oddiwrth  líaws  o*u  haroithiau,  a'u  votes  of  censure  gwastadol,  y  buaseut^ 
y  fyuyd  gyotaf  y  daethoDt  i  allu,  yo  aofon  at  Arglwydd  Ẃolseley  am 
iddo  ddychwelyd  a  gorchfygu  y  Soudan,  a  meddiannu  yr  Aipht  fel 
talaeth  oV  Ymherodraeth  Brydeinig ;  ond  dim  o'r  fath  bcth,  canys  yr 
oedd  Arglwydd  Randolph  Churchili  wedi  darganfod  mai  y  Khedive  yw 
"ffrwyth  gwaethaf  ffieidd-derau  Dwyreiniol  a  gynnyrchodd  canrif- 
oedd,"  mai  y  peth  goreu  fyddai  ei  fwrw  alian  o*r  wlad  "ôay  ani 
haggagey^'  ail-drefnu  y  ddyled  \iphtaidd,  adfer  Arabi  Pasha,  adsefydlu 
y  gallu  cenedlaethol,  a  gadael  i'r  Aipht  ei  llywodraethu  ei  hunaD  daD 
Dawdd  y  galluoedd  Ëwropëaidd.  Ac  fe  siaradai  yr  ud  gŵr  am  Rwssia, 
paD  oedd  ein  cysylitiad  âV  gallu  hwnw  o'r  natur  fwyaf  llednais,  fei  un 
"  ag  yr  oedd  ei  holl  ymddygiad  yn  un  clytwaith  maith  a  digymysg  o 
fradwriaeth,  twyli,  a  cheiwydd ;  dì  phetrusai  ddyweyd,  o  bob  dichell 
a  brad  o  ba  rai  y  ceid  eDgreifftiau  yu  hanes  diplomyddiaeth  a  chymun- 
deb  cydgenediaethol,  nad  oedd  dim  y  tu  hwnt  i  ymddygiad  Rwssia 
mewn  düwch  bradwriaeth."  Ychwanegai  "ei  fod  yn  fradwrus  wedi 
eÌD  twyilo  a  dywedyd  celwydd  wrthym  ya  unig  fei  y  gallai  Rwssiad." 
Ac  yo  debyg  Arglwydd  Salisbury.  "  Os  na  cheidw  dyn  ei  air  mewD 
achosloD  masDachol,"  meddai,  ac  mewn  cyfeiriad  neiliduol  at  Rwssia, 
"os  ydyw  yn  ei  wneyd  yn  fwriadol,  chwi  a  ddywedwch  ei 
fod  yn  dwyllwr ;  os  ffaela  am  nad  all  gadw  ei  air,  chwi  ddywedwch 
ei  fod  ya  fethdalwr;  ond  pa  un  bynag  ai  twyilwr  ai  methdalwr, 
yr  ydych  yn  bur  ofalus  gyda  golwg  ar  ei  gredn  y  tro  aesaf." 
A  hya  oU  am  ymddygiadau  o  eiddo  Rwssia  ag  y  daliai  Arglwydd 
BeacoDsfield  eu  bod  lawa  mor  gyfiawa  â'a  hymddygiadau  aÌDDan. 
Oad  fe  luchid  oddiamgylch  y  fath  bentewynion  tân  á'r  ymadroddioD 
hya  ar  yr  adeg  fwyaf  peryglus  ag  y  gellíd  meddwl  am  daai,  ac  aid 
ymddaagosai  fod  ua  amcaa  iddyat  oad  eia  cyahyrfu  i  ryfel  â  Rwssia; 
ac  fel  y  crybwyllasom  o'r  blaea,  yr  oedd  deall  aad  oedd  rhyfel  yn  debyg 
0  fod,  i'r  ieueagaf  o'r  Arglwyddi  hya,  ya  "  terrible  news.*'    Oad  er  hya 


496  .    TR   BTHOLIAD   OTPPRBDinOU 

oll,  y  mae  yr  Arglwyddî  tanbaid  wedi  bwyta  ea  geiríaa  yn  dawel,  ac 
wedi  carío  idlan  rbyngom  â  Bwssia  y  cytundeb  yr  aethai  eu  rhagflaen 
wyr  mor  bell  gydag  ef,  a'r  hwn,  ychydig  amser  yn  ol,  na  allasent  gael 
geiriau  digon  cryfíon  iV  gondemnío.  Ac  yn  debyg  gyda  pheUiaa 
erailL  Gyda  golwg  ar  Iwerddon,  yn  neillduol,  y  mae  eu  hymddygiadaa 
wedi  bod  yn  waradwyddus  o  anghyson.  Fe  ŵyr  pawb  mai  er  eu 
gwacthaf  y  caríwyd  yr  holl  fesurau  diweddar  er  estyn  i'r  Gwyddelod 
euhawifreintiaucyfíawn,  ac  mai  y  Toryaid  o  bawb  oeddfwyaf  awyddna 
am  basio  mesurau  ilymion  er  darostwng  y  troseddau  sydd,  ysywaeth, 
wedi  ffynu  yn  gymaint  yn  y  wlad  druenus  hono.  Ond  yn  eu  hym- 
drcchion  di-ildio  i  lesteirio  Llywodraoth  Mr.  Gladstone,  ac  yn  y  diwedd 
i*w  dymchwelyd,  hwy  gawsant  gyrohorth  gwerthfawr  gan  Mr.  Pamell 
a'i  ganlynwyr,  ac  am  hyny  teimlent  eu  hunaiii  <lan  rwymau  i  wneyd  a 
allent  er  ad-dalu  iddynt  Un  taliad  sylweddol  a  wnaethant  oedd  pen- 
derfynu  cario  ymlaen  lywodraeth  y  wlad  heb  unrhy w  fesurau  o  attaliad. 
Da  iawn  fod  pethau  wedi  dyfod,  trwy  ymdrecbion  y  rhai  na  flin- 
ent  yn  eu  cablu,  i  ystâd  ag  y  gallent  anturio  gwneyd  heb  fesuraa 
coercire  ;  ond  yr  hyn  sydd  yn  annyoddefol  ydy w,  fod  pobl  a  fyddent 
yn  barhaus  yn  ysgrechain  yn  erbyn  unrhyw  fesurau  o  degwch  neu  dir- 
iondeb  i*r  Iwerddon,  yn  awr  yn  siarad  fel  pe  mai  hwynt-hwy  o  bawb  oedd- 
ent  wedi  bod  yn  bleidiol  i  fesurau  o'r  fatb,  pan  yr  oedd  yn  amlwg  nad 
oeddynt  ond  yn  talu  rhan  o'u  dyled  iV  blaid  Wyddelig  yn  y  Senedd 
am  eu  cymhorth  i  boeni,  ac  yg  y  diwedd  i  ddymchwelyd  y  Weinydd- 
iaeth  ddiweddar.  Drachefn  fe  ofynodd  Mr.  Parneii,  fel  y  gwnaethai 
yn  mis  Tachwedd  diweddaf,  am  ymofyniad  i  achosion  Maamtraana, 
Barbavilla,  &c.,  lle  yr  haerai  fod  camfarn  wedi  ei  gweinyddu,  a  phobl 
wedi  eu  dienyddio  a  dyoddef  cosbedigaethau  trymion  pan  yr  oedd 
profíon  diymwad  o*u  diniweidrwydd.  Nid  allai  y  Llywodraeth  Dory- 
aidd  fyned  mor  bell  a  chaniatâu  ymofyniad  ffurfíol  o'r  fath  ag  y  gellid 
meddwl  a  ddysgwylid,  ond  dywedai  Syr  M.  Hicks-Beach  "fod  Ar- 
glwydd  Raglaw  yr  Iwerddon  yn  barod  bob  amser  i  wrando  ar  unrhyw 
gwynion  a  ddygid  ger  ei  fron,  ac  fod  larll  Caernarfon  wedi  ei  awdar- 
dodi  ef  i  ddyweyd  os  dygid  achos  y  bobl  y  cyfeirid  atynt  o*i  flaen,  y 
byddai  iddo  dalu  iddynt  yr  uu  syiw  personol  ag  a  ystyriai  yn  ddyledas  i 
bob  achosion  a  ddygid  iV  sylw,  a  chyda  dymuniad  difrífol  am  gael 
allan  yr  hyn  a  ofynai  cyfíawnder."  Yn  ychwanegol  fe  ofalai  Syr  M. 
Hicks-Beach  am  ddyweyd  fod  llawer  iawn  yn  ngwladly wiaeth  Wyddeliff 
y  Liywodraeth  ddiweddar  **y  byddai  yn  ddrwg  iawn  ganddo  ef  ei  wneyd 
ei  hun  yn  gyfrífol  am  dano;"  ac  ychwane^ai  Arglwydd  Randolph 
Churchili  y  "  byddai  y  Llywodraeth  bresennol  wedi  ei  diofrydu  i  feth- 
iant  os  äent  o*u  ffordd  yn  ddiangenrhaid  i  i:ymeryd  arnynt  yr  un  iod 
nac  un  tipyn  oV  cyfrifoideb  am  weithredoedd  y  Weinyddiaeth  ddiw- 
eddar."  A  siaradent  felly  mewn  atebiad  i  araeth  Mr.  Pamell,  yr  hon 
drwyddi  oedd  yn  dwyn  y  cyhuddiadau  trymaf  yn  erbyn  bamwyr  a 
rheithwyr  yr  Iwerddon,  yn  gystal  ag  yn  erbyn  larll  Spencer,  y  diw- 
eddar  Arglwydd  Raglaw.  Yr  oedd  hyny  ar  unwaith  yn  golygu  fod  yr 
hyn  a  geisiai  Mr.  Parnell  y  fath  fel  nad  allai  larli  Caemarfon  lai  na'i 
ganiatâu,  gan  fod  cymaint  yn  ngwIadJy wiaeth  Wyddelig  y  Llywodraeth 
ddiweddar  ag  y  byddai  mor  ddrwg  ganddynt  wneyd  eu  hanain  yn  gyf- 
rifol  am  dano,  a'u  bod  wedi  eu  diofrydu  i  fethiant  os  oymerent  araynt 


YH    ETHOLIAD  OYFFBEDINOL.  497 

un  iod  nac  un  tipyn  o*r  cyfrifolJob  am  eu  gweithredoedd.  Ystyr  hyn 
oU  ydyw,  fod  flFafr  y  blaid  Wyddelig  yn  y  Senedd  mor  werthfawr  gan  y 
rhai  sydd  yn  awr  yn  ceisio  dal  yr  awenau,  fel  nad  yw  yn  ormod  gan- 
ddynt  daflu  dirmyg  ar  weinyddiad  cyfiawnder  yn  Iwerddon,  a  chy tuno  â 
hwynt  i  sarhâu  Arglwydd  Raglaw  na  bu  ei  deilyngach  erioed  yn  dal  yr 
un  swydd  o  ymddiried.  Ilauer  dannedd  dreigiau  eto,  a  chyfodant  yn 
wŷr  arfog ;  ac  nid  ydym  eisoes  heb  arwyddion  fod  ymddygiadau 
diraddiol  yr  arweinwyr  Toryaidd  yn  yr  argyfwnoj  diweddar  yn  cyn- 
nyrchu  y  ftwyth  a  alîesid  ddysgwyl  oddiwrtho.  Nid  rhyfedd  fod  ym- 
ddygiadau  o'r  fath  yn  ennyn  digllonedd  yn  mynwesau  Toryaid  parchus 
trwy  y  deyrnas,  ac  yn  peri  iV  Standard,  y  prif  newyddiadur  Ceidwadol, 
mewn  erthygl  rymus  a  llem,  chwipio  Arglwydd  Randolph  ChurchiU  yn 
bur  ddidrugaredd.  Mewu  cyfeiriad  at  ei  sylwadau  yn  y  ddadl  y  cyf- 
eiriwn  ati,  a'i  feimiadaeth  ar  araeth  Mr.  Bright  yn  y  wledd  a  roddodd 
cwmni  llîosog  a  pharchus  iawn  i  Arglwydd  Spencer,  dywedai  y 
Standa'd: — 

Yr  ydyiu  yn  dyweyd,  heb  y  p^'tniidod  Ueiaf,  y  byddai  yn  fil  Rwell  i*r  blaid  Geid- 
wadol  fod  nnwaith  eto  aiewo  Gwrthwynebiad — er  i  ni  ein  hnnain  en  hf  rgymhell  yn 
g^y^  i  gymeryd  swydd — na^  i  ni  eto  fod  yn  agored  i  waradwydd  y  fath  araeth  ft  r  nn 
a  draddododd  Arglwydd  Randolph  Chnrchill  nos  Lnn.  Yr  oedd  gan  Arglwydd 
HaitÌDgton  y  dewrder  a'r  gŵreidd-dra  i  ddyweyd  with  y  Pamelliaid  na  fyddai  i'w 
hacbwynion  **  cwyufAnns  "  gacl  dim  cydyindeiralad  ynddo  ef  na'i  gydlafnrwyr  ;  ac 
fe'i  gadawyd  i  Arglwydd  RHndoIph  Churcbill  ddianrhydeddn  y  blaid  fawrfrydig, 
hanesyddol,  ac  anrhydeddus  â  pba  nn  o  ddamwain  y  mae  mewn  cysylltiad,  trwy 
ymgais  eiddil  i  ddangus  fod  yr  aeloiau  Gwyddelig  aryr  iawn,  fod  Arglwydd  Spencer 
wedft  canei  lygaid  ar  lofrndd;aet^an  barnedigaethul,  ac  fod  Mr.  Parnell  yn  cael  eí 
gamddeal)  yn  ÍAwr.  Yr  ytìym  wedi  cael  digim  o  hyn.  Níd  ydyra  vn  sicr  na  fydd 
1  r  ffrwydriad  rhanol  hwn  o'r  anfoddlonrwydd  a  deimlir  yn  gyff  edin  yn  rhengaa 
Ceidwadwyr  fod  yn  y  diwed<i  yn  Hesol,  gan  y  gallai  agor  llygaid  cydlafnrwyr 
Arglwydd  Raudolph  Chnrchill  i'r  peryglon  y  maeut  yn  redeg  wrth  barhan  i 
ymofitwog  i'w  orchymyn.  Y  mae  yn  b  •sibl,  yr  ydym  yn  gwyb  k1,  cynnyg  rhyw 
eglnrhftd  gwahanol  ar  ymddygiad  y  Llywodraeth  toag  at  yr  Iwerddon,  na  f>ado  yn 
anghjson  ar  y  cyfan  ft'r  synwyr  cyffredin  trwy  ba  un,  wedi  y  cwbl,  y  mae  helyntion 
y  byd  g%n  fycychaf  yo  cael  en  Ilywodraethn.  Ond  am  yr  iaith  a  ddefnyddiwyd  yn 
erbyn  Arglwydd  Spencer  mewn  cefnogaeth  i  Mr.  Pamell,  nid  oes  dim  esgns  ca 
chyfiawuhftd  o  fath  yn  y  byd  ;  ac  oni  cbaiff,  neu  oui  chiëi  y  Llywodraeth  gyflnusdra 
bnan,  i.id  yn  nuig  i  ymwadu  ft  hi,  oid  hefyd  i'w  choodemnio,  hwy  a  deim'ant  ei 
hiffeithiao  ar  ol  hyn  yn  Uawer  mwy  difrifol  nag  y  mae  yn  bcsibl  iddynt  erioed  fod 
wedi  ystyried.  Mae  cydwybod  y  genedl  wedi  ei  harchoIU  gan  yr  ad  daliad  anras- 
lawn  hwn  am  y  gwasanaeth  anhawdd  a  pheryglus  y  mae  Arglwydd  Speucer  wedi  ei 
WDeutbnr,  a  hyny  gyda  chymaiut  o  Iwyddiant  ag  o  ddewider  ;  a  hyd  yn  nod  wedi  i 
Arglwydd  Rai)dolpb  deilyngu  hanuer  cyuiaiut  oddiwrth  ci  wlad  ft  chyn-Raglaw 
Iwerddon,  ni  all  adrodd  degwm  yr  hyn  a  ddywedodd  am  dano  yn  ddiweddar  heb 
enuyn  digilonedd  cyffiedinul. 

Ac  er  yr  hoU  ddirmyg  y  mae  y  bobl  hyn  wedi  ymuno  â*r  Pamelliaid 
iV  fwrw  mor  ddiarbed  ar  Arglwydd  Spencer,  y  mae  y  ffaith  yn  aros — 
ac  y  mae  y  gofgolofn  ardderchocaf  i  Iwyddiant  ei  Raglawiaeth, — pan 
aeth  efe  i'r  Iwerddon  yn  1880,  yn  ol  tystiolaeth  Arglwydd  Beaconsfield 
ei  hunan  yn  ei  lythyr  enwog  at  Duc  Marlborough — llythyr,  chwedl  Mr. 
Gladstone,  nas  gwyddai  efe  am  ysgrif  hanesyddol  f wy  enwog  wedi  ei 
gosod  o  flaen  llygaid  pobl  y  wlad  hon  er  ys  llawer  o  fljmyddoedd — mae 
y  ffaith,  meddwn,  yn  aros,  fod  Iwerddon  y  pryd  hyny  mewn  ystftd  o 
wrthryfel  cuddiedig,  **veUed  rebellion"  ac  y  gellid  dysgwyl  pethau 
ofnadwy  i  gymeryd  Ue  ynddi ;  ond  er  hyny  fod  yr  un.  wlad,  ar  derfyn 


49ö  YB   STHOUAD    CYFFUEUINOI. 

Rhaglawiaeth  Arglwydd  Spencer,  wedi  ei  dwyn  i'r  faüi  aelyllfa  fel  j 
mae  hyd  yn  nod  y  Toryaid,  fyddent  bob  amser  yn  Uefaìn  am  ddeddfaa 
attaliol,  yn  aDturio  ei  llywodraethu  heb  ddeddfau  attaliol  o  gwbl ! 

Ond  mae  y  benbleth  a'r  anghysonderau  gwaradwyddos  y  cyfeiríaaom 
atynt,  oll  yn  codi  o*r  diry wiad  sydd  yn  anocheladwy  yn  dilyn  yr  ym- 
gais  i  iywodraethu  gan  blaid  nad  ydyw  yn  meddu  y  gallu  angenrhîeid- 
iol  at  y  fath  waith.     Fel  y  dywedai  Mr.  Rathbone  dro  yn  o!,  yn  ei 
anerchiad  ymadawol  iV  etholwyr  ^m  Ëifìon  :  "  Nid  oes  dim  yn  fwy 
dirywiol  i  fywyd  cyhoeddu8  ac  egwyddor  gyhoeddus,  na  chael  y  blaid 
Ryddfrydig  yn  dal  swydd  ar  yr  ammod  o  gario  allan  wladlywiaeth 
Geidwadol,  neu  Iywodraeth  Geidwadoi  yn  dal  swydd  pan  mae  y  wlad 
yn  Rhyddfrydig,  ar  yr  ammod  o  fyned  y  tu  hwnt  Tr  Rhyddfrydwyr  yn 
yr  hyn  a  olygant  yn  fesurau  poblogaidd,  y  rhai,  fel  Ceidwadwyr,  a 
ystyriant  yn  beryglus   ac   anghyfiawn."     Nid  jdym  yn  gwybod  am 
unrhyw  adeg  yn  hanes  y  deyrnas  pan  oedd  y  Rhyddfrydwyr  felly 
mewn  gallu  ac  yn  gorfod  carío  allan  amcanion  y  Ceidwadwyr;  ond 
prin  y  mae  y  Ceidwadwyr,  er  ys  hanner  can*  mlynedd,  wedi  bod  mewn 
tipyn  o  allu  o  gwbl  nad  oeddynt  yn  gorfod  carío  allan    feeurau  en 
gwrthwynebwyr.     Wedi  taeru  am  flynyddoedd  eu  bod  o'r  nodwedd 
mwyaf  peryglus,  ac  os  pesid  hwynt  fod  ein  dinystr  yn  anocheUdwy,  eto 
wedi   iddynt,    trwy   ddamwain,   gael  eu   hunain  mewn   awdurdod,  y 
maent  yn  y  fan,  ac  megys  wrth  tiaen  y  bidog,  yn  gorfod  eu  pasio  en 
hunain ;  a'r  hyn  sydd  yn  fwy  gwaradwyddus  fyth,  y  maent  wedi  hyny 
yn  ddigon  hyfion  i  ddyfod  ger  bron  y  wlad  a  hòni  iddynt  eu  hunain  yr 
holl  glod  o  basio  y  cyfryw  fesurau  I     Fe  allai  y  byddai  braidd  yn  galed 
i  ddyweyd  na  ddyiai  y  Ceidwadwyr  gymeryd  swydd  ond  pan  y  maent 
yn  y  mwyafrif,  oblegid  felly  prin  y  byddai  obaith  iddynt  am  y  melusion 
o  gwbl.     Mae  yn  ymddangos  na  fuont  yn  y  mwyafrif  ond  unwaith  er 
ys  35  mlynedd,  ac  os  eir  can  belled  yn  ol  a  50  mlynedd  na  fuont  ond 
dwywaith  yn  y  mwyafrif,  a  hyny  gydag  etholfraint  gyfyugedig;  gyd^ 
ëangiad  yr  etholfraint,  chwedl  Syr  WilBam  Harcourt,  mae  yn  ammheos 
a  fyddant  ddwywaith  mewn  400  mlynedd.     Ond  y  maent   yn   ateb 
rhyw  ddyben  mewn  sicrhau  trafodaeth  gyflawn  ar  fateríon  cyn  deddfn 
arnynt ;  a  phe  dygwyddai  iddynt  fod  yn  yr  uchafíaeth,  dylent  gael  pob 
chware  teg — ac  y  maent  yn  sicr  o'i  gael — i  gario  allan  eu  mesuran. 
Yn  y  sefyllfa  y  maent  ynddi  yn  bresennol,  fodd  bynag — oddieithr  o 
edrych  arnynt  yn  unig  fel  yn  llanw  bwlch  hyd  yr  Ëtholiad — ^y  mae  ea 
cyflwr  yn  resynus.     Meddwl  am  ŵr  o  uchder  ysbryd  Arglwydd  Sahs- 
bury  yn  ymostwng  i  ofyn  guararäees  oddiar  law  ei  elyn  gorchfygedig ; 
yn  dyweyd  na  ymgymerai  â  flurfio  Gweinyddiaeth  hebddynt;  ac  er 
hyny  yn  gorfod  gwneyd  1     AV  un  modd  Mr.  Gibson,  un  o'r  rhyfelwyr 
mwyaf  pybyr  yn  y  gwersyll,  ac  ar  gael  ei  greu  yn  Arglwydd,  yn  gwneyd 
araeth  ac  yn  dyweyd,  "  fod  Lly wodraeth  Geidwadol  yn  myned  i  gael 
ei  fi'urfio  fel  mater  o  wladgarwch  pur  a  dyledswydd  gyhoeddus,  a  than 
yr  amgylchiadau  hyny  fod  ganddynt  hawl  i  chware  teg  oddiwrth  en 
gwrthwynebwyr."     Pobl  ysplenydd  i  son  am  chware  t^ !     Y  maent, 
yn  nghanol  yr  amgylchiadau  mwyaf  Uednais  a  pheryglus,  wedi  gwneyd 
a  allent  i  wanhâu  breichiau  y  rhai  oeddynt  yn  ceisio  gwasanaethu  en 
gwlad ;  wedi  gwneyd  eu  goreu,  trwy  hoíi  a  chroeaholì,  iV  dyryan  a'u 
ayfrdanu,  a  hyny  ar  adegau  pan  oedd  eisieu  y  gwyliadwríaeth  mwyaf| 


\R    STHOl.IAD    G\rFRKDlKOL.  409 

a  phan  y  gallasai  gair  a  lithrasai  dros  eu  gwefus  berí  i  ryfel  dorí  allan  ; 
wedi  bod  yn  condemnio  y  peth  a  alwant  "  Cytundeb  Rilmainham,"  y 
gwyddant  na  fu  eríoed  yn  bodoli,  fel  "cyfammod  â  gwjthryfelwyr  a 
liofruddion,''  a  thrachefn  wedi  bargeinio  â'r  un  bobl  eu  hunain  am  eu  cyn- 
northwy  i  ddymchwelyd  y  Lly wodraeth ;  y  maent,  laweroedd  o  weithiau, 
wedi  gwneyd  ymdrechìon  oeddynt  deilwng  o  amcanion  gwell,  ac  nad 
oedd  iddynt  unrhy w  ddyben  oddieithr  llesteirío  y  gwaith  cyhoeddus  ;  ac 
y  maent  wedi  BÌarâd  ar  draws,  earháu,  a  dirmygu  ymhob  ífordd  ag  oedd 
vn  ddichonadwy  y  Prifweinidog  hybarch,  gŵr  na  ynganodd  air  ang- 
haredig  am  neb,  sydd  â'i  hoU  fryd  ar  wasanaethu  ei  genedl,  ac  sydd  yn 
gorfforíad  o  urddas  a  doethineb  uchaf  y  Tŷ  ag  y  mae  yn  ofíd  penaf  ei 
galon  anrhydeddus  ei  weled  yn  cael  ei  ddarostwng  iV  fath  iseîder  :  ac 
er  hyn  oll,  dyma  y  bobl  sydd  yn  awr  yn  clebran  am  gmrarUeeSy  ac  yn 
gwaeddi  am  chware  teg  !  Mae  yn  ymddangos  fod  Arglwydd  Salisbury 
yn  golygu  ei  fod  yn  gorchuddio  ei  holl  noethni  gydaV  sylw  oraclaidd 
mai  gwaith  Gwrthwynebiad  ydyw  beimiadu,  ond  fod  Llywodraeth  iV 
bamu  yn  ol  yr  hyn  y  mae  yn  ei  wneuthur.  Ac  y  mae  ei  Lywodraeth 
ef,  bid  Bicr,  yn  carío  allan  amcanion  Llywodraeth  Mr.  Gladstone 
ymhob  dim,  ac  am  hyny  yn  dda  a  chymeradwy;  ac  wrth  reswm 
nid  y w  yr  oll  a  ddywedasant  ac  a  wnaethant  mewn  Gwrthwynebiad,  i'w 
gymeryd  i'r  cyfríf  I  Wel,  y  maent  wedi  cael  yr  holl  chware  teg  a  allai  eu 
calon  ddymuno  i  ddirwyn  i  fyny  waith  yr  Eisteddiad ;  yn  gymaint  felly, 
yn  wir,  fel  y  maent  wedi  bod  yn  ddigon  digywilydd  i  ymffrostio 
gymaint  yn  rhwyddach  y  maent  hwy  yn  gallu  carío  y  gwaith  cyhoeddus 
ymlaen,  a  hyny  pan  nad  oeddynt  ond  yn  gweithio  allan  amcanion  nad 
oedd  eisieu  eu  dadleu,  a  phan  oedd  yn  hawdd  rhoddi  esiampl  iddynt  i 
ddangos  fel  y  gw<5ddai  i  Wrthwynebiad  ymddwyn. 

Ond  y  cwestiwn  pwysig  sydd  yn  awr  ger  bron  y  wlad  ydyw,  Pa  un 
o'r  ddwy  blaid  a  anfonwn  Vt  Senedd  gyda  gallu  i  garío  ymlaen  Iywodr- 
aeth  y  deyrnas  î  Hyderwn  fod  ein  pum'  miliwn  o  Etholwyr  yn  rhoddi 
iV  cwestiwn  mawr  yma  y  dyddiau  hyn  ystyriaeth  feddylgar,  ac  y 
rhoddant  iddo  yn  mis  Tachwedd  atebiad  fydd  yn  fanteisiol  i  Iwyddiant 
y  wladwriaeth  Hyderwn  yn  arbenig  na  fydd  dim  camgymeríad  mewn 
perthynas  iddo  ymysg  ein  cydwladwyr.  Yr  oedd  gig  yn  ddigon  i 
ddwyn  i'r  Senedd  ein  cynnrychiolwyr  Toryaidd  yn  1880;  hyderwn  y 
bydd  bicycU  yn  ormod  yn  1886.  Mae  yn  wir  fod  Arglwydd  Randolph 
ChurchiU  yn  ymffrostio  pethau  mawríon,  ac  ymddengys  ei  fod  yn 
awyddus  i  greu  dysgwyliadau  nad  ydyw  yn  bos^bl  iddynt  gael  eu 
cyflawni.  Yn  y  rhan  fwyaf  o*i  honiadau,  nid  ydyw  ond  yn  rhamantu. 
Ac  am  y  gweddill,  ni  allai  eu  dwyn  i  ben  ond  trwy  Radicaliaeth  eithaf- 
ol  ei  natur ;  ac  os  Radicaliaeth,  y  mae  yn  anf esurol  well  i  ni  ei  gael  dan 
ei  enw  ac  yn  ei  liw  ei  hun,  ac  nid  mewn  ffurf  fydd  yn  dymchwelyd  pob 
trefn  ac  yn  gwneyd  ein  holl  wleidyddiaeth  yn  chwalfa.  Dywedai  yn 
ei  araeth  ddiweddar  yn  Sheffield,  wrth  sôn  am  wladly wiaeth  Geidwadol 
y  dyfodol,  ac  mewn  ffordd  o  osod  y  peth  yn  gryno  a  dealladwy  o  flaen 
ei  wrandäwyr,  y  byddai  y  fath  ag  i  fod  yn  groes  ymhob  pwynt  i  wlad- 
lywiaeth  gartrefol  Mr.  Chamberlain.  Ond  yr  oedd  gan  y  gẃr  hwnw, 
sydd  mor  glir  a  Rrymus  ei  f^ddwl  ac  mor  Ilyfn  ei  dafod,  atebiad  da  i'w 
roddi  iddo  yn  Warríngton.  Yr  oedd  braidd  yn  ddìweddar  iddo  siarad 
felly,  pau  yr  oedd  y  Toryaid  wedi  cytuno  i  garío  allan  bron  bob  meeur 


5üO  TB    KTU01.UU   OYFFBJSüINOL. 

ag  yr  oedd  efe  wedi  bod  yn  dadlea  drosto!  Felly  am  estjniad  yr 
etholfraint,  a'i  hestyniad  iV  Iwerddon  fel  i  Brydain  Fawr ;  felly  am 
ddosbarthiadau  etholiadol  cyfartal;  felly  am  "bleidlais  y  lleiafrif ;" 
felly  am  ddeddfwriaeth  eithriadol  i*r  Iwerddon,  wedi  iV  amgylchìadaa 
9k  alwent  am  hyny  fyned  heibio ;  feily  am  ly wodraeth  leol  ymhob  man, 
mewn  cysondeb  â  chyfanrwydd  yr  Ymherodraeth,  &c  Ar  gwestiwn  yr 
etholfraint  amser  yn  ol  yr  oedd  pob  Tory  yn  ei  erbyn,  ond  Arglwydd 
Randolph  ChurchiU,  ac  yr  oedd  yntau  hefyd  yn  dyweyd  cymaint  yn  ei 
erbyn  un  diwrnod  ag  a  ddywedai  o'i  blaid  y  diwmod  arall.  *•  Ond  yn 
awr,''  ychwanegai  Mr.  Chamberlain,  **  heb  air  o  gydnabyddiaeth,  heb 
gysgod  0  reswm,  oddieithr  tfmgylchiadau  pleidiol  a  manteision  pleidiol, 
y  maent  wedi  moddiannu  pob  rhan  o  fy  rhaglen.  Y  maent  yn  ei  hawl- 
io  fel  yr  eiddynt  eu  hunain,  ac  y  maent  wedi  fy  yspeilio  o'm  gwladJyw- 
iaeth  a  fy  ngadael  yn  noeth  a  thlawd  nes  y  gaUaf  ddyfeisio  nn  arall,  yr 
hon,  mae  yn  ddiammeu,  a  ladratant  hefyd  yn  ei  thro.  Foneddigion,  na 
chamddeallwch  fi;  nid  wyf  yu  cwyno  o'r  Uadrad,  ond  yr  wyí  mewn 
gofid  am  anniolchgarwch  y  rhai  sydd  wedi  ei  wneyd.  Mi  ddarllenais 
ychydig  amser  yn  ol  am  ymosodiad  yspeilgar  a  wnaed  ar  balas  bonedd- 
wr  yn  y  wlad.  Cymerodd  y  rhai  a'i  gwnaethant  y  Ilestri  aur  a'r  pethau 
gwerthfawr,  ac  yna  aethant  i'r  cellar  aV  panhy,  a  gwnaethant  swper 
rhagoroL  Cyn  ymadael  gadawsant  ar  y  bwrdd  nodyn,  i'r  perwyl  a 
ganlyn :  '  Mae  eich  pasteiod  a'ch  champagne  yn  gampus,  ond  mae  eich 
cwrw  yn  fiiaidd;  ac  os  na  newidiwch  eich  tap  ni  ddeuwn  dracfaefb.' 
Dyma  yn  union  sefyllfa  Arglwydd  Ranaolph  ChurchiII.  Y  mae  eíe  wlÌ 
gyíeiìììon  wedi  ystwffio  eu  hunain  â'r  ymborth  gwleidyddol  oeddwn  i 
wedi  ddarparu ;  ac  yn  awr  y  maent  yn  troi  ac  yn  fy  sarhái],  ac  yn 
dyweyd  y  gadawant  fi  oni  newidiaf  fy  nhap" 

Mae  yn  dra  phwysig,  fodd  bynag,  i  ni  oll  fod  ar  ein  gwyliadwríaeth 
rhag  yr  ymdrechion  cyfrwys  a  wneir  i'n  camarwain.  Nid  yw  yn 
annaturiol  i  rai,  yn  wyneb  y  marweidd-dra  masnachol  sydd  wedi  ffyna 
am  gymaint  o  amser,  ddychymygu  y  gallaì  dychwelyd  y  blaid  arall  am 
dro  i  allu,  beri  tro  ar  fyd ;  ac  y  mae  y  Toryaid  yn  gwneyd  eu  goren  i 
faethu  y  teimlad  hwn,  ac  yn  rhoddi  arbenigrwydd  mawr,  fel  gwy^U  o 
ddyddiau  gwell — os  cânt  hwy  eu  dychwelyd  i  alln ! — ar  eu  gwaith  yn 
penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  i  ymofyn  i  Iselder  masnach  ac  Amaeth- 
yddiaeth.  "A  ydych  chwi  yn  gweled, — ni  wnaeth  y  Rhyddfrydwyr 
ddim  at  wella  masnach ;  ond  dyma  ni,  can  gynted  ag  y  daethom  i  allo, 
wedi  penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  i  edrycn  ymha  le  y  mae  y  drwg!" 
Hyderant,  wrth  reswm,  y  bydd  rhai  yn  ddigon  ffbl  i  deimlo  yn  ddiolch- 
gar  am  y  ffafr  ysplenydd  hon,  ac  i  roddi  iddynt  eu  pleidleisian.  Ond 
wedi  y  cwbl,  faint  o  werth  allai  fod  yn  mhenodiad  y  Ddirprwyaeth  ì  Am 
achosion  naiuriol  yr  iselder — olyniad  o  gynauaf au  gwlybion ;  gwrthweith- 
iad  yn  dilyn  gorweithiad  yn  Ilwyddiant  annaturíol  blynyddoedd  a  aethant 
heibio;  gwylltineb  y  cydymgais  sydd  ymhob  cyfeiriad  wedi  tagu  y 
marchnadoedd ;  y  cynnydd  a  wnaed  mewn  gwledydd  eraill  mewn  galla 
i  gynnyrchu  y  nwyddau  ag  yr  arferai  eu  marchnad  fod  yn  gwbl  yn  ein 
llaw  ni ;  diffyndollaeth,  fel  y  mae  yn  llesteirio  Ilwyddiant  ein  cwamei^ 
iaid  yn  y  Cyfandir  ac  yn  Ameríca ;  y  marweidd-dra  masnachol  aydd 
wedi  ymdaenu  dros  yr  holl  fyd ;  y  Ilìaws  trefniadau  gorthrymus  aydd 
eto  yn  aros  ynglŷn  â'n  deddfau  tirol;  ac  yn  enwedig  ein  gwaith  yn 


¥H  ETUOLIAD  OYFFBEDINOL.  601 

gwario  bob  blwyddyn  o  chwech  i  saith  ugain  miliwn  o  bunnau  am 
ddiodydd  meddwol — j  mae  y  pethau  hyn  oli  mor  amlwg  fel  nad  oedd 
eisiau  penodi  Dirprwyaeth  Frenhinol  er  eu  darganfod.  Ond  y  mae 
cyfansoddiad  y  Diirprwyaeth  y  fath  fel  y  gellir  bod  yn  sicr,  os  gwna 
unrhyw  adroddiad  hefyd,  y  bydd  ei  holl  argymhellion  yn  ffafr  y 
breuddwyd  a  adnabyddir  fel  Masnach  Deg,  yr  hyn  nad  ydyw  yn  y  pen 
draw  ond  enw  arall  ar  Fasnach  Gaeth,  neu  Ddiffyndollaeth.  Mae  yn 
wir  y  gofynwyd  i  ambell  un,  y  naill  ar  ol  y  llall,  o'r  Rhyddfasnachwyr 
i  ymuno  â'r  Ddirprwyaeth ;  ond  gwelent  oll  fod  y  mwyafrif  o'r  ochr 
arall  mor  fawr  fel  na  atebai  eu  henwau  hwy  unrhyw  ddyben  amgen 
nag  adlewyrchu  gogoniant  mwy  ar  olygiadau  y  mwyafríf.  Am  hyny, 
er  fod  y  Ddirprwyaeth  dan  Iy wyddiaeth  boneddwr  y  mae  gan  bawb 
gymaint  parch  iddo  ag  Arglwydd  Iddesleigh— ein  hen  gyfaill  Syr 
Stafford  Northcote — eto  danu  i'r  fath  wŷr  a  Meistri  Goschen,  J.  K. 
Cross,  Shaw  Lefevre,  Forster,  Slagg,  Hibbert,  Courtney,  Norwood, 
Broadhurst,  a'n  cydwladwr  Syr  Hussey  YÌYÌan,  wrthod  yr  anrhydedd  o 
gael  eu  penodi  arno.  Cyhuddai  y  Prifweinidog  Arglwydd  Gran\âlle 
yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi  o  geisio  hoycottio  y  Ddirprwyaeth  1  Ffol  iawn 
fyddai  neb  a  ddysgwyliai  ddim  oddiwrth  Ddirprwyaeth  o'r  fath  a 
ddangosai,  er  engraifft,  fod  dim  a  fyno  ein  deddfau  tirol  gorthrymus, 
neu  ddeddfwriaeth  y  fasnach  feddwol,  ag  effeithio  yn  niweidiol  ar 
amgylchiadau  y  deymas.  Nid  ydyw  yn  debyg  y  gwelai  y  boneddigion 
a  bönodwyd  ddim  o'r  fath  beth,  pe  na  b'ai  haul  y  nefoedd,  dros  hir- 
ddydd  haf,  yn  tywynu  ar  ddim  arall  Ond  y  maent  yn  dra  thebyg  o 
weled  yr  hyn  sydd  yn  eu  calon  hwy  eu  hunain,  ac  ni  fyddai  ryfedd  yn 
y  byd  eu  gweled,  os  tybiant  y  bydd  gan  y  dey rnas  ry wf aint  o  amynedd  i 
wrando  arnynt,  yn  dwyn  allau  adroddiad  fydd  fel  Ilef  un  yn  Ilefain  yn 
y  diffaethwch  yn  prophwydo  Masnach  D^g.  Eithr  gwae  ni,  pe 
gwrandawem  arnynt !  Mae  yn  ddiammeu  y  byddai  yn  Ilawer  gwell  i 
ni  pe  byddai  gwledydd  eraill  yn  taflu  ymaith  ffynbaglau  Diffyndollaeth 
ac  yn  cydredeg  yn  hoew  gyda  ni  hyd  bríf-ffyrdd  teg  Masnach  Rydd ; 
ond  y  mae  o  bwys  mawr  coíìo  y  byddai  yn  Ilawer  gwell  hefyd  i'r 
gwledydd  hyny  eu  huiiain.  Wedi  diddymu  Frotection  fe  ddadblygwyd 
ein  hadnoddau  ni  yn  y  fath  fodd  fel  y  mae  pum'  rhan  o  wyth  o  holl 
Çarìo  y  byd  yn  awr  yn  cael  ei  wneyd  gan  ein  Ilongau;  ac  yr  oedd  ein  hall- 
forion  am  y  12  mlynedd  yn  terfynu  1882,  yn  dyfod  at  eu  gilydd  yn 
je223,331,000  yn  y  flwyddyn,  tra  nad  oedd  allforion  y  12  mlynedd 
yn  terfynu  1842,  cyn  dyddiau  Masnach  Bydd,  ar  gyfartaledd,  yn  ddim 
ond  jS45,939,000  yn  y  flwyddyn,  —  hyny  yw,  y  mae  ein  hall- 
forion  vn  bresennol  yn  fwy  bum!  waith  nag  oeddynt  ddeugain 
mlynedd  yn  ol,  tra  nad  ydyw  cynnydd  y  boblogaeth  ond  37  y 
cant  Y  mae  boneddigon  parchus  y  Ddirprwyaeth  Frenhinol  yn 
rhai  sydd  yn  barhaus  yn  pregethu  mai  yn  yr  amddiffyn  a  olygir  mewn 
Maanach  Deg — hyny  yw,  mewn  geiriau  eraill,  Masnach  Gaeth — y 
mae  ein  hiachawdwriaeth.  Ond  yr  oedd  ein  cydwladwr  parchus,  Mr. 
Osbome  Morgan,  pan  yn  ddiweddar  yn  Ff rainc,  un  o  wledydd  y  diffyn- 
dollauy  yn  cael  fod  y  dorth  y  talwn  ni  4c.  am  dani,  yno  yn  costio  9c. ; 
y  siwgr  a  gawn  ni  am  2^^.  y  pwys,  yno  yn  7c. ;  yr  halen  yn  ddrutach 
dair  gwaith;  y  tô  yn  rhy  ddrud  ír  gweithiwr  allu  ei  gyrhaedd ;  ac 
esgidiau  gweiihwyr  yn  ddmtach  dair  gwaiih  nag  yn  y  wlad  hon.  A 
1885.  2   1 


502  Tft   JCTHOLIAD  0TF£IISOlKOL. 

«dangosai  Mr.  Ooachon  a  Mr.  Ohamboil«in  yo  ddiweddar,  ar  gbitiir  y 
Gobaeu  Olvò^  a  hyny  mown  modd  nad  oodd  yn  boûbl  ei  wiihbn^  oid 
ydy w  yr  iselder  yn  Lloegt,  gyda'i  masnatíh  rydd,  yn  agos  mor  fawr  ag 
ydyw  yn  Fírainc,  a  Oermany,  ac  Ameríca,  gyda'a  holl  ddiffpdoUaJB. 
Dangosai  Mr.  Gk>8chen  hefyd  yn  bar  amlwg  fod  seiyllfa  y  gweithwji 
yn  y  wlad  hon  yn  llawer  gwell  nag  ydoedd  lawer  o  flynyddoedd  yn  oL 
Y  maent  yn  abl  i  gael  mwy  y  pen  o  angenrheidiaa  a  moediaa  hjwji^ 
ac  mewn  ilawer  o  amgylchiadau  y  mae  galla  pwroasol  ea  cyflogaa  yn 
fwy  nag  ydoedd  hyd  yn  nod  yn  1874.    Dywedai  Mr.  Goechen  h^d,  & 
chymeryd  yr  holi  wlad,  fod  cynnydd  wedi  bod  yn  y  symiao  a  ocododd 
y  dosbarthiadaa  gweithiol  yn  ea  banciaa  cynnilo  a'u  cymdeithaafta  «yí- 
eillgar.     Ac  iel  prawf  diammheaol  ymheliach  o  Iwyddiant^  cyfeìrìai  al 
aUa  y  wlad  i  drealio,  gvda  golwg  ar  yr  hyn  y  daneosaì  f od  yr  ystadflgao 
yn  ddiammheaol  foddnaol.     **  Yíasom  f wy  o  dê,    meddai,  "^nag  mewn 
un  flwyddjrn  o'r  blaen ;  defnyddiasom  fwy  o  siwgr ;  cawsom  fwj  o 
wlân  i'n  gweithfeydd  ;  ba  genym  f wy  o  wasanaethyddion ;  cymonwm 
fwy  o  drwyddedaa  i  saetha ;  ba  genym  gynifer  o  gerbydioi ;  ac  oid 
oedd  mewn  an  gyf ran  o'n  gwarío,  pa  an  bynag  ai  ymysg  y  dosbaithiad- 
aa  gweithiol  ai  dosbarthiadaa  awch,  an  arwydd  o  leihâd,  oddìoitilir 
mewn  an,  neo,  gadewch  i  mi  ddyweyd,  mewn  dwy.    Mewn  yfed  gwir 
odydd  y  mae  ileihâd  amlwg.     Nid  ydym  yn  yfed  yn  awr  ond  10  gwydr- 
ìad  o  wirod  am  bob  13  a  yfem  yn  mlwyddyn  yr  yfed  mwyaf,  aef  1876, 
ac  yr  ydym  wedi  lleihfta  an  gwydriad  o  bob  deg  yn  y  pedair  nea  y  pom' 
mlynedd  diweddaf.     Mewn  tybacco  hefyd  y  mae  ychydìg  leiUd^yr 
ydym  wedi  torí  ymaith  an  bibeUaid  nea  an  äçar  allan  o  l^b  85,  ac  fe 
dybir  fod  hyny  i'w  bríodoli  i'r  doU  awch."    Mor  wahanol  ydywhyaoU 
i  ddyddiaa  DifiyndoUaeth,  yr  oes  earaidd  y  mae  pobl  ddcmioi  j  Faa- 
nach  Deg  yn  hiraetha  am  ea  gweled  1     Yn  1839  yr  oedd  yn  Sbsffidd 
29,000,  ac  yn  Leeds  30,000  yn  derb^m  cymhorth  plwyfoL     Drachefn  p 
1844  yr  oedd  12,000  yn  Manchester  yn  yr  nn  ystâd.     Y  flwyddyn  hoôfl^ 
1844,  yr  oedd  naw  y  cant  o  boblogaeth  y  deymas  ar  y  plwyf ;  tra  yi 
1879,  adeg  ein  hiselder  diweddar  mwyaf,  nad  oedd  ond  irt  a  ch»aflííf 
cant  yn  derbyn  cymhorth  plwyfol.     Am  ein  cydwladwyr  tiríon  a  âlkBt 
fod  yn  cael  ea  temtio  i  ddychymyga  y  byddai  dychwelyd  y  Toiyaid  i 
aUu  yn  debyg  o  fywiogi  masnach,  da  fyddai  iddynt  feddwl  am  y  pethaa 
hyn  !    Heblaw  amddiffyn  yn  eiddigeddns  bob  gormes  a  chamwrí ;  Uoehi 
y  fasnach  f eddwol ;  ein  dysga  i  ymgryma  yn  Imrchedig  i'r  Sgwdoi;  ^ 
ymddiríed  ein  cydwybod  i  ofal  y  Person ;  torsytha  ymysg  Gallooôdd 
tramor  a  chwilio  am  gyflensdra  i  gweryla  â  hwynt, — yn  ychwanegd  at 
amcanion  ardderchog  o  f ath  y  rhai  hyn,  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  gan 
V  Toryaid  ddim  ag  y  maent  wedi  gosod  ea  bryd  yn  gymaint  amo  â'o 
neUun  o  Fasnach  Deg.    Mae  y  SUmdaid  yn  ddigon  dibris  o  ddrychfeddwl 
mawr  y  rhai  a  dybir  y  f  ath  golofnaa  i*r  achos  y  mae  yn  hanfodi  fw  waaafr 
aethu,  fel  y  geüw  ef  y  "  Fair  Trade  Craze  " — ^y  petli  y  maent  yn  pendioni 
yn  ei  gylch  1    A  barned  y  Cymry  mwynion,  ai  dyma  y  bobl  y  maeat  i 
ddydhwelyd  i'r  Senedd,  a  gosod  eu  hunain  wrth  eu  ü^êd )    Ac  y  maeyn 
^ysar  neiUduoI  i  ni  goflo,  yn  rhinwedd  y  Balot  a'r  Corrupi  Praäices  Jä^ 
od  hoU  ddannedd  eu  hysgríwiau,  trwy  ba  rai  y  buont  yn  gwa^  OKff 
ofnadwy  ac  yn   "  nialu  wynebau  y  tlodion,"  erbyn  hyn  wedi  en  U*r 
ddinystrío,  ac  na  fydd  ein  boneddigion  manprríon,  gyda  hoU  ìam  ^ 


fc 


m   J£TUOU&D   ÜTFir«KDlMOI..  508 

cjiìffonAii,  yn  ethoUadau  y  dyfodol  ond  fel  pofal  eraíU.  Mae  y  Oyfan- 
soddiad  Prydeíoig,  o  hyn  allan  yn  neilldaol,  yn  amddüÿn  yn  eîddìgiu 
holl  hawliau  yr  etholwyr,  ac  yn  barod  i  gosU  yn  ddiarbed  pwy  bynag 
a  ryfygo  i  ymyraeth  â  hwynt 

Am  y  rhesymau  paham  y  gellid  dysgwyl  pleidleisiad  cr^rf  a  gorchfyg- 
ol  o  blaid  Rhyddfrydwyr  yn  yr  ÌÍthoHad  sydd  bellach  gerllaw,  prro, 
dybygem,  y  mae  eisieu  myned  trwy  y  ffurf  o'u  crybwyll.  Nid  oee  dim 
sydd  yn  wertíi  ei  geidtoadu  yn  ein  plith  na  fyddent  yn  sicr  o  ofalu  am 
dano  yn  Uawn  cystal,  os  nad  gwell  na'u  gwrthwynebwyr.  Yn  wir  y 
mae  y  rhan  f wyaf  o'r  pethau  da  sydd  yn  ein  meddiuit  wedi  eu  creu  gan 
y  Rhyddfrydwyr,  ac  nid  ydyw  yn  debyg  y  byddai  iddynt  fod  mor  wall- 
gof  a  dinystrio  gwaith  eu  dwylaw  eu  hunain.  Mae  y  siarad  mawr  sydd 
yn  ffynu  yn  gymaint  am  eu  hysbryd  chwyldröadol,  a'u  hyafa  i  ddym- 
4;hwe}yd  a  dinyetrio,  y  peth  mwyài  disail  y  gellid  meddwl  am  dano. 
Mae  yn  wir  fod  ambell  adinystrio  yn  anhebgorol  mewn  treûi  i  gadw. 
Rhaid  torí  aelod  weithiau  er  mwyn  achub  y  corff,  ac  me^m  amgylchiad 
felly  dinystrydd  y  peth  mawr  ydy w  y  neb  a  fynai  arbed  y  peth  bychan. 
Yn  yr  yst^rr  yma  yr  oedd  yr  Argîwyddi  Ceìdwadol  pan  yn  troi  y  Com- 
pensaiion  fár  Impromnents  Bül  allan  o'u  Tŷ  yn  gwneyd  eu  hunain  yn 
gyfrífol  am  beth  anferth  o'r  galanasdra  a  gymerodd  le  mewn  canlyniad 
yn  Iwerddon ;  ac  mewn  Ihaws  o  amgylchiadau  yr  un  ffunud,  y  mae 
yml^miad  dall  Ceidwadwyr  wrth  gamwrí  am  ei  fod  yn  hen,.  neu  am  nad 
ydoedd  i'w  deimlo  yn  gymaint  mewn  amseroedd  aethant  heibio  a  than 
amgylohiadau  cwbi  wfdianol,  wedi  arwain  y  deymas  i  fin  dibyn  ag  yr 
oedd  yn  dda  bod  wrth  law  ddynion  doethach — "  a  fedrent  ddeall  yr 
amseroedd  i  wybod  beth  a  ddylai  Israel  eî  wneuthur  " — i'n  hachub  rhag 
trychineb.  Yn  wir  y  mae  Ceidwadwyr,  dan  arweiniad  dynion  fel 
Disraeli  a  Randolph  Churchiil,  jn  agored  i  ffitiau  sydd  yn.eu  gwneyd 
3m  wiríoneddol  beryglus,  ac  yn  peri  i'r  Tory  Democracy^  heb  fod 
dan  lywodraeth  unrhyw  egwyddor,  ruthro  ymlaeu  i  wneyd  un- 
rhyw  beth,  am  y  gallo  ymddangos  mor  eithafol  Ryddfrydig  fel 
na  fyddo  yn  bosibl  yn  y  cyfeiriad  hwnw  i  neb  fyned  tu  hwnt  iddo. 
Y  mae  Rhyddfrydiaeth  oleuedig,  o'r  ochr  arall,  yn  llywodraethu  ei 
hachosion  "wrth  farn,"  a  than  deimlad  o  gyfrífoldeb,  ac  y  mae  ei 
mesurau  teg,  am  hyny,  yn  debyg  o  fod  hefyd  yn  ddiogel.  A  dyna 
gjrmeríad  y  mesurau  ag  yr  ymffrostiwn  ynddynt  fel  cynnyrchion  goreu 
ein  gwladlywiaeth  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  y  rhai,  er  ein  bod  yn 
ddyledus  am  danynt  yn  gwbl  i  ymdrechion  Rhyddfrydwyr,  eto  y  mae 
y  Toryaid  yn  cyfríf  cymaint  ar  ein  hanwybodaeth  neu  ein  gallu  i 
anghoéo,  fel  y  maent  yn  barhaus  yn  hòni  iddynt  eu  hunain  yr  hoU 
glod  o'u  eicrháu.  Cymerer  ychydig  fel  engreifftiau  o'r  llíaws.  Dyna 
ein  hoU  Ddiwygiadau  Seneddol  o'r  cychwyniad  mawr  yn  1832,  a*r 
Balot,  a'r  Corrupt  Fraäices,  ac  Estjmiad  yr  Oríau  i  Bleidleisio,  hyd 
Estyniad  y  Bleidlais  i  dŷddalwyr  yn  y  wlad,  a  sicrhäwyd,  wedi  deng 
mlynedd  o  ryfela  cildyn  yn  ei  erbyn  gan  y  Toryaid,  y  flwyddyn 
ddiweddaf ;  dyna  bob  symudiad  yn  nghyfeiríad  Rhyddid  Crefyddol, 
o  ddiddymiad  yr  hen  ddeddfau  erlidgar  yr  oedd  boneddigion  a 
phersoniaid  y  dyddiau  gynt  yn  llawenychu  yn  gymaint  ynddynt,  a 
Rhyddfreiniaid  y  Pabyddion  aV  luddewon,  i  lawr  hyd  agoriad  y  Prif- 
yi^ion  i  YmneiUduwyr,  aV  caniatftd  i  weinidog  Anghydffiirfiol,  trwy 

2    12 


Aci  â  C7dwl*iivr  Mr.  Oibonìe  Moqçftii,  i  wemi  yn  ngfaladdedigfteUi 
ei  bobl  JB  j  mjnwut jdd  plwjíoi ;  djna  ddüêiul  jr  hoU  Dreliioedd 
gorüirjniBs»  o  Dreth  jr  Vd  m  Threüioedd  Morwriaeth,  j  rhai  j  bn  ea 
dij^^d  m«wn  modd  neilìdaol  jn  gjchwjniad  nuumach  rjdd  a  dechrea- 
ad  UwT'iuAnt  di^^rficljb  j  dengmin  mljmedd  diweddaí,  i  lawr  i  Dreth  j 
P^pjr^  a  Threth  j  G^i.leoni,  a*r  Dreth  Eglwjs,  a'r  Trethoedd  ar  gjnifer 
o  an^nrheidian  bjwyd  ;  djri  j  cjmhorth  gan  j  Wladwriaeth  at 
Addjsg  EIìfcnoL  heb  ei  defuy  ì  îio  fel  offerjnoliaeth  i  wnejd  j  bobl  jn 
EjjrlŴTswTT  ("i  addjsjra  j  pìi-it  jn  egwjddorion  ^wjs  Loŵgr"),  o'r 
çrt%i$  cjntaí  at  Ye^oìion  Bryti -aidd  hjd  sefjdliad  ein  cjfundrefn 
ardderchjg  o  Fjrddaa  Ysgol  jn^hyd  a  lijw  gjmaint  o  ëandad  ar  jr 
Ya^-lion  Gramadegol  Gnddoledig ;  djna  bob  mesor  o  aegwch  a 
chyfiawnd»  a  estjnwjd  i*r  Iwmldon,  j  rhai  jdjnt  oll  á'u  taedd  i 
sjmod  o  galonaa  j  Gwyddelod  j  teimlad  o  ddwfn  anfoddlonrwydd  a 
gjnnjrchwjd  gan  oeeoedd  o  ormes,  a'a  dwjn  i  deimlo  ein  bod  beUach, 
jn  sicr,  jn  awjddos  am  estjn  iV  Iwerddon  jn  nnion  jr  un  rhagor- 
freìntiaa  ag  a  fwjnheir  gan  bob  ihan  araU  o'r  Dejmas  Gjfonol ;  djna 
bob  amd<lifryn  a  estjnwyd  i  Amaethwjr,  a  phob  attaliad  ar  j  Fasnach 
feddwol,  a  Ìlawer  o  bethaa  eraiU  a  allesid  enwi :  fe  ẃjr  pawb  eu  bod 
oU  jn  dra  gwerthfawr,  ac  eto,  j  maent  oU  wedi  eu  cael  trwj  jmdrech- 
ion  j  blaid  Ryddfrydig,  ac  er  gìgXLethaj  y  Taryaid  /  Mae  yn  wir  fod 
rhai  o  honynt  wedi  eu  carío  i  weithrediad  pan  oedd  y  Toryaid  mewn 
awdurdod,  ond  jr  oeddjmt  am  fljnjddoedd  wedi  bcíl  yn  eu  gwrth- 
wynebu,  ac  fe'u  gorfodid  i'w  pasio  yn  unig  am  fod  j  Rhjddfrjdwjr  yn 
drech  na  hwynt ;  ac  y  mae  eu  hyfdra  jn  ymffrostío  jnddjnt  fel  ea 
mesurau  eu  hunain  jn  beth  ag  j  mae  hanesyddiaeth  dan  rwjmau  i'w 
gondemnio,  ac  j  dyhu  pob  dyn  gonest  edrych  amo  gyda  dirmyg. 

Gwerth  ein  hastudiaeth  o  helyntíon  yr  amser  aeth  heibio  ydyw  y 
goleoni  a  deifl  i  ni  ar  y  dyfodol.  Pa  un  o*r  ddwy  blaid  sydd  debyciJ 
o  estyn  i  ni  y  mesurau  ag  y  mae  amg^-lchiadau  y  dyddiau  hyn  yn  galw 
am  danynt  ?  Mae  yn  wir  y  gallai  y  Toryaid,  dan  arweinîad  anam- 
gyffredadwy  arwr  y  Tory  Denwcracy,  fel  Mr,  Anyihinŷ  John  Bunyan, 
roddi  i  ni  beth  bynag  a  fynom  ;  ond  o  barch  iddynt  hwy  eo  hunain,  ac 
yn  enwedig  y  bobl  dda  yn  eu  plith  ag  y  mae  ^nddynt  eto  rywfaint  o 
barch  i  egwyddor  ac  anrhydedd,  ni  ddyiem  oddef  iddynt  eu  darostwng 
eu  hunain  i'r  fath  ddiraddiad.  Ond  am  y  Rhyddfrydwyr,  pethau  oW/aih 
ag  sydd  amom  eisiau  ydytc  y  pethau  ag  y  mae  yn  naiwriol  i  ni  edrych  (tm 
danynt  oddiar  eu  llaw.  Y  maent  hwy  o'r  bohl,  ac  yn  hanfodi  iV 
gwasanaethu.  Mae  yn  wir  na  wnant  gam  â'r  pecdefígìon  ;  ond  y  mae 
mor  sicr  a  hyny  na  aUant  edrych  arnynt  fel  rhywogaeth  mor-uwch- 
raddol  o  fodau  fel  nad  ydyw  y  gweddiU  o*n  cyd-ddynion  yn  hanfodi 
ond  i  fod  yn  gaethweision  iddynt  Nid  ydyw  Rhyddfrydiaeth  jm 
gofyn  am  unrhyw  ffafr,  ond  y  mae  yn  hawHo  pob  cyfiawnder.  Nid 
ydyw  rhaglen  y  blaid  eto  wedi  ei  gwneyd  i  fyny  gyda  goiwg  ar  yr 
ËthoHad ;  ond  y  mae  amry w  faterion  ag  y  mae  yn  eìihsS  amlwg  j 
rhaid  eu  cymeryd  i  sylw  yn  y  Senedd  ddyfodol,  ac  y  mae  yn  bwysig  i 
ni  anfon  iddi  ddigon  o  Ryddfrydwyr  da  iV  penderfynu  yn  y  fath  fodd 
ag  a  wasanaetho  i  ddaioni  penaf  y  genedL  Am  gwestiwn  y  tír,  prin  y 
mae  yn  foddhaol  i  neb ;  y  mae  Uawer  o  dirfeddiannwyr  a  Ui^ws  o 
ffermydd    mawr    o'r    eiddynt    yn    myned    yn   anialwch,   a  miloedd 


TR    BTHOLIAD    OTPFBEDINOL.  606 

o  amaethwyr  yn  methu  byw.  Fel  yn  yr  Iwerddon,  mae  yn  rhaid 
i'r  tir  yn  y  wlad  hon  hefyd  wrth  ddeddfwriaeth  ddoethach  a  mwy 
cyfiawn  na  dim  sydd  hyd  yma  wedi  cyrhaedd  ein  deddflyfrau.  Mae 
arnom  eisieu  llywodraeth  leol  o  natur  mwy  ymarferol  nag  sydd  yn 
"  bosibl  yn  ilysoedd  yr  Ustusiaid,  a  rhaid  ei  gosod  yn  nwylaw  pobi  fydd 
yn  gyfrifol  i'r  trethdalwyr.  Yr  ydym  ni  yn  credu  hefyd  mai  goreu  po 
gyntaf  i  ninnau  wneyd  addysg  fydoi  ein  plant,  sydd  eisoes  yn  oriodol, 
hefyd  yn  hollol  rad.  Mae  yn  ddyddorol  gweled  mai  y  bobl  barchus,  y 
rhai,  trwy  gyfyngu  i  blaid  y  cyfraniadau  a  f wriadwyd  i'r  genedl,  sydd 
yn  llwyddo  i  gael  eu  haddysg  eu  hunain  ymron  heb  dalu  dim,  ydyw  y 
rhai  sydd  yn  pregethu  fwyaf  yn  erbyn  addysg  rad  i*r  bobl.  Ond  yr 
ydym  yn  creau  fod  hjmy  yn  anocheladwy.  Y  mae  ein  trethiadau  lleoi 
hefyd  yn  galw  am  eu  had-drefnu,  ac  yn  enwedig  mewn  ffordd  o  ddwyn  y 
cyfoethogion  a'n  tir-feddiannwyr  mawrion  i  gymeryd  eu  rhan,  yn  debyg 
fel  y  gorfodir  y  werin  i  wneyd,  yn  nygiad  y  beichiau  cyhoeddus.  Ac 
erbyn  hyn  fe  ddeallir  ar  bob  llaw  fod  dadsefydiiad  a  dadwaddoliad  yr 
Eglwys  Sefydledig  yn  beth  sydd  wrth  y  drws.  Ni  raid  i  ni  ddyweyd 
pethau  cryfion  ar  y  mater  hwn  ;  gadawn  i'n  hen  gydymaith  parchus  y 
Becord — cyhoeddiad  cymeradwy  o  eiddo  yr  Eglwys  ei  hunan— ddadgan 
ffrwyth  ymofyniad  manwl  a  wnelsai  mewn  perthynas  iddo.  Yn  y 
rhifyn  am  Awst  14,  y  flwyddyn  hon,  dywedai : — 

Fe  allai  yniddaDgo»  hyd  yn  nod  yn  awr,  fel  pe  byddai  Eglwyawyr  yn  oghwsg  ao  yn 
anymwybodol  o'r  hyn  sjdd  yn  en  baros.  Os  felly,  bwy  a  gânt  ddeffrödd  tra 
angbysarac.  Yr  ydym  ni  wedi  casgln  dîgon  o  wybodaeth  i  fod  yn  alluog  i  farnu  yn 
lled  agos  am  yr  achos,  ac  yr  ydym  yn  aDtorio  dyweyd  y  dav)  y  canlynicLa  fel  syndod 
%  hawh.  Yr  oU  eydd  yn  angenrheiaiol  i  roddi  llwyddiant  cyflawn  i  frad  y  üadsefydl- 
iad  ydyw  i  Eglwyswyr  barhaa  i  '*  beidío  codi  y  cwestiwn,"  ond  pleidleisio  yo  Rhydd- 
frydol  oeu  yn  Doryaidd,  yn  oì  ea  plaid,  beb  gyfeiriad  at  olygiadaa  yr  ymgeiswyr  ar 
gwestiwn  yr  Eglwys.  Pe  wneir  pobpetb  a  elHr  i  gadw  EglwyawyT  yn  dawel ;  tra,  ar 
y  Uaw  arall,  y  gwneir  ymdrecbion  egnîol  î  effeitbio  ar  etholwyr  newyddion,  a  pheri 
iddynt  waeddi  am  ddadsefydliad.  Drachefn,  y  mae  ymgeiswyr»  yn  llythyrenol  wrth  y 
eannoedd,  yn  rbwymo  ea  banain  i  yspeiliad,  er  sicrbaa  y  Uafarwyr ;  tra,  "  rhag  ofn 
rbwygo  pleidiaa,"  nea  am  nad  yw  y  cwestiwn  yn  addíed,  j  mae  etbolwyr  o'r  dosbartb 
achaf  a  chanol,  yn  cydsynio  i  fod  yn  ddystaw  ar  gwestiwn  yr  Ëglwys.  Yna^  pan 
fydd  yr  etholiad  drosodd,  a'r  Senedd  wedi  cyfarfod,  fe  íydd  i  ryw  blaid*arweinydd 
mawr  ddarffanfod,  er  nad  oedd  dadsefydliad  wedi  ei  wneyd  yn  gwe^tiwn  plaid,  eto 
fod  y  ffenedl  ei  bnnan  wedi  anfon  mwyafrif  o'i  cbynnrycbiolwyr  i  Westminstergydag 
arcbiad  i  dynn  yr  E^lwys  i  lawr,  ac  nad  ellir  annfaddbaa  commisiwn  i'r  Senedd  gan 
y  fatb  awdardod  acbel— ac  am  byny  at  y  gwaith. 

Dman  o'r  Becord/  A  chan  yr  ymddengys  fod  y  fath  gyfathrach 
rhwng  pobl  y  "Bîr  a'r  Bibl,"  gallwn  ychwanegu,  fod  cwestiwn 
y  fasnach  feddwol  hefyd,  erbyn  hyn,  wedi  codi  iV  fath  arbenig- 
rwydd,  a  myrddiynau  o'n  cyd-ddeiliaid  yn  teimlo  mor  angerddol 
mewn  perthynas  iddo,  feì  y  bydd  yn  anmhosibl  ei  adael  yn  hwy 
heb  roddi  dyfamiad  arao  a  fydd  yn  amddiffyn  i'r  deymas  rhag 
y  felldith  drymaf  ag  y  mae  yn  gruddfan  danl  Ac  yr  ydym  yn 
credu  fod  hyd  yn  nod  yr  arweinwyr  Rhyddfrydig  eto  heb  orphen 
eu  "haddysgiaeth"  ar  hyn,  ac  y  rhaid,  yn  y  pen  draw,  ei  adael 
ymhob  man  i'w  benderfynu  yn  uniongyrchol  gan  y  bobl  eu  hun- 
ain,  ac  nid  ei  ymddiríed,  fel  un  o  lawer  o  bethau,  i  ddoethineb  y 
byrddau  sirol  y  bwriedir  eu  ffurfio.  Dywedai  Mr.  Trerelyan,  wrth 
siarad  rai  blynyddocdd  yn  ol  am  roddi  y  gallu  hwn  yn  unioagyrchol 


506  VB  maouAi^  otffbb^ou 

yB  Uaw  y  bob],  nad  oedd  dim  a  allai  ea  Uy wodittethwyv  wney^i  ag  oedd 
yr  ugeinf ed  Ean  mor  bwgreig  iddynt  Ac  i  ni  yn  Nghymrn,  yn  eDwedî|^ 
y  mae  y  mater  o  Addyeg  Oanolraddol  jrn  oa  o  bwyai^wydd  tea 
mawr.  Fe  ddaríu  i'r  Weinyddiaeth  flaen<H*ol,  ar  ol  cael  ei  hìr  leelrâîeb 
ddwyn  i  mewn  fesor  rhagorol  ar  hyn  ydiydig  cyn  ei  dymehweliad  i  m 
yn  ein  bryd  ni,  nid  doeth  y  gwnehd  cryn  nifer  o'n  cyieilIîoB — ae  o 
herwydd  mater  nea  ddaa  na  faaaai  gan  ei  gynnygii^  wrthwynebiad 
iV  cy&iewid  mewn  pwyllgor — ^yn  codi  bloedd  yn  ei  erbyn  f á  pe  na 
fnaaai  y  ojrf an  ond  djrf aie  o  dddo  ein  gelynion  f n  bradychn.  Ar  ol 
hjrny  y  mae  gwrthwynebwyr  yr  amcan,  yn  y  wawr  o  obaith  a  w^leDt 
yn  nychwehful  ea  plaid  i  awdardod,  wcýdi  dyfod  ymlaen  yn  dra  çtnoí 
i  gondemnio  y  mesur.  Y  mae  penderfyniadaa  aelodau  Cymreig  y  Tŷ 
Isaf  o  Gk>nfoca8Ìwn,  yn  cynnyg  tynu  ymaith  ei  hoU  enaid  a'i  adaei  yn 
Ysgerbwd  mor  ddiw^h  fel  y  byddili  yn  llawer  gwell  i'r  genedl  £»d 
hebddo.  Ao  yr  oedd  Arglwydd  Cranbrooh  wrth  dderbyn  y  penderfyn- 
iadau  hyny,  yn  raslawn  yn  dadean  ei  obaith  *'  y  byddai  i'r  matar  nel 
ymwneyd  âg  ef  yn  y  Senedd  neeaf  mewn  modd  a  fòddlonai  boU 
ymestyniadau  cjrfiawn  y  Dywysogaeth."  Mae  yn  amlwg  mai  7  gaâ- 
"  cyfíawn  "  yn  yr  atebiad  hwn  a  fwriedid  i  fod  dui  bwydaia,  gan  fòd 
y  bobl  ragorol  hyn  yn  golygu  fod  adfer  a  sefydlu  at  waaanaeth  y 
genedl,  fanteieion  ag  oed<^t  hyd  yma  wedi  eu  gprfaela  gan  aect^  ya 
anghyfíawnder  ac  yn  yspeiliad  !  Ond  er  mwyn  hyn  hefyd,  yn  gjstal 
ag  er  mwyn  yr  holl  amcanion  pwysig  a  grybwyllwyd  uchod,  yn^jd  a 
rhai  eraill  o  eyffelyb  natur,  y  mae  o  bwys  mawr  ein  bod  olí  yn 
ystyrìed  o  ddinîf  pa  ddefnydd  a  ddylem  wneyd  o'r  etìiolfraint  yn 
mis  Tachwedd.  re  dychwelem  Doryaid  i  allu,  nid  oee  un  matìi  o 
debyg,  heb  iddjmt  eu  gwadu  eu  hunaîn,  y  byddai  iddynt  geîno 
gwneyd  y  pethau  ag  ydynt  i'r  deymas  mor  anhebgoro]  angenrheidioL 
O'r  ochr  arall,  os  dychwelwn  Ryddfrydwyr,  ac  mewn  nif er  digonol  i 
allu  cadw  ^wastrodedd  ar  y  cynghreiriad  gwaradwyddue  a  diegwyddor 
rhwng  y  Toryaid  a'r  Pamelliaid,  y  mae  eu  hanea  yn  yr  amser  aeth 
heibio,  ynghyd  a  çallu  a  chymeriad  y  gwŷr  rhagorol  ydynt  yn  awr  yn 
eu  harwain,  yn  ddigon  0  wystl  i  ni  y  gwnant  yr  oU  a  fo  yn  ddichon- 
adwy  i'n  gwaaanaethu. 

Un  gair  arall :  costied  a  gostio,  na  fydded  i  Ryddfrydwyr  Cymra 
syrthio  i'r  amryfuaedd  yr  aeth  cynifer  o'u  brodyr  Mdo  yn  1874,  trwy 
redeg  mwy  nag  un  ymgeisydd.  Cymered  y  blaid  bob  poen  i  ddyfod  i 
gyd-^dealltwriaeth ;  ond  wedi  hyny,  edrycher  ar  unrhyw  ymgeÌBydd  a 
ymdrecho  iV  rhwygo,  pa  mor  "annibynol "  byna^  fel  gefyn  a  bradwr. 

Danisl  Rowulnu. 


NOliIADAU   LLENYDDOL. 

A   Obmniifitory  <m  Bi,  PauPi  EpUOe  ío  fhê  GaìaHanê.    Bf  Jobiph  Agmb 
Bnr.    LoDdon  :  Hodder  &  Sîoagbtoii. 

Y  UàM  Äwdwr  y  gwaith  hwa  wedi  eTrhftadd  enwognrydd  nohflli  fal  efiydydd  o'r 
Ysgrythyrao.  DyddU  y  gyfrol  yma  o  '*£pworth  Lodge,  WreKh«ii^"  Ue  y  mM 
wedi  bod  yn  weinidog  perchne  eo  yn  arolygydd  y  gylohdaith  gjda  y  Wealeyaid ;  ood 
yr  ydym  yn  deall  ei  fod  yn  awr  ar  ymadael,  gaa  ei  fod  wedi  ei  benodi  yn  Athfaw 
Dnwinyddol  yn  ngholag  y  Gyfnndeb  Wealeyaidd  yn  &iehmond.  Nid  oea  Uawer  er 
pan  ddygwyd  allan  gan  yr  nn  eyhoeddwyr  ei  Bẁmiad  or  E^^iêiol  SL  Paul  at  y 
Rhufeiiẃŵi,  pria  7i«.  «c,  yr  hwn  aydd  yn  ei  bedwerydd  argraffiad  ;  dilynwyd  hwnw 
gan  Etòmiad  ar  EpiMau  8í  Paul  ai  y  Oorinthimid^  pria  lOt.  6e.,  yr  hwu  aydd  yn 
•i  ail  argraffitd ;  a  dyma  hwn  yn  awr  wedi  ymddangoa  ar  yr  Epiitol  at  y  Oalatiaid, 
pria  te.  Y  mae  felly  wedi  ewblhftu  ei  eaboniadaeth  ar  bedwar  Ipiatol  trydedd 
daith  genadol  yr  Apoatol  PanL  Hydera  alln  dwyn  allail  gyfrol  eto  ar  yr  Spiatolan  a 
yagrifenodd  yr  Apoatol  yn  nailldnedd  ei  garoharìad  oyntaf,  aef  y  rhai  ai  yr 
Epheaiaid,  y  Philippiaid»  y  Coloeaiaid,  a  Philemon ;  ao  yna  bammed  cyfrol,  ar  y 
ddan  Epiatol  eyntaf  a'r  tri  olaf  a  yagrifenodd,  aef  y  rhai  at  y  Theaaaloniaid  yn  yatod 
ei  ail  daith  genadol»  a'r  UoiU  a  yagrifenwyd»  fel  y  gobeithia  yr  awdwr  ddaogoa,  arol 
ei  garchariad  oyntaf ;  gm  derfynn  gyda  ohyfrol  ar  ddyageidiaeth  yr  Apoet<d  gydar'i 
gUydd,  gan  ei  gymham  Ig  eiddo  yagrifenwyr  eraiU  y  Teatament  Newydd,  ac  olrhain 
y  eyfan  i'w  tarddiad  eyffredin  yn  nyageidiaetìi  Crìat  ae  yn  arfaeth  dragywyddol  Daw. 
Fo  welb  fodyr  awdwr  wedi  goaod  nod  dir  ao  aohel  o^i  flaen,  ao  y  mae  yn  aaüwg  ei 
Ü9d  yn  orynhoi  ei  ymadferthoedd  mewn  modd  tra  ohaBmoladwy  yn  yr  ymdreoh 
i  geiab  ei  gyrfaaeddyd.  7  mae  yn  arwydd  dda  fod  derbyniad  mor  garedig  yn  oael  ei 
loddi  i'w  lyfran.  Kr  maint  yr  aweh  am  y  gwagaaw  a'r  cynhyrfiadol  ymy^  darllen- 
wyr  y  deymaa,  mae  yn  amlwg  fod  er  hyny  Uaws  mawr  o  bobl  feddylgar  aydd  yn 
rhoddi  gwerth  neiUdnol  ar  ymdrechion  gwỳr  gaUnog  i'w  dy^  yn  fanylaoh  yn 
mhetfaaa  Daw.  Ao  mae  yn  ddiammen  fod  Mr.  Beet  yn  Uawn  deilynga  êi  boblog- 
rwydd.  Y  mae  yn  weithiarr  difefl.  Owna  ddefnydd  Uawn  o  bob  oymhorth  aydd  o 
fewn  ei  gyrhaedd  i  ddeaU  y  rhanan  o'r  Ghtir  a  fo  o  dan  ei  aylw»  ao  eto  ni  edy 
i'w  edmygedd  at  y  rhai  mewn  amaeroedd  hen  a  diweddar  aydd  wedi  gpoaod  y  byd  dan 
y  fath  ddyled  iddynt  ei  lettairio  i  feddwl  yn  annibynol  ei  hnnan,  ond  cyfnna 
gyda  gwybodaeth  ëang  o  olygiadan  yr  eabonwyr  goren  y  fath  feaor  o  aynwyr  da,  ao 
addfedrwydd  bam,  a  gaUn  i  weled  i  amcan  a  chydymdeimlo  ftg  yabryd  yr  yagrifen- 
wyr  aanotiddd,  fel  y  mae  yr  eaboniad  a  ddyiy,  yii  bor  gyflìredÌBy  yn  Uawn  n 
ohUr  a  boddhäo].  Y  mae  i  ninnao,  fel  i'n  hanwyl  gyfaiU  Mr.  Plnrry,  yn 
anamgyffredadwy  paham  yr  oedd  Archddiacon  Farrar  yn  y  CofUemporary  yn  yatyríed 
y  gwaith  hwn  o'i  eiddo  yn  nwch  nag  eaboniad  ein  cydwladwr,  Mr.  Charlea  Sdwarda, 
ar  yr  Epiatol  Cyntaf  at  y  Corinthiaid.  Y  mae  yn  deUwng  o  gaomoliaeth  nohel 
mae  yn  wìr,  ond  nid  ydy w  i'w  oaod  yn  yr  nn  doabarth  ft  hwnw.  Mewn  baro  a  ayn- 
wyr  fe  allai  nad  ydyw  gymaint  ar  ol ;  ond  mewn  dyageidiaeth,  a  gaUn,  a  bywyd»  y 
mae  y  Çym.o,  dybygem,  yn  Uawer  mwy  cyfoethogt  Nid  ydyw  yn  hòni  dyageidiaeth 
fawr,  ond  gan  íánteiaio  ar  feimiailaeth  dda  yegolheigion  fel  EUicott,  a  deongladaeth 
feiatrolgar  gwỳr  fel  Ughtfoot,  a  ohan  gadw  yn  gUr  ft  llawnder  en  cyfeiriadaa  dyag- 


508  NODIADAÜ   T.LRNTDDOL. 

edig,  ood  wedt  meddwl  ei  faterion  i  olenní,  Te  esyd  ^w  bron  y  peth«ii  hanfbdol  i 

egliirhftdMth  y  (hìr  mewn  dnll  a'n  gwna  yo  ddealladwy  i  taì-  sydd,  er  heb  lod  ya 

ddyagedig,  eto  jn  efrydwyr  meddylgftr  o'r  Yagr/thyran.     Trefna  yr  Bpistnl  yn  ol 

ei  gynnwys  i  raniadan  natnriol,  a  rhydd  gyfieithiad  mor  lythyrenol  «g  a  all  o  bob 

adran  eyn  ei  hesbonio,  i*r  dyben  o  geisio  goaod  y  darllenydd  eyffredin  ar  yr  nn  tir 

a  phe  bnasai  yn  abl  i  ddarllen  y  teatnn  Oroeg.     Mae  y  cyfieithiad  a  ddyry  felly  nid 

yn  anfynych  yn  ddigon  clogymaidd,  yn  llawn  mwy  felly  na'r  JUtiêed  Ỳêrrion;  omá 

gwaaanaetha  i'r  amcan  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg,  a  ohynnorthwya  i  ddaogoa  yn 

fwy  cUr  eiriadaeth  jt  Apottol.     Tma  a  thraw  fe  ddyry,  ar  wahan  oddiwith  jt 

eaboniad,  nodiadan  ar  faterion  dyddorol  aydd  yn  oodi.    Ceir  nodiad  rhagorol  feDj, 

tn  dal  114,  ar  y  Sabboth.     Creda  oddiwrth  Oen.  ii.  8,  gyda'r  cyfeiriadan  yma  a 

tbr»w  yn  yr  hen  fyd  at  raniad  amaer  i  wythncain,  fod  Befydliad  y  Sabboth  jm  myned 

yn  ol  at  y  greadigaetb.    Ond  golyga  fod  yr  oU  sydd  yn  ymddaogoe  fel  yn  profi  hyny, 

o'r  Bibl  ac  o'r  byd  CeDedlig,  yo  rhy  wan  fel  awdnrdod  dros  Ddydd  yr  Arglwydd ; 

ond  f<KÌ  hwnw,  yoglŷn  ftg  adgyfodiad  Crist  a  haoee  yr  eglwya  forenol,  yn  dwyn  ar 

ei  wyneb,  ac  mewn  llythyrenan  y  gall  pawb  en  darllen,  brawf  o'i  Ddwyfol  darddiad 

a'i  amcan  cyffrediool,  yr  hyn  hefyd  a  gadaroheir  gm  yr  hen  gyfeiríadan  at  yr  wythDos 

a'r  seithfed  dydd.    Yn  y  diwedd  ceir  nifer  o  di$3ertaHons  nen  draethodan  ar  y  roater- 

ÌOB  canlynol :  L^yfr  yr  Actan  o*i  gymham  â'r  Epistol  at  y  0«latiaid  ;  Yr  Spiatolan 

at  y  Coríothiaid  a'r  Rhmeiniaid  o'n  cymharn  á'r  nn  at  y  Oalatiaid  ;   Amaer  yagríf- 

eniad  yr  Epistol  at  y  Oalatiaiil,  Epistol  lago  o*i  gymhara  â'r  Epistol  at  y  Oalatiaid ; 

Efengyl  ac  Epistol  Cyotaf  loan  o'n  cymbara  ft*r  Epistol  at  y  Oalatiaid  ;  Cyfiawnhftd 

trwy  Ffydd ;  Croea  Criat ;  Diweddglo  nen  Summary  of  BesuÜê,    Mewn  cyfeiriad  at 

awgrym  o  eiddo  Dr.  Ellioott  yn  ei  ragymadrodd  i'w  Esboniad  ar  y  Oalatiaîd,  y 

byddai  yn  ddymnnol  i  bob  esboniwr  ei  gyfyngn  ei  hnn  i  diríogaeth  neilldnol  o 

esboniadaeth,  yr  oedd  tU  yn  ei  otod  fel  ei  nôd,  nid  trwy  elfeniad  Oramadegol  manwl 

nen  tiwy  ddwyn  ynghyd  bob  golenni  o  ffynnooellan  eraill  i  gael  o  hyd  i  HneU  yr 

Apoetol  o  feddwl,  ond  cael  allan,  ac  fel  amcan  eithaf  ei  linell  o  feddwl,  ei  ayniad 

am  yr  Efengyl  ac  am  Oríst.    A  rhaid  dyweyd  ei  f od  yn  cadw  y  nôd  yma  yn  barhána 

o*i  flaen,  a'i  fod  i  fesnr  helaeth  jrn  ei  gyrhaedd.     Mae  amryw  o'r  disâeHaÜonM  yn 

delio  ftg  amcan  y  gyfrol  a  fwríada  ysgrífenn  wedi  iddo  eabonio  holl  Epistolan  Panl, 

Ar  ei  ddysgeidiaeth  yn  gyffredinol  o'i  chymharn  âg  eiddo  ysgrífenwyr  eraill  y 

Testament  Ne«»ydd,  ac  fel  y  mae  yn  codi  o  ddyageidiaeth  Críst.     Y  mae  byny  yn 

ateb  dyben  rhagorol  fel  y  mae,   ar  y  naiU   law,   yn  dangoe  mor  ddisail  ydyw  y 

feiraiadaeth  ddinystríol  a  fynai  fod  y  naill  ran  o'r  Testament  Newydd  yn  dym* 

ohwelyd  rhan  nen  ranan  eraiU ;  ac  ar  y  Ilaw  arall,  fel  y  mae  yn  dangoe  **cy8ondẃ 

y  ffydd,"  nen  yr  nnoliaeth  hanfodol  sydd  yn  rhedeg  trwy  ac  yn  cylymn  ynghyd 

bob  rhan  o'r  Dadgnddiad  Dwyfol    Oallwn  yn  galonog  aigymhell  y  llyfr  hwn  fel  m 

a  dalai  yn  rhagorol  am  ei  astndio. 


The  Old  TutammU  Propheey  of  th«  OontumnuUion  of  Ooüt  Ringdom,  iraoed  tn 
iU  Hitiorieal  DeveíopmmL  By  C.  YoN  Orblli,  Profeasor  cf  Theolo^^ 
BaseL    Tranelated  by  Rey.  J.  S  Banrs,  HeadÌDgley  College,  Leeüs. 

Encydopcedia  of  Theology,  By  Dr.  J.  F.  BÜbioer,  Ordinary  Profefisor  of 
EyangeUcal  Theoìogy  at  the  Uniyersity  of  Breslan.  TransIateH,  with 
Additíons  to  the  History  and  the  Llteratnre,  by  the  Rey.  John  Macpbsbsoii, 
M.A.,  Findhoni.    Vol.  II.— Ciarfc'a  Foreigu  Tueological  Lfbrary. 

Y  OTTBOLAü  oyntaf  am  1886.  Mae  gwaith  Dr.  Orelli  yn  amcann  at  gael  aUan  yr 
yttyr  a  allai  fod  yn  rhai  o  brophwydoliaethan  yr  Hen  Destament  i'r  thai  y  traddodîd 
hwynt  iddynt  ar  y  cyntat     Y  mae  wedi  bod  yn  arteriad  i  ddarllen  cymaint  o*r 


KODIADAU    LLBNYDDOL.  509 

TdsUment  Newydd  i  ragddywediadaa  yr  Hen  De^itimeut  fel  ag  ymron  i  wneyd  i 

ffwrdd  â'r  gv<ihaDÌa9th  rhwng  y  me^ar  o  oleani  a  toddid  i'r  eglwys  yn  y  naill,  yn 

ngwawr  waoùdd  y  borea,  ao  yn  y  llall,  yo  nysgleirdeb  ei  hanner  dydd.     Pan  aeth 

dynion  i  efryda  y  prophwydoliae^hia  hyny  ya  ngole'ini  Rhesymoliaeth  oer,  nid  oedd 

yn  annatnriol  iidynt  golli  golwg  ar  y  cyfoeth  o  ystyr  ysbrydol  ag  yr  oedd  y  byd  am 

gyhyd  o  amser  wedi  cym'tryd  yn  giniataol  ei  fod  yo  gorweld  ynd  lyot.     Didleaent 

mai  yr  anig  ystyra  allai  fod  iddynt  yd-teid  ea  hyatyr  i'r  prophwydi  ea  hanain,  ac 

i'w  cydwladwyr  yr  amoaaent  at  ea  dwyn  g*)r  ea  Hron.     Ac  erbyn  gweled  fod  y  rhan 

fwyaf,  08  nad  yr  oll  o  honynt,  y  fath  ag  y  gellid  en  hesbonio  mewn  oyfeiriad  at  am- 

gylchiadaa  ag  oedd  yn  cymeryd  Ue  ar  y  pryd,  neu  oad  oedd  yn  anhawdd  i  ddynion 

craff  welfld  fta  bod  yn  sicr  o  tçymeryd  lle  yn  fain  yn  y  dyfodol,  nid  oedd  ond  gorchwyl 

hawdd  ymwrthod  â'r  cyfeiriadaa  at  y  ((wirioneddaa  raawrion  am  deyroas  Ddaw,  ac 

esbonio  y  cwbl  fel   "o'r  dda«ar  yn  dlae<iro1."     Oud  "allan  o'r  bwytäwr  y  daeth 

bwyd,  ac  o'r  cryf  y  daeth  allaa  felnsdra  "     Trwy  y  aylw  a  hawliodd  Bhesymoliaeth 

at  y  dall  gramadegoUhaoesyddol  o  esbonio  y  Bibl— sef  cymeryd  ei  eiríaa  yn  yr  ystyr 

ieithyddol  amlwg  raid  fod  iddynt,  ac  yn  ea  cyfeiríad  at  yr  anigylchiadaa  hanesyddol 

ar  y  pryd — y  roae  yn  y  roater  yma  o  brophwydoliaeth  hefyd  wedi  profl  yn  ddtrfawr 

enniU  i  esboniadaeth  yr  Tsgrythyran.     Mae  yn  wir  íod  dynioa  ar  y  dechreu  yu  teimlo 

nad  oedd  yn  ngalla  y  feimiadaeth  newydd  ddim  ond  dinystrio  ;  ond  wrth  astadio  yn 

ddyfhachy  y  maeot  yn  cael  fod  y  feirniadaeth  hono  ei  hanan  yn  ea  gorfodi  i  gymeiyd 

i'r  oyfríf  ystyriaethaa  o'r  fath  fawredd  a  phwysigiwydd  fel  nad  ydyw  yn  bosibl  ea 

hesbouio  ymaith,  a'r  rhai,  ar  dir  Uawer  mwy  sicr  a  diogel — tir  beirniadaeth  wyddon- 

ol  ei  hanaD—sydd  yn  ea  dwyn  yn  ol  at  y  gwirioneddan  ysbrydol  am  deyrnas  Ddaw 

ag  y  tybid  anwaith  ea  bod  we  1i  myned  o'r  golwg,  ond  y  mae  beUach  yn  dyfod  yn 

fwyfwy  amlwg  mai  hwynt  hwy,  yn  y  cwbl  ac  yn  y  modd  mwyaf  arbenig,  sydd  yn 

gwneyd  i  fyny  '*  faich  gair  yr  A~glwydd."    I'r  }8gol  yma  y  perthyoa  Dr.  OreUi,  ac 

y  mae  ei  lyfr  hwn  ar  "  BrophwydoUaeth  yr  Hen  Destament  am  Orpheniad  Toyrnas 

Ddnw,  yn  cael  ei  olrhain  yo  ei  Ddadblygiad  Haoesyddol,"  yn  gyfraniad  hynod  o 

werthfawr  i'n  Ueoyddiaeth  Fiblaidd.     Y  mae  yn  waith  Uafarfawr  a  chyfoethog,  ac 

mae  yn  sicr  y  teimlai  pwy  byoag  a  yrogymero  ft*r  gorchwyl  o'i  efryda  yn  fawr  ar  ei 

enniU.     Mae  yn  cael  fod  prophwytloliaethaa  yr  Hen  Ddstuneot  er  ar  wahan,  eto  yn 

taedda  at  gyfaorwydd,  ac  yn  cyrhaeid  cyflawniad  gogoneddns  yn  y  dadgaddiad 

Uawn  o  deyrnas  Ddaw  ag  y  maent  oU  yn  cyfeirío  ato.     Pe  wôl  hefyd  en  bod  yn  cael 

cyfyngn  amynt  gan  amgylchiadaa  a  rhagolygon  Israel ;  ond  cft  yr  awdwr,  fel  y  sylwa 

-  I>eUtz8ch,  fod  byrwelediad  dynol  y  prophwydi  yn  gw^sanietha  y  cynUan  Dwyfol  yp 

nn  modd  ag  yr  oedd  ea  peU'welediad  yn  ddawn  yr  Tsbryd,  ac  fod  yr  Tsbryd  ymhob 

man  }  n  ceisio  ymdorí  drwy  y  Uen  er  dangos  i  Israel  Duw  ogoniant  ea  hetifeddiaeth. 

'*  Mae  prophwydoliaeth  yr  Hen  Destaroent  yn  cael  ei  auoliaeth  a'i  gyflawniad  yn  y 

Gyfammod  Newydd,  heb  yr  hwo  ni  íyddai  ood  cynhanaf  yn  gwywo  ar  fia  addfed- 

rwydd :  ymdrech  y  saint  paraf  wedi  ei  charío  ymlaen  am  ganrífoedd — heb  ennUI  dim ; 

gwewyr  poeoas  ddigoo,  ond  diro  genedigaeth  newydd."     Y  mae  y  **  pmphwydol- 

iaeth<a  yn  Iletara,  nid  yo  ani<  am  gynowys  mwyaf  gogoneddus  a  gwerthfawr  hanes 

dynolryw  yii  y  gor|ihebol,  ond  hefyd  am  y  gwynfyd  nchaf  ag  y  mae  y  dyfodol  yn 

ddwyo  yn  eì  fyowes,  gan  dystiolaetha  fel  y  mient  am  dano  Ef  (loao  v.  89)  "yr  hwn 

sydd,  a'r  hwn  oedd,  a'r  hwo  sydd  i  ddyifod  I  '* 

Galwasom  sylw  at  y  gyfrol  gyotaf  o  waith  Dr.  Räbiger  yn  y  TBiirrHODTDD  am 
Ebríll  y  flwyddyn  hoo.  Mae  hon  yn  gorphen  y  gwaith,  ac  y  mae  mor  wir  am  dani 
ag  am  y  Uall,  "  Na  aU  neb  godi  oddiwrtb  anrhyw  adran  o  boni  heb  fud  wedi  derbyn 
awgrym  ac  addyeg. " 


610  NODIAP^U   LlJMíYPOOU 


**  Mom  aV  Prophwÿdi:"  s«f  Dttholion  o  Farâdoniaäh  fr  Hên  DetUmeiUwAu 
iroi  ar  Fuurau  ar  Arfsr  Oyffredin  rMwn  Addoliad  (Mifdáol,  yn^  • 
ííodiadau  EglurhaoL  Gan  y  diweddar  Barjh.  WlLLUM  ÉuB,  D.D^Our, 
(Q*eilym  Hûraêthog). 

Btdd  yn  hyfiydwch  m«wr  gtn  lawer  o  gydwladwyr  y  diweádmr  Dr.  Bmì  §d  f 
gyfrol  hoD  i'w  llaw,  ac  felly  fwyDhfto  cyflensdra  dynmDol  yn  ychnaneg  i  ffttd 
eymiiDdeb  Ag  ysbryd  mor  bur,  mor  gamaidd,  ac  mor  lawn  o  dd<miaa.  Sié  «^ 
dybygem,  eiaien  hyBbysn  neb  aydd  yn  dwyn  yr  enw  Cymro,  fod  Dr.  Beei  «eái  tnáii 
ai  oes  mewD  efrydiaeth  o'r  Tsgrythyran,  nen  ei  fod  yn  fardd  o*r  radd  flaenaf.  Tt  f 
oyfanBoddiadan  aydd  yn  y  gyfrol  hon  y  mae  wedi  ^pMod  ei  gymh wyadertn  mawiìiB  yi 
y  naiU  gyfeiriad  a'r  Uall  ar  waith  i  oaod  rbanan  o  farddoniaeth  ardderelMg  j  BiU 
mewn  ffnrf  farddonol  Gymreig.  Mae  yn  anháwdd  i  ambfi)!  an  ddeall  pabam  y  geìn 
rbai  rhanan  o'r  Bibl  yn  farddoniaeth,  pan  na  wêi  ynddynt  ddim  mfanr  oa  e^ja^ 
edd  nac  odl,  y  pethan  sydd  yn  ei  fryd  ef,  o  bosibl,  mor  hanfodol  i  f aid(ioi»iae(fa,  feì. 
ond  en  cael,  na  all  ond  prín  fod  heb  ei  fuddloni,  ond  ob  hebddynt,  y  mee  jd  ditfiat^ 
iddo  ddimad  pa  fodd  y  mae  peth  yn  fttrddoniaeth  o  gwbL  I  gyfiBiUion  felly  ff  ^ 
cael  y  meddylian  ft  pha  rai  y  maent  fe  aUai  eiaoM  yn  bnr  gymiefiD,  Bcwa  twA « 
beoniUion  da  yn  Oymraeg,  yn  ammenthyii  gwerthfawr,  ac  y  mae  yn  dia  Ihrb^  f 
gaUnogir  hwynt  tiwy  hyny  i  weled  mwy  o'n  gogoniant ;  ac  am  feddyÜan  addteà, 
ni  allant  ki  na  chael  boddhad  mawr  with  y  dnU  coeth  a  meiotrolgar  yDbiin; 
mae  Dr.  Beea  wedi  dysgn  MoseB  a'r  Prophwydi  i  gann  Cymraeg.  Mae  afalleirâdM, 
parap^aseSf  o  ymadroddion  y  Oair,  wedi  oael  gwneyd  defnydd  mawr  o  luaytt  jt 
nghaniadaeth  yr  eglwya  o'r  dechrenad,  acy  mae  Uawer  o  beonUUon  y  gyfrelhoB  |s 
rhai  ag  y  byddai  yn  hyfrjd  en  cann  yn  ein  haddoliadBn.  Mae  y  "NodiadBa  í^- 
haol"  a  geir  yn  flaenorol  i'r  aralleiríadao,  yn  gyffredin  yn  dangoa  aatndiaetb  «liì»» 
meddylgar,  ac  felly  yn  rhagorol  o  dda.  Y  maent  yn  weiniaid  yn  nn^  psny^ 
bam  yr  esboDÌwr,  yn  yr  awdwr  hybiurch,  yn  gildio  ei  goraedd  i  ffanai  y  bBrdd.  fr 
engraifft,  wedi  cyfeirío  at  yr  anhawBder  ynglŷn  ft'r  hyn  a  goffeir  am  aaeD  Bite 
dywed,  "  Oe  goddefir  i  minnan  fynegn  fy  meddwl  am  y  iro  rhyfedd  hwn,  dyma  y^ 
mai  yr  angel  oedd  yn  aefyU  gerllaw,  ond  yn  anweledig  i  Baalam  ar  y  pryd,  oidâ  ^ 
Uefam  trwy  dafln  ei  laia  yn  gyffelyb  fel  y  gwna  venírUo^isí,  megya  i  enaB  yr  iŵ 
gan  lefam  yn  ei  henw  hi,  fel  y  gwnaethai  hi  dan  yr  amgylchiad  pe  yn  meddaibfs** 
a  dimadaeth. "  Tn  ein  bryd  ni  nid  oes  dim  anhawsder  yn  y  geirían  y  cyf«îir  tíji^ 
mor  fawr  ag  anhawsder  yr  eglurh&'i  hwn.  Dyweder  mai  yr  oU  aydd  i'w  ddeally^ 
fod  argraff  fywiog  i'r  petwyl  a  grybwyìlir  wedi  ei  ohynn^rrohn  yn  meddwl  Balaan  e 
hnn,  ac  nid  ydyw  y  golygiad  yn  anmhoaibl.  Nen  dyweder  fod  yr  aaeo,  fei  J 
dy wedir,  wedi  Ilefam  y  geirían,  nid  ydy w  hyny  ychwaith  yn  aumhoeiÛ.  Oi  giU^ 
y  Barph  dan  ddylanwad  Satan  lefam  yn  Êden,  paham  nad  allasai  yr  aaeo,  v«^  '^ 
"Atglwydd  Bgor  ei  Bafn,"  lefara  wrth  Balaam !  ao  nid  oedd  eÌBÌen  rhoddi  íw 
**rf8wm  a  dimadaeth  "— canyB  oi  lefarodd  ddim  nwchlaw  yr  hyn  aUaaai  feddel  U 
asen,— ond  yn  nnig  y  gallu  i  osod  ei  syniad  mewn  geirian.  Oa  oedd  hyny  yn  »^ 
rbeidiol  i  ateb  dyben  mawr,  nid  ydoedd  yn  sior  yn  anmhoaibl  i'r  Arglwydd.  Oi« 
mae  meddwl  am  i  angel  yr  Arglwydd  ymoatwng  i  chwaren  yr  yatremp  o  dafl-lciiíwi 
er  mwyn  perí  i'r  dyn  feddwl  fod  yr  aaen  yn  aiarad  ftg  ef,  pan  nad  ydoeddt  jo  ^ 
reawm  a  gwrthnn.  Drachefn  dyma  yr  eglnrhftd  a  gynnygir  ar  y  gBÌr  p«7"^ 
•*  Marw  a  wnelwyf  o  farwolaeth  yn  nniawn,  a  bydded  fy  niweddfel  yr  eiddo  yato»- 
'*  Tybiaf  finnan  mai  eiddigedd  at  anrhydedd  Mosea,  gwaredwr  ae  arwaÌDydd  Im"*  * 
gynnyrchai  y  dymoniad  ynddo.  Bhagwelai  y  byddai  i  enw  ae  anrhydedd  U^ 
bftìbftn  yn  y  byd  trwy  yr  oesau,  a  dymoDa>ai  yotan  gHol  eitw  ao  aiii^f^ 
oyffelyb."    Nid  oea  dim  yn  ngeiriau  Balaam  a  allai  awgrymn  y  fath  olygiad,  ae  9* 


NOIHAttàU    LLBNTDDOU  Ml 

yn  ubftwdd  peidio  lOMldwl  et  fo'l  yn  dra  annatariol.  Drâohefn  ««wn  ganddo 
olygiad  rhy  gywrain  o  lawer  ar  Saa.  zztì.  19,  "  Dy  feirw  a  fyddaot  byw,  fel  fy  nghortf 
-i  yr  adgyíodant"  Wedi  cyfeirío  at  y  gwahanol  olygiadan  ar  y  rhan  olaf  o'r  adnod, 
dŷwod  :  "  Antnria  jt  yagrífenydd  ddodi  yma  ei  olygiad  ef  ei  hon  amo.  Oolyga  mai 
wrth  fff  ngííorff  %  yr  ydym  i  ddeall  eorff  y  prophwyd,  yn  gyfríniol,  fel  y  gelwir 
HornchwyUaeth  yr  hen  gyfammod  gan  jt  Apoetol  Jndae  yn  gorff  Jlfoêes,  yn  arwyddo 
yr  atbrawiaeth  a*r  grefjrdd  a  ddyigodd  Moset  i'r  eglwya  dan  y  cyfammod  hwnw ; 
aicrheir  yma  y  byddai  i'r  hen  eglwys  hono  adgyfodi  eto  ar  wedd  newydd  dan  yr 
efengyl,  megys  corff  Eeaiah,  sef  ei  athrawiaeth  ef  yn  ei  brophwydoliaethan,  jt  fawn 
aelwirbob  amaer  'y  propbwyd  efengylaidd.'  Gkdlid  eymhwyso  yr  ymadrodd  heb 
•draia  amo  at  gorff  y  Owaredwr,"  ête.  Pa  eail  aydd  i'r  dychymyg  mai  "gomchwyl- 
iaeth  yr  hen  gyfammod  "  a  feddyliai  Jodas  wrth  garff  Moêe$  f  Nen  pwy  o  wraada* 
wyr  nen  ddarllenwyr  Eeaìah  a  fnaaai  yn  meddwl  mai  am  ei  athrawiaeth  y  meddyUai 
pan  yn  tòti  am  H  gorfft  A  pha  reswm  meddwl  fod  y  prophwyd  mewn  nn  lÌDeU  o'i 
gyfochraeth  yn  cymeryd  yityr  natariol,  ac  yn  y  nesaí  nn  gyfriniol,  ac  eabonio  y  cwbl 
drachefn  yn  nataríol  mewn  cyfeiriad  at  adgyfodiad  Críst  ao  adgyfodiad  y  aaintf 
Mae  y  cyfieithiad  cy wéiríedig  yn  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  hoU  gywreiniad  hwn  :  "  Dy 
leirw  a  fyddant  byw;  fy  nghyrff  a  adgyCodant*'  Yr  oedd  yn  chwith  ganym  htfyd 
weled  fwy  nag  nnwaith  odliadan  fel  hwjfiU  a  gyni  gan  nn  ag  yr  oedd  yr  hen  Gym* 
raag  yn  barod  i  wnenthnr  éan  ei  fyiedd  f  miweig  a  fynai ;  a  thybiwn  nad  chwaeth 
dda  ydoedd  newid  y  inetnran  mor  fynych  ag  y  gwneir,  a  hyny  heb  reswm  yn  y  byd  yn 
galw  am  hyny,  mewn  amryw  o'r  cyfanaoddiadan  hyo.  Er  engraifft,  nid  yw  andl- 
«iríad  Eia.  1t.  ond  nn  ar  ddeg  o  benniUion,  ond  oeir  y  rhai  hyny  mewn  dim  Uai  na 
phedwar  o  wahanol  feanran,  yr  hyn  aydd  yn  torí  ar  nnrhywiaeth  y  gfto,  ao  i  feenr  yn 
tarfti  ar  ein  hyfrydwoh  wrth  ei  dârllen.  Pell  iawn  a  fnaaai  Btaiidi  ei  hnn  oddiwrth 
feddwl  am  beth  felly ;  ao  y  mae  beirdd  da  oenedloedd  eraiU  yr  nn  mor  beU  oddiwrth 
feddwl  yr  ennülent  ddim  wrth  newid  mewn  chwim  ofer  en  meearan  yn  barhAna,  fel 
y  mae  awdwyr  oaniadan  Oymreìg  yn  ddiweddar  yn  rhy  ohwannog  i  wneyd.  Oad 
Did  ydyw  y  ptthan  hyn,  wedi  y  eyfan,  ond  gweddol  ddibwya ;  y  mae  yr  aralleiriad- 
an,  fel  y  dywedaaom,  yn  rhagorol  iawn,  a  diammen  y  darUenir  hwynt  gan  laiwer 
gyda  hyfrydwch  mawr.  Dytgwyliwn  hefyd  y  oanir  rhai  o  honynt  gydag  adeUadaeth 
a  blaa  yn  ein  cynDalliadaa  crefyddoL 


Hon  Loffi  y  Llwynedd,  Aâgofim  o  Hami  Ytgol  SahhoÜiol  y  MithodiiHaid 
Calfinaidd  yn  MMwyf  Llanrhaiadr  Dyffryn  Clwyd,  o  1827  hyd  1843, 
wghydag  yẃydig  o  Hanêê  y  Ptnonau  a  fuontynfwyafandyrgyn  nygiad  yr 
Ysgol  ynUaen.  Gao  Juhn  Dayies,  Sairord.  Étfyd  ügain  o  BmnÜlion  ir 
un  amean,  Ghtn  John  Clwto  Williams,  Tryddyn. 

Oamnlwjfddiani  yr  Yiool  StbbothoL  Pajpyrau  a  daarlUnwyd  yn  NghynnadUdd 
YifoUon  Sahbothol  MifhodUtiaid  Oaljínnidd  Dyŷryn  (Hiwyd^  a  gynnaUwyd  yn 
Ntnbych,  Mai  21,  1886.  (Cyhoeddedig  yn  anui  ft  phenderlyniad  Cylarfod 
Miaoydyffryn  Clwyd.) 

Oanmlu^diant  yr  Yigoí  SabbothoL  Ädroddiad  Cyflaun  o  GynnadUdd  Yigẃ- 
ion  ISabbothol  y  Methodiitiaid  Oalfinaidd  yn  NgorlUwin  Moirionydd,  a  gyn^ 
naUwyd  yn  NolgeUau,  dydd  (TiMtier,  Mai  22a»n,  1885.  CyhoeddecUg  yn  unol 
â  pheuderfyniad  Pwyllgor  yr  rsgoi  Sabbothol 

Yb  ydym  yn  dyagwyl  am  ffiw>th  bendithiol  i'r  eylw  mawr  a  dalwyd  eleni  i  Oan- 
mlwyddiant  yr  Yagol  Sabbothol  yn  ein  gwlad.  Mae  y  cyntaf  o'r  Uyfrynan  nchod  yn 
rhoddi  hanea  difyr  am  aefydlia'i  yr  Yagol  mewn  nn  o*n  hardalocdd.  Y  mae  pethaa 
tebyg  i'r  hyn  a  golDodir  am  Hen  Loffi  y  Llwyutdd  yn  wir  am  liawe  o  yatafelloedd 
çyffelyb,  Y  ibai  aydd  yn  gyargrtrdig  i  lawer  gan  adgofion  am  y  gwaith  a  wnaad 


512  NODtADAU   LLBMyDDOU 

yoddynt  yn  nghychwyoind  yr  Yagol  Sabbnlhol.  N'a  ddiffod«le  1  bjih  o'n  banwyl 
wlid  y  brwdfrydedd  sanctaidd  a  woa«*th  m**wn  cjrnîfflr  o'r  ^ath  leoedd,  ae  yn  nghanol 
anfaoteision  mawrion,  waith  mor  fen  ligedig.  Da  iawn  o*h1  i  geoym  gaal  yn  y  ddan 
eraill  y  PApyr«n  a  ddarlleuwyd  mewn  dwy  OynnMedd  bwys'g  a  gynnaliwyd  yoglŷn 
â'r  Oanmlwyddiant  Y  maeot  yn  deilwng  iawn  o  gael  en  darllen  a*n  hystyríed  y  tn 
alUn  i  gylch  y  Cynnadleddan  y  parotowyd  hwynt  ar  en  cyfer.  Y  mae  yn  arwydd  ar 
daioni  fod  yn  ein  plith  gynifer  o  gyfeiUion  meddylg^r  a  flÿddlawn,  a*n  éaloo  mor 
)awn  o  garía'l  at  yr  Yagol  SabbothoÌ.  Y  roaent  yn  llawii  o  frwdfrydedd  gwreeog  f 
dyddian  gyut ;  ao  eto  y  mae  en  llygaid  yn  agored  i'r  pwyaigrwydd  o  fod  mantaia  ya 
nael  ei  chymeryd,  er  gwneuthar  yr  Ysgol  Sal  yii  fwy  effeithiol  yn  ein  gwlad^  ar  bob 
cynnydd  a  wnaed  yn  y  blynyddnedd  diweddaf  yo  y  gelfydilyd  o  addyagÌMeth,  yn 
gyttal  ag  ar  bob  cyuUaoian  gwerthfawr  a  bmfaaant  gyda  gw«ith  yr  Yagol  Sibbothol 
mor  ffrwythlawn  o  ddaioni  mewn  gwledydd  eraill.  Byth,  gyda'r  gwaith  mawr  hwn, 
I  a  ddyger  ymaith  ein  ooroo  1 


Ádgofion  am  y  diweddir  B  iTck.  John  îFiUiamêf  LUehêiddior :  we  H  eî  gnn^^a 
gan  RiOHARD  EAifSS,  Borth,  Porthnaal.);;.  n'r  Parch.  HBNar  HuoaBS, 
Brynkiry  jnghyì  a  Rlig<lra  th  ga  i  y»PdrcS.  Thomas  Owks,  Porthmidog. 

Mab  John  Williams  wedi  marw  er  ys  deog  mlynedd  ar  hngaio,  ae  yr  oedd  yn 
anffodns  na  faaaai  rhyw  ymgâia  wedi  bod  cyn  hyn  i  y<(grifeaa  ychydig  o'i  haaea. 
Yr  oedd  yo  ddyn  tra  nodedig.  Nid  oedd  nemawr  gabolial  wedi  bod  aroo  trwy 
ddiwylliad ;  oud  yr  oe  îd  yn  meddn  ar  lawer  o  alln  a  gwresogrwydd  yabryd ;  yr 
oedd  ei  ddawn  ymadrodd  yo  llithríg  a  hyfryd,  ac  nid  yn  anfyuych  yn  ymgodt  i  wir 
hyawdledd  ;  ac  yr  oedd  ei  grefyddolrwydd  syml  ac  aoge  ddoldeb  ei  %A  yn  aml  yn 
gwneyd  ei  eirían  yn  nerthoedd.  Mae  ein  cen6dl  hyd  heddyw  yn  well  o'i  fywyd  al 
lafnr.  îawn  y  g^sodwyd  Eoglyn  oampna  Eryron  Gwyllt  Walia  ar  wynebddalen 
y  Uyfr  hwn  : — 

Lleeheiddior,  llachiai  addysg  -cywirlym 
Fel  curwlaw  a  chenllyag ; 

O'r  allor  marwor  i*n  mysg, 

Gemaa  a  thân  yn  gymysg. 

Ni  fa  eríoed  well  desgrífiAd,  ac  eto  clywsom  Eryion  ei  haa  yn  dyweyd  uad  ydoedd 
erioed  wedi  cael  cyfleos'lra  i  wraudo  ar  John  WiUiams.  Yr  ydym  yn  ddiolchgar  i'n 
cyfaill  rhagorol,  Richard  Eames,  am  yagrífena  ei  adgofion  am  daoo.  Y  mae  efe  yn 
cofio  llawer.  O'i  ienenctyd  ei  hoff  betban  ydyw  yr  efeogyl  a'i  hordiohiidaa  ;  ae  er 
yo  edmygwr  gwreaog  iawn  o'r  t^dan  Bydd  wedi  myned  i  orphwye,  y  luae  eto  mewn 
henaint  tirf  a  pbylgryf,  a'i  galon  yn  llawn  agored  i  ragoríaethaa  y  dyddian  hyn  O 
ran  bain  a  chwaetb,  boaHai  yn  dda  geuym  weled  y  Uylr  wedi  ei  osod  dan  well  golyg- 
iaeth  ;  ond  o  law  Ricbard  Eames,  ac  fel  hauea  am  John  WiUiams,  iÉMteiddior, 
darllenasom  uf  gyda  hytrydwcb,  a  da  genym  ei  gyflwyno  yn  garedig  iawn  i  tylw  eÌD 
darllenwyr.    Prís  6c 


l^ 


ABORAFmD  GAB  P.  M.   BVaB8  ÀRD  SOM.  tBBIfryilBOlf. 


LLYFliAU 

Cytiooâäeíflg   tì""    ^-    *'-    ^^ANS   â  'SOff,    Holywl 


R 


nc:îTm,Ym  n  ÀCíjìruiT  Vîirírti,Tn?r  ^hUhẁirjiì^y^     v  .,.-  t  liiTi 


í    rTrvì 


ftcf  a* 


tlsciyDBUÿ  j£&^TEiai4«  Unrp&ijdAR»  ac  Wfn«u  (iiiiiLiiieiUÿiNW. 


Aiií'-'f^'^'  " 


iHBltYi 
lYb 


1  ^ 


n^muAU  fJTMm. 


H  «#•  m}0f^iê^, 


i 


This  book  fihotüd  be  retumed  to 
the  Library  on  or  befor©  the  laat  date 
Btamped  below. 

Ä  âne  of  ÛVB  oenta  a  day  ìa  ínourred 
by  retainìng  it  beyond  the  specìiled 
time. 

Flease  return  promptly. 


> 


.-.'  .•...>-[    L'b'.ir^ 

'  ■  •  ■!  '" 

;u44  09C 

288  275 

